
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 



CtU 37.^ 



\ 




HARYARD 
COLLEGE 
LIBRARY 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



iJ:. 



-í* 



/' 



,í^' 



Celt 37.50 



VOLS 49-50 1870-71 
MISSING NOS. NOT AYAIIABLE 
BIND AS TIED. 




Digitized by 



Google 



Digiti 



zedbyG00gIe 




mL 577. 



^ Pris ic 



Çyf. xll2. 



Y DYSGEDYDD: 



GTDA*B HWN YB ÜNWTD 



YR ANNIBYNWR. 



lONAWR, 1870. 



Y OYNNWYSIAD. 

Duwintddiaeth: — Y Sarph: Stori y Temtîad... 5 

Tb Achos: — Cyflogau Gweinidogion. U 

Btwgraffiaeth : — Mr. Thomas DaTÌes, Dolgellau.. 16 

WÜliam Roherts, Coedyparc .,., 20 

Babddoniaeth:— Mynyddoedd Tanllyd ,... 21 

BeddargrafE Mr. J. Williams, Porthmadog 22 

BeddargraflE Martha, priod Mr. Ellis Williams, Abererch.. 22 

y Maes Cenadol:— Cenadon enwog— V. Swartz— Aü Ran 23 

T Llong Genadol 25 

Addtsg:— Lloog yr Ymfudwr » 27 

Y pwya o ffurflo Cymeriad da yn moreuroes 28 

Cyfarfod Llenyddol Dolgellau.. 31 

ADOLTaiADAU:— Y Tri Brawd a'u Teuluoedd 33 

CoFNODioN Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Mynwy S4 

Cyfarfod Chwarterol Maldwyn 34 

Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Cymreig sir Benfro 35 

Hanbsion:— Bu Farw... 36 



Yr Blw 

at 

gynnorthwyo 




Gweinidogion 

a Phregethwyr 

oedranus. 



DOLGELLAU: 

ARGRAFFEDIG GAN WILHAM HÜGHES. 



^t $in aiQt)(t)U)S!r. 



T MAB yr y-Bgrifau canlynol yn y swyddfa:— Y Ferch a*r Tadî Edward Wüliams^j 
Penrhyndeudraeth ; Y Pwys o wrando Efengyl yn iawnî Pechod, cwymp, a chodiaá j 
Pedr; Barddoniaeth^Gras a dyledswydd, Golygfa o ben Moel y Gest, Morfa J 
Madog, Ystorm, Y Ddafad, Tr Wydd Dew, Yr Amaethwr, Y Milwr, Y Müwr 1 
Ysbrydol, Crist y Meddyg da, Priodas Cyfaill, I Ysgolfeistres alluog, Priodas leuan - 
Meurig, Englyn Byrfyfyr, Y Ceffyl, Cwsg, y Geri Marwol; PeronafiíA— Light Brigade, 
Corerdale, Bozrah, Cefnyrowen, Judgment, Bethsaida, Bozrab, Damascus. 



Ymddengys eoflant Mr, E. W. mor fuan ag y ceir gofod: y mae amryw yn dys- 
gwyl eu tro o'i flaen. 



Y DYDDIADUR AM 1870. 

Mae yn dda genyf ddeall fod y Dyddiadür yn cael ei gydnabod, ar y cyfan, 
yn lled ddiwall; ond dylasai fod yn berfíeithiach, a buasai pe yr anfonasai 
rhai brodyr ataf mewn pryd, Trwy ryw amryfusedd, gadawyd allan enw y 
Parch. J. Ll. Hughes, o restr y gweinidogion heb ofal Eglwysi, yn ì^ghjí- 
undeb Gogleddol Morganwg. Cyfeirier ato ef i ofal y Parch. B. Rowlands, 
Aberaman, Aberdare. 

Livei^oöL J. Thomas. 



OYPARFODYDD. 

Cwrdd Chwarter Dinhych a FJiint — Cynnelir y nesaf yn Rhosllan- 
erclirugog, ar y dyddiau Llun a Mawrth, y 17 a'r 18 o lonawr, Y gyn- 
nadledd am 2 y dydd cyntaf; a phregethu yn yr hwyr, a thrwy y dydd 
dranoeth. Taer ddymunir ar i'r eglwysi anfon eu cynnrychiolwyr a*u cyf- 
raniadau yn fíyddlon i'r cyfarfod erbyn j gynnadledd. — E. T. Dayies, Ysg. 

Fwyllgör Áthrofa y Bala, — Cynnelir y Pwyllgor hwn dydd Mawrth, y 
cyntaf o fis Mawrth, 1870. Derbynir ymgeiswyr ar y pryd.— E. Williams, 
YBg, 




K-' 



Digitized by LjOOQI€ 



Y DYSGEDYDD: 



OTDA'» UWS T lUJS YB "AirNIBYirWS" WSDI BI CNO. 



BulDtnsliìiíaeti). 
Y SAEPHî STORI Y TEMTIAD. 

* A'r sarph oedd gyfrwysach na holl fwyBtfilod j maes, j rhai a wnaethai yr Arglwydd 
Ddow; a hi a ddywedodd wrth y wraig, Ai diaa ddywedyd o Dduw, Ni chewch chwi 
f wyta?" &c., Gen. iii. 1^5. 

"A gwelwyd rhjrfeddod arall yn y nef ; ac wele, ddraig goch fawr. • A hwriwyd aHan 
y ddraig fawr, yr hen sarph, yr hon a elwir Diafol a Satan, yr hwn sydd yn twyllo yr 
hoU tjá," Dat. xîi. 3, 9. 

" Ac efe a ddaliodd y ddraig, yr hen sarph, yr hon yw Diafol a Satan/' Dat. zz. 2. 

Y iiAE yn iawn i ni i olrhain pob ffaith mor bell ag y gallwn hyd eithaf ei 
natar a'i hanes, yn gystal a'i pherthynas â ffeithiau eraìÌL Un o'r ffeithiau 
hynod y cyfarfyddwn â hwynt yn y Beibl yw temtiad £fa gan j sarph, yn 
nghyda throaedd ac anufudd-dod ein rhieni cyntaf^ yn gjstol a hanfodaeth 
ysbrydion aflan. 

Daw coff had y sarph yn nechreu Gen. ÜL ar ein traws yn ddisymwth 
iawn. Tmddengys fel pe na byddai ond rhan a gweddill o hanes neu dra- 
ddodiad ag oedd yn hŵy, anadnabyddus yn awr, ond adnabyddus mewn 
amserau o âaen Moses. T mae yn dra thebygol ddarfod i'r sarph hon fod 
am oesau yn destun cyfeillach ac yn fater hanes a chân. Ffynai addoliad j 
sarph er yn foreu yn mhlith llawer o'r cenedloedd. Gwna Moses ei gymer- 
já ì fynj yn amser y temtiad. 

Wrth ddywedyd, A^r sarph oedd gyfrwyBoch^ ^c, gallem feddwl ar yr 
olwg gyntfl^ mai dysgrifiad o un o briodoleddau y creadur a adwaenir yn 
gyfiÒredin wrth yr enw hwn a roddai Moses yn ei hanes; a'r mrphy sef j 
rhywc^^th hon o greaduriaid, oeâd gyfrwyscbch na hoU, ^c, Ac fel duU 
angenrheidiol o siarad, dysgwyliem iddo ddywedyd ar ol hyny, a sarph, neu 
im oV seirphf a ddywedodd wrih y wradg, ŷ'c, Ond nid hyny y w y dywed- 
iady eithr y sarph ag a lefarodd wrth Efa oedd y sarph ag oedd gyfrwysach 
na holl fwystfilod y maea Tna rhaid mai am ryw tm sarph yr ysgrifenai, 
ac nid am rywogaeth neu fath neillduol o ymlusgìaid, sef y seirph, oni bydd 
i * feddwl bod tyrfa o hònynt yn cylchynu y wraig ieuanc hon,. ac yn cyd- 
L ru wrthi, yr hyn fyddai yn wrthun iV dybied, a'r hyn, debygem nî, 
f Bai yn ddigon i'w dychrynu ol phwylL 

f eddylia rhai na bu yn weithredol y fath siarad rhwng y sarph ac Eâi 
a a goffeir yn y testun, na'r siarad chwaith a fu rhwng Duw ac Adda, 
I i, a'r sarph ar ol hyn; ond mai rhy w feddyliau ag a godent yn nghalon 
I k oedd j cyfEin, ao i Moses ei roi mewn ysgrifen yn ffurf ymddyddan 
g úümàoí Ond j mae tyb o'r &th tuhwnt i bob coel rhesymol, ac yn 

>NAWB, 1870. A 



Digitized by 



Google 



DUWIHTDDIAETH. 

9 



gwneuthur pob jsgrîfen yn ansicr a diwerth, a pbob jrsgrifenydd banes yn 
ddiymddiried. Onid oeB yma banes Tmddyddan gweithredol| nid oes jma 
ddim sydd yn werth ei ddarllen. Meddylir gan eraiU mai yr jsbryd aflan 
yn y aa/rph oedd yn ymddyddan âg Efa, ac nad oedd de&yddio y aarpb fel 
ymguddfa ac arosfa iddo, ond cyfrwysder i gelu amcan y siarad. Ond y 
mae rhesymau rhy gryíion yn erbyn y dyb yna; ymddibyna yn nnig ar 
ddychymyg, ac nid oes dim yn yr hanes a'i gwna yn gredadwy. 

Ni a syíwn yn gyntaf ar yr hyn a ddywedir yma am y saipb, yr hon a 
siaradodd âg Efa, ac a'i twyllodd yn ngardd paradwys. 

1. Dywedir ei bod "yn gyfrwysach na holl fwystfilod y maes.". Coffeîr 
mewn manau eraill am gallineb a chyfrwysder y sai'ph. << Dan fydd sarpb 
ar y ffordd, a neidr ar y llwybr, yn bi-athu êodUmW march, fel y syrthio 
ei farchog yn ol," Gen. xlix. 1 7. " Byddwch ch withau gall fd y 9Ẃrpk^ 
Mat. X. 1 6. " Megys y twyllodd y sarph Efa trwy ei chyfrwyséra^ 2 Cor. xL3. 

2. Yr oedd wedi ei chynnysgaeddu â rheswm ac & d^L Yr oedd yn 
gallu deall iaith ac ystyr geiriau. Y mae hyny yn amlwg yn ei gwaith yn 
gàlJu ymddyddan o gwbl âg Efa, ac yn y gofyniad a roes iddi, " Ai âx9M 
ddywedyd o Dduw na chewch f wyta o bob pren ynyrarddî" Yr oedd 
ganddi ddeall am DduWy fel un ar wahan oddiwrth y greadigaeth, amgen ni 
wnaethai goffa am ei enw. Dy wedodd Duw wrth Adda ac E& y gaUasent 
fwyta o bob pren yn yr ardd, ond o bren gwybodaeth da a drwg, pen. ii. 

16, 17. Clywodd y sarph y »arad, a deallodd ystyr y geiriau; neu clywodd 
Efa ryw [dro o'r blaen yn adrodd y gorchymyn, a deallodd ei gynnwysiady 
pa un bynag ai Duw ai Efa a'i Ue&rodd yn ei chly w. Yr oedd yn deaU 
bod ffrwytlwtu y coed yn ddefnyddiol i'w bwyta, ac yn gaUu gwahaniaetìiu 
rhwng pren a phren, a ffrwyth a ffrwyth. 

Yr oedd ganddi ei syniadau am angea^ ac yn gwadu y byddai angeu i'r 
àdeuddyn hyn ar ol ac am fwyta y ffrwyth gwaharddedig. Ýr oedd ganddi 
ei syniadau am gynnydd gwybodaeth, ac yn rhoi addewid o hyny, fel y 
gwelir yn y geiriau, " yr agorir eioh Uygaid, ac y byddwch megys Duw,** yr 
hwn sydd yn gwybod Uawer — ^yn gwybod pob peth. 

Yr oedd ganddi amgyffred am " dda a drwg," ac yn gaUu gwáhaîiiaethu 
rhyngddjmt. Yr oedd yn amgyffred y gallu oedd mewn dyn i wybod y 
gwahaniaeth sydd rhyngddynt. Pethau meddwl yw y pethau hyn i gyd, 
pethau y mae gan fôdau rhesymol a deaUus amgjrffred o bonynt, a chanddynt 
hwy yn unig. 

3. Yr oedd yn berchen iaith — ^yr oedd yn gallu siarad. Pa iaith ydoedd 
nis gwyddom, ond iaith ddeaUadwy i Adda ao Efa oedd. Nis gaUwn feddwl 
ar un tir mai rhyw siarad neu fyfyríaeth yn meddwl Efa oedd y siarad yn 
yr adnodau hyn. Pa beth yn yr hanes sydd yn gwneuthur hyny yn débyg^l 
Y sawl a ddy wedant hyn, a aUant ddywedyd unrhyw a phob rhyw beth a 
ddychymygant. Siarad gweithredol oedd yma ibwng y sarph ac Eâb. 

4. Yr oedd i " gerdded neu i ymsymud ar ei thòr, ac i fwyta pridd holl 
ddyddiau ei heinioes," adn. 14. Y mae cyfeiríad droion athyn yn rhanau 
eraUl yr ysgrythyr, gwel Salm. lxxiL 9; Esa. xlix. 23; lxv. 25; Mich. vü. 

17. Dengys y geiríau ar unwaith fath isel ar fywyd, mor isel a bywyd 
abwydyn. Nis gwyddom am fywyd rhy w lawer yn is na bjrwyd y sarph. 

Ond gyda golwg ar y BOfrphj pob math ar sarph adnabyddus i ni, nis 
gwyddom fod eu cyfrwysdra yn fwy na chyfrwysdra preswylwjrr endll y 
maes. Y mae ei bod uwchlaw ereaduríaid eraiU mewn cyfrwysderya 
ammheus. Y mae yn gyfrwys i ddiogelu ei hun mewn glaswelH, a phrìddy 
a thywod, ac o'i . chudd&n i gnoi y sawl a fo yn symud heibio. Dywedir 



Digitized by 



Google 



DUWINTDDIAETH. 7 

am y eemstes, j sarph gomawg, yr hon sydd aml yn yr Aifll a Byiìíi, eì bod 
yn hir yn ymguddio mewn tyllau yn y tywod, ac yn barod i neidio oddiyno 
at ei hysglyfaeth; ac efallai fod hon mor gyfrwys a neb o'r seirph. Ond 
onid oes creaduriaid eraill yn eu ffordd hwyrU mor gyfrwys a hwythau f 

Ond beth bynag yw cyfrwysder a medrusrwydd sarph, gwyddom mai nid 
creadur rhesymol ydy w; nad oes ganddi ddeall am ystyr geiriau na dyben 
iaith; nad oes gan sarph wybodaeth am goed na natur ffrwythaa coed, nae 
eÖeithiau gwahanol ffrwythau ar gyrff dynion, chwaethach am unrhyw 
effaith oddiwrthynt ar feddyliau a synwyrau dynion. Nid oes gan sarph 
un amgyffred am agoriad Uygaid dynion, sef eangu eu deall, nac un wybod- 
aeth am orchymynion Duw, am eu troseddu gan ddynion, am fygythion 
Duw am anufudd-dod, nac am angeu fel cosbedigaeth trosedd, nac am Dduw 
ei hun, na'i wybodaeth, na'i raglunîaeth, na'i lywodraeth — ^pethau ag oedd- 
ent i gyd yn adnabyddus i*r sarph hon yn mharadwys. 

Nid oes gan sarph chwaith y gallu i siarad; nid yw o naturiaeth na 
gwneuthuriad yn addas at siarad. Ni siaradodd air erìoed. Dyn yw yr 
nnig greadur siaradus sydd ar y ddaear. Ond ni a gawn y sarph hon 301 
alluog i sylwi a^siarad fel dyn, yv hyn nid yw wir am un aarph, Od oedd 
y sarph hon yn alluog i siarad, y mae yn iawn gofyn, pwy a'i gwnaeth yn 
alluog at hyny? Neb yn ddiau ond Duw, a hyny mewn ffordd wyrthiol, o 
herwydd yn arferol nid yw yn greadur a all siarad. Os efe a'i gwnaeth i 
Biarad, fe'i galluogodd i hyny yn unig erbyn yr amgylchiad hwn, obl^d ni. 
chly wn son am ei siarad byth mwyach, yn unig at demtio a thwyllo y wraig 
ddmiwaid hon i anufudd-dod. ^ y tir hwn, darfu i Dduw gynnorihwyo 
y temtasiwn. Ond ai gwir hynyf Nid all fod yn wir. Ni a allwn gyd- 
nabod y posiblrwydd iddo alluogi aaen i siarad at " geryddu ynfydrwydd j 
prophwyd,-" ond ni allwn amgyffred iddo alluogi sarp/i i hudo ei greadur ei 
hun — ei greadur goreu ac anwylaf ar y ddaear — i droseddu ei orchymyn, a 
dwyn ei hunan i drallod a chywilydd o herwydd hyny. 

Nid yw y cwbl o'r felldith a gyhoeddir yma ar y sarph hon i gyd yn wir 
yn ei berthynas á sarph. Nid y w yr ymadrodd, Ardy dòr y eerddi, yn 
çynnwys <Èm chwaneg yn ei berthynas â sarphy na dywedyd y byddai yn 
parhau í gerdded neu i fyned ar ei thòr. Ar ei thbr y cerddai o'r dechreo. 
Ffolineb y w dy wedyd gyda'r luddewon fbd traed gan seirph ar y dechreu, 
yn gystal a bod adenydd gan fath o honynt i ehedeg. Ni bu traed nac 
adenydd ganddynt erioed, ond ymlusgiaid oeddynt o'u creadigaeth; a dedr 
frydwyd y sarph i barhau o'r un dull ifiel o ymsymud, ac i beidio codi i 
fyny i ffurf a grâdd uwch nag ymlusgiad. 

Ond er mai gwir ydy w mai ymlusgiad yw y sarph o'r dechreu, nid gwîr 
ydyw ei bod yn brüyta pridd, Y mae yn byw lawer o*i hamser yn y ddaear^ 
ac yn ymlusgo ar a thrwy y prídd a'r tywod; ond nid yw yn ei fwyta. 
Gwna fyw ar Iygod, a ffrogäau, ac adar, a ffrwythau, a glaswellt; ond nid 
ar bridd. Ac er y gall, yn ol natur ei sefyllfa, gymeryd pridd i'w safn gyda 
y creadur a fwyty, yn enwedig rhai o bryfed y ddaear; er hyny, nid prìdd 
yw ei bwyd hi Nis gellir cymeryd y geiriau yn Ilythyrenol yn eu perth^ 
ynaa â'r sarph, ond yn gyffelybiaethol, yn arwyddo bywyd isel a gwael, 
bywyd creadur a ymsymudai ar ei dòr, ac a fyddai yn byw yn y prìdd, gan 
orfod cymeryd peth o hono gyda'i fwyd. 

Yna, yn ail, Pa beth oedd y sarph hon 1 Os nid y creadur a adwaenir yn 
gyffredin wrth yr enw hwn ydoedd, pa beth yntel Meddylir gan rai, fel 
y sylwyd eisoes, mai dychymyg E£ei oedd yr holl hanes, yn sarph a themtas- 
iwn. Meddylir gan eraill mai y dic^ol oedd yma yn y ea/rph — mai efe Geád 



Digitized by 



Google 



8 DÜWINYDDIAETH. 

yn siarad alla^a o'r sarph. Ond nid oes dim jn yr hanes yti ceínogi un o'r 
ddwy dyb. Ac yr oedd yn anghyfiawn hoUol i gyhoeddi un math o felldith 
neu benyd ar j sarph am demtio £fa Pa law oedd gan j mrph yn y 
temtiadl Nid alíasai help i'r diafol dd*od iddi, na siaórad j peth a fynai 
ynddi. 

Gwna loan, yn yr ail destun, ein helpu i wybod beth oedd y sarph gyf- 
rwys hòno yn inharadwys. Gwna esbonio yr holl hanes yn glir a boddhaol. 
Dywed mai yr yaìyryd aflan ei hun ydoedd; nid dychymyg Efa; nid ýr 
ysbryd aflan yn y sarph; ond ysbryd aflan ei hun^ ar lun sarph, ond ar 
wahan oddiwrthi; mai y diafol a'r Satan ydoedd. 

Y mae yn amlwg bod loan yn credu yn modolaeth ysbrydion, ac yn mod- 
olaeth ysbrydion drwg yn gystal a rhai da. Ac onid yw y Testament 
Newydd i gyd o'r un addefíad? Y mae llawer rhan o hono yn annimadwy 
ond ar y dybiaeth bod ysbrydion da a drwg yn hanfodi. A gellid meddwl, 
yn ol siarad Crist yn Mat. xxv. 4.1, pan yn son am "ddiafol a'i angylion/' 
ao yn ol siarad Paul yn £ph. ii. 2, yn gystal ag eiddo loan yma, (adn. 7), 
fod yma ryw un ysbryd yn rhagori ac yn blaenori ar y lleill. Y mae yn 
debyg mai y penaf un oedd y sarph yn mharadwys. £el hyn, y mae yn 
amlwg, yn ol esboniad loan o'r hanes, mai y diafol aV Satan oedd y temtiwr 
yn ngardd £den. A fu hyn yn glir erioed cyn esboniad loan, nid ydys yn 
gwybod. 1. Geilw ef **y ddraig fawr," ac yn adn. 2, "draig goch fawr." 
Sa^h o faintioli anferth oedd draig yr hen amser, a'i lliw mwyaf amlwg 
oedd coch. Gwna y ddraig yn y Datguddiad daraw yn nerthol â'i gynflbn. 
Yís^gubodd ymaith âg un ergyd " draian ser y nef." Y mae yr hoU ddy»- 
grífíad yn cyduno â hanes y boa. 

' 2. Gwna loan ei alw yn sarpL Geilw.ef felly o herwydd iddo gymeryd 
amo lun sarph. Yr oedd y sarph yn adnabyddus i'r pâr cyntaf. Byddai 
yn hyw gyda hwynt 'yn yr ardd ar flfrwythau y coed. Nid oedd ei phres- 
enoldeb yno yn peri un anesmwythder na braw iddynt. Pan ymddangosodd 
diafol iddynt ar lun sarph, nid allasent ei wahaniaethu oddiwrth y UeiU, ac 
ni pharodd iddynt un drwgdybiaèth, nac aflonyddwch, na dychiyn. Y 
mae ysbryd yn greadur rhesymol — ^gaU arfer iaith dynion, yn gystal ag 
ymddangos ar lun unrhyw greadur. Y mae genym esiamplau amryw yn yr 
Ben Destament o ymddangosiad angylion ar lun dynion. Ni ddaríu i'r 
ysbryd aflan goUi ei alluoedd naturiol, er iddo goUi ei ddaioni, a gallasai 
gymeryd amo lun sarph. Nid oes genym un esiampl o'i ymddangosiad ar 
îun dyn, er ei fod yn "ymrithio yn augel goleuni," 2 Cor. xL 14. Efallai bod 
ofh neu gy wüydd amo ymddangos yn rhith dyn, yr hwn a wnaed ar ddelw 
Duw, gan deimlo ei fod ef wedi coUi y ddelw hbno yn hoUol; ond meiddiai 
ymddcmgos ar lun sarph, un o ymlusgiaid y Uwch. 

A dyma Ue yr oedd dechreuad y tìJoylL Cafodd. ££a ei thwyllo yn ei 
chwmpeini Bu yn ymyl seirph paradwys o'r blaen — yr oedd yn gynnefín â 
hwynt, ac heb gael erioed un niwaid oddiwrthynt, a meddyUodd mai un o 
honynt oedd y sarph hon. Ac nid yw yn debyg chwaith mai y tro hwn 
oedd y tro cyntaf iddo ymddangos 1 £fa, a bod yn siarad â hi, er efallai nad 
am fwyta flrwyth coed yr ardd. Yr oedd ei fod wedi ymddangos o'r blaen, 
a siarad â'r wraig, yn helpu y twyU. 

Ond heblaw ei alw yn sarph, geilw loan ef " yr Jien sarph," nid gymaint 
am ei fod yn hm, ond am ei fod yn y dechreuad. o^^i t^x^^ {Pphù archaioa) 
y gwna ei alw, y sarph ag oedd yn y dechreiuid, sef dechreuad bywyd a 
bywioliaeth dynion ar y ddaear; y sarph hynod hòno yn y dech/reuad — y 
sarph yr hon a wnaeth gymaint o son am dani dros y byd, trwy demtio 



Digitized'by 



Google 



DÜW1NYJ)DIAKTH. » 

a llithio E&k i aniifadd-dod 301 7 dèchreuad. Galwai 7 Rabinìaid luddewig 
ef pOTp tt^^n (nachcuh quadm<mi)f j wrph gyrU, j tarph ya üawer dydd^ 
pryd yr oedd Adda ac Efa yn bjrw yn ngardd paradwys, yn ftian ar ol dech- 
reuad y byd. Gwir yw fod beüi bynag flydd yn byw o'r " dechreuad" hyd 
yn awr yn hen, 

Y mae y sarph hon yn nn gyfrwys, 2 Cor. ü 11; xi. 14; Eph. vi 11, 
12. Yn sarph/a^A, 1 Ẅm. iii, 6, 8. Yn sarph aJUmydd^ fy^joiog, a ehyf- 
lym, 1 Pedr v. 8; ac felly yn sarph beryglus a niweidioL Y mae seirph yn 
beryglus iawn — ^rhai gan eu nerth, a rhai gan eu gwenwyn; ond nid oea 
neb o honynt mor beryglus i ddyn a diafol — sarph andwyol y '' dechreuad." 

3. Yn ol syniadau loan yma, y mae y sarph hon yn un dujyllódrui, ** yr 
hwn sydd yn twyllo yr holl fyd,*" gan dwyÛo, a ihemtio, a chymhell 1 an- 
ufudd-dod. . Ni safodd ei hun yn y gwirionedd, a llwyddodd i dynn ein 
rhiem cyntaf oddiwrtho. " Y mae yn gelwyddog, ac yn dad iddo," loan 
vüi. 44. Efe a ddywedodd gelwydtf yn dwyllodrus wrüi Efa, er mwyn ei 
thynu i anufuddhau i orchymyn eglur a rhwydd Duw. Yn ol loan yn y 
testun, y mae yn twyllo, nid Efa yn unig, ond " yr holl fyd " hefyd. 

4. Y mae yn " ddiafol," sef, y mae yn enllibiwr, yn ddifenwr, yn gablwr : 
y mae yn achwynwr ac yn gyhuddwr hefyd : " Canys cyhuddwr ein brodyr 
ni a fwriwyd i'r llawr, yr-hwn oedd yn eu cyhuddo hwy gerbron eîn Duw 
ni ddydd a nos," adn. 10. Sonir am yr un cablydd a chyhuddwr mewn 
manau eraill o'r ysgrythyrau, megys yn Job i. 9; ii. 63 Zech. iii. 1, Y mae 
hyn yn faleisus a chreulon ynddo. Wedi iddo lithio dynoliaeth i bechody 
ac wedi iddo gynnyg rhwystro neb i arfer duwioldeb ac ufudd-dod Ì Dduw, 
fel y gwnaeih â Job, y mae yn frwnt a dieflig ynddo, yn deUwng o hono ei 
hun, i fallu eu c<xra€ter, a'u difenwi, a'u cablu, ac achwyn amynt gerbron 
Duw, gan briodoli iddynt resymau a dybenion Uygredig a drwg yn y cwbl 
o'u buchedd a'u gweithredoedd crefyddol. 

5. Y mae yn Satan, sef yn wrthwynebwr. Y mae yn benaf ac yn gyntaf 
dim yn wrthwynebwr i Dduw ei hun, ac yna i bob peth ag sydd o Dduw. 

Y mae yn wrthwynebwr i ddyn, i'w ddaioni, a'i Iwyddiant, a'i anrhydedd, 
a'i gysur. Gwrthwynebodd hyny yn y demtasiwn gyntaf, ac y mae Ilwydd- 
iant ac effeithiau y demtasiwn hòno angenrheidrwydd wedi bod erioed yn 
wrthwynebol i iawnderau a llywodraeth Duw, yn gystal ag i lesìant goreu 
ac uwchaf dyn. 

Dengysyr hanes yma i ni — 1. Fod nerth peehod yn ddir/awr a dyehrynUyd. 

Y mae ei duedd i fyned rhagddo a chynnyddu yn gryf. Ymdaenodd djx)8 
y byd mewn gwahanol dduUiau. Dygodd diafol bechod i fewn i'r byd 
trwy y demtasiwn hon, a darfu iddo ymledu ar y ddaear; ao y mae yn par- 
hau "hyd heddyw. Wrth son am ledaeniad a pharhad pechod yn y byd, nid 
oes raid i ni gredu mewn dylanwadau a gweithrediadau personol o eiddo 
diafol ar feddyliau dynion. Nis gallwn eu gwahaniaethu oddiwrth weith- 
rediadau drwg ein meddyliau ein hunain, ac nid oes dim a ddengys ei fod 
yn gweithredu felly. Digon yw dywedyd, ddarfod i ddiafol, trwy yr un 
twyll hwnw yn Eden, ddwyn pechod i'r byd, yr hwn, byth oddiar hyny, 
sydd ar waith mewn rhyV dduU neu gUydd ar y ddaear. 

2. Mai tuag i lawr y mae tynfa pechod. Wele brawf ac esiampl o hyny 
yn hanes y cUafoL By wyd isel yw bywyd ymlusgiad, yr hwn a wna lyfu 
ìlwch y ddaear, a byw ynddo. Y mae ** cerdded ar y dòr, a bwyta pridd,** 
yn dysgrifio y cyflwr iselaf ar fywyd. Y symudîad tlotaf yw y symudiadâ 
a'r bwyd gwaelaf fyddai pridd yn fwyd. Defnyddir y by wyd isel a gwael 
kwn, yn gyfiTelybiaethoI, i osod allan ddarostyngiad y diafol. I lawr y daetib 



Digitized by 



Google 



10 DÜWINTDDUBTH. 

efe, ac nid â bjtìi i fyny, mwy nag y gwna sarpli gerdded ar draed nea 
ehedeg ar adenydd Gwelodd Crist ef '' megys meÛten yn syrthio o'r nef/' 
Luc X. 18. Gwelodd ef fel " tywyaog y byd hwn yn cael ei fwrw allan," 
loan xii. 31. Yn yr un modd y gwelodd loan yma, adn. 8, 9, ^' Ac ni 
orfuant, a'u Ue hwynt nis cafwyd mwyach yn y nef — efe a fwriwyd allan i'r 
ddaear," ac i'r pridd hefyd, " a'i angylion gydag ef." Fel hyn, bwrw allan o 
le gwell, ac i lawr o le uwch, yw y dynged a ddaeth iddo, ac nid all ddys- 
gwyl am gyfnewidiad arni. 

Beth, gan hyny, yw darostyngiad adiraddiad y diafolî Dengys dryg- 
ioni, a chymaint drygioni nes temtio a Uithio eraill i ddrygioni, bod iselhad 
Boawr wedi cymeryd Ue arno. Cwymp mawr ar ysbryd a fu unwaith yn 
angel da» oedd d'od i lawr mor ddwîh, nes, nid yn unig anufuddhau ei 
hunan, ond twyllo eraill hefyd i anufudd-dod. 

Y mae dicmrhydedd ae (mmharchusrwydd wedi eu nodi amo. Y« mae 
mor ddibarch a phryf yn ymlusgo trwy ac yn y pridd. Y mae anmharch* 
uarwydd amo trwy golli ei le a'i gyflwr blaenorol, a thrwy fod yn y 
sefyllfa y mae ynddi yn awr. Fel ag y bu Cain yn " wibiad a (^rwydriad 
ar y ddaear," felly y mae yntau yn ansefydlog, " gan dramwy ar hyd y 
ádaear ac ymrodio ynddi,'' heb un gwaith da ganddo, Job iL 2. Ac er y 
áywedirfod iddo lywodraeth yn yr awyr a'r wybrenau, (Eph. iL 2; yL 12) 
nid yw, ac nis gall fod hòno fawr o beth, oblefi;id " cedwir ef mewn cadwyn- 
au tragwyddol <lan dywyUwch," Jud. 6. 

Y mae yn annedwydd. Nis gall fod yn ddedwydd wrth gofio ei sefyllfa 
fiaenorol, yr hon a gollodd byth; na dedwydd wrth ddysgwyl " bam y dydd 
mawr," a'r ddamnedigaeth sydd i ddyfod amo. Er cryfed ei ysbryd, nid 
yw yn ddigon cryf i fod yn ddedwydd, tra yn rhagweled ei dynged drom. 

A pha mor isel, a digyfrif, a thlawd, a thmenus, yr aeth Uawer dyn yn 
nnig o herwydd ei bechod, mor anghymeradwy gan Dduw, mor anmharchu» 
ac annerbyniol gan ddynion, ac mor gondemniedig gan ei gydwybod ei 
hunanl Cywilydd pobloedd yw eu pechod, ac nid oes na chenedl) na theulu, 
na dyn a gwyd i fyny, tra yn anuíuddhau i orchymynion Duw. 

3. A allwn ni ymuno â diafol mewn drygioni % A allwn ni fod yn gym- 
deithion a chynnorthwywyr iddo mewn pechod? Byddai hyn yn hanes 
athrist am neb o honom. Ac etto, y mae rhai yn gymdeithion fiyddlon ac 
egnîol iddo. Yn bersonol byddai amynt ei ofn; ni chymerent lawer am fod 
yn ei gwmpeini, na chydgerdded âg ef ar unrhyw daith, mewn unrhýw lun, 
ai 8ai*ph neu beth. Ond er hyny, y creadur yr arswydent gymaint rhag ei 
gwmpeini a'i gymdeithas bersonol, y gwnant yn ddyM gynnorthwyo 
parhad a chynnydd y pechod a ddygodd efe Tr byd. 

4. A ddymunem ni ddim yn hytrach ymuno a chymdeithasu â Christ, 
gan bleidio ei wirionedd a'i deymas ef ) Daeth efe tìv byd i ddattod a dad- 
wneuthur gweithredoedd y diafol. Yn y Ilyfr hwn, gwna loan siarad yn 
fywiog a chariadus am dano, mewn barddoniaeth uwch na dim a ganwyd 
yn Groeg a Hhufain. Edrych amo yn ymosod ar Iygredigaeth, a delw- 
addoliaeth, a gau-grefyddau, a thrueni y byd. Edrych amo yn eistedd ar 
ei farch gwyn, a'i enw yn Ffyddlon a Chywir^ yn rhyfela a bamu mewn 
cyfiawnder. Gwel goronau lawer ar ei ben, a'i wisg wedi ei throchi mewn 
gwaed. Gwel yn d'od allan o'i enau gleddyf Ilym, â*r hwn yr oedd i daro 
y cenedloedd; a'r Iluoedd ag oedd yn y nef yn ei ganlyn ar feirch gwyniony 
wedi eu gwisgo â Iliain main, gwyn, a glan. Gwel ef yn gorchfygu y 
ddraìg, yr hen soflrphy a phob fiurf ar ddrwg a^gwrthwynebiad, oblegid 
Arglwydd arglwyddi, a Brenin brenhinoedd, ydy w; a'r rhAÌ sydd gydag di 



Digitized by 



Google 



YR ACHOS. II 

ydynt alwedigy ao ethole<%, a ffyddlon. Ac efe a wêl ddiafol ei hun, yr 
hwn oedd yn eu twyllo hwynt, wedi ei fwrw i'r Uyn o dân a brwmstan; a 
thyna ddiwedd am dano. Gwel holl ganlynwyr a chyfeillion y Gtorchfygwr 
dwyfol hwn eu hunain hefyd yn " orchfygwyr trwy waed yr Oen, a thrwy 
air eu tystiolaeth hwynt/' • ac yn cael eu dyrchafu yn y diwedd i sefyllfa- 
oedd udiel, at eu Brenin a'u Prynwr; Bydded i bawb o honom hiraethu 
bod o gymdeithas y Brenin a'r Gorchfygẁf' santaîdd hwn, fel y caffom ran 
yn yr un fuddugoliaeth, a'r gorfoledd tragwyddol sydd yn dilyn. 
letwm, Glandtor, Tach., 1869. ' J. D. 



¥r ^cl)099. 

• 

CYFLOGAU GWEINIDOGION. 

Gaids. T mae yn dda genyf eich cyfarfod, fy Dgbyfaill; er eio bod ar brydiau yn 
methn cydweled, y mae genyf dipyn o barch 1 cfawi, ac ni fyddaf byth yn eich cwmni 
beb gael defnydd adfytyrdod ar ol eich gadael. 

TnfOTHsus. Tr ydych chwi a minnau, fy nghyfaill, mor annhebyg i'n gilydd, fel y 
mae yn lled anhawdd i ni ddyfod i gydwdediad ar bob peüi. Tr wyf wedi anghofio 
teston y ddadl ddiweddaf a f u rhyngom. 

G. Tr wyf yn meddwl mai cyflogau gweinidogion oedd y mater diweddaf y buom 
yn ei drafod. Tr oeddwn i yn dadleu fod tíotlegioM yn medm pregethu Saesonaeg, yn 
ddmtach i'w cadw, ac yn gofyn mwy o gyflog, na rhai nniaith, heb fod mewn coleg. 
Tr oeddych chwi yn lled wadu hyny, ac yn taeru fod rhyw ddeddf yn goruwchreoli 
pob cyfnndrefn a gynnygid i drefnu cyflogau gweinidogion. Pa ddeddf yw hòno? T 
mae eglwya a gweinidog yn cytuno â*u gilydd am gyflog, ac yr wyf fl, tú Annibjmwr 
^wyddorol, yn methu dêftll ein bod yn gaeth 1 un ddeddf argÎL Dim deddf i mì,; os 
gwdwch yn dda, tualJan i*r ^lwys ei hunan. 

T. Tr wyf yn cofio yn awr. Ni waeth pa faint a wingoch chwi na minnau yn 
erbyn deddfau, y mae un na all eglwys na gweinidog byth ddianc o*i gafaelion, sef 
deddf y demand a*r supply, Hòno mewn gwirionedd yw ymerodres y byd. Dywedwch 
a fynoch am y geiniog hollalluog, rhaid iddi hithau roddi lle i*r gallu a enwais. Os 
bydd ar A eisieu rhy wbeth, ac os bydd gan B y peth hwnw ar werth, myn A ei gael, 
OB daw o f ewn cylch ei allu, a myn B gael cymaint ag a allo am dano. Ni waeth pa 
fsint a fyddo gwerth yr hyn a ddygir i*r fiirchnad, os na fydd gofjn amo. Ond os 
bydd demand am unrhyw nwydd, y mae y gwerthwr yn cýmeryd y fantais ar hyny. 

6. Wel, wel, dynahi wedi myned. Dyma chwi am ddwyn rheol *'yr ucha' eî 
geinìog" imewn i'reglwysL T weinidogaeth ar aucHùní Dyma '^fasnach o air 
Dnw." T mae'n chwith i mi, sy'n cofio yr hen weinidogion a*u cyflogau. bychain, i 
gly wed pethau f el hyn. Ni wn i ddim pa fodd i wrando ar y dynion sydd yn pregethu 
er mwyn elw. 

T. Tr hen stori etto, 'rwy'n siwr. 

6. Wel, pa waeth ei bod yn hen, os ydyw ynwirf T gwir sy'n Iladd. 

T. lê; ond peth poenus y w myned dros yt un peth bob tro y cyfarfyddwn. Gwnewch, 
da chwi frawd, ganiatâu fod rhy w egwyddor uwch yn lly wodraethu crefyddwyr nag 
aiiaogarwch. Feidiwch a gwneud yr hyn a eilw y byd yn ei iaith sathredig, << Mesur 
pawb wrth eich llathen eich hun." 

G. Dim o'ch awgrymiadau personol, os gwelwch yn dda, gyfaill. 'Rwy'n sîwr fy 
mod i o'i chwmpaa hL Tn awr, y mae genyf un gofyniad i'w osod o'ch blaen. Pa 
■ut yr oedd hen bregethwyr y dyddiau gynt yn medm by w mor barchus a chysuras ar 
gyflogaa l^chain? Tr wyf fi yn cofio Williams o'r Wera yn byw ar lai na deugain 
pnni o gyflog. Dysa y swm a loddid i Caledfryn yn nhref falch Caernarf on. Os 



Digitized by 



Google 



12 YB ACH08. 

oedd ájmaiì maẃr jn medni byw ar gyflogaa lelly, jt wyf yn metlm gweled pafaam y 
dylem roddi cjmaiiit yn fwy i ddynion Uai 

T. Wel yn wir, írawd, byddaf flnnan yn meddwl tipyn, ie, giyn lawer, ar y pwnc 
yna. Yr wyf wedi seíyll mewn syndod ganwaith, nid am íod ein gwdnidogion prea- 
enol yn cael cymaint, ond pa fòdd yr oedd yr hen boU yn medm byw o gwbl ar y 
cyflogan bychain a ddistyllid iddynt. Ond a ddarfn i chwi eylwi f el y mae pob petb 
yn cyfnewid o*n cwmpas? Pan oedd y gweinidog yn cael £40, yr oedd y saer-ddiacoa 
yn ceiiio byw ar dri swllt ar ddeg yn yr wythnos. Y mae yr un diacon yn awr yn 
cael deg Bwllt ar hugain yn yr wythnos, ac nid oea ganddo ddim mwy wrth ei gefn nag 
oedd ganddo y pryd hwnw; a fedrwch chwi eBbonio hyn? Y mae ilafnrwyr y dyddîaa 
hyn yn rhyfeddn pa f odd yr oedd labrwyr yr oei o*r blaen yn medm magn tẁr o blant 
ar saith Bwllt yr wythnos, pan y mae en holynwyr yn awr yn methn by w ar dri saith 
o sylltan yn yr wytlmos. A f edrwch chwi, Syr, Bydd yn gwybod mwy am y dyddiaa 
gy nt na mi, gad rheswm am hyn yn mhrÌB yr enllyn, neu ardreth, neu wisgoedd? 

G. O medraf, yn rhwydd. Eárychwch fel y noae pobl yn gwisgoyn y dyddian hyn. 
Yn Ue y gownau metal a*r hetÌAU /dt, nid eefl ond sidanau a blodau i'w gwded yn awr. 
Prin yr oedd neb iV gael yn meddu w<Uch y pryd hwnw; ond yn awr y mae cadwyoaii 
aur ar fynwefl pob bachgen, nes wyf yn synu o ba le y maent yn cael yr arian. 
Balchder y w pechod mawr y byd a'r eglwys, ac os parba pethan i gyfnewid cymaint 
yn y deugain mlynedd nesaf, ag a wnaethant yn y deugain mlynedd diweddaf , ni fydd 
nn gwahaniaeth rhwng y cyfoethog a*r tlawd yn eu hymddangoBÌad. 

T. Nid wyf yn meddwl f od cymaint mwy o arian yn cael eu talu am wisgoedd y 
dyddiau hyn, nag oedd yn y dyddiau gynt. Nid y w y goêt o wisgo yn newid Uawer 
gyda'r ffasiynau. Ond am gyflogau gweini logion yr ef engyl yr oedd yrymddyddan. 
Nid oes Ilawer o wahaniaeth i V ganfod ynddynt hwy a'u tenluoedd. Yr wyf wedi 
aynu llawer, nid pa fodd yr oedd y brodyr parchedig yn byw mor daclus yn nydd y 
cyflogau bychain, ond pa fodd y mae gweinidogion yr oes hon yn medra ymddangos 
mor dda, pan feddyliwyf am ansawdd eu cyllidfa. Y mae enwau parsoniaid, y rhai 
-aydd yn rhifo eu cyflogau wrth y cannoedd, i*w gweled yn fynych ar restr y methdal- 
wyr. Ond eithriad nodedig y w enw gweinidog Ymneilldnol ar y rhestr hòno. Yn wir, 
tneddir fl i feddwl fod mwy o wir gyfyngder yn cael ei deimloyn ein dyddiau ni nag a 
deimlaí ein tadau. Byddai siop, neu ffarm, neu ysgol, neu grefft, yn dhu'paru ar gyfer 
angenrheidiau yr hen weinidogion; ond ni oddefa eglwysi eio dyddian ni i*w hesgobioii 
ymyraeth ä negesau y by wyd hwn. 

G. Dywedwch a fynoch, rhaid i cbwi addef fod yn anhawdd, le, yn anmhosibl» t 
eglwysi sydd yn gyf anseddedig o weithwyr, wneud i fyny y cyflogan uchél a roddir i'r 
gweinidogion yn awr. 

T. Yn wir, fy nghyfaül, nid yn y gaUn y mae y diffyg bob amser, ond yn y diteââ^ 
Y mae yn bryd i*r cwestiwn, " Ar ba faint y gall gweinidog fyw?" roddi He i on arall, 
sef, <* Pa Mnt a ddylem ni gyfranu yn ol rhëol y gair?" 

G. Lol i gyd. Pa les a wna tuedd i bobl dlodion, nad oes ganddynt ddim i'w heV- 
gor? A fynech chwi i*r bobi fyw ar hanner dìgcm o f wyd, er mwyn gwnend y gwetn- 
idog yn wr boneddig? 

T. GyfaiII anwyl, cymerwch bwylL Yr wyf yn ail ddywedŷd, ac mi a brofaf jr 
haeriad, mai diffyg tueddf ac nîd prinder gallu, yw yr achos fodcyUidfa yreglwysi mor 
isel. Edrychwch àr yr arian a wastreffir ar bethan afreidiol, !e, ar bethau niweidiol. 
• G. 'Rwy'n siwr tích bod yn troi at eich hen stori am y tobacco a'r cwrw. Yr 
ydych yn cymeryd amoch yn wastad eich bod yn ddyn boneddigaidd, ac etto ni fedr^ 
wch siarad am ddeng mynyd heb roddi tramgwydd i frawd gwan, drwy awgrymu 
pethau personol. 

T. Rhaid i mi gael traethn fy mara ar y pwne. Mi wn am aelodan yn ein heglwysi 
yn gwario cymaint ddengwaith ar eu henlnnod bob wythnoe, ag a roddant at aehoa yr 
Arglwyddl Beth pe c'ai y gweinidog at ei gynnaliaetb, gan yr eglwys, yr holl arian a 
werir yn wirfodd(^ ,am sotliach gan aelodau yr eglwys? Beth hefyd? Ni fyddal 



Digitized by 



Google 



YR ACHOS. 13 

peiygl iddo fyn'd yn cUawd. A wnewch chwi fyned yn eich meddwl heibio i adodau 
dch eglwys? Tr ydych chwi yn gwybod drwy broflad pa faînt sydd yn myned i 
boiihi y blysian, ac f elly yr ydych mewn lefyllfa well na mi i wnend i tyny y çyfan- 
swm o'r hyn a offrymir gan yr eglwys acw ar allor gwastraff. Bydd yn ddigon bnaa 
i chwî Bon am analln yr eglwysi, pan ddysgoch pa beth yw gwneud aberth gwirfoddol 
er mwyn crefydd. Y mae Uawer o bethan yn ysgaf nháu y llogell y gellid yn 
esmwyth wnend hebddynt; ac ni theimlid nnrhy w anghysnr, drwy i grefyddwr ymwada 
á hwynt, er mwyn cael cyâensdra i wneud daionL Mor hawdd fyddai chwyddo cyllid 
yr eglwysi, pe corffolid yr hunanymwadiad a gymhellir yn y Beibl yn mywyd y rhai 
sydd yn proffesu crefyddl 

6. Tr ydych yn curo yn rhy drwm. Y mae yn anhawdd cael pobl i roddi heibio ea 
harferion. Chware teg i ddyn tlawd gael tipyn o adloniad diniwaid. T mae y bobl 
fawr yn gwario cannoedd ar eu moethau, ac y mae yn arw os na cha y gweithiwr 
tiawddipyn o beth felly, Tchydig, yn wir, a all gyrhaedd; ond caniatewch iddo gael 
yr hyn sydd o f ewn ei allu. 

T. Anaml y cly wais, îe, nid wyf yn coflo i mi erioed glywed crefyddwr yn cymeryd 
yr nn tìr a chwi i sefyll arno i amddiffyn yr hyn a gondemnir genyf . Ond, wedi y 
cwbl, y mae yn dyfod i hyn. Gan na ellir cael y moethau, a chael modd i gyfranu at 
gynnal y weinidogaeth, y mae yn rhaid fod heb un o'r ddau. Pa un a roddir i fyny? 
Pa nn ai colli y dyn defnyddiol, sydd yn gwylio dros eich eneidiau fel un sydd yn 
teimlo fod ganddo gyfrìf i'w roddi i Dduw; ynte rhoddi heibio y gwastraff sydd mor 
wrthodedig gan synwyr cyffredin, ac mor groes i air Duw? Dylai y dyn sydd yn 
anmharod' i wnend yr olaf , ofyn iddo ei hnn yn ddifrif ol, " Pa werth aydd yn fy 
ngweddîau f** 

G. lë, îe; ond tybîwch fod dyn yn cynnîlo ei arian yn y ffordd a nodwch, a ydych 
chwi yn sicr y rhoddai hwy at achos crefydd? Beth a wyddoch nad troi yn gybydd a 
wnai, wedi cael blas ar grynhoi arian. T mae gwastraff yn well na chybydd-dod, onid 
yw? 

T. Dyma chwi yn awr yn symud tir y ddadl. Am aUu ì gyfranu yr oeddym yn 
son. Yr oeddych chwi yn haeru f od digon o duedd yn yr eglwysi i gynnal eu gwein- 
idogion yn barchus; ond yr ydych 3'n awr, jm ddiarwybod i chwi eich hunan, yn taiwy 
na hanner gydnabod fod rhy wbeth heblaw y gallu yn eisieu. Mor anghyson yw am- 
ddiffynwyr achos gwanl Dyma chwi yn y fagl, frawdl 

1>. Un rhyfedd ydych chwil Os caiff rhywun fyn'd i'r nefoedd ar dîr gweithred- 
oedd, y mae genych chwi siawns go dda am dcmi. Gwneud, gumeud^ gwnbüd, y W byr- 
dwn pob stori gyda chwi. Tr hen dref n i mi Pa'm na soniwch rywbeth am ras a 
thmgaredd. Tr wyf yn ofni na ddarf u i chwì erioed deimlo eich angen am bethan 
feUy. 

T. T mae yr hyn y byddaf fi yn siarad am dano yn dibynu ar nodwedd y sawl y 
byddaf yn ymddyddan â hwy. Pan ddygwyddo i mi gyfarfod â phechadur dan 
argyhoeddiad, byddaf yn gwneud fy ngoreu i osod ei law ar glicied drws tmgaredd. 
Os cyfarfyddaf â dyn crefyddol, ystwyth ei ysbryd, •* parod i bob gweithred dda," 
bydd yn bleser genyf ymddýddan âg ef am bethau crefydd brofiadol. O, fel y byddaf 
yn mwynhau yr hyn a fwynhai y Pererin, ar ei daith i'r wlad beU, pan gyfarfyddai á 
dynion o'r un ysbryd ag ef ei hun. Os arweinir fi i gymdeithas rhywun ieuanc gwamal, 
byddaf yn wastad yn ceisio annog y cyf ry w i ddifrifoldeb a bywyd crefyddol. Ond 
08 tefiir fi weithìau wyneb yn wyneb â phroffeswyr diysbryd, cybyddlyd, a chynhenus 
— dynion sydd am ' gael y rhyddid a'r pleser i gyd iddynt eu hunain, ac am adael y 
gwaith i gyd i eraül, byddaf yn teimlo rhwymedigaeth arnaf i ddeffroi eu cydwybodau 
cysglyd, rhag^iddynt farw yn ngafaelion hunan-dwyll. 

G. Tr ydych feUy yn awgrymu mai un o*r hunan-dwyUwyr ydwyf fi. Dywedwch 
y gwir yn onest, onid ataf fi y mae cyfeiriad eich saethau? Phariseaid hunanol oedd 
yn blino Crist, a*r un tylwyth sydd yn afionyddu ei ganlynwyr yn mhob oes. 

T. Mi gly wais lawer gwaith, ac yr wyf yn meddwl fy mod wedi cael prawf newydd 



Digitized by 



Google 



14 TA ACH08. 

iririoiìedd y dyirediad, mai y rhai parotaí i Baetha eu eymydogion, yw j rhai pftrotaf 
i gODdemnio yr arferiad yn eraiiL Dyoddefioyr gw€ul yw yr ymotodwyr. Dweyd am 
ddosbarthiadaa yr oeddwn i. T mae ya dda genyf eich gweled yn fwy teimladol nng 
y meddylìaia eich bod. T mae y ffaith eich bod yn tybio mai atoch chwi yr oeddwa 
yn eyfeirio, yn profl nad ydych yn gwbl ddyeithr i chwì eich hunan. T mae y d<w- 
barth yr ofnaia eich bod yn debyg iddynt, awchlaw teimlo argyhoeddiad. '&wy'a 
gobeithio y gwna y sylwadau hyn les i chwi 

G. Tr ydych chwi yn rhy ieoanc i bwyso fy nghrefydd l Mi wyddwn i dipyn am 
grefydd cyn eich geni chwL Crefydd yr hen ffasiwn sydd gen' i— nid y ffaaiwa 
newydd yma. T mae arnaf fi eisieu yr hen gana, yr hen hwyliaa, a'r hen ffaaiwn o 
bregetha, yn oL Pan nad oedd liyfraa iiole«, dyna yr amter yr oedd yr hen gana ya 
braf. Ond yr ydych chwi wedi gÍMlael y pwnc. Tr oeddwn i yn dadlea na fedr yr 
eglwysi gadw gweinidogion dysgedig. Ond yr wyf wedi cly wed, wn i ddim faint o 
wir sydd yn y peth, fod rhy w fudiad ar droed i wastadhaa cyflogaa ^^regethwyr. T 
mae y Methodistiaid, 'rwy'n deall, yn oodi rhy wbeth mae nhw yn alw yn stension fund, 
neu rywbeth tebyg i hyny; ac mi glywais hefyd fod yr Annibynwyr yn Lloegr ya 
codi rhywbeth cyffelyb. T mae yn debyg y gwyddoch chwi am hyny. Beth sydd ya 
y gwynt? Tr oeddwn yn gobeithio fod 'Senters cyfoethog Lloegr yn myned i gadw 
gweinidogion i nl Tr ydych yn ffafriol i hyny, 'does bosibl. 

T. T peth y cyfeiriwch ati yw Susteniaiion Fund^ sef Trysorfa Gynnaliaethol; ac 
Did wyf fl, fel y tybìwch, 'yn selog dros y mudiad i gynnorthwyo eglwysi i godi a 
chyfartaln cyflogau eu gweinidogion. Tmddengys y peth i mi yn anmhosibl yn mysg 
Annibynwyr Çymru; ac yr wyf yn credu y gwel y Methodistiaid y peth yn haws el 
. ysgrifenu ar bapyr, na'i gorffoli mewn ffaith. T mae Dr. Landels, un o weinidogioa 
blaenaf y Bedyddwyr, wedi cyhoeddi fod Trefnyddiaeth yn meddu mantais ar Anní- 
byniaeth i weithio allan gynllun o'r fath. T mae GoL parchus y Drysorfa wedi 
cyfieithu sylwadau y Dr., ac yn ychwanegu;— " Onid yw sylwadau fel yr eiddo Dr. 
Landels yma, yn dangos rhagoríaeth y drefn Henaduriaethol ar yr un Annìbynol tuag 
Bicrhau iawn drefn a chydweithrediad? " 

G. A ydych chwi yn credu hyny? 

T. Tr wyf yn credu f od Henaduriaeth yn meddu y gallu '* i sìcrhau " llawer o bethaa 
beblaw " iawn dref n." Amser a brawf pa beth fydd effeithiau y symudiad presenol 
yn mysg y Trefnyddion i wastadhau cyflogau eu gweinidogion. Nìd fy mhwnc i yw 
ysgrythyroldeb a rhagoriaeth y naìU drefn na'r llalL T mae gan y ddwy gyfundrefn 
eu manteision a'u hanfanteision, y rhai a f wyheir neu a leiheir gerbron y meddwl, ya 

01 y safle y dygwyddo fod arno. Ond gan mai Annibynwyr ydym ni, yr wyf yo 
teimlo fy hun y'n rhydd i ddweyd, fy mod yn barnu y byddai yn anhawdd 
iawn, braidd na ddjrwedwn yn anmhosibl, i ni weithio alhin yn Nghymru y drefn o 
gydraddoldeb cyflogau, fel yr un sydd yn mysg y Wesleyaid, ac a geisir yn mysg y 
Methodistiaid. Pa un ai anrhydedd ai gwarth i ni yw hyny, sydd i'w benderfynu. 

G. Tr wyf fl yn methu gweled un rhwystr i ni gymeryd arian, os bydd poW 
garedig Lloegr mor dda a'u hanfon i nL Pa le y mae y dyryswch? 

T. T mae yn ddigon buan i ni drefnu yt arìan o Loegr, y rhai mi welaf sydd wedi 
bacha yn eich dychymyg, pan geir hwynt. Ond yr wyf yn gweled anhawsder mawr i 
gyfartalucyflogaugweinidogion; oblegid rhaid yn gyntaf oU gael trysorfa— rhaid i'r 
drysorfa hòno fod o dan ofal pwyllgor— rhaid i'r pwyllgor hwnw drachefn weithio ya 
ol rheolau gosodedig. Gadewch i ni yn awr dybio fod un o'r rheolau yn dweyd nad 
oedd un gweinidog i gael cynnorthwy, oa na fydd wedi myned drwy gylch Úawn o 
efrydiadaa yn un o'n colegau. Tybiwn etto fod eglwys yn rhoddi galwad i ry w frawd 
talentog, ymroddgar, a duwiol, heb fod mewn athrofa, ond yn ysgolhaig da, ni fyddai 
i'r brawd hwnw, na'r eglwys hôno, un hawl i'r fund, Os ff urflr trysorfa fel yr un y 
spnir am dani, rhaid rhoddi dewieiad y gweinidoyion a threjniad yr arian yn yr un Uam, 
Tra y parhao yr eglwysi i arfer eu braint o ddewis eu gwei^idogion, y mae yn hawdd 
rbag-ganfod gwrthdarawiadaa pwyaig rhwng yr eglwysi a'r pwyllgor. Os ydyw yr 



Digitized by 



Google 



TS ACHOS. 15 

cglwjBÌ yn barod i roddi i tynj yt hawl hòno er mwya cardod o arian, na lOBÌer mwjr 
•m Ânnibyniaeth. 

G. Yr wyf yn eich ciywed yn siarad yn bur dda; ond yr wy£ íì jm meddwl pe 
byddai modd i gael gan y cyfeiUion cyfoethog yn Lloegr help i eglwysi gweiniaid Ì 
gynnal ea gweinidogion, y cedwid ein gweînidogion yn fwy cysanu, ac yr arbedid 
sinnan, y bobl dlodion, rhag drygn ein teulnoedd. Mi wnai arian pobl gyfoethog 
Lloegr beth rhyfeâdol o les mewn eglwys fei ein heglwys ni. 

T. Dyna nn o'r rhesymau sydd genyf fi yn erbyn y dref n^dysga y bobl eu hnnain 
i fod yn ddiog. Wrth goUi y fraint o gynnal gweinidog, coUant bob dyddordeb yn ei 
weinidogaeth. Ck)llant ysbryd i weddio drosto. T mae yr Arglwydd wedi goeod y 
breintíaii a'r dyledswyddau ararywiol fel dolenan mewncadwyn; y mae colU un yn 
dyryaa 7 Ueill. GweU gadaei pethan yn eu hanwastadrwydd naturiol fd y maent, 
na'n hunìawni i wastadrwydd annaturioL 

6. A ydych yn ei chyfrif yn dèg i'r naUl weinidog gael cymaint mwy nag un 
andl o gyflog? . Mi wn i am un yn cael cymaint bedair gwaith a'i gymydog; ac y mae 
hwnw mor ddnwiol ag yntau. 

T. Teg neu beidio, feUy y mae, ac feUy y bydd, er gwaethaf pob trefniadau. Pan 
roddo eglwys ei bryd ar ddyn, rhaid iddi ei gael, er myned yn ddwfn f w Uogell, a 
thyiiii yn drwm ar ei hadnoddan. Pe bawn yn caniatâu, fel y dy wedasoch, fod ei 
gymydog yn gystal dyn ag yntau, y cwestiwn y w, a ydyw yr eglwys yn credu hyny f 
Nid pa beth yw dyn, ond pa beth y mae eglwys yn credu ei fod, y w y rheol. Ac y 
mae yn dda i ambell weinidog mai felly y mae. Defnyddia yr eglwysi eu rhyddid heb 
^ 70 gyfrifol i neb. 

G. Ond a fyddai dim modd cael tipyn o arian pobl gyfoethog Lloegr at roddi tipyn 
i'r brawd isel ei gyflog, fel y mae Uawer yn Nghymru? 

T. Yr unig ffordd i wastadhau cyflogau gweinidogion yw cydraddoU eu cymhwys- 
derau, a chydffurfio chwaeth pob cynnuUeidfa. Wedi i chwi wneud hyny, geUwch 
chwilio am fodd i levelu cyfiogau. A fedrwch chwi roddi rheswm paham y mae 
cyflogau gweinidogion wedi codi cymaint yn yr ugain mlynedddiweddaf ? 

G. Bheswml medraf— myn'd yn fwy garw am arian y maent. 'Doeddyrhen 
bobl ddim yn hidio am arian — achub eneidiau oedd eu pwnc hwy. 

T. Tewch, tewch, gyf aill. Rhy wbeth yn debyg y w plant dynion yn mhob oes. Fe 
cawsai yr hen bobl gymaint ddeng waithag agawsant am eu Uafur, buasent yn cymer- 
yd pob dimai yn llawen. Ond yr wyf fi yn of ni f od Uawer o'ch doebarth chwi yn gwneud 
cam â'n gweinidogion parchus, ac yn prìodoU tipyn welliant yn eu cyflogau i arian- 
garwch. Y mae yr eglwysi wedi deffroi uwchben y pwnc, yn enwedig y rhai sydd yn 
edrych allan am weinidog. Y mae cyflog pob dosbarth yn codi, fel y d^edais; ac.nid 
y w ond of er dysgwyl i weinidog ddewis lle gwan, heb olwg am 'f enyn ar ei fara, pan y 
mae Ue gweU yn ei wahodd. Y mae yr eglwysi yn teimlo íod yn rhaid iddynt ddyfod 
i bris y farchnad. Os na wnant hyny, nid oes ond un o ddau beth i fod; naill ai byw 
heb yr un gweinidog, neu gymeryd un rAoá. Gwyddoch beth y w syniad y byd am 
beth rhad— *' Yn unîg galwer dy enw arnom ni, a chymer ymaith ein gwarth ni." Ki 
raid i chwi a minnau fyw yn hir i weled pob dyn yn cael ei wir werth. Y mae genym 
rai gweinidogion yn cael cyfiogau mawr; ond y mae yn rhy ychydig. Y mae 
eraUl yn cael cyflogau bychain, ac etto yn cael gormod. Y cyfartaledd goreu o bob 
cyfartaledd y w, i bob dyn gael yr hyn y w ei werth. Neu mi a " drugarhaf wrth rai, 
gan wneuthur rhagor;" ac yn hytrach na dweyd yr hyn yw ei werth, dywedaf, yr hyn 
a dybia yr eglwyt yvr ei wir werth. 

G. A ydych yn credu yn onest y daw yr eglwysi i fedru cynnal coUegiana, a phreg- 
ethwyr Saesonaeg, heb hdp o Loegr? Pregethwyr Cymraeg da i mi, aêd y Saesonaeg 
Ue yr elo. Be' 'di'r bothero yma hefo Saesonaeg? 'Dydi'r Saeson byth yn gofalu am 
bregethu i'r Cymry pan elont i Loegr. 

T. Peth rhad iawn yw diystyru Saesonaeg. Y mae yn beth cyflens i fechgyn 
uniaith, y rhai a ddyhisent fod yn medru dwy. ** Pregethwyr Cymraeg da," le, yn 



Digitiz-ed by 



Google 



16 



BTWGRÂFFIAETH. 



fliwr, pw/ wadodd hjny erioed? Ond y mae yt amser yn neslu y hyàá raid i bob 
coleg, bob enwad yn Nghymra, droi allan ddynion ieuainc yn álluog i bre^ethii 
Saesonaeg. Bydd sefyllfa addyag yn y wlad yma yn fuan y fath, na bydd nn man 
diogel i ddyn gynnyg myned i'r weinidogaeth, heb fod yn bregethwr rhwydd yn y 
ddwy iaith. Ofer fydd dianc i Dolyddelen, na Phenmachno, nac Aberdaron» nao 
EnlÛ. Bydd y demand am Saesonaeg fel dialydd y gwaed ar ol pob pregethwr. 

G. Anaml y bydd galwad yn y parthau hyn am bregeth Saesonaeg. 

T. Eithaf gwir; ond y mae Ilawer o gysylltiadau eraill, y rhai y mae o bwys mawr 
i weinidog fod yn dipyn o Saîs, megys bedyddio, claddu, priodi, a darllen Uythyrao. Y 
mae angen weithiau i fyned at foneddwr i siarad am dir i adeìladu capeL Beth a 
feddyliai y boneddwr hwnw o Ymneillduaeth, os rhaid iddo gael y builer ì gyíleithu 
rhwng y Parchedig ac yntau? Y mae pob dyn sydd wedi arfer myned i gyfarfòdydd 
cyhoeddus, megys cyfarfodydd cenadol y gwahanol enwadau, cyfarfodydd y Feibl 
Gymdeithas, &c., wedi sylwi ar y diffygion a fradyclür yn y fath leoedd, gan rai a 
ddylasent wybod yn welL Y peth mwyaf cyfleus i rai y w dianc o dan gysgod esgaa 
teneu, rhag i*r troed fforchog dd'od i'r golwg. Y mae yr adeg gerllaw pan na wna 
peth felly y tro. Daw yr eglwysi bob yn dipyn i deimlo y dylent gael gwerth eu 
harian, a bod ganddynt hawl i ddysgwyl i'w gweinidog eu cynnrychioli yn anrhydedd- 
us, heb roddi gwrid i wynebau cyf eillion, na thestun gwawd i elynion. 

G. Yr ydych chwi am gael y byd i dref n. Trugaredd i lawer o bregethwyr nad 
ydych chwî yn esgob amynt. Os parhewch chwi i ddangos sel a phryder dros yr 
achos, ac os daliwch i wneuthur daioni, byddwch yn sicr o ennill i chwi eich hun yr 
anrhydedd o gael eich galw yn esgob. 

T. Lol; yr wyf yn llawer ieuangach na chwî; ond yr wyf yn ddigon hen i ddirmyga 
pob rhy w athrodach felly. Y mae pethau o'r fath yn sicr o fod, hyd nes y cydraddolir 
pob dyn mewn parch, duwioldeb, talent, a hunan-ymroddiad. 



iSStograffiíaeti). 



MR. THOMAS DAYIES, DOLGELLAU. 
{Pa/rhad o tudal. 339). 



Es nad oedd Mr. Dayies yn un i ddys- 
gleìrìo fel pregitihwr, disgynodd ar waith 
ag y cyrhaeddodd fwy o enwogrwydd 
yn nglŷn âg ef na neb a fu o'i flaen ef, 
nac, hyd yn hyn, ar ei ol ef yn Nghymru. 
Y peth arbenìg a gododd ei enw i sylw 
ydoiedd, ei ymdrechìon diflino dros lawer 
o flynyddoêdd yn nglŷn â diwygio y duU 
o ddwyn yn mlaen addysg yr Ysgol Sul. 
Cychwynodd dalu sylw i'r Ysgol pan yn 
y Bontddu, yn gy sylitiedig â'r-Trefnydd-. 
ion Calflóaidd; ond ymddengys na phar- 
haodd ei gysylltiad â*r Ysgol hòno ddim 
yn bir. Wedi ymunoÄ*r eglwys yn Llan- 
elltyd, ac wedi dyfod i aros yn Nolgellau, 
rhoddai ei fryd ar ddwyn yr Ysgol i fod 
mor effeithiol ag y gallai. Yr oedd ef a 
Morris Dafydd (Meurig EbriU), yn 
nghychwyniad yr Ysgol Sul gan yr Anni- 
bynwyr yn Nolgellau. Ai y ddau frawd 
oddiamgylch y dref i hel plant yn nghyda 
phobl, a chychwynodd yr Ysgol y n Iluosog 
trwy hyn ar gychwymad yr achos yn yr 



Hen Gapel. Wedi hel llawer yn ng^hyd 
un Sabbath i'r Ysgol, y Sabbath nesaf ni 
ddeuent yno, onìd eid ar eu hol. Ond dal- 
iasant i fyned ar hyd y dref i ymofyn am 
rai i'r Ysgol o Sabbath i Sabbath. nes iddi 
gael ei sefydlu yn Ysgol gret Gwnaent 
gasgliadau ar gyfer y dosbarth hyny nad 
oedd yn meddu diUad i ddyfod, a phryn- 
ent ddillad ìsel-bris iddynt, a gwnaed 
daioni mawr yn mysg y dosbarth tlotaf. 
Farhaodd y casgliad yn Sabbathol at* 
gael dilladi'r tlodion, hyd nes y cymerwyd 
y casgliad hwnw at ddilëu dyled yr add- 
oldy wedi ei ailadeiladiad. Taflai Mr. 
Dayies ei enaid i*r Ysgol Sul ac i ro'î 
addysg i'r ieuenctyd gyda hyfrydwch a 
chalondid mawr. (Bu am rai blynydd- 
oedd yn steward ar state y Bryn, IJan- 
ymawddwy, o dan ei nai; a*r pryd hwnw, 
cadwai ysgoi nos i fechgyn ieuainc y 
Fennant, a gwnai ei oreu er cychwyn 
ynddynt awyddfryd am wybodaeth). Yr 
oedd yn cael ei ofidio yn fawr yn y dnll 



Digitized by 



Google 



BYWGRAFFIAETH. 



17 



dilan y dygid yn mlaen yr Tsgol. Dar- 
Uenid yn anghy wir iawn, ac yr oedd hyny 
fel tân ar ei groen. Tr oedd ef ei hun yn 
nodedig am gywirdeb Uythyrenol, Pan 
gychwynwyd y Dtsgedydd, penodwyd e£ 
yn fath o is-olygydd, i ddiwygio y proof- 
êheets, a gweUa gwaUau, a diwaUu y 
cyhoeddiad â newyddion cyffredinol y 
byd. Ond nid oedd yn cael rhy w doraeth 
fawr o bapyrau dyddiol ac wythnosol at 
y gorchwyl hyny. £i adnoddan i gyd 
oedd yr hyn a ddygid iddo g^n y Salopian 
Jaumal, yr hwn a roddid iddo i*r dyben 
hyny, nid gan firm y Dtsobdtdd, ond 
gan wraig rinweddol o'r enw Mrs. 
Tallowly, Brynygwin. Tn awr, yr oedd 
anghy wirdeb mewn rhai oedd yn medru 
darllen yn rhwydd, yn annyoddefol 
ganddo. T cynUun cyffredin yn yr Tsgol 
Sul hefyd yn y dyddiau hyny oedd, dar- 
llen Uawer o bennodau heb ofyniad na 
syiw yn nghylch dim a ddarllenid. Tna 
wedi awr o ddarllen, unionai y dosbarth 
eu cefnau, a thynai pobl oedranus eu 
spectolaa oddiar eu Uygaid, ac ymgomient 
yn gysnrus am speU ar unrhyw bwnc a 
ddygwyddai iddynt gychwyn arno. Es- 
tynid yr ymgom, ond odid, hyd nes y 
dy wcdíai blaenor yr Tsgol, ** Mae yr amser 
i tyny.*' T dydd Sul canlynol, býddai 
típyn o ddadleu yn mha le y " gadwyd '* 
y Sabbath cyn hyny. Tchydig o ymgais 
oedd er gwneud yr Tsgol Sul yn effeith- 
ioL Byddai dull diystyr fel hyu o ddwyn 
yn mlaen yr Tsgol yn boen i feddwl Mr. 
DaYÌes. Byddai yn aml yn dyfeisio 
rhywbeth 1 geisio deffro myfyrd^d. 
Eâdlai y rho*i adnod ar lawr un Sabbath 
i gael esboniad arni gan yr Ysgol oll y 
Sabbath wedi hyny, neu ryw bwnc i'w 
brofi âg adnodau o*r Beibl. Tr oedd y 
pryd hwn yn siarad a hoU Ilawer mewn 
gwahanol ardaloedd yn Meirionydd yn 
nghylch yr Tsgol Sul, ac yn cael ei gyd- 
nabod fel un yn dwyn sel arbenig drosti. 
Tn y flwyddyn 1818, cafodd achlysur i 
íyned i'r brif ddinas. Tra ybu yno, ym- 
drechodd i fỳnu pob hyfforddiant a allai 
yn nghylch y duU goreu o ddwyn yn 
mlaen Tsgol Sul o ran tref n ac ymarf er- 
iad. Ba mewn cymupdeb â Chymdeithas 
Undeb yr Tsgol Sul yno yn nghylch y 
peth. Sylwai ar y duU gor«u o ddwyn 
yn mlaen yr addysg mewn gwahanol 
Tsgolion. Hoffodd y duU o ddysgu plaot 
bach i ddarUen yn unedìg, ac nid bob yn 
an ac an. Qwelai y geUid felly ddysgu 
12 yr un mor hawdd ag y geUid dysgu un. 
Daeth yn ol o Lundain a 10,000 o wersi 
taflenol i ddysgu plant ar y cynUun 
unedig, gyá&g ef. Dygai gydag ef hefyd 
lawer o Ìyfrau ysgol a Thestamentau i 
Tsgol Sul y Dinas, yn ol orders, mae yn 
debyg, yr oedd wedi eu derbyn yn flaen- 
oroL Wedi dychwelyd adref, yr oedd 



yno gyfarfod o weinidogion sir Feirion- 
ydd yn UwyngwrU, a dygodd yntau ger 
eu bron achos yr Tsgol Sul. Ënnynodd 
ei frwdfrydedd ef deimlad cyffelyb ya 
meddyliau eraiil, a'r canlyniad fu, penodi 
y Parch. M. Jones, Llanuwchllyn, i gyf- 
ansoddi rheolau i'r Tsgolion SabbathoL 
Ffrwyth cyntaf hyn oedd, cyhoeddi y 
Uyfryn bychan defnyddiol hwnw gan 
Mr. Jones, "Rheolau buddiol i*r Tsgol 
Sabbathol." Argraffwyd pedair mU o'r 
Uyfryn, a bu yn foddion i ddwyn trefn a 
diwygiadau i'r Tsgol mewn Uaweroar- 
daloedd. Ffrwyth araU o*r cychwyniad 
yna oedd, Undeb Tsgolion Sul gan yr 
Annibynwyr yn sir Feirionydd. Meddyl- 
iodd Mr. Dayies am gael Undeb Tsgol 
SuITr hoUenwadau; ond buan yr argy- 
hoeddwyd ef o*r anmhosiblrwydd o gael 
hyny oddiamgylch. Gwelodd hefyd yn 
fuan nad ellid cael un Undeb i'r sir— fod 
y sir yn ormod i'r peth i ateb un dyben 
ymarferol da. Felly ffurfiwyd Undebaa 
TsgoUon Sul mewn gwahanol barthau o'r 
Bir. Tn yr amser yma cafodd Mr. Dayies 
ei annog i ymweled â phob Tsgol Sul ag y 
ca*i ef gyfle, er ceisio eu diwygio. Tr 
oedd yntau yn y sefyUfa hyny, o ran am- 
gylchiadau, ag oedd yn rhoi cyfleusdni 
iddo i ymweled àg TsgoUon lawer. Tm- 
welodd unwaith â hen eglwys ag oedd 
wedi bod yn enwog gynt, a chafodd yr 
Tsgol Sabbathol mor Uwydaidd a didrefn, 
fel y penderfynodd ysgrifenu erthygl ar 
yr Tsgol hôno i'r Dtsoedtdd, a nodi ei 
gwallau Uuosog hi, a rhoi rhes o gy far- 
wyddiadau iddi er diwygiad. Wedi par- 
otoi erthygl helaeth, dangosodd hi i 
gyfaiU, a chafodd hwnw y fath olwg o 
werthfawredd ynddi, fel y darfu iddo ei 
gynghori iV helaethu a*i pherffeithio, a'i 
chyhoeddi, nid fel erthygl i un eglwys, 
ond i'r eglwysi a*r TsgoUon yn gyffred- 
inol. Wedi derbyn yr «wgrym, a chy- 
meryd dwy flynedd o amser at y gor- 
chwyl, cyhoeddodd ffrwyth ei J^fyrdod 
yn Ilyfr; a'r Uyfr mwyaf Ilawn, a manwl, 
a chyfarwyddiadol, a gwerthfawr i'r 
Tsgol Sul yn ddiammheu a gy hoeddwyd 
yn yr iaith Gymraeg. Byddai yn werth- 
íawr pe byddai argraffiad newydd o hono 
yn cael ei gyhoeddi, ac yn cael ei roddi 
yn Uaw pob athraw trwy Gymru. Galwai 
y Uyfr, " Hyfforddwr Tmarferol yr Tsgol 
Sul." Tr oedd ganddo olwg fawr ar y Uyfr, 
ac nid heb achos. Tr oedd yn ffrwyth 
Uafur a sylw blynyddoedd, ac yn ddiam- 
mheu genym wedi ei f edyddio â'i weddîau. 
Ceisiodd gan yr ysgrifenydd roi yn syml 
hyn yn unig ar ei fedd:— ** Yma y cladd' 
wyd Thomas Davies, Dolgelìau, awdwr 
'Hyfforddwr Ymarferol yr Ysgol Sui.*** 
Gwnaethpwyd yn ol ei arch. Argraffodd 
werth £100 o'r Uyfr, a hysbysodd y 
buasaiyrhoU elw oddiwrtho yn cael à 



Digitized by 



Google 



16 



BTWORAFFIAETH. 



roi i*r Gymdeithas Genadol. Tybiodd j 
bnasai yrhysbyBÌad am gyflwyniad jrr 
elw yn peri i*r ilyfr fyned bron wrth ei 
bwysau ei hnn yn hawdd, ac y buaaai 
galwadau am dano heb achoe iddo ef 
fyned ag ef oddiamgyich. Ond buan y 
gwdodd nad oedd wedi darllen dynion yn 
Uwn. Bu gorfod iddo feily fyned a'r 
Uyfr oddiamgylch ei hunan, a'r gorfod 
hyny a*i dygodd ef i wneud ei brif waith. 
Pechreuodd ei daith gyntaf i'r Deheu yn 
niwedd y flwyddyn 1843, a pharhaodd y 
daith oddeutu deng mis. Pregethai, dar^ 
lithiai, cynghorai, ymwelai â'r Ysgolion 
8ui, ac yn enwedig cadwai gyfarfodydd 
gyda*r athrawon yn mhob man lle yr elai. 
Troai hwynt yn ddosbarth, âi ei huoan 
yn athraw iddynt, ac yn ei ddull o ddwyn 
7 gwaith yn mlaen, rhoddai enghraifft 
o'i gynllun ef iddynt hwythan wneud. 
Ac am 6 neu 7 mlynedd wedi hyn, teith- 
iodd gryn lawer trwy Gymru er ymweled 
ft'r Tagol Sul, a chymhell yr athrawon i 
dderbyn ei gynllun ef o ddwyn yn mlaen 
yr Ysgol, a chymhell gweinidogion ac 
athrawon i godi Undebau Ysgoiion Sul yn 
mhob man. Y pethau neillduol a ffurflai 
ei gynllun ef oedd y rhai canlynol:^ 
1. Bod yr un wers, gan yr oU a ddarUenai 
yr ysgrythyran, trwy yr Ysgol oU, a'r 
wers hdno wedi ei nodi y Sabbath blaen- 
orol, fel y byddai pawb yn gaUu ei myf- 
yrio. 2. Mynu y darUeniad yn gywir, a 
mynu ystyr y geiriau a'r brawddegau yn 
y wers. 3. Holwyddori a'r Uyfr yn agor- 
ed weithiau, ac yn nghauad weithiau, er 
argraffu yr addysg yn y cof. 4. Cy- 
mhwyso yr addysg yn ffyddlon. 5. HoU 
yrhoU Ysgol gyda*u gilydd o'r wers cyn 
terfynu. 6. Fod pob Tsgol i gael dos- 
bartii er cymhwyso rhai i fod yn athraw- 
on. 8. Tr athraw, nid i eìstedd yn ei 
ddosbarth, ond i sefyU gyferbyn ä'r dos* 
barth, a chadw pawb mor fy wiog ag yr 
oedd modd trwy yr hoU amser. 9. Yr ath- 
rawon i ymweled â'r absenoUon heb oedi. 
10. Undebau Ysgolion. Cyfarfodydd 
trimisol i berthyn i'r Undebau, a chyn- 
nrychiolydd ynddynt, a chyfundrefn o 
ymwelwyr i gael ei chadw i f^my o hyd, 
ac i adrodd eu syiwadau yn nghyfarfud- 
ydd yr Undebau. 11. Çyfarfodydd 
athrawon yn flsol, i drefnn holl amgylch- 
iadau yr ysgol. 12. Gwers yr ysgol i fod 
yn y teulu, yn yr addoUad teuluaidd, a'r 
cynUun y gweithredtd arno yn yr ysgol i 
gael ei fabwysiadu ar yr aeiwyd. 13. 
Cadw prif ddyben addysg crefyddol yn 
wastad mewn golwg. Fel yna y gweith- 
redai ef e ei hun pa le bynag y byddai 
Tn nh^ Mr. Owen Daries, DolgeUau, tad 
y Parch. W. M, Dayies, Blaenycoed, Ue y 
llettyodd ein gwrthddrych am lawer o 
flynyddoedd, dUynai y cynUun yna yn 
gyson. Tr oedd y teulu agos oU yn dar- 



Uen, ac yr oedd yn rhaid darUen yn g^nrir, 
ac yr oedd yn rhaid deaU a chymhwyso 
yr hyn a ddarllenid. Pan ar daith, yn 
mhob teulu Ue yr elai, mynai, os byddai 
bosibl, yn mhob man, i'r teulu ddarUen 
ar adeg yr addoUad teuluaidd, a gweith- 
redai yntau fel athraw yr Tsgol Sul yno. 
Nid llerciao y byddai efe mewn teulu- 
oedd, ond yr oedd yn bwnc arbenig c^an- 
ddo gael gan bawb i gymeryd rlian yn yr 
ymdriniaeth â'r Beibl. 

Bhoddwn y canlynol, wedi ei gymeryd 
aUan o'i gofnodion o'i deithiau, fel 
enghniifft, o'i enau ef ei hun, o'i dduU o 
ddwyn pethau yn mlaen lle bynag y bydd- 
at A chan nad oes dim yn y dyfyniad i 
fod yn achlysur i neb fod yn anfoddlon, 
rhoddwn yr enwau ar lawr; ac yr wyf yn 
meddwl y bydd yn ddilyr gan y personau 
a enwir yn y dyfyniad, weled adnod o'u 
lianes yn dyfodimewnibennodohanes un 
araU.— "Llettywn yn nhŷ Mr. J. DaTÌes, 
Bragwr, Caerfyrddin. Daeth Mr. Thom- 
as, Bwíchnewydd, yno i geisio genyf 
lenwi y hwlch " (nid y'm yn ammheu nad 
yw yr hen frawd am chwareu â'r gair 
ŵtofcA— yr oedd yn hoff o chwareu ar 
eiriau) ** y bwlch a adawai ef e yn wag er 
Uenwi bwlch arall, a chydsyniais â'i grais- 
Aethum i'w dŷ ef i lettya nos Sadwrn. 
Cyn myned i orphwys, rhoddwyd y fìeibl 
i mi i gadw dyledswydd. Dywedais y 
byddai raid i bob un o'r teulu a allai 
gyd-ddarllen â ml Ar ol ychydig o ar- 
wydd gwrthwynebrwydd, gwnaed feliy. 
Darllenasom ychydîg o adnodau — nid o 
adnod i adnod, ond o attalnod i attalnod; 
ac ni cliai y naUl ddw^d i'r llall y lle i 
ddarllen, rhag diofalwch. Mynwyd y 
darUen yn gy wir hyd y gelUd, yna holwyd 
ystyr geiriau; yna holwyd i gael yr ateb- 
ion oedd i'w cael yn yr ymadroddion ; ac 
ar ol hyny yr addysg oedd i'w gael yn yr 
ymadroddion. Atebai Mr. a Mrs. Thom- 
as yn dda, fel rhai yn sylwi; ond y llano- 
es forwyn, cefais nid ychydig o boen i 
gael ei meddwl at yr hyna ddarUenid; 
!e, ni ddeuai ei meddwl yn y radd leiaf at 
yr ymadrodd a ddarUenid. Yr oeddwn yn 
gwbl benderfynol— ni chymerwn fy 
ngomedd, ac o'r diwedd cefais ei meddwl 
at yr hyn oedd mewn Uaw. DarUenai yn 
Ued gywir, ond ni fuasai a wnelsai ^ 
mcddwl âg ystyried yr hyn a ddarUenal 
Seiniai eiriau, tra yr oedd ei meddwl yn 
gyf angwbl gyda pheth aralL Gorfu ar- 
naf ymofyn â hi droion, *Pa le yr 
oedd dy feddwl di?' Llettywn y nos 
Sabbath yn nhŷ y diacon, cydfrawd-yn- 
nghyfraith ft Mr. Thomas. Mynais gadw 
dyledswydd yno yr un modd. Y Sabbath 
yn y Bwlchnewydd— gyda hwynt yn yr 
ysgol—yr hen dduU. Darllen undôn, 
bongleraidd, disylw, a dim ond darUen 
iywsutycwbl ddiflas a dify wyd. Gymer- 



Digitized by 



Google 



BTWGBAFFIAETH. 



19 



•ii y dosbarth a ystyrid uchaf mewn llaw. 
Gwnaed i bob un ddweyd 7 lle, Uyfr, 
pennod, adnodau, cynnwysiad. Darllen 
brawdd^ol. Gadael y methedigion, sef 
y rhai a goliai 7 lle darllen, ar ol — ei fŷnn 
vn gywir — geiriau, llais, pwyslais. Yna 
b<^wyddorÌ, &c. Wrth ein clywed, yr 
oedd y doslmrthiadaa eraìll yn ymwrando 
yn lle myned yn mlaen á'r wers. Ar ol 
dybenu yr ysgol, ysgol athrawon, a*u 
hannog i fabwysiadu y dull netrydd yn y 
Bwichnewydd. A*r hanes a gefais oddi- 
yno rywbryd wedi hyny oedd, fod y gyn- 
nulleidfa wediymaflyd yn y gwaith— oll yn 
darUen yr unrhyw ran o'r ysgrythyr — 
ymbarotoi yn ystod yr wythnos, drwy 
ddarllen, myfyrìo, chwilio geiríaduron ac 
esboniadau, cydymgynghori, &c., ac oll 
yn dra gweithgar." 
Bhy wbeth f el hyn a wnai lle bynag yr 

í elaiy 08 cai efe yno bobl ewyllysgar ac 
ufndd. Tr oedd yn cyfarfod â rhai fel 

I aralL Bhai blaenoriaìd ysgolion yn 
gomedd iddo gael d ffordd mewn dim yn 
yr ysgol, ac yn edrych arno fel ymyrwr 
düìawl, yn dyfod i chwilio am feiau. 
Oifodd wrthwynebiadau oddiwrth wein- 
ìdogion mewn cynnadleddan, y rhai a 
ystyrient ei gynUuniau o gael undebau 
ysgoUmi yn hollol anymarferol a dües. 
Byddai eraiU yn cefnogi yn galonog ei 
fcsarau. Cyhoeddodd lyfr wedi yr Hy' 
Jfordátor Ymarferol^DiìDygiad yr Ysgol 
Sabbatholy heblaw pregeth ar f ater cyd- 
ledol â'r Ysgol Sul, ar y testun, « Bod yr 
enaid heb wybodaeth nid y w dda." Hyn 
oedd hyfrydwch mawr ei galon. Yr oedd 
yn ymwybodol ei fod wedi gwneud daioni 
mawr, ac yr oedd y Uythyrau cymeradwy- 
ol a dderbynìodd oddiwrth weinidogion ac 
eraiU, yn cadarnhau y teimlad yna. Yr 

I oedd wedi cysegru ei fy wyd at y peth, ac 
yr oedd yn bwriadu darparu fod rhyw- 
beth cyffelyb yn cael ei ddwyn yn mlaen 
ar cl&. farwolaeth. 

Yr oedd yn ei fryd yn fawr i gael cy- 
lioeddiad bychau at wasanaeth yr Ysgol 
8al yn arbenig. (jiwnaeth unwaith 
weithred yn trosglwyddo 800 o bunnau 
i ddiaconiaid yr Eglwys Annibynol yn 
NolgeUau, fel ymddirìedolwyr, er dwyn 
allftn gyhoeddiad o'r natur yma, a chy- 
boeddi Uyfran eraUl perthynol i'r Ysgol 
811L Tàmlai braidd yn chwerw tuag 
atyni, yu enwedig tuag at un person, 
elsìeu na buasai y peth yn cael ei ddwyn 
oddiamgylch, a chyhoeddiad yn cael ei 
gyehwyn. Yr esboniad teca f ag y gaUwn 
ei rd ar yr achos na chychwynwyd cy- 
lioeddiad oedd hyn:— Ni ddarfu iddo ef 
droflglwyddo jrr arian droeodd i*w dwylaw 
fel ymddiiìedolwyr. Yn awr, yr oedd ef 
▼n dysgwyl iddynt hwy gychwyn y cy- 
boedidiad, a hwythau yn dysgwyl iddo 
yntau gychwyn trwy roi yr arian yn eu 



gaUu hwy; a thrwy fod y naUl yn dya- 
gwyl wrth y llall, aeth y ddwy ílynedd o 
amser oedd wedi ei roi er cychwyn jrr 
anturiaeth heibio, ao aeth y cytundeb ^m 
of ert Ff urf arali ar yr un bwriad oedd 
yr arian a roddwyd ganddo er cychwyn 
yr Annibynwr. Bhoddwyd ganddo £500 
at yr amcan hwnw, ar yr ammod fod yr 
Ysgol Sul yn cael rhan o*r cyhoeddiad yn 
wastadol at ei gwasanaeth. Bhoddwyd 
£500 at y dyben hyny, a hen wasg, yr 
hon a gyfrifai efe yn werth oddeutu £60, 
yr ydym yn meddwl. Mae £400 o'r arian 
hyny ar dir, ac y mae eu llog at wasan- 
aeth y Dtsoedtdd a'r Annibtnwr, fel y 
maent yn awr yn unedig; ac y mae yr 
elw oddiwrth y cyhoeddiad i gael el gyf- 
Iwyno i gynnorthwyo hen weinidogion a 
phregethwyr anaUuog. CoUwyd y UeiU 
yn ngwahanol rwersea anturìaeth yr 
Annibynwr, Yr oedd yn ei fwríad ef 
adael arian er cynnal ymwelwr â*r Ysgol 
Sul trwy Gymru, a fuasai yn fath o 
ol^rnydd iddo ef ; a Ibu yr ysgrifenydd yn 
gohebu drosto âg «n beth bynag, am 
gymeryd y gwaith hwn mewn Uaw; ond 
dìsgynodd y bwriad i*r Uawr rywbeth yn 
agos yr un modd ag y dywedasom am y 
cytundeb á diaconiaid Eglwys Dolgellau. 
Gwnaeth ei ymdrechion les mawr i*r 
Ysgoi Sul yn mysg yr Annibynwjrr trwy 
Gymru. Codwyd Uawer o Úndebau Ys- 
golion, ac y mae rhai o honynt yn aroe 
hyd heddyw. Dygwyd bywyd ac ym- 
drech newydd i'r ysgolion, ac yr ydym yn 
meddwl fòd yn mhob man byth wedi 
hyny f wy ymgais am ddeaU yr hyn a 
ddarllenid. 

Nid oedd dim yn ei gynUun ddwyn 
yn mlaen yr Ysgol Sul âl darganfyddiad 
newydd i dynu sylw. Mae natur y peth, 
hyny yw, natur y gwaith o roi addysg, 
yn gyfry w, fel nad oes yna le i ddysgwyl 
dim yn y byd fel darganfyddiad rhyfedd 
ynddo. Allwch chwi byth ddysgwyì dar- 
ganfyddiad i ddysgu dynion, heb iddynt 
gymeryd trafferth bersonol. Fedrwch 
chwi byth ddarganfod gweU trefn o fwyta, 
neu gerdded, neu anadlu, nag sydd gan 
ddynion yn bresenol; ae ni fedrwch 
byth ddwyn dynion i ddarllen, heb ddysgu 
o Iythyren i Iythyren, ac o sUI i siU; na*n 
dwyn i ddeall pethau heb feddwl a my- 
fyrdod, nac i dderbyn yr efengyl i'r 
galon heb ffydd a chroesho^io y cnawd. 

Etto, mae trefn mewn dysgu yn rhyw- 
beth, a threfn mewn dwyn yn mlaen 
amgylchiadau yr y^ol yn rhywbeth; ond 
y pwnc mawr yw, cael athrawon a*u 
iienaid yn y gwaith, ac yn ffyddlon i 
wneud y goreu. Y cynllun siüaf gyda 
dynion ffyddlon, a*u hyfrydwch yn y 
gwaith, fe weithia yn effeithiol. Y cyn- 
Uun goreu, gyda phob cyfleusderau a eUir 
en dyf eisio, ni fydd yn ddim amgen na 



Digitized by 



Google 



20 



BTWORAFFIAETH. 



machinery dienaid yn troi, heb gariad at y 
gwaith, a ffjrddloDdeb ynddo. Cael dyn- 
ioD iawD at y gwaith y w yr anhawsder yn 
mhob cylch o wasanaeth cref jddoL Fe 
ceid un o bob deg o athrawon jn meddu 
hyfrydwch dibylu Mr. Dayies yn y 
gwaith, ac yu meddu ei ffydd ef yn yr 
yigol f el moddion crefyddol, a*i ewyllys- 
garwch ef yn mhob peth perthynol iddi, 
byddai yr YsgoUon Sul ddeogwalth yn 
f wy effeithiol nag y buont erioed. Ond 
y mae yr Ysgolion Sul, fel pob peth arall< 
bron o weithrediadau crefyddol, yn meddu 



eu hadegau— adegau o fywyd ac ymegn!- 
ad cyffredinol a llwyddiant. A bu Mr. 
Dayies yn achlysur i ddwyn oddîamgylch 
amryw o adegau o'r fath yma mewn 
Uawer cŵr o Gymru. Wedi hyny mae 
adegau o auaf a marweidd-dra. Maey 
rhod yn troi o hyd hwyrach; ond marw a 
llwydaidd yw pob peth yn mron. Mae 
angeu o hyd am lefaÌD yn groch uwchben 
eglwysi ac ysgolioD, "Deffrowch yn gyf- 
iawn, ac na phechwch; canys nid oes gan 
rai wybodaeth am Dduw." ♦ 



WILLIAM ROBERTS, COEDyPARC. 



I'r rhai a adwaenent y tawel, y cywir, a'r 
duwiol WiUiam BobertB, y mae yn gwbl 
afreidiol i wneud unrhyw fath o esgus- 
awd am ysgrifenu y llinellau coffaol hyn 
am daoo; ac i'r rhai Dad adwaeDent ef, 
hyderwn y bydd y DodweddioD addaogosir 
yD ei gymeriad, yD ddigon i'w boddloni 
hwythau. Y mae "coffadwfiaeth y cyf- 
iawn yn fendigedig." Nid yn fendìgedig 
iddo ei huoaD, ood i eraill. Y mae yD 
wir fod llewyrch porphoraidd yr haul ar 
lethrau y bryuiau, yu dangos Datur oleu- 
gar yr haul ei huDao ; ODd y mae hef yd 
yD hyfrydwch f r edrychwr, ac yD fwyn- 
had i*r teithiwr ddisgyna o gopa y 
mynydd yr hwyr, ar ol diwrnod o syllu 
ar oîygf eydd prydf erth uatur. Y mae y 
duwiol, " er wedi marw, yu Uef aru etto." 
Y mae gau bob cylch o gymdeithas ei 
dywysogioD, Y mae tywysogioD darUth- 
wyr, tywysogioD meddylwyr, ty wysogioD 
ysgrifeDwyr, a chyda yr ud priodoldeb 
gelUr dweyd fod ty wysogioD duwioUoD — 
duwioUoD tywysogaidd— rhÌDweddau ty- 
wysogaidd yu eu nodweddu— a dylauwad 
tywysogaidd ganddynt ar eu cyd-ddyn- 
ion. Oall pawb sydd yn enwog mewD 
areithyddiaeth, ysgrifcDÌadaeth, a myfyr- 
dodaeth, fod hefyd yD cDwog mewD duw- 
ioldeb; a dyma y lÌDelI brydferthaf mewn 
pob enwogrwydd. Y mae tuedd i feddwl 
nad oes un enwogrwydd gwerth ei gof> 
nodi ond enwogrwydd Ilenyddol a chelf- 
yddydol; na'r un bryn digoo uchel i osod 
dyD ar ei bcD i fod yn wrthddrych sylw 
y byd, ond bryn anrhydedd a chyfoeth. 
Nid oedd gwrthddrych y nodìadau hyn 
yn un o dywysogion siaradwyr, ysgrifen- 
wyr, na meddylwyr; ond yr oedd yn 
dywysog yn mhUth duwioUon, ao awdur- 
dod ei ddylanwad, cyfoeth ei rinweddau, 
ac anrhydedd ei fuchedd dduwiol, yn 
Bicrhau iddo safle bwysig yn eu pUth. Y 
mae y tafod, y pin, a'r penadur, wedi codi 
mUoedd yn wrthddrychau mawl y byd; 
ond nid oedd gan y duwiol hwn fantais i 



ddefoyddio y rhai hyo i*w wDenthur yn I 
boblogaidd a chymeradwy; ac etto, yr 
oedd yn gymeriad hoUol hysbys yn ei 
ardal, ar gy f rif ei rodiad addas a'i f uchedd 
ddichlynaidd. i 

Nid ansoddcîriau difeddwl ydyw y rhai 
a gysyUtasom â'i enw yu y deàreu, oud 
safant fel taìr coIofD brydferth, ar ba rai 
y gelUr dangos ei gymeriad o flaen y dar- 
îlenydd — Tawelwchf cywirdehy &duwioideb, \ 
Pertbynai y nodweddSon hyn iddo nid yn 
unig fel crefyddwr, ond hefyd fel pen- 
teulu, cymydog, a gweithiwr. Nid gwiag ! 
dri-IIiw oeddynt i'w addurno yn mhlith ei 
gydgrefyddwyr, ac i'w dyosg adref ac yn 
y gwaith; ond teimlai pawb mai yr un 
oedd Wüliam Roberts gydag amgylchiad- 
■au y byd a dyledswyddau crefydd. Yr 
oedd yn dawel, ac etto yn weitbgar; yn 
gywir, ac etto yn ddìymhòngar; ac yn 
dduwiol, heb fod yu Phariseaidd. • 

Fel athraw jn yr Ysgol Sabbathol, 
dewÌBai ddysgu y plaut a ddechreuent yn 
yr egwyddor. Safai yn ostyngedìg wpth 
ris isaf gwybodaeth, er cyfarwyddo y 
plant ì'w chamu; a pha mor uchei bynag 
y drÌDgasant oddiwrth ei ris ef, ni ehaw- 
sant neb ffyddloDach, caredicach, a mwy 
ymdrechgar i'w harwaÌD nag ef. Faint 
bynag o gyfDewìdiadau a gymerent le^ 
mewn dosbarthiadau uwch, yr oedd ef yn 
wastad yn ei le, hyd nes y symudwyd ef 
gan law angeu. Ni chlywyd ef erioed yn 
ymffrostio ei fod yn gwneud aberth wrth 
lanw y swydd ostyngedig hoD, nac yn i 
edUw eu hanffyddlondeb i eraiU, er dangos 
ei ffyddloDdeb ei hun. Y mae rhai yn 
saethu yn wastad at eraiU, er mwyn i ; 
fflamau a swn eu ^hergydiou dynu sylw 
atynt hwy. Pan gondemniaat anffydd- i 
londeb a difaterwch eraiU, amcanant ' 
wneud* arddangosiad o'u sel a'u gweith- 
garwch eu hunain. Gweithiai Wüliam 



* Rhoddwn un ertbyfirl etto yn y I>ZBOSBn>ii 
ar nodwedd çyffieâinol Mr. Dayies. 



Digitized by 



Google 



BABDDONIAETH. 



21 



Roberts yn ddjstaw yn y cylchoedd îsaf , 
a gadawai i*w esìampl adael ei dylanwad 
ar y difater a'r anffyddlon. 

Llanwodd ei swydd fel diacon yn 
Dglwys Bethesda am oddeutu deg mlyn- 
edd. 7r oedd ei dad wedi bod yn ddiacon 
am flynyddoedd o*i flaen, ac yn un o'r 
ddan gyntaf yn Bethesda. Cüof genym ei 
weled yn y gyfeillach yn dweyd ei broflad 
yo grynedig, a'i bwys ar ei ffon. Teimlai 
pawb fod ei gyngfaorion wedi en cydwau 
á gweddîau, a*i deimladau wedi eu hen- 
eÌDÌo â graa Duw. Yr oedd y tad a'r 
mab yn gwisgo yr un nodwedd o fod yn 
ífyddloniaid ac anwyliaìd y weìnidogaeth, 
ac yn sefyll yn barchus yn ngolwg y rhai 
a wdnidogaethent yn eu hamserau. T 
mae rhai, wrth geisio rhodio yr hyn a 
dybîant yn ilwybrau eu dyledswydd, yn 
gwelid eraill yn barhaus yn eu ffordd. 
Jleddyüant mai sefyll ar graig gwìrion- 



edd yw eefyll ar fodiau traed eraill, ac 
mai y ffordd i ddyrchafu crefydd yw 
gwaradwyddo eu cyd-ddyuion. Foint o 
nerth crefyddol llawer o ddynion sydd 
wedi ei dreuHo wrth 'ergydio eu brodyr 
crefyddol? Ond diacon tawel, ffyddlon, 
ac anwyl, oedd WìUiam Roberts, yn 
gwisgo arfau gwaith, ac nid arfau rhyfel, 
yn ystod ei fywyd. Bu farw Mai 4, 
1868. Pregethwyd yn ei angladd gan y 
Parch. T. Phillips, Horeb, Ceredìgion. 
Gadawodd un mab ar ei ol, a dwy ferch. 
ün yn briod â Mr. W. J. Parry, un o 
ddiacoDÌaid presenol Bethesda, a mab i 
Mr. J. Parry, yr hwn oedd gyd-ddiacon 
ft thad gwrthddrych y sylwadau hyn. 
Amddiffyn y Nefoedd fo dros yr amddi- 
faid. Crefydd eu taîd a'u tad fo eu cref- 
ydd hwythau, ac nac ymadawed nodwedd 
WiUiam Roberts, y diacon tawel, cywir, 
a duwiol, byth o*r teulu.— Cbinwtsow. 



ÌSartitroniaFtti. 



MYNYDDOEDD TANLLYD. 



GAN TAUBSIN HIRAETHOO. 



Y« hen fÿTìyddoedd yn ea grwyHtedâ gwyw 
▲ hndai'm calon pan yn blentyn baoh, 

A IJawer tro bnm yn addoli Daw 
Uewn blod'yn grng ar en lleohweddì iacb. 

T nifwl bolwyn gysgai yn ea pTith, 

Fan wedi blino'n dyfrhait y ddòl, 
Baneran'r enfÿs ddnent yn y gwlith, 

Gan dná féTgwregyB dwyfol am eu ool. 

T ereigiaa candryll oedd yn çysgn'n drwm 
Dan bwysan henaint, ar ea grym a'a nerth ; 

Ac 81 rhyw aila wedi nadda cwm 
Fél gardd rosynog wrth ea godre serth. 

Ar hirddydd haf. eirteddwn wrth y nant, 
Tra'r henldee melyn yn tryloewiT lli', 

Ediychwn iddi— gwelwn ar ei mant 
Frenddwydion oes yn gwena amaf û. 

I)ych'mygwn wél'd fÿ nhaith o ftTmian'r ẃyn, 
jTel llinyn anr yn oroesi mynwee mdr, 

Gan drodUi 'mlaôi. ym mlaen, yn nghanol swyn 
Tnyaoedd byd, a rhyf eddodaa lor. 

dan beriewyflr y breaddwydion hyn 
GadewaiB braidd fy nhad ar fin y llyn, 
Bbò'iB inuwel bythol i gorlanan'r ẃyn, 
A Hwybraa'r bwthyn dan y bedw Iwyn ; 

1 grwydro'r mör cychwynais ar ty h^mt, 
lae dawneiai'r tdnan i delynaa'r gwynt ; 
Mynyddaa'r ift drywanai'r wybren glir 
Yn IJe corynan gmgog Gwalia dir, 



Ipradd, 



A bloedd floBgfÿnydd gyda thafod fiBam 
A glywn yn lìe brefladaa'r ẃyn di nam. 

TTn tawyrddydd teg, cyfodai'r Blâal wen 

fỳnwee môr, fél cwmwl Uwyd i*r nen ; 
Awélon balmaidd ei choedlanaa gwin 
A ohwyddai'r hwyliaa ; aafai'r morwyr blin 

1 syìWn hir ar feddrod Uaith y dydo, 
A'j tdnan byw yn myn'd i'w aogliadd pradd, 
A^ <|âanoe lonydd yn amdoi y nef 
Hewìis<^lanrì8goedd yn ei arwyl ef. 



Gyfodai'r Henad megyB tarian gron, 
A'i gwyneb anr ymoichai yn y ddn, 
Cyn myn'd i rodio drwy y gerddi ter. 
A IJwvn Blodeawedd^ i fageilio'r ser. 
*' Pa beth sydd acw? ^ ebe teithiwr syn, 
" Ai taran-follt ey'n Ilaòhio'i gwaew-flyn? 
Ai'r mellt sy'n ymladd, a'a pQrphoraì(id draed 
Tn gwnend palmentydd nen yn goch o waed? 
Ai mwg brwmstanaidd o fawnelaa'r Xor 
Yw hwn ay'n codi droe ymylaa'r môr? [fÿrdd 
Oly wohl y twrf I y twrf ! fel pe b'ai bydoedd 
Yn cydymddrylìio wedi colli'a fiTyrdd." 

Atebai'r Cadben, "Ah! YeBnTÌns boeth 
Sydd acw'n paentio godre'r wybren noeth; 
Mae'r eer yn rhodio'n ddigon tawel trj, 
Yn Ilaw en deddf, tahwnt i'r cwmwl da; 
Mae Gwener brydforth ar ei rhodfa hwyrol 
Yn chwerthin cariad ar ei chwaer Ddaearol. 
Br fod y fOaman, yn ea hymgmh. beiddgar, 
Yn bygwth fl'agla Ileni'r nef drylaohar; 
Nesewch y Ilong at ei belydron golaa— 
Hegìnaa'r Dnwdod a ennyna'i fOamau." 

Fel 7 nesaem yn araf at y tir, 
Fe aaenai'r tSn ysplander ar y mGr, 
A'n llestr noflai fel mewn m6r o aar ! 
Colofnan'r mwg ymgament nwch ei ben, 
A fllEtglai'r mynydd rel o dan ein traed ! 
Ymdônai'r wybren raddgoch gan y gwres 
A'r flflaman cyrliog, hyd y gorwel ilwyd, 
Ue mae ei godre'n disgyn ar y mdr, 
Nes edrych fel nn flteneBtr fawr o dftn ! 
Pentrefÿdd prydferth, a threflanan helrdd, 
Wnaent ymorweddian gvda godre Ilwyd 

Y mynydd ; gwastadeddan Ilydain, teg, 
Yn lîawn o anifeiliaid dychrŷnedig 

Oedd gerllaw, y rhai ymwylltient ar y maes, 
Dan treta a beichio rhedent drwy y wiad, 

Y gOTddi rhOB hyd fin yr afon roent 



• Hen enw seìyddol gan y Oymry. 

B 



Digitized by 



Google 



BARDDONIAETH. 



Ba âéhnm piTdfflrtbar ei mjnwm ^far; 
Yr helyg meiiiion dyfent yno, gan 
Tmflrryma'n Ilednais awoh y loew fflrwd: 
Ooedlamiii gwinwydd gysffent yma a thraw 
Ar hyd y dyfl^n; plygai'r oangaa tt 
I estvn aeron at wef aaaa dyn; 
Yu ady8t«w safent yn yr awvr glir 
Trwy gydol nos mewn maatell gcofa o dtn; 
DeflToaí'r adar yn ea olwydi âaü, 
Ebedent yn tníwyehuB nHch y ooed, 
QKa lenwi'r môr-fln gyda'a cryglaiB oer; 
Ymdyrai'r trefwyr drwy'r jretrydoedd byw, 
Gfüeaon, trystfawr, gan arsylln'n Mr 
Ai firan ý mynydd dan gadwyni'r tân; 
Garlawai'r tjrwysogion fÿrddaa'r gwin, 
Anghofiai'r wyryf bletha'r meinwallt aar, 
Goliyngai'r carwr ei gariadferoh wen, 
G«n rodio allan drwy y cyfhoa oer. 

GoIIyngai y mynydd afonydd o dfin 

Ar hyd ei yBtl-rsaa crynedig; 
Ymrwyfent o'i omwes fel nadredd a aeirph, 

Kea gadwen o fellt yn blethedig. 

Agorent gennentydd trwy'í ceryga'r llwch 
Wrth ddifigyn 0*1 go«^n wybrenol; 

Rhaiadran o ìava daranent i lawr 
Dree fln y dogwyni arathrol. 

Agorai ei fynwes f el fiÿnnon o dfin 
Onddiedig yn nghalon y ddaear, 

Tr hon a garoharwyd gan Awd^r y byd 
I baro'i fetéloedd tiTUwhar. 

Y blodaa i^engiynMl « delmlent y g 
Yn gwasgn'a tynerwch bywydol, 

A'r llif-dfin yn rhoo yn nes ao yn nee^ 
A hwythaa yn marw'n «i ganol. 

Gwélyaa y gerddi rhoeynog • glan 
Dan gwmwl o fwg oedd yn alw, 

Y ooedydd a fflamient yn olwyth o dfin— 
Diegynai y gwinwydd yn lladw. 

Ymwylltlai'r trigolion mewn braw yn mhob 
Diangent o dyddyn i dyddyn, (man, 

A mdr o feteloedd Ilosgedig droi'r fian 
Yn fedd i brydferthwóh y dyfiryn. 

Ar fwrdd ein Uong yr oedd henafgwr doeth, 
Ag 01 hélbalon amser ar ei wedd— 
Olproflad maith a dwfh fÿfÿrdod ar 
Rhyw ddeddfaa oyfrin yn nghre'digaeth Daw, 
A'i lvgaid treiddgar wedi troi yn syn 
Wrtn wéled goIy;gfeydd rhamantos. Hwn 
Arsyllai'n ddibaid ar y mynydd fel 
Pe'n gwel'd ei fVfÿrdodaa yn y tAn, 
A delw 'i ddryobfeddyliaa yn y fflam; 
Gan bwyntio at y mynydd. eb efe— 
** Maehrffiamaa aow sy'n ehedeg f^ 
A marw yn yr awyr, wedi byw 
Oanrlfoedd meithion, er fod tanllyd wrid 
A hoen ienenctyd yn ea gosgedd chwira. 
Fe allai mai mewn rhyw gomelan mwll, 
Mewn mwg a tharth, y cysgent heb gyfiVoi; 
Nen hwyraoh nofient tn^ y gwagder mawr 
Dan wraidd y oreigian; oodent f^yniaa'r byd 
Ar ea hysgwyddaa wrth ystwyrian danynt; 
Ymdorant weithiaa drẅy ddyffiynaa'r môr, 
Gan godi ynys yn ei ddnaa byw; 
Amgylehant hi fel A chaerfeydd o anr, 
Gan dreoha'r eigion ar ei dir ei hunl 
Bryd arall dringant drwy fÿnjddaa'r ifi, 
Gan ymladd gyda'r awyr rewllyd. Niwl 
Sy'n ymddolenn am y mynydd oer, 
A 'stormyâd gwallgof yn ymrao fel 
Myrdd o daranaa drwy geanentydd ifi, 
Heb byth dawela dan weniadaa haf I 

Y ffiamaa ohwiflant ea baneraa rhadd 
Ar ben et dẃr awyrol; leifl ea gwrid 
Rhyw wSn watwams ar yr wybren dda. 
Yr Andes brydferth ddeil ei ohanwyll wen, 
Mewn amdo «irs i oleoo'i gwlad I 
Eirt»yna oadwen gyda'r eigion mawr. 



dnaeUMU ow MagéUan hyd 7 De^ 
Fel rhes ysplenydd o olendai ciaer; 
Ao eraiU a êorouant fìryniaa is, 

By'B gwarchod pyrth ynysoedd Maríane. 

Yr Etna dauUyd deifl ei gochUw wrid 

Ar raddiaa meosydd gwinwydd SicUy "haa, 

Ba ef yn dal ei ganwyll anr i'r dewr 

Aeneas forio at Larina deg; 

A Uygaid myrdd o bererlnioii mOr 

Fa'n syUa*n ddefosiynol amo ef . 

Y Gesyr hen, a'r creiglog Hecla boeth, 
A fyth eisteddant dan goronaa tAn; 
Arsylla amynt mae y pagan syn 
Wrth ddrws ei f wthyn yn yr eira gwyn,' 

Y Ueaad oer dryloewa'i wyneb gwaà, 
A ser y nos dywynant ar ei ael; 

Y dv8taw hwyr sydd yn cofleidio'i gell, 
Ond 1 y twrf sydd vn y mynydd pell, 
A swn ei daran ymoUjmga i lawr 

Fr gwagle pell, fel an ochenaid fawr! 

Y pagan eifw ar ei ddawiaa mad 
Heb wybod dim am TSw sy'n dal y byd 
Ar gledr ei law, ac anadliadaa'r nerth 

Sy'n flhglu'r bryniaa megys Uwyn a pherth." 

Y wawrddydd ysgafnUw yn araf a ddẃg 

Y borea i wena ar anian, 

A'r fflaman ymgnddient mewn torohan o fwg 
Rhag edrych yn ngwyneb yr hoan. 

Gyfpdem yr hwyUaa - cyweiriem ein eftn 
wrth chwiban y gwynt yn yr hwylbren, 

A*r mynydd a saddodd mewn manteU o dán 
O'n gcuwg i'r eigion anorphen. 

Yr Hwn sydd yn arwain y mèllt i'w rtuìäteyáá 
Yn nghanol graddfanan'r tymhestloedd, 

Bydd hefÿd yn galw ar ddaeamynfeydd 
I ysgwyd colâhaa'r mynyddoedd. 

Mae mynwes y ddaear fel eigion a fyn 

Ymdôni'n derfỳsglyd a dibaid, 
Mae'r môr yn Tmgodi— mewn gwaedd daear- 

Y dywa y byd ei ochenaid. ígryn 

Mae'r oemi yn tafla clogwyni o ifi 
Yn bentwr, fel byd adfeÌUedig, 

1 attal y tftnau; ond gwres lawenha 
Wrth yfed ei greigiaa toddedig. 

Llaw Dow sydd yn gwnead agoriadan i'r 
I ollwng ei anadl allan, (erwres 

Rhag gwywo prydf erthwch y ddaear gan dftn 
Caddiedig ei mynwes ei honan. 

Pob mynydd Iloeg anadla fflaman hyw 
Sy'n llefWn ar y byd— Addola Ddaw; 
AUoran ydynt a santeiddiwyd gan 
DAn Duw ei hanan, ar fÿnyddaa ban 
Yn llosgi'n wastad arogldarthau per 
Vn nhfffiil aniau i'r Tragwyddol Ner. 



BEDDARGRAFF MR. J. WILLIAMS. 
PORTHMADOG. 



Buddugól yn Ifghystadleuaeth Lle 
Arduduyt Paêg, 18 



, JBiflonydd, ae 



JoHir ienanc oedd berchen talent helaeth : 
Owefireiddio enaid wna'i deg Farddoniaeth f 
Fe erys ei enw, a'i fawr wasanaeth, 
I Waua'n addam— yn M i Lenyddiaeth: 
I'w foddas Etifeddiaeth— y gwron 
Fadwvd o eigion Dar/odeaigaeth. 
MachÿnUeth, Oyfaül oalon íddo, sef, Einonos. 

BEDDARGRAFF MARTHA, 

PBIOD MB. EIJiIS WILLIAICS, ABEREBCH. 

Mab hiraeth, fèl ájtroeáá Marah—yn ohwerw, 

Ar ol ein chwaer Martha; 



Aeth drwy'r glyn i derfyn da 
Ei didwrf waetad yrfe.— Emits. 



Digitized by 



Google 



I? Jŵae» OTenaìioL 



CENADON ENWOG. 
V. SWARTZ-AIL RAN. 



Tn ein hysgrif ddiweddaf, gadawsom ein 
cenadwT gwrolfrydig ya ngolwg a than 
gyBgod amddiffynfa gref y gormesdejrn 
Hyder Aii. Bu raid iddo ddysgwyl yno 
am beth amser cyn cael ei weled. Fan 
ganiatawyd iddo j fraint« bu Hyder yn 
fwy tyner a boneddigaidd tuag ato nag y 
bnasid yn meddwl, a phroffesai ddymun- 
iad am fyw mewn heddwch â phawb. Yn 
eiddyddiyfr, dyrydd STií^rtz i ni ddys- 
grifiadaa dyddorol o*r fan, y palas brenhin- 
ol, &c. ; ac mewn cy f eìriad at y drefn o 
ddwyn pethaa yn mlaen yno, cawn ganr 
ddo yr adroddiad a ganlyn: — 

•♦ Yma ni theyrnasa unrhy w fawrwych- 
edd, ond dygir y cyfan yn mlaen gyda y 
rheoleidd-dra a'r brys mwyaf. Er y 
gwobrwya Hyder ei weision weithiau, etto 
y prif gy mhellydd yma y w arswyd. Gwna 
pob nn ei ran oddiar ofn, gan wybod yn 
dda beth fyddent y canlyniadau o esgeu- 
Inso dyledswydd. Cosbir personau o*r 
ladd uchaf , fel o*r radd ìselaf, gyda yr un 
offeryn. Ceidw y gormesdeyrn ddau 
gant o ddynion gyda ffrewyllau bob am- 
ser yn barod, ac nid â diwrnod heibio heb 
ilawer orfod dwyn cosbedigaeth. Ffre- 
wyllir llywydd ar dalaeth yn yr un dull 
yn union ag y ffrewylÜr y marchwas 
dìstadlat Ymddyga Htyrder atynt oll yn 
gyffelyb, hyd yn nod ei ddau fab, ac 
hefyd ei feibion-yn-nghyfraith, ydynt 
agored i'r «n driniaeth greulawn. Wedi 
i un o'i swyddogion uchaf gael ei fflangellu 
> n gyhoeddua yn y modd hwn, ni chan- 
iatâ efe iddo roi i fyny ei swydd, eithr 
gorfoda ef 1 barhau ynddi, fel y bo i nod- 
au y ffreẅyll ar ei ddynsawd wasanaethu 
er ei attal rhag ail gyflawni y trosedd." 

Nisonia Swartz am ddim arswyd na 
braw o'i du ef, hyd yn nod pan alwyd 
amo i sefyll gerbron y fath ormesdeyrn 
am ywaith gyntaf. Mawr oedd ei ym- 
ddiried yn yr Arglwydd, a chryf ei 
obaith am fod yn llwyddiannus yn y 
peth y daethai allan o'i blegid. Llawen- 
ydd iddo oedd eael clywed y gallasai 
bregethu yno heb berygl. Yr oedd Hyder 
yn gwbl ddiofal gyda golwg ar grefydd. 
Ni feddai rith o honi ei hun, a gadawai i 
bawb eraillwneud fel y dewisent yn y 
mater. Yn ganlynol, llefarai Swartz am 
Griflt al groes, yn ol ei arfer, wrth bagan- 
iaid a Christionogion yr un modd. ** O'r 
tnaUan fr amddiffynfa," eb efe, "gwer- 
syllai amryw gannoedd o Ewropiaid — 
rhai yn Ffrancod, ac eraill yn German- 
Sud. Cyfarfyddais hefyd âg ychydig 
Gristionogion o Malabar, y rhai gynt a 
ddysgaaid genyf yn Trichinopoly. Blin 



iawn oedd eu gweled yn y wlad hòno mor 
bell oddiwrth bob ordinhadau Criation- 
ogoi; ond dyddanus iawn oedd cael 
adnewyddu yr addysgiadau a dderbynias 
id ganddynt yn flaenorol. Rhoddai Cad- 
ben Buden, llywydd y milwyr Grerman- 
aidd, fenthyg ei babell i mì, yn mha un y 
cynnaliwn wasanaeth dwyfol ar y Sab- 
bath, heb ofyn canìatâd, gan ymddwyn 
yn hyn fel un oedd yn rhwym o gyd- 
wybod î gyflawni ei ddyledswydd. Canem, 
pregethem, a gweddîem, heb i neb feiddio 
ein hattal. Ystyriwn y cy&n fel rhodd- 

ìad daionus rhagluniaeth Duw Y mae 

gan Hyder ei ysbîwyr yn mhob lle; ond 
gwyddwn yn dda y gallaswn diaethu 
ddydd a nos yn nghylch crefydd, heb 
of ni ei dramgwyddo mewn un modd." 

Gyda golwg ar y drafodaeth Brydein- 
aidd, gwrandawai Hyder Ali ar ein cen- 
adwr gyda phob astudrwydd, a rhoddai 
iddo atebion rhwydd ac eithaf moesg^r. 
Ystyriai fod y Saeson wedi tori eu hym- 
rwymìadau cyhoedduB, etto proffesai ei 
fod yn gwbl ewyllysgar i fyw yn hedd- 
ychlawn â hwynt. Bu Swartz ger ei fron 
gryn nifer o weithiau yn yr achos hwn; 
p.*T tro olaf y bu o'i flaen, dymunai Hyder 
arno siarad yn iaith y Fersiaid, er nad 
oedd yn ei deall Ilawn cystal a*i iaith ei 
hun.. Yn ystod yr ymddyddan, cyfeiriai 
y cenadwr at echryslonrwydd rhyfel, a'r 
trueni y mae yn ei achlysuro, a therfynai 
trwy ddweyd, pa mor ddedwydd y cyfrif- 
ai ef ei hun, os byddai yn wasanaethgar i 
sicrhau cyfeillgarwch parhaol cydrhwng 
dau allu mor gryf . Atebai Hyder ef yn 
siriol, a dywedai, ** Da iawn, da iawn, yr 
wyf o*r un farn â chwi, a'm hunig ddy- 
muniad ydyw, ar fod i*r Prydeiniaid fy w 
mewn heddwch â mi." Addawai beidio 
estyn Uaw yn eu herbyn, os dalient hwy 
at ryw ammodau arbenig a osodai ef i 
lawr. Parodd ysgrifenu llythyr o nod- 
wedd gyfeiUgar yn y fan at Iywydd 
Madras. Nis gallasai ysgrifenu ei hun, 
am hyny cadwai amry w ysgrifenyddion 
o'i ddeutu, y rhai, pan fyddai angen ys- 
grif enu, a goflent ei eìriau yn dra chyflym ; 
ac 08 ca'i allan fod nebun o honynt wedi 
gwneud camgymeriad o bwys, nìd oedd 
ymddiried na chawsai hwnw roddi ei ben 
yn dâl am hyny! Rbyfeddai llawer ddar- 
f od i'n gwron ddyfod allan o ffau y f ath 
hen lew heb dderbyn dim niwaid. Ond 
yr oedd Hyder yn un o'r rhai craffaf i 
adnabod cymeriadau teilwng. Nis gallai 
o'r dechreu lai na chanfod fod Swartz yn 
ddyn o athrylith a chynneddfau anghy- 
ffredin; a cherbron uniondeb diarswyd 



Digitized by 



Google 



üi 



Y HAES CENADOL. 



fel yt Máo ef.ooid priodol oedd i*r tyrant 
anghoílo ei hun, ac ymddwyii yn wedd- 
aidd fel sant am dro? Pan aeth Swartz 
i'w gerbydan, ar fedr cyehwyn yn oi, 
gwelodd fod Hyder wedi anfon iddo 300 
o rt^pees at dreulian y daith. Yr oedd 
hyn yn rhyfedd, gan iddo wnend yn am- 
Iwg nad oedd am dderbyn gwobrau o fath 
yn y byd. Ewyllysiai i'r 8wyd<iogion 
ddwyn yr anrheg yn ol; ond nis gwnaent, 
am y byddai iddynt felly berygln en 
heinioes; a dywedent ddarfod i*w teyrn 
benderfynn gwnend yr anrheg mor fechan 
ftg yr oedd yn ddichonadwy, fel ag i beidio 
rhoddi tramgwydd mawr iddo ar ei ym- 
ftdawiad. 

Cyrhaeddodd Swartz yn ol i fysg ei 
gyfeillion yn ddiogel. Ystyriai llywydd 
Madras ei fod yn mhell iawn yn ei ddyled, 
a Chynnygiai wneud iddo anrheg ar- 
dderdiliog. Ond nis mynai ef dderbyn 
dim felly, oddieithr iddo en derbyn a*u 
cyflwyno at ryw waith da. Felly y 
gwnaeth gyda y 300 rupees a anfonodd 
Hyder Ali iddo— rhoddodd y cwbl at sef- 
ydlu ysgol Seisnig i amddifaid yn Tdn- 
Jore. A chan y mynai y llywodraeth ei 
gydnabod. parodd i'r arian fyned at ad- 
eiladn eglwys a chynnal cenadwr arall 
yn TrîchÌDopoIy. 

Gwnaetbai ein cenadwr ei ran yn ar- 
dderchog er sicrhau hedd a diogelwch i'n 
meddiánnau eang a lluosog yn lodia. 
Ond nîd oedd ef ei hun yn ymddiried ond 
ychydig i'r addewidion ieg a woaethid 
gan yr adyn dialgar, y buasai ef ar daith 
oedd bell er ceisio dyhuddo ei lid ac 
ennill ei ffafr. Diammheu i'w ymwelîád 
effeithio er oedi y dìfrod y gosodasai 
Hyder Ali eî fryd ar ei ddiryn o amgylch. 
Ond yn Mehefia, o fewn y flwyddyn gan- 
lynol, 1780, wele yr unrhyw yn tori allan 
gyda bâr ac angerddoldeb ofnadwy. Yn 
dra annysgwyliadwy i'r awdurdodau 
Prydeinig yn India, rhuthrai Hyder allan 
gyda byddin o gan' mil o wŷr, gan ores- 
gyn y Carnatic, a dystrywio y cyfan o'i 
flaen. Erioed ni bu dìaledd rhyfel yn 
ymledu yn f wy cyflym, nac yn dyfetha 
Vn fwy diarbÍBd. Dystrywid eulunod, 
llosgid anneddau, gyrid ymaith yr anifeil- 
iaid, a chyda hyny, anfonai Hyder y dyn- 
ion a*r bechgyn cryfaf, wrth y miloedd, 
i'w wlad ei hun. Am fisoedd lawer, fe 
barhaodd y teyrnasìad hwn o ddychryn 
yn ei holl rwysg, ac ni cheid yn un raan 
allu a feîddîai ei wrthsefyll. I ychwan- 
eguat drueni y preswylwyr, dryllid yr 
ftrgaeau oedd ganddynt at ddyf rhau y tir- 
oedd; a*r canlyniad fu, i gynnifer o am- 
aethwyr gael eu hanalluogi i ddarparu at 
gynhauaf y flwyddyn ddyfodol, fel y 
dygwyd ar y wiad newyn, o herwydd pa 
un r trengodd myrddiynau. Plẅyddyn 
ftifol blẅyddyiiy deuai y gelynion allan 



mewn cyffelyb fodd, gan anrheithio mor 
ddychrynllyd, fel y dygwyd y Carnatìc 
a'r parth deheuol o India i'r cyflwr mwy- 
af gresynol. Er i Hyder AIi ei hun farw 
yn y flwyddyn 1782, dygia y rhyfel yn 
mlaen gan ei fab, Tippoo, yr hwn a etif- 
eddai uchelfrydedd ei dad, yn nghyda'i 
hoU elyniaeth yn erbyn awdurdod y 
Prydeiniaid. Wrth reswm, yr oedd sef- 
yllfa ein pobl nî yn India yn alaethus 
dros ben, ac yr oedd ein llywodraeth 
gartref mewn dyryswch, heb wybod yn 
iawn beth ddylesid wneud. Mewn cyf- 
eiriad at hyn y traddododd yr anfárwol 
Edmund Burke un o'i areithiau godidocaf 
yn y Senedd ; a gellir cy feirio at ei ddys- 
grifiad o ofaadwyaeth goresgyniadau 
Hyder Ali, a'r trueni a'u düynent, fel un 
o'r darnau mwyaf hyawdl ac ysplenydd a 
draddodwyd o fewn muriau Senedd-dy 
Prydain erioed. 

Önd yn nghanol y terfysgoedd a'r an- 
ffodion oll, yr oedd eîn cenadwr yn ber- 
ffaith ddiogel. Trefnai Rhaglanîaeth 
iddo ymwared yn y modd rhyfeddaf. Yr 
oedd Hyder ei hun— y creulawn hwnw 
ag yr oedd ei enw yn ddychryn i deyrnas- 
oedd, wedi ei osod i fod yij darian rhyng- 
ddo a'r gwaethaf. Gorchymynai y eon- 
cwerwr i'w swyddogion ddangos iddo 
bob caredigrwydd a pharch. " Dyn aant- 
aidd yw y tad Swartz," ebe Hyder, •• ac 
nid yw yn meddwl dim drwg yn erbyn fy 
llywodraeth i; caniatewch iddo bob 
rhyddid i ddilyn yn mlaen gyda'i waith." 
O ganlyniad, teithiai o le i le mor ddiar* 
swyd ag arf erol, a mynych yr elai hyd yn 
nod drwy ganol gwersylloedd y gelyn, a 
phawb yn ei anrhydeddu. Mae ei ddys- 
grifiadau o'r golygfeydd o drueni a wel- 
wyd ganddo yn y blynyddoedd hyny, yti 
hynod darawiadol a thoddedig. Galluog- 
wyd ef yn nghanol y cyfan i esmwythàu 
gofldion llaweroedd, ac i gy feirio sylw 
niferi o druenusion, oeddynt arfln trenga, 
at groes y Gwaredwr mawr. Y mne 
profion ddigon hefyd ar gael ddarfod iddo 
fod yn oflerynol i gadw cannoedd a mil- 
oedd o fywydau, yn adeg y rhyfeloedd 
hyny, rhag disgyn yn ysglyfaeth i'r 
newyn ac i'r cleddyf niŵeidiol. Buasai y 
dynion yn yr amddiffynfaoedd Prydeînîg 
wedi newynu i farwoltfeth, ar rai adegan, 
oni b*ai iddo ef, drwy ei ddylatìwad gyda 
y brodorion, allu trefnu moddîon o vm- 
wared iddynt. Pe dewisasai dderbyn 
rhoddion am gymwynasau o*r natur hyn, 
gallasai farw yn gy foethog iawn; ond nid 
allodd neb erioed Iwyddo i*w berswadio 
i ymhalogî yn y ffordd hon. Nid ar f 
ddaear yr oedd y cenadwr arddercho|( 
hwn am drysori trysorau, ond yn y nef, 
*Mle nad oes na gwyfyn na rhwd yn 
Ìlygru, a Ile ni chloddia lladron trwodd, 
ac OÌB Iladratânt." 



Digitized by 



Google 



Y MASS CBNADOU 



25 



Wedi i heddwch gael ei adsefjrdlu, ac 
i bethatt ddyfod iV Ile fel arferol, daeth 
wàeg pryd y gwclai Swartz fod yn rhaid 
iddo fyoed dipyn alian o'i ífordd gjrffredin 
i wnead daionL Cydsyniodd i eistedd am 
dymmor fel aelod o'r Cynghor Llywodr- 
aethol yn Tanjore. Yr oedd y üajah, o 
herwydd gwaeiedd ei icchyd a> gor- 
tìirymderau yr aethai drwyddynt, wedi 
myned yn anhawdd Tw drin, ac nid oedd 
yn yr holi daleithiau neh ond un a aHasai 
gyfryngtt rhwng y bobi ac yntan a*r 
awdurdodau Seisnig; a*r un hwnw oedd 
ein cenadwr. Yr oedd y Rajah yn gyfaili 
' trwyadl i Swartz, er nad jn Gristion, 
a pharhaodd i fod felly i*r diwedd. Gwel- 
sai gladda ei blant i gyd ; ond yr oedd 
ganddo fachgen wedi ei fabwysiadu, yr 
hwn oedd fáb i un o*i berthynasauagosaf ; 
a*r peth olaf a wnaeth cyn trengu oedd 
cyflwyno hwn i ofal yr hen genadwr, i 
gaei ei ddwyn i fyny ganddo yn y ffordd 
a ûirnai ef yn oreu. 

Yn mhen amser, fel y dechreuai gwen- 
didaa henaint amlhau ynddo, ac wrth 
ystyried afiachusrwydd y dref yn y tym- 
mor gwiawog, penderfynodd fyned i ym- 
sefydla oddeutu dwy filldir o Tanjore. 
Cafodd yno dŷ a gardd hyfryd, a gwelodd 
yno eglwys fechan yn caei ei chodi, a 
ph^tref Cristionogtd yn ymledu o'i 
^ deatu. Cedwid gwasanaeth cyhoeddus yn 
yr eglwys bob dydd. Deuai pobi weith- 
iau o eithafoedd y wlad i'r ile, er caei 
hyfforddiant yn mhethau yr efengyi. 
Cyrchai pobl o bob sefyilfa hefyd ato, 
fà. at farnwr yn Israei gynt, er cael ei 
gymhorth i derfynn cwerylon ac anghyd- 
fyddiaethau; ac y mae yn hyfryd medd- 
wl i'w yrfa o ddefnyddioldeb fel cenad 
liedd barhau hyd nes cyrhaedd o hono i 
oedran teg. JPan yn ddeg a thriugain 
oed, ysgrifenai at gyfaill felhyn: — "Hyd. 
8, 1796. — Ebenezerl hyd yma y cynnorth- 
wyodd jT Arglwydd fi. Heddy w, yr wyf 
yn dechreu ar yr unfed flwydd ar ddeg a 
thringain o*m lioedran. O! y goludoedd 
o ras a thüsturi, yn ngfayda goddefgarwch, 



a brof wyj genyf yn ystod y deg a thriag» 

aiu o flynyddoedd a aethant heibiol 

Yr wyf etto yn abl i fyned drwy y Uafttf 
o ddysgu hen ac ieuainc heb orflino fy 
hun.'* Bu fy w i weled biwyddyn i»aU, a 
hòno oedd yr un olaf iddo. Pan welid 
fod adeg ei ymddattodiad gerllaw, erfyn'* 
iodd y Rajah ieuanc am gaei ei wáed 
unwaith yn rhagor, a da ei fod mewn 
eyfle i wrandu ar y fath siars ag a dr^ 
ddodid iddo gan y sant anrhydeddus, ag 
oedd yn %wr mcgys ar drothwy gogoniant. 
Bu farw yn hollol fel y bu fy w, gan ym- 
ddiried yn dawel a ffyddiog ya ei ddwyfol 
Waredwr. Megys y cyfyd ysgafn o ŷd 
yn ei amser, felly ei ddiwedd yntan — mor 
amsetol, hardd, a thangnefeddus ydoeddl 
Ni bu erio<^d yn India aiar mor bailt a 
chyffredinol ar ol neb rhy w ddyn ag a fa 
ar eiol'ef. Tywalltai y Rajah ienanc 
ffrwd o ddagrau ar^i wynebpryd gwelw 
yn ei arch, ac yna, wedi ei orchuddio ft 
demyn o aur-frethyn, efe a ymunodd ya 
yr orymdaith alarus a hebryngai ei wedd- 
iüion tua'r gladdfa. Nis ^dlwn derfyna 
y braslinelliad anmherffaith yma o hanes 
by wyd, llafur, a diwedd y dyn nodedig 
hwn, yn well, efallai, na thrwy ddyfynu 
yr ychydig ymadroddion caulynoi o eiddo 
un a wyddai yn dda am ei werth: — ^ Yr 
oedd poh dosbarth o ddynion, o gyfar- 
wyddwyr y cwmni mawr, o flaen gaUu pa 
un yr oedd holl daleithiau India yn prysur 
ymollwng, hyd at y plant bychain gwyn- 
eb-ddtt a arferent heidio ol amgylch 
gyda golwg ddyrchafedig o serch plent- 
ycaidd, ac ymddiried helaeth yn ei 
dynerwch a*i garedigrwydd— yr oeddynt 
oll yn cydalaru o herwydd marwolaeth y 
dyn da hwn, ac yn cydedmygu ei g<^Rad- 
wriaeth. Y mae hen bobl etto yn fy w yn 
neheubarth ludia, y rhai a goflant wallt 
arianaidd a gwynebpryd seraphaidd yr 
hen apostol parchedig, tra y mae miloedd 
hefyd, y rhai ni welsant mo hono yn y 
cnawd, yr un modd yn anrhydedda à 
enw." 

D. O. 



T LLONG GENADOL WEDI GYRHAEDD YNYSOEDD 
LEEWARD. 



Raiatea y w yr eangaf o*r ynysoedd hyn. 
Mae ei sefyllfa o "fewn can* milldir i 
TaliitL Mae Tahaa yn agos, a Huahine 
yn an o'r un tẃr. Yn yr ynysoedd hy n y 
declireuodd y Gymdeithas ei gwaith. Tra 
yr oedd Mr. a Mrs. EIIis yn Huahine, yr 
ymsefydlodd yr anfarwol John Williams 
yn Balatea. Mae poblogaeth y tẁr tua 
phedair mil, a'r aelodau eglwysig yn 
1,170 rif. Y cenadon presenol ydynt 



y Farclm. J. C. Vivian a J. L. Green. 
Mae yr olaf ar ddychwelyd i'r ynysoedd, 
ac wedi ei benodi i Tahiti, a chenadwr 
ieuanc gydag ef er llanw ei ie ef yn 
Raiatea. Mae Mr. YiYÌan, mewn llythyr 
hynod ddyddoroi, yn rhoddi hanes y 
** John Williams '* yn cyrhaedd Raiatea 
fel y canlyn:— " Ar fore Sadwrn, Mai 8fed, 
yn f uan ar ol eìn boreuol weddi, aethum 
allan i roddi tro, ac i gymeryd golwg 



Digitized by 



Google 



26 



T MAE8 CENAOOL. 



drwy y gkui, mewn gobaith am weled 
hwyL Nid oedd yno ddim, felly troais i 
fyn'd i*p tŷ. Wrth wneud hyny, c»n- 
fjddaÌB un yn rhedegar hyd y traeth gyda 
brys mawr. Codais y gUûs, a gwelwn 
mai y pilot oedd eíe, a dau eraill gydag 
ef. Aethum i'w cyfvfoi, a chyn i mi 
gael amser i ymofyn, dywedasant am 
ddyneslad Uong fawr ar ochr y gwynt i> 
ynys, a bod ergyd wedi ei roi allan o'r 
llong, a*u bod hwy wedi dyfod allan am 
y cwch i fyned allan i edrych beth oedd 
hi. Gan benderfynu mai y * John Wil- 
liams ' oedd hi, rhedaia yn ol i'r tŷ, gan 
waeddi ar y bachgen i roddi y rhwyfau 
a'r pinau i'r pilot at y cwch. Daethum i 
mewn, a dy wedais wrth Mrs. Viyian. Yr 
oedd yr effaith yn swynol ar yr holl 
deulu. Teimlodd fy anwyl wraig, yr hon 
oedd wedi bod mewn gwaeledd am y rhan 
f wyaf o fis o amser, j^n analluog i ddyfod 
o gwmpas, mewn eÚiad fod ei nerth wedi' 
ei adferu iddi. Dechreuodd genethod yr 
ysgol waeddi ar eu gilydd o ystafell ì 
ystafeü. Yn wir, yr oedd yr hoU dỳ ar 
unwaith wedi ei gynhyrf u yn ddigyffelyb. 
A'r fath oedd ein Uaweoydd ar ddyfodiad 
y Uong genadol, fel na wyddem beth i'w 
wneud — chwerthin neu grîo, gweddîo nen 
foliannu. Mor fuan ag y cyrhaeddodd y 
pilot y llong, aeth i lawr y ^ag a alwai 
am dano; ac i fyny a'r flag glas— Cbnad 
Hëdd; yna un arall ar y prif hwylbreo, 
ac nn arall ar y rhaghwylbren. Yn awr 
nis gallasai fod dim camgymeriad — hi 
oedd ein ' John WiUiams ' newydd. Yn 
awr, daliodd allan am y ddyf odfa i mewn ; 
ac fel yr oedd yn gwneud f elly, llanwodd 
y gwynt ei hwyliau gwynion prydferth, 
ac i mewn y daeth, gan ymlithro dro9 y 
dòn fel pe buasai beth by w, gan y mgrymu 
yn brydferth i gyfarchiad y calonau oedd 
yn dysgwyl i'w chroesawu i mewn i'r 
porthladd tangnefeddus. Yn awr prysur- 
ais adref, g'an adael y Uuaws brodorion ar 
y làn i syllu arni. < A ddaeth hi i mewn?' 
oedd y cyfarchiad cyntaf ; ond cyn i mì 
gael ateb, yr oedd bachgenyn o frodor yn 
dangos ei hyawdledd trwy ddarluniad 
braf o ardderchogrwydd y Uestr. Yn 
mhen ychydig fynydau, yr oeddwn yn 
barod am fy nghwch bychan oedd yn fy 
nysgwyl ar y lân i fyued ar fwrdd y Uong, 
a chyrhaeddasum hi fel yr oedd yn rhodio 
o gwmpas i fwrw angor. Yr oedd y 
ffuneni a'r hetiau yn chwifio ar y ped- 
ryf wrdd. GaU fy nheimladau ar yr adeg 
gael eu dychymygu gan y rhai a wyr am 
neillduolion bywyd cenadol yn y Mòr- 
oedd Deheuol; ond nid gan neb araU. 
Yr oedd yn gyffroad annarlunìadwy. 
Mor beU ag yr oeddwn yn gwybod, nid 
oedd grcadur a adwaenwn ar y bwrdd, 
nag a welswn yn fy mywyd. Er hyny, 
felyroeddym yn nesáu at y Uong, yr 



oedd yr ymgynhyrfiad y fath, fel yr oedd' 
wn yn wylo, ac yn chwerthin, ac yn 
chwifio fy het, yn siarad Tahitiaeth, ac yn 
canmol Duw yn Saesonaeg — y cwbi ar yr 
un anadliad. Dychymygwn fod y gorlon- 
der o deimlad ag oedd yn fy medcUant ar 
y pryd, yn gyflelyb i'r hyn a brofir gan y 
rhai sydd yn ncsäu at eglwys y cyntafan- 
edígion fry, pan yn adnabod neb, ond yu 
caru pawb. Cyn gynted ag y clywyd y 
gair, Let goy yr oàdwn ar y bwrdd yn 
derbyn cyfarcliiadau dedwydd yr holl 
gyfeUIion. Mor fuan ag yr angorwyd y 
Uong, all rightf daeth y cadben a'r swydd- 
ogion, a rhoisant i mi groesaw calonog ar 
fwrdd y Uong genadol newydd ^Jobn 
WiUiams.' Wedi i'r trefniadau gael eu 
gwneud i'r hoU deithwyr i fyned i'r làn, 
tiriatom, a chanlynwyd ni gan dorf o 
Raiateaid ieuainc o'r ddau ry w. Derbyn- 
iwyd ein cyfeiUion gan Mrs. VÌTÌan wrth ' 
y porth; oblegid wrth ein gweled yn 
dyfod, nis gallasai ddysgwyl yn y tỳ, ond 
rhedodd banner y ffordd i'n cyfarfod. 
Wedi i'r cyfarchiadau arferol fyned dros- 
odd, ein cyfeUlion a eisteddasant ar yr 
osgoriel (verandah), a Uonwyd hwy à 
ffrwythau yr ynys, ac à dwfr y eocoa nui^ 
yr hwn syd<l mor hyfryd i rai yn dyfod o 
fordaith, a Uaeth newydd oddiwrth y 
f ttwch. Gan mai Raìatea oedd y gyntaf 
o Ynysoedd Môr y Deau iddynt alw 
ynddi, yr oedd pob peth yn newydd Vr 
archwaeth, i'r glust, ac i'r Uygad. 

" Ar ol gwneud trefnìadau gyda'n cyf- 
eiIUon oedd newydd ein cyrhaedd gyda 
golwg ar waith y dydd dyfodol (y Sul)^ 
eisteddasom byd awr hwyrol yn gwran- 
daw yr hyn oedd gan y brodyr a'r ehwi- 
orydd i ddweyd wrthym am y cyfnewid- 
iadau, &c., oedd yn cymeryd Ue gartref 
yn yr hen Loegr anwyl. Cyn ymneiUduOy 
pa fodd bynag, cawsom gyfarfod gogon- 
eddus o amgylcb gorsedd gras. O, gyd& 
phafath hyfrydwch y rhoddasom oU fawl 
i'r Arglwydd am ei ofal daionus am ein 
cyfeillion, yn eu dwyn yn ddiogel hyd 
yma trwy hoU beryglon y môr. Y Sab- 
bath, yn y cyfarfod boreuol, hanner awr 
wedi chwech, hysbysais i'r gynnulleidfa 
ddyfodiad ein cyfeiUion. Fregethodd y 
ddpu genadwr, MrL Fowell a Robson; 
cyfieithais innau. Ac ar ol gollwng y 
gynnulleidfa, gweinyddais Swper yr 
Arglwydd, a'r òll oedd yn aelodau yn 
perthyn i'r Uong a gydgyf ranogasant â nî ; 
ac os tynasom un amser ddwf r y by wyd o 
ffynnon y cymundeb, dynay pryd. Cafodd 
fy enaid ei lenwi á gorfoledd. Wrth edrych 
o'n cwmpas, gwclem fod yno debygol- 
rwydd mawr i'r amserau apostolaidd. Yr 
oedd yno Saeson, Ysgotiaid, Tahitfaid, 
Aititaciaid, Mangaiaid, Rarotongtaid, 
Lifuiaid, a Moorcaniald, yn frodyr yn 
Nghrist."— W. J., Amlwch. 



Digitized by 



Google 



LLONG YR YMFÜDWR. 

"Tebygr yw hi i long mareiandwr (ymfìidwr)."— SotOMor. 

Yagrifenwyd y sylwadau canlynol ar fwrdd y " Nebrasha,** ar ei mardaiih ò 
Ziverpooi i New York, Meái 15—89, 1869. 

modd y mae yr efengyl o ran e^chjfadd* 
asder i gadw dynion o bob oenedl a gwlad. 
Nid ydyw hi yn " adnabod neb yn ol jr 
cnawd." Rhoddes brawf o'r giOla a*r 
CTfaddasder bwn yn ncohreuad ei ffoiüd 
ar ddydd y Pentecost 

6. Y mae yn debyg i lawer yn drnngöt 
anysfyriaeth mawr yn ymyl peryyl mawr. 
Y mae yn hynod y gall dynion fyned i'r 
faih eithaflon o ryfyg a drygioni pan 
nwchben y dyfnder mawr: yn neillduol, 
y mae yn syndod y medranl geUwair, 
tyngn, a chabla, pan fyddo y Ueatr yn 
nghanol y perygl mwyaf— wedi ei chau 
gan y dymhestl—yn ymdroi ac yn ym- 
symad fel meddwyn. Felly y mae plani 
y byd hwn gyda gelwg ar y perygf ya- 
brydol y maent ynddo bob awr £r mai 
"yn nghanol eu bywyd y maent ya 
ang^n," ac mai mewn moment y disgyn- 
ant i'r bcdd; etto, nid ydynt <*ddoethioa 
i ddeall hyn, ac i ysty ried eu diwedd." 

6. Y mae yn dẃyg tr gwaJkanol amgyich^ 
iàdau y mae y credadyn yn myned irwyẅfyni 
yn y byd. Y mae wedi ei ddy wedyd yn 
eglur yn y gyfraith a'r dyatiolaeth, mai 
•*trwy orthrymderaa y mae myned i 
meẁn Vt by wyd." Nid oes eitiea eglaro 
athroniaeth a duwinyddiaeth y pwnc 
hwn. Y mae pob " dyn Duw " yn gallu 
ei esbonio yn ei brofiad ei hun. Ond nid 
gorthrymderau ydyw y cwbl aydd yn 
dyfod ar f wrdd y dyn duwioL Na, y maa 
yno ddyggleidiau o gysur cryt ac o orfol- 
edd yr iachawdwriaeth. Cymyagedig 
ydyw ei brofiad tra yn rhodio yn mysg 
gwŷr y fachedd hon. Y mae yrymfudwr, 
yntau, yn cyfarfod â gwahanol dywydd: 
weithiaa yn deg, nes peri iV galon lama 
ol fewn gan lawenydd; a phryd arall yn 
ystormua, nes ei feddianna gan ddychryn 
ac of n marwolaeth. 

7. Y mae yn debyg i ** awyddfryd y cre- 
oÂur*' newydd i geisio " gwlad wüL*' Fel 
rheol, amcan yr ymfudwr yn gadael y 
naill wlad i fyned i*r liall, ydy w gwelláu 
ei amgylchiadau— dysgwyl cael y naiU 
yn rhagorach na'r UaU. Fa un bynag a 
Iwydda efe yn ei amcan ai peidio, dyna ei 
ddysgwyliad. Dyna ddirgelwch ymfud- 
iad. Ni raid manylu ar y ffaith fod y 
Cristion yn ceisio "gwlad well/* yn 
dysgwyl am **ddina8 ac iddi sylfeini.*' 
Pa mor dda bynag y gall weled y byd 
hwn, nid ydy w mor dda, fel na phetrusai 
ymofyn am " wlad well." 

8. Y mae yn deòyg t V amgyìchiad cyfyng 



Y MAB rhai testunan nad oes neb yn hòoi 
meddiant o honynt ond y bardd. Iddo ef 
y perthyn dangos prydferthwch y lüi, 
nerth y corwynt, a thrwst y rhaîadr. A 
phe rhoddid y llong ymfudol yn destun, 
dian mai i ran y bardd y disgynai. Pa 
fodd bynag, yr ydys am fyned drosodd 
i'w dirìogaeth am unwaith, ond am gy- 
meryd Uwybr gwahanol i drafod yr hyn 
aydd genym mewn Uaw. Cymerwn 
ryddid i ddefnyddio y gair ymfudwr yn 
lie mareiandwr, yn yr adnod a ddyfyn*' 
wyd. Ni fydd a wnelom â'r cymeriad y 
perthyna y geiriau yn briodol iddo. Sin 
hnnig ymholiad fydd — 

TkBTO I BETH TDTW LLONO TB TX- 
FDDWH? 

1 . Y mae yn dehyg i herthynoê greadigol 
dyn é Duw, Wedi myned Tr Uestr» nis 
gall yr ymfudwr ddyfod o honi nes cyr- 
faaedd pen y daith. Pa anfantais bynag 
a'i cyferfydd, rhaid iddo ei ddyoddef ; nis 
gall ymryddhan— nid oes ganddo " ddinas 
i ffoi iddi.'' Yn debyg y mae dyn o ran 
ei berthynas â Duw : nis gall ymryddhau 
o honi, " nac yn y byd hwn, na*r hwn a 
ddaw." Y mae hyn o wahaniaeth: y 
mae yr ymfudwr yn dyfod yn rhydd 
wedi cyrhaedd pen y daith; ond yn ei 
berthynas â'i Greawdwr, ni ddaw yn 
rhydd byth. 

2. Y mae yn dehyg i herthynas gyffredinol 
dynolryw yn Adda. Y mae yn *' wirion- 
edd sydd genym o'r dechrenad/' y buasai 
parhad y dyn cyntaf yn ddigwymp, yn 
barhad i'w hâd yr un modd ; a bod ei 
lygredigaeth a'i gwymp ef yn gwymp yr 
un " f arn i gondemniad " ar ei hiUogaeth. 
Felly Uong yr jmfudwr. Y mae cadwed- 
igaeth an yn gadwedigaeth hefyd i'r 
Gwbl; a phe suddai y Uestr, odid na 
chydsnddai yr oU fyddent ar ei bwrdd. 

3. Y mae yn debyg i drefn cyfiawnhad 
pechadur gyda Duw. Y mae yr ymfudwr 
sydd yn cymeryd llestr i groesì y Werydd, 
yn meddu ffydd yn nerth a diogelwch y 
llong, ac yn medr a gofal y cadben. 
Ffydd a gobaith ydynt seUiaa ei antar- 
iaeth. Nid oes eisieu manylu mai trwy 
ffydd y mae pechadur yn cael ei gyfiawn- 
hau gerbron Duw. 

4. Y mae yn dehyg i gyfaddasrwydd yr 
efengyi i gadw pob cenedl ac iaiih o ddynion. 
Meddylier am amry wiaeth y cenedloedd 
a'r Uwythau geir ar f wrdd y Uong ym- 
fudol: perthynant bron i bob gwiad, a 
phob iaith a chenedl o ddynion. Yr on 



Digitized by 



Google 



28 



ADDTSO. 



y gorfydd ír dyn duwiolfỳned trwyddo yn 
ei ymadawiad âW hyd hwn i fyd arali. 

Y prif rwystr Bjrdd ar ffordd Uawer i 
adael gwlad eu genedîgaeth i fyoed i'r 
America ydjw y ** môr mawr llydan " 
sydd iV groetL Credaot fod y wlad yn 
rbagori; ond y mae ofn y môr yn ea 
hattal i gynnyg yr anturiaeth. Yr ydym 
yn arfer dywedyd fod y nefoedd yn 
••wlad dda'odiaeth"— yn well na'r un 
arali; ond nis gellir myned iddi heb 
groeai y dw*r. Y mae y syniad o hyn yn 
peri ofn hyd yn nod fr dyu sydd ganddo 
leiaf o achos i of ni 

9. Y mae yn debyg Tr diwêdd gogoneddus 
sydd yn aroa pob ** ywcu da affyddlawn,** 

Y mae llawer ymfudwr wedi bod yn 
teimlo pan fyddai y llestr yn cael ei 
thaflu gan y storm— yn ymdroi, ac fel ar 
•uddo yn nghanol tònau fei mynyddau, 
na ddeuai byth.i*r porthiadd a ddymunai 
^wrth edrych bob dydd, a gweled dim 



ond m6r, na ddeuai i olwg tir; ond pon 
ddaeth, a chael golwg ar wlad ei fabwyü- 
iad, ac ar y porthiadd a ddymuuai, 
anghofiodd ei boil ofnau a phryderon. 
Rhywbeth yn debyg, ond ar raddf a an« 
nliraetbol uwch, y teimlá y dyn ysbrydol 
pan fydd un troed yn ymchwydd yr 
lorddonen, a> llali yn sangu ar dir yr 
addewid—pan fydd un ar odre y mynydd- 
oedd y ty wyll, a*r ilall ar fynydd Seion. 
Bydd un olwg ar y Jerusalem nefol yu 
ddigon i beri iddo anghoâo oes o ofnaa » 
gorthrymderau. 

Addtso. 

Tr ydys wedi ceisio sylwi ar debygol' 
rwydd ilong yr yrofudwr. Cofier mai 
tẅygotrwydd, ac un egwan, wedi'r cwbl, 
ydy w. Pan fyddui yr Athraw da yn eì 
ddammegion yn dywedyd fod **teyrna8 
nefoedd *' yn debyg i'r naill beth a> 11*11, 
iebyg fyddai, ac nid y peth ei ban. 

DwygyfyUM^gynt. B. W. 



Y PWYS O FFÜRFIO CYMERIAD DA YN MOR^U OES. 



Mab dyn yn greadur pwysig— mae yn 
sefyil ar ei ben ei hun o ran adeg a 
gogoniant ei greadigaeth, ffurí eî gyfan- 
■oddiad, harddwch ei wyoebpryd, ac 
eangder ei lywodraeth. Dy wedir ei fod 
yn ganolbwynt cyfarfyddiad pob elfen 
greaäigol— yn Jyd mewn byd, ac yn bat- 
rwn i arddangos gwahanol elfenau a 
defnyddiau trysordy creadigaeth yn ngo- 
goniant y ddaear, a champwaith gweith- 
redoedd y chwe* diwrnod. Mewn canlyn- 
iad, gan ei fod yn greadur mor bwysig o 
ran ei safle greadigol, mae yn naturiol i 
gasglu, ar dir rheswm, yn annibynol ar 
dystiolaeth datguddiad, fod ei fodolaeth 
yn gyfatebol o ran ei phwysîgrwydd i*w 
fawredd creadigol, a bod pob cyfnod ol 
fywyd yn gyfnod pwysig— y rhai sydd 
yn dwyn i mewn wahanol ddyledswyddau, 
ynrhoddi bodolaeth i rwymedigaethau, 
yn ychwanegu cyfrifoldeb, a sefydlu ei 
gymeriad yn marn y cyhoedd, a cherbrou 
ei Greawdwr. Ond o holl gyfnodau 
bywyd, cyfnod ieuenetyd yw y cyfnod 
mwyaf pwysig, yr adeg f wyaf dif rifol, 
a'r amser ddylai gaei ei dreulio gyda 
mwyaf o wyliadwriaeth a myfyrdod, er 
fod syniad y byd ac ymddygiad cyffred- 
inol y werin yn wahanol. Edrychir yn 
gyffredin ar gyfnod ieuenctyd fel cyfnod 
sydd i gael ei dreulio mewn chwareu â 
theganau, ymbleseru mewn chwareuon, a 
chwerthin allan iawenydd ac ysgafnder 
y natur ddynol— adeg pan y mae dyn 
allan o dir deddf ac elfenau cyf rifoldeb — 
yn rhydd i gerdded Uwybrau chwantau, 
rhodìo ffyrdd teimlad, a gwneud rhod- 



fèydd o feusydd blys. Ond yr ydym yn 
sicr, os yw dyn yn sefyil yn nwcb yn 
ngradd& bodolaeth na'r anifail a ddy* 
fethìr, yn greadur rbesymoi, yn fôd an- 
farwol, a deilaid cyfrìfoldeb; ac os y w y 
Beíbl yn wir, fod y fath syniad yn gyf- 
eiliofnus. Os oes cyfnod yn fwy pwysìg 
na*r llall, cyfnod ieuenctyd ydyw. Ac os 
dylai neb gerdded yn fwy cywir, rhodio 
yn fwy gwyliadwros, a byw yn fwy 
ystyriol nag eraill, yr ieuaneyáyw. A 
clian fod cyfnod ieuenctyd yn gyfnod 
pwysig, rhaid fod pwysigrwydd neillduol 
mewn ffurfio cymeriad da yn more oes. 
Ymdrechwn brofl hyn yn y drefn gan- 
lynol: — 

I. Oblegid fod cyfnod ieuenetyd yn f wy 
agored i bechod nag un cyfnod arall o 
fywyd dyn. Mae dyn ieuanc yn holloi 
ddibroflad o gymdeithas a'i thwyll — o 
beehod a*i faglau— o*r diafol a'i demtas- 
iynau. Mae fel y Hall yn agored i bob 
perygl— gŵyro ar bob iUw, ac yn cerdded 
ei flordd wrth deîmlad, a diiyn ei Iwybraa 
wrth swn ymddygiadau ei gyfoedioift. 
Ond y mae ffurflo cymeriad da ar ein 
mynediad allan i'r byd i blith cymdeithas, 
a cherdded ilwybrau bywyd, fël ffon Vr 
henafgwyr, Vn cynnorthwyo yn wyneb 
gwendid i fyned yn mlaen trwy anhaws* 
derau,cyflawniein dyledswyddao, gwneud 
prawf o ffosydd cymdeithas, ac yn ddiog- 
elwch i'n Uwybran. Mae cymeriad da i> 
dyn ieuanc, yn debyg i agoriad Uygaid tV 
dalt^yn gyfrwng iddo weled ei hunan, 
canfod ei ddyledswyddau, deall ei berygl- 
on, gwnead iddo gerdded heb jgael ei 



Digitized by 



Google 



ADDTSG. 



29 



inraîn g&n eraill, cilio pan f mae perrgl, 
a sefyll yn arfog, â ** chleddyí yr Ysbryd " 
jn ei law, i wrthsefyll ymosodiadau j 

> diafol, a *' tharian y ffydd ** fun dano i 
ddal yn wyneb picellau tanllyd y falL 
Cymheiir y byd presenol i fôr, ac y mae 
ei deithwyr yn agored i lawer o beryglon, i 
gael ea goddiweddyd gan lawer ystorm, 
eu tafla yn erbyn llawer craig, eu gor- 
chnddio gan lawer moryn, a*u taflu dros 
y deck i gefnfor llygredigaeth. Ac nid 
yw y dyn ieuanc ond megys morwr yn 

y wynebu ar y cefnfor twyllodrua am y tro 
I cyntaf erioed, heb wybod beth y w nerth 
yr yBtorm, cyDddeîriogrwydd y tònau, a 
thwyll y tywydd— pa le mae Ueolaeth y 
Bugndraethatt, a> creigiau diigelaidd sydd 
yn liechu o dan ei wyneb. Ond y mae 
eymeriad da ÌTÌeuanc fel llyw i lywio ei 
fywyd rhag myned ymaith gyda'r gwynt; 
fel cwmpawd i ddweyd ei sefylifa, rhag 
^ colli ei gyfeiriad; fei òaiast, rhag cael ei 
^ ddymchwelyd gan yr awelon. üywedir 
fod nodwydd cwmpawd y morwr yn 
wyneb chwythiadau yr ystorm, a chy- 
nhyrfiad y môr, ac yegwydiadau y llong, 
yn wastad yn cyfeirio tua'r North Poie, 
Felly y mae cymeriad da y dyn ieuanc 
yn wyneb >8tormydd Uygredigaeth, cy- 
lifayrfiadau y byd, a chyfnewìdiadau yn 
amgylchiadau—yn cyfeirio at rinwedd, 
^ yn cadw ei olwg ar grefydd, a*i feddwí 
tuaig at Dduw. 

2. Oblegid fod ieuenctyd yn cario 

dMflanwtui ar bob cyfnod arall. Mae hoU 

weithredoedd dyn, pa un ai da aì drwg, 

yn cael eu cysylltu a u gilydd gan ddeddf- 

aa dirgelaidd sydd gan Dduw, i ddwyn 

» yn mlaen ei lywodraeth foesol. Mae 

ganddo egwyddorien a deddfau sefydlog, 

sydd yn uno ymddygìad wrth ymddyg- 

^ iad, er gwneud i fyny gymeriad dyn, fel 

L ag y ma« y celfyddydwr yn cysylltu dolen 

I wtth ddolen, er mwyn gwneud cadwyn; 

a dyma ddirgelwch nerth a dylanwad 

arferiatL 

Yn nghyfnod ieuenctyd y mae dyn yn 
ifurfio ei arferiadau yn gyfeiriad i'w 
fywyd, yn nodi alian Iwybrau iV draed, 
ac yn goflod nôd o*i flaen i dynu tuag ato. 
Ac felly, y mae tymmor ieuenctyd o 
augenrheidrwydd yn aylfaen adeilad cy- 

> meriad ei fy wyd dyfodol. Os drwg fy dd 
y sylfaea, drwg fydd yr adeiladaeth; ond 
08 da, fe fydd yr adeiladaeth yn sefydlog 
a chádarn, heb eisieu eu newid pan y 
bydd yatormydd canol oed yn ymgasglu 
o'n hamgylch, ac awelon deiflol hycíef 
by wyd yn malurio y dof uyddiau priddlyd, 
ac yn gwy wo addumiadau natur. 

Ý dyn ieuanc sydd yn cellwair âl 

* fywyd, yn treìglo bore ei oes mewn 

ysgafnder ac anystyriaeth, yn diystyru 

cynghor ei dad, yn gwneud gwawd o 

ddagraa cydymdeimlad a thosturi ei fam, 



yn gwMtraffu ei ddâ gan fyw yn ftfrad* 
lon, ac yn ymbleseru yn ffyrdd pechody 
mae yn sicr o deimlo o herwydd y cyfryw 
ymddygiadau yn holl gyfnodau ei iÿwyd; 
oblegid y mae boreu oes fel gwanwyn 
bywyd, a pbob gweithred gyflawnwyd 
ynddo, fel hedyn yn cael ei daflu i'r 
ddaear, ac fe fydd deddfau ac elfenau y 
byd moesol yn peri i*r gweithredoedd 
ddwyn eu ffrwyth, f el ag y mae deddfaa 
ac eífenaa y byd naturiol yn gwneud i'r 
hâd egÌDO, a dwyn ei iErwyth yn amser y 
cynhauaf ; ac ni waeth gan y deddfau a*r 
elfenau beth fyddo natur y gweithred- 
oedd neu yr hâd— peri i'r cyfry w ddwyn 
ei ffrwyth y w eu gwaith hwy. Os drwg 
ac afradlon yw'r dyn, mae deddfau d 
gyfansoddiad yn ei arwain yn naturiol at 
ddrwg ac afradlonedd arall. Ond os da 
a rhinweddol ydy w, mae ynddo duedd' 
iadau eilwaithi'wgymhell i fy ned rhagei 
flaen yn y cyfry w gyfeiriad, yn neillduol 
dylanwad deddf arferiad. Mae gweith- 
redoedddyn yn moreu oes yn debyg iáwn 
i ddisgyniad y gareg mewn Uyu o ddwfr, 
yn cyfodi tòu ar ol tòn, a'r naiU yn 
eangach na'r Ilall; ac fe gy nnyrcha y 
naiU dòn un araU o hyd nes cyrhaedd 
ymylon y dwfr, er nad oedd y dòn gyntaf 
yn twy na nuûntioU y gareg; ond o dan 
ddylanwad cieddf achos ac effaith, fe 
effeìthiodd disgyniad y gareg ar yr hoU 
Iyn. Fel yna y mae dylanwad ymddyg- 
iadau boreu oes yn effeithio ar fywyd dyn. 
Mae yr hynaf sydd ar y ddaear heddyw 
yn teimlo dylanwad ymddygiadau dydd- 
iau ei ieuenctyd fel tònau yn curo arno. 
Mewn canlyniad, rhaid fod cymeriad da. 
yn nghyfnod cyntaf by wyd, yn hanfodoí 
bwysig. Beth y w yr achos fod cynnifer 
o ddynìon mewn .oed a henaint yn gaeth- 
ion blys a phleserau natur. Éffeithiaa 
ymddygiadau anystyriol bore oes sydd 
yn cario ei dylanwad arnynt. Nid yw 
pechod ddim mor hawdd i ddyfod yu 
rhydd oddiwrtho ag y mae dynion yn 
feddwl. Mae newid Uwybrau a gerddwyd 
pan yn ieuanc yn mhrydnawn by wyd, yn 
fwy o waith, yn gofyn mwy o aberth» 
nag y mae neb ond y profiadol yn ei 
wybod. Ni ddylai yr ieuanc ddweyd na 
gwneiid dim ond yr hyn sydd bur a 
rhinweddol, gan fod y dyfodol yn cael ei 
adeihidu ar y presenoL 

3. Oblegid fod yn hawddach ffurflo 
cymeriad da yn nghyf nod ieuenctyd nag 
mewn un cyfnod ,arall. Fryd yma mae 
y teimhàd yn dyner, yr ewyUys yu aludd, 
y cof yn fywiog, a phechod heb anafu y 
cymeriad yn weìthredoL Mae meddwl 
dyn yn debyg i afon, yr hon a ellir ei 
throi i'r cyfeiriad a fynir, a newid ei 
Uwybraa ar y cyntaf; ond ar ol iddi 
redeg dros lawer o ffordd, mae yn casglu 
nerth—mae ffrwd ar ol ffrwd, comant ar 



Digitized by 



Google 



30 



ADDYSO. 



ol cornant, td ymarllwjs iddi; iHae ei 
gwely y cael el rwygo, a'i ymylon eî ledu, 
ne« y mae yn sefydlog yn ei rhedfa tua*r 
môf. Felly y mae gyda dyn, yr hwn, 
pan y mae eî feddwl yn ieuanc, a ellir 
ffurflo ei farn, cyfansoddi ei gredo, a 
newid ei Iwybrau meddyliol heb fawr o 
ymdrech; ond, ar ol iddo dyfu, a rhedeg 
i'r un cyfeiriad am lawcr o amser, mae 
yn teimlo ei hun yn sefydlog yn ei farn ; 
a rhaid ei argyhoeddi cyn y gwna newid 
- ei gredo, neu ei dduU o fy w o hyn allan. 
Pan y mae y dderwen yn blanhigyn 
ieuanc. gellir ei phlygu i*r dull a'r cyfeir- 
iad a fynir; ond os gadewir iddì dyfu am 
lawer o flynyddoedd mewn rhyw gyfeir- 
iad neillduol, deii yn sefydlog o flaen yr 
ystorm a'r corwynt; a rhaid ei thori cyn 
y ceir ganddi blygu. Felly y raae dyn : 
pan yn blentyn, medr geiriau ei fam 
blygu ei feddwl, a'i hymddygiadau teulu- 
aidd ffurfio ei ddull o fyw; oblegid y 
mae ei farn etto yn wan i wahaniaethu 
rhwng da a drwg, ac o ganlyniad, der- 
bynia bobpeth heb wneud prawf meddyl- 
iol o honynt. Ond ar ol i'r plentyn 
ddyfod yn ddyn, gwelwyd yn aml eiriau 
tyner, cynghorion difrifol, gweddlau 
taer, ac ymddygiadau rhinweddol a 
chrefyddol y rhieni goreu, yn methu cael 
sylw, a gosod argraff ar y meddwl. Ffol- 
ineb a phechod hefyd mcwn rhieni yw 
esgeuluso'r meddyliau ieuainc, gan feddwl 
cynghori pan y deuant i lawn oed ; oblegid 
ceisio plygu a Uywodraethu y dderwen 
yw ceìsio plygu a diwygio meddwl yn 
nghanol oed neu brydnawn by wyd, os heb 
ei wrteithio a*i ddysgyblu yn moreu oes. 
Dyma un o'r rhesymau paham y reae 
mor ychydig o'r hynafgwyr yn ymofyn 
crefydd. Os caiff y meddwl ei esgeuluso 
yn moreu oes, a'i adael yn rhydd ar ffyrdd 
anwiredd, mae yn fwy na thebyg mai 
meddwl wedi ei esgeulnso fydd am dra- 
gwyddoldeb. Dirgelwch Uwyddiant Pab- 
yddiaeth ydyw, fod y Pabyddion yn 
ofalus i ddysgyblu yn ieuanc, a phlanu 
egwyddorion Pabyddol yn y meddwl cyn 
coleddu syniadau gwahanol; ac y mae y 
syniadau cyntaf yr ymafla meddwl dyn 
ynddynt, ynymgylymuam dano,ac megys 
yn cyd-dyfu â'u gilydd; a haws yw tynu 
ymaith yr eiddew oddiwrth y pren, na 
thynu syniadau oddiwrth feddwl. Rhaid 
ei bod yn bwysig felly i ddyn ddecbreu 
ei fy wyd cymdeithasol a chyhoeddus gyda 
chymeriad da— gyda chredo cywir— eg- 
wyd^lorion pur — ac ymddygiadau rhin- 
weddol; oblegid os gadewir y meddwl yn 
rhydd yn ngwanwyn bywyd, fe dŷf 
chwỳn pechod yn y fynwes, ac yna bydd 
rhaid diwreiddio y chwỳn, yn gystal a 
phlanu planhigion rhinwedd, a hau hadau 



santeiddrwydd, cyn cael y meddwl yn 
unol ft chymeriad da. 

4. Dicbon mai dyma yr unig adeg a 
geir i ffurflo cymeriad. Mae yr ieuanc 
yn marw fel yr hen. Yn aml fe welir yr 
ieuanc yn tyfu fi nerth yn ei galon, pryd- 
ferthwch yn eî wyneb, sirioldeb yn ei 
lygaid, caniadau llawenydd ar ei dafod, 
dedwyddwch fel breuddwyd yn ei feddyl- 
iau, a gobeithion fel ser o'i flaen, yn 
goleuo ffurfafen tywyllẁch y dyfodol. 
Ond yn nghanol ei fywyd, wele angeu yn 
anfon ei genadau— prydferthwch y wyneb 
yn dechreu gwywo — nerth y galon yn 
diflanu— y Uygaid yn trvmhau, a haol 
bywyd yn machludo yn moreu oes, a*r 
cymeriad mewn canlyniad wedi ei hollol 
sefydlu am bytli. Nis gall yr ieuanc an- 
ystyriol, mwy na'r henafgwr gydd a'i 
wallt yn wyn, a'i symudiadau yn araf, 
addaw iddo ei hun flynyddoedd bywyd; 
oblegid '* pob cnawd f el glaswelltyn y w, 
a hoU ogoniant dyn fel blodeuyn y glas- 
welltyn;" ac y mae yr ieuanc yn dyfod i 
mewn o dan y gymhariaeth yn gystal a'r 
hen: ac os nad ellir sicrhau blynyddoedd 
by wyd, nis gellir sicrhau cael adeg i ffurfio 
cymeriad da ond yr adcg sydd yn ein 
dwylaw. Am hyny, anwyl gydieuenctyd, 
ystyriwn bwysigrwydd ein tymmor, a 
gwerth cymeriad da. EraiU biaV anr a'r 
arian, eraiU bia'r tai a'r tiroedd, ac eraiU 
fydd yn meddiannu yr arian sydd yn ein 
UogeUau heddy w. Eraili fydd yn pree- 
wylio yn ein hanneddau, eraiU fydd yn 
rhodio ein meusydd: * ÉraiU a lafurias- 
ant, a chwithau a aethoch i mewu i'w 
Uafur hwynt,'* yw rheol a duU y byd 
hwn. Ond ni ddaw neb byth yn fedd- 
iannol o'n cymeriad. Gellir sicrhau mai 
ni yw perchenog ein cymeriadau, yn 
wyneb hoU oesau y ddaear; a chan fod 
ein cymeriad yn feddiant personol a 
thragwyddol, a'i fod i gael ei ffurfio ar y 
ddaear, ac mat tymmor ieuenctyd sydd 
yn meddn y dylanwad cryfaf amo. cofiwn 
gyfansoddi yn ofalus, am ein bod yn 
cyfansoddi am byth; a chofiwn mai 
cymeriad da y w bywyd crefyddol. Mewn 
crefydd y mae rhinwedd, ac o grefydd y 
mae da tragwyddol yn tarddu. Heb 
grefydd, mae yn anmhosibl cael cymeriad 
da yn wyneb llais cydwybod, tystiolaeth 
y Beibl, a barn Duw. Nid yw y moesoídeb 
goreu ond pechod mewn caethiwed, ac 
nid pechod wedi ei ladd; calon mewn 
cadwynau, ac nid calon wedi ei chyf- 
newid. Mae gan y neidr groen a lliw 
hardd, ond colyn chwerw. Ond Ue mae 
crefydd, mae yn diwreiddio pechod yn y 
galon, yn gystal a'i wywo yn yr ymar- 
weddìad. 

DlWBDD. 



Digitized by 



Google 



31 



CYFARFOD LLENYDDOL DOLGELLAU. 

BBIRNIADABTH AP YYOHAN. 



* n EiraLTiTioii i fabghnadfa itewtdd 

DOLOELLAU. 

DsRBTiawTD Daw o gyfansoddiadau ar y 
tèstan hwn. Gwnawn y nodiadau can- 
lynoi arnynt: — 

l. " Un o'r cyffiniau." Dim cynghan- 
edd ond yn y Uinell olaf yn unìg; a 
chynghanedd lusg yw hòno: ond nid yw 
yn gyfreithlon diweddu englyn gyda hi 
' 2. *• ün o'r dref .** Tor mesur yn y 

lUnell gyntaf ; dau wall cynghaneddol yn 
yrail; tor mesur yn y drydedd; a bai 
cynghaneddol drachefn yn y llÌDell olaf. 

3. ** Masnachydd." Llawn beiau o bob 
math bron. 

4. " Betai Llysiau cochion." Purdlawd 
etto. Os nad y w <* llysiau cochion " Betsi 
yn rhagori ar ei henglynion, druan o'r 

» sawl a'u pryno ac a*u bwytao. 

5. ** Ned Sach lian." Llian rhy fras o 
I lawer, hyd yn nod i wneud sach o hono, 
' Ned bach. Mae' yn rhy fras i wneuthur 

rhwydy chwaithach sach. 

6. *< Nonpuella." Gwaelach na gwael- 
eddy gwacach na gwagedd ei hun. 

7. " Eobin Goch a'i ribyn gwael." Nid 
mor wael ac aml un sydd yma; er hyny, 

^ y mae mor wallus, fel y dylai fyned i 
ebargofiant, mor fuan ag y bo modd. 

8. ** Mab Sadwm." Fa un o feibion 
I Sadwrn yw hwn, tybed? Jupiter, Nep- 

tune, neu Pluto? 0« yw yr englyn hwn 
yu rfay wbeth tebyg i ddangoseg o'i allu 

i ieithyddoi, cynghaneddol, a meddyliol, nìd 
yw efe yn perthyn yn y nawfed radd i 
Sadwrn. Englyn gwael dros ben sydd 

; ganddo, yr hwn nad yw yn perthyn dim 
i'r gwir •* Englyn," mwy na'i awdwr i 
Sadwrn. 

► 9. ''Llais y dref." Pur wael a di- 
gynghanedd etto. 

Ni fyddai o un dyben dangos pa le y 
mae yr hoU waliau yn yr englynion hyn; 
oblegid nid yw yr awdwyr, hyd yn hyn, 
yn gwybod digon am y cynghaneddion i 
ddcttll yr hyn a ddy wedid. Y pwnc idd- 
ynt hwy, os ydynt am feistroli y mcsurau 
Cymreig, ydyw ymroi i astudio llythyreg 
a chystrawen iaith, a deddfau y gynghan- 
edd. Pe gwnaent hyny am dri mis, deu- 
ent yn gyánsoddwyr gwychion. 

Nid oes neb yn deilwng o'r wobr ar y 
testun hwn. 

MABWNAD I'b DIWBDDÁR BABCHBDIO 
CADWALADB JONE8, DOLOBLLAU. 

Dyma bwnc y teimla cynnulleidfa o 
drígolìon Dolgellau a*i chylchoedd yn 
ddiau ddyddordeb ynddo. Gan fod 
pwyllgor y cyfarfod ilenyddol wedi pen- 
deiiynu cael Marwnad goifadwriaethol 



am yr hybarch Cad waladr Jones, dymuna 
pawb a*u hadwaenent ef, ac a wyddant 
am ei rinweddau a'i /agoriaethau, am i'r 
gân a wobrwyîr fod 'yn dda— yn wUîon- 
eddol dda. 

Daeth pump o gyfansoddiadau 1 law. 
Mae tebygrwydd ynddynt oll iV gilydd ; 
ac etto, amrywiant mewn arddull a 
theilyngdod. Maent oU ar y mesurau 
rhyddion , f el y gel wir hwynt Mae tuedd 
mewn rhai i feddwl, pan sonir am y 
mesurau rhyddion, eu bod, wrth gyfan- 
soddi ar y rhai hyny, o gyrhaedd gafael- 
ion deddfau; ond camsyniad yw meddwl 
felly. Nid oes unrhyw fath o ryddid heb 
fod dan reolaeth deddf. Rhaid i gin 
rydd gael ei saernîo wrth reolau anhy- 
blyg, a berthyn iddi ei hun, yn gystal a'r 
un gaeth ei rheolau penodol hithaa. 
Anghofio hyn sydd yn peri fod pryddest- 
wyr yn aml yn ddiofal am hydau, acen- 
ion, pwysleisiau, a Uithrigrwydd melusber 
yn eu caniadau. Mae y diífygion cy- 
fPredin a welir mewn caniadau rhyddion, 
i'w canfod hefyd yn y marwnadau sydd 
yn y glorìan genym yn bresenol. Nid 
ydym yn bwriadu manylu ar y mân 
golliadau hyn; ond bamwn y dylai 
pryddestwyr astudio rheolau y gin rydd, 
fel y dylai awdlwyr astudio rheolau y 
gynghanedd. 

Nid y w rhif a lleoliad y caniadau sydd 
yn y gystadleaaeth hon, yn awgrymu 
beth yw teUyngdod cymhariaethol y rhai 
na wobrwyir. Gan mai un wobr a gyn- 
nygir, cael allan pa un y w yr oreu, ar y 
cyfan, yw y nôd i ymgyrhaedd ato. 

1. **Jeremiah." Mae cân yr awdurwr 
hwn yn cynnwys amryw o feddyliau 
tlysiony a rhai cryfion iawn hefyd. Credu 
yr ydym y gallasai ** Jeremiah," pe cy- 
merasai f wy o amser a gofal, wneud cán 
ragorol dros ben; ond mae meddyliau 
gweinion a chyffredin wedi eu cymysgu 
ganddo â rhai cryfion a phrydferth, fel y 
mae Uawer brycheuyn i'w ganfod ar 
wyneb y gwaith. Heblaw hyny, nid yw 
yr awdwr yn cymeryd golwg digon 
eang ar y testun i gyfansoddi marwnad 
deüwng i'r diweddar Cadwaladr Jones. 
Mae ganddo fân wallau eraill yn ffurfiad 
rhai o'i linellau. Er hyn oU, nid rhigwm 
dienaid sydd gan ** Jeremiah." 

2. ** TaUesin." Cân y w hon â Uawer o 
wirioneddau ynddi, ac ambell Iygeidyn 
prydferth, megys y darluniad o Mr. Jones 
fel pregethwr; ond ar y cyfan, pur gy- 
ffredin yw y farwnad hon. Mae yr 
awdwr fel un nad yw yn ymaflyd o 
ddifrif yn ei waith. Mae y mwyafrif o'i 
Imellau yn rhai gweinion, ac nid yw wedi 
gof alu digon am Iy f nder y n y fy dryddiaeth, 



Digiti 



zedbyG00gle 



I 

J 



32 



ABOLTOtADAtT. 



tMC am briodoldeb yn y nieddjliaiL Ceir 
áwy lioell fel bjn yn ei gân:^ 

" Am Tàjny ffowch i'r wledd« 

Ojn oaffo y ájm ei gan. 
Tra'r Brsoin ar ei sedd, 

lCewn treCa i'ch cyflawnhaa." 

Ffoi i nodd/a y hyàá dynion, ac nidi 
wledd. 

3, '* Djrsgjbl." ÌÍAe y g&n hon wedi ei 
hysgriíeoa yn eglor a lled gy wir. Mae 
ei chjfanioddiad yn eBmwyth a rhwydd. 
Dilyn lianea Mr. Jones y mae yr awdwr, 
ac nid oes nemawr o d4a barddonol yn y 
gwaith. 

4. ** Apolos." Cân bur dda y w hoo» 
al chymeryd oli gyda ei gilydd. Mae y 
llythyreg yn weddol gywir, a*r mydriad 
yn rhwydd. Ceir yaddi, tr hyoy, ambeil 
linell wan, na ollyngasai yr awdwr o'i 
law, pe gallasai gael im well. Tmddengya 
fod ** Apolos " yn dra chydnabyddns â*r 
hen weinidog parchos; o leiaf, y mae yn 
rhoddi darlumad gwych o hono mewn 
gwahanol gysyUtiadau. 



5. *' Gogleddwr*** CâD q 328 o lioellaii, 
ar y mesur 8 a 7, mesur pur briodol i 
gyfansoddi marwnad Gymreig arno. 
Mae cân ** Gogleddwr " >n cynnwys rhai 
llinellau anystwy th, ac ambeU iioell wan ; 
ond, &r y cyfao, mae yn oaturiôl, Uithríg, 
a chref. Mae yo darlunio ein hybarch 
hen gyfaiU yn Ued gywir, ac y mae cryn 
lawer o brydferthwch, a thàn barddonol, 
mewn amryw ranau o'r farwnad hon. 

Gallai fod yr hyn a wyddom am y dî- 
weddar Cadwaladr Jones, fel dyn a 
CLristion, peoteulu a chymydog, pregeth- 
wr a bttgaU eglwysig, a booeddwr Crist- 
ionogol dif wlch, yn peri ein bod yn an- 
hawdd efn boddloni mewn galargan ar ei 
oL Ond rhaid i ni ddywedyd fod cyfan- 
soddiad '*Gogleddwr" yu dda, o fewn 
terfynau gwirionedd, ac yn rhydd oddi- 
wrth y ff ug-alar sydd yn fynych yn an- 
urddo marwnadau. " Gogleddwr '* y w y 
goreu. Efe bia*r wobr. Mae yn deiîwng 
o hooi ** Ar air a chydwybod.** 

Bangor, Rhag. 15, 1368. Ap YrcHAN. 



âtrolsgialiau. 



Y Tri Bsawd a*u Taclüoedd: gan y 
Pareh, BoçiCB Edwa&os, Wyddgrug, 
Cyhoeddedig gan P. M. Eyans, Treffýn- 
non^ &c. 

Fbin y mae yn aogenrbeidiol i ni ddy- 
wedyd ein bod wedidarUcn y " Tri Brawd 
a*u Teuiuoedd ** gyda mawr ddyddordeb 
a hyfrydwch. Yr ydym yn sicr y bydd 
pob un araU a*i darUeno, wrth ei roddi 
heibio, yn gyffelyb o rau ei deimlad a*i 
brofiad i ninnau. Mae y gwaìth, o ran ei 
gynUun, yn debyg i «ot;c/, ond fod yr 
adroddiadau a geir ynddo yn sylfaenedig 
àr ffeithiau gwirioneddol, sydd yn hysbys 
i'r awdwr talentog. Ceir ynddo lawer o 
bethau a barant Tr darilcnydd goili dagr- 
au, oddieithr ei fod yn byw ar cchr 
ddeheuol Gilboa. Mae ynddo bethau sobr 
a difrifol dros ben; ac y mae ynddo 
bethau eraiU a wnaot i*r wyneb mwyaf 
marmoraidd wisgo gwén, hyd yn nod pe 
byddai gan ddyn resymau cryâon yn 
erbyn gwenu. Mae amryw o weinidog- 
ion eowog yn cael eu dwyn ger ein bronau 
yn y Uyfr hwn, Bhoddodd y byr-gryn- 
odeb o*r bregetharyrhedl,yo Llanfeurig, 
a geir yma, i ni uwch syoiad am Mr. 
Jones o Langan, fel pregethwr, nag a 
feddem (>*r blaíen. Mae sylw&dau Dafydd 
Cadwaladr, a Lewis Morris, yn dangos 
en bod yo meddu rhagoriaethau fel preg- 
ethwyr. Clywsom y ddau; ond nid y w 
ein cof am danynt yn ddigon dwfn i allu 



ymddibynu nemawr arno. Mae syiwadau 
Mr. Charles > n deilwng o hono, a*r pc th 
y dj sgwyliasem iddynt fod. Mae Jones 
o Ëdeyrn yn berffaith natnriol; ac yr 
oedd sylwadau Ëdward Watkin, yn Mryn- 
. carnedd, yn profi yn eglur ei fod yn deaU 
bfcth oedd y ** gwirionedd presenol." Mae 
y diweddar Barchedig John EÌías yma 
islaw iddo eí huo. Dwy waith y cly wsom 
yr eowog £beoczer Morris; ac ymddengys 
i ni fod yr adroddiad sydd grer eio bron 
yo y lly fr hwo, o*i bregetb yn Llaofenrig, 
yn ddarluniad byw a theg iawn o hono 
fel pregethwr. Yr oedd pob peth preg- • 
ethwr yn cydgyfarfod yn y tywysog a> 
gwr mawr hwnw. Ceir y Farchedig 
Henry Rees )'ma yn goeth. difrifol, a \ 
grymus, fel y gwyddom yr arferai fod. \ 
Syoasom braidd na buas^i Robert i 
Roberts, Clynog, yn fwy amlwg yn yr 
hanes hwn. Ni f ua&ai y Uyf r yn liai 
dyddorol chwaith pe buasai rhyw breg- 
ethwr enwad arall yn cael ei ddwyn i 
fewn, mewn rhy w gysylltìad neu gUydd, 
megys y diweddar Wüüams o'r Wern. 
Gwyddom ei fod ef, am ran fawr o*r 
tymmor sydd dan sylw gan yr awdwr, 
yn anterth ei rym gweioidogaethol, ac yn | 
teithio Ilawer iawn i bregethu yr efengyl; 
ao i ba le bynag yr âi, feyagydwaiy 
gymydogaeth fel daeargryn, yn y dydd- 
iau byny. Yr oedd yn hysbys i bob 
enwad fel eu giìydd, a deuai pob sect i 
wrando aino. Heblaw hyny, yr oedd ef 



Digitized by 



Google 



ADOLYGIADAU. 



33 



711 olea íel hftiiner âyáá, ac 711 ysgnbo 
pob peth o*i flaen fel y Ìlifeîrlant. Yr 
oedd agoriadaa y deall a'r galon yn ei 
feddiant. Bryd bynag y dywedodd, 
Bydded golenni, goleuni a fn. Maemwy 
oí ■jrlwtäaa naturiol a chryfion ar gof y 
Cymry, nag sydd o nodiadau undyn arali 
oedd jn byw yn yr un oes ag ef. Ni 
lynai rliagfam enwadol wrtho mwy nag 
wrth angel oV nef ; ac yr oedd yn ber- 
iEaith adnabyddus yn Llanfeurig a*i holl 
amgylchoedd. 

Pan oedd crefydd etto yn Ìsel yn y 
wlad, a gelyniaeth trwyadl yn mhlith yr 
nchelwyr a'r parsoniaid tuag at bob 
enwad o Tmneillduwyr, gofalodd dwyfol 
ragluniaeth am godi noddwyr dylanwadol 
i grefydd bur, o blith pobl alluog o ran 
en moddion bydol. Cafodd yr Annibyn- 
wyr, yn gystal a'r Methodistiaid, nawdd 
drwy offerynoliaeth y cyfryw deuluoedd. 
Pobl felly oedd teulu y Ddolwerdd. Mae 
yr amgylehiadau cysylìtîedig â dychwel- 
iad Morgan Lewis, a'i wraìg« a'i ferch, 
drwy fod ^ane Lewig yn gwrando y bregeth 
ar yr heol yn Llanfeurig; aflechyd a 
marwolacth un o'r raeibion ; gweddiitu ac 
emynan Thomafl, hwsmon Tyddyngwyn ; 
meddwl bydol ac anianol parion y plwyf, 
yn yr amgylchiad yr oedd y claf ynddo; 
pT^preth Dafydd Gadwaladr; a phethau 
endll, yn gymhwvB fel y moddion a fen- 
dithlr yn gyffredin gan yr Arglwydd i 
droi eneidiau ato ei hun. 

Mae Misfl Jane Lewid, fel gwyryf a 
gwraig, yn un o*r cymeriadau hawdd- 
garaf a pherffeithiaf a all y ddaeaor hon 
laga. Bu yn ddoeth yn ei gwrthodiad 
penderfynol o Anthony Wynne, o'r 
Brynderwen, fel cyrahar bywyd, ac yn 
ddedwydd iawn yn ei phrîodas â Mr. 
Bowen, yr hwn a ddaeth, wedi ei briodas 
gyda hi, i'r Ddolwerdd i fyw, ac a f u yn 
ddefnyddiol iawn gydag achos crefydd 
ar hyd ci oes. Difyr a digrif yw hanes 
Anthony Wynne yn y cyfarfod eglwysig, 
a*r hen flaeooriaid yn ei holi, pan ddaeth 
yno yn unig fel y byddai yn debycach o 
gael Mias LewiB yn wraig, yn ol ei dyb ef. 

Morrifl Lewis, mab hynaf , ac etifedd y 
Ddolwerdd, a f u yn annedwydd yn ei 
bríodas, ac yn helbulus yn ei fywyd. 
Wedi ymladd fig argyhoeddiadan, a'u 
gorchfygn, ao yfed i ormodedd weithiau, 
efe a fu farw yn ddisjrmwth yn nghanoí 
ei ddyddiau, o leiaf , cyn c^rrhaedd henaint; 
a bn ei wraig farw hefyd yn mhèn 
ychydig wythnosan ar ei ol, gan tidael tri 
ofechgyn amddifaid i ofal eu modryb, 
Mra. Bowen o'r Ddolwerdd. Enwau y 
bechgyn amddifaid oedd Rees, Morgan, 
ac Edmund; dyna y «Tri Brawd" y 
dilynir eu hanes yn y Uyfr hwn. Mae yr 
awdwr parchns yn dwyn lluaws o gymer- 
SadM i lliwn i wé yr faaüeB» ao yn gwneod 



hyny yn dra natnriol. Mae Gaynor 
Ptyê, yr hon a ofalasai fwyaf am y «* Tri 
Brawd," pan oedd en rhieni yn fyw, yn 
gymeriad tra hynod. Gwelsom un neu 
ddwy gynt rai tebyg iddi. Mae hanes 
Jac Andro yn ddarlun teg ddyhiryn, ac 
o nerth cydwybod euog i wnend ei 
pherchenog yn annedwydd. Mae Daniel 
Parry yn gerlyn o'r iawn ryw; a'i frawd 
a'i chwiorydd, oeddynt yn byw mewn 
raasnachdy yn Abemyw, yn noidweddiad- 
au dymunol dros ben, a hollol wahanol i 
Daniel. Mae hanes Watkin Rees, y 
clerigwr, yr hwn y ba William Moset, 
yr hen Annibynwr, yn foddion i gyfeirio 
ei feddwl at y pwys o grefydd bersonol 
i weinidog yr efengyl, yn dangos y gelyn- 
iaeth oedd yn mysg y perigloriaid tuag at 
y rhai a bregethent yr efengyl yn ei 
phurdeb, o fewn muriau yr eglwys. Tr 
ydyra yn dra chydnabyddns fl dysflrybl- 
wyr fel Wmffre Puw. Gwelsom ddech- 
'reu, a chanol, a diwedd, amry w o honynt 
o bryd i bryd. Gwel#n, yn Aberny w, syn- 
wyr maith y diweddar Barch. R. Griffiths, 
Dolgellau, wrth drín mater o ddysgybl- 
aeth, yn yr hwn yr oedd gan Wmffre 
Puw gryn dipyn i'w ddywedyd. Tra 
dyddorol y w hanes y serchog John Peters, 
a'r ci Bleddyn. Mae helyntion Morgan 
yn Llundain; ei gyfarfyddiad á'i gyn- 
athraw, Mr. Rhydderch; y nodiadan a 
wna ar bregethwyr C^mreig y brif- 
ddinas; yn nghydag amrywiol bethaa 
eraill, yn ddarllenadwy iawn. Mae cy- 
meriad Miss Gwen Parry; ei helbulon 
gyda ei gwr cyntaf ; al phriodas gyda 
Morgan Lewis, yn dra hynod. Prin y 
gall natnr, ar ei goreu, ddal wrth ddarllen 
hanes y bachgen amddifad o Bath. Yr 
oedd yn ormod i ni. 

Nid yw hanes Bdmnnd mor gyflawn a 
hanes y brodyr eraill. Yr yáym yn cyd- 
obeithio â'r awdwr iddo ddyfod trwodd o 
farwolaeth i fywyd dan bregeth rymus y 
Parch. H. Rees yn Llanfeurig. Nid ydym 
yn dyfynu darnau o'r llyfr difyr ac 
adeiladol hwn. Mae y fsth gysylltiad 
rhwng ei wahanol ranan fi'n gUydd, fél 
na allem foddloni ein meddwl wrth ddy- 
fynu o hono. Dywedwn wrth eîn dar- 
llenwyr, "Deuwch, prynwch, a bwyt- 
ewch." Cewch yn y gyfrol hon wledd 
f ras a danteithiol dros ben. Mae ynddi 
esboniad ymarferol rhagorol ar arfaeth, 
rhagluniaeth, a gras Duw, yn iachawd- 
wriaeth pechadurîaid. 

Gwéll oedd genym ni yn wastad haneê- 
ion syml am y pethau a f uont, a gwell 
genym heddyw hefyd, na chael yr hanes- 
ion yn y wedd sydd arnynt yn y gyf rol 
hon; ond gan fod amgylchiadau lawer yn 
anffafrîol i ddyn osod allan ffeithiaa 
diweddar, mewn cymhariaeth, yn eu 8vmi- 
edd gwrelddiol, yr ydym yn ddioldigar 



Digitized by 



Google 



34 



COFKODION ENWADOL. 



am eu cael ar gyollan nore/, tra y byddom 
yn Bicr fod yr liyn a ysgrifenir yn seil- 
iedig ar ffeithiau gwirioneddoL Gwelsom 



rai gwallaa argraffyddol yn y Uyfr; ond 
nid ydynt yn bwysig, a gall y diírllenydd 
yn hawdd eu cy wiro â'i ysgrifbin. 



<íriifiiolrton iEntDaìioI. 



CTFARFOD GHWABTEROL MTNWT. 

Cthnaliwtd y cyfarfod hwn yn Aber- 
carn, Mawrth a Mercher, Khag. 7 a*r 8. 
Cyfarfu y gynnadledd am 2 o*r gloch 
prydnawn ^ dydd cyntaf. Wedi dewis 
D. S. Lewis, Xsw., Penrhiwffranc, yn 
gadeirydd, a dechreu drwy weddi, gan y 
Farcb. D. Hughes, B.A., Tredegar, cyd- 
unwyd:— 

1. Fod y cyfarfod nesaf i gael ei gynnal 
yn New Tredegar— yr amser i gael ei 
hysbysu etto. 

2. Fod y Farch. R. Parry, Yictoria, yn 
ol y gylchres, i bregethu ar y pwnc go»- 
odedig — *' Dewisiad Moses yn deilwng o 
efelychiad "-^yn y cy fárfod nesat 

3. Fod y Parchn. W. Morgana, Bryn- 
mawr, a D. Thomas, Blaenafon, yn cael 
eu derbyn yn wresog a llawen yn aelodau 
o*r Cyf undeb. 

4. £in bod yn liawenhau i weled y 
Parch, J. Thomas, gynt o'r Pilgwelly, 
Newport, wedi dychwelyd o*i ymweliad i 
Awstralia, wedi ymadferu yn ei iechyd, 
ac yn meddu tystiolaethau mor foddhaol 
i'w gymeradwyo fel brawd a gweinidog 
ffydiÙon yn yr eic-Dgyl. 

5. Ein bod yn dymuno galw sylw yr 
eglwysi a'r cynnuUeîdfaoedd at lenydd- 
iaeth gyfnodol ein henwad, ac yn taer 
ddymuno ar bawb a allaut gefnogi, drwy 
dderbyn a darllen y Cyhoeddiadau gwerth- 
âiwr a gymheUir i syiw, ac a gylchdaenir 
yn ein plith. 

Diweddwyd y gynnadledd drwy weddi, 
gan y Parch. H. Daniel, Cefncrib. 

Dechreuwyd y moddioii cyhoeddus, am 
7, drwy ddarllen a gweddîo, gan y Parch. 
B. James, gynt o Abersychan; a phreg- 
ethwyd gan y Farchn. H. 01iver, B. A., 
Newport, yn Saesonaeg; D. DaTÌes, New- 
port; a D. Hughes, B.A., Tredegar. Am 
10, dranoeth, dechreuwyd gan y Farch. 
H. Daniel, Cefncrib; a phregethodd y 
Parchn. T. Griffiths, Blaenafon; a D. 
Daries, New Inn. Am 2, dechreuwyd 
gan y Parch. W. Edwards, Newport; a 
phregethodd y Farchn. W. F. Dayies, 
Rhymney, yn Saesonaeg; R. Hughes, 
Cendl; ac E. Hughes, Fenmain. Am 7, 
dechreuwyd gan y Farch. W. Edwards, 
Fenycae; a phregethodd y Parchn. W. 
A. Griffiths, yn Saesonaeg; T. Hughes, 
Maesycwmwr ; a D. Jones, New Tredegar. 



Ymddygodd y cyfelUion yn Abercaniy 
o bob enwad, yn wir garedig a chroesaw- 
us tuag at y Gwrdd Chwarter. Bendith- 
ied yr Arglwydd yr oedfaon gwerthfawr 
a gsẅáf f el ag i adnerthu a lloni yr eglwys 
yn Nghapel y Garn, a*i gweinidog parch* 
41S, ac i gael Uawer o*r newydd yn jr 
ardal i geisio iachawdwriactbu— W. P. 
Dayies, Rhymney, 



GTFARFOD GHWABTEROL MALDWTN. 

• 

Cynnaliwyd hwn yn Nghamo, ar y 
dyddiau lau a Gwener, Rhag. 9 a'r 10, 
1869. Cafwyd cynnadledd am 2 o*r 
gloch y dydd cyntaf, pryd yr oedd yn 
bresenol y Farchn. S. Edwards, Machyn- 
Ueth; D. Eyans, Fenarth; Owen Erans, 
LlaDbrynmair; J. Jones, Machynlleth; 
R. Jones, Llanidloes; H. James, Llan- 
santffraid; R. 0. Evans, Glynhafren; J. 
Farr, Croesoswallt; R. Ellis, Camo; J. 
Morris, Llanrhaiadr; R. Roberts, Llan- 
fair ; J. R. Roberts, Aberbosan ; R. Treyor 
Jones, Meifod; Jones, diweddar o Lan- 
cashire College; ac amryw ddiaconiaid. 
Cymerwyd y gadair gan y Farch. S. 
Edwards, cadeirydd y Cyfundeb am y 
flwyddyn. Galwyd sylw at y penderfyn- 
iad y cytunasid arno yn y cyfarfod 
hlaenorol, yn dymuno ar boh cynnulleidfa 
yn y Cyf undeb wneud casglìad, y Sab- 
bath cyntaf o'r flwyddyn newydd, tuag 
at gynnorthwyo y rhai sydd wedi cael 
coUedion, o herwydd pleidleisio yn ol 
argyhoeddiad eu cydwybodau, yn yt 
etholiad diweddaf. Dymunem i bawb 
gofio, mai casgliad tuag at gynnorthwyo 
gorthiymedigion vn gyffredinol, beth 
bynag fyddo eu golygiadau gwleidyddol, 
y w hwn, ac nid casgliad i ddigoUedu y 
rhai sydd yn perthyn i*r blaid Ryddfryd- 
ig yn unìg. Ac yn sicr, y mae dangos 
cydymdeimlad á pliwy bynag sydd yn 
cael eu gorthrymu, yn orchwyl eithaf 
teilwng o*r Sabbath, ac o dŷ yr Ajglwydd. 

Buwyd yn ymholi hefyd, yn y gyn- 
nadledd, pa le yr oeddid yn sefyll gyda 
golwg ar y casgliad at gapel newydd 
Fenybont. Caf wyd fod amryw o'r brodyr 
wedi ymweled â*r manau a benodaiid 
iddynt, ac addawodd y rhai oeddynt heb 
gael cyfleusdra hyd yn hyn i newid pul- 
pudau â*u gilydd, er mwyn casglu ato, yr 



Digitized by 



Google 



C0F50DI0N ENWADOL. 



35 



ymdrechent wneud hynj yn ddioed. Y 
mae gwir angen ar Benybont am ym- 
wared bnan oddiwrth y ddyled. 

Wedi yr ymddyddan yn nghylch y 
pethaa hyn, cytunwyd ar y pendíerfyn< 
iadau canlynol: — 

1. Fod y cyfarfod nesaf i gael eî gyn- 
nal yn nghapel Jerusalem, gerllaw LJan- 
fair, a bod y Parch. U. Morgan, Sammah, 
i bregethn yn y cyfarfod hwnw ar, ** Y 
pechod o arf er Uwon a rhegf eydd ;*' 8*r 
Parch. C. Eyans, Foel, ar " Gydweithred- 
iad yr Ysbryd a'r Ẃeinidogaeth," Yr 
oedd yn ofidos gan yr holl frawdoliaeth 
i Mr. Eyans gael ei luddias gan afiechyd 
i ddyfod i Garno, i draddodi y bregeth, 
fel y dysgwylid. 

2. Cynnygiwyd gan y Parch. J. Jones, 
Machynlleth, a chefnogwyd gan y Parch. 
R Jones, Llanidloes, a phasiwyd yn un- 
frydol— Fod y gynnadledd hon, wrth 
ystyried arwyddion prescnol yr aroserau, 
yn taer gymhell yr eglwysi i fod yn f wy 
egnîol nag arferol o blaid yr Ysgol Sab- 
bathol; ac hefyd yn dymuno pobllwydd- 
iant iV Undeb ITsgolion sydd wedi ei 
ifnrfío yn ngwaelod y sir, gan hyderus 
obeithio y bydd yn foddlon ì wneud 
llawer o ddaioni. 

Yn y moddion cyhoeddus, pregethwyd, 
y noson gyntaf, gan y Parchn. R. O. 
ETans, Glynhafren, ar y pwnc a roddasid 
iddo, sef, "Gwroldeb Crefyddol," oddi- 
wrth Heb. xi. 35; a R. Jones, Llanidloes, 
oddiwrth Mat. xviL 14—21. Am ddeg, 
dranoeth, gan y Parchn. J. Jones, Mach- 
ynlleth, oddiwrth 1 loan ii. 13, 14; a H. 
Morgan, Sammah, oddiwrth Marc y. 36. 
Am ddau o'r gloch, gan y Parehn. R. 
TreTor Jones, Meifod, oddiwrth loan i. 
29; a J. Farr, Croesoswallt, oddiwrth 
Heb. ziii. 8. Am chwech o'r glocb, gan 
y Parchn. J. Morris, Llanrhaiadr, oddi- 
wrth Salm lxii. 1 ; a S. Edwards, Mach- 
ynlleth, oddiwrth 2 Pedr iiL 11, 12. 

Dechreuwyd yr oedfaon gan y Parchn. 
H. James, Uansantffraid ; J. R. Roberts, 
Aberhosan ; — Jones, diweddar o Lan- 
eashire Coliege; a T. Jones, diweddar o 
Middlesboro'. 

Dangoswyd caredigrwydd mawr gan y 
gweinidog a'r gymydogaeth, ar adeg y 
cyfarfod ; a hyderwn y bydd y pregethau 
gwerthfawr a draddodwyd ynddo yn 
fendith dragwyddol i laweroedd. 

D. EyANs, Penarth, l v « 

O. EvAiî8, Llanbrynmair, j ^^*^' 



CTFÁJaOJ) CHWABTBBOL CYFÜNDEB CTM- 
BBIG 8IB BEMTBO, 

A gynnaliwyd yn Hebron, Rhagfyr 21 
a'r 22. 1869. Am 10, bore dydd Mawrth, 
dechrenodd y Parçh, D. Jones, Ford, y 



gynnadledd trwy weddi; ac ar ol darllen 
penderfyniadau y cyfarfod diwedda^ bu 
y materion canlynol dan sylw : — 

1 . Addysg ddy ddiol. Agorodd y Parch. 
L. James, Carfan, y mater mewn anerch- 
iad cynnwys&iwr ar sefyll&i addysg yn y 
wlad, anwybodaeth fel ffynnon meddw- 
dod, troseddau, a thlodi— liawer o*r ethol- 
wyr yn anwybodus, a thrwy hyny yn 
anghymhwys i bleidleisìo yn ddoeth — y 
rhanau tlotaf heb dderbyn help yr un 
gradd oddiwrth y Uywodraeth— gormod 
o ysgolion mewn rhai ardaloedd, Cenedl- 
aethol a Phrydeinig— >rhoddi cymhorth i 
ysgolion enMradol, a*r rhan fwyaf yn Uaw 
yr Eglwys Sefydledig— y cydymgais 
rhwng ysgolion yn lleihau awydd rhieni 
i anfon eu plant i*r ysgol, a*u cadw yno. 
Teimlant mai ffafr i*r athraw, i'r pwyll- 
gor, i'r offeiriad, yw cadwraeth eu píant 
yn yr ysgol. Yna darluniodd gynllun yr 
•Undeb Cenedlaethol i barhau a pherffeith- 
io y drefn bresenol, a chynllun y Bir- 
mingham League i sefydlu ysgolion an- 
enwadol, i gael eu cynnal mewn rhan 
trwy drethi lleol, a gorfodaeth ar bawo i 
g»dw eu plant iach, os byddant mewn 
oed ysgolia, ynddynt, neu mewn rhyw 
ysgol arall. Wedi siarad am yn agos i 
ddwy awr ar y mater gan swyddogion 
eglwysig, pregethwyr, a'r gweinidogion, 
deallwyd fod teimlad y cyfarfod yn go- 
gwyddo at gynllun Birmingham; ond yr 
oedd mwyafrif o un yn erbyn pasio pen- 
derfyniad i gommittio y cyfundeb i 
unrhyw gynllun. 

2. Y cyfarfod nesaf i fod yn y Ford, ar 
yr 8 a*r 9 Fawrth, 1870, yn yr hwn y 
penderfynir lle cyfarfodydd Mehefin a 
Hydref, gan nad y w eglwys Tyrhos yn 
gyfieus y tro hwn i ymgymeryd â chyn- 
naliaeth y Cyfarfod Cenadol. 

3. Dymunai y Parch. J. R. Thomas, 
Bethesda, wrthdystio yn erbyn awgrym- 
iadau annheg a byrbwyll y Parch. M. D. 
Jones am y cyfundeb hwn. Eiliodd y 
Parch. D. Bateman y cynnygiad. Dy- 
munodd y Parch. J. Lewis, Henllan, fel 
outsider o gyf undeb arall, ddwyn ei dyst- 
iolaeth i Annibyniaeth a chydweithrediad 
cyfundeb Penfro. 

4. Y Tenanfs Relief Fnnd. Yr oedd 
rhai wedi darlithio a chasglu ar ol y ddar- 
lith—rhai yn myned i wneud—rhai yn 
benderfynol i gasglu ar y Sul cyntaf yn 
lonawr— a rhai heb roddi y pêth gerbron 
yreglwysi. Yr oedd pawb yn foddlon 
helpu y dyoddefwyr; ond gan nad oes 
mwy o hawl gan weinidog i ddysgwyl i'w 
aelodau bleidleisio yr un ffordd ag ef, 
nag sydd gan dir-feistr i hawlìo vote8 y 
deüiaid, teimlai rhai fod y mater yn 
gwisgo gwedd rhy boliticaidd i'r Sabbath, 
gan y gall rhai hawlio help o'r drysorfa 
heb fod yn saint nac yn dlodion, er hyny 



Digitized by 



Google 



68 



HANESION. 



Oobeithiwn v cedwir y wlnd hòno rhag 
lUTned yn aryblith o annhreín, ac y 
gofala yr Yspaeniaíd rhag colli y graddau 
o ryddid a ennillasant eisoes. 

Ymddengys fod Itali dan faich trwm o 
ddyledion, ac yn y drafferth flinaf yn cael 
arian i ateb i'r gofynion sydd arni. 

Mae y Fab al gynnadledd yn parhau i 
eistedd ar wyan gweigion y Yatican, ac 
nid oes debygrwydd y deorant ar ddim 
yn y diwedd. Y mae yr hen ddyn wedi 
dyrysu yn lan yn nhryblith ei anffaeled* 
igrwydd ei hunan. Gwell iddo bellach 
tyneá Vr nefoedd, neu i'r pnrdan, neu 
i rywle, na bod yn y byd hwn yn 
breuddwydio. Mae yn eglur nad oes ei 
eisieu ef yma. 

Mae yr Unol Daleithiau, dan lywydd- 
iaeth Grant, yn dyfod yn gyflym i dref n, 
ar ol dinystr mawr daeÈirgrynföau y 
rhyfd cartrefol. Y mae Tŷ y cynnrych- 
îolwyr wedi pasio cyfraith, trwy f wyafrif 
mawr, i dderbyn Yirginia i gael ei chyn- 
nrychioli fel y Taleìthiau erailL Mae y 
ddyled wladol yn toddi ymaith yn raddol, 
a daw y wlad gynnyddfawr a Ûwyddian- 
nus hon, cyn hir, y rymusaf ar wyneb y 
ddaear. Farodd ychydig eiriau o eiddo 
yr Aclyi^dy mewn perthynas i ddifrod 
f sp^^ì^^^a ar longau yr Unol Daleith- 
^ JPu^f^nsCyffro ychydig amser yn ol; ond 
'drédwn yn galonog y bydd i'r mater 
hwnw gael ei benderfynu yn heddych- 
lawn, ôjcwj bwyll a doethìneb gwlad- 
weinwyr Prydain ac America. 

Un o bethau hynotaf y dyddiau hy n yw, 
y Camlas mawr sydd yn uno y Môr Coch 
a Môr y Canoldir â'u gilydd. , Y.mae yn 
dramwyfa'^ogel i longau o gryn faint- 
ioli. Bellach, ni raid i longau glenydd 
Môr y Canoidir amgylchu holl Affrica 
mewn trefn i gyrhaeddyd blaen y Môr 
Coch. Darllenasom fod Cleopatra wedi 
cynllunio i drosglwyddo ei Uynges o'r 
Canolfôr i'r môr Ile y boddwyd Pharaoh 
a'i lu; a buasai wedi Ilwyddo hefyd, oni 
b'ai gelyniaeth y Syriaid a*r Arabiaid. 
Nid ydym yn coflo dull trosglwyddiad y 
llongau o'r naill f ôr i*r UaU, ac nid oes 
genym amser heddyw i edrych i'r mater; 
ond gwelir fod y dyfeisiad o dramwyfa 
rhwng y môroedd hyn yn bedwar cant ar 
bymtheg o flynyddoedd o oed, o leiaf . 

Mae yr ymchwiliadau tanddaearol a 
wnaed yn Jerusalem, yn ddiweddar, yn 
llawn dyddordeb. Trueni na wnai Uywodr- 
aethau Ewrop fwy oymchwiliadau manwl 
yn y Dẁyrain, yn Ue gwario eu harian ar 
filwriaeth dreulfawr, ddiog, a dUesád. 
Mae eisieu aileni ac ailfagu y byd, yn 
hytrach na'i ddiwygio—ei grëu o newydd. 

PRIODWYD. 
loNAWB 20, 1870, yn Carmel, Cendl, gan 



y Parch. R. Hughes, gweinidog y Ue, ac 
yn cael ei gynnorthwyo gan y JÉ'arch. J. 
DaYÌes, Caerdydd, D. Edgar Jones, Ysw,, 
Meddyg, Caerdydd, á Miss PhiUips, anig 
ferch Bichard Philiips, Ysw., Beaufort. 



BU PARW. 

lon. 6, Miss Margaret Griffith, merch 
hynaf y Parch. D. Grifflth, Bethel, ger 
Caernarfon. Bu farw yn nhŷ eí thad, yn 
47 mlwydd oed. Cafodd brofl " aml a 
blin gystuddiau" yn mlynyddoedd di- 
weddaf ei hoes; ond vr oedd ei hysbryd 
yn dawel, a hollol ddirwgnach o dan yr 
hoU ddyoddefladau. Ni bu y ferch 
ieuanc rinweddol hon ond ychydig erioed 
o dŷ ei rhieni. Un gartrefol oedd yn 
mlynyddau cyntaf ei hoes, ond drwy f od 
cynnif er o bregethwyr. a chyfeUIion eraìU 
yn galw yn y Bryn, daeth yn adnabyddus 
i lawer; ond y rhai a drigent agosaf ati hi 
a adwaenent ei rhinweddau amrywiol a 
Uuosog. Ond nid ydym ni yn proffesu 
ysgrifeDU coflant Miss Griffith. Yrydym 
yn credu y gwneir hyny gan law aîluog. 
Yr oedd Uawer iawn o bethau pwysig y n 
ei chymeriad y byddai yn werth eu gosod 
fel esiampl gerbron merched ieuainc. Y 
mae dangos rhinweddau wedi eu corffoU 
yn ngbymeriad eraiU, mor effeithiol a 
dim i ddwyn y byd i*w hedmygu. 
Claddwyd ein chwaer hawddgar yn myn- 
went Bethel, Ue y claddwyd ei hunig a'i 
hanwyl chwacr Mary, er's tuag ngain 
mlynedd yn ol. Cyn cychwyn o'r tŷ, 
darllenodd a gweddîodd Mr. Eyans, Caer- 
narfon, yn effeithiol. Yn y capel, 
dechreuodd Mr. Griffiths,Amana; rhodd- 
wyd anerchiad gan Mr. Ambrose, a 
therfynwyd drwy weddi gan Mr. Thomas, 
Llanrug. Rheddodd Mr. Richard Owen, 
iV ganu, y pennill diweddaf, îe, y geiriau 
diweddaf a adroddwyd gan y chwaer 
ymadawedig:— 

" Tn y dyflÌTn tywyll garw, 
Ff^dd i*r lan a'u daliodd hwy; 

Mae'r addewid lawn i minnan, 
Pa'mP» 

Yr oedd teimlad dwys yn rhedeg drwy y 
gynnuUeidfa. Yr oedd pawb wedi eu 
gorchfygu yn Ilwyr. Rhoddwyd anerch- 
iad byr ar lan y bedd gan Mr. Roberts, 
Caemarfon. Yr oedd yn dda genym 
weled ein hen gyfeiUion, Mr. a Mrs. 
Griffith, yn goddef y brofedìgaeth fawr 
mor daweL Yr oedd natur yn teimlo, 
ond gras yn gofalu am beidio grwgnach. 
Yr oedd jn chwith i'r ddau frawd weled 
y ddiweddaf o'u chwiorydd yn eu gadael. 
Teimlir dyeithrwch yn y teulu ar ei hoL 
Bydd ei Ue yn ymdJangos yn amddifad 
am amser maith; ond pery ei henw fel 
arogl y maès a fendithiodd yr Arglwydd. 



Digitized by 



Google 



THB 

CHÜRCH ESTABLISHMENT IN WALES. 



The Executive Committee of the Society for the Lâberation of 
Beligion ftom State Patronage and Control, 

Offer a Prlze of dEíTiOf 

FOB A FAMPHLET on the Worldng of the Cburch Establishment in WfJes. 
The 8ize to be aboiit 60 pp. 8m, 460 words in a page. The Sianoscripto to bei 
aest in by the I5th of Februarj nezt. 
Farther ParticiilarB may be obtained on applioation to the andersigned— 

2 Serfeattts* Inn, FUet 5t, London, J. CARTELL WILLIAMS, Secretary. 



THE NEW Yade Mecum (inyented and manufactored by Charles H. Yincent, 
optidan, of 28, Windsor Street, Liyerpool), consists of a teiescope well adapted 
for tourìsts, &c., to which is added an eicellent microscope of great power and ârst- 
class definition, qaite egual to others sold at ten times the price. Wonderf ol, as it 
may seem, the price of this ingenious combination is only Ss. 6d., and Mr. Yiacent 
sends it (carriage free) anywhere, with printed directions, upon receipt of post-office 
order or stamps to the amount of Ss. lOd. It astonishes and deUghts eyery person, 
and nobody should be without one. 



Digitized by 



Google 



Yn y WaöfiTi ac a gyhoeddir yn ddioed, mewn llian hardd, 
^da Darlun, 



COFIANT 

T DIWEDDAE BARCH. C. J0NE8, 

HBN OLYGYDD Y DYSGBDYDD, 

DAN OLYGIAETH 

Y PAECH. E. THOMAS, BANGOR. 



Ctiíhwtsa y pennodau canlynol, wedi eu hjflgrifenu gan y Parchn, R. ThomaSy 
Bangor; W. Bees, D.D., a J. Thomas, Lirerpooî; W. C. Williams, Groeswen; E. Eyans, 1 
Llangollenî E. Davies, Trawsfynydd; W. Amhroae, Porthmadocî T, Roberts (Scorpion); } 
M. D. Jones, Bala; gydag ysgrif alluog o eiddo y diweddar Barch. H. Pugh, Mostyn, 
ac amryw eraill o*i hen adnahyddion: — 

PBif. 1. Helyntîon boreuol, o'i febyd hyd ei ordeiniad yn Nolgellau, yn 1811. 
„ n, Agwedd crefydd yn y Gogledd ar ddechreuad ei weinidogaeth. 
„ ni, Maes ei laf ur, a'i ymroddiad i*r weinidogaeth, 
„ IV. Terfyniad ei ofalon gweinidogaethol yn Rhydymain a'r Brithdir. 
„ V. Yn ymddyosg o'i rwymau gweinidogaethol yn Nolgellau ac Islaw'rdref, wedil 
47 ml. o lafur. 
VL Gweddill tymmor ei weinidogaeth yn Llanelltyd a Thabor. 
„ VIL Ei afiechyd, ei farwolaeth, a'i gladdedigaeth. 
„ VIIL Y Pregethwr. 
„ IX. Y Duwinydd. 

„ X Ei neillduolion fel gweînîdog a bugaiL 
„ XI. Ei nawdd dros bregethwyr ieuainc, myfyrwyi*, &c 
„ XIL YGolygydd. 
„ XnL Yr YmneUlduwr. 
„ XIV. Y dyn, y cyfaill, a'r Cristîon. 
„ XV. Y penteulu, y cymydog, a'r gwladwr. 

„ XVL Sefyllfa crefydd yn Nghymru ar derfyn tymmor ei weinidogaeth* 
^ XVIL Ol-nodion. 

„ XVIIL Adgofion, yn cynnwya Uythyrau oddiwrth gyfeillion. 
„ XIX. Barddoniaeth, &c. 

Poh archebion fw hanfon i Mr, C, E, JoneSj LlanfÿUin. 



Digitized by LjOOÇIC 



T 'V, 



mL 679. Pris 4c. . '''' - zQssL.l^ 

Y DYSGEDYDDÌ 

GTDA'B HWir TB ÜHWYD 

YR AisrisriBYisrwR. 



MAWRTH, 1870. 

Y OYNNWYSIAD. 

Tb Aghos: — Cyfarfod Chwarterol Arfon , 69 

DuwncTDDiABTH:— Pechod, Cwymp, a Chodiad Pedr 74 

Btwobaitiáeth:— Mrs. Thomas j Porth 79 

Tn Eglwtsi Ctmreio:— Ueyn ac Eifionydd— Porthmadog 82 

Babddoioaeth:— "Fy Mam yn y nef." 86 

Pennillion er coffadwriaeth am Emanuel Grifflth, Trefor 86 

Tmdrech Crist yn yr ardd..... , 87 

Adoltoiadau:— Hanes Bywyd Robert Tomos, Llidiardau. 87 

Hanes Eglwysi Annibynol Cymru 89 

Addtsg:— Tr amlygiadau o ddoethineb Duw yn*y greadigaeth 90 

CoFNODioN Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Undeb CynnuIIeidfaol 

Swyddi Fflint a Dinbych 95 

Cyfarfod Chwarterol Mon 96 

Cyfarfod Chwarterol dosbarth isaf swydd Gaerfyrddin 96 

Cana, Mon .^. 97 

!Rhosymeirch, Mon 97 

Marwolaeth Mr. Robert Jones, Rhos ^ 98 

Marwolaeth y Parch. J. G. Davies, Penywern, Dowlais 98 

Hanbsion:— T Senedd ,. ^ 93 

Trem ar y Byd 100 

Manion •*.*. 100 

Priodwyd • ., 100 

Yr Blw (Zf "^^ g"'*V" '^^ '"7{d Gweinidogion 

at . /^ö^^feí^^Br!^ * Phregethwyr 

ffynnorthwyo \ ^^^^^H J»'^ oedranus. 



DOLGBLLAUj 

abgbapfedig gan william hughes. 

Digitized by VjOOQI€ 




Ht $in iSotirtitDfiir* 



Y MAB yr TSgrifaa canljmol jn j iwyddfar^Porthmadog, Fen.lL; Y Gwedd- 
newidiaâ; Y Pwjs o wrando Efengjl yn iawn; Barddoniaeth-'Ona a dyledawjrdd, 
Golygfa o ben Moel y Gest, Y Milwr, Y Milwr Ysbrjdol, Criat y Meddyg da, 
Priodas Cjfaill, I YsgolfeistreB aliaog, Priodas leuan Menrig, Englyn B yrlylyr ^ 

Y Ceffyl, CwBg, y Geri Marwol; P€rorûi€<&— Light ^Brigade, Corerdale, Bozrab, 
Cefnyrowen, Judgment, Bethsaida, Bozrah, Damaacns. 

^Sf* Y mae un o'n cefnogwyr fiPyddlonaf ^n bamn ein bod yn rhoddi yn y Dtsosdtdd 
ormod o hanesion cjfarfodydd, &c., am en bod yn jrmddangos yn y papyrau 
wythnosoL Y mae nn arall o*n gohebwjr yn cwyno am na roddem /wy o hanea- 
ion o'r fath, " am fod y Dtbŵedtdd yn llyfr i'w gadw a'i rwymo; ac y mae lum- 
esìon o'r fath mewn hen gjhoeddiadan yn mjsg y pethan mwyaf djddorol i'r 
darllenwyr, ac yn help i gaagln hanes yr achos." Gwelir oddiwrth hjn mor 
anhawdd jw boddio pawb. Ymdrechwn sefyll ar dir canol, heb fyned i eithaflon 
7 naill ochr na'r llall. 

^St Hanes Eolwtsi Lletn ag Eifiontdd. — ^Teimlwn yn ddiolohgar i'r brodjr 
Bjdd wedi addaw anfon^ hanes yr eglwysi i ni, os jmdrechant i'w hanf on yn 
ddioed. Y mae hanes jr achos yn Mhorthmadog mewn llaw, a byddai yn dda 
genym gael lianes nn o'r eglwysi ar gyfer pob rhi^ yn y flwyddjm hon. 



CYMDEITHAS GENAD.OL LLUNDAIN. 

Taer erfynir ar i eglwysi sir DrefaJdwyn wneud eu casgliadau at 
Gymdeithas Genadol Llundain yn gynnar yn Mawrih. Dylent fod oll yn 
llaw y trysorydd, C. R. Jones, Ysw., Llanfyllin, cyn neu erbyn yp 20fed o 
Fawrth. — David Eyans, Peruirth. 

OYFARFODYDD, 

Gyfmfod Ghwa/rterol Lleyn ao EijUmydd. — Cynnelir y çyfarfod uchod 
yn y Penrhyn, Mawrth 28 a'r 29. Y gynnadledd am 2 y dydd cyntaf. 
Byddis yn dysgwyl y casgliadau Cenadol f r cyferfod uchod, yn ddisìom, o 
bob capel yn yr undeb, yn gymaint ag yr anfonir y swm a ddel i làw i 
Lundun dranoeth; ac ni all enw ýr un eglwys fod yn Adroddiad y 
Gymdeithas, ond y rhai y daw eu casgliad i law yn y cy&rfod uchod. 

CORNBLIUS JONES, Ysg. 

Gyfanfod Ghwarterol Mon. — CynneHr y nesaf yn Brynslençyn, ar Llun 
a Mawrth, Mai y 2 a'r 3. — ^T. Wiluams, ìíammo^ Fsg. 

Gyfaafod Ghwofíierol Goghdd Âr/on. — Cynnelir y cyfarfod nesaf yn 
Dolyddelen, ar y dyddiau Mercher a lau, Mai y 4 a'r 5. — ^W, Huohbs, Tsg. 

Cymanfa J/leiríon.— Cynnelir Jion elenl yn Nolgellau, Mercher a lau, 
y 25ain a'r 26ain o FaL Y gynnadledd am 10 y dydd cyntaf^ pryd y 
df sgwylir gweinidogion y sir yn bresenol, a chenadau yr eglwysL Teimlir 
yn ddiolchgar os ceir cyfraniad pob eglwya tuag at gyimaliaeth y Gymanfa 
i law dydd Mercher, 



Digitized by 



Google 



Y DYSGEDYDD: 

gyda'r hwn y mab yä "aiînibynwb" wedi bi uno. 



¥r aci)OB. 



CYFARFOD CHWARTEROL ARFON. 

ANBECHIAD A DDARLLENWTD YN SARON, GER CAERNARFON, lON. 11, 1870. 

Y MAE ein hegwyddorion enwado] yn cael ea deall gan y cyhoedd yn lled 
dda, ar y cyfen, yn y dyddiau hyn. Po fwyaf a fyfyrier, a ysgrifener, a 
ddarllener, ac a ddadleuer yn eu cylch, mwyaf ffafriol fydd eu derbyniad 
gan bob gradd. Y perygl mwyaf ydyw iddynt gael eu dodi dan lestr, ac 
felly attal eu Uewyrch, yn lle dodi eu goleuni ar y bwrdd eglur, mewn 
caDliwyllbren, fel y byddo i'w pelydr lewyrchu i bawb mèwn dysgleirdeb ar 
bob llaw. Etto, ni ellir dysgwyl i bob un, hyd yn nod yn ein mysg ni 
ein hunain, gydweled lygad yn llygad, yn mhob peth amgylchiadol, perth- 
ynol Tr gwaith; cr hyny, dysgwylir bellach i bawb gydoddef, Ue nad ellir 
cwbl gydweled, mewn cariad, er mwyn yr achos mawr, a bod yn ddyfal 
i gadw undeb yr Ysbryd yn nghwlwm tangnefedd. 

Y mae y sylw hwn yn gymhwysiadol iawn at y Cyfarfodydd Chwarterol. 

Y mae yr Henaduriaethwr yn beio Annibyniaeth, am na fedd ddigon o 
gydymdeinüad âg eraill; ac y mae yr Annibynwr, yntau, efallai, yn llawn 
mor barod i feio Henaduriaeth, am na fedd ddigon o ryddid i bawb ẅeith- 
redu fel y bamont oreu eu hunain, yn ol yr esboniad a allant roddi ar air 
Duw, heb fod yn gyfrifol i neb arall, ond yn unig i'r Hwn ag y mae ganddo 
hawl i orsedd y galon. 

Sefydliad diweddar ydyw hwn yn ein plith. Y mae yr egwyddor a 
gefìiogir ynddo, wedi bod mewn ymarferiad er's llawer o amser bellach, 
mewn rhyw ffurf neu gilydd, mewn Cymanfaoedd, mewn cyfarfodydd 
blynyddol ac achlysurol, mewn urddiadau ac agoriad capeli, <kc., er nad 
mewn ffurf mor rheolaidd a sefydlog a'r hyn a gynnygir i sylw yr eglwysi 
drwy y cynllun hwn. Ni feddwn yr un ddeddf yn ein trefniant yn ein 
rhwymo i unffurfìaeth, heb ganiatâu cyfnewidiad na gwellhad mewn pethau 
amgylchiadol, yn ol fel y byddo manteision pethau yn ymddangos ar y 
pryd. Y mae y cyfan mewn ymadroddion agored, yn ein ayfarwyddo, hyd 
y gaJlom, i "wneud pob peth yn weddus ac mewn trefn." 

Nid oes ond ychydig iawn yn ein mysg, a hyny megys eithriad yma a 
thraw, ag sydd yn attal eu cydweithrediad oddiwrthym yn awr. Os oes 
rhywbeth yn yr egwyddor o'u cynnal yn taro yn erbyn annibyniaeth yr 
eglwjai a'r cynnulleidfaoedd, ac yn yspeilio unrhyw ddosbarth neu frawd- 
oliaeth o'u hiawnderau a'u hawliau cyfreithlon, ni ddylid eu pleidio, ond 

Mawbth, 1870. s 



Digitized by 



Google 



70 TB ACHOS. 

ea gwrthod yn bolloL Bjddai yr hjn a cnnnìîd drwjddjnt yn llaî o bwys 
na'r h jn a goDìd. Ond 08 gellìr profi. i'r gwrtbwyneb, sef bod 7 daionì a 
gynnjrchant jn fwj na'r niwaid, ac nad oes jr nn egwjddor banfodol i'n 
fljniadaa enwadol jn cael ei bradjcbn, j mae bjnj jn annogaetb gref Tw 
parban, ac jn dangos j d jlid eangn en djlanwad, a diefìiogi ea bamcanion, 
jn mhob modd príodol, c^réreibhlon, ac adefladol, er helaetba terf jnau tejmas 
y Owaredwr jn eìn gwbid. Y mae nndeb eglwjBÌ, beb jmjrjd dim â'u 
bannibjniaetb egwjddorol, jn rboddi jsbrjd a bjwjd adnewjddol yn 
nertb en djbmwad jn acbubiaeth j bjd. 

Y mae jr acbos crefyddol wedi Uw jddo jn rbjfeddol jn m jsg jr enwad 
hwn, jn jstod j cbwarter canrif diweddaf, beb gjmbortb j cyfarfodydd 
hyn, y mae yn wir; ond os gelür dangos y gallaî y cynnydd fod yn fwy, 
mewn cymbariaetb, drwy gymbortb moddion cyffelyb, wedi eu cynllunio yn 
briodol, y mae byny yn annogaetb gref i*w pleidio ar byn o bryd, ac i fod 
jn fwj gweitbgar o'u plaid rbagllaw. 

Yn ol cofiiodau sjdd ger eìn bron, am j flwjddjn 1846, sef tair blynedd 
ar bagain yn ol, gwelwn fod cynnydd o 14 o gapeli yn y dosbartb bwn; a'r 
nifer oedd y pryd bwnw, gan mwyaf, wedi eu bailadeiladu, eu belaetbu, 
ncu eu badgyweirio, mewn traul o ddim llai na tbuag £20,000, o ba swm 
y mae tua yr banner wedi ei dalu yn barod. Nid oedd y pryd bwnw ond 
9 o weinidogion yma, tra yr ydym yn rbifo dim llai nag 21 beddyw! Y 
mae ystyriaethau fel byn yn gymbelliad calonog i ni *' ddiolch i Dduw, a 
cbymeryd cysur." Y mae adsain y mynegiad fel trwst yn mrig y morwydd, 
jm galw am i ni ymegnîo ar bob Úaw. 

Nid yw y gwaitb etto ar ben — ^y mae genym dir lawer i'w feddiannu — j 
mae aml gwm a nant yn dysgwyl am eu tabemacl newydd. Dyma ein 
rbeswm dros argymbell ein gilydd i ffyddlondeb, i weìtbio allan gynlluniau 
y oyíarfodydd byn, yn boll gymydogaetbau pwysig ein dosbartb. 

Pe gofynid, mewn gair, Betb yw prif amcan y Cyfarfodydd Chwarterol, 
a pba fudd a ellir ddysgwyl oddiwrthynt? gellid ateb, Llawer yn mhob 
rhy w fodd; ond yn benaf oll, mewn ymgynghoriad brawdol, am y modd 
mwyaí efleithiol i gario yr achos cysegredig yn mlaen. Yr ydym yn cael 
ein cynllun yn nghjmnadledd foreuol Jerusalem, lle y derbynid y brodyr 
" gan yr eglwys, a chan yr apostolion, a chan yr henuriaid," Ue y llywyddai 
lago ar y pryd, ac yr annogid pawb i adrodd eu syniadau, ac y cytunent ar 
ysgrifenu at y rhai a ofynent gynghor, yr hyn a ystyrid yn briodol, heb y 
gradd lleiaf o duedd at drararglwyddiaethu ar etifeddiaeth Duw, yr hyn a 
allwn ninnau yn hawdd ei ddilyn, heb geisio dynwared rhwysg "Cynghor 
boll-ddynoliaethol " Rhufain, nac awdurdod " cynnulliad Glwys-orseddol " 
Lloegr, ond gwasanaethu ein gilydd, mewn cariâd, gan ystyried y dichon i 
eraill fod yn well na ni ein hunain; heb uurhyw hòniadau Esgobyddol na 
Henaduriaethol, gallwn anerch ein gilydd fel brodyr caredig gan yr Ar- 
glwýdd; a chofio bob amser fynegiad Pen mawr yr eglwys ei hunan, " Un 
y w eich athraw chwi, sef Crist." 

Wrth gyfeirio at ddybenion y cyfarfodydd hyn, gellid crybwyll yn 
gyntaf, eu l>od yn rhoddi mantais iV gweinidogion, y diaconiaid, a'r aelodau 
■eglwysig yn gyfOredinol, y rhai a anfonir fel cenadau, yn gystal a'r frawdol- 
iaeth oll, a wahoddir i fod yn bresenol, yn ol eu cyfleusdra, i adnabod eu 
gilydd yn well, a deall syniadau eu gilydd yn well, cbrwy ymgynghoriad â'u 
gilydd, a thrwy hyny ennill cydymdeimlad a chydweithrediad i raddau 
heîaethach o lawer iawn nag y gellir heb hyny. 

Y maent yn rhoddi cyfleusdra i alw sylw at gymydogaethau ag sydd hyd 



Digitized by 



Google 



TR ACHOS. 71 

yma wedi eu hesgeuluso gan yr enwad, lle y gall fod gwir angen am godi 
Ysgol Sabbathol, crynhoi cynnulleidfa i wrando y gair, neu f^rfio eglwys 
ac adeiladu capel, megys y gwelwyd yn ddiwedcûu: yn y Roe-wen a JA&nr 
&irfechan; heb son yn mhellach am welliantau tebyg i'r hyn a wneir yn 
lilanrug, a'r hyn yr amcanwyd ei wneud yn y fythgofiadwy "Chwarel 
Goch," a manau eraill. 

Y maent yn fanteisiol iawn er galw y sylw gofynol at bynciau cyhoeddus 
mewn cysylltiad á'r weinidogaeth, a phob peth perthynol î adeiladaeth y 
corff, i wneud ei gynnydd i fyny mewn cariad, yn ei hoU amgylchiadau. 
Er nad ydyw yn gofyn am unrhyw lys o awdurdod, ond yn hytrach yn 
wastadol yn osgoi pob tebygrwydd i'r fath beth; etto, gwyddom am werth 
cydymgynghoriad, dan lawer amgylchiad er daioni, yn enwedig tra yr ym- 
gadwn fel eglwysi, yn ol dywediad Dr. Owen, "mor wahanedìg a'r tònau, ac 
Btto mor unedig a'r môr! " Y mae sylw ar symudiad gweinidogion o'r 
naill gyfundeb i'r llall, weithiau yn angçnrheidiol; bryd arall, y mae cymer- 
adwyaeth i frodyr ieuainc fyned i'r athrofa yn ofynol. Tybir y byddai yn 
briodol i eglwys a fyddo yn rhoddi galwad i weinidog, hysbysu am yr 
Tirddiad mewn cyfarfod fel hwn, er mwyn cynnal teimladau da. Ni all 
corff mor fawr gydsymud a gweithredu heb ymg^mghoriad; ac nid yw 
unẃaith bob tri mis yn rhy fynych i gael y fath fantais. 

Y maent yn gyfleus er ymgynghori am y llwybr mwyaf priodol, tuag at 
gyflenwi pulpudau cynnulleidfaoedd fyddo heb weinidogion. Er enghraiffl, 
gellid cyfeirio at un gymydogaeth o feẁn cyJch ein dosbarth, Ue y mae tair 
o weinidogaethau, ar deriynaü eu gifydd, ar hyn o bryd, yn edrych i'r wlad 
am gyflenwyr. Gwelir y bydd yn anhawdd diwallu yr anghenion hyn, 
heb ryw gynllun effeithiol iV cwblhau; a pha fodd y gelUr cytuno ar y 
fath g^mllun, heb ryw gyfleusdra o'r fath, er ei sicrhau ? Dichon y teimla 
yr eglwysi cryfion y fraint o fod ganddynt fodd i gynnorthwyo y rhai 
ieuainc ac egwan, i alw gweinidogion iV gwasanaethu, yn gynt nag y byddo 
eu gallu hwy eu hunain yn caniatâu. 

Y mae pynciau gwleidyddol, sydd yn dal perthynas agos â'n syniadau cref- 
yddol, yn cael eu dwyn gerbron y byd, yn fynych iawn yn y dyddiau hyn, ag 
sydd yn galw am gydymgynghoriad am y modd mwyaf priodol iV cyfarfod 
mewn cydweithrediad. Y mae ein hawliau a'n hiawnderau gwladol, 
dinesig, a chymdeithasol, yn galw am amddiffyniad cyhoeddus, drwy 
ddeisebau i'r Senedd, neu anerchiadau drwy y wasg, ar ambell adeg, ag y 
mae yn anhawdd cael unrhyw gyffroad yn ein plith yn eu cylch, heb 
gyfle tebyg i'r hyn a geir yma, er rhoddi unrhyw annogaeth y penderfynir 
arno mewn ymarferiad. 

Y mae achos yr Athrofaau, a'r Genadaeth dramor, yn gystal a'r un 
gartrefol, yn galw am ryw adeg heblaw y Gymanfa i'w drafod, ac y mae yn 
anhawdd cael lle mwy priodol i alw sylw ato nag yn y cyfarfodydd 
hyn. 

Daw yr angenrheidrwydd am wneud rhyw ddarpariaeth ar gyfer cael 
addoliad yn yr iaìth Saesonaeg yn fuán i'w argymhell ei hun i sylw, yn 
anocheladwy, mewn Uawer cymydogaeth o fewn ein terfynau. Y mae 
aelodau a gwrandawyr perthynol Tn henwad, yn dyfod o Loegr i brynu 
etifeddiaethau, i adeüadu palasau, i anturio mewn cloddfeydd, i agor mas- 
nachdai, i gymeryd tai ardrethol, ac i gyfanneddu yn ein pHth, mewn nifer 
mawr. Bydd yr annogaethau at hyn yn Uuosog iawn, ac yn wir bwysig; 
a bydd yr anhawsderau i gyrhaedd yr amcan yn amlach ac yn bwysicach, 
eíailai, mewn gwirionedd, nag y byddant yn ymddangos ar y wyneb. Daw 



Digitized by 



Google 



72 YR ACHOS. 

j gofyniadau canlynol, i alw am atebion ymarfeiol iddynt yn fuan oddi- 
wrthym, mewn llawer man : — 

Pa un ai mewn cysylltiad â'r achos Cymreig y dylid eu cychwyn, ai ynte 
ar wahan ? 

Os ar wahan, pwy a gymer ofal adeiladu y capeli ì Ac wedi eu hadeiladu, 
pa fodd y cedwir hwy yn agored ì Y mae rhai, heb fod mewn cysylltiad 
á'r enwad hwn, wedi eu hadeiladu eisoes, ac yn cael eu cau i fyny am wyth 
mis o'r flwyddyn, yr hyn sydd yn beth newydd a dyeithr iawn yn ein 
gwlad nL Os mewn cysylltiad â'u gilydd, yn yr un addoldy, y dygir yn 
mlaen wasanaeth yn y ddwy iaith, a ellir cynnal hawliau a iawnderau y 
ddwy ochr, yn y fiath gyfartaledd ag a gaua ailan bob achlysur i eiddigedd 
a drwgdybiau i ddyfod i niewn, rhag i hyny grëu oerfelgarwch ac anghyd- 
fod, a'u gyru yn ddwy blaid wrthwynebus iV gilyddî 

A elfír cael gan y dyeithriaid a ddelo i ymsefydlu felly yn ein plith, 
sefyll yn ffyddlon ac egwyddorol gyda'r achos, ynte yn unig roddi eu pres- 
enoldeb yn açhlysurol, fel y byddo cyfleusderau yncaniatâuî 

Pa fodd y gellir dwyn y draul o gyflenwi yr areithfaau, a chynnal yr 
achos yn anrhydeddus ) 

Dyma ofjniadau ag y bydd yn anhawdd eu hateb heb fanteision Cyfar- 
fodydd Chwarterol. Bydd y pwnc pwysig hwn yn galw am sylw Lelaeth- 
ach na dîm a ellir ei wneud yma ar fyrder. Bod rhyw gyfrwng o gyd- 
weithrediad yn angenrheidiol, a addeflr gan bawb; ond nid ydym hyd yma 
wedi llwyddo i gael allan gynllun a foddlona bawb oll, dan bob amgylchiad; 
ac oblegid hyny, yr ydym yn cael ein gwasgu yn anorfod i gymhell y 
Cyfarfod Chwarterol i sylw a chymeradwyaeth serch pob Annibynwr, o 
fewn cylch ein cymydggaethau o'r bron. Nid yw y Testament Newydd 
wedi rhoddi i ni fanylion neillduol, mewn ffordd o gyfarwyddyd, ar drefn 
gymdeithasol yr eglwys; ond y mae wedi cofnodi yr egwyddorion hanfodol 
yn ddigon eglur, y rhai sydd wedi eu rhoddi fel arweiniad effeithiol i ni, 
yn mhob amgylchiaii o bwys, er dwyn yn mlaen achosion mawrion achab- 
iaeth y byd, ac adeiladaeth yr eglwys. 

Tuag at gael cydweithrediad yr holl eglwysi a'r cynnulleidfaoedd yn fwy 
effeithiol yn ein mysg, cynnygir yn ostyngedig yr ychydig nodiadau can- 
lynol i sylw ac ystyriaeth pawb a garant ein Harglwydd lesu Grist mewn 
purdeb, gan ddymuno llwyddiant pob egl wys yn y cyfundeb, ac heb fradychu 
Annibyniaeth yr un o honynt yn y gradd lleiaf : — 

1. Cynnygir ar fod i bob eglwys o fewn cylch y dosbarth, ag sydd hyd. 
yma heb gael yr un Cyfarfod Chwarfcerol, alw am dano yn yr adeg ag a 
fyddo fwyaf manteisiol a chyfleus iddynt hwy eu hunain. 

2. Fod i bob eglẁys ag sydd wedi ei groesawu eisoes, amlygu pa mor 
fynych, ac ar ba adegau o'r flwyddyn, y byddai hawsaf iddynt ei dderbyn 
rhagllaw. Mewn dosbarth sydd yn cynnwys deugain o gapelau, tra nad 
yw yn cael ei gynnal yn ddim amlach nag unwaith bob tri mis, ni all fod 
yn faich, debygem, ar neb. 

3. Fod mwy o sylw yn cael ei dalu i bwnc y bregeth gyhoeddus a dra- 
ddoder yn mhob cyfarfod — mewn sylwadau ac ymddyddanion cyhoeddus. 
Y bregeth i'w thraddodi nos flaenorol y cyfarfod, a'r ymofyniadau oddiarni 
am wyth neu naw o'r gloch bore dranoeth. Fod darlith aohlysurol, ar 
destun penodol, pan y byddo unrhyw bwnc cyhoeddus yn tynu sylw y byd, 
mewn olrheiniad ar egwyddorion, neu annogaeth at ddyledswyddau penod- 
ol, a fyddo yn codi yn naturiol oddiar gwestiynau mawrion y dydd. 

4. Fod hanes yr eglwysi ag sydd wedi ei ddechreu, i gael ei barhau, hyd 



Digitized by 



Google 



TR ACHOS. 73 

nes 7 caffer cofhodan helaeth ag a fyddo yn ddigonol er cyhoeddi gweith- 
rediadau jr enwad, yn ei holl ddefnyddioldeb, a chylchoedd ei lafur^ mewn 
cyfrol deilwng o safle Annibyniaeth yn ein bro, yn ystod y tymmor presenoL 

6. Fod trysorfa arianol i gael ei âurfío, trwy gasgliad misol, chwarfcerol, 
neu flynyddol, yn mhob eglwys a chynnulleidfa, tuag at gynnorthwyo yn 
narpariad lleoedd i bregethu, a chynnal y weinidogaeth, ac adeiladu ao 
adgy weirio capeli, a chefnogi ysgolion, lle y byddo gwir angen am help, i 
gydweithredu â dybenion y Genadaeth Gartrefol yn rheolaidd a pharhaua 

Nid ydym, ar un cyfrif, yn bwriadu i'r cyfarfodydd hyn ymyryd dim â 
gweithred.adau y Gymanfa flynyddol, na gwrthweithio yr un o'i chynllun- 
iau, ond yn hytrach fod at alwad, fel cynnorthwy ychwanegol er dwyn ei 
chynghorion i weithrediad. 

Ni allwn derfynu hyn o adolygiad, heb gyfeirio at brydferthwch trefá 
cynnaliad y cynnadleddau, yn gystal a thuedd ymarferol ddaionus y cyn- 
nuUiadau cyhoeddus. Y mae pob gweinidog i fod yn Uywydd y gyfeillaoh 
a gynnalier o fewn cylch ei weinidogaeth, er rhoddi pawb yn yr un sefyllfifc 
swyddogol a'u gilydd yn ddiwahaniaeth. Y mae pob un o'r gweinidogìon i 
draddodi y bregeth gyhoeddus, ar y pwnc gosodedig, yn ei dum, ar gylch, 
er rhoddi yr un cyhoeddusrwydd iddynt a'u gilydd; ac felly gwelir fod holl 
ddoniau y dosbarth yn dyfod at wasanaeth pob eglwys a chapel, bach a 
mawr^ fel eu gilydd. Y mae yn anhawdd ymattal hefyd, heb gyfeirio gair 
at y cydweithrediad dihunangais sydd fel cadwyn auraidd yn rhwymo 
serchiadau y frawdoliaeth oll yn un gymdeithas. Y mae eiddigedd yn cael 
ei gadw draw mor bell, fel nad oes neb yn cael ei dra-dyrchafu, na neb yn 
cael ei sarhau. 

Gwyddom am lawer o fanylion eraiU ag y buasai yn briodol cyfeirio 
atynt, ond fel y mae y gofod a fwriadwyd i hyn o anerchiad wedi ei orhmw 
eisoes. Nid ydym yn dysgwyl gweled y cyfarfodydd hyn wedi eu dyrchafa 
i anrhydedd príodol iV hamcan, hyd nes y delo y gweinidogion a'r cenadan 
oU i benderfyniad cyson i roddi eu presenoldeb ynddynt, serch gwneuthur 
ychydig o aberth i dori drwy raddau o rwystrau, os bydd amgylchiadau yn 
galw am hyny. Dichon y dylid eu cyhoŵidi yn gynt ar gloriau y coûiodol- 
ion, fel na byddo i lawer o gyfarfodydd eraill gael eu trefiiu ar yr un amser, 
ac na byddo i'r brodyr addaw bod mewn manau eraill, ar draul colli y rhai 
hyn. Y mae yn gryn galondid i'r achos fod y frawdoliaeth yn gryno yn 
nghyd, i roddi eu bam ar bob achos a ddygir gerbron, ac i brofi mewn 
gweithred fod hoU elfenau hanfodol cydweithrediad iV cael yn yr Annibyn- 
iaeth ysgrythyrol a arddelwir gan y cyfundeb. 

Gwelir bellach yn ddigon amlwg y gellid cynnwys swm a sylwedd eîn 
hanerchiad mewn dau air, sef, cydymgynghoriad a chydweithbediad. Pe 
buasai modd cael cydweithrediad heb ymgynghori, gallesid yn hawdd foddloni 
ar fod heb y fath gyfarfodydd. Ond y mae profiad ymarferol yn dangos 
na ellir, ac yn egluriad tarawiadol o'r foeswers ysgrythyrol, "Lle y byddo 
amlder o gynghorwyr, y bydd diogelwch." 

Bellach, yr ydym o un galon ac un teimlad yn erchi yn ostyngedig, etto 
yn daer, am gydweithrediad yr hoU eglwysi a'r cynnulleidfaoedd, heb eithrio 
yr un person yn eu mysg, i ddwyn yn mlaen yr amcan presenol o ddyrchafu 
y deymas nad yw o'r byd hwn, o fewn terfynau ein dosbarth pwysig. Y 
mae " arwyddion yr amserau " yn fíafriol iawn i ni. Y mae Bhagluniaeth 
y nef yn gwenu amom, ac yn cynnyg i ni gylch o ddefnyddioldeb eang 
iawn. Y mae egwyddor ein trefniant yn gweithio ei hun, yn ddystaw, er 
yn aml yn anweledig i bob trefniant arall; ac amryw yn eu haifer yn 



Digitized by 



Google 



74 DUWINYODIAETH. 

drwyadl mewn gweithred, tra na addefant hyny mewn gair. Nid oes gen- 
ym ni ddim i*w ofiii oddiwrth yr holl gyfnewidiadau a'r chwyldroadau 
egwyddorol sydd yn cymeryd lle o'n hamgylch mewn gwlad ac eglwys, — y 
mae y cyfan oll dan lywodraeth yr hwn sydd wedi ei osod yn Ben uwchlaw 
pob peth iV eglwys, ac yn dwyn y cyfan i gydweithredu er dyrchafíad ei 
ogoniant ei hun, a daioni y rhai sydd yn ei garu. T pwnc pwysig i ni 
ydy w, gweithio aílan ein hegwyddorion, a bod yn fíyddlon i'n rhwymedig- 
aethau, gyda ffydd yn efíeithiolaeth y moddion dan fendith y nef. Nid yw 
ein tymmor gweithio ond byr. Yn awr yw yr adeg — j mae y wawr yn 
glir, yr awel yn dyner, yr haul yn tywynu, a mil o leisiau iV cly wed yn 
disgyn amom o bob byd, yn ein cydalw at ein gorchwyl. Y mae brodyr i 
ni, fu yn cydlafurio â ni, wedi blaenu amom. '* Rhaid i ni weithio gwaith 
yr hwn a'n danfonodd tra yr ydyw yn ddydd." Y mae haul amryw o 
honom nìnnau ar ei echŵydd — y mae y nos gerllaw, pan na ddichon neb 
weithio; a'r alwad ar bob un o honom ydy w, " Dos yn dy r^rmusdra hwn." — 
"DoB, gweithia heddyw yn fy ngwinllan." 

Yn y teimladau hyn yr unwn ein diolchgarwch, am bob arwydd o Iwydd- 
iant sydd yn ein mysg, ac am bob gradd o^brydferthwch sydd?amom fel 
brawdòliaeth, i'r hwn sydd yn cynnal y saith seren yn ei ddehetilaw; ac yr 
anfonwn ein herfyniau i'r nef, gyda mwg yr arogldarth lawer, gweddíau y 
saint, am dy walltiad helaethach o ddylanwadau yr Ysbryd Glan ar yr 
eglwys, ac ar y byd ! 

O. Y. Mewn canlyniad i'r ymddyddan a gymerodd le yn y cyfarfod ar 
gynnwysiad yr anerchiad uchod, penderfynwyd dwyn y pynciau canlynol 
dan ystyriaeth yn y cyfarfod nesaf : — Pa un a íyddai yn briodol anfon 
cylchlythyr i'r hoU eglwysi, yn fíaenorol i bob cyfarfod, yn galw sylw at y 
pynciau a ddygir gerbron yn y cynnadleddau dyfodol, ai peidio; gyda chais 
am wybodaeth o bob lle pa un a fyddant yn foddlon i dderbyn y Cyfarfod 
Chwarterol ar gylch, ai peidio, yn ol rhestr îwedi ei threfnu ä'i chyhoeddi 
yn briodoL 



PECHOD, CWYMP, A CHODIAD PEDR. 

" A Phedr a ddywedodd, Y dyn, nis gwn beth yr wyt yn eiMdnyedyd. Ac yn y man, ao 
efe etto yn lìefaru, canodd y ceiliog." 

Dyna godwm enbyd gafodd Pedr— gwadu ei Arglwydd dair gwaith, a chael cleÌBÌáu 
briw bob tro— briwo ei hun, ei Arglwydd, a*i achos. Ond nid mewn tri chyfnod pell 
oM fywyd, nac mewn gwaed oer, y gwadodd efe ef ,~mewn llai na thair awr, gefn nos, 
ar adeg ofnadwy brofedigaethua arno. Ychydig o werth ydyw crefydd y dyn hwnw 
gyrthio ddwywaith i'r un pechod. Nid yájs yn cael yr un enghraiflt yn y Beibl o fod 
neb edifarhaodd am ryw bechod cywilydd«B, yn syrthio iddo drachefo. Bum yn synu 
ganwaith sut y suddodJ Pedrmor ddwfn i*r llaid, mewn mor Ueied o amser—yntaa 
newydd fod yn eistedd wrth f wrdd yr Arglwydd — newydd gael ei rybuddio rhag gwadu 
—newydd fod mor hyderus ynddoeihun— ac wedi cael mwy o ffafrau gweinidogaethol 
lesu na braidd neb o'r dysgyblion. Ettp, Pedr yn gwádu ei Arglwydd, yn anghofio ei 
gedym addunedau, ac yn galw Duw yn dyst ar ei enaid f wy nag unwaith, nas gwyddai 
efe ddim am dano, nac am ei grefydd; a^gosododd Iwon a rhegfeydd yn sel ar y celwydd. 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH, 75 

Ond nid oedd Pedr fawr waelach na'r dysgyblion eraiU o ran hyny, ond ei fod ef wedl 
bod dipyn yn fwy parod i fostio ynddo ei hun, a mwy byrbwyll i ymwthio i fysg 
gelynion lesu— " A'r un modd y dy wedodd yr holl ddyBgyblion," nas gwadent ef ; a'r 
un modd y gwnaethant— gwadasant ef bob un, os nad â thafod, etto yn weithredol: 
*< Yna ei hoU ddysgyblion ef a*i gadawsant, ac a ffoisant." Ychydig iawn o wahan- 
îaeth sydd rhwng neb o honom a*n gilydd pan ddelom i gyffyrddiad á*r brofedlgaeth, 
ond fod gras Duw yn cyfryngu yn achos rliai, pan yn gadael y UeiU. 

Tbi owadiad Fbdb. 

Dygwyddodd y tri gwadiad yma yn ystod y drydodd wyUadwriaeth Bufeinig, sef 
rhwng deuddeg a thri, tuag amser caniad y ceUiog. 

1. Gwadoddnfn neuadd tŷ Caiaph(u,Ue yr aed ag ef i mewn gan ** ddysgybl araU," yr 
hwn oedd adnabyddus i*r archoffeiriad. loàn, ebe rhai; gwr y tŷ Ue bu lesu ya 
swpera, ebe eraiU; Nicodemus neu Joseph o Arimathea, ebe'r UeUl. 

2. Gwadodd yn mhorth y neuadd, Ue y ciUodd o bresenoldeb y llances a*i temtiodd 
i wadu gyntaf , gan dybied y cawsai lonydd. Aeth yn boethach amo, ac at waeth 
cyhuddwr— dyn oyfrwys, yn ei gymeryd i fyny wrth ei leferydd. 

3. Gwadodd yn nghanol gweision yr arehoffeiriad — wedi ei adnabod wrth oleuni tân, 
ac un o honynt yn gâr i*r dyn y torodd Fedr ei glust ef . A dyna y pryd yr aeth i 
dyngu— yn gweled ei berygl^nid o herwydd ei fod yn ddysgybl i'r lesu yn unig; ond 
hcfyd am iddo fygwth Uadd, a châr y dyn f u dan bwys ei gleddyf yn loitness i'w erby n. 
Mae adnabod gwrthgiliwr yn beth liawdd iawn mewn torf. Adoabyddwyd Fedr 
wrth oleu tân liw nos— wrth ei edryclüad shy ; yna wrth ei eiriau; ac yna wrth ei Iwon 
a'i regfeydd. Rhyw swatio yr oèdd fel euog, a rhyw gochi wrth wneud ei Iw, a 
checian wrth dyngu. Nis gallai dyngu mor rhwydd a dyn cynnefln — tyngu o chẃith. 

ElTHAFION PBCHOD FedB. 

l. Gwadodd nad oedd yn ddysggbL 9. Gwadodd nad adwaenai mo*r leêu, 3. Haerodd 
nas gwyddai beth oeddynt yn geisio ddweyd^&*T cwbl yn gelwydd. Feth naturiol i ddyn 
celwyddog ydyw treio cynnal ei gelwydd i fyny trwy Iwon; oblegîd gwyr ei gydwybod 
mai celwydd y mae yn ei ddweyd. Ac os gwel ef eraUI yn ei ammheu, myn dreio y 
ffordd debycaf i gadarnhau celwydd yn wir. Nid oes fawr o goel ar neb o wŷr y 
Uwon mawr yma— medru dymuno meUdithion arnynt eu hunain, os nad yw y celwydd 
maent yn ei ddweyd yn wirî Ond dyma oedd >n gwneud celwydd Fedr yn rhyfedd— 
gwyddai iddynt ei weled ef gyda*r lesu yn yr ardd, a bod rhai o honýnt yn edrycb 
amo yn dyfod i mewn gyda*r ** dysgybl arall,*' a bod hwnw yn cael Uonydd gan bawb, 
Ond beth wnawn ni yn son, pan ddechreuo Satan ymosod ar ddyn, pwy gaiff lonydd 
ganddo, hyd oni chyfryngo Duw? A phan ddechreuo dyn golU y ffordd, bydd yn 
agored i*w cholü o hyd nes dyfod i*w le— " wylo yn dost." Tybiaf fod gan Satan kw 
gref mewn stormio profedigaethau y saînt. Dywedodd lesu Grist wrth Fedr yn 
mlaenllaw, " fod Satan wedi bod yn ei geisio ef i*w nithio," ar ol clywed ei benderfyn- 
iad mawr o ganlyn hyd farw. Ond dy wedodd iddo weddîo drosto, fd na ddiffygia» el 
ffydd ef — nid am iddo gael ei gadw o'r gograu. Efe oedd y mwyaf peryglus i deyraas 
Satan— dyn â digon o fywyd ynddo; ond fod ganddo ddwy wers heb eu dysgu, sef, 
adnabod ei anallu ei hunan, ac mai o Dduw yr oedd ei ddìgonedd. 

Dtfndsb codwm Fedb. 

Dechreuodd trwy liihro yn ol^" canlyn o hirbeU." Canlynai lesu ar ol ei ddal, a 
dangosai beth gofal am dano; ond mwy am dano ei hunan. Safai o hirbell, cr mwyn 
bod aUan o berygl ei hunan— methodd. Tybiodd y gaUasai dritnio ei gydẃybod wrth 
'ganlyn o hirbeU, a chadw ei ben rhag dirmyg— dim modd. Ni wna sneahingjobs mo'r 
tro i'r dyn ei hun, na chan lesu chwaith. Mae dechreu pechu yn arwain i waeth. 
Canlyn o hirbeU eedd y cam cyntaf roesFedr tua'r Uaid, a*r domen, a*r gors; yna 
gwadu gcrbron un a dau; ac yn ddiweddaf, <* Efe a wadodd ger eu bron hwynt oU.** 
Fel yna y mae egwyddor ddrwg yn enniU tir, a*r ffordd i bechod yn Uedu — Ilaciò 
mewn gwaith, yn düyn oferwyr; yna gwadu crefydd, ac yna syrthio o*r naiU bwÜ 
Uygredig i*r Uall. 



Digitized by 



Google 



76 DUWINTDDIAETH. 

Aros yn mysg €wmpeini drwg achtysurodd ei gwymp, Mae cwmni drwg wedi arfer 
Ilygra dynion da. Fe buasai Pedr jn mysg gwell cwmni, ni chawsai y íath godwm. 
Yn mysg gwaaanaeth-ferched a heddgeidwaid jsgafn y collodd Fedr ei raen. Aeth 
mor groenllwm a datad sydd yn arfer pori yn mysg dndn. Peth anaddas iawn jdyw 
gweled dyn da jn mysg cwmni drwg, yn enwedlg pregethWr, neu swyddog eglwys 
Crist, 08 na bydd ganddynt ry wbeth a wnelont â'u hiachawdwriaeth. Fwy bynag^ 
daflo ei hunan i neuaddau diafol, sathro ar diroedd anghyfreithlawn, ac a fynycho i 
growd y pechaduriaid heb neges, cânt neges—gallant fod yn sicr y temtir ac y meglir 
hwynt— yr ânt yn wawd a dirmyg fel Samson, os nid i dyngu a rhegu fel Pedr. Un- 
waith yr aeth Pedr i le ag y gwyddai mai gelynion lesu arferai fod yno, mae y graith 
arno bythl Faint o fechgyn a merched Cymru goUodd eu cAaracíer. a'u crefydd, o 
herwydd mynychu tai diras, a Ueoedd cyfarfod pechadurus? 

Edliw ei grejydd iddo oedd y demtasiwn, Yn gyntaf, gan eneth o forwyn; jma, gan 
ryw ddyn; ac yn olaf, gan y Uuaws: " Yr wyt tithau hefyd yn un o honynt." — •* A 
tíìithau oeddit gyda lesu y Galilead."— " Yr oedd hwn hefyd gyda lesu o Nazareth. 
Mae dy leferydd yn dy gyhuddo." Mor wawdus y mae gelynion yn arfer sìarad am 
Icsu a'i ganlynwyr, onide? " lesu y GaUlead, lesu o Nazareth," fd pe baent hwy yn 
rhy w genedl santaidd. Ond dedwydd o ddyn ydyw yr hwn nad oes gan elynion 
crefydd ddim i edUw iddo ond ei grefydd a'i Grist, a bod ei leferydd yn ei gyhuddo. 
Etto, serve him right ydy w edUw iddo, os na saif ef yn ei rych. ** Fa ran sydd i gred- 
adyn gydag anghredadyn? " Nid oes dim modd ei dal hi bob ochr gyda chrefydd a*r 
byd. Os myn yr anifaU y blewyn glas sydd ar ochr y clawdd, rhaid iddo fyned i'r 
ffos—nid tebyg y daw allan heb ei dynu. Treiodd Pedr wneud ei hunan fel gweision 
yr archoffeiriad — dim modd. ** Y mae dy leferydd yn dy gyhuddo." — ** Yr wy t tithaa 
yn un o honynt." 

Ei bechod oedd cywilyddio arddel lesu, Gwadai ei hun, ei grefydd, a'i Grist — tri 
chelwydd gwrthgüiwr. Trosedd trahaus ydy w gwadu crefydd er mwyn parch gelyn- 
ion; a pheidio arddel lesu er mwyn cael Uonydd yn mysg cwmpeìni drwgl Ymae 
gwadu lesu, a gadael crefydd, yn beth hoUol anghyfreithlon i ganlynwyr lesu, o dan 
unrhyw amgylchiad. Ei arddel yn ddigywilydd mewn amgylchiadau dyrys, sydd yn 
gosod gwerth ar grefydd dyn yn nghyfrif Crist: ** Pwy bynag fyddo cy wUydd ganddo 
fi a*m geiriau, bydd cywilydd gan Fab y dyn yntau hefyd,"— yn fy mhrofedigaeth. 

Ac ychydig iawn oedd y demtasiwn i wadu — of n morwyn neu ddwy, a gweision tŷ yr 
archoiffeiriad. Beth pe buasai yno raglaw, ustus heddwch, neu dwmeiod Uysî Collodd 
yntau ei wynt gyda'r gwŷr traed— rhai nad oedd ganddynt ddim i wneud iddo, nac yn 
bwriadu, efallai, pe buasai yn addef y ffaith. Dychymygu sylwedd mewn cysgod. Owl 
Pedr, Pedr, ti aethost yn Simon, ac yn fab Jonal— unwaith, dwywaith, tairl Apostol, 
newydd fod yn bwyta y Pasg, yn penderfynu marw cyn gwadu, ac wedi cael rhybudd 
prydlon; etto yn gwadu dair gwaithl Anwyl bobl, nid oes neb wyr pa mor beUed y 
g^U fyned ar ol dechreu cychwyn mewn ffordd ddrwg. Y mae dechreuadau bychain 
wedi terfynu mewn gofldiau arswydus. Ychydìg feddyUodd Pedr wrthddechrea 
llacio yn ei gamrau, yr aethai yn fath rebei, y tynasai y fath ddirmyg ar grefydd, a 
gofld i'w gwpan ei hun. Oeri oedd pen y ffordd, yna dweyd celwydd, yna cymeryd ei 
Iw ar gam, a'i ddiweddu mewn rhegfeyddl Wn i ddim afyddai yn annheg casglu^iad 
aethai Pedr cyn belled a Judas, oni b*ai fod y weithred fradwrus wedi ei chyflawni. 
Dirwynai yn gyflym i ryw bendraw arswydus— o'r canlyn o hirbell, hyd y Uwon a'p 
rhegu. A pha beth na wna gwrthgUiwr, ac a fydd ei ddiwedd, oni chyfrynga dwyfol ras? 

Grasol gtfodiad Pbdb o'i gwtmp. 

Nid oes neh o ganlynwyr lesu yn rhy gryfion i syrthio, ond y maent oü yn rhy weiniaid i 
godi heb help, Dyma apostol a phregethwr ar lawr—un o*r rhai mwyaf selog o*r hoU 
ddysgyblion yn y pwll isaf— Uong marsiandwr wedi ei chwythu o flaen corwynt 
prof edigaeth. Mae gan Satan lid mawr tuag at flaenoriaid y bobl. ** Satan a'ch 
ceisiodd chwi i*ch nithio,**— treiodd eu gyru yn mhenau eu gilydd. Ac wedi methu 
Uwyddo, troes nerthoedd ei infemal machines i ruthro ar un o honynt, sef Pedr. 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIABTH. 77 

GaUypeth dÌ8tadU\ffod yn achh/sw cwymp Vr crefyddwr goreu, os gedy Duw efiddo ei 
hun. Of u áyn oedd yn ddigon o fagl i laesu dwylaw Pedr. Morwyn a*i taflodd ef i 
wadu ei gn^efydd, a'i blagio gan gwpl o weision cellweirus a'i gjrodd i wjlltío, rheg^i» 
a thjngu. Anwyl fechgyn a merched ieuainc, gochelwch rhag gwneud maglau 1 
daflu neb crefyddol allan o'r Ifordd. Dechreu cyfeillachu ft bechgyn amerched 
ieuainc digrefydd barodd i ambell un fagwyd ar aelwyd grefyddol werthu Crist am 
lai na Judas, a gadael crefydd am lai na Demas! Ofnwn bechodau bychain, oblegid 
mae cynnydd mewn egin ond cael maeth. Dylem dalu mwy o sylw i bethau bychain, 
yn dda ac yn ddrwg. Pechod bychan oedd y cam cyntaf roes Pedr— Uacio yn nghan- 
Iyn lesu, yna ymwthio i fysg cy mdeithion Ilawen ; ond yr oedd hadau dinystr tra- 
gwyddol yn y pechodau yna, oni b'ai i'r lesu dosturio wrtho. 

Offeryn di»taäl iawn yn Uaw Duw all ddihuno dyn oW dirywiad dyfnaj, Dygwyddiad 
oyffredin iawn roes gyflEro yn nghydwybod Pedr i ystyried yn mha le yr oedd, a pha 
beth a wnaeth— "caniad ceiliog." Medr lesu Grist wneud unrhỳw arwydd a ddewiso 
yn effeithiol a rhinwcddol i eneidiau ei bobl. Dau gnu o wlan, un yn sych a'r 
Ilall yn wlyb, gododd ysbryd gwan Gedeon, ar ol i angel Duw fethu. A dyma gân 
ceiliog yn deffroi enaid apostol cysglyd i deimlo ei bechod, a'i berygl, a'i rwymedig- 
aeth. Nid oes dim yn ei lais na'i amser o ganu mwy nag arferol. Dan fendith Duw, 
medrodd wneud peth ag y methodd morwyn Caiaphas, a Uonaid heM o'i weision. 
Gwadai er gwaethaf y cwbl, nes clywed y ceiliog yn canu. A bu y ceiliog yna yn 
loan Fedyddiwr i Pedr, a*i ganiad yn bregeth iddo ar edifeirwch. Ceiliog Dafydd 
oedd ei galon, a'i gân oedd ei hergyd: " Calon Dafydd a'l tarawodd ef." Mae gan 
bawb ei geiliog. Lle bynag mae egwyddor o ras yn y galon, er i ddyn gael ei orchfygu 
weithiau gan demtasiwn, awgrym cyfaill, edliwiad gelyn, neu air mewn pregeth, 
gwasanaetha i ddwyn ar gof iddo nad ydyw yn ei le. Damwain fechan, croes raglun- 
iaeth, neu ofn y nos, all gynhyrfu ei feddwl i ystyrìed. 

Ychydig fu Pedr ar lawr yn ei bechod, Yn min yr hwyr yr oedd ef ar gymundeb, 

hanner nos yn wrthgiliwr, a chyn tri yn wylo dan ei bechod. Argod ofnadwy ydyw 

gweled neb yn Ilithro oddiwrth grefydd i gorsbyllau Uygredigaeth, ac yn ymaroB 

ynddynt am flynyddau. Mae lesu Grist yn dyfod ar ganiad y ceiUog weithiau yn 

llwybr ei dmgaredd ; ond yn llawer amlach yn Uwybr angeu a barn. Angeu ddylasai 

ddsd Pedr ar ganiad y ceUiog, ond trugaredd a'i daliodd. 

" Trafaelìodd tnag nfrem mor fcìaa a neb erioed, 
Fe'i daliwyd ar y dibyn, i'r lesu byddo'r clod." 

Ni fyn lesu goUi neb, os mynant hwy wrando arno, ac edrych ato am ymwared. ** A'p 

lesu a drodd, ac a edrychodd ar Pedr. A Phedr a geflodd air yr lesu," heb fod neb 

yn pregethu iddo ond Uais ceiUog, na bod hwnw yn dweyd dim wrtho ef mwy nag 

wrth bawb, ond fod lesu yn Uefaru drwyddo. Anwyl bobl, coflwn bob amser, cyn 

edrych yn ysgafn ar offerynau gwael, a dirmygu moddion gwan, ddarfod i apostol 

syrthìo trwy ofni morwyn^ a chodi drachefn trwy ganiad ceiliog. Os oes gwrid yn codi 

yn eich wyneb, dagrau yn dyferu o'cli Uygaid, neu ochenaid yn dianc o'ch mynwes— 

lesu droes i edrych amoch. Mae hadau bywyd tragwyddol yn y moddion gwanaf o 

ras. " Na ddiystyrwch bethau bychaîn." 

Cododd Pedr ifyny yn tticÄ--aeth allan ac a ** wylodd yn chwerw dost." Syrthiodd 

Uawer gwrthgiliwr heb godi byth. A gwaith caled iawn ydy w edifarhau am wadu 

lesu— " wylo fel un yn wylo am ei gyntafanedig." Gwaith melus yw pechu, ond 

chwerw ^ydd edifarhau, naill ai hwyr neu hwyrach. *' A Phedr a aeth allan, ac a 

wylodd." Edìfeirwch dirgeí ydoedd. Yn ddirgel y daeth argyhoeddiad i'w galon— ar 

edrychiad lesu—ao allan mewn rhyw le dirgel y bu yntau yn gofldio am ei bechod. 

Gadawodd yr hen le y pechodd ynddo, a'r hen offer a'i.tynodd i ddrwg;»aeth allan, 

ac ni ddychwelodd atynt byth mwy. Torodd i fyny ft hwynt am byth^ canys gwelodd 

mai nid dyma ei le, na'r gwaith y dylasai fod gydag ef. Tair gwaith y gwadodd Pedr, 

ond canwaith am bob tro y bu yn edifàr ganddo. Dywedai yr hen bobl, **na chlyw- 

odd o geUiog yn canu byth wed'yn heb goflo ei feiau, ac wylo Uif o ddagrau." Ond 



Digitized by 



Google 



78 DUWINyDDIAETH. 

unwaith j ** wylodd o*ii chwerw dost/' pan goflodd ef eiriau yt lesu, a meddwl am ei 
waith jn pecha jrn erbyn gras Crist, a*r arwyddion penaf o*i gariad, toddo id ei galon, 
a llifodd jn olchfa dros ei wyneb. A bu hjny yn ddigon i agor drws pardwn iddo am 
byth, ac yn wrtaithi fywyd newydd o hyny allan. Mae wylo dagrau yn gydweddol 
Ag edifeirwch, ac edifeirwch yn hanfodol i gyf newidiad meddwl; canys dyna yw 
hanfod edifeirwch, a dyna sy'n melysu pardwn, ac yn ffieiddio pechod—cyfnewidiad 
meddwL Adwaenom ddyoion fedr wylo dan bob pregeth bron, heb un argoel o gyf- 
newidiad buchedd^sychant cyn gwlychu. Dim gwerth ond i'w hailgaledu, fel myn- 
ychiad haiam yn nhân y gof. Yr arwydd sicraf o werth dagrau edifeirwch ain 
unrhyw bechod ydyw, by wyd newydd o ras a duwioldeb. •* O phechais, ni wnaf fl 
mwy.*'— " Aeth allan, ac a wylodd yn chwerw dost." 

Addtsoiadau tmabfbbol. 

Fod pob gwrthgüiwryn bechadur gresynol'^'weài tynu i goUedigaeth yr enaid^a myned 
ar encil tragwyddol yn erbyn ewyllys enaid Duw. Diarddelodd ei hunan o fod yn 
perthyn i Grist— gwnaeth ei hunan ỳn fab diafol, cadamhaodd gelwydd â Uw Duw, a 
chymer eiriau plant diafol i*w selio— rhegu a thyngu. Dy na Fedr wedi dweyd petli 
ag y gwyddai mai anwiredd oedd— gwadu gwir oedd ef newydd ddwyn tystiolaetli 
iddo: ** Ti yw Crist, Mab y Duw byw." Gwadu ar ol bod dair blynedd dan ei weinid- 
ogaeth, yn aelod ol gyngborion dirgelaf , yn edrych ar ei bethau rhyf eddaf , ao yn 
teimlo pethau ofnadwy. Dywedai beth yn erbyn ei gydwybod, ei deimlad, golwg ei 
lygaid, clyw ei glustiaU} a gwybodaeth eraill. 

Ond yn anfwriadol yr aeth Pedr i dir gwrthgitiad, Cyffro .disymwth a*i gwasgodd, a 
syndod a*i taflodd i*r brofedigaeth. Syrthiodd iddi fel dyn mewn^^, megys yn ddi- 
rybudd a difeddwl, a'i galon yn erbyn; nid fel Judas, ** yr hwn oedd ar fedr ei frad- 
ychu/'-r-yn hen gynghor a bwriad, ond cael cyfle. 

fod amgylchiadau yn dra sicr o dynu allan y drwg fo mewn pechadur, ac egluro ei 
bechod, Yr oedd hen ddrwg yn Fedr — hen gasgliad eisieu ei oUŵng— hunanoldeb. 
Ac mi f um i yn meddwl y gallasai ef fod wedi oeri at yr lesu er y pryd ag y dy wed- 
odd lesu wrtho, " Dos yn fy ol i Satah." Feth hawdd iawn ydyw croesi meddwl dyn 
balch a hunanoL Ac nid oedd modd tynu hyny o Fedr heb ei ollwng i safn profcdig- 
aeth i dreio ei nerth. A mynodd fyned iddi, er i'r lesu ei osod yn rhydd. Medr lesu 
Grist dynu drwg o'Ì bobl trwy gyf rwng drwg ddynion. Aeth Fedr mor hunanol cyn 
bod yn dàir blynedd o grefyddwr, nes tybìed y gailai wneud pob peth yn annib^mol ar 
ras Duw. Yr oedd gofyn am help Duw allan o'r cwestiwn g^nddo, bron yn mhob 
achos. A gollyngodd Duw ef iddo ei hun, i gael treio ei siawos. Dechreuodd yntau 
oerî, canlyn o hirbell, gwadu ei grefydd, a gwadu ei Arglwydd 1 Ond pan ydoedd yn 
myned ar y goriwaered tua thrueni, gollyngodd Duw ferched, a dynion, a chythreul- 
iaid i'w baffio, Satan i hushto'r f rwydr, ac yntau i ofalu am dano rhag ei ladd. Tynas- 
ant y drwg o hono, fel ua bu ef byth yr un dyn wed'yn. A thynodd lesu Grist 
edifeirwch o'i galon am golli ei le yn y frwydr^gwnaed dyn newydd hollol o hono. 
Y mae pechod fel yr in^uenza, rhaid ei gael allan trwy dyllau chwys edifeirwch. 

Fod cwympiadau yn dysgu peth mawr ar ddyn^ gyda bendith Duw a goku gras, Dyna 
Fedr yn gwneud adduned na wadai ef byth mo'r lesu; ond cyn pen ychydìg yn gwnead 
Uwon, ac yn eu seUo â rhegfeydd, nad adwaenai mo hono. A chredaf fod ei addun- 
edau mor ooest a difrifol a phe buasai Gabriel yn eu gwneud. Daethant aUan o'i 
íynwes o wir gariad at yr lesu, ond fod amo eisieu dysgu rhagor am dano ei hun— ^ 
am ei anaUu i orchfygu gelynion, a'i anwybodaeth o'r treialon ag yr oedd ef i fyned 
drwyddynt. Ond dysgodd wersi pwysig yn y brofedigaeth yma— fod rhy fach o 
werth ynddo i gyflawni y penderfyniadau mawrion addawodd, os na ddîbynai ar raa 
Crìst — na ddylasai dreio glynu wrth Grist, heb fod ei bwys ar ras Crist— na wyddai 
fawr am ei wendid hyd oni ddygwyd ef at y prawf— al fod wedi ei oUwng i bechod 
gwarthus, er mwyn dangos iddo ei wendid, a'i angen am help gras. 

NaM gdUr goaod fawr iawn o ymddiried ar neb dynUmy yn annibynol ar ras Duto, 
Dibynu ar unrhyw nerth dynol, neu unrhyw benderfyniadau eUir ffurfio gan ddyn, 



Digiti 



zedbyG00gle* 



BYWGBAFFIAETH. 



79 



heb gymhorth dwyfol, sydd ddibjniad ar wjnt, gwegi, gwagedd, a geadeb: *< Na byder- 
wch ar dywysogion, nac ar fab dyn, yr hwn nid oes iachawdwriaeth ynddo." A beth 
bynag eill dyn fod wedi bod gynt o ran ei gyrhaeddiadau cref yddol, os onwaith y dyry 
efe ffordd i demtasiwn, a phechu o hono yn wybodol, nid hwyrach y daw efe Vr ddalfa, 
— " Çyn ûcred a bod Tabor yn y mynyddoedd, a Charmel yn y môr, fe ddaw." Blae 
çysylltíad annattodol rhwng pechod a chosb: "A gwybyddwch y goddiwedda eich 
pechod chwi." A o ddrwg i waeth, nes cyrhaedd marc Duw o oddef. Ac yna, 
** mewn pryd y Uithr eu traed hwynt." Efaliai y bydd y chwant dipyn o amser yn y 
plisgyn, ond deor wna, ac esgor ar farwolaeth. 

GaìTun edrychiad o eiddo lesu Grist wneud iies tnawr i bechadur, Edrychodd ar Pedf , 
a chofiodd yntau ei addunedau bob nn, a'i Iwon, a'î regfeydd, a ffafrau grasol yr lesu 
i gÿd, nes oedd ei galon euog yn Uosgi yoddo, ei eoaid yn crynu gan of n, ei lygaid yn 
ffynnonan o ddagrau, a'i wyneb yn ffaglu o dan orchudd o gy wilydd, fel nas gallai 
aros yn nghwmni dynion^ymneillduai állan gefn nos. Anwyl bobl, nid oes achos i*r 
pechadur mwyaf archoUedig anobeithio am drugaredd, os medr ef edrych ar yr lesa, a 
chasgln fod lesu yn edrych arno yntan. Dyma driniaeth Fedr glwyfus yn enghraifft 
dros yr oesoedd. *' A'r lesu a drodd, ac a edrychodd ar Pedr. Pedr a aeth allan, ac 
a wylodd yn chwerw dost." Taflodd ei hunan yn uniongyrchol, gyda chalon edifeiriol, 
ar dosturi a thynerwch anfeidrol Duw. Dyna un o hyoodion cariad lesu, onideF 
Pedr anniolchgar,— pechadur mawr, yn wir, a*r lesu yn edrych amo, ac yn tos'turio 
wrtho. Pan^oedd lesu yn y ddalfa, yn rhwym, yn garcharor^Pedr yn gwadul Pan 
oedd lesu yn rhoi arwyddion o'r cariad tyneraf, Pedr yn datguddio yr anniolchgarwch 
duaf . Pan oedd lesu yn ymroi i farwolaeth waedlyd y groes drosto, yntau yn ei wadul 
£fe yn diarddel lesu trwy Iwon, a*r lesu yn edrych amo yntaumewn trugareddt 
Beth ddywed yr edrychiad yna wrthym ni? Y mae ef yn fyw o siarad, yn areithio 
gyda grym, a'r olwg yn ymadrod^ion bywyd. Cymwynasgar Waredwr bywyd yn 
tosturio wrth enaid parod Vw goUiI Apostol ein cyffes ni yn pregethu bywyd i wrth-- 
giUwr! Penarglwydd calonau dynion yn gwneud iddynt deimlo eu beiau, heb fod neb 
ond hwy ac yntau yn gwybod! Wel, beth na wna dyn os gedy Duw ef iddo ei hun? 
Beth nad aU lesu, os cymer ef atom? A pha raid i neb anobeithio tra bo lesu yn 
edrych arno? Ond, ** yr hwn sydd yn sef yU, edryched na syrthio.** lAe Uaddwyd y 
cedyrn, beth all gynnal y gweiniaid? Dim ond gras y Duw hoUaUuog, ''Byddwn 
wyliadwms, gan hyny, i weddîau,*' gan ochelyd pob achlysur i bechod, " ac ymnerthu 
yn y gras sydd yn Nghrist_Iesu.*'~R. W. R 



MRS. THOMAS Y PORTH. 



NiD oes nemawr ardal yn Nghymra wedi 
gweled mwy o gyfnewidiadau yn ystod y 
blynyddoedd diweddaf, na*r gymydog- 
aeth i*r hon yr ydym yn awr ar fedr 
arwain y darllenydd. Ar làn yr Hondda, 
ryw bedair miUdir uwchlaw uniad yr afon 
hòno a*r Taf, yn Mhontyprídd, y saif 
tyddyn y Porth. Ar ei gyfer, yrochr 
luraU i*r afon, y mae hen gapel y Cymer, 
yn nglŷn â*r hwn y mae hen adgoâon 
cysegredig wedi eu cysyUtu; ac ychydig 
yn uwch i fyny y mae y cwm yn rhanu 
yn ddau--y naiU wedi cael ei ffurfio gan 
yr Hondda fawr, a*r UaU gan yr Hondda 
fechan. Cul a dwfn yw y cwm gan 



mwyaf drwyddo, ac amgylchynir ef gan 
fynyddoiedd uchel a chribog. Mae yr 
hoU wlad o Bontypridd i Benpych yn 
Uawn gwythîenau glo, ac hwyrach nad 
oes yr un ardal yn y deyrnas yn cynnwys 
cynnifer o elfenau cyfoeth. Ýchydig 
iawn oedd niiet y preswylwyr tua dechreu 
y ganríf bon; ond bellach y mae pentref- 
ydd mawríon a chynnyddol yn britho y 
cwm o*r naiU ben i*r llaU. 

Yn hen dyddyndy y Porth, yn mis 
Chwefror, 1813, y ganwyd gwrthddrych 
ein còflant. Hanai o deulu tra chyfrifoL 
Yr oedd ei thad yn freeholdert yn by w ar 
ei dìr ei hun; a*i mam yn ferch y Foresi^ 



Digitized by 



Google 



80 



BTWGRAFFIAETH. 



ger MouDtain Ash. Pan tna dwj flwydd 
oed, cafodd y goUed fwyaf y dichon 
plentyn gael; amddifadwyd hi o dynerwch 
a hyfforddiant maml Bu farw ei mam 
ar enedigaeth ei hail blentyn, Florence, 
yr hon a'i dilynodd pan yn bedair blwydd 
oed. Felly cafodd Jane ei gadael yn 
unìg ac amddifad; a chan fod ei thad y 
pryd hwnw yn ddyn gwyllt ac ofer, pur 
ychydig ydoedd manteision dyddiau ei 
mebyd. Ac etto y mae yr Hwn sydd yn 
•* Uywio'r oll " yn gwneud pob peth yn 
dda. Dyma yn ddiau oedd y driniaeth 
oreu ar ei chyfer hi. Mae rliai meddyliau 
fel dol-dir, heb eisieu achles, yn ymdyfu 
o honynt eu hunain. Yn ol tystiolaeth 
hen bobl y Cymer, yr oedd Jane yn blent- 
yn hardd dros ben; neu, i ddefnyddio eu 
hymadrodd hwy eu hunain, yr oedd yn 
hynod " bert" Tyfodd i fyny yn ferch 
ieuanc hardd-deg; a pharodd ei harddwch, 
yn nghyda'r ffaith ei bod yn etifeddes 
tyddyn y Porth, i lawer Uygad gael ei 
ddcnu ar ei hol. Pan yn bedair ar bym- 
theg oed, ymunodd mewn priodas âg 
Edward WiUiama o*r Tydraw; ond nid 
hir y parhaodd yr undeb. Byr y bu 
dyddiau ei hawddfyd, a daeth cyfnod o 
aml a blin drallodau i'w chyfarfod. Cyn 
pen deng mlynedd bu farw ei phriod o'r 
darfodeSgaeth, gan ei gadael yn weddw 
a phump o blant bychain i ofalu am dan- 
ynt— yr hynaf heb fod yn naw mlwydd, 
a'r ieuangaf heb fod ond ychydig gyda 
blwydd oed. Diwrnod tywyll du — di- 
wrnod cymylog a niwliog, oedi y diwrnod 
hwnwyn hen amaethdy y Porth! Llenwid 
calon y weddntgan alar ar ol priod tyner 
ac anwyl, a Ilethid hi gan bryder yn 
nghylch cynnaliaeth ei rhai bychain. Yr 
oeidd ei hamgylchiadau y pryd hwnw yn 
bur wasgedig, o herwydd gwastraff ac 
afradlonedd ei thad ; ac oni buasai ei gof al 
hi, buasai y fferm, hen drefdadaeth y 
teulu, wedi ei gwario yn llwyr. Ond 
cafodd hi, fel y cafodd miloedd o*i blaen, 
deimlo yn fuan fod *'Barnwr y gweddwon, 
a Thad yr amddifaid," yn fyw. Cadwyd 
hi a'r rhai bychain yn fy w yn araser blin- 
der; a phan aed i chwìlio i mewn i gell- 
ocid yr hen dyddyn, cafwyd fod yno dor- 
aeth o drysorau gwerthfawr, na buasai hi 
erioed wedi bod yn breuddwydio am 
danynt. Parodd darganfyddiad glo yn y 
tir chwyldroad hapus yn ei hamgylchiad- 
au, a chafodd o hyny allan ddwyn ei 
phlant i fyny o dan wenau Rhagluniaeth. 
Farhaodd yn weddw am oddeutu pedair 
blynedd ar ddeg, pan yr ymunodd mewn 
priodas ar y 5ed o Fedi, 1855, â Mr. Jabez 
Thomas, prif oruchwyliwr ar weithiau 
Mr. Insole a'i fab. Trodd yr undeb hwn 
allan yn bob peth y gallesid ei ddymuno. 
O'r braidd y gellir defnyddio gormodiaith 
am Mr. Thomas f el priod a thad. Yr oedd 



yn dyner, gofalus, a hynod dadoL Fel 
hyn y dywed un o*r plantamdano: — **Pe 
buasai yn dad naturiol i ni, nis gallasai 
byth ymddwyn gyda mwy o ofal, tyner- 
wch, ac anwyldeb tuag atom." Dywed 
yn mhellach, *'na ddarfu i'r un gair 
chwerw ddyfod dros wefusau Mr. Thomas 
yn y teulu, yn ystod y tair blynedd ar 
ddeg y buootyn briod." Ond, o'r tu arall, 
mai cysuro a thawelu yr ystorm y byddai 
efe bob amser, gan adael y gorchwyl o 
geryddu, os buapai eisieu, yn llaw y fam. 

Cyfarfyddodd Mrs. Thomas, feì yr 
awgrymwyd eisoes, â Ilawer o drallodioii 
yn ystod ei hoes. Collodd briod tyiier » 
hawddgar, a gadawyd hi yn weddw cyn 
cyrhaedd o honi ddeg ar hugain oed. Yn 
mhen ychydig flynyddoedd, pan yr oedd 
y plant yn yr ysgol yn Nghaerdydd, gaf- 
aelodd y croup yn Thomas, y bachgen 
ieuangaf , ar ddydd Mercher, fel y gorfa- 
wyd ei gymeryd adref boreu dydd Gwea- 
er, ac erbyn nos Sadwrn yr oedd ei ysbryd 
wedi ymadael! Llawer gwaith y gwelwyd 
hi yn mhen blynyddoedd yn tywalH 
dagrau ar ol y ^bachgen hwn. Nadolig*, 
1855, bu farw ei chyntafanedig, Eyan, ar 
ol tyfu i fyny i oedran gwr, ac ymsefydln 
yn y byd. Cymaint oedd ei phryder 
wrth ei weled yn gwywo o ddydd i ddydd 
yn y darfodedig leth, fel y cafodd stroke 
o'r palsy, ac felly bu yn analluog i weini 
arno yn ei oriau diweddaf. Yn foan 
wedi hyn bu farw ei thad, yn 82 mL oed; 
ac yn ddiweddaf oU collodd ei hŵyr bach 
Tom, mab ei chyntafanedig Eyan, yr hwn 
a fagasai er yn faban. Yr oedd calonaa 
Mr. a Mrs. Thomas wedi ymgylymu am y 
bachgen hwn— efe ydoedd eu dyddanwcb 
a'u cysur; ond cymerwyd ef yn glaf, ac 
ar ol gwywo am fisoedd, bu farw yn 
Mehefin, 1866. 

Yr oedd colli plant a pherthynaaau yn 
effeithio yn ddwys ar ei chalon ac ar ei 
chyfansoddiad. Er cadamed yr olwg 
arni, yr oedd ei theimladau teuluol yn 
dyner a dwys, ac o ganlyniad yr oedd ei 
hiraeth yn ddwfn a pharhaus. Cafodd 
gystudd trwm yn nglŷn â marwolaetb ei 
mab hynaf , a bu yn glaf drachef n ar ol 
marwolaeth ei thad. Ond pan gymerwyd 
yr ẃyr ieuanc oddiwrthi, cynhyrfodd hen 
ysigfa a gafodd yn ei bron pan yn ieuanc, 
ac ymffurfiodd yn gancer o'r rhywogaeth 
waethaf , gan achosi iddi arteithiau annys- 
grîfiadwy, a therfynu yn ei hangeu. 

Ond beílach y mae yn bryd i ni, cyn 
myned i adrodd hanes ei dyddiau diwedd- 
af, i geisio rhoddi darlun o wrthddrych 
ein cofiant ei hunan, yn hytrach na dys- 
grifio ei hamgylchion. Yr ydym am roddi 
cyfleusdra i'r darllenydd i ymgydnabyddn 
âg un o'r eneidiau puraf ac anwyUf a 
gyfarfyddasom erioed, ac un oedd yn 
ddiammheuol yn un o rai mwyaf rhagorol 



Digitized by 



Google 



BAWORAPFIAETH. 



81 



y ddaear. Mae yn agos i ugain mljnedd 
wedi dìanc oddiar pan welsom hi am 7 
waith gjDtal Yr oedd 7 pr^d hwnw ^n 
ÌBMìyw landeg, dàl, gyflawn, hynod o 
famaidd yt olwg arni. Nid oedd ^r 
harddwch a'i hynodai pan jn ferch ieuanc 
wedl cwbl ddiflanu. Yr oedd ei Uygaid 
TD llawn t^nerwch a chydymdeimlad; ac 
am ei gwên, ^r oedd fel toriad gwawr — 
braidd nad oedd ynddi ddigon o swyn ì 
wellàa 7 pruddglwyf. Gallesid gweled 
oddiwrth ei gw^nebpryd ei bod yn berchen 
STDw^r cryî; ac er yr hoU dynerwch a 
welid Tnddi, gallasai 7 craff ei l^gad 
wéled Tno arw^ddion penderf^noldeb di- 
ildîo, a sef^dlogrwydd didroi. 

Yp oedd, fel 7 d^wedwyd eisoes, ^n 
h^nod hoff o'i phlant. Ni chafodd teulu 
erioed ei fagu gyda mwy o d^nerwch; 
cnd ni oddefai i'w serch at^nt ^myraeth 
â llÿwodra£th 7 teulu. Nis gallasai ger- 
7dda heb d^walit dagrau; ond er mor 
chwerw oedd 7 gorchw^l, ni b^ddai cer- 
7dd, pan deil^ngid ef, ^n cael ei arbed. 
Os oedd 7 lly wodraeth ^n d^ner, ^r oedd 
7no ìytDodraeth serch h^n^. Er te^rnasu 
trw7 garìad, teimlai pawb mai hi ^doedd 
brenhines 7 tŷ. Ymunodd âg achos 
cref^dd pan ^n unarb^mtheg oed. Yn 
foan ar ol sef^dliad 7 diweddar Barch. 
Josuah Erans (coffa da am ei enw) ^n 7 
C^mer, torodd diwygiad grymus allan, a 
derb^niw^d ugain trw^ ddeheulaw c^m- 
deithas ^r un Sabbath: ^n eu plith ^r 
oedd gwrthddr^ch ein cofiant, a'i phriod 
d^fodol, Edward WiIIiams o'r T^draw. 
O'r ugain h^n^, nid oes ^n aros yr awr- 
bon ond dau; sef Mr. John WiUiams, 
diacon llyddlon a ch^meradw^ ^n hen 
eglw78 7 C^mer, a'r Parch. WiUiam 
Williams, Ábercarn. . Yn ^stod 7 deugain 
ml^nedd 7 bu mewn c^s^lltiad âg eglwys 
7 C^mer, ni bu erioed ^n wrthddr^oh 
cer^dd, ac ni alwodd ei h^mdd^giad erioed 
am dd^sg^blaeth 7 tŷ. Rhagorai ^n ei 
haelioni at bob achos da, ac ^n ei ff^dd- 
londeb ^n ^mwneud â moddion gras. 
Pw7 b^nag fyddai yn absenol, yr oedd hi 
7n wastad, hyd 7 goddefai amgylchiadau, 
7n ei lle. D^wedai c^faill a'i hadwaenai 
7n dda, nad oedd ^n t^bied iddi ^n wir- 
foddol esgeuluso yr un oedfa erioed. Nid 
7n aml 7 b^ddai yn siarad am grefydd, 
ac nid oedd yn fen^w siaradus; ond 
gwnelai yr hyn s^dd yn Uawer rhagorach 
— gweithredai grefydd. Yr oedd crefydd 
7n beth rh^ gysegredig yn ei golwg i fod 
7n wastad ar flaen ei thafod; ond t^stiai 
ei holl 7mdd7giad ei bod ^n cael ei II7W- 
odraethu gan ofn Duw. Nid oedd ^n 
perth^n i'r dosbarth s^dd ^n caru ar aìr 
ac ar dafod 7n unig; ond mewn gweithred 
ac mewn gwirionedd. Adwaenom lawer 
87dd 7n hael mewn geiriau, ond ^n brin 
70 eu cjrfraniadau; ond fel arall ^r oedd 



g7da hi. C^franai ^n helaeth at g^nnal- 
iaeth 7r achos, a rhoddai brofion ymar- 
ferol o'i ch^d^mdeimlad â'r tlawd. Ni 
ddeuai ^r anghenus b^th at ei drws heb 
dderbyn cardod, ac ni ch^f^ngai ei hael- 
ioni i'r neb a'i ceisiai; eithr 7 cw^n ni 
w^ddai hi a g'ai allan. Fel plent^n Duw, 
hi a efelychai ei Thad nefol, trw^ chwüio 
am le i dosturio. Yr oedd ^n llawen iawn i 
groesawu pregethw^r ^r efeng^l, ac 7P 
oedd ei thŷ ^n wastad ^n agored idd^nt. 
Pan g^nnelid c^farfod pregethu ^n 7 
Cymer, ^n 7 Porth, gan mwyaf, 7 buasai 
7 cenadau yn cael lluniaeth. Yr oedd 711 
hynod am ei Uettygarwch, a gwneìai 
bawb o dan ei chronglw^d ^n berffaith 
gysurus. Nìd oedd ^no na rhw^sg, na 
thwrw, na fuss; ond pob peth ^n m^ned 
7n mlaen ^n rheolaidd, a phawb wrth ea 
bodd. Pr^d b^nag 7 buasai pregethwr 
7n troi i fewn, byddai iddo gyflawn groes- 
aw, a bwyd, a diod, a gwel^; a gwel7 o'r 
iawn r7w oedd ^n 7 Porth— gwel^ 7 
byddai 7 c^sgadur ^n suddo ^nddo, ac 7n 
gadael ei holl ludded ar ol pan ddeffroai 
boreu dranoeth. 

Ar ol ei phriodas â Mr. Thomas, ^r oedd 
7 Porth 7n fath o undeb efeng^laidd ar 
scale fechan. Gan ei fod ef 7n flaenor 
g7da 7 Methodistiaid, a'i bod hithau 7n 
gl^nu 7n selog g^da'r Annib^nw^r, 
byddai gweinidogion 7 ddau enwad, ac o 
ran h7n7 pob enwad, ^n gwneud eu car- 
tref 7n eu tŷ. Cafodd llawer o frod^r 
trw7 h7n7 7 fantais o g^farfod â'u gil^dd, 
na buasent by th, oddigerth yr amgylchiad 
hwn, 7n cael y fraint "newid ^madrodd." 
Llawer gwaith 7 gwelw^d pregethw^r, ap 
ol c^nndl oedfa 7n un o'r Ueoedd b^cfaiain 
a g^fodent 7n amg^lchoedd 7 C^mer, ^n 
hw^Iio ar ol 7 c^ferfod i chwilio am lett^ 
7n 7 Porth; a derb^nid hwy^ bob amser 
7n llawen. Galwodd 7r ^sgrifen^dd ^no 
cyn hyn ganol nos, ar ol teithio o Blaen- 
Ilechau ar ol ^r oedfa, a chafodd ddrws 
agored a chroesaw calon. 

D^ddiau o boen ac arteithiau ann^odd- 
efol oedd d^ddiau diweddaf Mrs. Thomas. 
Gwnaeth ei nai, un o'r medd^gon mw^af 
medrus ^n ^r hoU wlad, ^r h^n oU a aU- 
asai gallu meddygol wneud iddi; ond 
gwreiddio ^n dd^fnach dd^fnach ^r oedd 
y cancer yn ei chyfansoddiad ^n barhaus. 
Treuliai ei hunig ferch, Mrs. Grifl5ths, 7 
pr^d hwnw o Gaerd^dd, 7 rhan f w^af o'i 
hamser i weini arni, a gwnelai ei phriod 
a'i phlant yr hyn oU a allent i'w chysuro. 
Ond ni th^ciai dim i liniaru ei phoen. O 
dan 7 fath bw^s o ddyoddefaint, nid oedd 
yn cael nemawr hamdden i feddwl na 
Uefaru. Boreu dydd Mawrth c^n ei 
marwolaeth, d^wedìai ^n s^d^n wrth 7P 
hon oedd ^n gweini arni, **AU right, 7 
mae wedi d^fod 7n ddigon goleu o'r bvd 
hwn i'r b^d araU. Yr w^f ^n baroa i 



Digitized by 



Google 



YR BOLWYSI CTMREIO. 



farw.*' Ki leíarodd nemawr ar ol hyn, 
ond dadfeiliodd yn gyflym. Y diwrnod 
cyn ei marw, canodd yn iach i amryw 
aelodan o*r teulu, y rhai a gafent yn wylo 
oddiamgylch ei gwely; a chan droi eigol- 
ygon atynt, hi a ddy wedai, ** O blant, goll- 
yngwch fi, gadewch i mi fyn'd, fy mhlant 
anwyl." Dyma eiriau diweddaf y fam 
hon yn Israel. Tranoeth, dydd lau, Awst 
13, 1868, cafodd ymwared o'i plioen, a 
hunodd yn dawel yn yr lesu. Ciudwyd 
ei chorff y dydd Llun canlynol i hen 
gapel y Cymer. Yr oedd wedi teithio y 
ffordd hòno filoedd o weithiau, wrth fyned 
a dyfod o dŷ Dduw. Nid oes yr un dam 
o honi na fu yn sangu arno. Bydd yr hen 
ffordd hòno yn gysegredig yn ngolwg ei 
phlant tra byddont byw; canys wrth 
Todio arni, nis gallant lai na chofio eu bod 
yn cerdded yn ôl traed eu maml Ond 
bellach nid oes dim ond y gweddillion 
marwol yn cael eu cludo ar yr elor i 
gael eu rhoddi i orphwys gyda llwch 



llawer cenedlaeth o*r saint, y rhai a lech- 
ant yno hyd y dydd pan y cânt gyfodi 
i <<adgyfodiad bywyd." Gweinjddwyd 
ar yr achlysur gan y Parch. H. Punl^, 
gweinidog y lle, a'r Parch. W. E-y-ans, 
TonyreffüL Ni welwyd y fath dorf mewn 
angladd yn y Cymer oddiar dydd cladd- 
edigaeth y diweddar Barch. Josuah ET^ans. 
Mae ei llwch bellach yn gorphwys yn ymy 1 
llwch llawer o'i henafiaîd; ond er dychwel- 
yd o*r pridd i'r pridd, y mae genym ** on 
diogel obaith " fod yr ysbryd wedi myned 
i " dangnefedd." Bydd ei henw yn ber- 
«rogl yn yr ardal am lawer blwyddjrn, a 
bydd yr adgof am ei ** llafurus gariad " 
yn lliniaru angerdd hiraeth a chwerwder 
unigedd ei phriod, ac yn argymhellydd 
cadarn i'w phlant i rodio yn ffyrdd, a 
pheidio ymadael á chyfraith eu mam. 
*• Gwyn eu byd y meirw, y rhai sydd yn 
marw yn yr Arglwydd." 

Casnewydd'ar'Wysg, H. OLryiia. 



|?r îBgltDBöí «rsmreig. 



LLEYN AC EIFIONYDD— PORTHMADOÖ. 



PEN. I. 



T MAB enw y dref arforawl hon, yn 
newydd ar restr dinasoedd a threfi 
Gwynedd. Ddeng mlynedd a thriugain 
yn ol, yr oedd y môr yn llenwi dros hòll 
wastadedd y Traethmawrac yn cyrhaedd 
i Aberglaslyn ar un llaw, a Phenmorfa ar 
y llaw arall. Yr oedd edrych ar y Uanw 
yn dyfod bob deuddeg awr, ac yn 
gorchuddio y fath eangder o dir, yn 
temtio pob meddwl gwyddorol i ffurao 
rhyw ddyfais i ddymchwelyd gorseddfa 
y dwfr, ac ennili y gwastadedd o*i 
feddiant. Bu Syr John Wynn o Wydyr 
yn teimlo awydd ymaflyd yn y gorchwyl. 
Gwahoddodd y byd-enwog beiriannydd, 
Syr Hugh Middleton, yn y flwyddyn 
1625, i daflu golwg dros y lle, ond 
diweddu mewn digsdondid a wnaeth yr 
hoU drafodaeth hòno, a chadwodd y môr 
ei diriogaeth yn dawel dros ugeiniau o 
fiynyddau ar ol hyny. 

Y mae yr enw Madog wedi glynu yn yr 
ardaloedd hyn er yr oesau gynt— megys 
Ynys Fadog, Lletty Fadog, Caer Fadog, 
&c.; ac V mae traddodiad wedi ceîsio 
haeru mai oddiyma yr hwyliodd Madog 
ap Owen Gwynedd i*r Gorllewin; ond y 
mae yn ddiddadl mai William Alexander 
Maddocks, A.S., sylfaenydd y dref, a roes 
enw iddi. Yn y flwyddyn 1798, pwrcasodd 



Mr. Maddock8 ystad Tanyrallt, gan Mr. 
Price, gordaid etifedd presenol y Rhiwlas, 
ac felly daeth i feddiant o dir yn cyrhaedd 
milldiroedd ar fin y Traeth. Pa un ai 
cyn, ynte ar ol pwrcasu y lle, yr ymaflbdd 
y meddwl am ei sychu yn enaid galluog y 
pwrcasydd, nis gallwn yn awr benderfynu, 
ond cwbl feddiannwyd ei hoU natur gan 
yr un drychfeddwl Uywodraethol, ac ni 
chafodd orphwysfa nes dechreu ar y 
gorchwyl o wneud morglawdd o dywod 
yn gorwedd o Drwyn y graig i'r Tnys hir, 
ac oddiyno yn mlaen at Benmorfa, 
ennillwyd dwyjü o erwau drwy yr orchest 
hôno. Ymhyfhaodd yr anturiaethwr i 
wneud ail forgláwdd yn nes drachefn i*r 
môr na'r cyntsff, sef o Brynteg i Drwyn y 
towyn; profodd hwnw yn llwyddìant 
drachefn, a chwanegodd dir gwerthfawr 
at wasanaeth yr amaethwr. Ar ol y 
Uwyddiannau hyn, blinwyd ysbryd Mr. 
Maddocfcs â'r drychfeddwl o wneud 
morglawdd ar draws genau y môrgainc o 
sir Gaernarfon i sir Feirionydd. I'r 
dyben o gael hyny i ben, cafodd weithred 
seneddol yn y flwyddyn 1808, yn rhoddi 
iddo yr awdurdod i wneud môr-darian ar 
draws y Traethmawr, ac yn rhoddi iddo 
yr hoU dir a enniUid drwy hyny, o Aber^ 
glaslyn i'r Geat, a'r bummed ran o'r tir 



Digitized by 



Google 



TB EOLWYSI CTH&EIO. 



83 



cylchjnoL Yr oedd y gorchwyl yn un 
arnthrol. Yr oedd y dwfr yn ddwfn 
iawn. Y mae dyf nder yr arglawdd mewn 
rhai manau yn cyrhaedd can' troedfedd. 
Ond gorphenwyd'y gwaith yn 1811, er 
mawr lawenydd i'r wliul, yn gystal a hodd- 
lonrwydd annhraethadwy i'r honeddwr 
el hnn, er ei fod drwy y gost o £100,900, 
wedi ysbyddu ei holl adnoddau arianol, ac 
wedi cael ei osod dan angenrheidrwydd o 
f enthyca symiau mawrion. Yn y fl. 1 8 1 2, 
daeth cwmwl du dros ei oheithion, torodd 
y môr fwlch yn y morglawdd, aü fedd- 
Ìannodd ei heo derfynau, ac nid oedd gan 
Mr. MaddoclLB un modd i wynebu y gost 
o adferu y gwaith. Yn y cyfwng difrifol 
hwnw, anfonodd Mr. J. Williams, y 
goruchwyliwr, lythyrau at hoU dirfedd- 
iannwyr a phobl gyfoetbog y wlad am eu 
cynnorthwy. Appelìodd atynt fel gwlad- 
garwyr, i adferu y gwaith a deimiid yn 
gyfieusdra cyífrediüol. Ni throes nemawr 
un o honynt glust fyddar at yr appeliad. 
Yr oedd amaethwyr a*u gweision, eu 
meirch a'u certwyni, yn dyfod o bob cwr. 
Yr oedd rhuthr y môr drwy y bwlch yn 
^ ofnadwy. Ofer oedd bwrw meini mawr- 
ion i'r llifeiriant, ysgubid hwynt ymaith 
fel darnau o goedl O'r diwedd cafwyd 
hen long, Ilanwyd hi â cheryg, a suddwyd 
hi ar draws yr adwyl Llwyddodd y 
ddyfaîs, a chyfanwyd y morglawdd I Yr 
oedd Dewi Wyn yn wr iëuanc yn mysg yr 
amaethwyr a ddaethant i estyn cymhorth. 
Cyfansoddodd amryw o englynion ar yr 
amgylchiad, y rhai a welir yn mysg 
filodau Arfon. Dyma ei deimlad ar 
orpheniad y gorchwyl — 

\ Wedl i'r wlad gan'r adwj^-caífií eilwaith 

Y oefiylan dramwy; 
Yn \*yrthiol doed cynnorthwy, 
Duw a'i nawdd i'r morglawdd mwy. 

Ennillodd Mr. Maddock8, saith mìi o 
erwau o dir drwy ei anturiaethau, ac 
erbyn heddyw, y mae y rhan fwyaf o 
iawer o hono dan amaethiad, a'r gweddiU 
yn borfa. Y mae Uawer o'r tir yn cael ei 
, oBod mor uchei a £4 yr erw. 

Lle bn'r ddn yn trychioni— y dodir 
Diedyll i borì; 
Mewn nrddas oeir mSm erddi, 
Ar y Uawr fti'n wely'r Ui'. 

Adeiladodd Mr. Maddock8 Drefmadog 
ar y darn cjrntaf a ennillodd o'r môr. 
Cyfododd dŷ marchnad, gwesty, gweith- 
fáoedd, eglwyg, a Uawer o bethau a 
gyfrifid yn angenrheidiol er cysur y Ue. 
Úwyddodd i gael Uythyrau yno ddwy 
waith yr wythnos o Bont Aberglaslyn, lle 
y cyfarfyddai y genad ft'r post ar ei ffordd 
o Gaemarfon i Faentwrog, &c. Sefydlodd 
fiu'chnad wythnoeol a ffeiriau. Bu yno 
hefyd rocej, ac eisteddfod, Ue yr enniU- 
odd Dewi Ŵyn y gadair am ei awdl ar 



Amaethyddiaeth. Yr adeilad cyntaf a 
gyfodwyd at wasanaeth crefyddol, oedd 
yr eglwys a adeiladwyd gan Mr. Maddoclu, 
yn hoUol ar ei draul ei hun, ac y mae yn 
amlwg ei bod wedi myned ft swm mawr o 
arian iV chwblhau. Y mae y porch yn 
un o*r pethau prydferthaC yn y wlad. 
Gwasanaeth Beisnig yn unig a gynnelir 
o'i mewn. Ar yr ochr arall i'r ffordd, 
rboes Mr. M. dir i'r Trefnyddion Calân- 
aidd i godi capel, a chyfranodd at ei 
adeiladu. Anfonodd Esgob Bangor i 
gwyno o herwydd ymddygiad y boneddwr 
yn caniatâu lle mor agos i'r eglwys i 
adeilady addoldy Ymneillduol. Yr ateb 
oedd, fod y capel ar y tywod, a'r eglwys 
ar y graig (y maent felly yn llythyrenol). 

Daeth angen am borthle cymhwys i 
longio y Uechau a gloddid o chwareli 
Ffestiniog. Appeliodd Mr. Maddock8 at y 
Senedd, a chafodd aet yn y fiwyddyn 
1821, i wneud porthladd, i chwanegu 
rhwyddineb mordwyaeth, ac i godi tollau 
ar bob Ilong a ddeuai i me wn i Iwytho a dad- 
Iwytho. Dechreuwyd adeiladu tai yno, a 
syraudodd yr hoU fy wiogrwydd masnach- 
olynfuano'rDremadogi'rPorth. Arosodd 
y Ue cyntaf yn f arw a digynnydd, ond aeth 
yr olaf ar ei gynnydd bob blwyddyn hyd y 
dydd hwn, ac os parha i gynnyddu yr un 
modd yn y blynyddau dyfodol, bydd yn 
un o brif drefl y wlad. Y mae Porthmad- 
og yn awr yu cynnwys tua dwy fil o drig- 
olion. Y mae toÿth o addoldai ynddo^ 
rhai o honynt yn adeiladau eang a gwych. 
Y mae beichiau yr ammod-rwymau a 
wnaed gan y sylfaenydd, yn sefyU ar 
ffordd Ilwyddiant y Ue. 

Yr ydym yn cymeryd ein rhyddid i 
gredu y maddeua y darUenydd i'r ysgrif- 
enydd am ymdrçi mor hir ar ei ffordd. Y 
mae hanes y Ue yn dra dyddorol, ac ni 
wyddom am nemawr ddim o'r manyUon 
yn argraffedig. 

Yr ydym wedi crybwyU elsoes lod dau 
le o addoliad yn Nhremadog. Yr ydym 
yn awr yn cyfeirio at hanes dechreuad a 
chynnydd achos yr Annibynwyr yn y 
Port. Nid oeddynt fel enwad yn adoa- 
byddus yn y cymydogaethau. Nid oedd 
ganddynt gynnuUeidá yn nes na Maen- 
twrog ar un Uaw, a Rhoslan ar y Uaw 
araU. Yn y flwyddyn 1821, priododd 
Mr. John Wüliams, Ynystowyn, goruch- 
wyUwr ystad Mr. Maddocfcs, ftg Ann, 
merch henaf DaTÌd WilUams, Ysw., o 
Saethon, yn Lleyn, jrr hon oedd yn aelod 
gyda'r Annibynwyr yn MhwUheli Pan 
oedd y wraig ieuanc yn symud o'r naiU 
gymydogaeth i'r llall nid oedd yn bwrìadu 
sefydlu achos i'r Annibynwyr yn y Ue. 
£i chynllun oedd, myned i BwUheU bob 
mis i gymuno, a chymeryd hyny o ef engyl 
a fednd gael yn ei hymyl,~hen system 
a welodd lii mewn brì yn Lleyn> ond a 



Digitized by 



Google 



84 



YR EGLWTSI CYMREIG. 



dorodd rym AnDÌbyniaeth jn 7 parth 
hwnw o*r sìr; a phe buasai Mrs. WilUamg 
wedi cyndyn-lynu wrth 7 cynllun hwnw, 
Di fuasai achos gan ^r enwad mor f uan 
7n 7 Porth. 

Tr oedd 7 Parch. Benjamin Jones, 
gweinidog galluog ^r Annib^nw^r ^n 
FenlaU) PwUheli— tad Mrs. Williams ^n 
7r efeng^l — ^n d^fod i ^mweled â'r teulu 
ieuanc, ac addawodd biegethu ^n nghapel 

7 Trefn^ddion ^n Nhremadog. Nid oedd 
neb 7n dych^m^gu na chawsai 7r hen 
Ghalfiniad iach groesaw er mw^n 7 gor- 
uchw^liwr a'i briod, os nad er ei fw^n ei 
hun; ond gwrthodw^d 7 cais, a bu raid 
i'r h^barch efeng^l^dd bregethu mewn 
lle aralll Cl^wsom lawer feio ar flaen- 
oriaid 7 Methodistiaìd o herw^dd 7 tro. 
Y mae ^n wir fod ^mddygiad o'r fath 
7n 7roddangos ^n dd^eithr ^n ngoleuni 7 

' d^ddiau h^n. Yr ^d^m ^n sicr fod hen 
bobl dda ^r oes hòno ^n gweled ilawer 
inw7 o r^feddod 7n ^mddygiad un blaid 
7n gof^n, nac 7n ^mdd^giad 7 blaid arall 
7n gwrthod. Y mae ^r oes yn f W7 cyf- 
rifol am 7 weithred hòno na'r personau. 
Yn wir, 7r oedd rh^wbeth i'w edm^gu 711 
7r hen bobl dda a wrthodasant roddi 
gwasanaeth capel Tremadog i Benjamin 
Jones, PwUheli. D^na enghraifft o wrol- 
deb. Yr oedd 7 gweinidog a'r blaenoriaid 
7n ddeiliaid ar ^stad Maddocks. Yr oedd 
gwraig ieuanc ^r agent, árwy ei gwr, wedi 
gwneud 7 cais. Yr oedd gan 7 goruch- 
w^liwr hwnw f W7 o awdurdod na'r hyn 
S7dd 7n meddiant 7 gwŷr s^dd ^n sidellu 
pleidleisiau 7n 7 d^ddiau hyn; a-mw7 
na*r cwbl, ^r oedd 7 boneddwr a*r blaen- 
oriaid ^n g^feillion c^nhes i'w gilydd. 
Ond, ni ẃyrent drwch blewyn o'u ffordd! 
Safasant o blaid y ffydd fel dynion. Ac 

08 deuai Annibyniaeth, neu rhyw aeth 
arall, yn agos i'r lle, gofalent na ddeuai 
drwy eu hareithfa hw^. Adwaenem 7 
d^nion h^n^ jn dda. O! na chaem fw7 
o rai c^ffel^b iddynt. Buont lawer gwaith 
ar ol hyny yn agor eu pulpud yn Uawen i 
bregethwyr o enwadau eraiU. Yr oeddynt 
7n medru s^mud gyda'r oes. Heddwch i 
Iwch John Jones, Tremadog; William 
Williams, Llanerch; a William Roberts, 
Farm Yard. 

Y mae y darllenydd yn barod i gredu 
fod ymddygiad o'r fath yn effeithio yn 
drwm ar yr agent a'i briod. Wrth weled 
adeiladau yn cyfodi yn y Port, a milldir o 
ffordd i'r dref, agorodd Ysgol Sabbathol 
mewn ystafell gysylltiedig â'r tŷ, a gwel- 
odd, er mawr foddhad i'w meddwl, ei 
gwaith yn cael ei anrhydeddu âg arwydd- 
ion llwyddiant. Wedi hyny, dechreuwyd 
son am bregethu, a chafwyd rhan o'r 
Tregunter Arms at wasanaeth 7 g^n- 
nuUeidfa ar 7 Sabbath, ac ^n achl^surol 
ar noswdthiau ^r w^thnos. Yr ^d^m ^n 



credu mal 7 Parch. J. WUIiams o Ffestin- 
iog, wedi h7n7 o Lansilin, ^n awr ^n yr 
Amerig, a bregethodd g^ntaf ^no. Bu 
amr^w o weinidogion Arfon a Meirion yn 
ff^ddlawn dros ben i ddwyn yr achos yn 
mlaen yn ei fabandod. Y mae enwau 
Lewis, PwUheli; Dayies, Trawsfynydd; 
Gríffiths, Bethel; Rowlands, Hhoslan; 
a Davies, Ffestiniog, yn anwyl etto gan 
yr hen bobl sydd erbyn heddy w fel Iloffîon 
-grawn yn yr ardal. Gallwn fod yn sicr 
na chafodd nemawr un o'r rhai a fuont 
yno yn supplio gyrhaedd adref yn 
ddigolled. 

Y mae genym y gorchwyl yn y Ile hwn 
o gyduabod Ilafur yr hybarch John 
Eyans, yr hwn a ledodd ei babell yn y 
gymydogaeth, ac a f u o wasanaeth mawr 
i'r achos ieuanc yn y Port. Gan nad oea 
gairo hanes y gwr hwn wedi eigyhoeddi, 
goddefer i ni roddi ychydig nodiadau yn 
y lle hwn, i'w wneud yn f wy adnabyddus 
i'r darllenydd. Ganwyd Mr. Eyans yn 
agos i Penrhiwgaled, yn sir Aberteifi, yn 
y flwyddyn 1752. Yr oedd wedi bod yn 
gydefrydydd â'r Parch. D. Peter, Caer- 
fyrddin, ac yr oeddynt yn gyfeiUion 
personol drwy weddill eu hoes. Treul- 
iodd Mr. Eyans lawer o amser yn ysgol 
Mr. Dayies Llwynrhydowen, a chyfrifid 
ef yn well ysgolhaig na'r cyffredin o'i 
frodyr. Yr oedd yn ddyn hardd, syth, 
uwchlaw chwe' troediedd o daldra. Dech- 
reuodd bregethu pan yn bump ar hugain 
oed, a threuliodd ddeg a thriugain o 
flynyddau yn y cymeriad o bregethwr. 
Yr ydym yn meddwl mai yn Machynlleth 
yr ordeiniwyd ef, ond nis gallwn ddweyd 
yn sicr pa bryd y daeth yno, ond gwy dd- 
om iddo ymadael yn y flwyddyn 1794. 
Bu yn pregethu llawer yn nghyffiniau y 
dref hòno— yn Towyn, Pennal, Aber- 
hosan, Dinas, &c., a dyoddefodd lawer o 
erledigaeth. Bu agos iddo golli ei fywyd 
mewn Gwylmabsant yn Pennal. Yr oedd 
yn dyfod i'r Ile i bregethu. Dangoswyd • 
iddo ddyn a chyllell yn ei law, yr hwn 
oedd wedi tyngedu ei hun i'w rhoddi yn 
nghnawd y pregethwr. Cerddodd Mr, 
Eyans i dŷ cyfaill. Yr oedd yr erlidiwr 
yn ei ddilyn. Taflodd y pregethwr y 
drws ar ei ol gyda'r fath nerth, nes y 
tarawodd 7 gyllell drwy law gauedîg y 
dyn, gan ei anafu yn dost. Yr oedd un- 
waith yn pregethu yn y Towyn, Ue yr 
oedd llawer o weision a gweithwyr Ynys- 
maengwyn yn dysgwyl am dano i'w an- 
mharchu. Derbyniodd ergyd ar ei arlais, 
yr hon a barodd i'r gwaed ffrydio dros ei 
wyneb a'i wisg. Gwelsom y graith. 
Dilynodd liòno ef i'w arch. Parodd yr 
ymosodiad hwnw arno, i deimlad y dorf 
droi o'i blaid ; ac wedi iddo gael ychydig 
o ymgeledd, aeth eilwaith allan, a chaf- 
odd oedfa ragorol, yr hon a wnaeth 



Digitized by 



Google 



YR EGLWYSI CYMRliIG. 



85 



aigraff dwfn ar rai o*r bobl a ddaetbent 
yno iV erlid. Buom yn ceisio gan Mr. 
Eyans ysgrifenu yr holl ddygwyddiadau 
a adroddodd i ni lawer gwaith. Yr oedd 
yn barod i addaw, ond yn ddiog i gyf- 
lawni Y rheswm a roddai oedd, na 
fedrai gan gryndod ei law ysgrìfenu. 

Yn y flwyddyn 1794, derbyniodd alwad 
o Carmei, Amlwch. Bu yno yn Ilafurio 
yn llwyddiannus am unarddeg ar hugain 
o flynyddau. Yr oedd ar hyd y tymmor 
maith hwn yn cadw ysgol flodeuog, yr 
hon a fu yn atteg bwysig i*w gynnaliaeth 
mewn pethau daearol. Un mab a fu 
ganddo, yr hwn oedd yn bregethwr rhag- 
orol, ond a symudwyd gan angeu pan yn 
ieuanc. Y mae ei fedd yn mynwent 
Bhosymeirch. Yr oedd Mr. Eyans wedi 
cael ergyd o'r parlys, yr hyn a*i gwnaeth 
yn analluog i ddilyn yr ysgol, a theimlodd 
duedd i roddi i fyny o&lon y weinidog- 
aeth sefydlog yn y flwyddyn 1825. 
Symudodd i fyw at ei unig ferch, yr hon 
oedd yn briod â Mr. J. C. Paynter, Officer 
oj Customs. Yt oedd y teulu yn by w yn 
Glandon, Minflfordd, yn Meirionydd, gyf- 
erbyn â Phorthmadog. Bu farw Bhag. 7, 
i 1847, yn 95 ml., a chladdwyd ef yn myn- 
went capel Salem. Yr oedd Mr. Eyans 
yn uchel-Galfin o ran ei syniadau duwin- 
yddol; ond yr oedd at ddiwedd ei oes yn 
gogwyddo at egwyddorion mwy rhydd. 
' Pan oedd o fewn ychydig ddyddiau i 
ben ei yrfa, dywedai wrthym,— **Pe cawn 
i ail ddechreu pregethu etto, mi bregeth- 
wn yn llawer gwell, o leiaf , mi bregethwn 
yn wahanol i'r hyn a wnaethum. Pan 
ddechreuais i bregethu, yr oeddwn i a'm 
^ cyfoedion yn cadw yn rhy bell i'r ochr 
I nchel-Galfiaaidd yn ein gweinidogaeth, a'r 
' Arminiaid yn dal yn ormod ar yr ochr 
arall i*r fEordd. Buasai yn well pe cadw- 
asai pob un o hoDom yn nes i ganol y 
ffordd. Yn wir, yr wyf yn ofni fod Ilawer 
o honom yn darllen y Beibl fel rhai yu 
chwilio am ddwfr i droi ein melinau ein 
hunain, yn lle chwilio am y gwirionedd." 
^ Yr oedd dull Mr. Eyans o bregethu yn 

^ hynod. Yr oedd ynddo gymaint o hunan- 
fèddìantaneb a welais erioed. Byddai 
yn mhob pregeth yn arfer cryn lawer o'r 
cylchymddyddanol, megys, "Wel, Paul 
bach, be' sy' gen't ti 'weud ar y mater? 
* A hyny nid o honoch eich hunain, rhodd 
Duw ydyw/ Diolch yn fawr i ti, Mr. 
Paul; ond y mae teulu Jacobus Arminius 
yn gweud yn wahanol. A wyt ti yn siwr 
o dy bwnc, Paul? * Trwy ras yr ydych yn 
gadwedig.' Dyna hi. Simon Pedr, be' 
sy* gen't ti i 'weud? * Etholedigion yn ol 
rhagwybodaeth Duw Dad.' Da 'machgen 
i; on go dda wyt ti, er fod y Pabyddion 
yn gwneud gormod o honot ti.** Byddai 
ganddo ddnll hynod o roddi bhedcL Gaf- 
aelai bob amser yn ngodre ei glust, a 



bloeddiai nes gwefreiddio y gynnulleidfa. 
Yr oedd g«.n Mr. Eyans dalent neill- 
duol i holi pUnt. Yr oedd yn addysgwr 
greddfol. Yr oedd hefyd yn ddarllenwr 
mawr hyd ddiwedd ei oes. Gweithiau yr 
hen Buritaniaid oedd ei brif fwyd. Ni 
flinai byth ar eu darllen. Byddai yn fyn- 
ych, wrth ddychwelyd Ilyfr benthyciedig, 
yn aufon darn o rigwm i dalu diolch. Y 
mae un o'r cyfry w ger ein bron yn awr. 

"Ma6*n weddus im' dalu y diolcfa yn awr, [fawr; 
Am fenthyg gwaith Chamook, a'm boddiodd fl'n 
Mi gefais gysoron wrth edryoh i'w waith, 
I loni pererin ar derfyn ei daitfa. 



Pe gadwyd y çyfrol, 'rwy'n adde'n, rhy hir, 
Perswadiwyd n ganwaith gan Batan yn wir 
Pw ffyra'n ol i chwi, rhag i mi gael blas 
Ar wieddoedd danteithioldigonòl trefìa gras. 

Boed i chwi wir bleeer i'w ddarllen bob dydd, 
Ac Ysbryd yr Arglwydd a roddo i chwi flyd^ 
Fel cafibm gyfufod mewn ardal ddiboen. 
I ddweyd yn felosaoh am angeu yr Oeiu'' 

Cyfans3ddodd Mr. Eyans luaws o 
hymnau, ond y maent wedi myned ar goU. 
Yr oedd rhyw ystwythder neillduol 
ynddynt. Dy ma un fel enghraifft o'i 
ddawu : — 

*' Ffarwel y Babiloniaid, 

A'ch delwau fawr a mfln, 
*Rwy*n meddwl CTChwyn adref 

Drwy ddyfroedd a thrwy dânj 
Estynwch i mi'm telyn 

Fu'n nghrog ar gangau'n hir, 
'Rwy'n dysgwyl cael ei chwareu 

Yn Salem dawel dir." 

Yr oedd yn dra hofl o rigymu. Yr 
ydym yn cofio ei gly wed yn adrodd fwy 
nag unwaith, fel y darfu iddo settío pwnc 
Arminiaeth gydag un o'i aelodau yn 
Amlwch. Yr oedd y brawd hwnw wedi 
bod yn gwrando ar Bryan bach yn preg- 
ethu, ^ daeth at Mr. Ëyans i fynegu ei fod 
wedi cael goleu newydd ar y drefn. Wedi 
iddo draethu ei syniadau, dyma y cwbl a 
gafodd gan ei weinidog:— 

** Mae yntan Sionyn Bryan 

Yn gwertfau'i wlan au lin, 
Sef peth o alln'r lesu, 

A pheth o allu'r dyn; 
Ond coflwch chwi, fy nghyfaill, 

Na dàerbyn Dnw mewn bam, 
Yn destun cftn oredadyn, 

Ond gallu Orist bob dam." 

Yr oedd yr hen weinidog yn credu fod yr 
wyth Uinell hyny wedi achub y brawd 
gwan rhag syrthio i'r gors. 

Gall y darllenydd bellach gredu yn 
hawdd fod dyfodiad hen wr galluog fel 
Mr. £yans yn dipyn o adgyfnerthiad i'r 
achos ìeuanc yn y Port. Yr oedd ei nerth 
corfforol a'i synwyrau yn glynu wrtho o 
flwyddj^n i flwyddyn, ac anaml y byddai 
yn absenol o'r moddion, er fod ei ffordd 
yn bell i fyned iddynt. Ymunodd á 
Dirwest,— do, ddarllenydd, fe ymrestrodd 



Digitized by 



Google 



8G 



BABDDONIAETH. 



yr hen Eyans, Amlwch, yn myddîn Uwyr- 
ymwrthodiad yn y llwyddyn 1837, a 
pharhaodd yn ffyddlawn byd angeu i'w 



ymrwymiad. Cymerodd yr ardystiad 
pan yn 85 mL oed, a pharhaodd yn ddi- 
gwymp hyd nes cyrhaedd 95, 



iSatlilioniaetf). 



"FY MAM YN Y NEF." 

(Baidugol yn Undéb Llenyddol Petmachno, Bettwê, 
Dolyddelen, ae TẅyUy, Nadolig, 1869;. 

SisiBDDÁi greneth f eeban 

Ar fedd ei mam yn brodâ, 
Ac olion hiraeth newydd byw 

rw gweled ar ei gradd ; 
Diflanai llondeb ie'nctyd, 

Ao ymddangoeai'n syn, 
A*i Uaw giynedig ar y maen 

A ddodai'r geiriaa hyn:^ 

" Pa lea i mi yw cwyno, 

A thywallt dagran'n fln-wd, 
Rhaid imi edrych hwnt i*r bedd 

I leddAi'm teimlad brwd. 
'Does yma ond y llnflem 

Fu'n cario'r golea byw, 
Sy'n awr yn ddysglaer yn y nef 

Gerbron gorseddfaino Duw. 

" 'Rwyn cara troi daleBau 

£i hybarch Feibl mawr, 
Lle mae etfeithiaa sylw dwys 

I'w gwel'd o glawr i glawr: 
Mae ôl y dagraa ar y dail 

I mi'n dvBtiolaeth gref, 
Nad oedd ty mam yn gymhwys 

I unman ond y nef. 

•* 'Rwy'n cofio'i gweddi ddyddiol 

Dan gysgod Uwyn o.goed, 
Mae glaswellt dros y llwybrau 'nawr— 

Ni wélir ôl ei throed: 
Mae etto rywbeth yno 

Yn ysbry^Joli'r lle, 
Gan sibrwd fod fy anwyl fam 

Yn hapos yn y ne*. 

•* 'Bwy'n coflo'r hir noswdthiaa ' 

A drealiodd wrth y tln, 
I ganmol CriBt a'i gariad mawr 

Yn mysg ei phlantoe mân. 
Yn nghanol pethaa'r nefoedd 

Yr oedd ei thuedd gref, 
A'r un yw gwrthddrych mawr ei serch 

Yn awr o fewn y ne'. 

" Fe dd'wedai'i hysbryd tawel 

Ar fin yr olaf awr, 
Fod cyrau'r wlad i'w gwel'd yn glir 

Tudraw i'r ymchwydd mawr. 
Ond fParwel i chwi feddaa-— 

Nid yma mae ty Uej 
Af adre' i geisio myned at 

Fy mam sydd yn y ne'." 
Bolyddelen. NHADoaTDD. 

TR AIL OREU. 

01 ennriAn dymunol, — **Fy mam yn y nef " — 
Paradwys y Duwdod, a'i holl engyl ef, 
Y rhai sy'n dyrfaoedd aneirif bob pryd, 
Mewn hwvl yn addoli laòhawdwry byd, 
Mewn gwlad mae ei hawel yn gariad 1 gyd, 
A'i dedwydd breewylwyr oll oll yn un ftyd; 
Moe r syniad am dani'n troi angeu a'r bedd 
Tn felne i'r teimlad, a'u hoftiaa yn hedd. 

Mae'n Hiesu ni yno, a'i orsedd wen fawr. 
Yn waBtad yn eiriol droe woinlaid y Uawr; 



Poh meddwl ystyriol ft'n fÿnych i'r fan 
Mae'r Cariad tragwyddol yn dadleu ein rhan, 
Lle mae'r aur-delynau yn filfll a mwy, 
Yn cana'n ddiddiwedd am waed marwolglwy . 
Mae rooaid yn Uawen o herwydd paham 
Mai dyma'r baradwys, cartrefle fy mam. 

A Uygad dychymyg mi welaf y llu. 
A mam yn eu canolyn edrych mor gu, 
Yn gwenu'n nefolaidd, a'i harddwisg yn wen, 
A ohoron cyfiawnder hardd hardd ar el phen, 
A'i thelyn yn euraidd yn ymyl rhyw sant, 
A nefol gynghanedd yn fŷ w ar bob tant. 
Am farw mam dduwioî, rhaid yw attal Uef, 
Hae eysar yn d'wedyd ei bod yn y nef. 

O! drymed oedd gweled dwys rodiad fỳ mam 
Yn nglyn c^sgod angeu'r tro ola'n rhoi cam; 
Hawddgwel'd ar ei hwynebrhyw gysgodoofti, 
Wrth fiâdwl fod afon marwolaeth mor ddofn; 
Ond ohwalwyd ei hofnau yn ngolen haui flfydd, 
Nes ydoedd nos angea'n saith gaeuach na 
dydd. 

gyfÿng borth angeu, a'r 'storom oedd gref, 
Diogel y glaniodd fy mam yn y nef. 

Mae iajth a dychymyg yn Uawer rhy wan 

1 hanner ddarlunio dedwyddwch y fan; 
Gogoniant y Dnwdod sydd yno ar daen, 
A lluoedd y nefoedd yn plygu o'i flaen; 

Ao yno mae mangre doetnineb heb aü, ^ 

A gwyrthiau anfeidrol myrdd amlach nar 

A'r hoU ŵedigion yn yfed mwynhad 

Wrth syUu ar fawredd gweithredoedd ea Taa. 

Gwir goUed ddiadfer, tra ohwerw, tro chwith, 
Oedd colU mam serchog ao anwyl o'n pUth; 
Br hyny'r tro ohwerw annedwydd i ni, 
Yn elw tragwyddol a droes iddi hi; 
Ga'dd fyned at lesu, a bydd gydag ef, 
Yn mhUth anfarwoUon anwylaf y nef. 
Ar Dad pob trugaredd gweddîaf, O! am 
Gymhwysder i fÿned i nefoedd^fÿ mam. 
Pentrefoeìaê, RaoDSi. 



PENNILLION 

Br eoffadtoriaeth am Emanuel Grifith, Trefor, yr 
hwn oedd yn oeM ffyddlavm ffyda'r Anmbynwyr 
ynBethiéhem, Hanhaiam, 

»RwT*ir teimlo ar fy nghalon 

Ryw faich o hiraeth dwys, 
Wrth goflo'r anwyl gyfaiU 

Sy'n ddystaw dan y gwys: 
Bu'n flÿddlawn gyda'r achos 

Ar hyd ei dymmor maith; 
Yr oedd ei gálon beunydd 

Yn gyfan yn y gwaith. 

Mae coUed yn yr egl^ 

Mae ooUed yii y l , . 
Na syner fod ein tristwch 

A'n owyn yn i)ara c'yd; 
Mae'r teulu yn galaru 

Mewn ymddifadnTydd chwith, 
Am anwyl dad a phriod 

Fu'n anwyl yn ein {dith. 



Digitized by 



Google 



AD0I,Y6iAOA.U. 



87 



NiB gallwn beidio creda 

Mai elw iddo ef 
Oedd newid gwlad y cystadd 

Am ogonìantan'r nef. 
lCae yno heddy w'n moli 

Am gael ei olchi'n wyn, 
Yn rhin y fifynnon hdno 

Agorwyd f r y bryn. 

Mae wedi gweled yno 

By w fÿrdd o bethau mawr, 
Tahwnt i bob dychymyg 

Oedd ganddo ar y Uawr: 
HoU dyrfa*r gwaredigiou— 

Angelion fwy na rhi*. 
A'r Gwr sydd ar yr orsedd 

Yn gwiflgo'n natar ni. 

Mae Crist yn dahgos iddo 

Ei ddwylaw hardd a'i draed, 
A'r ystlys bur a wanwyd 

IÀ0 oafwyd dwfr a gwaed. 
Mae'n son am Gethsemane 

A*r ymdrech ar y groes, 
Nm tanio'r nefol foliMit 

Wrth goflo'i ftirwol loes. 

Mor ddedwydd ydyw yno 

O gyrhaedd byd y loee, 
Yn nghanol cwnmi dedwydd 

Heb neb yn tyna'n groes. 
Bu'n diolch am y dafiiaa 

Mewn hiraeth am y môr, 
Ue mae tragwyddol wynfỳd 

Ban ^nrenaa'r Arglwydd lor. 

O ! boed i ninnaa heddyw, 
Cyn myned yn rby bell. 



I geÌBÌe pob cymhwysder 

Ar gyfer y wlad well ; 
Oawn yno gwrdd â'n btodyr 

Sydd wedi oeAia'r daith, 
A chana am yr uohaf 

I dragwyd(K)ldeb maith. 
Mawyneuadd, BÁiDSOjns ABfov. 



YMDRECH CRIST YN YK ABDD. 

O, BBCR^nusI nacanghofla 
Ymdrech lesa'n GethBemane^ 
Oofia'i agwedd ar ei liniaa, 
Oofia'i ddyfnion ochen«idiaa; 
Oofia'i chwjB, ei waed, a'i ddagran, 
Tn dy achos di a minnaaz 
O, meddwl am ein Piynwr hardd 
Yn oriaa'i ymdrech yn yr ardd« 

Oofla'r cwpan a roed iddo 

Yn yr hwvr oyn ei groeshoelio, 

mor gyfyng yr oedd amo 

Pan ymguddiai'i Dad oddiwrthol 
Ohwyddo 'roedd ei gariad atom 
Nes rhoi'i hun o'i wirfodd droaom. 
Ond pw7 aU draetha'r Ues a dardd 
Cr ymdrech caled yn yr ardd P 

Oofia Grist yn myn'd drwy'r gw'radwydd 

1 Galfaria mewn dystawrwyddl 
Yno trengodd dan y felldith 

I bwrcasu bythol fendith ! 
Oofla'r flynnon a agorwyd 
Oyda sain y gair " Gorphenwydl" 
Ond gormod gwaith i awen bardd 
Yw traethu'r ymdreoh yn yr ardd. 
TregunHr, Porthmadog. Mabt Dì.vim. 



Hahes Btwyd Bobebt Tomos, Llid- 
lABDAU. Gan y Parch. O, Jones, B.A.^ 
Ffeatiniog, 

TB AIL STLW. 

Addawsom y gwnaem ychydig o sylwad- 
au yn mhellach ar y llyfr dyddorol hwn. 
Nid oedd ond nn Ban wedi dyfod o*r 
wasg pan ysgrifenasom ein sylwadaa 
blaenoroL Owelsom y Bhanaa eraill 
wedi hyny, a darllenasom hwy yn fanwl, 
ac yn awr y mae genym ychydig o nod- 
iadau etto iV gwneuthur. 

Dyn rhyfedd iawn oedd Bobert Tomos; 
on o ddynion hynotaf ei oeS) mewn 
llawer ystyr; dyn nad oes mewn un 
genedlaeth o ddynion ood rhy w ychjdig 
nifer o'r cyfryw yn gwneud eu hym- 
ddangosiad. Bydd Gogledd Cymru yn 
hir cyn y gwel wr cyflelyb iddo ef etto. 
Yr oedd yn •* wr da, ac yn ofni Duw yn 
fwy na Uawer." Am ei wybodaeth ys- 
grythyrol, yr oedd yn eang a manwl; ac 
yr oedd ei broflad personol o nerth ac 
awdurdod y gwirìonedd yn trin ei galon, 
8C yn ymgeleddu ei ysbryd ef ei hun, yn 
gyfiawn a dwf n dros ben. Meddai allu- 
oedd meddyliol Uawer eangach a chryf- 
ach nag a feddylid gau lawer; ac yr oedd 



llawer o*i sylwadau, yn ei dÿ ac yn yr 
areithfa, yn berffaith naturiol, yn gyr- 
haeddgar, à rhai o honynt yn wir ddyrch- 
afedig. Yr oedd hefyd eJfen drosgl a 
thipyn yn ddigrifol, yn aml yn rhedeg 
drwy ei bregethau; ond gwelid yn eglur 
gan y gwrandawr deallus y nôd at ba un 
y byddai y cyfan yn cyfeirio. Llafnr- 
iodd yn galed iawn, rhwng gweithio gyda 
ei orchwylion bydol a phtegethu yr 
efengyl, am lawer o flynyddoedd; a 
syrthiodd i'r bedd wedi treulio allan yn 
hoUol, ac mewn oedran teg. Nid oedd 
mewn un modd yn amddifad o allu beirn- 
iadoL Gallai adwaen dynion a phethau 
yn bur dda, pan osodai ei galon ar bethau 
felly; ond ei brif hynodrwydd ef oedd 
symledd, a diniweidrwydd perffaith, 
gonestrẁydd difwlch, purdeb ymarwedd- 
iad, caredigrwydd difluant, a chyfeillgar- 
wch cynhes ìawn. Yr oedd ynddo lawer 
o annibynlaeth o ran ei fam a'i olygiad- 
au, ac uid oedd yn gaeth-ddilynwr i un- 
dyn, er y coleddai feddylian uehel iawn 
am amryw o feddylwyr hen a diweddar. 
Tr oedd yn ddarllenwr mawr, ac yn 
feddyliwr dwys. Hoflai farddoniaeth 
rydd a chaeth yn fawr. Yr oedd yn 
gyfansoddwr da ei hun hefyd. Gwelaom 



Digitized by 



Google 



88 



ADOLTGUDAU. 



yn ei fywgraffiad ei fod wedi dechreu 
cyfansoddi daroau prydyddol yn dra 
ieuanc, a diau fod ei gy feiligarwch âg 
leuan Glan Geirionydd wedi bod yn 
foddion i gynnyddu ei hyfrydwch mewn 
prydyddiaeth. Yr oedd ganddo f eddyliau 
uchel am ei gyfaill leuan, fel agos bawb 
ueddynt yn gydnabyddua âg ef . Mawr 
hoflfai weithiau Dewi Wyn, a Robert Ab 
Gwilym Ddu, a Dafydd Ddu, a llawer 
eraill o gyfansoddwyr galluog ein eenedl. 
Er hyn oll, nid oedd wedi raeistroli y 
mesurau Cymreig yn y fath fodd fel nad 
oedd mewn perygl beunyddiol i Byrthio i 
wallau wrth gy fansoddi arnynt. Yr oedd 
hyny, yn ddiau, yn tueddu yn gryf i'w 
ddiflasu wrth geisio gosod ei feddwl allan 
yn hualau y cynghaneddion. Yr ydym 
yn traethu y petliau uchod am dano, am 
yr adwaenem ef yn lied dda am oddeutu 
deng mlyuedd ar hugain. Buom yn ei dŷ - 
yn Caerlion, yn Ffestiniog, ac yn y Llid- 
iardau; a threuliodd yntau dipyn o amser 
yn ein bwthyn ninnau cyn hj-n. Yr 
oedd el gyfeiUgarwch yn byfryd, di- 
niwaid, pur, ac lâeiIadoL Bu farw fei y 
bu by w, yn ei symledd, ei ddiniweidrwy dd, 
a'r naturioldeb a berthynent mor neill- 
duol iddo ef ei hun. Claddwyd ef yn 
mynwent capel y Llidiardau, o '^ewn 
ychydig o latheni i ddrws ei dŷ. Gwŷr 
bucheddol a*i dygasant ef iV gladdu, ac 
nid heb alar am dano y disgynodd i byrth 
y bedd. Yr oedd tyrfa fawr wedi dyfod 
yn nghyd i ddangos eu parch diffuant 
iddo. Wrth anerch y dorf, ar ddydd yr 
angladd, dywedai y Parch. M. D. Jones, 
Bala, Fod yn dda ganddo weled cynnifer 
wedi dyfod yn nghyd i*r angladd. " Y 
mae llawer/' meddai, **o angladdau yn 
ein gwlad, Ile y mae dynion yn cyrchu o 
dan ddylanwad cymhellion isel, megys er 
mwyn talu parch i gyfoeth, neu warog- 
aeth i urddas a gwychder dy nol ; ond nid 
felly yma. Nid oes neb yn dyfod i'r 
angladd hwn er mwyn cynffona, canys 
pa beth a gântam gy nffona; na, y maent 
yn dyfod yma i gladdu dyn duwiol, gonest, 
a didwyll." Sylwai Dr. Edwards, ar yr 
un achlysur, y byddai yn dda ganddo i 
Bobert Tomos gael ei efelychu mewn dau 
beth yn neillduoi— yn ei ddarllengarwch 
a'i naturioldöb. " Yr oeddRobert Tomos," 
meddai, "yn ddyn mawr mewn.amryw 
ystyron — mawr mewn gweddi, fel y cry- 
bwyllwyd; ond yr oedd yn fawr yn neill- 
duol yn ei ddarllengarwch. Nid oedd 
odid i lyfr na byddai Robert Tomos wedi 
ei ddarllen, a chofio rhanau o hono. Yr 
oedd wedi darllen y Classîcs mewn cyf- 
icithiadau — wedi darllen Homer, ac yn 
cofio Uawer o waìth ac o hanes y dyn 
rhyfedd hwnw. Yr oedd wedi darllen 
yr hen Buritaniaid, ac ymgydnabyddu 
llawer â'u hysbryd. Peth arall hefyd~ 



yr oedd yn naturioL Yr oedd yn hoUol 
fel efe ei hunan yn mhob peth,~ac yr 
oedd hyn yn peri ei fod yn brydferth; îe, 
yr oedd hyd yn nod ei golliadau yn bryd- 
ferth, am ei fod yn et'e ei hunan yn y 
cyfan." Dyna y fath ddyn a bortreiedir 
yn y gyfioì ddyddorol hon. 

Wedi i*r awdwr ddilyn gwrthddrych y 
Coflant yn fanwl drwy amgylchiadau 
bywyd hir hyd ei fedd, ceir yn y ddwy 
bennod olaf, y rhai a lanwant 94 o dudal- 
enau mewn llythyrenau mân, ** Lofllon 
o'i bregethau," a rhai pregethau Ued 
gyfain tua'r diwedd. Yma y mae Robert 
Tomos yu dyfod i'r golwg fel meddyliwr, 
esboniwr, a phregethwr, i raddau hclaeth. 
Yn hanes ei ty wyd a*r amgylehiadau yr 
aeth drwyddyut gartref ac oddlcartref, ar 
deithiau, mewn tai, ac mewn addoldai, 
ceir yn y Cofiant hwn lawer o bethau a 
barant i ddyn wenu a chwerthin hefyd 
weithiau yn galonog. Y mae llawn 
digon, os nad gormod, o'r pethau hyny 
wedieudwyni mewn; ond yn y ddwy 
bennod olaf, er fod neillduolion a hynod- 
ion chwareus y dyn i'w gweled yn rhedeg 
drwyddynt, fel y gallesid dysgwyl, etto, 
y mae pethau athrawiaethol ac y marferol, 
petliau drfrifol a defayddiol, yn gòrbwyso 
pob peth arall yn ddirfawr. Pan goflom 
fod y gwr a ysgrifenodd y nodiadau a*r 
pregethau hyn, ar hyd ei oes ar ei oreu yn 
ceisio byw wrth drin y ddaear a dilyn 
maensaeruíaeth, a hyny mewn rhanaa 
mynyddig a difanteision, mewn cymhar- 
iaeth, o Gymru, rhaid i ni ddywedyd, a 
hyny yn hoUoI annibynol ar bleidian 
crefyddoi a neîliduolion enwadol, fod 
Robert Tomos yn ymddangos i ni yn y 
LIofBon hyn yn ddyn o gynneddfau cryf- 
ion a sylw craff, yn wr o wybodaeth 
gyffredinol eang ac yn dduwinydd da, a 
bod ganddo allu a medr i osod ei feddwl 
allan ar wahanol bethau yn eglur ac yn 
berffaith naturioi. 

Temtir ni i ddyfynu yn Ued helaeth o'r 
Lloffion, ond rhaid i ni ymfoddlooi ar un 
neu ddau o ddyfyniadau. 

"*iVtrf ÿw teyrnas Dduwjwyd a diod,*^ 
Nid yw teyrnas Satan fwyd adiod; y mae 
teyrnas y diafol yn waelach na hyny o 
gymaint ag y mae teyrnas Dduw yn well 
na hyny. Nid oes gan y dìafoi ddim 
bwyd na diod i*w rhoddi i neb; y mae 
Uawer ol ddeiliaid ffyddlonaf ef wedi 
myned heb y naill na'r ilaU wrth ei was- 
anaethu. Ond gweli na bwyd na diod y w 
teyrnas Dduw o f wy nag a aU neb adrodd 
byth." 

** * Mab y dyn a ddaeth i getsio ac i gaJw 
pechaduriaid.* -^^IAytr cenhedUad lesu 
Grist,' meddai Matthew yn nechreu ei 
lyfr; fel pe dy wedasai— * Gwrandewch 
ar y datguddiad hyfryd hwnl Dymai 
chwinewydd teilwng o sylw! Dystawed 



Digitized by 



Google 



ADOLTOIADAU 



89 



swn a thwrf y ddaear i gydi sylwî ar hynî 
Dysgedlgion Athen, a philosophjddion 
tîr Groeg, y rhai nad ydych yn cymeryd 
hamdden i ddim arall ond i glywed neu 
ddy wedyd rhy w newydd, rhoddwch eich 
llyfrau o'r neiUdu; nid yw eich holl 
philosophi chwi ond hreuddwydion gwag 
a dychymygion ofer wrtho. Ganwyd 
rhai enwog lawer gwaith, ond dyma yr 
enwocaf. Dyroa> geni rhyfeddaf a fu 
eríoed; chwanegu rhif y coUedigion yr 
oedd poh geni arall a fu erioed; pa un 
bynag ai tywysog ai cardotyn a enid, 
amlhau y coUedigion yr oedd pob un. 
Ond yn Bethlehem, dyma un wedi ei eni 
yn Geidwad yn natur y coUedigion. Y" 
mae ilawer machnîydd yn ein byd ni 
wedi ymrwymo dros ei gy faill, gan obeith- 
io na byddai raididdo byth daíu; arwyddo 
ei enw wrth y bill&m y tro o gymwynas; 
yn dysgwyl, er iddo ymrwymo fel meich- 
iau, y talai y dyledwr. Ond nid felly yr 
ympwymodd Crist yn y cyfammod tra- 
gwyddol; ymrwymo a bwriadu talu, ym- 
gyfammodi a gwybod y disgynai y ddyled 
amo ef i gyd, yr oedd ef. O'u llwyr 
anfodd yn aml y mae meichiafon y ddaear 
yn talu eu hymrwymiad, ar ol rhoi eu 
henwau wrth y bili; ond cuddiwyd edlf- 
eirvch o'm golwg, oedd y Machnîydd ben- 
digedig ymayn ei ddywedyd wrth *glirio 
llyfrau'r nef yn Uawn.'— Dyfodiad i bell- 
der mawr oedd hwn. Dywedir fod ein 
byd ni yn fychan iawn, ac yn anhawdd ei 
ganfod yn mysg yr aneirif fydoedd a 
grëodd Duw. Yr oedd mor anhawdd ei 
ffeindio a nodwydd mewn tâs o wair; ond 
er hyny fe ffeindiodd Mab y dyn ef, er 
mor fychan ac mor bell ydoedd ef. Pa 
mor bell y daeth efe? I'r ddaear, ac i 
barthau isaf y ddaear. Nid oedd yn 
ddim llai na hyny, a mwy na hyny nis 
gallasai fod,~i'r bru, i*r preseb, i'r groes, 
i*r bedd. T mae camrau isel ei ddaros- 
tyngiad yn dangos y pellder y daeth i 
geisio y rhai colledig.— Fe ddaeth o'i fodd 
i*r cyflwr hwnw y niae dynion yn gwneud 
yr ymdrech mwyaf i gilio o hono. O 
ortod > r â pawb y n dlawd, ac o eithaf eu 
hanfodd. Felly yr aeth Job ei hun. Ond 
ymddyosgodd Mab y dyn o'i hoU gyfoeth 
o*i fodd, * fel y cyfoethogid ni trwy ei 
dlodi ef.' £fe a ddacth i 'geisîo ac i 
gadw.» Nid i geisio cadw a ddywedir, 
ond i geisio ac i gadw. T mae y ceisio 
a'r cadw yn anwahanol gysylltiedig â'u 
gilydd." 

" y Sqflieir,'—Yr oedd yr Israelîaid yn 
yr anialwch yn cael eu gwala o gig, hcb 
ddim perygl cael eu cosbi am boachio gan 
na ke^er na'i feistr; ond caent ddigon o 
soflieir - adar tewion braf , rhy dewion i 
ehedeg oddiar eu ffordd, gymaint a chy- 
ffylogod ein gwlad ni: nid oedd dim yn 
eisieu ond eu lladd a*u pluo, a dyna hwy 



I yn barod i*w rhostio neu eu berwî yn y 
I fan. Ond tuchan yr oedd yr Israeliaid er 
pob peth, ac y mae llawer o rai tebyg 
iddynt yn y byd etto." 

" Twyll y Äyd.— Nid yw y byd yn ateb 
i*w sign oddudlan; y mae ganido bob 
peth ar ei ít^, ond pan elir i mewn i*w 
ÄÄop, ni bydd ganddo ond ffug y pethau." 

Dyna rai pethau a gymerasom allan o*r 
Llofflon. Nid aethom i*r draffcrth i 
ddewis; nîd oedd eisieu hyny. Tr ydym 
yn gwresog • gymhell y Uyfr hwn i'n 
darllenwyr, a gwyddom na chânt eu siomi 
ynddo; ond y difyrir, y goleuir, ac yr 
adeiledir hwynt wrth ei ddarllen. Mae 
yr awdwr yn ysgrifenu yn naturiol ac 
eglur, ac y mae ganddo dalent nodedig a 
medrusrwydd i ddarlunio cymeriadaa 
hynod, fel gwrthddrych y cofiant hwn. 
Cawsom brawf blaenorol o hyny yn 
nghofiant Dafydd Rolant. 

Drwg genym fod yr awdwr yn awgryma 
ei fod bellach am ganu yn iach i gofiant- 
iaeth; ond os felly fydd, dylai lluoedd 
fod yn ddiolchgar iddo am ei lafur yn 
croniclo hanesion y ddau frawd hynod o 
Waen y Bala^ Dafydd Rolant a Bobert 
Tomos. Darllenir y cofiaint hyn gyda 
blas, dyddordeb, ac adeiladaeth, gan 
lawer sydd heb eu geni etto. 



Hanks Eolwtsi Annibtnol Cthru. 
Gan T. Rees, D.D., Abertawe, a J. 
ThomaSf Liverpool, Swyddfa y Tyst 
Cymreig. Rhan I., pris swllt. 

T mae y rhan gyntaf o*r gẁaith 
pwysig hwn newydd dd'od i'n llaw, ond 
nid oes genym amser i wneud sylwadau 
manwl arno. Ood goddefer i ni groesawa 
ei ymddangosiad, a thraethu y boddhad 
digymysg a gawsom wrth ei ddarllen. T 
mae yn un o*r Uyfrau na ellir ei f wrw 
ymaith heb ei ddarllen drwyddo, ar ol 
dechreu. Os y w y rhan gyntaf o'r gwaith 
yn enghraifft teg o*r hyn sydd yn ol, yp 
ydym yn sicr y cyfrifir ef yn un o*r- 
llyfrau mwyaf dyddorol yn yr iaith. T 
mae yu dwyn arno ôl Uafur dirfawr, ac y 
mae yn gosod yr enwad Annibynol yn 
Nghymru dan rwymcdigacth neillduol i*r 
awdwyr parchrdig. 

Teimlem er*8 blynyddau fod bwlch yn 
ein Uenyddiaeth enwadol o eisieu Ilyfr o 
fath yr un ger ein bron. T mae genym 
ddau hanes y Bedy .dwyr; ac y mae 
Methodistiaeth y Dy wysogaeth wedi cael 
hanesydd ffyddlawn yn y diweddar Barch. 
John Hughes. Gwnaed cynnygiad egnîol 
gan yr hen wron o Lanfylìin i gasgla 
hanes yr eglwysi Annibynol yn nghyd, 
ond ni chafodd y gef nogaeth a deilyngodd. 
Bu raid iddo adael y gwaith yn anorphen- 
edig. Ond ni bydd genym achos i ofldio 
yn hẃy o herwydd bod hanes ein henwad 



Digitized by 



Google 



90 



ADDYSG. 



yn Ngbymru yn gorwedd mewn traddod- 
iadau a mân ysgrifau gwasgaredig. 

Yr ydym yn gobeìthio y gwna pobl 
ieuainc ein heglwysi gyfiawnder â hwy eu 
hunain drwy fỳnu y llyfr gwerthfawr 
hwn i'w meddiant. Rhydd lawer o oleuni 
Vw deall, a mwy na hyny o wrea i'w 
calon, wrth ddilyn yr baneswyr drwy 
amgylehiadau cyffrous •• y dyddiau gynt, 
blynyddoedd yr lien oesoedd.'* Dysgwylia 
yr awdwyr y gallant grynhoi y gwaith i 



o 20 i 24 ranau. Tr ydym yn gobeíthio 
y cânt eu cadw yn ddibrofedigaeth yo eu 
cysylltiad â'r anturiaeth bwysig hon. 
Nid arwydd o iechyd mocsol mewn cencdl 
yw cyfoethogi dynion a fwriant allan 
bethffu ysgafn a diles o*r wasg, a gadael 
i gyhoeddwyr diwyd a llafuruB fod ar eu 
colled wrth wasanacthu eu gwlad a*u 
henwad. 

Dychwelwn at y llyfr gwerthfawr hwn 
pan ymddangoBo y rhan nesaf . 



YR AMLYGIABAU O BDOETHINEB DÜW YN Y 
GREADIGAETH. 



Tr hyn a ddeallìr wrth ddoethineb Duw 
ydy w, y perffeithrwydd o'i eiddo, trwy ba 
un y mae yn trefnu ac yn gwneuthur pob 
peth yn y modd goreu, er dwyn oddiam- 
gylch ei ogoniant m hun, a daioni a 
dedwyddwch ei greaduriaid. 

Y mae doethineb yn nojweddu holl 
weithredoedd Duw, ac yn hanfodol iddo. 
Y mae yn anmhosibl i berffeithrwydJ 
hanfodi heb ddoethineb. Mae tybied fod 
yr unig ddoeth Dduw yn agored i gyfeil- 
iorni, yn sarhad mawr arno. Y mae yn 
ddiammheu fod holl bcrffeithiau naturiol 
Duw yn cael eu hamlygu yn mhob trefn- 
iad a gweithred a wnaeth efe; etto, fod 
pob creadigaeth adnabyddus i ni yn 
dangos rfayw nodwedd neiUduol o*r per- 
ffeithderau dwyfol yn amlycach na'r 
Heill, er eio bod weithiau yn methu a 
phenderfynu pa un yw'r amlycaf. Y 
roae yn wirionedd hefyd fod y rhan 
f wyaf o blant Adda yn methu gweled an 
amlygiad o ddoethìneb eu Creawdwr. Y 
mae yn syndod fod creadur mor odidog a 
dyn mor ddall i*r hyn sydd mor amlwg. 
Mae Uawer o ddynion yn myned trwy y 
byd yma, gan ryfeddu at ddoethineb eu 
cyd-ddynion, ac, hwyrach, ryfeddu cryn 
lawer at weithredocdd y creaduriaid di- 
reswm; ond erioed wedi rhyfcdiu, na 
cbymaint a thaJu sylw yetyriol i weith- 
redoedd eu Oeawdwr, ffynnonell wreidd- 
iol pob doethineb a daioni. 

Y peth cyntaf sydd yn ein taro wrth 
feddwl ychydig ar y testun ydyw, ei 
eangder^pa mor eang, nis gallwn ei am- 
gyflrel; ond hwyrach y gellid cael rhyw 
syniad anmherffaith am ei eangder drwy 
gyfrwng y chwyddwydr a'r pellddiych. 
Modd bynag, ymddengys mai ychydig 
Ìawn, mewn cymharíaeth, fuasai ein 
gwybodaeth am gyloeth a doethineby 
Creawdwr heb yr offerynau hyn. Yr 



hyn ddaw dan etn sylw gyntaf, wedi 
tafln chi golwg *ar hyd a Wed, ì mewn ac 
oddiallan fr belen ddaearol, ydyw y 
bydoedd uwchben. Cyf rifir fod yr hauì, 
yr liwn y w canolbwynt y dosbarth heulog, 
yn 1,300,000 o weithiau yn fwy na'n 
daear ni. Y mae yr ymchwìlydd, wrth 
fyned ar daith wybrenol i edrych ar 
ryfeddodau Duw, yn cael eî daro â syn- 
dod at fawredd aruthrc^ y greadigaeth 
faterawl. Âr ol iddo deiihio o blaned i 
blaned, hyd y bellaf yn y dosbarth heul- 
og, yr hon sydd 2.8dO,000,000 o filldiroedd 
oddiwrth yr haul, ac oddeutu dau gant a 
hauner o weithiau yn fwy na'r ddaear, a 
rhyfeddu at faintíoli amthrol y bydoedd 
oedd wedi bod dan ei sylw; ie, canfyddai 
yn y fan hòno nad oedd ei ddarganfydd- 
ìadau ond megys dechreu. Y mae bron 
a choUi golwg ar yr hyn .a welodd ar ei 
daith, gan fawredd y golygfeydd sydd yn 
ymagor o*i flaen. Ác nid yn unig fod 
bydoedd materawl dirifedi, ac arutbrol 
mewn maintioli, yn y gwagle annherfynol, 
ond hefyd fod Ue cryf i gasglu fod bodfiu 
deallol a moesol yn eu cyfanneddu, yr 
Iiyn etto sydd yn eangu ein dirnadaeth 
am greadigaeth y lehofa. 

Etto, os dychwelwn at ddatguddiedig- 
aethau y chwyddwydr, yr bwn sydd yn 
dangos manylrwydd gweithredoedd Dnw, 
yr ydym, os oea niodd, yn ymgolli mewn 
rhyfeddodau dyfnach. Dengys fod IIii- 
osogrwydd diddiwedd o greaduriaid byw- 
ydol yn Ilanw pob gwrthddrych. C5an- 
fyddwyd miloedd o greaduriaid byw 
mewn un dyferyn o ddwfr, a degau o 
flloedd ar un ddeilen, a*r creaduriaid 
hvny wedi eu cyfansoddi yn gyfiawn a 
phrydferth, — ^yn meddu ar beiriannau er 
ymsymud, dywed a gweled, ac hefyd 
beiriannau i dreulio eu bymborth, a 
gwaedlestri, &c. Y cyfan ellir wneud 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 



91 



wrtb edrych ar y naill oeu y Urtll o hon- 
ynt ydyw rhyfeddu, ac nid anigyffred. 
Beth bynag am eangder a godidogrwydd 
y greadigaeth, ni raid i ni fod yn rhy w 
adnabyddus iawn â hi, cyn gweled fod y 
naill beth wedi ei osod ar gyfer y llall, 
a'r naill yn ddibynol ar y llall, i raddau 
pell iawn. 

Y mae creadigaeth Duw megys peir- 
iannwaith ardderchog, wedi ei chynllunio 
a*i hadeiladu yn berffaith, a phob pin aç 
olwjm yn y peiriant y n gweìthredu mewn 
perffaith gydgordiad ft'u gilydd, i ddwyn 
oddiamgylch ryw ddyben neu ddybenion 
gog^neddus, y rhai nas gall y meddwl 
dy nol byth eu hamgyffred ; er hyny, fod 
y Peirîannydd mawr wedi ein cynnysg- 
aeddu â galluòedd i ganfod ei ddoethineb, 
ac i fwynhau cywreinrwydd ei weithred- 
oedd ; ac fod y gallu hwnw wedi eî gyfan- 
Boddi i ymddadblygu i dragwyddoìdeb. 

Hwyrach fod cylch ein holrheiniad i 
ganfod amlygiadau eglur o*r perffeithiau 
d wy fol, tra yn y sefylifa bresenol, i raddau, 
yn derfynol; modd bynag, ceisiwn deithio 
yn frysiog ar hyd feusydd ein testun, gan 
nodi rhai o*r pethau amlycaf^ar ein 
ffordd. 

1 . Fod yr amrywiaeth sydd yn nodweddu 
y greadigaeth, yn amlygiad o 'ddoethineb y 
Creawdwr. Y mae pob un sydd wedi 
talu ychydig o sylw i fanylrwydd yn y 
greadigaeth, yn cael ei daro â syndod at 
yr ararywiaeth rhyfeddol sydd i'w ganfod 
yn rahobpeth. Er cymaint ydyw yr ym- 
chwiliad dynol, 'does neb erîoed wedî cael 
allan ddau wrthddrych yn hollol yr un fath, 
ac y mae y n dra thebyg na chaiff neb by th 
chwaith. Ac nid yn unig y mae cylch 
rhywogaethau creadigol yn aneirif mewn 
lluoBogrwydd, ac fod pob rhywogaeth yn 
amrywio mewn lluaws o betbau oddiwrth 
hoh rhywogaeth arall; ond hefyd, nîd 
oes yr un dau unisrolyn o unrhyw ry wog- 
aeth o anifeiliaid, llysiau, neu fwnau, nac 
unrhyw fodau crëedig, i'w cael yn faollol 
yr un fath. Y mae holl weitliredoedd y 
Creawdwr yn dwyn y fath amrywiaeth, 
fel y geliir dweyd mai trefn y greadigaeth 
ydyw amrywiaeth. Mae y nodwedd 
ogoneddus o amrywiaeth i'w gweled yn 
amlwg yn mhlith y lluaws bydoedd uwch- 
ben. 'Does dim dau fyd yr un fath— y 
maent yn amrywio mewn maint, ffurf, 
ysgogiad, a phellder; yn hyd eu dyddiau, 
eu blyoyddau, a chyf nc widiadau eu 
tymmorau; mewn hinsawdd, cynnyrch- 
ion, a thrigolion, &c. 

Ond yn ein byd ein hunain yr ydym yn 
gweled y nodwedd yna yn ei fanylrwydd. 
Mae amrywiaeth yn nodweddu hoìl ar- 
wyneb y ddaear. Y mae yn fynyddoedd, 
bryniau, a chreigiau; yn ddyffrynoedd a 
choedwigoedd; yn afonydd, ffrydiau, a 
liynoedd ; a phob un o*r rhai y na yn am- 



rywio yn ogoneddus oddiwrth ei gydryw, 
Y mae pob golygfa ar arwyneb y ddaear, 
pa un bynag ai prydferth ai hagr fyddo, 
yn meddu ar neiilduolion perthynol iddi 
ei hun— pob un yn swyno meddwl, ac yn 
dysgu gwers bcnodol i'r edrychydd myf- 
yrgar. 

Os edrychwn i'r byd Uysieuol, canfydd- 
wn amry wiaeth diddiwedd. Nid oes neb 
etto wedi cael allan nifer rhywogaethau 
o Iysiau,— tybir eu bod yn lluosog iawn; 
ond er mor luosog ydy w y rhywogaethau 
Uysieuol, a*r miloedd o blanhigion, ooed, 
Uysiau, a blodau, sydd yn amrywioU 
gwyneb ein daear, y mae yn dra sicr nad 
oes un dau o honynt yn hoilol yr un fath, 
nac, ychwaith, un ddeilen unigol yn y 
goedwig nac yn y maes, pe creffld arnynt 
yn fanwl, nad y w yn gwahaniaethu oddi- 
wrtb bob un arall yn ei rhyw, mcwn 
amry w bethau. ' Y mae y defnydd sydd 
yn cyfansoddi arwyneb y ddaear, yr hwn 
sydd yn rhoddi genedigaeth a meîthrin- 
iad i'r amrywiaeth annherfynol o lyaipu 
sydd yn gwneud i fyny y deyrnas Ijrsien- 
ol; îe, fod cyfansoddiad y pridd at ddwyn 
y fath amrywiaeth at gynnaliaeth y gwa- 
hanol rywogaethau anifeilaidd, a*u cyf- 
addasu at gyfansoddiad pob creadnr 
unigol, yn dangos anfeidrol ddoethineb y 
Creawdwr. Ychydig o gyfnewidiad yn 
nghyfansoddiad elfenau y pridd fuasai 
yn cyfnewid gwyneb ogoneddus y ddaear, 
ac yn ei hanghymhwyso i gyflawni yr un 
o'i dybenion presenol. Ond y mae pob 
gronyn o elfenau cynnyrchiol y deyrnas 
lysieuol wedi eu mesnr a'u pwyso, a'u 
cyfaddasu mewn modd manwl a chyw* 
rain, i ateb y dybenion gogoneddus eu 
bwriadwyd. 

Y mae yr un amrywiaetl^diderfyn iV 
ganfod yn y bydoedd anifeilaidd a mwn- 
awi. Dywedir fod uwchlaw deng mil a 
deugain o wahanol rywogaethau anifeii- 
aidd, heblaw y dosbarth aneirif sydd yn 
cyfanneddu y d wfr a'r awyr, o gyrhaedd y 
llygad noeth i'w canfod. Ac y mae yr 
holl rywogaethau hyn etto yn amrywio 
mewn IIiw, maintioli, ffurf, anian, arfer- 
ion, tueddiadau, a defnyddioldeb. Byddai 
sylwi ychydig ar y moddau trwy ba rai y 
mae y gwahanol ry wogaethau anifeilaidd 
yn cyfaiisoddi eu trigfanau, neu gymeryd 
at eu gwasanaeth bob math o diigfanau; 
yr amry wiol ddulliau ag y mae yr adar 
yn adeiladu eu nythod, y gwahanol ddef- 
nyddiau a arferant, a*r gwahanol leoedd 
a ddewisant; y gwahanol dduUiau ag y 
mae y doslMirtfa anifeilaidd yn casglu ac 
yn trin eu hymborth; neu, ynte, ar eu 
gwahanol offerynau amddiffynoL Mae 
amddiffyniad un yn ei gyrn, un arali yn 
ei draed, un arall yn ei ddannedd, un ar- 
ail yn ei ewinedd, un arall yn ei wisg, un 
arall yn ei gyflymdra, a'r UaU yn ei gyf- 



Digitized by 



Google 



ADDY80. 



rwjrsilra; îe, bydda,i manylu ychydig ar 
brydferthwch a chywreinrwydd cyfán- 
boddiad y dosbarth aDÌíeilaidd, a*u cyf- 
addasrwydd nodedig ar gyfer ea Ue a*a 
duU o fy w, a*r dybenion neiUduol a pben- 
odol Bydd i bob rhywogaeth yn nghad- 
wyn bodolaeth. yn ddigon i wneud cyfrol 
fawr. Ymddengys mai un o ddybenion 
penaf y Creawdwr ỳn addurno y glôb 
gyda*r fath amrywiaeth rhyfeddol yd- 
oedd, i ddiwaUu yr awydd sydd yn meddwl 
dyn am newydd-deb ad amry wiaeth^ Mae 
fod y naiU wedi ei gyfaddasu ar gyfer y 
Uail mor gywrain a rhyfeddol, yn dangos 
mawr amryw ddoethlneb Duw. 

Etto, y mae y nodwedd amrywiaethol 
i*w ganfod yn llawn mor nodedig yn y 
rhywogaeth ddynol. Nid oes dau ddyn 
iV cael yn gVbl fel eu gìlydd. Y mae 
doethineb mawr yn hyn hefyd ; oblegid pe 
buasai pawb o honom yn meddu gwyneb 
o'r un ffurf a maint, Uygaid o'r un lUw ac 
edrychiad, &c , nís gallasem wahaniaetha 
y naìU oddiwrth y ilall— buasai yn an- 
mhosìbl i ni bron adnabod eic plant, na 
gwahaniaethu rhwng eyfeillion a gelyn- 
ion, &c. Mor aohyfryd, îe, mor druenns, 
fuasai arnom heb amrywiaeth! Ond er 
fod natur yn orlawn o amrywiaeth; etto, 
mae nnoliaeth gogoneddus yn y cyfan. 
Ychydig ydyw yr elfenau aydd yn cyfan- 
soddi hoU amry wiaeth y bydysawd, a*r 
cwbl yn canol-bwyntio mewn un 
man— un «mcan. Y greadigaeth islaw y 
dyn yn canol-bwyntio ynddo ef, ac yntaa 
yn ei Graeawdwr doeth a da — unig 
ddyben bodolaeth pob peth. 

Sylwn ychydig yn fwy neillduol ar y 
testun yn y drefn ganlynol:— 

1. Fod amlygiad o ddoethineh Duw Vw 
ganfod yn ÿLáreJniad planedawl'-y bydoedd 
uwchben. Maey darganfyddiadau a wnaed 
gan athronwyr seryddol yn dangos amlyg- 
iad rhyfeddol o ddoethineb y Creawdwr 
yn y bydoedd wybrenol. Dywedir fod 
oddeutu can* miliwn o ser yn weledig i 
lygaid dyn drwy y peUddrych, a*r rhai 
hyn oU yn cael eu Uy wodraethu yn gyson 
a rheolaidd drwy yr eangderau annherfyn- 
ol, heb fod y naiU yn nìweidio nac yn 
myned i le y UaU; a'r oU o honynt yn 
amrywio mewn maintioli, pellder, symud- 
iadau, dybenion, &c., heblaw miloedd o 
neiUduoIion eraill sydd yn perthyn i bob 
un o honynt. Ond cyfyngwn ein sylw 
i*r dosbarth heulog, yr hwn ag y mae 
gonym fwyaf o wybodaeth am neiUduol- 
ion ei gyfundrefn. 

Yr haul yw y corff mwyaf yn y 
dosbarth, ac efe ydyw canolbwynt ac eg- 
wyddor fy wydol yr olL Diau gan hyny 
fod ei gyflead yn nghanol ei ddosbarth yn 
amlygiad neillduol o ddoethineb y 
Creawdwr; oblegid ni buasai un sef- 
yllfa arall yn ei alluogi i gyflawni ei 



wahanol swyddogaethau tuag at ei ddot- 
barth. 

Y mae doethineb Duw i'w weled hefyd 
yn ei waith yn gosod ac yn cyfaddasu y 
planedau, yn eu gwahanol bellderau oddi- 
wrth yr haul, i dderbyn o*i belydrao 
adfywiol, fel nad y w yr un agos yn cael 
ei deiflo gan danbeidrwydd ei wres, na'r 
Uall, o herwydd ei pheUder oddiwrtho, yn 
rhewi i fyny gan oerui; oblegid yn ol 
dim a wyddom ni am natur gwres yr 
haul, ei fod yn cryfhau neu wanhau yn ol 
y pelider oddiwrtho. Tybiwn, er enghraifft, 
fôd y blaned Mercher a*r ddaear yn 
newid y naiU i le y IlaU; canlyniad natur- 
iol y ddaear yn nghylchdro Mercher 
fyddaì, cael ei deifio gan ormodedd o 
wres; ac o*r tu araU, canlyniad natariol 
Mercher yn nghylchdro y ddaear fyddai, 
i'w dyfroedd droi yn dalp o rew, a di- 
ffrwythdra cyffredinol ymdaenu dros ei 
hoU wyneb. Ond y mae yn amlwg fod y I 
Creawdwr hoU-ddoeth wedi cyfaddasa i 
bob un o*r planedau gyfansoddiad neill- 
duol a phriodol i'w sefyllfa ei hun. Y 
mae yr un doethineb i'w weled hefyd yn 
chwyldroad y planedau o amgylch ea 
hechelau i gynnyrchu olyniad parhaus o 
ddydd a nos; oblegid heb hyny, ni aUesid 
cyfanneddu ond un hanner i'w gwyneb, 
ac felly buasai yr hanner arall iddynt yn | 
anialwch diffrwyth; ac heblaw hyny, yr 
htiul yn unig fuasai yn adnabyddus i 
drigolion y planedau. Buasai hyny , nid yn 
unig yn rhoddi llen dragy wydd ar hoU og- 
oniant y nefoedd wybrenol, ond hefyd yn 
rhoddi unffurfiaeth anhyfryd ar bob peth. 

Ond y mae yr hyn a wyddom ni am y 
bydoedd uwchben yn dangos yn eglar eu 
bod wedi eu cynllunio a'u trefnu yn y 
modd doethaf i gyflawni y dybenion goreu. 
Ac heblaw hyny, y mae genym dystiol- 
aeth anffaeledig fod yr unìg ddoeth 1 
Dduw *• wedi gwneuthur y nefoedd drwy 
ei ddoethineb, a'u taenu drwy ei ddeall." 

Gan fod anfantais i ni olrhain trefniad- 
au y bydoedd wybrenol i'w neiUduolion, 
dychwelwn i sylwi ychydigar ddoethineb 
y Creawdwr yn nghyfanaoddiad ein byd 
ein hunain. Edrychwn — 

2. Ar yr amíygiad o ddoethineh Duw yn 
nghyfansoddieul y ddaear a*i pheìthynasau. , 
Yr ydym >n darllen fod y ddaear, ar yr ' 
hon yr ydym yn sefyll ac yn derbyu cin 
cynnaliaeth o honi, wedi bodyn afluniaidd 
a gwsg, &c ; ac o'r tryblith hwnw y Ilun- 
iwyd ac y ffurflwyd y Iluosogrwydd 
aneü-if o wahanol wrthddrychau sydd ar 
ein daear. Y mae y gwahanol ffurflaa 
materawl, a'r gwahanol ffurflau o fywyd, 
a'r darpariaethau dihytbydd a wnaed ar 
gyfer cynnaliaeth pob gradd o fy wyd, a'r 
cyfaddasrwydd rhyfeddol o'r naUi beth 
ar gyfer y IlaU, yn dangos amcan a chyn- 
Iluniad doeth. 



Digitized by 



Google 



ADDYSO. 



93 



Mae.Y ddaear, fel pelen ymddibynol ar 
yr ham, wedi ei mesur a'i phwyso a'i 
ffarfio yn y fath fodd ag i ateb dybenion 
neiUdaoi a phenodol. Pe buasai y ddaear 
yn drymach neu yn ysgafnach, jn fwy 
neu yn llai, yn feddalach neu yn galetach, 
oag ydy w, îe, buasai un o*r cyf newidiadau 
uchod yn newid ei harwyneb yn hollol oY 
hyn ydyw yn bresenol, ac felly yn ei 
gwneud yn angfaymhwys ì*w chreaduriaid 
presenol i gy |anneddu arni. Ond y mae 
hoU drefniadau y ddaear wedi eu trefnu 
gyda manylrwydd nodedig i gyfateb i 
natur ac angenrheidiauycreaduriaidsydd 
yn ei chyfanneddu. 

Y mae ffurf gwyneb y ddaear yn ar- 
ddangosiad o ddoethineb y Creawdwr. 
Y mae Uawer o gwyno wedi bod erioed 
oblegid ei hanwastadrwydd a diffrwyth- 
dra eì mynyddau a'i chrcigiau. ËfaUai 
fod rhyw fath o esgusawd dros fod y 
telthiwr bUnedig ac ambeU i dyddynwr 
tua brig y mynydd yn cwyno ychydig. 
Pe byddai Vr rhai yna ond talu ychydig o 
sylw i'w dybenion a*u defnyddioldeb, 
byddai yn hawdd ganddynt gy mniodi â'r 
drefn yn ngwyneb eu hoU lafur a'u 
Uudded. Diau fod y mynyddoedd aV 
creigiau mor angenrheidiol er cysur dyn 
ac anifail ag ydy w y dyffrynoedd ffrwyth- 
lawn ; obiegid pe buasai gwyneb y ddaear 
yn unffurf gwastad, ni buasai afonydd na 
ffynDonau; o herwydd deddf y dwfr ydyw 
aròs yn Uonydd ar y gwastad-dir, a'r can- 
lynisbd fyddai iddo fyned yn anghymhwys 
i'w ddefnyddio fel cynnaUaeth bywyd na 
dim arail yn fuan iawn. Heb ddwfr 
bywiol rhedegog, byddai i hoU ogoniant 
natur ddiflanu, a phob petb n^chu a dar- 
fod. Heblaw hyny, pe cawsem ein ham- 
ddifadu o*i mynyddau a'i chreigiau, 
coUasem lawer o drysorau gwerthfawr ac 
anhebgorol angenrheidiol er dwyn yn 
mlaen gelfyddyd a chysuron cymdeithas- 
ol, &c., heb son amyr amrywiol effeithiau 
addurniadol a defnyddiol eraiU a gyn- 
nyrchir ganddynt. 

Etto, y mae'r amrywiaeth lUwiau sydd 
yn daenedig dros wyneb y ddaear yn am- 
lygiad o ddoethîneb Duw. Trwy gyfrwng 
lliwiau yr ydym yn adnabod ac yn gwa- 
haniaethu y naiU wrthddrych oddiwrth y 
UaU. Pe na buasai ond un Uiw yn daen- 
edig dros wyneb y greadigaeth, buasem, 
nid yn unig yn amddifad o hoíl ddifyr- 
wch swynol natur, ond hefyd yn analluog 
i adnabod ein heiddo ein hunain oddiwrth 
eiddo ein cymydogion, ac i wahaniaethu 
rhwng maes wedi ei aredig, a'r maes porfa 
yn ei ymyl; ac hefyd i adnabod personau 
oddiwrth eu gwisgoedd neiUduol, y rhai 
sydd mor arwyddocaul i ni. Heblaw 
hyny, buasai yn anmhosibl i ni dros- 
glwyddo ein meddyliau drwy ysgrifen, 
na derbyn addysg oddiwrth eraiU trwy 



gyfrwng llyfrau, &c. Ohd y mae Uiwiau 
wedi eu cyfadddsu yn y modd cy wreiniaf 
a doethaf i gyfateb i'n duU presenol ni o 
fodoli. 

Y mae cyfansoddiad yr elfen ddwfr 
hefyd yn amlygiad o*r un doethineb. 
Mae yr elfen ddwfr yn un o hanfodion 
bywyd y greadigaeth anifeilaidd a'r 
Iysieuol. Y mae yn ddiod angenrheidiol 
i ddyn, ac i anifeiliaid y maes, ac adar yr 
aìi^yr, ac yn cyflawni rhan bwysig tuag at 
gynnaliaeth gwahanol ry wogaethau yn y 
byd Uysieuol, heblaw Uuaws o bethau 
eraìll tra gwer'thfawr ac angenrheidiol, 
megys toddi gwahanol elfenau, cario ein 
Ilongau er hyrwyddo masnach, a derbyn 
budreddi dinasoedd a'i gario oddiwrth- 
ynt, &c. 

Pe na buasai yr elfen ddwfr wedi ei 
chyfansoddi mewn modd manwl yr hyn 
ydyw, ni buasai yn gwasanaethu yr un 
o'i dybenion presenol. 

Pe buasai y dwfr yn drymach neu yn 
ysgafnach nag ydyw, buasai yn acnefn- 
yddiol ut ddybenion morwriaethol; neu, 
pe buasai yn dewach neu yn deneuach, 
buasai effeithiau niweidiol cyffelyb yn 
anocheladwy— ni fuasai yn ddiod ad- 
fywiol i'r Ilwythau anifeilaidd, nac yn 
fagwraeth i'r byd Uysieuol — buasai hoU 
wyneb y ddaear yn troi yn ddiffrwythdra. 
Ond y mae cyfansoddiad yr elfen ddwfr 
wedi ei chyfaddasu mor gy wrain, fel ag i 
wasanaethu i fanylrwydd y dybenion y'i 
bwriadwyd yn nghyfundrefn natur. 

Mae yr athronwyr wedi cael aUan fod 
dwfr yn gorff cymysg, wedi ei ffurfio o 
ddau wahanol fath o awyr, a elwir yn 
oxygen a hydrogen. Y mae cydgyfarfydd- 
iad ;y ddwy elfen yna yn ei alluogi i 
ddyfod, mewn rhai amgylchiadau, yn 
Ilawer ysgafnach nag awyr. Oni b'ai ei 
fod yn meddu ar y briodoledd yma, ni 
buasai yn cynnyrchu tarth, yr hyn sydd 
hanfodol er ffrwythloni y ddaear, &c. 

Nodwedd arall perthynol i'r dwfr, er 
sìcrhau i ni ei fanteision, ydy w ei ysgog- 
iad. Pe buasai yr holl ddyfroedd yn 
Uonydd, buasai yn colU ei ddef nyddioldeb 
yn hoUoI; ond' y mae y dyfroedd mewn 
ysgogiad parhaus, er ei gadw yn bur i 
gyflawni ei ddybenion gosodedig. Y mae 
rhan o hono yn cael ei godi i'r awyrgylch 
gan boethder yr haul; ac yn ffurf cymylau 
yn cael eu gy ru gan y gwyntoedd, a'u 
gwasgaru ar hyd ardaloedd yddaear, ac 
yn disgyn yn wlaw a gwlith i gyflenwi y 
"ffynnonau sydd yn rhedeg rhwng y 
bryniau." Pe buasai y dyfroedd yn Ilon- 
ydd yn barhaus, ni byddai na gwlîth na 
gwlaw; a phe na buasai yn alluog i droi 
yn darth, ofer fuasai golchi ein gwisg- 
oedd: oblegid ni buasai dim yn sychu 
wedi unwaith wlychu— buasai cnwd y 
ddaear yn pydru, cyn y gallasem byth ei 



Digitized by 



Google 



94 



ADDYSO. 



ddefnyddio. Ond y mae cyfangoddiad y 
dwfr, a'i ddosbarthiad yn foroedd, llyn- 
oedd, ac afonydd, oU wedi eu trefnu yn eu 
cyBylltiad â'r tir, fel ag i wasanaethu i 
ddybenion mygdarthiant, dyfrhad, a mas- 
nach yn y modd mwyaf eàeithíol. Mae 
y fath drefniad gogoneddus yn dangos 
anfeidrol ddoethiiìeb y Creawdwr. 

Priodoledd arall neillduol iawn perthyn- 
ol i'r elfen ddwfr ydyw, ei fod yn cangu 
wTth rewi. Deddf adnabyddus niewn 
natur ydyw fod mater yn eangu mewn 
gwres, ac yn lleihau mewn oerni; ond y 
mae dwfr yn eithriad i'r ddeddf gyffredin- 
ol yna, a hôno yn eîthriad bwysig iawn i 
hoU breswylwyr y ddaear. Y mae y dwf r 
yn eangu wrth rewi, yn lle cyfyngu fel 
cyrff eraiU, ac felly yn ysgafnhau yn lle 
trymhau; a'r canlyniad ydyw iddo noflo 
ar y wyneb. Yn awr, pe buasai fr dwfr 
leihau a thrymhau wrth rewi, suddai y 
naill haen ar ol y llall yn raddol fel y 
rhewai, nes y cylymid yr afonydd, y llyn- 
oedd, a*r moroedd i fyuy, fel y buasai 
cyfansoddiad presenol natur yn ym- 
ddyrysu, a Ilawer o'n cysuron, a hyd yn 
nod ein bodolaeth, yn cael ei beryglu. 
Ónd y mae darbodaeth ryfeddol wedi 
rhagflaenu pob effeithiau niweidiol, trwy 
i'r Creawdwr osod y dwfr dan ddeddf 
wrthwyneb i bobpeth arall, fel y raae y 
rhew yn aros ar wyneb y dyfroedd, ac yn 
cadw yr oerni rhag treiddio yn ddwfn 
iddo; ac felly yn fanteisiol i wres yrawyr- 
gylch, yn ei amser, ei doddi i'w ansawdd 
wlybyrog flaenorol. Y mae hyn etto yn 
amlygiad nodedig o ddoethineb Duw. 

Drachefn, y mae 3T un amlygiad o 
ddoethineb i'w ganfod yn nghyfansodd- 
iad yr awyrgylch, Y mae cyfansoddiad 
yr awyr yn hanfodol er cyflawni dyben- 
ion presenol y belen ddaearol. Mae yr 
enw awyrgylch yn cael ei ddjfnyddio i 
ddynodi "yr holl hylif, cynnwysedig o 
awyr, tarth, hylif trydanol, a sylweddau 
eraiU sydd yn amgylchynu y ddaear i 
uwchder neillduol." Dywedir ei fod yn 
cyrhaedd oddeutu pump a deugaîn o fíll- 
diroedd uwchlaw gwyneb y ddaear, ac yn 
troi gyda hi yn ei throad dyddiol, ac yn 
ei chanlyn yn ei gyrfa o amgyich yr 
haul bob blwyddyn, a'i fod yn pwyso 
pymtheg pwys ar bob modfedd ysgwar o 
arwyneb y ddaear. Yr awyrgylch sydd 
yn cadw y dwfr a gwlybyroedd eraill 
sydd ar wyneb y ddaear rhag i'r haul eu 
troi yn darth. Mae yr awyrgylch wedi 
ei chyfansoddi o ddwy elfen tra gwahanol, 
a elwir yn oxygen a nitrogeìi'gas. Oxygen 
ydy w prif sylwedd hylosgedd a chynnal- 
ydd gwres, ac yn brif gynnalydd bywyd. 
ÌTis gall nitrogen ennyn fflam na chynnaJ 
bywyd. Pe byddai i un o'r ddwy elfen 
yna gynnyddu ac i'r llaU leihau, byddai 
hyny yn sicr o droi yr awyrgylch yn 



hollol anfuddiol ac yn ddiny^triol i 
fywyd; îe, byddaî cynnydd neu leihad yn 
eu pwysau cymhariaethol yn sìcr o 
effeithio canlyniadau niweidiol; 

Dýwedir fod nitrogen, yr hwn y w y prif 
sylwedd a chwythir allan genym wrth 
anadlu, yr hwn sydd yn anghymhwys i'w 
anadlu eilwaith, 'yn ysgafnach nag awyr 
cyffredin, yr hyn sydd yn eî allnogi i 
gyfodi i fyny uwch ein penau. Pe buasai 
yr awyr anmhur a anadlir allan genym 
yn radd fechan trymach nag awyr 
cyffredin, buasai yn aros o'n hamgylch 
ac yn cynnyrchu effeithiau dinystriol yn 
anocheladwy. Ond y mae darbodaeth 
ryfeddol wedi ei gwneud i anfon yr awyr 
anmhur oddiwrthym, ac i gyflenwi ei le 
âg awyr hyfryd ac ìachus — un o anheb- 
gorion ein cysur a'n bodolaeth. 

Nodweddion neillduol eraill yn nghyf- 
ansoddiad yr awyrgylch ydy w, ei fod yn 
anweledig ac yn meddu ar ysgogiad. Pe 
buasai gronynau yr awyr yn llawer mwy 
nag ydynt, neu mewn rhyw ddull ag y 
gallesid eu gweled, buasai hyny o angen- 
rheidrwydd yn rhwystr i ni gael golwg 
glir ar ddim; ondy mae cyfansoddiad yr 
awyrgylch fel y raae nid yn unig yn eîn 
galluogi i weledprydferthwch gogoneddus 
natnr, ond hefyd yn orchudd ar yr hylif 
anmhur sydd yn cyfodi yn ddibaid o'r 
cyrff anifeilaidd, ac o wahanol fanau y 
ddaear. 

Mae ei ysgogiad hefyd yr un raor han- 
fodol i ddedwyddwch holl greaduriaid- y 
ddaear. Pe bnasai gwahanol ronynau yr 
awyrgylch yn sefydlog, heb feddu ysgog- 
iad, buasai hoU gyfundrefn natur yn 
dyrysu ar unwaith; néu, pe buasai yr 
awyrgylch yn agored i rewi, buasai yr un 
canlyniadau yn anochcladwy. . Trwy 
gyf rwng ysgogiad yr awyr, yr ydym yn 
gallu arogli, a gwybod ansawdd Uawer o 
bethau. 

Yr awyr ydyw ** cyfrwng seiniau, ^rwy 
yr hyn y mae gwybodaeth yn cael ei 
drosglwyddo i'n meddyliau," ac •* y mae 
yn hanfodol angenrheidiol i ddwyn yn 
mlaen dyfiant llysiau, ac yn wasanaethgar 
i gynnyrchu cymylau, gwlîth, a gwlaw i 
feithrin a ffrwythloni y ddaear." ** Pe ba'i 
yr awyrgylch yn colli ei hansawdd dòr.og 
amddifadid ni holl fanteision iaith ac 
ymddyddaii— o hoU beroriaeth yr adar a 
holl hyfrydwch cerddoriaeth; a buasem 
fel mud a byddar, heb un gallu i dros- 
glwyddo ein meddyliau i'n gilydd ond 
trwy arwyddion gweledig." Ond y mae 
cyfansoddiad rhyfeddol yr awyrgylch i 
gynnyrchu yr hoU effeithiau buddiol ag 
ydym ni yn eu mwynhau, yn dangos fod 
y Cynlluniwr doeth yn ardderchog yn ei 
weithredoedd. 

Edrychwn etto ar y Goleuni, cyfan- 
Boddiad yr hwn sydd yn amlygiad noded- 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



95 



ig o ddoethineb y Creawdwr. Pa raor 
werthfawr ac angenrheidiol bjnag yw y 
sylweddau eraili sjdd yn nghyíundrefn 
natar, ymddengyB fod y goleuni yn llawn 
mor ogoneddos ac angenrheidiol, ac yn 
amlygn llawn cymaint o gywreinrwydd 
ei gynlluniwr doeth, ag ydyw yr un o 
honynt. Y mae y goleuni yn sylwedd 
sydd yn wasgaredig drwy y bydysawd, 
' trwy yr hwn y mae creadigueth ogonedd- 
U8 y Creawdwr yn cael ei gwneud yn 
ganfyddadwy i*r llygaid. Y niae goleuni 
yn lianfodol angenrlieidiol i gysur» ded- 
wyddwch, a bodolaeth yr holi greadurìaid 
teimladol a rhesymol. Y raae yn an- 
mhosibl i ni ddychmygu pa fodd y gall- 
iiaaî dim íodoli i uo dyben heb oleuni, 
oblegid un o ddybenion Duw yn crëa 
ydoedd dedwyddwch pob gradd o'i gread- 
urÌAÌd. Y mae trefniad gwasgariad y 
golennì yn amlygu doethineb. Yr haul 
y w ffynnonell goleuni ein cyfundrefn ni, 
yr hwn oleuad sydd yn gwasgaru ei bel- 
ydrau adfywiol dros yr hoU gyfundrefn 
henlog. Mae hyn yn cael ei ddwyn oddi- 
amgylch trwy fod y planedau yn troi ar 
eu hechelau yn ddyddiol, fel y mae pob 
rhan o'n harwynebau yn Càel eu cyfartal 
o*i wasanaeth hyfrydlawn; ac y mae y 
planedau drachef n yn adlewyrchu y gol- 
euni dderbyniwyd ganddynt ar eu gilydd 
yn absenoldeb yr haul, fel y gellir cyf- 
lawni yr hyn sydd angenrheidiol wrth eu 
goleuni. Heblaw hyny, y niae gan y 
planedau pellaf oddiwrth yr haul leuadau 
i lewyrchu arnynt i gyflawni difPyg yr 
haul, o herwydd eu pellder oddiwrtho. 
Dywedir fod y goleuni yn sylwedd— pob 
pelydr o hono yn cael ei gyfansoddi o 
rifedi aneirif o ronynau, a*i fod yn teithio 
o'r haul gyda'r cyflymdra arswydus o 
200,000 o lUdiroedd mewn eiliad. 

Gan ei fod yn teithio gyda*r fath gyf- 
lymdra, ae yn taro yn holiol ddiniwaid ar 
beth mor dyner a'r Ilygad, onid ydy w y 
fath ddarpariaeth ryfeddol yn amlygiad 
nodedigoddoethinebadaioni y Creawdwr? 
Onî b'ai fod ei ronynau yn annirnadwy 
fycliain, ni buasai yn bosibl i> Uygad 
cryfaf oidef ei oleuni am fynyd. 



Ond y mae cyfansoddiad y goleuni fël 
y mae, nid yn unîg yn hyfryd i'r Uygad, 
ac yn ein galluogi i symud o fan i fan, ac 
i ddarparu ar gyfer gwahanol angen- 
rheidiau bywyd, ond hefyd yn cynnyrchu 
lliwiau i brydferthu gwyneb y ddaear, ac 
yn gyfrwng i drosglwyddo i ni gyfoeth 
diderfyn a doethineb anfeidrol y Creawd- 
wr, yr hyn f uasai yn guddiedig ;byth 
oddiwrthym heb oleuni. 

3. Fod y cyfansoddiad dunoí yn amiyg- 
iad ddoethineb y Creawdwr, Diau mai 
dyn y w y dernyn cy wreiniaf o hoU waith 
y Creawdwr. Mae y nefoedd a'r ddaear 
a'r oU sydd ynddynt yn datgan gogoniant 
Dnw, ac yn mynegu ei anfeidrol ddoeth- 
ineb ef ; ond— 

*< O bob rhyw iyfeddod erioed a greodd Dnw, 
Bbyfeddod rhyfeddodao, y «iyn yn ddiaa yw." 

Y mae pob peth wnaeth y Creawdwr yn 
liawn rhyfeddodau; ond y mae mwy o 
gywreinrwydd a rhyfeddod yn perthyn 
i'r corff dynol na dim arall a wnaeth efe 
yn ein byd ni. Edrych ar y corfP dynol 
barodd i Dafydd dori allan mewn syndod 
gan ddywedyd, •*Rhyfedd ac ofnadwy 
y'm gwnaed." Ymddengys mai dyn yw 
gogoniant a dyben y greadigaeth weledig, 
ac ua buasai y ddaear yn ei hoU ogoniant 
ond megys goleuui heb Iygad, neu lyfr 
heb ddarllenydd, heb ddyn i'w phreswylio. 
Diau fod dyn yn rhagori yn ff^rfiad ei 
gorff ar bob anifáil arall, er fod cyfan- 
soddiad yr hoU anifeiliaid yr enghreifftiau 
cywreiniaf o beiriannwiith, etto fod y 
cyfansoddiad dynol wedi ei ffurfio ai 
fwriadû i ddybenion llawer uwch nag un 
anifail arall. Mae sylwi ychydig ar ffurf- 
iad rhyfeddol y corff dynol, yn cynnyrchtt 
syndod ynom at ci gywreinrwydd. Dy- 
wedir ei fo(i yn cynnwys 245 o esgyrn, o 
wahanol ffurfiau a dybenion, a'r oU yn 
gy faddas i'w Iiamrywiol weithrediadau, 
ac fod i bob asgwrn ddeugain o dueddiad- 
au. a'u bod wedi cu cysylltu â 446 o 
ewynau, drwy y rhai y mae ysgogiadau 
aneiríf y corff y ncael eu cynnyrchu. — 
Fw barhau. 



Ŵofnoìiion iEntoalroL 



CTFAHFOD CHWÀBTIBROL 17NDKB CYHNÜLL- 
BIDFAOL SWrODI FFLINT X DIMBTCH. 

Ctnnaliwtd y cyfarfod uchod yn Rhos- 
Uanerchrugog, ar y dyddiau Llun a 
Mawrth, lon. 17 a'r 18. Daeth yn nghyd 
i*r gynnadledd y dydd cyntaf erbyn dau 
o'r gloch, y Parchn. £. Eyans, liangoUen 
(cadeirydd); R. Thomas, Rhyl; R. Evans, 



Maesglas; E. Roberts, Coedpoeth; H. 
Rees, Caer; E. Thomas, Rhesycae; E. T. 
Dayies, Abergele; J. Rowlands, Rhos; D. 
Lloyd Jones, Rhuthyn; Dr. E. Pan Jones, 
Mostyn; R. Mawddwy Jones, BagiUt; J. 
Roberts, Brymbo; J. M. Thomas, Wydd- 
grug; W. S. Robert8,rflint; W.Griffiths, 
Llanelwy; W. Poweli, Dinbych; J. Vel- 
indre Jones, o Aroerica; J. Morlais Jones, 



Digitized by 



Google 



96 



COFNODION SyWADOL. 



Wrecsam; J. Thomas, Wern; H. Bees, 
Fenuel; ac I. Jones, Rhos; yn nghydag 
amryw bregethwyreraill, a lluaws o ddLi- 
coniaid. 

Ar ol cadarnhau penderf jniadau y cyf- 
arfod blaenorol, penderfynwyd mai mwy 
cyson fyddai gadael i'r eglwysi ranu, fel 
y gwelont hwy yn dda gartrcf, eu caagl- 
iadau at yGenadaeth draroor a chartreíol; 
ond taer erfynir amynt i wneud ymdrech 
i gynnorthwyo yr achos cartrefol, yr 
hyn sydd wedi ei esgeuluso i raddau 
gormodol yn y blynyddau diweddaf; a 
phenodwyd hefyd fod report blynyddol i 
gael ei roddi ar glawr y Dtsgedydd o*r 
cyfraniadau at y genadaeth gartrefol 
trwy*r Cwrdd Chwarter, a phob ffordd 
arall, ac o'r hyn a delir allan yr un modd. 

2. Fod y cyfarfod yn dymuno galw 
sylw yr eglwysi yn gy ffredinol at y pender- 
fyniadau fod cyfranu i drysorfa yr undeb 
yn hanfodol er sicrhan aelodaeth ynddo. 

3. Rhoddwyd derbyniad cynhes i'r 
brodyr D. Lloyd Jones o Rhuthyn, a Dr. 
£. Pan Jones o Mostyn, i*r undeb. 

4. Datganodd y Parch. H. Rees, Caer, 
ac R. Thomas, Rhyl, eu bwriad i fyned 

' gyda'u gilydd i gasglu at ddyled eu cap- 
elydd; a chymeradwyodd y cyfarfod yr 
achos yn wresog i sylw eglwysi y Dy wys- 
ogaeth. 

5. Cefnogwyd appeliad Mr. R. Smith, 
Coedpoeth, a Mr. Barnet Jones, Rhuthyn, 
am dderbyniad i Athrofa y Bala. 

6. iSLewn atebiad i gais y Gymdeithas 
Ganolog er attal gwerthiad dîodydd 
meddwol ar y . Sabbath, penderfynwyd 
ein bod fel cynnadledd yn gwresog gymer- 
adwyo yr amcan, a*n bod am gydweith- 
redu, byd y mae ynom, â'r gymdeithas 
hôno yn yr achos da hwn. 

7. Bod £5 i gael eu rhoddi yn nghorff y 
flwyddyn at gynnorthwyo y brodyr yn 
Liansannan, Rhiw, a Nantglyn, i gynnal 
y weinidogaeth yn eu plith, o dírysorfa yr 
undeb. 

8. Datganwyd dwys alar o herwydd 
ymadawiad y brawd cywir Morlais Jones 
mor fuan o'n plith; a bod Uythyr o 
gymeradwyaeth gwresog i gael ei roddi 
iddo i Undeb Dwyreiniol Morganwg. 

Darllenwyd hefyd lythyr o ganmoliaeth 
uchel i'r brawd Yelindre Jones, o'r Cen- 
adior Americanaidd, ar ei ymadawiad i 
ymweled â'r hen wlad. 

Pregethwyd y noswaith gyntaf gan 
Mri. Roberts, Brymbo, ac Eyans, LUn- 
gollen, oddiar Síilm cvi. 8, », a Job xvii 
9. Am 10, dranoeth, Thomas, Rhyl, a 
Morlais Jones, oddiar Mal. iii. 13, 14, 
a Mat. xviii. 51—53. Am 2, Velindre 
Jones a Myrddin Thomas, oddiar Diar. 
xiv. 32, a 1 Cor. xiii. 12. Am hanner 
awr wedi 6, Rees, Caer, a Davies, |Aber- 
gele, oddiar Mat. i. 21, a Gen. xii. 11. 



Cafwyd cyfarfodydd lluosog, b/awdol, a 
liewyrchuB iawn.— £ T. Davij£8, Ysg. 

CTFARFOD CHWARTEROL MON. 

Salem, Bryngwran, oedd y man y cyn- 
naliwyd y cyfarfod hwn ar y 7 a'r 8 o 
Chwefror. Llywyddodd y Parch. W. 
Grifflth, Caergy bi. Penderf ynwyd : — 

1. Fod Mr. £van Jones, Bodedeyrn, yn 
cael ei gymeradwyo fel ymgeisydd tsüwog 
am addysg yn Athrofa y Bala. 

2. Fod y cadeirydd yn cael ei awdur- 
dodi gan y cyfarfod i arwyddo drostynt 
ddeiseb i erfyn am ddiwygio Ysgol Ram- 
adegol Waddoledig Beanmaris, a*i dwyn i 
ateb ei dybenion gwreiddiol. 

3. Fod casgliad y Sabbath cyntaf .yn 
Mawrth i gael ei gyflwyno at Drysorfa 
Gweddwon Gweinidogion, a bod y Parch. 
John Owen, Llangefni, yn cael ei benodi 
yn oruchwyliwr sirol dros Fon. 

4. Y bydd amryw o weinidog^on yn 
ymweled â*r cynnulleidfáoedd yn mis 
£brill i gasglu tuag at drysorfa dyledion 
yr addoldai. 

6. Fod y cyfarfod nesaf i*w gynnal yn 
Brynsiencyn, ar Llun a Mawrth, Mai 2 
a'r3. 

Dechreuwyd y gwahanol oedfaon gan y 
Parchn. Owen, Llangefni; Hughes, 
Gwalchmai; a Ẃ. Jones, (T.C ), Hebron; 
a Mr. £. Jones, Bodedeyrn. Pregethodd 
y Parchn. Davies, Maelog; Owen, LUin- 
gefni; Roberts, Llanddeusant; £vans, 
Cana; Jones, diweddar o Middlesboro'-on 
Tees; a Rees, Capelmawr. Gweinidogion 
eraìU yn bresenol:— R. £. Wiiliams, 
Beanmaris; Jones, Cemaes; Hughes, 
Rhosy meirch ; a Nicholson, Treflys, Arf on. 
Pregethwyr: — MrL Roberts, Treban; 
Jones, Caergybi; Hughes, Brynsiencyn; 
Tliomas, Llangefni; Ëdwards, Cemaes; a 
Jones, Bodedeyrn. ' Cenadau: — Thomas, 
Caergybi; Thomas, Moelfro; Owen, 
LlanfairypwU; Owen, Menai Bridge 
Griffith, Gwalchmai; Parry, Bryn 
Hughes, Jones, a Parry, Llanerchymedd 
Jones, Bodedeyrn; Roberts, Penmynydd, 
Jones, Niwbwrch; Jone8,Hermon; Jones, 
Maelog; £vans, Hebron ; ac eraiU. 

Dymunir ar fod i arweinwyr y canu yn 
y gwahanol eglwysi fod yn bresenol yn y 
cyfarfod nesaf, gan y bwriedir ffurfio 
undeb cerddorol drwy y wlad. 

Manaw, T. Williams, Ysg, 

CTFA&FOD OnWA&TBROL D08BARTH I8AF 
8WTDD OABRFTRDDIN. 

Cynnaliwyd yr uchod ar y 9 a'r 10 o 
Chwef ror, yn Bethlehem, St Clears. Yn 
y gynnadledd — 

1. Dygwyd achos y Gymdeithas Gen- 
adol Gartrefol Seisnig o dan sylw gan y 
Parch. D. Jones, B A., Soar, Merthyr, a 



Digitized by 



Google 



COrNODlON ENWADOL. 



97 



dymunwyd ar yr hoU eglwygl perthynol 
i*r dosbarth i wneud casgliadan at y 
gymdeìthas uchod yn araserol— nid yn 
mhellach na dìwedd Ebrìll yn mhob 
blwyddyn. Y casglíadaa i'w danfon Vr 
tryaorydd— T. Williams, Ysw., Goitre, 
Merthyr TydflL 

2. Fod y cwrdd nesaf , yn ol y gylchres, 
i fod yn Siloam, Pontargothi, pryd y 
piegethirar "Addysg yr Aelwyd," gan 
Proffeswr Morgan, Oierfyrddin. 

3. Darllenwyd papyr ar "Ystadegaeth," 
gan y Parch. W. Thoraau, Bwlchiiewydd. 

4. Fod diolchgarwch y gynnadledd i 
Mr. Thomas am ei bapyr, yu nghyda dy- 
muniadam iddobarotoi papyryn etto erby n 
y gy nnadledd nesaf ar • Ystadegaeth yr 
enwad Annibynolyn Nghymru.** Cydayn- 
iodd Mr. T.,aryrammod fod î*rParch. J. 
I^wis, Henllan, gydweithredu âg ef. 

5. Dymunwyd ar y Parch. G. Jones, 
Llacharn, i barotoi papyr ar " Swyddog- 
aeth Eglwysîg," erbyn y cwrdd nesaf. 

6. Siaradwyd yn nghylch y modd i 
ddilëu y £60 dyledus ar gapel Ebenezer i 
weddw y diweddar Barchedig Mr. Thom- 
as, St. Clears. Erfyniwyd ar eglwys 
Bethlehem ymgymeryd â*r gorchwyl, 
trwy ddwyn ei achos yn y ffordd y barn- 
ont hwy ddoethaf o flaen yr eglwysi. 

7. Cafwyd ymddyddan yn nghylch y 
mudiad o gau y tafarndti ar y Sabbath. 

Pregethwyd yn y gwahanol oedfaon, y 
no6 flaenorol a thranoeth, gan y Parchn. 
Jones, B.A, Soar; Jones, Abergwili; 
DaYÌes, Blaenycoed, ar y pwnc; Morgan, 
Caerfyrddin; Rogers, Panteg; Dayies, 
Lianybri; liewis, Henllan; ac eraill. 

Yr oedd Ile ein cyfaill ymadawedig, 
Mr. Thomas, yn wag, a theimlad hiraeth- 
lon yn mhob raynwes ar ei ol. Rhodded 
yr Arglwydd i'r eglwysi fugail etto wrth 
fodd ei gidon.— D. Jones. 



CANA, MON. 

Chwel 14 a'r 15, 1870, cynnaliwyd 
cyfarfod sefydliad y Parch. J. C. Eyans, 
yn ddiweddar o Birmingham, i fugeilio 
yr eglwys sydd yn y Ile uchod, a'i chwaer 
íechan sydd yn Llanfairybortii. Gwein- 
yddwyd ar yr achlysur gan y brodyr D. 
Oríffiths, Port Dinorwic; W. Lloyd ac E. 
C. Davies, Caergybi; B. E. Wüliams, 
Beamnaris; B. Thomas, Bangor; J. 
Owens, Llangefni; D. C. Rees, Capel- 
mawr; a T. Roberts, Llanddensant. 
Traddododd Mr. Williams, Beaumaris, 
sylwadaa synwyrlawn ar natur eglwys 
Gristionogol, a dywedodd R. Thomas, 
Bangor, ychydig ar ddyledswyddau 

fweinidogion yr efengyL Bwriedid i'r 
'arch. W. Jones, Amlwch, roddi ychydig 
gynghoríon i'r eglwysi; ond methoidd a 



dyfod i'r cyfarfod, oblegid oerder yr hin a 
llesgedd, mae yn debygol. Gan hyny, 
gadawyd y gorchwyl hwnw i'w gyflawni 
ganddo ef etto pan gaffo adeg gyfaddas. 
Mae Mr. Eyans yn dechreu ar ei weinid- 
ogaeth yn Mon yn nghanol arwyddion 
gobeithiol am Iwyddiant ar ei lafur. 
Caffed yn helaeth brofl ** ewyllys da Pres- 
wylydd y berth," a chydweithrediad 
ffyddlawn y cynnulleidfaoedd sydd dan 
ei ofal. 



RHOSYHBIRCH, MON. 

Chwef. 15 a'r 1*5. cynnaliwyd cyfarfod 
pregethu yn y lle uchod ar yr achlysur o 
agoriad addoldy ncwydd prydferth. Yr 
oedd yn Ilawn bryd i hen gynnulleidfa 
Rhosyroeirch gael gwell Ile i addoli nag 
oedd ganddynt. Yr hybarch William 
Pritchard, gynt o Lasfryn-fawr, yn 
Eifiouydd, wedi hyny o Benmynydd, 
Bodlew, a Chlwchdyrnog, Mon, a fu yn 
offeryn i gyfodi y capel cyntaf yn y lle 
hwn. Adeiladwyd y capel hwnw yn 
1749. Dyna y cyntaf oll o addoldai 
Ymneillduol Mon, ac nid oedd ond nifer 
fechan iawn o leoedd i addoli gan yr 
Anghydffurfwyr drwy holl Wynedd, pan 
gyfodwyd et Ailadeiladwyd ef yn gyn- 
nar yn y ganrif bresenol, debygera, ac ỳr 
oedd golwg henafol a PÍmritanaidd arno 
yn y blynyddoedd diwe Idaf hyn, Yno 
hefyd y gorwedd gweddilb'on adeiladydd 
y capel cyntaf yn y lle, yn nghyda Ilwch 
amry w o weinidogion parchus ac effro yn 
eu dydd, a rhifedi mawr o'r bobl fu yn 
cydaddoli gyda hwynt yn Rhosymeirch 
a lleoedd eraill. Mae pob peth o Ideutu 
y fangre hon yn tueddu yn gryf i wneud 
argraff ddofn ar feddwl dyn ystyriol. 
Mae y capel newydd yn un o'r rhai 
mwyaf cyfleus a welsora yn ddiweddar, 
ac y mae gan y bobl sydd ynddo a'u 
parchus weinidog " galon i weithio." 

Nos Lun, CÈwef. 14, traddododd y 
Parch. J. Peters, Bala, ddarlith ar Ddae- 
areg,i gynnulleidfaastud o drígolion ardal 
Rhosymeirch. Wrth ystyried oerder yr 
hin, ac oerder y ceryg, y creigiau, y 
gwaddodion, a'r dylifau y mae a fyno 
Daearegydd â hwynt, yr oedd yn gryn 
gamp i'r darlithiwr daflu goleuni a thipyn 
o wres hefyd i feddyliau y gwrandawyr; 
ond clywsom fod loan Pedr wedi II wy ddo 
i wneud y naill a'r llall. 

NosFawrth, Chwef. 15, dechreuodd y 
cyfárfod pregethu, a phregethodd y brod- 
yr canlynol yn y gwahanol oedfon: — D. 
Griffiths, Port Dinorwic; J. Peters, Bala; 
E. Stephen, Tanymarian; ac R. Thoraas, 
Bangor. Cafwyd oedfaon Ilewyrchus, ac 
yr oedd teiralad crefyddol dwfn yn mysg 
y cynnulleidfaoedd Iluosog a ddaethant 
yn nghyd. Llewyrched yr Arglwydd ei 



Digitized by 



Google 



98 



nAN£SIOK. 



wyneb ar ei bobl yn y Ue, ac ar ein brawd 
ieuanc gweithgar sjdd ya liaforio jn eu 
pUth. 

MARWOLABTH MB. EOBERT JONBB, RHOS. 

Dydd Gwener, looawr 14, bu íarw yr 
ben frawd íEyddÌon uchod, yn 67 ml. oed. 
Bu yn pregethu yr efengyl am dair a 
deugain o flynyddoedd. Gwelsom ei! 
mewn hawddfyd ac mewn adfyd dwfn 
hefyd. Dyn tawel, diwenwyn 1 bawb, 
ydoedd ef, a Christion gonest a chy wìr; 
ac ymdrechodd lawer i ddeall yr ysgryth- 
yrau, ac 1 fy w yn ol eu rheolau. Cly wsom 
lawer gwaith ei fod yn bregethwr adeil- 
adol a defnyddiol pan oedd yn meddu 
nerth i fyned trwy y gorchwyl er tîpyn o 
gysur iddo ei hun. Bu farw wedi treulio 
aUan gan henaint a gwaeledd; ond nìd 
oedd y cyfnewidiad mawr hwnw yn 
goUed, ond yn enniU iddo ef, y mae yn 
ddiau genym. Adwaenem ef er*B deg ar 
hugain o flynyddau, ac yn yr hoU helbul- 
on y daeth drwyddynt ymddygodd fel 
Cristion diffuant. Dydd ei angladd, 
gweinyddwyd yn y capel gan y Parchn. J. 
Bowlands, I. Jones, a J. Uughes, ac yua 
anfonwyd gweddillion yr hen frawd yn 
barclius i'r bedd. Cafodd yr eglwys 
Annibynol yn y Rhos y n ddiweddar goUed 
trwy farwolaeth pregethwr chwaethus a 
defnyddiol arall, y diweddar Mr. Bobert- 
son. Dyn o wybodaeth eang a cbywir, 
ac o gymeriad rhagorol oedd yntau, a bu 
yn ddiwyd a Ilafurus yn ei alwedigaeth 
fydol ac fel pregethwr yr efengyl tra y 
caniataodd nerth ac iechyd. Heddwch i 
Ìwch y ddau. 



MARWOLABTH T PARCH. J. Q, DAYIES^ 
PBMTWEBN, DOWLAI8. 

Dydd Gwener,Ion. 91, bu farw y brawd 
J. Gwesyn Dayies. Brodor o Lanwrtyd 
oedd efe; yno y dechreuodd bregethu. 
Wedi iddo dreulio 4 blynedd yn Athrofa 
Aberhooddu, cafodd alwad unfrydol gan 
yr eglwys yn Mheny wern i ddyfod i Ìaf- 
urio yn eu plith. Cydsyniodd â*r alwad 
hôno, a bu yn Ilaf urio yn Ilwyddiannus a 
chymeradwy yn y Ue hwnw am rai blyn- 
yddau. Ymddengys ei fod yn gyfaill 
ífyddlon, yn Gristion didwyU, yn breg- 
ethwr rhagorol, ac yn wr ieuanc tra 
gobeithiol pe cawsai estyniad oes. Ond 
nid meddyliau dynion y w meddyliau Duw. 
Pe gosodid ewyUys dyn i Iywodraethu 
amgylcliiadau y cread, dyrysai yr hoU 
fydysawd cyn pen hanner awr. CoUodd 
y brawd DaTÌes ei briod cyn hir wedi 
iddynt ymuno mewn priodas. Gwaeiodd 
ei iechyd yntau yn raddol, a chaethiwyd 
ef i'w wely am hir amser; ac yn yr adeg 
a nodwyd uchod, ehedodd ei ysbryd at yr 
hwn a'i rhoes, er galar mawr i'r eglwys 
oedd dan ei ofal, ei f rodyr yn y weinidog- 
aetli, a lluaws o*i gydnabyddion. Cladd- 
wyd ef lon. 25 yn Mhantcadifor, ac yr 
oedd Iluaws o weinidogion yr efengyl o 
wahanol enwadau, a thyrfa fawr, yn ei 
hebrwog i'r bedd, ac yn gwneuthur galar 
mawr am dano ef. Yn mysg y gweinid- 
ogion, gwelsom enwau Mri Edwards, 
Aberdar; HoweUs, Ynysgau; Jones, B.A., 
Merthyr; WUIiams, Hirwaen; a llawer 
eraiU. Cyfoded yr Arglwydd weision 
flyddlon lawer yn fuan, yn Ile y dorf 
fawr o'r cyfryw a syrthiasant yn ddi- 
weddar i Iwch angeu. 



I^anefitíbn. 



T BBNBDD. 

Agorwtd y senedd ddydd Mawrth, 
Chwefror 8fed, gan ddîrprwy wyr, y rhai 
a weithredent ar yr achlysur dros ei 
Mawrhydi. Y dirprwywyr oeddynt yr 
Arglwydd GangheUydd, larll de Grey a 
Bipon, Is-iarU Sydney, larU Eimberley, a 
larU Bessbörough. Am ddau o'r gloch, 
cymerodd y dirprwy wyr eu heisteddle o 
flaen yr orsedd; ac wedi gwysio Tŷ y 
Cyftedîn i ymddangos gerbron, ae i'r 
Liefarydd a rhy w nifer o*r aelodau perth- 
ynol i'r Tŷ hwnw ddyfod yno, darUenodd 
yr Arglwydd Ganghellydd Araeth y Fre- 
nhines. Gan fod yr Araeth hòno wedi 
ymddangos eisoes yn ein holl newyddiad- 
uron, a'i bod beUach yn hysbys i'n dai^ 
Uenwyr, bamwn nadyw yn angenrheidiol 
ei rhoddi drachefn i lawr yma. Digon 



yw dy wedyd ei bod yn dangos yn eglur 
fod gan ein seneddwyr waith mawr iV 
gyflawni yn yttod y senedd-dymmor, pe 
na ddeuai dim gerbron ond a awgrymir 
gan ei Mawrhydi yn yr Araeth hon. 

Awgrymir y geUir cadw aefydlìadau 
cyhoeddua y deyrnaa mewn sefylifa 
effeithioi, ac ar yr un pryd, leihau y 
trethoedd—- y dylid cario allan i orpheniad 
yr ymchwiliad a osodwyd ar droed y 
flwyddyn ddiweddaf, i'r duU y dyg& 
«tholiadau bwrdeisiol a threfol yn mlaen, 
mewn trefn i barotoi tuag at ddeddfu ar 
y mater hwnw yn fuan, ac yn fuddioi — y 
dyUd gwellhau y cyfreithîau perthynol i 
dìrddaliad a thirfeddianniad yn yr 
Iwerddon—y dyUd gwellhau y cyfreith- 
iau sy'n rheoU gwerthiant diodydd a 
gwirodydd syfrdanol— y dygir dan ystyr- 
iaeth y lenedd f esurau er hwyluso tros- 



Digitized by 



Google 



HAHESION. 



99 



glwyddiad tir, a rheoleiddio olyniad î 
feddiaut o eiddo a adewir yn ddiewylljs 
— er gwellhau y cyfreithiau sy'n rhoddi 
attalfeydd ar aelodau cynghreiriau y 
gweithwyr— ac er cadarnhau a diwygio y 
deddfau a berthynant i longau marsiand- 
wyr. Awgrymir f od Addysg Genedlaeth- 
ol i ddyfod dan ystyriaeth ein deddf wyr, 
yn nghyd â chwestiwn y prawflwon cref- 
yddol yn y Prifysgolion a Cholegau 
Rhydychaìn a Chaergrawnt, a phethau 
pwysig eraiil. 

Nid yn unig y mae y pethau uchod yn 
Araeth ei Mawrhydi, ond ymddcngys fod 
jran ein Ilywodraethwyr presenol galon, a 
doethineb, a gallá iV dwyn yn mlaen, ac 
iV gweithio allan yn onest, ac effeithiol. 
Ni fu yn y wlad hon erioed weinyddiaeth 
mor alluog a gonest a'r un sydd yn bres- 
enol wrth lyw y Uywodraeth; ac y mae 
hyn yn cael ei deimlo gan Brydeinwyr a 
thramoriaid. Mae tro ar fyd wedi cy- 
meTyd Ue yn ein gwlad, a gwirionedd a 
cbyáawnder yn ennill tir yn barhaus, a 
dygir barn i fuddugolìaeth, yn raddol. 

Mae Tŷ yr Arglwyddi, hyd yma, heb 
wneud nemawr ddim o bwys. Mae du 
harglwyddìaethau, fel y dynion gynt yn y 
farchnadfa, "yn sefyll yn segur:" ond uid 
f elly y mae Tŷ y Cy ffredin. Wedi myned 
trwy gryn nifer o fân orchwylion angen- 
rheidiol, yn y dyddiau blaenorol, nos 
Pawrth, Chwefror 15, pan oedd y Tŷ yn 
dra Uawn o aelodau, a*r ochr-orielau yn 
llawn o edrychwyr a gwrandawyr, a*r 
oriel sydd at wasanaeth yr aelodau o*r Tŷ 
uchaf yn orlawn,cyfododd Mr. Gladstone, 
yn nghanol banllefau trystfawr, i ofyn 
caniatâd i ddwyn i mewn ysgrif ** i well- 
han y gyfraith berthynol i bercfaenogaeth 
a daliad tiroedd yn yr Iwerddon." Prin y 
rhaid dy wedyd fod araeth y Prif-weinidog 
yn alluog a hyawdl; -ond gellir dywedyd 
iddo ragori hyd yn nod arno ei hun y tro 
hwn. Eglurodd y mesur a fwriedir 
wneud yn gyfraith i dirfeddiannwyr a 
thirddeiliaid yn y chwaer ynys, yn faelaeth 
ac yn oleu drcs ben ; ac yn ol dim a ym- 
ddengys hyd yn hyn, y mae yr ysgrif yn 
debyg o roddi Ijoddlonrwydd i bob plaid, 
i raddau helaeth, o leiaf. Mae y mesur 
yn cael ei amcanu i hwylusö gwerthiant a 
phryniad tiroedd, ac i gynnorthwyo tir- 
ddeiliaid a allant gael meddiant o'u tir- 
oedd trwy bryniad, i sicrhau hyny, trwy 
f enthyca arian iddynt i gyf arfod y gofyn- 
ion, a'r arian a fenthycir i gael eu talu yn 
ol wrth reolau çenodedig. Tra y cyflawn 
ddiogelir hawliau tirfeddîannwyr ar un 
Ilaw, y mae hawliau y tenantiaid i fwyn- 
hau ff rwyth eu llaf ur, ac i gael tâl am y 
gwelliantau a wnaethiant ar eu tyddynod, 
yn cael eu sicrhau ar y Ilaw arall, pan fo 
y meìstr tír yn eu troi ymaith o'u cartrefi. 
Hae y inesnr yn gwneud arferion (cut- 



toms) y wlad yn gy f reithlon ac awdurdodol. 
Ceir gweled, cyn hir, pa fodd yr ymdery 
yt ysgrif pan eisteddo y Tŷ yn bwyllgor 
iV hystyried yn ei gwahanol ddosranau. 
Dy ma y cynnyg goreu a wnaed erioed, yn 
ddiau, i fyned at wreiddiau drygau 
ac annedwyddwch yr Iwerddon mewn 
cysylltiad â thirfeddiannwyr a thirddeil- 
iaid. Drwg gan bawb nad oedd Mr. 
Bright, oblegid afiechyd, yn gallu bod yn 
ei le yn y Tŷ pan draddododd Mr. Glad- 
stone ei araeth alluog; a buasai yn 
ddymunol hefyd pe buasai arweinydd y 
Torlaid yn cael cly wed ty wysog y Rhydd- 
frydwyr yn egluro amcanion y llywodr- 
aeth yn y mater hwn. 

Ond uid dyúa yr unig fesur pwysig a 
ddygodd y Ilywodraeth ger bron Tŷ y 
Cyffredin. Ddydd lau, Chwefror 17eg, 
eglurodd Mr. Forster yr ysgrif a fwriedir 
wneud yn gyfraith Addysg Ëlfenol yn 
Lloegr a Chymru. Mae y mater hwn yn 
un pwyaig iawn i'r wlad hon, fel y mae y 
llall i> Iwerddon. Nid oes ardal nad y w 
yn bwysig iddi eî ystyried yn fanwl a 
thrwyadl. Diammheu genym, pe pasid yr 
ysgrif hon, hyd yn nod fel y mae yn bres- 
enol, y byddai yn gaffaeliad gwcrthfawr 
fr wlad, a'r peth goreu a gafodd erioed 
etto. Mae yn faollol ffaf riol i ymdrechion 
gwirfoddol er addysgu yr oes sydd yn 
cyfodi; ac nid yw y llywodraeth am 
gymeryd y gorchwyl mewn llaw o ymyr- 
aeth â'r pwnc, ond Uéy byddogwir angen 
am hyny, oblegid diffyg moddion addysg 
i'r plant. £r hyny, a Ilawer yn ychwaneg 
a allesid ddy wedyd o blaid y mesur hwn, 
nid ydym yn meddwl ei fod yn rhydd 
oddiwrth ddiffygion pwysig: er eiighraifft, 
y gallu a rydd yn Ilaw pwyllgorau lleol, 
neu vestrÌM, yn y rhanau gwledig o'r 
deyrnas. Ond daw y mesur trwy gyf- 
newidiau. er gwell, gobeithiwn, cyn y 
gwneir ef yn gyfraith Addysg Genedi- 
aethol. Yn y cyfamser, byddai yn dda 
iawn i gyfarfodydd gael eu cynnal i roddi 
eglurhad ar wahancd ranau y mesur, ac i 
ddatgan barn y wlad ar y pethau y mae 
ammhenaeth yn nghylch eu buddioldeb. 

Ymddengys fod pleidwyr addysg gaeth 
a sectol, y dyddiau hyn, yn cynnal cyfar- 
fodydd cynfayrfus i bardduo pleidwyr 
addysg rydd a chenedlaethol, heb y Catec- 
iam Eglwysig. Y Caiecism hwnw, a'u 
seremônîau sydd yn eu golwg. hwy; ond 
gwyddant na chânt nemawr o gydym- 
deimlad yn Nghymru wrth ddywedyd 
hyny yn eglur wrth y bobl. Yna, gan 
guddio y gwir amcan, cadwant dwrf 
mawr, a chwynant yn dost, fod y Beibl i 
gael d daflu allan o'r ysgolion, pryd y 
mae mesur y Ilywodraeth yn dwyn y 
gwynt allan o'u hwyliau ar y pen hwn. 
Ofn sydd arnynt hwy na cfaânt, dan y 
gyfraith newydd, gymaint o fantais ag y 



Digitized by 



Google 



100 



HANESION. 



maent yn gael yn awr i wneud plant 
Protestaniaid yn Babyddion mewn ysbryd, 
a theimlad, ac ymaríeriad. Y Beibl yn 
wir! Beiblaidd iawn, onid ê, ydynt hwy! 
Dnian o*r Beibl ! T mae pob gau opiniwn 
a gaa arferiad yn cael ei bynorio ar y 
Uyfr hwn, a phob math o ddicheliion a 
chastiau yn cael eu gweìthio allan yn ei 
enw. Gwrthwyneber y bobl hyn yn 
egnîol, a dangOBcr eu rhagrith yn ei liw ei 
hun. 



TRBM AR T BTD. 

Llcd deifysglyd ydyw teimladau y 
Ffrancod, ac y mae diogelwch y wlad yn 
ymddibynu, nid ar ei gallu milMraidd a 
liyngesol, ond ar iV bobl gael niwy o 
rydSd— rhyddid i lefaru eu golygiadau, 
ac i ysgrifenu ac i argraffu y pethau 
hyny, heb fod y lly wodraeth, fyth a liefyd, 
yn ymyraeth â*r wasg. Mae llawer rhy 
fychan o ryddid gwladol a chrefyddol yn 
y rhan fwyaf o wledydd cred; a thrwy 
hyny cedwir y bobl mewn cyflwr nad 
ydynt yn gymhwys ynddo i ddim sydd 
anrhydcddus ac aruchel. 

Nid ydym yn pryderu nemawr yn 
nghyich y Pab a'I Gynnadledd, a gwydd- 
om nas gall cynnuíliad o*r fath, yn y 
dyddiau hyn, nerthu nemawr ar deyrnas 
a dylanwad Babilon fawr. 

Nid ydym yn meddwl fod yr anghyd- 
welediadsydd rhwng Prydain ac America, 
oblegjd yr Ahibama a*i chwiorydd, fawr 
nes i gael ei benderfynu nag ydoedd 
flynyddau yn ol. Mae adroddiad y 
8vyddog Wells am y flwyddyn ddiwedd- 
af, yr hwn a gyflwynwyd i*r Congress, 
yn dangos fod yr Unol Daleithiau mewn 
sefyllfa lled Iwyddiannus. Mae y ddyled 
wladol wedi lleihau llawer, ac yr oedd 
gan y ly wodraeth weddìll helaeth o arian 
mewn liaw yn niwedd 1869. Geey^ allan 
íod dinystr caethiwed wedi costio i'r 
wlad y Bwm mawr o ddeuddeg cant o 
filiynau o buunoedd. Er yr holl wastrafl 
hwn, mae pethau eraill cryfach fyth e 
ran eu dylanwad yn gwrthweithio effeith- 
iau y fath golled. Mae ymfudiaeth yn 
cynnyddu yn flynyddol. Mae 6000 o 
fllldiroedd o ffyrdd haiarn wedi cael eu 
gwneuthur y flwyddyn ddiweddaf, ac er 
diwedd y rhyfel, 13,000 o fllldiroedd; ac 
felly y mae rhandiroedd newyddion, o 
390,000 o fiUdiroedd ysgwar, wedi cael eu 
hagor i f yny o diroedd anniwylliedig. 

Yn y South hefyd mae diwydrwydd ar 
waith yn tyfu cotwm, ỳd, a siwgr, &c.; ac 
y mae y cynnyrch uwchlaw y dysgwyl- 
iadau uwchaf. A diau yr euniUa y De 
fuddugoliaetliau Uawer gwerthfawrocach 
cyn hir ar faes diwydrwydd nag a ennUl- 
asant gynt ar facs y gwaed. 



Ymddengys fod y Tywysog Arthur i 
wedl cael derbyniad croesawgar îawn yn 
yr Ünol Daleithiau, ac yn Canada hefyd. 

Mae y ddaear yn llonydd iawn o ran 
rhyfeloedd ac ymladdau ar faes y gwaed. 
Brwydrau egwyddorion sydd yn cael eu 
hymladd yn bresenol yn Mrydain, Ffrainc, 
Italy, Awstria, yr Orynys, ac America; 
ond trueni mawr, pan y mae y gwledydd 
mor dawel, fod y fath dreuUau mUwraidd 
ar ysgwyddau trlgolion y gwledydd, a*r 
fath sefydliadau rhyfelawg yn cael eu 
dal i fyny yn barhaus. 



CoUodd Rhyddfrydwyr Uuosog South- 
wark y dydd yn yr etlioUad y mis pres- 
enol, oblegid iddynt ranu eu nerth rhwo^ 
dau ymgeisydd Rhyddfrydol, ac aeth 
aelod Toriaidd i mewn rhwng y ddau yn 
fuddugoliaethuR. Pa bryd y dysg y 
Rhyddfrydwyr ddigon o ddoethineb i 
gadw eu nerth pan y ihae ganddynt, yn 
lle ei WHStraffu fel hyn ? 

Mae prawf pwysig yn myned yn mlaen 
yn y Llys Ysgariaeth yn bresenol rhwng 
Syr Charles Mordaunt a'i wraig, yr hwn 
a ddengys, yn ehelaeth, pa fath fywyd a 
arweinir gan rai o fawrion y ddaear. 

Mae Mr. Bright yn cwyno gan afiech- 
yd. Maegobaith çryf, er hyny, y gall 
ddyfod i*r Senedd cyn hir. Gobeithio y 
gall fod yn brescnol ar ddygiad y Mesur- 
au pwysig sydd yn awr gerbron y Tŷ dan 
sylw y Pwyllgor o'r holl gynnrychiolwyr. 
Byddai coUi grym ei resymau a*i hyawdl- 
edd ef ar adeg felly yn goUed fawr iawo. 

Daeth gair yn ddiweddar i*r wlad hon 
yn dywedyd fod Dr. LÌTÌngstone yn sicr 
wedi cael ei lofruddio. Gobeithiwn etto 
nad oes dim gwirionedd yn y dywediad; 
ond ry wfodd, yr ydym weithiau yn of ni y 
gwaethaf wrth obeithio y goreu. 



PRIODWYD. 

loNAWE 21, yn GyffyUiog, Mr. Thomas 
Lloyd, Caegwyn, â Jane Jones, ail ferch 
Mr. John Jones, Hendre-uwchffriddoedd 
— y ddau o blwyf^GyffŷlUog. 

Unwyd â*r gwr, nid er gwaeth,— Jane landeg, 

Jane I^d mewn oerddoriaeth; 
> laoh deuln boed iwch* dalaeth, 
FolyUi'ofêlallaeth. 

Ac i Domas cydymaith— dan ei boen 
Yn dwyn byd ptir lanwaith ; 
Bf fo'n fwyn i'w Bfa'n fWth, 
Drwy ammod heb drpi ymaith. 

Ar ea hynt drwy'r gwynt a'r gwaith- Dad nefol 
Dod nwyflant forn berffaith; 
Yn gwbl boed en gobaith 
Am fyd gwyn hyd derfÿn taith. 

UailTDB. 



Digitized by 



Google 



Allcm 0^7^ Wasg^ argrajjwd newydd, 

[ Eü HOLWYDDOREG i blant bjchain ar Hanes lesu Grist, gan y diweddar 
Barch. J. Williams, Castellnewy dd. Gellir cacl unrhy w nif er o'r Uyfryn bychan 
5wn trwy y post, o ddwsin ac uchod, am geiniog yr un. Cludiad yn rhydd, ond cael 
yr arian gyda*r ordei s, Cy f eirier at frawd yr awdwr — Rev, B, Wiiliams, Canaan, 

Swansea, 

THE NEW Vade Mecum (inTented and manufactured by Charles H. Yincent, 
optician, of 23, Windsor Street, Liverpool), consists of a telescope well adapted 
for tourists, &c., to which is added an escellent microscope of great power and fìrst- 
dasa deflnition, quite e<iual to others sold at ten timeg the price. Wonderful, as it 
may seem, the price of this ingenioua combinatión is only 3s. 6d,, and Mr. Yincent 
sends it (carriage free) anywhere, with printed directions, upon receipt of post-office 
order or stamps to the amount of Ss. lOd. It astonishes and delighta eyery perion, 
tDd nobody should be without one. 

BYWYD AC OLWEITHIAU CALEDFRYN. 

Ìbarod î'r wasg, ac a gyhoeddir allan o law mewn un gyfrol, neu yn rhanau, o 450 
) tudal., pris, mewn llian, 7s, 6ç. Yn cynnwyg Rhagymadrodd a Thraethawd ar ei 
rylitb gan ScoRPioîr. Cofîant, Beimiadaethau, Traethodau, Darlithiau, Pregethau, 
idoniaeth, yn nghyda dau ddarlun o*r Awdwr ao o'r Groeswen. 
uerbynir enwau gan— Ab CALEDTBTir, 135 Ledburjf Uoad, Bai/swater, London, W, 



Digitized by 



Google 



Yn y Waflflr» ac a ffyhoeddìr yn ddioed, meẅh Uian hardd« 
gyda Darlun, 

COFIANT 

T DIWEDDAR BAECH. C. JONES, 

HBN OLYÖYDD Y DYSGBDYDD. 
DAN ÒLT6IAETH 

Y PABOH. R. THOMAS, BANGOE. 



CnnrwTB^ y pennodaa canljnol, wedi eu hjBgrif enu gan y Parchn. R. Thomas, 
Bangor ; W. Bees, DJ>., a J. Thomaa, Liyerpooli W. C. Williamf , Groeiwen; £. EFani^ 
Llangollen; £.DaTiâi,TiawBfynŷdd; W. Ambroee, Fortìimadoc; T. Roberts (Scorpicm); 
If . D. JoneB, Bala; gydag Tsgrìf allaog o eiddo 7 diweddar Barch. H. Pogh, Mostyn, 
ac aìnrjrw eraill o*i hen adnabyddion:— 

Pbit. 1 Helyntfon borenol, &í f ebyd liyd eiìrfdeînîad yn Nolgellau, yn 1811, 
f, n. Agwedd crefydd yn y Gogledd ar ddechreoad ei weinidogaeth. 
f, UL Maea ei lafur, a'i ymroddiad f r Wiônidogaeth. 
.,, : rr, Tertyniad ei ofalon gweînîdogaethol yn Bhydymaîn a'r Brithdir. 
.„.. T. Tn ymddytoBg o*i rwỳmaa gWdnidogaethol yn Nolgellaa ac IslawYdref, wedi 

47ml. oUtfor. 
„ , ,VL Gweddill tymmor ei weinidogiethyn LlaaidUyda Thabor. 
„ yn. Ei aflechyd, ei farwolaeth, a'i giaddedigaeth. 
^ YUL YPregethwr. 
,, IX Y Duwinydd. 

„ X Ei neiUdaolion fel gweiaidog a]bagaiL 
„ XL £i nawdd dros bregethwyr iwMitnc, myiÿrwyr, &c 
„ XIL YGolygydd. 

,p ynr. Yr Ymneilldawr. ' 

„ XIV. Y dyn, y cyfaill, a'r Cristion. 
„ XV. Y penteoln, y cymydog, a'r gwladwr. 

„ XVL Sefyllfa crefydd yn Nghymra ar der^ tymmor ei weinidogaeth. 
^ XVIL 01-nodion. ^ 

ft Xyjjll Adgoâon, yn cynnwyB Ilythyran oddiwrth gyf eillion. 
„ XJX Barddoniaeth, &o. 

Pob archebùm i^io hanŷon t Ìtfr. (X E, Joneêf LhnfyUin, 



Digitized by 



Google 



aiitt 58a Píis 4c. r,/,.K ■ẅt.Ŵe 

Y DYSGEDYDD: 

otda'b hwn tk unwyd 

YR ANisriBYisrwR. 



EBEILL, 1870. 



Y OYNNWYSIAD. 
Duwdíyddiabth: — Gwirfoddolrwjdd cynnaliaeth Cretydd cyn ym- 
ddangosiad Crist yn y cnawd , ÍOl 

Y Gweddnewidiad , 115 

Addtso:— Anerchiad i Fyfyrwyr Athrofa Annibynol y Bala..... 105 

'Doethineb Duwyn y Greadîgaeth 118 

Yb Eglwtsi Ctmreiö:— Lleyn ac Eifionydd — ^Porthmadog 121 

Babddoniabth: — Marwnad er cof am y ddiweddar Mrs. M. Jones, 

priod Mr. Bobert Jones, Hanley 125 

CoPNODioN Enwadol: — ^Athrofà*Annibynol y Bala. 126 

Cjrfarfod Blynyddol sir Benfro 127 

Nebo, Ceredigion 128 

Y Bontnewydd 128 

Urddiad 128 

Y Parch. Jonathan Daries, Llanaelhaiarn 129 

Marwolaeth Risiart Ddu o Wynedd 129 

Marwolaeth y Parch. WiUiam Roaf, Wigan ,.,,„ 130 

Hanbsion:-— Y Senedd ISO 

Trem ar y Byd , , 131 

Manion ^ 132 

Esgorodd, Bu Farw 132 

Yr Mw CX " ^^^^^>ö Ch7eìnidogion 

** -^^^^^^^JrC * Phregrethwyr 

gynnorthwyo \ ^^^^^^3 jfr oedranus. 




DOLGELLAU: 

ARGRAFPEDIG GAN WILLIAM HUGttSS. t 

Digitized byVjOOQlC 



üt ein etẅtnm^t» 



Y HAB yr jigrifan canlynol yn y swyddfa:— Y Gweddnewîdiad; Y Pwya o wrando 
Efengyl yn iawn; Y ddau Jemy; Y ŴenyneD; Barddonicteûi'-GTM a dyledswydd, 
GolygÍEa o ben Moel y Gest, Y Milwr, Y Milwr Ysbrydol, Crist y Meddyg da, 
Friodas CyfaiU, I Ysgolfeiatres alluog, Priodas leuan Menrig, Englyn Byrfyfyr, 

Y Ceffyl, Cwsg, y Geri Marwol; Ptroriaeth—lÂght Brigade, Corerdale, Bozrah, 
Cefnyrowen, Judgment, Bethâaida, BQzrah, Damascus. 

^Bf Derbyniasom bryddest faith (8 tudal. unplyg) ar un o wyrthian yr Arglwydd 
lesn. Nid yw y cyfansoddiad fel y mae yn dyfod i fyny â'n safon, er ei fod yn 
wobrwyedig. Bydd yr awdwr yn ddiolchgar rywbryd ara i ni ei throi heibio. 
Yr ydym yn cofio am dro a ddygwyddodd pan oeddym yn ienanc. Yr oeddym 
wedi cyfansoddi pryddest ag ynddi lawer o debygrwydd i'r un eydd ger ein bron. 
Gwrthodwyd lle'iddi mewn cyhoéddlad misol. Yr ydym yn ddiolchgar heddy w 
am y gwrlhodiad hwnw. Os gẅel yr awüwr yn dda î ym atom yn gyfrinachol, 
gallem ddweyd ychwaneg ar y mater. 

^BT Yr nn peth eydd genym i ddweyd am yr englynion i'r '* Gwynt." Byddai " en 
diwygio " yr un peth a gwneud cefn a gwadn newydd Vt esgid. Gwelsora 
mewn cyhoeddiad misol yn ddiweddar eriglynion ÿldwn o waliau, ac ymddangosent 
i ni yn ddolur llygad. 

^Bf Englynion t*r hen flwyddyn 1869. — ^Y mae yn ddrwg genym nas gallwn gy hoeddi 
y rhai hyn. Nid oes ynddynt nemawr linell ddifai. 

4^ Y mae yr englynion y cyfeirîa ein cyfaül o Abergele atynt i'w gweled ar tndaL 
235 o'r Ptsoboydd am 1856. 

Y Pe buasai yr Anerchiad i Fyfyrwyr y Bala mewn Uaw yn brydlon, buasem yn 
ei gyflëu ýn gyntaf yn y rhifyn hwn;'ond parodd eì ddiweddarwch yn ein 
cyrhaedd i ni dori ar gynllun y thifyn, fel y gwel y craffus, a gwthiodd hef yd 
amryw ddarnan aUan. 

Y DDIRPRWYAETH GYMREIG AT WEINIDOGION EI 
MAWRHYDI. 

Pbth newydd ydyw fod Dirprwyaeth Gymreîg yn ymddangos gerbron swyddogion j 
Uywodraetìi, ar nnrhyw achos. Mae peth feUy yn un o af-wyddion yr amserait 
presenol. Yn y mis hwn, derbyniodd Mr. Gladstono, Mr. Forster, ac larU de Grey^. 
pdirprwyaeth o Gymru, yn achos y Mesur sydd o flaen y Senedd er darparu addysg 
i'r genedl. Neges y Ddirprwyaeth oedd gwneud yn hysbys i'r Uywodraeth eu gwrtb- 
wynebiad hwy eu hunain, a Iluaws o'n cÿdwladwyr, i amryw o adranan y Mesur, er 
mwyn caei cyf newidiadAu ynddo a atebont i anghenion y wlad. Yn mysg y dirprwywyt 
fwelsom enwau Dr. Edwards, Bala; Dr. Bees, Abertawe; Mr. Rowlands, MjL, 
Bangor; Blr. DaYÌes, Caerdydd; Mr. Gee, Dinbych; Mr. Hugh Owen; Mr. EyanB» 
Caernarfon; Mr. A. J. Parry, LiverpooI; Mr. Morgan Lloyd; Mr. H. Richard; Mr. 
Watkin WiUiains; Mr. E. M. Richards; Mr. FothergîU; Mr. Sartoris; Mr. R.Davie8; 
Mr. Jonŵ Parry; y Milwríad Edwards; Mr. Thomas, LiverpooI; a llawer eraiU. 

Ymddengys i ni fod y Ddirprwyaeth wedi ymddwyn yn yr amgylchiad pwysig yn 
ádoeth, a bod y pethan a ddywedwyd ganddynt wrth y gweinidogion,.yn bethaa 
angenrheidiol iawn f w dywedyd. 

Ni ryfeddem ddim nad oedd ÿ Ddirprwyaeth syml o Gymru mor bwysîg yn ngolwg 
y llywodraeth ag un a ymddangosodd o'u blaen etto, ar bwnc addysgiant y genedL 
TeUynga aelodau y Ddirprwyaeth ddiolchgarwch calonog pleidwyr addysg rydd, ana 
eu gwasanaeth i*w cenedl y waith hon. 

rriHE NEW Vade Mecnm (învented and mannfáctnred by Charles H. Yincent, 
4- optîcían, of 28, Windsor Street, LiverpooI), conslsts of a telescope weU adapted 
for tonrists, &c., to which is added an exceUent microscope of great power and flrst- 
«tass definition, quite eqnal to others sold at ten times the price. Wonderful» as 11 
may seem, the prìce of this ingenious combination is only 3s. 6d., and Mr. Yinceot 
•ends it (carriage free) anywhere, with printed directions, npon receipt of post-offioe 
order or stamps to the amount of Se. lOd. It astonishes and deUghts every penon, 
aod nobody shonld be without one. 



Digitized by 



Google 



Y DYSGEDYDD: 



gyda'r hwn y mab yä "annibynwe" wbdi ei uno. 



BtttoínBìíííaetí)* 
GWIEFODDOLRWYDD CYNNALIAETH CREPYDD 

CYN YMDDANGOSIAD CRIST YN Y CNAWD. 

Amseb yn ol, gwnaethom jchyâìg o nodiadau byrion ar y mater liwn yn ei 
gyBylltiad â'r cyfiiod oedd cyn cyhoeddiad y ddeddf ar SinaL Yn awr, 
gwnawn ychydig o sylwadau ar yr un pwnc yn ei gysylltiad á goruchwyl- 
iaeth*Moses. 

Bu yr Israeliaid yn yr Aifíl oddeutu 215 mlynedd, ac amlhasant yn 
ddirfawr tra y buont yno, er yr hoU erlid a'r gorthrymu a fu amynt yn 
nhŷ y caethiwed. Ymddengys eu bod wedi ymlygru cryn lawer yn nhir 
Ham, trwy eu cysylltiad â thrigolion eulunaddolgar y wlad, a diau fod 
crefydd bur ac ysbrydol yn isel a gwywedig yn eu plith er's amser maith 
cyn fr Arglwydd ddisgyn iV gwaredu. Yr oedd Jacob, a Joseph a'i frodyr, 
wedi meirw er's talm, a*r caethiwed yn trymhau beunydd, ac nid oedd neb 
ddylanwad mawr mewn crefydd yn ymddangos yn eu mysg dros lawer o 
flynyddoedd. Er hyny, yr oedd perchenogion ffydd yn eu plith yma 'b thraw, 
megys rhieni Moses a'u cyffelyb; ac er fod y berth yn llosgi yn dân, yr oedd 
etto heb ei difa. Yr oedd ffiûrtf yr ymadroddion iachus — ^yr addewidion a 
wnaethid i'r tadau — ^gan yr Israeliaid yn yr Aifft. Gwyddent y rhagfyn- 
egiadau am ddyfodiad y Gwaredwr oedd yn mhlith eu henafìaid. Dalient i 
fyny yr addoliad patriarchaidd a gawsent oddiwrth yr oesoedd gynt. Yr 
oedd cy&mmod yr enwaediad, "insel cyfiawnder y ffydd," yn cael ei gadw 
ganddynt: "Canys yr hoU bobl a ddaethent allan (o'r Aiffb) oedd enwaed- 
edig," Jos. V. 4, 5. Yr óedd yr enwaediad yn.dystiolaeth yn eu cnawd o 
drefo Duw i gyfiawnhau pechaduriaid, ac o'r angenrhoidrwydd am farw- 
eiddio pechod a byw yn santaidd. Cyn gadael o honynt dŷ y caethiwed, 
ordeiniwyd iddynt fel cenedl gadw y Pasg a gollyngiad y gwaedj ac yr oedd 
y gwasanaeth hwnw yn gysgod arbenig o lesu Grist — "Crist ein Pasg ni." 
Ymadawsant o'r wlad dan argrafliadau dyfnion o fawredd gallu, gras, a 
ffyddlondeb Duw Israel, fel yr hwn sydd yn cadw cyfammod â'i bobl, ac yn 
ddialydd ar eu gelynion. 

Er nad oes crybwylliad penodpl am y Sabbath yn y tymmor hir o gread- 
igaeth y byd hyd y dyfodiad allan o'r Aifft, etto y mae llawer o awgrym- 
iadau ei foi yn cael ei gadw cyn ac wedi y diluw gan bobl grefyddol yr 
oesoeddj a chyn cyrhaeddyd o Israel i Sinai, ceir cyfeiriad ato, Exod. xvi. 
23— -30, fel aefydliad dwyfol oedd yn mhlith y genedl yn flaenorol. Heblaw 

Ebbill, 1870. 

Digitized by VjOOQ lC 



102 DÜWINYDDIAETH. 

hyny, mae 7 duU j gorchymynodd yr Arglwydd gadw y Sabbath^ pan jn 
cyhoeddi y ddeddf íbesol, "Cofia y dydd Sabbath i'w santeidíüo ef," yn 
.dangos mai ordinhad adnabyddus iddynt yn flaenorol oedd neillduo y 
seithfed dydd i wasanaeth yr Arglwydd. Felly daeth yr Isi^liaid at fyn- 
ydd Sinai, a'r efengyl, fel yr oedd yn gyhoeddedig i Abraham, yn adna- 
byddus iddynt, a*r Sabbath, yr enwaecüad, a*r Pasg, yn ordinhadau crefydd- 
ol yn eu plith, ac yr oeddynt yn arfer addoli Duw, yn ol y defodau a 
dderbyniasent oddiwrth oesoedd boreuach, ar y Sabbathau ac amserau 
eraîll, mae yn. dra sicr. 

Yn Sinai dygwyd y genedl, yn ol bwriad y Brenin mawr, i berthynas 
agosach â Duw nag o*r blaen. Dygwyd hwy i rwymyn, yr hyn a elwir yn 
y Testament Newydd, yr hen gyfammod. Cyfammod newydd iawn ydoedd 
yn ei osodiad i fyny; ond erbyn dyddiau Paul yr oedd wedi myned yn Aen, 
a chyfammod arall newydd, heb elfenau heneiddio yn perthyn iddo, wedi 
cael ei osod i fyny yn ei le. Yr oedd yr hen gyfammod yn gynnwysedig 
yn benaf yn mrenhiniaeth Duw ar y genedl, a'i breswyliad yn eu plith; y 
cyfreithiau a osododd efe iddynt fel ei bobl ddewisedig; offeiriadaeth Lefi 
jm ei holl fanylion — ei gwisgoedd, ei defodau arwyddol, a'i rhagorfreintiau; 
yr aberthau cysgodol, y gwyliau blynyddol, y golchiadau a'r puredigaethau; 
y meddiant o wlad Canaan, ar ammodau penodol, a Uwyddiant a dedwydd-- 
wch yn y mwynhad o'r etifeddiaeth hyfryd hòno. Cymerwyd amryw 
bethau oeddynt yn bodoli yn flaenorol i mewn i erthyglau y cyfammod 
hwnw, a'i ystyried . ar raddfa eang, megys yr enwaediad, y Pasg, a'r Sab* 
bath, &c. Md' oedd gan nac archoffeirÌÉid, na barnwr, na brenin, na 
phrophwyd, hawl i newid dim ar y gosodiadau dwyfol, nac i wneud un 
gyfraith newydd, heb ddatguddiad penodol ar y mater oddiwrth yr 
Arglwydd, brenin y genedl^ Yr oedd Moaes i wneud pob peth, wi-th adeil^ 
adu y tabemacl, yn ol y portreiad a ddangoswyd iddo yn y mynydd; a 
phob bamwr a brenin a gyfodent ar ol ei ddyddiau ef, i gadw yn fanwl at 
yr hyn a ysgrifenasai Moses yn Uyfr y gyfraith, heb yöhwanegu at, na 
thynu oddiwrth, y pethau hyny. Nid oedd gan Aaron a'i olynwyr hawl ì 
newid yr un iot o'r pethau a orchymynasai yr Arglwydd yn ngwasanaeth 
y cysegr. Yr oedd unffurfiaeth perffaith i deymasu yn mysg y genedl hon 
drwy yr oesoedd. Daeth yr Arglwydd ei hunan i breswylio yn eu plith, 
fel brenin amynt, yn y tabemacl yn gỳntaf, ac wedi hyny yn y demL 
Ni roddodd yr Arglwydd, chwaith, mo weinyddiad ei gyfreithiau, ond i 
raddau teifynol, yn nwylaw na*r offeiriaid na*r swyddogion gwladol; ond 
cadwodd ran fawr o'r gallu gweinyddol yn ei law hollalluog ei hun. Efe, 
i raddau helaeth iawn, oedd yn gwobrwyo yr ufudd, ac yn cosbi y trosedd- 
wr; a phan wnai y swyddogion oedd dano ef yn y wlad, osod y cyfreithiau 
ar waith i gosbi dynion am eu camweddau, yr oeddynt i wneud hyny, nid 
yn ol eu mympwyon eu hunain, ond yn ol cyfarwyddiadau ac ewyllys yr 
Arglwydd. Dyna genedl ar ei phen ei hunan. Ni fuasai yr un mewn 
cysylltíad felly â Duw erioed o'r blaen, ac ni fydd cysylltiad felly byth 
mwyach rhwng unrhyw genedl, fel y cyfryw, â'r Goruchaf, ondyn unig 
rhwng y genedl santaidd, Israel Duw, wedi eu cymeryd allan o blith pob 
cenedl, i fod yn frenhinol offeiriadaeth iddo ef, yn holl oesoedd y byd. 
Gwelir yn eglur nad y w yr hen gyfammod, oedd 430 flynyddoedd wedi 
yr addewid, yn diddymu, yn cyfhewid, nac yn gwanhau dim ar yr addewìd 
hòno. Yn hytrach, yr oedd y ddeddf wedi ei bwriadu a'i gosod i fod yn 
wasanaethgar i'r addewid, hyd • nes y cyflawnid hi yn nghnawdoliaeth, 
bywyd, a marwolaeth lesu Grist. Yr ONödd y fíÌBdth ogoneddus fod Abraham 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH. 103 

wedi cael ei wneuthur yn "dad cenedloedd lawer," ac yn "etifedd y byd," 
fel 7 rhagefengjlasid iddo ef, yn parhau yn wirìonedd cadarn, yn nghanol 
pob peth teifynol a chenedlaethol a berthynai i'r cyfammod luddewig. 
** A hyn yr wyf yn ei ddy wedyd, am yr ammod a gadamhawyd o'r blàen 
gan Dduw yn Nghrist, nad yw y ddeddí oedd bedwar cant a deg ar hugain 
o flynyddoedd wedi, yn ei ddirymu, i wneuthur yr addewid yn ofer. A 
ydyw y ddeddf, gan hyny, yn erbyn addewidion Duwî Na atto Duw," 
GslL üL 17, 21. Amcan mawr cyfammod Sinai oedd, dal i fyny wybodaeth 
o'r addewidion a wnaethid i'r tadau gerbron meddyliau y genedl, sefydlu 
eu llygaid a*u calon amynt, a gwneud yr luddewon yn ofTerynau i'w tros- 
glwyddo yn diilwgr, gyda goleuni cryf y Testament Newydd wiynt, o ran 
eu natur a'u cynnwysiad, i'r cenedloedd lawer y gwnaethid Abraham yn 
dad ysbrydol iddynt yn yr addewidion hyny, 

Wrth ystyried y pethau hyn, gwelwn y priodoldeb i*r grefydd batriarch- 
aidd, yn ei symledd, a ohyfoeth ei rhagfynegiadau a'i haddewidion, gael ei 
throsglwyddo yn mlaen, o oes i oes, hyd ddyfodiad lesu Grist, ac wedi hyny, 
drwy hoU. oesoedd y Testament Newydd, hyd ddiwedd y byd. Yr un 
efengyl oedd gan Paul ag oedd gan Abraham; ac y mae flurf yr eglwys 
Gristionogol yn debyg iawn, mewn llawer o bethau, i'r ffurf oedd i gynnull- 
eidfaoedd y Gomchaf cyn dodiad y ddeddf ar Sinai. Gwelir y grefydd syml 
gyntefig yn rhedeg yn elfen loew, fyw, drwy yr hen oruchwyliaeth, neu, yn 
hytrach, yn gyfochrog âg ysgrifenlaw yr ordeiniadau. 

Bu llawer un yn synu íod Moses wedi dywedyd can lleied am yr addoliad 
oedd i gael ei ddwyn yn mlaen yn mysg y genedl luddewig ar y Sabbathau. 
Y cwbl a ddy wed ef ydy w, fod cymanfa sautaidd i gael ei chynnal ar y 
dydd hwnw. Nid yw yn dywedyd pa awr o'r dydd yr oedd y gymanfa 
hòno i gael ei chynnal; nid yw yn penodi pwy oedd î fod yn weinyddwyr 
cyhoeddus yn y cyfarfodyddj nid yw yn dywedyd pa fodd yr oeddynt i gael 
eu dwyn yn mlaen; a oedd canu, darllen, gweddîo, pregethu, a chyfranu, i 
fod yn mhob un o honynt, nac yn mha leoedd yr oeddynt i gael eu cynnal; 
pryd y mae yn manylu yn ddigoU ar bob peth a berthynai i seremoniau y 
tabernacl. Y gwir y w, nad oedd eisieu iddo fanylu ar yr hen addoliad 
patriarchaidd, am ei fod yn hysbys er yr hen amseroedd^ mwy nag yr oedd 
yn angenrheidiol i'r c^postolion fanylu ar ffurf addoliad yr eglwys Gristion- 
ogol, yr hwn oedd yn gyffelyb, o ran ei ffurf, i'r addoliad a ddygid yn mlaen 
yn y synagogau luddewig, a'r hwn oedd yn berffaith hysbys yn yr oes 
apostolaidd.' 

Cran fod cymanfa santaidd i gael ei chynnal ar y Sabbath, yr oedd yn 
angenrheidiol cael lleoedd priodol i gynnal y cyfarfodydd ynddynt; a rhaid 
i'r cyfryw leoedd fod yn gyfleus i dngolion yr hoU wahanol ardaloedd yn y 
wlad, fel rhwydwaith o leoedd addoliad, o Dan i Beerseba, o Joppa i Gilead, 
dros wyneb yr hoU dir. Ni allai ond ychydig o'r boblogaeth gyfarfod yn 
Siloh, nac yn Jerusalem; ac ni allent gyfarfod dan yr awyr agored, ond pan 
fyddai y tywydd yn ffafriol; a buasai yn bechod ynddynt beidio cýfeifod 
ar y Sabbathau i addoli yn gyTinulleidfaoedd; gan hyny^ yr oedd raid cael 
Ueoedd priodol i addoli ynddynt. Bama liawer mai wedi y dychweliad o 
Babilon y dechreuwyd adeiladu y synagogau; ond y mae tystiolaeth Philo 
a Josephus yn eglur ddangps fod yr luddewon yn cyfarfod i addoli ar y 
Sabbathau er dyddiau Mosés. Y mae awgrynuadau yr ysgrythyrau, a 
natur pethau, yn gyson â thystiolaethau y ddau ysgrifenydd luddewig; ac 
nid ydym yn gweled nemawr o rym yn y gwrthddadleuon a ddyg^ yn 
erbyn bodolaeth lleoedd addoliad cyn y caethiw^. 



Digitized by 



Google 



104 DÜWINYDDIAETH. 

Yn y lleoedd hyny, yn ddiau, yr oedd crefydd yn cael ei dysga yn y 
wlad, ac nid yn y tabemacl a'r deml. Nid oedd y gyfraith yn gofyn i*r 
gwriywiaid ddyfod i'r adeiladau hyny ond tair gwaith yn y flwyddyn; ac 
nid oedd rhwymau ar y gwragedd a*r plant ddyfod i unrby w wyl flynyddol, 
ond i wyl y pebyll, ar y seithfed flwyddyn, er y gallai fod llawer o honynt 
yn arfer myned, yn achlysurol, pan fyddai hyny yn gyfleus. Ond pa bryd, 
ac yn mha leoedd, yr oedd y bobl yn cael eu dysgu yn pgwyddorion cref- 
yddî Yr ateb yw, yn y synagogau jar y Sabbathau. Os felly, piîf wasan- 
aeth crefyddol gwlad Canaan oedd yr hwn a ddygid yn mlaen yn y synagogau, 
a gwasanaeth y tabemacl a'r deml wedi ei fwriadu i fod yn wasanaethgar iddo. 

Yn awr, a oes rhywun a feiddia ddywedyd fod rhy wbeth yn orfodol yn 
addoliad y synagogau, yr hwn oedd prif addoliad y genedl luddewig, — ^yr 
hwn, fel y rhàid addef, na roddodd Moses ddim cyfarwyddiadau na dedd&.u 
mewn perthynas iddo, gan foddloni yn unig ar ddywedyd ei fod i gael ei 
gýnnal ar y Sabbathau î Nid oes un awgrym iV gael yn unlle nad ar 
ewyllys da y bobl yr oedd yr adeiladau yn cael eu cyfodi, a'r gwasanaeth 
ynddynt yn cael ei ddwyn yn mlaen. Nid oedd yn y cyfansoddiad luddew- 
ig unrhyw ddarpariaeth wladol ar gyfer ei ddwyn i fodolaeth i ddechreu, 
nac i'w gynnal wedi ei osod ar droed. Addoliad yn ymddibynu ar wirfoddoi 
oflrymau a chyfraniadau y bobl, drwy yr oesoedd, heb ddim gorfodol yn 
perthyn iddo, oedd addoliad y synagogau yn mhlith yr luddewon. 

Os troir allan etto o'r synagog, ac os sylwir yn fanwl ar y pethau oeddynt, 
mewn modd neillduol, yn perthyn i'r hen ^^rfammod, fel y cyfiyw, nid 
ydym yn canfod fod unrhyw orfodaeth yn cael ei osod ar ddynion, yn 
nygiad y cysgodau a'r seremonîau hyny yn mlaen. Trown ein golwg i'r 
anialwch, i weled y tabemacì yn cael ei adeiladu. Gorchymynodd yr 
Arglwydd iV was Moses gymeryd rhoddion gwirfoddol y bobl tuag at y 
gwaith, ac felly y gwnaeth efe: " A phob un yr hwn y cynhyrfodd ei galon 
ef, a phob un yr hwn y gwnaeth ei ysbryd ef yn ewyllysgar, a ddaethant, 
ac a ddygasant oflrwm i'r Arglwydd, tuag at waith pabell y cyfarfod, a 
thuag at ei hoU wasanaeth hi, a thuag at y gwisgoedd santaidd: a daethant 
yn wfr ac yn wragedd; pob un a'r a oedd ewyllysgar ei galon a ddygasant 
íreichledau, a chlustdlysau, a modrwyau, a chfiidwynau, pob math ar dlysau 
aur." Darllener y bennod drwyddi, er mwyn cael gweled nerth gwirfodd- 
olrwydd ac ewyllysgarwch mewn pethau crefyddol. Mor rymus oedd 
gweithrediadau gwirfoddolrwydd, nes y bu raid i Moses wahardd y bobl i 
ddwyn dim yn ychwaneg, am fod "mwy na digon" wedi ei gael yn ebrwydd 
i orphen yr hoJl waith. Nid oes neb a all wadu nad oedd yr egwyddor 
wirfoddol yn yr anialwch yn gweithio yn rhagoroL . Ond myn rhai maî 
dyma y tro cyntaf y rhoddwyd prawf ymarferol ami Nid y w hyny, mewn 
un modd, yn debygol. Mae yn gweithio yn rhy dda i ni allu bamu na 
fuasai ar waith mewn pethau pwysig o'r blaen. Y gwir yw, mai ar yr 
egwyddor wirfoddol yr oedd Israel wedi bod yn cynnal crefydd bob amser; 
ac oni buasai hyny, ni fuasai mor hawdd i Moses gael '^mwy na digon" 
mewn cmialwch, tuag at yr hoU waith dmdfawr oedd yno i gael ei gyflawnì. 

Pa bleidiwr gorfodaeth na wridai wrth ddarUen hanes Dafydd, ar fin ei 
fedd, yn gwneud casgUad gwirfoddol mawr tuag at adeUadu y deml, ac 
wedi ei wneuthur, yn gweddîo am i Dduw gadw y teimlad haelfrydig hwnw 
yn mryd meddylfryd calon ei bobl yn dragywyddî Bhaid i ni derfynu 
heddyw yn y fen hon, am fod darllenwyr y Dtsgedtdd yn cwyno rhag 
ysgrifau meithion. Dychwelwn at y mater etto pan gaflbm hamdden. Y 
mae genym ychwaneg i'w ddywedyd ar y pwnc yma. 



Digitized by 



Google 



ANERCHIAD I FYFÍRWYR ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA 

A draddodtoyd Mawih 1, 1870. 

OAN Y PABCH. JOSHUA LEWÍs, HBNLLAN. 

Frodyb, — Pe gofynid genyf am frawddeg a fyddai jn cynnwys "Uawer mewn 
ychydig" o awgrymiadau gwerthfawr i fyfyrwyr, cyfeiriwn at y frawddeg 
hbno a briodolir i un o seith-ddoethion Groeg, "Adnebydd dy hun." 
Llanwyd cydwladwyr y doethawr* â'r fath edmygedd o ddoethineb yr 
ymadrodd, fel y penderfynasant mai nid o hono ei hun y Uefarodd, ond mai 
pefydryn ysbrydoliaeth oddiwrth dduw Doethineb a lewyrchodd ar ei feddwl. 
Dan ddylanwad y cyfryw syniad argraffasant y frawddeg, "yv4iŵt o-««wto»" 
(cfnothi aeauton), " Adnebydd dy hun," mewn Uythyrenau aur ar boith teml 
Apollo, yn Delphi, 

Nid oedd eu hedmygedd o honi yn anmhriodol. Teilwng ydyw i gael ei 
hargraffu ar ragorach teml — ^ar galon yr efrydydd Cristionogol — yr hon sydd 
deml i'r Ysbryd Glan. Anwyl frodyr, dymunwn i Ysbryd yr Arglwydd ei 
hargrafiu yn ddwfn ar éich cof ac ar eich calon. 

Ymgynnyg tri meddylddrych i mi, ac ymdrechaf eu dadbfygu. T prif 
foddyliau sydd yn ohlygedig yn y ýrawddeg, yw y cyntaf. Yr ail — y Tnan' 
teision a ddeülia €r ^rydydd Gristionogol oddiwrth y cyfryw hunan-adna- 
byddiaeth — y manteision presenol yn yr athrofa, a'r manteision dyfodol yn 
y weinidogaeth. A'r olaf — ^ychydig gyfarwyddiadau tuag at gyrhaedd y 
wybodaeth oruchel ac ardderchog hon. 

I. Ymofynwn am yr elfenau sydd yn gjmnwysedig yn y frawddeg. 
Mae rhai pethau cyffredinol, y rhai a gyfrifir yn hanfodion dynoliaeth, yn 
perthyn i bob dyn; a neiUduolion, y rhai sydd yn gwahaniaethu y naill 
ddyn oddiwrth y llall. Cymerir y ddau ddosbarth dan ystyriaeth. 

1. Yr elfen gyntaf a gyfeiriwn ati ydyw— cyfansoddiad y meddwl — y 
galluoedd deallol sydd wedi eu gosod ynddo — terfyngylcb gweithrediadau 
y cyfryw alluoedd, yn nghyda'r deddfeu yn ol pa rai y gweithredant. 

Angenrheidiol i'r efrydydd yw gwybod eangder terfynau ei alluoedd 
rhesymol. Pa bethau sydd yn Wyh/ddadwy^ a pha bethau sydd am.wyh- 
yddadwy^ jn. eu perthynas â'r natur Ddwyfol a'r natur ddjmol. Y meddwl 
ydy w yr offeryn sydd ganddo i ymofyn am wybodaeth. Bhaid gwybod 
natur y galluoedd sydd ynddo cyn y geÙir eu hiawn ddefhyddio. Priodol i'r 
efrydydd fyddai ymofyn a oes ynddo gynneddf, neu allu, trwy yr hwn y 
gall amgyŷred y natur Ddwyfol, a chwilio yr Hollalluog i berffeithrwydd. 
A fedr ffurfio meddylddrych am y modd y daeth y byd i fodolaeth, neu am 
greadigaeth % A ydy w yn medru dwyn o fewn cylch ei amgyffredion y 
ffeithiau sydd yn llywodraeth foesol Duwî A fedr gyfrif am ddyfodiad 
pechod i'r bydî A fedr gysoni ei ddyfodiad i'r byd a*r goddefiad o hono 
ynddo, â gallu, cyfîawnder, santeiddrwydd, a chariad y Llywodraethwr 
mawTÎ A ydyw yn alluog i olrhain i'w gwreiddiau y ffeithiau a'r athraw- 
iaethau a ddatguddir yn y gair dwyfol, am Berson y Gwaredwr, am 
natur a dyben ei farwolaethí A ydyw ei natur ei hun oll yn ddealladwy 
ìddo? Ymofyned a ydyw y syniadau uchod yn dyfod o fewn cylch 
rheswm, neu ryw allu arall yn y meddwl, ai nad ydynt î Ai i dalaeth 
rheswm y perthynant, neu i dalaeth^ẃí? Ai pethau iV hamgyffred, neu 
bethau i'w credu, ydyntî Ymofyniad pwysig i'r efrydydd ydyw. Mae 

• Chilon, neu Chilo. 



Digitized by 



Google 



T06 ADDYdG. 

llawer wedi treulio eu hamser a nerih eu meddyliau yn ofer ẁrth geisio 
cyrhaedd yr hyn sjrdd anghyrhaeddadwy i'r meddwl dynol, o leiaf, yn ei 
fodolaeth bresenol. Ceisier gwybod pa bethau sydd yn gyrhaeddîidwy 
gan reswm, a pha bethau sydd uwchlaw iddo. Diffyg y wybodaeth hon 
ydyw un o'r ffynnonau o'r hon y tardd y prif gyfeiHomadau yn y byd 
athronyddol yn gystal a*r byd crefyddoL 

2, Ond y mae gan ddyn gyfansoddiad moeioL Nid deall a rheswm i 
gyd ydyw. Mewn undeb â'r rhai hyn, y mae elfenau goruchel eraill; 
mae ewyllys, mae cydwybod, mae calon — eisteddle teimlad — ganddo. 

Adnébydd dy gyfamBoddiad moeaol. Dylem gael adnabyddiaeth o'r rhan 
hon o honom ein hunain, fel y mae yn dal perthynas á'r brynedigaeth yn 
Nghrist, Nid rhyw gyfundrefh wedi ei Uunio ar gyfer ein rh^wm, fel 
testun goruchel i fyfyrio amo, yw y brynedigaeth, ond darpariaeth ogon- 
eddus ar gyfer dyn fel bod moesol, ac fel creadur coUedig. 

Cynnwys y gangen hon wybodaeth o'r natur foesol, can belled ag y gellir 
ei chyrhaedd; o'r hyn ydoedd yn ei chyflwr cyntefig; o ddylanwad andwyol 
pechod ar bob rhan o h(Hii — ar yr ewyllys, y gydwybod, a'r hoU serch- 
iadau. Dylai yr ymofyniad hwn gael y Ue blaenaf yn y meddwl gan bob 
un a broffesa ei hun yn Gristion; Uawer mwy y dylai gael ei le priodol yn 
meddwl yr hwn sydd yn myned allan fel cenad dros Grist, i erfyn dros 
Grist ar bechaduriaid i ymgymmodi â Duw. 

Dylid adnabod natu/r y dylanwad y mae'r brynedigaeth yn gael ar yr 
enaid — hêlaethrwydd a graddau y cyfryw ddylanwad^ prof wch chwychwî 
eich hunain, a ydych yn y ffyddj holwch eich hunain, a yw lesu Grist 
ynoch. (2 Cor. xiii 5.) Fel yr awgrymwn etto, mae yr adnabyddiaetii 
hon yn bwysig yn ei pherthynas âg iachawdwriaeth bersonol yr efrydydd, 
ac yn angenrheidiol er ei wneuthur yn weinidog cymhwys y Testament 
Newydd, 

3. Nis gallaf beidio sylwi ar elfen arall mewn lìAJimmadnabyddicbeth — yr 
<mmod neu y drefn yn ol yr hon y mae i'r meddwl gyrhaedd gwybodaeth 
Joddhaol o wirioneddau y datguddiad dwyfol. Nid trwy ddefnyddio wn 
gallu neu gynneddi^ ond trwy undeb a chydweithrediad yr hoU gynneddfau* 
Gofynir undeb y rheswm, yr ewyllyBy y gydwyhody a'r gáUm, Trwy esgeuluso 
talu sylw i'r ddeddf syml hon y mae cynnifer o ammheuon, o gamsyniadau, 
a chyfeiliomadau mewn perthynas i gynnwysiad yr ysgrythyrau santaidd. 
Ymddengys y ffaith mor syml, fel y gellir tybied mai afreidiol ydyw ei 
henwi; ond oblegid ei bod mor eglur, efallai ei bod mor aml yn cael eì 
hesgeuluso. Defnyddia un ei reswm a'i ddeaU yn unig i gael gafael ar y 
gwirionedd. Arall a ddiystyra wasanaeth rheswm yn ei berthynas á 
gwybodaeth grefyddol, — teimlad yw yr unig gyfrwng a ddefnyddia, Nid 
rhyfedd fod dynion, mewn canlyniad, yn rhedeg i eithafion — anffyddiaeth^ 
a phmboethni, a choelgrefydd, Dyger yr holl aUuoedd mewn undeb, 
Priodol fyddai i mi egluro fy meddwl trwy enghraifft. Cymerwn athraw- 
iaeth yr lawn, a'r gwirioneddau goblygedig ynddi. Mae yn bosibl y bydd 
yr ymofynydd, pan yn edrych ar js. athrawiaeth hon yn ngoleuni ei reswm 
yn unig, yn barod i ammheu yr angenrheidrwydd o hono. Wrth edrych 
amo yn ei berthynas â chyfiawnder Duw, gaM gasglu ei bod yn anghyf- 
îawn i Un dibechod ddyoddef dros droseddwyr. Wrth édrych amo yn 
ngoleuni cariad, a maddeugarwch Duw, gall gasglu fod yr lawn yn ddi- 
anrhydedd i ras a thmgaredd Duw. Ond na wrthoder ef cyn ymgynghori 
â'r gydwybod; gofyner pa beth a ddywed y galon. Onid yw y gydwybod 
mog yn ei dderb^m fel yr unig feddyginiaeth ar ei chyfer 1 Onid y w yn 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 107 

tjstio nas gall fod yn ddirwystr tuag at Dduw a dynion faebddo? Onid 
yw yr lawn yn eynnyrchu hyder yn nghymeriad Duw — yn ei lywodraeth 
ac yn ei addewìdion) Onid yw yn ennyn fiOlamau angerddol o gariad 301 j 
fynwea tuag at Dduw a dynionî Onid yw y gydwybod a'r galon yn cyd- 
dystiolaethu o'i hlaid? Onid ydynt yn cyd-iystiolaethu nad yw Cristion- 
ogaeth o un gwerth hebddo 1 Hid oes dadl na fydd i ammheuon y deall 
ddiâanu yn ngwyneb y dystiolaeth a roddir iddo gan y gydwybod euog, j 
galon ddrylliog, a'r yabryd cystuddiedig. Gwirionedd i'r gydwybod yn 
benaf ydy w. Pery yr athrawiaeth i redeg trwy gredo yr eglwys hyd 
ddiwedd amser. Cahfyddir hi yn rhedeg trwy ei chredo o'r dechreuad hyd 
yr awr hon, fel edeíyn ortan, er ei fod yn cael ei gyfrodeddu âg edafedd 
gwlan, Uin, a charth — athroniaeth a dychymyg ddynol yn yr eglwys Bab- 
aidd a Phrotestanaidd, ^m Bhufain a Geneva, yn mysg y Schoolmen ac yn 
mysg y Puritaniaid; etto, y mae yr athrawiaeth ddwyfol yn parhau fel 
arweinydd (condtictor) bywyd ysbrydol o groes Crist i enaid pechadur. 
Nid gorchwyl annheilwng fyddai i chwi amcanu glanhau yr athrawiaeth 
arianaidd oddiwrth y defnyddiau gwael sydd wedi eu cordeddu â hi; ond 
gochelwch rhag cymeryd eich twyllo i gymeryd y plwm — dan yr enw 
hunanaberthiad Crist fel merthyr — ^yn Ue yr arian dwyfol o droaoaodiad, 

4. Angenrheidiol i bob efrydydd dalu sylw i'r cymhwysderau neillduol, 
neu y galluoedd sydd yn gorwedd megys yn guddiedig yn ei feddwl. Mae 
llawer un 301 dwyn trysorau cuddiedig yn ei foddwl, y rhai nid ydynt wedi 
eu dadblygu o ddiâyg adnabyddiaeth o honynt. 

Yr wyf jn hoffi y darluniad a roddir o honynt gan Leibnitz. Dywed yr 
athronydd mawr hwnw fod Duw yn planu hadau yn y meddwl, y rhai ydynt 
yn galw am gael eu maethu fel y dygont ffrwyth. Mae hedyn barddon- 
iaeth yn meddwl un, bedyn areithyddiaeth yn meddwl arall, hedyn rhes- 
ymeg nerthol yn y llall; ond os heb eu maethu, gallant aros ynddo, fel 
hadau mewn had-lestr — heb ddwyn ffrwyth. Gorchwyl pwysig i chwi 
fel efrydwyr yw gofahi am yr hadau — ^y gaìluoedd sydd yn eich meddyliao; 
eu maethu jn ddyfal a doeth. Dylai pob myfyriwr dalu sylw priodol i'r 
hyn a elwir yn briodol gan Bacon yn hwsmoniaeth y meddwl, neu georgicê 
oý the mind. 

Gallem egluro ein meddwl trwy gymharu galluoedd cuddiedig y meddwl 
i'r trysoi-au, y rhai sydd wedi eu gosod yn y mynyddoedd, megys mewn 
coffrau mawrion. Rhaid cymeryd llafur a thrafferth lawer, a defnyddio 
doethineb er eu dwyn allan. Dywedwn yn ddiofn nad oes un meddwl heb 
lawer o'r trysorau hjn wedi eu gosod ynddo. Y maent yn fynych yn 
guddiedig yn nyfngelloedd yr enaid — rhaid cloddio am danynt cyn eu 
cael allan. Yr ydych yn cofio am yr hwn a gyfiifir yn dywysog yr ar- 
eithwyr; ni lafuriodd un siaradwr cyhoeddus dan fwy anfanteision na 
Demosthenes. Methiant hoUol oedd ei ymdrechiadau oyntaf; ond fel 
Sheridan, teimlai " fod J peth oddifewn iddo," a phenderfynai i'w gael 
allan. Dywedaf, nis gellwch feddwl yn rhy isel am yr hyn ydych wedi 
gyrhaedd; nis gellwch ffurfio golygiadau rhy uchel am yr hyn a ellwch 
gyrhaedd. Nid yw yr hyn sydd wedi dyfod i'r golwg etto ond'bychan o 
werth, efallai, yn eich golwg; ond y mae y tri/sorcm sydd o fewn eich 
meddyliau jn anmhrisiadwy; yr hyn a roddodd Duw yn eich meddyliau, 
dygwch ef allan, a rhoddwch i'r byd. Byddwch gyfiawn. Yr hyn a 
roddodd Duw i chwi, rhoddwch chwithau i'r byd. 

6. Ond y mae i bob meddwl ei ddiffygion yn gystal a'i ragoriaethau. 
Mae iddo ddiffygion yn cyfodi oddiar ei gyfansoddiad naturiol — oddiar 



Digitized by 



Google 



108 ABDTSO. 

ddifiÿg addysg a dyBgyblaeÌh foieaoL I>ì%giaiL peiihyiiol i'r deall ac i'r 
dTinlier. Di^gìon cuddiedig, a di^gion amlwg i enulL Mae o'r pwys 
mwyaf i ni ddyfod i adnabyddiaeth o'r rbai byn. Kid oes \m eagusawd 
droB en heagetdnso. Maent yn elfenan anghysnr yn y meddwl, yn attalâi 
i'n cynnydd meddyliol ac ysbrydol, ac yn niweìdioli'n dylanwad moesoL 

Er pob peth, adnabyddwn ein gwendid. ^' Mwy clodfiiwr yw y meddwl," 
medd Angastíne, '4'r hwn y mae ei ddifiygion yn adnabydduSy na'r hwn 
sydd yn chwiHo morìaa y bydysawd, fiyrdd y ser, sylfaenan y ddaear, 
rhedìadau y cyrff nefol — os yn anwybodus o'i wendidau." Heb eu hadna- 
bod, nìs gelUr jrmddiwygio. Gynnyddant yn gyûjm, ac andwyant ein 
rhinweddaiu Ymddengys yn hynod fod un diffyg yn cael y fath ddylan- 
wad niweidioL IJn däyg, a hwnw ond bychany a andwya ddylanwad 
rhìnweddau mawrion; ond felly y mae. T man gwwnaý mewn dyn sydd 
yn carìo y dylanwad cryíaf amo. ^' Gwybed «meirw a wnant i enaint yr 
apothecari ddrewi; felly y gwna ychydig ffolineb i wr ardderchog o herwydd 
doethîneb ac anrhydedd." Nid yw gwybedyn yn llawer o beth ynddo ei hun. 
€k)soder un nuirw ar y bu>rddj ni wna ei arogl niwaid; ond dyger ef i gy- 
sylltiad âg enaint gwerthfawr, gwna i hwnw ddrewL Bai Ìychcm mewn 
dyu mawr, a'i handwya. Cymerwch addysg oddiwrth gyfaill ac oddìwrth 
elyn. Os gwna y cyfaill eich cyfeirio yn garedig at y gtuybedyn, diolchwch; 
os cyfeiria y gelyn yn drwsgl, na ddìgiwch. Ac er eich cynnorthwyo i gaeí 
gafael ar eìch diffygion eich hunain, gofynwn, a wyddoch pa le y mae eîch 
nerth? Mae eich gwendid gerllaw iddo. A oes rhagoriaeth neillduol yn 
perthyn i chwil Gerllaw hòno y cewch afael ar ddiffyg neillduoL Ceir y 
man cryf a'r man gwan yn agos at eu gilydd. Wrth feddwl am y dylan- 
wad niweidiol mae ein diffygìon a'n hynodion yn gaeljunom, teindwn 
briodoldeb dymuniad y bardd Ysgotaidd — 

** had some power the giftie gie us 
To see onrsels as others see ns, 
It wad frae monie a blunder free us 
And foolish notion." 

6. Mae eán^ cyfansoddiad corffbrol yn rhan bwysig o honom ein hunain; 
ac yn gymaint a bod y corff yn cael cymaint o ddylanwad ar y meddwl — 
ar bob cangen a chynneddf o hono, y mae o bwys i dalu sylw i'r deddfau 
hyny sydd wedi eu gosod gan ein Gwneuthurwr er diogelu ei iechydy 
a'i gymhwyso i roddi gwasanaetii dyladwy Tr enaid. Gwyddom fod 
ganddo ei ddylanwad ar y cof a'r deall, ar y dymher a'r ewyllys; gan 
fod y deall yn fwy eglur ac egnîol, y cof yn fwy craffus, yr ewyÙys yn fwy 
penderfynol, y serchiadau yn fwy gwresog, pan y byddo y corff mewn hwyl, 
na phan yn anhwylus. Dylanwada amom yn ein holl berthynasau — ^yn 
ein myfyrgell ao yn yr areithfa, yn yr ystafell ac yn nghyfarfod yr eglwys, 
fel pregethwyr ac fel bugeüiaid, fel athrawon ac fel Uywodraetiiwyr. 
Dylai y myfyriwr amcanu at gael corff iach gyda meddwl iach, y " sana 
mens in eamo corpore." Fel ammodau trwy esgeuluso yr iechyd corfforol, 
anghymhwyswyd Uawer dyn gobeithiol i fod yn ddefnyddiol yn y weinid- 
ogaeth, a gwelwyd hlodau ein hathrofeydd yn gwywo yn anamseroL A 
thrwy rinwedd awyr bur, dwfr glan oddifewn ac oddiallan, ymborth iachus, 
ymarferiad cymedrol, a chwsg amperol, gyda bendith yr Arglwydd, byddwch 
yn debyg o ddiogelu y fendith werthfewr hon. 

Yr ydym wedi cyfeirio at chwech elfen, yn yr hunanadnabyddiaeth, a 
gymeradwyir. (1.) Y galluoedd meddyliadol {iirUeUectual) a'u terfynau. 



Digitized by 



Google 



ADDTSG. 109 

(2.) Cyfansoddiad moesol y meddwl — ^yr ewyllys, y gydwybod, a'r serch- 
ìadatL (3.) Y ddeddf yn ol yr hon y mae i'r meddwl weithredu yn ei ym- 
ofyniad am wirioneddau ysbrydol. (4.) T cymliwysderau neu capahUMea 
y meddwL (5.) Ei ddiflfygion. (6.) Em cy&nsoddiad corfforol, yn 
nghyda'i ddylanwad ar bob cyfran o'r meddwL 

Ẃysurwn i gymeryd bras olwg 

II. Ar y manteision sydd yn deìlliaw oddiwrth y cy&yw hunaoadna- 
byddiaeth. Cymerwn olwg gyŵedinol amynt. 

1. Adnebydd dy hun, ti a adnabyddi Dduw. Dywed im athronydd, 
" Yr ydym yn adnabod Duw yn ol y mesur sydd genym o adnabyddiaeth 
honom ein hunain." "Y meddwl hwnw," medd St. Bemard, "sydd yn 
gallu gwded Duw yw yr hwn sydd yn gweled ei hun." 

2. Adnebydd dy hun, a thi a adnabyddi erailL "Megys mewn dwfr y 
mae wyneb yn ateb i wyneb, felly mae calon dyn i ddyn." 

3i Adnebydd dy hun, ac y mae genyt alluoedd i agör natur. Mae dyn 
yn fyd bychan — ^yn microco»m, Ond ei gyfcirio at fanylion, gellir dangos 
y manteision sydd yn deilliaw i'r efrydydd yn y presenol a'r dyfodol, yn y 
coleg ac yn y weinídogaeth; megys (1.) Fel eýrySydd, (2.) 'Eq\ pregethwr. 
(3.^ Fel lugaü, (4.) Fel dinesydd a gwladwr, 

(1.) Mae cylch eich efrydiaeth yn eang, yn cynnwys Athroniaeth, Duwin- 
yddìaeth, leithoedd, Hanesyddiaeth, &c. A ddywedaf ormod os dywedaf 
îòd hunanadnabyddiaeth yn fanteisiol i gyrhaedd gwybodaeth o'r canghenau 
hynl Na wnaf. Ac os dywedaf ei bod yn hanfodol angenrheidiol, ni ddy- 
wedaf ormod. Yr holl ganghenau a nodwyd ydynt yn tarddu o wreiddyn 
y meddwl dynoL Efe ydyw y gwreiddyn. 

Bydd adnabyddiaeth o derfynau y meddwl, a gwasanaeth y galluoedd a 
roddwyd iddo, yn foddion i'ch cadw rhag y brofedigaeth i'r hon y mae y 
meddwl dynol yn hynod o agored iddi, sef chwilio am yr anghyrhaedd- 
adwy, a cheisio gwybod yr hyn sydd anwybyddadwy mewn athroniaeth a 
duwinyddiaeth. Yn mhlith yr hen athronyddion Groegaidd j to on, 
cnewyllyn bodolaeth. Natur y berthynas rhwng y Personau dwyfol — 
dull eu bodolaeth — dyfodiad pechod i'r byd — ^yn mhlith duwinyddion 
CrìstionogoL 

Ni fyddwch mewn perygl o gael eich camarwaìn a'ch swyno gan y 
cysawdau (syatema) rhamantaidd ag sydd yn dallu a hudo Uawer o feddyl- 
iau galluog a dysgedig. ÿroffesa eu hawdwyr eu bod trwy ryw ìygad 
neillduol yn y meddwl — yr intuition neu y logical conacioìimesa — yn 
gweled ac yn amgyffred yr ^ Anfeidrol a'r Annibynol — yr absolute; y rhai 
ydynt, fel y dywed Syr Ẅilliam Hamilton, yn arwain naill ai i Fatalism, 
MaicTÌaliam, neu JSantheism, mewn rhyw ffurf neu gilydd. A dderbyniech 
dystiolaeth un a hònai fod gánddo lygad yn ei goryn, trwy yr hwn y mae 
yn gallu canfod gwrthddrychau y rhai nid ydynt yn dyfod o fewn cylch y 
Uygaid materol, a'r gwrthddrychau hyny yn wahanol i'r rhai a welir gan.y 
cyfeedinî Na, dywedech, Credwn dystiolaeth ein llygaid ein hunain, hyd 
nes y caffom ninnau lygad yn nghopa ein pen. Yr hwn sydd yn adnabod 
y galluoedd sydd yn ei feddwl ei hun, ni fydd mewn perygl o wrando ar y rhai 
a broffesant eu bod yn gweled yr hyn nid yw yn ei ganfod â'i feddwl ei hun. 

Mae y fantais mewn duwinyddiaeth yn ddeublyg. Nid oes un cyfeil- 
iomad mewn duwinyddiaeth nad oes un cyfatebol iddo mewn athroniaeth. 
Ac y mae yn deilwng i ni sylwi, fod prif gyfeiliomadau duwinyddol yr oes 
yn cyfodi oddiar atibroniáeth gyfeiliomus, neu yn cael ei chynnal ganddi. 
Cymerwn Strauss a Eenan yn enghreifftiau. 



Digitized by 



Google 



110 ADDTSG. 

Pe buasai llawer duwinydd yn gwybod mesur ei allaoedd, ni faasai wedt 
cymeiyd yr hyfdra i geisio esbonio y natur Ddwyfol, egluro yn atfaronyddol 
ddirgelwch y Drindod, dadlenu y bwriadau tragwyddol, a chwalu pob 
cwmwl mewn perthynas i ddyfodiad pechod i'r byd a*i barhad ynddo, <fcc. 
Mewn gair, mae adnabyddiaeth o derfynau galluoedd y meddwl ar un Ìlaw, 
ac adnabyddiaeth brofiadol o berthynas y Prynedigaeth â dyn fel bôd moesoi 
ac ysbrydol, yn angenrheidiol er cyfansoddi cyfundraeth oleu, eang, ac 
iachus o dduwinyddiaeth. Trwy yr olaf, cawn ddefnyddiau duwinydd- 
iaethj trwy y blaenaf, yr ydym yn gallu eu dosbarthu a'u cysodL Pa 
beth a ddywedwn am ganghenau eraill eich efrydiaethî Pa beth ydyw 
hanesyddiaeth eglwysig a gwiadol? Onid dadblygiad o'r meddwl dynol dan 
oruwchlywodraethiad Rhagluniaeth a'r Ysbrydî A ellwch chwi ddyfod i 
wybodaeth o'r pethau hyn, heb adnabyddiaeth o'ch meddyliau eich hunainl 
Gellwch gasglu flfeithiau, a llwytho y meddwl âg adroddiadau; ond nis 
gellwch fyned i'w hysbryd, a by w, ymsymud, a bod ynddynt. I'r myfyriwr 
y mae yn fanteisiol, er ei gadw rhag cyfeiliomadau, a'i arwam at y 
gwirionedd. 

Ehan bwysig a gwerthfawr o'r datguddiad Dwyfol, yw yr hyn a ddywedir 
am fwriadau tragwyddol y Duwdod yn eu perthynas âg iachawdwriaeth y 
credadyn. Amcenir hwynt i fod yn ffynnonau didrai o ddylanwadau 
santeiddiol a dyddanawl i'r hwn sydd yn creduj ond canfyddir tbd dynion 
da a dysgedig — ymofynwyr difrifol am y gwirionedd— yn coleddu golygiadau 
tra gwahanol i'w gilydd am danynt, ac nid anfynych y maent yn achlysur o 
ddadleuon aníuddiol ac angharedig. 

"Etholedigaeth" a ellir ei gymeryd yn enghraiffb. Golygir yn aml gan y 
pleidiau gwrthwynebol, fod y gair yn dynodi gweithred yn y meddwl 
Dwyfol ag sydd yn cyfateb yn gywir i*r weithred a ddynodir ganddo yn y 
meddwl dynol; fod y weithred o etholedigaeth yn meddwl dyn yn cyfateb 
yn gyflawn, heb gynnwys ynddi na mwy na llái, i'r weithred o ethol yn 
meddwl Duw. O herwydd hyny, tynir casgliadau gan y naill blaid, oddi- 
wrth'y dyfyniadau a roddir o honi gan y llall, ag sydd yn wrthdarawiadol i 
gymeriad Duw. Pe cymerem i ystyriaeth fod pob meddylddrych yn 
meddwl dyn yn derfynol — ^yn derfynol gan amser; a meddyliau Duw yn 
annherfynol — ^ỳn anfeidrol, gwelem nad yw etholedigasth fel meddylddrych 
ddynol yn cyfateb yn gyficmn i'r meddylddrych yn y meddwl Dwyfol; ni 
wna yr un damodiad (definUion) y tro i'r ddau. Byddai i'r ystyriaeth hon 
ddiogelu cnewyllyn ethoíedigaeth i'r credadyn, a'i hamddiffyn rhag y pigau 
Uymion sydd wedi eu gosod oddiamgylch iddi gan logic duwinyddion. 

(2.) Mae y fantais i'r pregethwr yn fewr. Cyfrana iddo wybodaeth o'r 
gwirioneddau angenrheidiol iV pregethu. Mae ganddo brofiad o rinwedd 
y gwirionedd yn meddyginiaethu a dedwyddu yr enaid. Yr un ydy w calon 
dyn yn mhob oes, pob gwlad, a dosbarth; yr un ei hanghenion, yr un ei 
doluriau, a'r un ei meddyginiaeth. Y fath bregethwr yn unig a fedr 
gymhwyso y gwirionedd yn fedms at y galon, efe yn anig a fedr gyflawni 
yr hyn a gyfrifir gan y seraphaidd Baxter fel y prif gymhwysder mewn 
pregethwr i ennill eneidiau — medr i gymhwyso gwirioneddau syml yr efengyl 
aí y gydwyhod, Clywir pregethau rhagorol yn aml o ran defnydd a thra- 
ddodiadj ond bydd y medr i gyfeirio y gwirionedd at y nôd yn hynod o 
ddiffygiol. Ni ddylai pregethwr bregethu ei hunany ond ei hvmm ddylai 
fod yn pregethu, ac nid eulun pregethwr arall. Ei feddwl ei hun, ei ddull- 
wedd ei hun, ei barabliad ei hun, ei lais ei hun. Ond iddo adnabod ei hwny 
efe a ymddengys ei hun o flaen y bobl. Nid oes dim y mae y gwrandawyr 



Digiti 



zedbyG00gle 



ADDTSG. 111 

ya ffieiddio yn fwy na.4gweled eulan angbelfydd o bregethwr mawr mewn 
pregethwr ieaanfi. Nid oes dim yn fwy boddhaol na gweled pregethwr yn 
ymddangos yn ei ffurf, ei wedd, a'i wisg ei huri. Natur a dery natur. 
Mae gwaith Duw yn berffaith: gosodir y naill beth ar gyfer y llall, fel y 
byddo iddo ateb dyben ei fodolaeth. Yn yr aderyn, gwelir y corff, yr 
adenydd, a'r greddfau yn cyfateb iV gilydd. Yn eglurach yn y pregethwr 
— ei feddwl, ei barabl, a'i lais, wedi eu cyfaddasu i'w gilydd. YmddEingos- 
wch fel y chwi eich hunain, a byddwch yn sicr o gael dylanwad. 

Cefaìs eglurhad neillduol o hyn unwaith. Ryw hwyr hirddydd haf, jv 
oeddwn allan yn yr ardd, a thynwyd fy sylw at gyngherdd a gynnelid gan 
jr adar mewn coedwig fechan gerllaw. Yr oedd yno gerddoriaeth hyfî^d, 
oblegid yr oedd y prif gantorion. yno — j ceiliog du, a Jenny Lind yr adar 
Cymreig — y íronfraith, y Ilinos, a Iluaws o'r adar mân — pob un yn ei lais 
ei hun, debygwn, yn canu ar ei oreu. Dystawasant, ac aethant i'w cangaa 
i gysgu. Yn y man tyriwyd fy sylw at swn aderyn bychan yn y weirglodd 
^erllaw. Nis gallaf ei galw yn gân, oblegid nid oedd dim peroriaeth jn ei 
lais nac amrywiaeth yn ei nodau; Ilefai â'i holl egni yn ei lais cryglyd ac 
undonawg; ond yr oedd swyn yn seiniau rhegen jr ŷd (gttaU), Pa le y 
mae dirgelwch ei dylanwad? ymofynwn. Yn ei naturioldeb. Pe buasai 
yr aderyn bach hwnw yn awyddus i ddynwared y fronfraith neu y fwyalchen, 
collai ei swyn i gyd. 

Gwelwn yr un egwyddor yn cael el hegluro yn ein cyfarfodydd cyhoedduSy 
Ue y bydd doniau De a Gogledd wedi cyfarfod yno, y tywysogion ar eu . 
goreu. Cyfyd un i fyny o ran ei ddawn yn mhlith pregethwyr fel rhogen 
y gwair yn mhlith yr adar; ond trwy fod yn naturiol, yn egnîol, ac yn 
dd&ifol, a swyna y gwrandawyr, a hoelia bob clust wrth ei wefusauj ni 
chyirifant amser wrth wrando amo. Pahaml Yr oedd y pregethwr ei hun 
yno. Ond i ochelyd camgasgliad, nid wyf wrth ddweyd y dylai pregethwr 
ddyfod a'i feddwl a'i ddull ei hun Tr areithfa, na ddylai wneuthur defnydd 
o feddyliau a myfyrdodau dynion eraiIL Ni olygir y dylai pregethwr fod 
feJ y pryf gopyn, yn gwau ei wê allan o'r defnyddiau sydd ynddo ei hun yn 
unig. PeU ydwyf oddiwrth awgrymu y fath beth; darllener, cyfnnacher, 
myiyrier, casgler meddylddrychau o bob man, o bob Ilyfr, o bob gwrth- 
ddrych a chyfrinach. Ond bydded i*r cwbl gael eu gweithio allan yn ei 
feddwl ei hun, fel y byddont yn dwyn argraff ei ddelw ei hun. Cymerer yr 
hen wraig yn gwlana fel ei gynllun. A hon allan yn y boreu a'i basged ar 
ei braich; casgl y gwlan o bob man — ^tusw oddiar y ddraenen, y fieren, y 
wrygen, y graig; pa le bynag y cyferfydd â thusw o wlan, bydded fychan 
néu fawr, hi a'i teifl i'r éisged. Wedi dyfod adref, gesyd ef o dan oruch- 
wyliaeth y chwalu, y rholio, y nyddu, y IIiwiò, a'r gwau, Bydd ei gwaith 
ei hun ar y cwbl. Felly y pregethwr; casgled o bob man feddylddrychau 
bychain a mawríon, o bob Ilyfr a ddarlleno, ac o bob gwrthddrych a welo. 
Na adawed un gangen o wybodaeth, un gwrthddrych yn y greadigaeth, un 
amgylchiad yri nhrefii rhagluniaeth, heb gasglu tusw oddiwrthynt: bwried y 
cwbl i'r fasged — cadwed drysorfa gyffredinol o feddylddrychau: ond dyger y 
cwbl trwy weithfa ei feddwl ei hun; bydded i'r chwalu, y nyddu, y 
oordeddu, y Iliwio, a'r gwau, fod yn eiddo iddo ei hun. Na ddefiiyddier 
pregethau parod; yr home-^pmi — y brethyn o wead cartref — ^yw y goreu, y 
cynhesaf, a'r goreu i dreulio. 

(3.) Ond yr ydych i íoàjnfugeíliaid yn gystal a phregeihwyr, Yn Dghyf- 
lawniad y gangen hon o'ch swydd, dygir chwi i gysylltiad â gwrandawyr 
dan argyhoeddiadau, a chredinẁyr dan ddylanwad trallodaa a phrofedig'- 



Digitized by 



Google 



112 AODTSa 

aethau ysbrydol. Yn j cyâwr hwn, blinir bwjnt gp.n ammheuon o bob 
math, a chamsynìadau o bob ffurf. Gofynìr genych ddattod Uawer o 
gylymau dyrys, trwy y rhai y mae Satan yn ceisio rhwymo plant Duw. 
Cy&rfyddwch â'r Êith ammheuon, anhawsderau, a phrofedigaethau, y rhai 
nis gall y gweinidog eu deall, na rhoddi cyfarwyddiadau i'w symud, heb 
adnabyd(üaeth fanwl a dwfh o weithrediadau ei feddwl ei hun. Anaml y 
cyferfydd gweinidog profiadol, yr hwn sydd yn adfyfyrio yn bwyllog ai 
weithrediadau ei feddwl ei hun, âg unrhyw ammheuaeth, gwrthwynebiad, 
neu brofedigaeth yn ymosod ar y gwrandawyr neu ar yr aelodau, nad yw 
wedi profi jr un peth mewn rhyw ffurf, neu i ryw raddau, yn ei feddwl ei 
hun; o herwydd hyny, y mae yn alluog i gydymdeimlo â'r gwan, y profedig, 
a'r twyllodrus, a lle^^íru gair príodol wrthynt yn ei bryd. 

Adwaenom rai gweinidogion â medr tuhwnt i'r cyffredin ganddynt i ddy- 
lanwadu ar ddynion a'u lly wodraethu. Un ammod hanfodol er cyrhaedd y 
gallu hwn ydy w, adnabyddiaeth o ddynion — adnabyddiaeth o natur y dynion a 
lywodraethant; a pha fodd yr adwaenwn eraill ond trwy adnabod ein hunain. 

Gwna un gweinidog, er ei fod yn ddyn o ddysg a dawn, ei eglwys yn 
annhrefn a dyryswch. Llwydda i gynhyrfu pob teimlad anhyfryd yn 
meddyliau y bobl yn ei ymdrechiadau iV trefou a'u llywodraethu. Nia 
gellir darostwng nwydau terfysglyd calon dyn, a'u llywodraethu, heb adna- 
byddìaeth o'r meddwl y ceisir ei lywodraethu. 

(4.) Ni fyddwch yn dyosg eich cymeriad o ddinasyddion, pan gymeroch yr 
un o weinidog yr efengyl. Gosodir pob gweinidog dan yr angenrheidrwydd 
o dalu sylw neülduol Tr pynciau cymdeithasol a gwleidyddol sydd yn codi i 
fyny yH ei oes. Dysgwylir amo, nid yn unig i gyflawni ei ddyledswyddau 
dinasyddol ei hun, ond cyfarwyddo a goleuo ei gyd-ddinasyd(üon i ffurûo 
golygiadau cywir am y pethau a fyddant yn llesiol neu yn niweidiol i 
gymdeithas. Nid oes dim yn fwy angenrheidiol na gwybodaeth o'r natur 
ddynol — ^y mesurau a'r moddion sydd yn dylanwadu yn dda ac yn ddwjh 
ami. 

Canfyddir diffyg o'r adnabyddiaeth hon yn aml yn y dyddiau presenoL 
Amcenir at yr hyn sydd eamwythy golygus^ a chyifleus, yn fwy na*r hyn sydd 
gywi/r, cadam, a pharhanis, Mae ysbryd yr oes yn y fath frys, fel nad oes 
ganddo amynedd i gymeryd y drafferth, a chaniatâu yr amser a ofynir gan 
egwyddorion da i wreiddio, tyfu, a ffrwytho. 

Canfyddir y diffyg a gyfeirir ato yn cael ei egluro yn y mesurau a gymerir 
tuag at ddwyn diwygiadau gwladol a chymdeithasol oddiamgylch. A ydyw 
y genedl ieuanc i gael ei haddysgu ? E.haid i hyn gael ei ddwyn oddiam- 
gylch mewn byr amser; nid oes amynedd i ddysgwyl. Y mae egwyddor 
ddwyfol mewn gwaith, yr hon sydd wedi gweithio yn ardderchog yn y 
blynyddoedd aeth heibio, ac yn ychwanegu cryfder yn feunyddiol; yr hòn, 
pe cawsai lonydd a chwareu teg, a osodai fanteision addysg o fewn cyrhaedd 
pob dosbarth yn y wlad, ac yn fwy na hyny, a daenai ysbryd addysg trwy 
hoU gylchoedd cymdeithas: ond troir hon heibio — cyhoeddir ei bod yn 
fethiant. E.haid cael gorýodae.th — ^yr egwyddor a gondemnid gan Ymneilldu- 
wyr yn agos âg un Uais flynyddoedd yn ol; nid yw wedi newid ei natur etto. 
Yn ol yr olwg arwynebol a gymerir ar natur dyn gan bleidwyr addysg rad 
a gorfodol, nid oes dim yn fwy naturíol nag iddynt ei phleidio. 

Os ydym am gael cynnrychiolydd, neu ddarlun o ysbryd yr oes, rhaid i ni 
edrych am dano yn y cicaion, ac nid yn y dderwen. 

III, Cymerwn y rhyddid i gynnyg ychydig gyfarwyddìadau tuag at 
gyrhaedd yr hyn y buom yn ceisio ei ddarlunio. 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 113 

1. Yr awgrym cyntaf a roddir yw, adfyfyrio ar ddedd/cm a gweUhred" 
iadau ein meddyliau, Arferiad werthfawr ydjw, ond arferìad sydd yn 
gofyn trafferth ydy w. Mae yn fwy natoriol i rai na'u gilydd, yn gymaint a 
bod meddwl un yn tueddu ì edrych i mewn iddo ei hun, a'r Úall i edrych 
2ix .wrthddrychau oddiallcm — ^un yn 8îibjective, a'r Uall yn objective, o ran ei 
duedd naturiol. 

Holed dyn ef ei hun — na adawed un ran o hono ei hun heb ei chwiUo yn 
&nwl, yn eofia, ac yn hyf. 

Mae ammhmaeth — ammheiùaeth boenus yn y meddwl; yr ydych yn ofhi 
ei osod allan mewn geiriau; nìd ydych yn hoffi talu sylw iddo: ch'wiHer ef 
i'r gwaelod — allan ag ef. Dichgn mai gwi/rionedd giDeriihJawr sydd yn 
gweithio ei hun i fyny o ddyfnderoedd y meddwl, trwy yr haenau o rag&m 
ac anwybodaeth sydd yn ei orchuddio. 

Sylw manylgraff, ymchwiliad dyfal a diofh, ac adfyfyrdod pwyllog ar y 
mëddwl a'i weithrediadau, sydd ammod anhebgorol. 

2. Cymdeithasu llawer â'r rhai sydd wedi taflu y goleuni mwyaf ar y 
meddwl dynol. Haiam a hoga haiam; felly y gwnìi cymdeithasu â'r medd- 
yliau tywysogaidd sydd yn addumo ac yn Uywodraethu y byd, oleuo ein 
meddyliau ninnau. Yr athronyddion hen a diweddar, paganaidd a Christ- 
ionogol — ^y beirdd, y rhai, dan yr jBbrydoliaeth farddonol, a daflant 
lewyrchiadau dysglaer ar lawer o ranau tywyll y meddwl — y duwinyddion 
enwog yn mhob oes o'r eglwys Gristionogol — y tadau Cristipnogol — 
llusemau goleu yn tanbeidio yn y canol oesau. Yr oedd cewri yn mhUth 
yr hen Buritaniaid. Dylem gymdeithasu â'r henafiaid yngystal a'n cyfoed' 
ion. Edmygu, nid addoli, yr henafiaid mawreddog. 

"Thegreatof old, 
Tbe dead, but sceptred BOYereigDs, who stiU rule 
Oor spirits from their urns." 

Byddai yn dda i chwi wneuthur eich hunain yn adnabyddus âg ysgrífen- 
îadau yr athronwyr hyny ag sydd yn ddiweddar wedi taflu goleuni ar gyf- 
ansoddiad a galluoedd y meddwl. Nid oes angen i mi ^feirio dan eu 
henwau at yr athronwyr sydd wedi cyrhaedd enwogrwydd yn Ffrainc, 
Grermany, Ysgotland, a Lloegr. Nid oes un o honynt nad yw wedi taflu 
pelydr newydd o oleuni ar y meddwL Gwahaniaetiiant yn eu golygiadau, 
ond byddwch yn cael eich siríer i famu drosoch eich hunain. I'r duwinydd 
ieuanc, býdd ysgrifeniadau Coleridge, Syr Wüliam Hamüton, Mansel, <kc., 
yn fuddiol iawn. Pan yn darllen eu golygiadau, edrychwch i mewn i'ch 
meddyliau eich hunain am brawf. Ymofynwch a oes rhywbeth ynoch chwi 
yn cyiÊiteb i*r hyn a draethant. Yr ydych yn cario y gareg yn eich medd- 
yliau eich hunain, wrth yr hon y pix)fir pob cyfundraeth o athroniaeth y 
meddwl. 

3. Ond y Beibl yw y rhagoraf. Hwn sydd yn taflu y goleuni dysgleirîaf 
ar feddwl dyn. Yn ngoleuni hwn y gwelwn oleuni ar ranau dyfnaf a 
thy wyllaf y galon. Nid yw yr awdwyr goreu ond taflu goleuni ar ranau 
arwynebol y medd wl; ond yr hwn a wyddai pa beth sydd yn nghalon dyn a 
ddatguddiodd ei dyfiideroedd. O'r gair y Uewyrcha goleuni i'n meddyUau, 
a'r pelydrau hyn a adlewyrchant ar y gair, fel y gwelom bethau rhyfedd 
allan o hono. 

Dywedwn, myfyrier y gair yn feimiadol, yn eglurhaol, yn ddefosiynoL 
Na esgeuluser un cyfrwng trwy yr hwn y gellir dyfod i wybodaeth gywir a 
chyflawn o'r gair dwyfoL 



Digitized by 



Google 



114 ADDVSG. 

" Dyrchefiäiist áy air uwchlaw áy enw olL" Yr idea, meddai Mr. Breeser, 
gynt Gaerfyrddin, a gymerir oddiwrth lusem yn crogi yn y nenfwd, ac yn 
taflu goleu trwy yr holl ystafell. 

4. Gofalu am gynnUo a threfnu ein meddyüau — eu cadw, fel na choUer 
dim. Dysgu m&nial econoniy — troi pob peth yn y meddwl i wasanaeth ac 
i'r defnydd goreu. Er emghraifiTt, mae meddylddrychau yn llewyrchu yn 
sydyn yn meddwl pob dyn; nid ffrwyth myfyrdod, ond cynnyrch math o 
ysbrydoliaeth. Llewyrchant a diâanant fel y fellten yn tori allan o'r 
cwmwl; os na ddelir gafael amynt ar y foment, collir hwy am byth — ^nid 
ydynt yn gadael ^u hargraff ar y cof. Y rhai hyu yw y rhai rhagoraf, a 
choUir hwynt os na chymerir goíal uniongyrchol iV sicrhau. Cynghora 
Arglwydd Bacon i bob dyn gadw coflyfr {memorandum book), a nodi y 
llewyrchiadau hyny ynddo ar foment eu hymddangosiad. 

Byddai hefyd yn íanteisiol i chwi gadw dyddlyfì:, a chofnodi ynddo yn 
fanwl a chywir, nid yn unig y prif amgylchiadau sydd yn eich cyfarfod, 
ond sefyllfà eich meddyliau yn wyneb y cyfryw amgylchiadau — cofnodi yn 
onest weithrediadau y meddwl a'r galon. Byddai hyn yn fanteisiol yn 
mhob ystyr, feddylioí a moesol, yn y presenol ac yn y dyfodoL Arweiniai 
i'r arferiad o elfenu (anaJyse) y meddwl, ac adfyfyrio amo. Nid oes dim 
ag sydd yn tueddu i buro y galon yn fwy. Gallasai hyn fod mewn golwg 
gan yr athronydd Pythagoras, pan yn gosod deddf Tw ddysgyblion i adolygu 
y dydd bob hwyr cyn myned i orphwys. Bydd yn gymhorth i feddwl — 
meddwl yn íanwl ac yn ddwfn, a gosod y meddwl yn y ffurf fwyaf naturiol 
mewn geiriau. Bydd y manteision presenol yn fawr, nid llai fydd y rbai 
dyfodolj eiys yr arferiad a ffurfiwch genych trwy eich oes. Pan heneidd- 
ioch, byddwch yn alluog i adolygu eich bywyd fel cyfanwaith gyda mwy o 
ddyddordeb. Canfyddwch lawer o ddolenau yn y gadwyn, a'r rhai hyny y 
mwyaf dyddorol wrth di'oi eich dyddlyfr, y rhai a fuasent ar goll oni b'ai eu 
bod wedi eu cadw yno. Er pob peth, ymarferwch y gofal a'r cynnildeb 
mwyaf mewn perthynas i'ch meddyliau. Na adawer dîm o hono fyned yn 
ofer. Egwyddor y TfteddyliìJtyr yw, tipyn ai dipyn, Mae y gwr cyfoethog 
yn gjrffredin yn fẁy cynnil na'r tlawd; yr hwn sydd werth ei filoedd yn 
fwy gofalus am y geiniog na*r un sydd ar y plwyf; y cyfoethocaf mewn 
mecldyliau y w y cynnilaf. Gwelid Bacon yn tynu allan ei goflyfr o'i logell 
i nodi ynddo feddylddrych a lewyrchai yn sydyn yn ei feddwL Nac 
anghofiwch ddefnyddio y cofiyfr a'r dyddlyfr, os ydych am gyrhaedd y cyf- 
oeth y mae Duw wedi osod yn eich meddyliau. 

6. "Yn olaf ac yn benaf, cyfeiriaf eich meddyliau at yr Ysbryd Glan — 
goleuni yr hwn a dderbynir trwy wêddL Gweddi ffyddiog, syml, am ei 
oleuni a'i gyfarwyddyd, a lewyrcha holl ystafelloedd y meddwl, ac a ddat- 
guddia i ni yr hyn sydd angen amom wybod am danom ein hunain a gair 
Duw. Ysbryd yr eneiniad a ddyry i ni bob peth. Trwy weddi y derbyn- 
iwn ddylanwadau uniongyi*chol, trwy ba rai y goleuir ac y cyfarwyddir y 
meddwl yn ei ymofyniadau am y gwirionedd. Ac mewn gweddi y mae 
y meddwl yn yr agwedd addasaf i dderbyn argraff gyflawn a chywir oddi- 
wrth y gwirioneddau mawrion sydd yn y datguddiad dwyfol. Mae ysbryd 
gweddi, ynddo ei hun, yn hanfodol -angenrheidiol er cymhwyso y meddwl i 
ganfod gogoniant gwirioneddau ysbrydol, a theìmlo eu dylanwad prìodol. 
Teimla Uawer un, ar rai amserau, anhawsdra anorfod i gredu llawer athraw- 
iaeth, pan yr edrychir ami gan ei reswm fel testun myfyrdod; ond diflana 
yr anhawsderau pan y bydd yn dyfod iV feddwl fel testun gweddi. Mewn 
un cyûiod o'i fywyd, yr oedd Eobert Hall yn methu a chael ei foddloni fod 



Digitized by 



Google 



ABDYSO. 115 

yr Ysbryd Glan ýn berson dwyfol, gogyfuwch a*r Tad a*r Mab, trwy yr 
ymcliwiliadaa dwysaf a manylaf a fedrai ei ddeall llym a threiddiol 
wneuthur; ond teimlai fod yr anhawsderau yn diâanu yn wastad pan yn 
anerch y Duwdod mewn gweddi Ei reswm a fynai gyfyngu yr addoliad 
i'r Tad a'r Mab; ond yr ysbryd mewn gweddi a fynai ei roddi i'r Tad, y 
Mab, a'r Ysbryd Glan. Pe dygwyddai fbd ein golygiadau ar ryw bwnc yn 
wahanol pan y byddo yn destun myfyrdod a phan y byddo yn destun 
gweddi, na phetruswn dderbyn yr olaf. Mae terfyngylch gweledigaeth y 
meddwl yn eangach ac yn eghirach yn ei agwedd weddîgar, nag mewn im 
agwedd arall. Y myfyrwyr mwyaf llwyddiannus mewn athroniaeth Plato,* 
Bacon, <kc., a "weddient ar i Dduw agor eu llygaid, fel y gwelont y pethau 
rhyfedd sydd yn ngwaith ei ddwylaw. Y duwinyddion sydd wedi gweled 
mwyaf o bethau rhyfedd yn ngair Duw, yw y rhai y goleuwyd eu Uygaid 
gan yr Ysbryd Glan. " Gweddîwch yn ddibaid." Amen. 



Y GWEDDNEWIDIAD. 

Maí. xtii. 1—13; Mábo iac 2—13; Luo ix. 28—36. 

GAN Y PAEOH. E. OWEN, BBRBA. 

Da ydjw bod yn gyfarwydd â holl amgylchiadau bywyd y Gwaredwr yn y byd. 
Mae bod yn anwybodus . o honynt yn golled fawr, — yn golled nad oes neb a wyr ei 
gwcrth. 'boes dim wedi cyfarfod lesu Grist yn y byd nad yw o'r gwerth mwyaf i ni 
tà. wybod, er, efallai, nad y w y wybodaeth o honynt yn anhebgorol angenrheidiol er 
ein hiachawdwriaeth; etto, credwn fod eu gwybod >n d*od a llawer iawn o gysor i 
mewn. 

Mae yr Ysbryd Glan wedi gweled yn dda i ddatgiiddio pob peth sydd yn angen- 
rheidiol mewn perthynas i fywyd lesu Grist. Dywed rhai wrthym nad ydyw yr 
efengyl yn ddatguddiad cÿflawn; ac am nad ydyw yn datguddio holl ddygwyddiadau 
bywyd Crist, y maent wedi myned i ammheu eu dilysrwydd. iTnfyd y cyfrifld y dyn 
hwnw a wadai fodohieth yr haul, am na wyddai, neu am na ddatguddiwyd iddo rif y 
gronynau o oleuni a wasgara ar hyd y ddaear. Nid yw ein bod yn anwybodus o bwys- . 
au y môr, ac o rifedi y defnynau aydd ynddo, yn Ileihau dim ar wiriopedd ei fodolaeth. 
Os nad ydyw yr Ysbryd Glan wedi gweled yn dda i roddi pob peth a ddygwyddodd 
yn mywyd y Gwaredwr, nid yw hyny yn gwanychu nac yn lleihau dim ar y gwirion- 
eddau a ddatguddiwyd mewn perthynas i'w fywyd. 'Does yma ddim wedi ei adael 
allan yn yr efengyl sydd yn rhoddi y fantais leiaf i neb iV gwrthod a'i hanghredu fel 
datguddiad oddiwrth Dduw. 'ChoIlwyd neb erioed, a chollir neb byth o wlad yr 
ef engyl, am nad y dy w yn datguddio digon ar ein cyf er. Mae hon yn datguddio cyf* 
lawnder o wirioneddau, ac yn cynnyg helaethrwydd o fendithion i.bawb sydd yn ei 
derbyn a'i chredu. Y peth sydd yn damnio dynion yn ngwlad yr efengyl ydyw, eu 
gwrthodiad o honi, a'u hanghrediniaeth ynddi: "Eithr yr hwn nid yw yn credu, a 
ddamniwyd eisoes; o herwydd na chredodd yn enw uniganedig Fab Duw, 

£&llai y tery rhywrai eu Ilygaid ar y Ilinellau hyn na wnaethant y gweddnewidiad 
yn destun myfyrdod erioed, pryd y bydd yn dda gan eraiU fu yn meddwl am dano, eu 

* Gesyd Plato yn ngenau Socrates, yn ei Second AlcibiadeSf y geiriau canlynol:— 
*« Ond meddyliwyf , fel y darllenwn am Homer, am Minerva yn chwalu y niwl a 
orchuddiai Iygaid Diomedes, ac a'i rhwystrai i ganfod y gwahaniaeth rhwng Duw a 
dyn; felly y raae yn angenrheidiol iddo yn gyntaf wasgaru y tywyllwch a orchuddiái 
eich enaid, ac wedi hyny, i roddi 1 chwi y f eddyginiaeth ag sydd angenrheidiol er eich 
gaUuogi i wahaniaethu rhwDg y drwg a'r da." 



Digitized by 



Google 



116 ADDTSO. 

darllea gyda hyfrydirch. Geisiwn f yned tnry holl baneB 7 gwéddnewidìad, fd y 
gosodir eí allan gan jt efengylwyr. Cymerwn ofal rhag rhoddi gormod o fErwýn i'n 
dychymyg. Efallai f od gormod o beth f elly wedi bod wrth geisio esbonio y gwedd- 
newidîad. Bhaid i ni addef ein bod yn myned i le aantaidd, ac wrth fyned iddo, 
dylem ddyosg ein hesgidiaa oddiam ein traed, ** o herwydd y Ue yr wyt yn sef yll amo 
sydd ddaear aontaiâii" Yr ydym yn nesn at ^y mawr a'r rhagorol ogoniant, gogon- 
iant megys yr nniganedig oddiwrth y Tad, yn llawn gras a gwirionedd." 

Y peth cyntaf a ddywedir am y gweddnewidiad ydyw, ei adeg a'r Ue, Bhydd dau 
o'r efengylwyr yr nn amaeriad iddo, tra y gwahaniaetha Luc oddiwrthynt. Dywed 
Matthew a Marc mai ** ar ol chwe* diwmod " y cymerodd yr amgylchiad le, tra y 
dywed Lnc mai ''yn nghylch wyth nîwrnod." Ar ryw olwg, y mae yma anghysondeb 
a gwrthddy wediad o eiddo yr ysgrifenwyr. Ond erbyn edrych a chraffn yn fanwl i'r 
amseriad, canfyddwn mai anghysondeb ymddangoaiadol ydy w wedi y cwbL Bhydd 
Matthew a Marc y çyfrif mewnal neu gufryngoly tra mae Luc yn rhoddi y cyfrif cUianoi. 
Mae Luc yn cyfrif y diwmod y rhagfynegwyd y peth, a'r diwrnod y cymerodd y peth 
le. Ond mae y ddan ef engylwr arall yn gadael y ddan ddiwmod yma allan, gan 
gyfrìf y mewnol yn nnig— chwe' diwmod. 

•* Y cymerodd yr lesu Pedr, ac lago, ac loan** Dy ma y tri dyagybl a ddewisodd yr 
lesu i fod yn dystion o'r pethau oedd i gymeryd Ue ar y mynydd. Bu y tri hjm gydag 
ef yn ystafell merch Jairus, ac wedi hyny yn dystion o'i drístwch yn Gethsemane. 
Yr oedd tri thyst yn ofynedig gan yr ysgrythyr. 'Doedd dim yn cael ei gyfrif yn 
safadwy heb ddau nen dri o dystion. Dyma dri o dystion o'r weledigaeth fwyaf 
gogoneddus. Nid rhyw fath o dystion oeddynt; ond tystion gonest, cywir, a ffyddlon. 
Tystíon oedd y rhai hyn y gellid ymddiried i'r hyn a ddy wedent. Yr oedd en cymer- 
iad yn uchel, ac efallai fod mwy o gymhwysder ynddynt i fod yn dystion na'r 
dysgyblion eraiil. Gwelodd y dynion hyn bethau rhyf edd, f el y cawn sylwi etto yn 
mlaen. 

**Ac a*u dug hwynt ifynydd uchel o*r neüldu,** Barna rhai mai Tabor oedd y mynydd 
hwn, tra y bama Uuaws eraill mai Hermon ydoedd. Ond 'doea neb a wyr i sicrwydd 
pa un o'r ddau fynydd y cymerodd yr amgylchiad le. Mae lluaws o'r teithwyr 
diweddaraf yn barnu yn wirioneddol mai Hermon ydoedd mynydd y gweddnewidiad, 
a hyny, yn benaf, oddiar yr olwg neillduol ogoneddus sydd arao. Dy wed un ymwel- 
ydd fod yr olwg amo <*yn dirion, grasol, a gogoneddus." ünd, beth bynag am hyny, 
nn hoff iawn o'r mynydd oedd y Gwaredwr mawr. Cawn ef ar y mynydd yn amL 
Nis gwyddom pa reswm i'w roddi dros hyny, os nad o herwydd f od y mynydd yn lle 
neillduedig a thaweL Ar y mynydd y traddododd efe ei bregeth ardderchog. Ar y 
mynydd y bu efe farw, ac ar y mynydd y gweddnewidiwyd et Dywed Luc wrthym 
mai myned i'r fnynydd i weddto a wnaeth y tro hwn. Bum yn dyehymyg^ gweled y 
pedwar yn dringo i fyny i ben y mynydd. Dacw'r haul yn machludo, a Ueni'r nos yn 
ymdaenu ar wyneb y ddaear; y mynydd wedi ei anrhegu ft thraed ei Greawdwr, yn 
nghyda thraed ei ddysgybUon. Ni bu y fath msitore ar y mynydd erioed o'r blaen, ac 
ni welir eu cyffelyb amo byth. Wedi iddynt fyned i ben y mynydd, dacw lesu yn 
myned at ei waith, heb oedi dim, serch ei fod yn flinedig. Mae yn gweddto, ac efaUai 
fod y dysgyblion yn cydwedflîo flg ef ; ond dywedir eu bod hwy wedi *' trymhau gan 
gysgu." Cauasant eu Uygaid a'r Gwaredwr mewn gweddi. Dyna'r olwg ddiweddaf 
a gawsant arno, a ^eiriau lesu yn swnio ar eu clustiau. Wedi peth amser, cawsant 
eu deffroi— nid gan doriad gwawr y boreu, ond gan ddysgleirdeb mwy rhagorol a 
thanbeidioL Yr oedd pen y mynydd wedi ei goroni â goleuni, tra yr oedd y áyftryn 
isod mewn gwisg ddu. Gwelodd y dysgybUon f od gwedd eu Meistr wedi newid. 
" A gweddnewidiwyd ef ger eu bron hwy." Mae efe f el yn cymeryd gafáel eilwaith 
yn y gogoniant oedd iddo gyda'r Tad er tragwyddoldeb. Llewyrcha ei ddwyfoldeb 
yn awr trwy ei natur ddynoL 'Does yr un rhan o hòno nad ydyw wedi ei breintio & 
gogoniant. Yr oedd ei ** wyneb yn dysgleirio f el yr haul, a'i ddillad oedd can wyned 
a'r goleoni, yn ganaid iawn fel eira; y fath ni fedr on panwr ar y ddaear eu cìûia.;' 



Digitized by 



Google 



ÀDDYSO. 117 

Dyma hèr i natar ac i gelfyddyd. Efallai fod eira ar 7 mynydd y pryd hwo ; ond yr 
oedd dillad y Gwaredwr jn taflu gwjnder yr eira yn dywyllwch neu yn ddüwch. Ond 
yn nghanol y gogoniant a'r dysgleirdeb oedd wedi amgylchynu lesu Oriat, '* ym- 
ddangosodd iddynt Moses ac Elias.'* Dyma^r ddau genad nefol a ymweUant á'r 
mynydd, ac i dala gwarogaeth i*r " uniganedig. ' Moaes, fel y rhoddẁr o'r gy fraith, 
ac Ëlias yn bregethwr o honi; Moses fel cynnrychiolwr y gy fraith, Eljas fel cyn- 
Drychiolwr y prophwydi; Mofles yn sefyll wrth ochr y gyfraith, Elias yn sefyll yn 
Jront y prophwydi; Moses yn barod i ddweyd gwirioneddolrwydd y gyfraith, Elias yn 
barod i ddwyn yr un dystiolaeth am y prophwydi. Yr oedd y gy fraith a'r prophwydi 
fel hyn yn barod i dyatio gwir Fessîaeth y gwr yr ymwelwyd âg ef ar y mynydd. 
Dau wr rhyfedd a ymwelodd â*r mynydd. Wyddai un o honynt ddim beth oedd profl 
marwolaeth, na beth oedd coriT Uygredig; ond cafodd ei wisgo ft chorff gogoneddus. 
Dywedir am Moses ei fod wedi myned i fynydd Nebo, a marw ynp, ac i*r Arglwydd 
ei gladdu yn nhir Moab, gyferbyn â Beth-peor; ac nid edwyn neb ei fedd ef hyd y 
dydd hwn. Ond y mae yma ymofyniad yn y fan hon yn codi yn ein meddwl, sef , 
Beth ydoedd gwir neges y ddau ymwelydd? Oallwn feddwl wrth Luc, mai prif neges 
Moses ac Elias ar y mynydd ydoedd, ymddyddan am ** ei ymadawiad ef, yr hẃn a 
gyflawnai ef yn Jerusalem." Cyfeiriad sydd yma at ei farwolaeth ef, " yr hwn & 
g^awnai efe yn Jerusalem " Yr oedd Moses wedi bod yn ymddyddan ac yn siarad 
Uawer iawn am ei farwolaeth ef o flaen hyn. Ei farwolaeth ef oedd iV weled yn y 
defodau, yr aberthau, a'r prophwydoliaethau. Ac etto, dyma'r ddau ymwelydd yn 
dwyn yr un peth gerbron ac i gof ar fynydd y gweddnewidiad. Mae hyn yn Uefaru 
fod yn rhaid i Grìst farw i bechod, neu yn bech-aberih. Yr oedd efe ei bun wedi 
crybwyll am ei farwolaeth o'r blaen wrth ei ddysgyblioa. Dywedodd fod yn rhaid 
iddo ddyoddef Uawer gan yr henuriaid, a'r archòffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'i ladd, 
a cbyfodi y trydydd dydd. Nis gwyddom pa Iwybr oedd ganddynt i ymddyddan am 
ei farwolaeth ef. Efallai eu bod wedi myned trwy hoH amgylchiadau ei farwolaeth. 
Ni ryfeddem na buont yn yr ardd, y llysoedd, a Chalfaria. Buont yn taflu eu golygon 
i Gethsemane. Gwelsant ef yn chwysu defnynau o waed, ac yn gweddîo yn ddyfal- 
ach, •• nes oedd ei chwys fel Ilen dew dros rewyr ardd." Yr oeddynt yn ymddyddan 
am rywbeth gwahanol i fel yr ydoedd ar fynydd y gweddnewidiad. Yr oedd efe yno 
mewn gogoniant ac anrhydedd; ond yr oedd i fod mewn dirmyg ar Galfaria. Yr oedd 
ei wisg yn ddysglaer ar fynydd Tabor (os Tabor oedd); ond feddai efe yr un ar fynydd 
Calfaria, gan ei bod wedi ei rhanu yn mysg y gelynion. Yr oedd y nefoedd.wedi d'od 
ar ben Tabor i dalu gwarogaeth iddo; ond y nefoedd megys yn ei wrthod ar Galfaria. 
Y Tad yn ei gymeradwyo ac yn ei anẅylu ar fynydd Tabor, ond yn cudd jo ei wyneb 
oddiwrtho ar Galfaria: "Fy Nuw, fy Nuw, paham y'm gadewaist? " Gwisgwyd ef à 
choron gogoniant ar Tabor; ond coron o ddrain welwyd ar ei ben pan ar Galfaria. 
Cyfeillion yn ei amgylchynu ar fynydd Tabor; ond gelynion oedd agosaf ato ar 
Galfaria. Mae yn eithaf tebygol eu bod wedi myned trwy hoU driniaethau lesu 
Grist. Beth oedd teìmladau y dysgyblion ar y pryd, tybed? Bhaid eu bod wedi 
eu Uenwi ft thristwch mawr pan yn cly wed y fiith ymddyddan am eu Tywysog. Ar 
hyn, dyma gwmwl yn eu gorchuddio: " Ac wele lef o'r cwmwl yn dywedyd, Hwn yw 
íy anwyl Fab, yn yr hwn y 'm boddlonwyd." Dyma ddewisedig Fab y Tad, yn yr 
hwn yr ymhyfrydodd. Yr oedd ganddo lawer o feibion eraill, ond neb fel hwn. Yr 
oedd hwn yn fwy neiUduol na phob mab araH. Gwell genyf am hwn na phawb meib- 
ion eraiU sydd genyf. 'Does neb yn Fab i mi fel hwn. Mae hwn yn dragwyddol 
Fab. Yr oedd hwn yn Fab cyn i neb arall dd'od yn feibion. Yr oedd " hwn yn 
ogyfuwch, ac yn wir lun ei berson ef erioed." Yr oedd hwn gyda mi cyn pob peth. 
Gwelodd hwn " grogi y Grogledd ar y gwagle." Yr oedd hwn gyda mi yn rhoddi 
càreg sylfaen y cread i lawr. Gall hwn ddweyd " mai er tragwyddoldeb y'm henein- 
iwyd." " Nid oes dechreu dyddiau, na diwedd einîoes iddo." " Hwu yw fy anwyl 
Fab." Dyma dystiolaeth uchel a phendant ddwyfoliapth y Mab. Fe na buasai y 
dysgybUon wedi cael yr un dystiolaeth o'r blaen o blaid Messîaeth lesu Gríst, buasai 



Digitized by 



Google 



118 AODTSG. 

hon jn ddigon iddjnt. Gwelodd 7 tri dysgybl lawer iawn o'i wyrthian a*i weithred- 
oedd mawrion, ac mae yn ddiddadl genyifi íod y rhaî hjn yn dystiolaethan.cedym mai 
lesu Griftt ydoedd y gwir Fessla. Ond at y tystiolaethan hyn, dyma Ddnw Dad 
yn rhoddi sel gyhoeddns wrth bob tystiolaeth arall â'i dystiolaeth fawr ei hun. Ëfallai 
fod y dysgyblion wedi eu siglo o ran eu meddyliau mewn perthynas i Ddwyfoldeb eu 
Meistr. CÌywsant rai yn dweyd, ** Onid hwn yw mab y saer ? onid Mair y gelwîd ei 
fam ef , a lago, a Joses, a Simon, a Jndas, ei foodyr ef ? " Os mab y saer oedd efe, yr 
oedd yn Fab Duw ar yr nn pryd, fel y rhydd efe y dystiolaeth am dano, — '< Hwn yw 
ty anwyl Fab: gwrandewch arno ef." Nid gwrandewch ar Moses ac Elias; ond 
" gwrandewch arno et" Nid gwrandewch ar Moees, neu y gyfraith a'r prophwydi; 
ond gwrandeyrch belUich ** arno el" Bhaid i Moses ac Elias fyned i*r cysgodion wedì 
i'r Dysgawdwr mawr wneud ei ymddangosiad. Dysgodd Moses ac Elias yn dda; ond 
7 mae hwn yn dysgu yn well na'r ddau. Mae hwn yn dysgu y gwirion yn ** ddoeth 
i iachawdwriaeth." 'Doesjieb yn dysgu fel efe; "gwrandewch chwithau arno ef," ac 
amo ef yn unig. Wedi i Moses ac Elias fyned ymaith, aeth y gyfraith a'r prophwydì 
íel gyda hwy, a 'doedd neb i wrando mwyach ondamo efyn unig. 

Aeth yr òlygfa nefol heibio, a chafwyd y dysgyblion wedi syrthio ar eu hwynebau, 
wedi eu dal gan "ofn a dychryn mawr." Tra yr oeddynt yn y sefyllla yma, ** daeth 
yr lesu, ac a ^yffyrddodd â hwynt, ac a ddy wedodd wrthynt, Nac ofnwch." Bob 
amser y byddai rhy wun wedi gweled mawredd a gogoniant Duw, byddai yn rhaid iddo 
ef gyffwrdd â hẃy drachefn, mewn trefn iV deffroi a'n codi i fyny. Felly y gwnaeth 
efe â Daniel. Dywedir ei fod wedi syrthio mewn trwmgwsg (liewyg) i lawr ar el 
wyneb: ** Ac efe a gyffyrddodd â mi, ac a'm cyfododd yn fy sefylL" Yr nn fath yr 
oedd hi gyda loan yn Fatmos. Dy wedir ei fod yntau wedi syrthio wrth ei draed ef 
fel marw: **Ond efe a osododd ei law ddeheu amaf fl, gan ddywedyd, Nac ofna; 
myfl y w y cyntaf a'r diweddaf." Dim ond i lesu gyffwrdd â'r gwahanglwyfus hwnw, 
nad oedd yn iach yn y fan. Yr oedd by wyd a meddyginiaeth hyd yn nod yn mysedd 
lesu Grist. Nid yn unig yr oedd bywyd yn ei fysedd, ond yr oedd bywyd ac iachftd 
hyd yn nod yn ei wisg. Dymunodd un gael "cyffwrdd âgymyl ei wisg ef." Y cyffyrdd- 
iad lleiaf o eiddo lesu â phla calon pechadnr, a i gyrai i gUio, a chiiio am byth. Ac 
o'r ochr arall, y mae yna ddigon o fawredd yn ei fys ef i beri ofn ac arswyd ar tre- 
nhÌDoedd ac ymerawdwyr y byd. Dywedir mai " bys Duw " oedd ar yt Aifft. Mae 
yna ddigon fawredd a phwysau yn ei fys i'n lladd ac i'n dinystrio byth; ac y mae 
yna ddigon o fywyd ynddo i fywhau y rhai sydd yn feirw mewn camweddau a 
phechodau. 

Wedi i'r lesu gyff wrdd â'r dysgyblion, a llefaru geiriau grasusol wrthynt, cyfodasant 
i fyny ar ei air; ac wedi iddynt edrych o amgylch, *< ni welsant ond yr lesu yn unig." 
T ddau genad wedi myned adref, a*r gogoniant wedi cilio ymaith: ** Ac ni welsant 
neb ond yr lesu yn unig.*' Un rhyfedd ydyw lesu. Edrychwn amo mewn nnrhyw 
gymeriad, fe welir mai un rhyfedd ydyw. Priodol ìawn y galwodd Esaiah ef yn 
** BhyfeddoL" Mae yn rhyfedd fel BugaU, yn rhyfedd fel Gwaredwr, yn rhyfedd fel 
Meddyg, ac yn rhyfedd fel Cyfaill. Gwelwn ef yn y cjrmeriad olaf yma ar fynydd y 
gweddDcwidiad. Dyna lesu yn glynu gyda'i ddysgyblion, pryd yr oedd y ddau eraiU 
wedi eu gadael. Dyma'r ** cyfaill a lỳn jm well na braw:d." Yr oedd bod lesu yn 
glynu jni ddigon i lenwi holl raid y tri dysgybl i fyny. Os oedd y gyfraith a'r 
prophwydi wedi eu gadael, yr oedd y Sylwedd mawr yn aros gyda hwynt— yr hwn a 
l^mcodd y gyfraith a'r prophwydl ynddo ei hun. 



DOETHINEB DUW YN Y GREADIGAETH. 
(Parhad o tudalen 94.) 



Y mae yn syndod fod fframwaith mor 
fechan a'r corff dynol yn cynnwys 
** cyfundrefn ffurflad cywrain o wa^- 



lestri, un arall o ewynau, a thrydydd o 
ddidol-beiriannau — oll yn yr un corff. 
Yna cyfarfyddwn á pheiriant cyflawn at 



Digitized by 



Google 



ADPY80. 



119 



dreoliad a maethiad jir ymborth; yna 
peiriant nid llai rhyfeddol at anadiu; ae 
yn ddiweddaf y peiriannan a'r galluoedd 
rhjfeddach a chywreiniach at weled, 
archwaetha, arogli, cyffwrdd, a theimlo; 
ac 7 mae yt oll o'r cjfundrefnau hyn yn 
rhagolygu gwáhanol ddosbarthiadau o 
ewynau, gwythîenau, a chysylltiadau 
eraill rhyfeddach a chy wreiniach nag y 
gallwn amgyffred.*' Er fod pob un o*r 
cyfundrefnau yna yn gweithredu yn 
berffaith ac annibynol ynddi ei hun, etto 
eu bod yn gweithredu gyda'r fath gyd- 
gordiad perffaith â phob un o'r lieiU, fel 
ag i ymddangos ddim ond un. 

Y mae yr amrywiol beiriannau ag 
ydynt angenrheidioi i gynnyrchu golwg, 
dy w, archwaethiad, cyffyrddiad, ac anadi- 
iad, &c., yn cael eu harfer genym yr un 
fòment, braidd heb yn wyb(ä i ni Mae 
7 lloaws esgyrn, gewynau, gwythîenau, a 
chyhyrau, aogenrheidiol i gyflawni y 
Bwyddi hyn, wedi eu cynliunio a'u lleoli 
mor gywrain, fel ag y maent yn cael eu 
cyflawni yn barhaus, a liawer, ac weithiau 
yr oU o hon^nt, ar ^r un foment, heb 7 
d^r^awch Úeiaf ; a gail 7 c^fan f^ned 
heibio fel 7 peth mw^af c^ffredin heb ein 
•7IW, ac hyd ^n nod heb yn wybod i nL 
T mae cynlluniad y fath beiriannwaith yn 
arddangos medr gorpheool ag sydd gy- 
maint uwchlaw pob medr dynol ag ydyw 
anfeidroldeb uwchlaw meidroldeb. 

Hwyrach mai yr hyn sydd yn gwahan- 
iaethu ac yú rhoddi rha ;oriaeth i ddyn ar 
bob anif^ arall ydyw ei agwedd syth, 
peiriannau llafár, a ffurflad nodedig yr 
arddwrn a'r llaw. 

Er cymaint ydy w grwgnachrwyddplant 
Adda, ni chly waom neb erioed yn cwyno 
oblegid na buasai ffurfiad eu haelodau yn 
wahanol i'r hyn ydynt. A*r rheswm am 
hyny yn ddiau ydy w, am na chyfarfu neb 
âg un gorchwyl ag y buasai ffurfiad eu 
haelodau yn wahanol yn un f antaia iddynt 
i'w gyflawni. Ond gwyddom yn dda pe 
buasai ffurfiad neu gyflead rhai o honynt 
yn wahanol i'r h^n 7dynt, y buasent yn 
cynnyrchu llawer o anfanteÌBÌon. 

Y mae ffurflad y fraìch a'r Ilaw yn 
nodedig o gy wraio, yr hyn sydd ýn cyf- 
arfod â'r gwahanol amrywioi orchwylion 
sydd yn gorphwyg arni i'w cyflawni. 
Mae rhifedi gorchwylion y lìaw yn 
aneirif, — 'does un aelod mor ymarferol 
ddefnyddiol a'r llaw. Ychydig, os dim, 
gwerth ymarferol fuaaai synwyr yn mhen 
dyn heb fod y Ilaw yn gy wrain i'w weithio 
allan. " Y mae saith ar hugain o esgyrn 
70 mhob Uaw, ac 7 mae pob un o hon^nt 
7n hoUol angenrheidiol i> amr^wìol 78- 
gogìadau 7 b^ddom yn ew^il^sio eu c^f- 
Uiwni Y mae pob 070 wedi ei wneud o 
dri aflgwm, ^n cael eu c^s^Utu 7n ngh^d 
gan gymalaa, gewTnau, a gîau. Pe 



buasai pob bys wedi ei wneud o ddim 
ond un asgwm yn Ue tri, buasai yn an- 
nicbonadwy i ni ymaflyd mewn unrhyw 
wrthddrych." 

Y mae gwahanol ysgogiadau y pen 
hefyd yn amlygiad tranodedig o gynliun- 
iad doeth. Mor anghysurus f uasai amom 
pe buasai y gwddf wedi ei gyfansoddi o 
un asgwrn; nis gallasera edrych ar y 
dde na'r aswy, i fyny tua'r nefoedd nac i 
lawr tua'r ddaear, heb droi yr hoU gorff, 
a buasai hyny yn anghyfleus iawn, os nad 
yn anmhosibl, mewn rhai amgylchiadau. 
Ond fel y mae, gaUwn wneud pob un o 
honynt gyda'r rhwyddineb mwyaf. Heb- 
law fod cysyUtiad y pen wrth y corff yn 
nodedig o gywrain, befyd y mae cyflâid 
y synwyrau yn y pen yn amlygu yr 
unrhyw ddoethineb. Y mae pob un yn 
ei U ei hun, Gwyddom na wnaethtnt y 
tro cystal yn un man arall. Ac nid Uai 
rhyfeddol ydyw cynUuniad yr asgwrn 
cefn, neu esgym yn hytrach. Mae y 
ffaith fod cynnifer o esgyrn wedi eu cyd- 
gysylltu, ac yn gallu ymunioni o dan 
feichiau trymfon, yn amlygiad neiUduol o 
ddoethineb y Creawdwr. 

Y mae cylchrediad ÿ gwaed heíyd yn 
drefniad rhyfedd a chywrain iawn. Y 
mae nodwedd a chyflead y rhydweliau 
a*r gwythlenau yn amlygiad tra nodedig 
ddoethineb y Creawdwr. "Wrth gy- 
mharu y rhydweliau a*r gwythîenau, 
gwelwn walianiaeth dirfawr ya eu cyfan- 
soddiadau, eu gorweddleoedd, yn gystal 
ag yn eu gwasanaeth. Y mae y rhyd- 
welîau lawer yn gryfach eu cyfansoddiad 
na*r gwythlenau. Nid y w hyn heb achos, 
ond dengys ddoethineb anfeidrol a gofai 
manwl y Llywydd mawr. Gan fod y 
gwaed yn rhedeg o rydwelîau mwy i rai 
Uai, ac yn cad ei yru gan guriadau cryflon 
rheolaidd y galon, nid ychydig yw y 
dirwasgiad sydd ar ochrau y rhydwelîau; 
o ganlyniad, rhaid cael ochrau tewion 
cr^^on er dal y pwys. Yn hoUoI groes 7 
mae rhediad 7 gwaed 7n 7 gWTthíenau; 
nid o rai mw^ i rai Uai, ond o rai Uai i rai 
mw7, gan redeg tua*r galon, ac nid o 
honi; fell7 nid oes eisieu ochrau mor 
dewion a chryflon arnynt hwy, am fod y 
dirwasgiad yn Uai. Hefyd, byddai tôri 
rhydwäi yn fwy peryglus na thôri 
gwythîen, fel y maent yn gofyn mwy o 
amddiffyn rhag niweidiau. Os chwiUwn 
eu gorweddleoedd, canf yddwn hwynt yn 
mhob rban o'r corff wedi eu diogelu, nid 
yn unig gan gyfanseddiadau tewion a 
chryflon, ond heíjrd trwy fod yn gorwedd 
yn y sefyUfaoedd diogeUf rhag niweid- 
iau. Weitìiiau gwelir hwynt yn rhedeg 
trwy rychau darparedig ar eu cyfer yn 
yr esgyrn. megys yn yr asenau, conglaa 
isaf pa ) ai Bydd wedi eu Uechweddu er eu 
hamddiffyniad; Pryd araU gweür hwynt 



Digitized by 



Google 



120 



ÀDDT80. 



yn rhedeg megys rhwng dau ganllawfur, 
fel yn esgyrn y bygedd. Mae gwyneb 
isaf esgyrn y bysedd wedi eu cafnio mor 
ddwfn fel y gorwedd y rhydweli mewn 
ceudod neu ffos mor ddofn, fel y gellir 
tôri y bys ar ei drawa hyd yr asgwm heb 
gyffwrdd â'r rhydweli. Bryd arall gwelir 
hwynt yn rhedeg trwy ganol yr asgwrn 
ei hun, fel trwy dwnei o wneuthuriad 
natur. Cawn enghraifft o hyn yn asgwrn 
yr ên isaf. Gan fod y fath ofal wedi ei 
ddangos am danynt yn ffurfiad y corff, 
rhaid fod eu diogelwch o'r pwys mwyaf." 

Etto, nid llai rhyfeddol ydyw cyfan- 
soddiad y gîau, y rhai ydynt ddwy gyfun- 
drefn ar wahan ac annìbynol ar eu gilydd, 
— un yn cario i'r meddwl,yr hon eydd yn 
myned dan yr enw cyffredin teimlad, a'r 
llall dan reolaeth yr ewyllys yn rhoddi 
ysgogiad i'r cyfansoddiad drwy offerynol- 
iaeth y cyhyrau. Ond y mae yn deilwng 
o'n hystyriaeth fod rhan o'r gyfundrefn 
olaf yn gweithredu yn gwbl annibynol ar 
yr ewyllys, sef y rhan fewnol, megys y 
galon a'r cyffelyb. Y mae doethineb 
mawr i*w weled yn hyn; oblegid pe 
buasai y rhan yna, ysgogiad pa un sydd 
mor hanfodol i gadw undeb rhwng enaid 
a chorff, wedi ei adael dan reolaeth 
ewyllys dyn, buasai golwg tra gwahanol 
arno yn fuan iawn yn ddiau. 

Y mae cyfansoddiad y Ilygad hefyd yn 
amlygiad o ddoethineb Duw. Dichon nad 
oes un dernyn o gywreinwaith ag y gall 
y meddwl dynol sylwi arno sydd yn 
dangos mwy o fedr celfyddydol ag yw y 
llygad. Dywedir fod öhwech o ewynaü 
wedi eu darparu er galluogi y Uygaid i 
symud. Y mae y rhai hyn wedi eu trefnu 
yn rhyfeddol o gywrain i symud i bob 
cyfeiriad. Y mae \ n amlwg fod y Ilygad 
wedi ei gyfaddasu i'r goleuni, a'r goleuni 
i'r Ilygad, er fod y naUl yn hoUol wahan- 
edig oddiwrth y Uall; etto pe buasai y 
cyfncwidìad lleiaf yn nghyfansoddiad y 
naill neu y llall, buasai yn anmhosibl i'r 
llygad gjflawni ei ddybcn presenol. Mor 
ryfeddoi ydy w fod agoriad bychiin a elwir 
y ganwyll yn gallu cymeryd i mewn 
gymaint o wrthddrychau, a hyny am fill- 
diroedd mewn eangder, pt yr un eiliad, a 
darlun cy wir o'r cyfan yn cael ei gyfiwyno 
i'r meddwl; ie,,mor gy wrain raid fod cyf- 
ansoddiad y llygad i allu myned oddiwrth 
un gwrthddrych at un arall— oddiwrth un 
olygfa eang at un arall, ac yn union- 
gyrchol ac heb yr ymdrech weledig leiaf, 
heblaw symud y Uygaid, yn dilëu y ddelw 
a fodolai ar y ganwyll ar y pryd. a'r mil- 
iynau o belydrau sydd yn ei ffurfio, ac yn 
goUwng i mewn gynnifer yn ychwaneg 
oddiwrth y gyíres newydd o wrth- 
ddrychau, a thrwy yr un dref ii ryfeddol 
yn tynu darlun newydd. Etto.y mae y 
meddwl yn ymgolli mewn rhyf eddod, pan 



fèddyliom am y modd y mae y golwg yn 
gweithredu. Dywôd un awdwr wrth 
sylwi ar yr olygfa eang fel hyn: — 

**Rhaid fod myrddiynau o belydrau, 
oddiwrth fyrddiynau o ẅrthddrychau, yn 
croesi y naiU y Uall mewn aneirif ffyrdd, 
hyd onid ydyw y meddwl yn ymddyrysu 
yn yr olwg ar yr anfeidroldeb o gymysg- 
edd ymddangosiadol y pelydrau; etto, y 
mae pob'pelydr yn myned yn mlaen yn y 
dyrfa yn y drefn berffeithiaf, ac heb 
blygu neu gymysgu âg unrhyw belydr 
arall, ac yn cynnyrchu effeithiau priodol 
ar bob Uy gad sydd yn agored i'w derbyn." 
Rhyf edd, onide ? 

** Drachefu, nid anmhriodol sylwi, pa 
mor ddoeth y mae Awdwr natur wedi 
sefydlu y pellder yn mha un yr ydym yn 
gyffredin yn gweled gwrthddrychau agos 
yn fwyaf eglur. Y mae y pellder hwn 
yn gyffredin o bump i wyth modfedd 
oddiwrth y Uygad. Ond pe buasai y 
Uygad wedi ei ffurfio i ganfod yn glir 
mewn pellder o tia fodfedd, buasai y 
gwrthddrych yn attal y goieuni, a 
bua saidiff yg Ue i gyflawni amryw weith- 
rediadan angenrheidiol sydd yn galw am 
gyfryngiad y Uaw rhwng y Uygad a'r 
gwrthddrych. A phe buasai terfynau 
gweledìad clir gwrthddrychau agos yn 
fwy na dwy neu dair troedfedd, ni fuasai 
digono oleuni i wneud sylw manwl ar 
wrthddrychau bychain ; ac ni allasem nac 
ysgrifenu llythyr na darllen llyfr gyda'r 
un cyfleusdra a rhwyddineb ag yr ydym 
yn gallu yn awr." 

Ond, wedi'r cwbl, yr hyn sydd yn 
rhoddi gogoniant ar ddoethineb Duw yn 
y greadigaeth ydy w'r meddwl sydd mewn 
dyn. Er f od rhai rhanau o beiriannwaith 
y corff dynol yn arddangos mwy o 
gywreinrwydd celfyddydol na'r creadur- 
iaid eraiU; etto,y mae Uawer o'r creadur- 
iaid direswm yn rhagori arno yntau mewn 
rhai pethau— un yn gryfach ei gorff nag 
efi un arall yn gyflymach, y UaU yn graff- 
ach ei olvgon, &ü., fel nad y w dyn ond 
distadl yn ymyl Uawer o'r creaduriaid 
direswm. Ond y mae y meddwl sydd 
ynddo yn ei ddyrchafu yn annhraethol 
uwch na hwynt oU. Y mae creadigaeth 
y meddwl— yr enaid— yr hwn sydd yn 
ysbryd byw ac anfarwol, a*i uno â chorff 
materol, yr hwn sydd yn hoUoI wahanol 
iddo o ran natur, a gwneud y ddau yn un 
person, yn amlygiad arbenig o ddoethineb 
y/Creawdwr. . Y«mae yr-undeb yma yn 
ddirgelwch hoUoI i bob athronydd dynol, 
beth bynag, os nad yw i'r dosbarth 
an gy laidd hefyd* Dyn yw y ddolen 
gydiol rhwng y materol a'r ysbrydol. Yr 
ydym yn methu amgyffred pa fodd y 
gallasai Duw dderbyn unrhyw ogoniant 
ac anrhydedd oddiwrth y greadigaeth 
weledig, ond trwy ddyn. Fel y mae Mab 



Digitized by 



Google 



YR EGLWYSI CYHREIG. 



121 



Daw jn gyfrwng trwy yr hwn 7 mae Efe 
yn gwnend, yn rhoddi, ac yn derhyn pob 
peth, felly yr ydym yn meddwl fod dyn 
yn gyfrwng i drosglwyddo i Dduw eî 
ogouiant oddiwrth ei holl greadigaeth 
weledig. Ac y mae hyn yn rhoddi an- 
rhydedd mawr ar ddyn. Ér mor odidog 
ydoedd ỳ greadigaeth fateraidd ac anif- 
eilaidd yn ei gwahanol fíurfiau gogonedd- 
U8, etto, nid oedd yr oli ond megys corff 
marw heb ddyn; oblegid nid oedd un ran 
o*r greadigaeth islaw dyn yn alluog i 
gyflwyno yr anrhydedd a'r gogoniant i*w 
Creawdwr am ei ddoethineb a*i ddaioni. 
Dyn yn unig gafodd yr anrhydedd hòno. 
Greadur ardderchog ydy w dyn, îe, creadur 
rhyfeddol ydyw — yn rhyfedd yn ei 
wneuthuriad, yn rhyfedd yn nghadwen 
bodolaeth, yn rhyfedd yn ei berthynas â 
deddf dragwyddol lehofa, &c. Faint o 
honom sydd wedi bod yn sefyU uwchben 
y creadur rhyfeddol — dyn — i chwilio 
ychydig iddo a rhyfeddu ychydig arno. 
Yr ydym yn meddwl fod doethineb Duw 
yn cael ei amlygu yn ei waith yn cyf- 



addasa dyn mor gywrain i gyflwyno iddo 
ei ogoniant oddiwrth ei greadigaeth. 
Mae dyn wedi ei gyfansoddi i dderbyn a 
mwynhau gogoniant amlygedig oddiwrth 
hoU greadigaeth Duw ; ac nid hyny yn uu- 
ig, ond hefyd #gyflwyno y cyfan mewn 
diolchgarwch i Gynlluniwr ac Awdwr y 
cyfan oll; ac wrth wneud hyny, gellir 
dweyd, mai "dedwydd yw rhoddi yn 
hytrach na derbyn." Dyn yn uuig sydd 
yn alluog i gymdeithasu a mwynhau y 
naturiol a'r ysbrydol. Nis gall yr anifail 
.direswm f wynhau ond y naturiol yn unig, 
a hyny mewn gradd gyfyng iawn hefyd— 
y cyfan yn gyonw>sedig mewn bwyta, 
yfed, a gorphwys. Ac o'r tu arall, nis 
gall yr angel ychwaith f wynhau pethau 
natur, oblegid ysbryd ydy w. Hhaid i bob 
creadur gael pethau cydweddol à*i natur 
ef ei hun cyn y gall eu mwyuhau. 

Terfynwn yn ngeiriau y Salmydd, 
*'Mor Iluosog yw dy weithredoedd, O 
Arglwyddl gwnaethost hwynt oU mewn 
doethineb." 

Lẁerpooi. Rbb8 Aldm. 



î?r îBaltofisi aTfimreta. 



LLEYN AC EIFIONYDD— PORTHMADOa 



PEN. II. 



Tmboddodd Mrs. Williams á*i holl egni 
gyda'r Ysgol Sabbathol, a chafodd gyd- 
weithrediad rhai o*i chymydogion yn y 
gwaith da Yr oedd ganddi ddosbarth o 
enethod dan ei gofal ei hun. Y mae am- 
ryw o aelodau y dosbarth hwnw erbyn 
heddyw yn y bedd, ac eraill yn famau ac 
yn neiniau dan goron penwyni. Y mae 
yn hoff ganddynt fyned dros olygfaon 
"dydd y pethau bychain;" ac y mae y 
rhanau o air Duw a ddysgasant yn eu 
hysgol gyntaf, wedi cynnal ysbryd rhai o 
honynt i fyny wrth fyned drwy orthrym- 
derau y f uchedd hon. 

Pan fyddo achos crefyddol yn llwyddo 
mewn ardal, a ddarf u Vt darllenydd erioed 
sylwi mor awyddus yw pawb i arddel eu 
cysylltiad ag ef pan oedd yn dechreu? 

Y mae hyn iV weled yn amlwg yn yr 
ychydig nifer sydd heddyw yn fyw o'r 
rhai y bu ganddynt rywbeth i*w wneud 
â*r achos yn y Towyn, pan nad oedd Portii- 
madog i'w chael yn un man ond yn yr 
arfaeth. Y mae plant y bobl hyny yn 
ymloni wrth adrodd yr hyn a wnaed gan 
eu rhieni yn nechreuad yr achos yn y Ue. 

Y mae gan bob enwad yn Nghymru 
aehoBÌon gwan ac ieuanc. Y mae aelodau 
diymdrech mewn manau o*r fath yn 
rhoddi prawf o*r anffyddlondeb mwyaf 



anoddefadwy. Os daw yr eglwysi hyny i 
nerth a dylanwad, y fath deimlad poenus 
fydd, neu a ddylai fod, yn mynwesau yr 
anffyddloniaid, gan yr argyhoeddiad nad 
oedd dim diolch iddynt hwyl Ond o*r tu 
arall, y mae aelodau i'w cael roewn Ueoedd 
gweiniaid, yn am) ygu eiddigedd syd<i yn 
gymeradwy gerbron Duw a dynion. 
Bydd y rhai hyny yn cael boddhad an- 
mhrÌBÌadwy yn y dyfodol, a rholdant 
ddefnydd cysur i*w plant ar eu hol. 
Mewn eglwysi bychain y mae gwir gy- 
meriad dyn yn cael ei ddadblygu 

Wrth weled y Ue yn myned rhagddo, 
ac yn dwyn argoelion dyfodol Ilwydd- 
iannus, yn nghydag arwyddion liwyddiant 
ar y gwaith crefyddol, addfe^Iwyd medd- 
yliau y rhai oedd yn pleidio yr achos i 
groesawu y meddylddrych am addoldy. 
Yr oedd Mr. Williams, Ynystywyn, 
(yr hwn a nodir o hyn allan fel Mr. 
ẄiIIiams, Tuhwnt-i'r-bwlch), yn Eglwys- 
wr mewn proffes, ond yn ddyn hollol 
Ryddfrydol. Ni phetrusodd fynyd i dafla 
ei holl ddylanwad o blaid y roudiad am 
gapsl. Gan fod yr ardal heb ysgoldy, 
tybiodd y gallasai yr un adeilad ateb 
amcan deublyg, sef Ile i addoli, ac i gadw 
ysgol ddyddiol. Cafwyd lês aro 99 ml. 
ar ddarn eang a chyfleus o dir, ar ammod- 



Digiti 



zed by GoOgle 



122 



TR BGLWYSI CTICREIO. 



an esmwyth. Yr oedd profiad eang.Mr. 
Williains mewn adeiladaeth yn werthfawr 
tuagr at gael 7 gwaith i ben yn y duU 
goren. (k>8tiodd y capel, a*r tŷ annedd 
gerllaw iddo, tua £300. Gan nad oedd 
nifer y rhai a anturiasaitt ar y gorchwyl 
ond bychan, gosodwyd hwy dan orfodaeth 
i geîsio help o bob man Ue yr oedd sail i 
obeithio am gymhorth. Y mae rhestr o 
gyfranwyr sydd yn awr ger ein bron, ýn 
profi fod yr Arglwydd wedi gosod ffafr ar 
yr achos, yn nghyfrif y cymydogion. 
Casglwyd yn yr ardal £67 Ss. llc. 

O herwydd cysylltiad Mr. Williams â'r 
ystad, gelwîd ef yn fynych i Luodain. 
Byddai ar ei ymweliadau ä'r brifddinas 
yn aberthu llawer o'i amser i alw heibio 
hen gyfranwyr y dyddiau hyny. Cafodd 
yn y Parch. John Clayton, o'r Poultty, 
gyfaiU gwerthfawr. Nid oeddun Anghyd- 
ffurfiwr yn yr oes hòno mor barchus a 
Mr. Clayton yn nghyfrif Eglwyswyr; a 
chan fod Mr. WiUiams ei hun yn Eglwys- 
wr, cafodd fantais i dori i dir na feiddiai 
teulu cyffredin y chapel casea sangii arno 
Gwnaeth gweinidog caredig y Poiätry ei 
oreu o blaid y boneddwr hunanymwadol. 
A gwyr pawb o*r hen gasglwyr sydd heb 
eu priddo pa faint oedd gwerth *' goreu *' 
Mr. J. Clayton. Drwy ymdrechion di- 
orphwys gartref ac oddicartref, cafwyd 
y swm anrhydeddus £200 erbyn gor- 
pheniad y capel, yr hyn a gyfiifid yn 
waith mawr yn yr óes hòno. 

Enwyd y capel newydd yn Saleh, ac 
agorwyd ef Meh. 20 a*r 21, yn y fiwyddyn 
1827. Y mae adgofion am gy farfod yr 
agoriad yn glynu yn meddyliau yr hen 
bobl hyd heddy w. Yr oedd yno lawer yn 
bresenol o rai na wrandawsant bregeth 
erioed o enau Annibynwr. Y pregethwyr 
oeddynt WiUîams o*r Wern; Breese 
LÌYerpool; Ridge o'r Bala; a Lewis, 
Pwllheli. Dechreuẁyd yr oedfaon gan 
J. Ridge; J. Williams, Ffestiniog; D. 
Grifäth, Talysarn; ac Ë. Rowluhds, Rhos- 
lan.. 

Pan agorwyd y capel, yr oedd pob 
eisteddle wedi ei chymeryd ; ac y mae y 
cyfrifon ger ein bfon yn dangos fod pob 
cymerwr yn ofalus am dalu. Mr. Wil- 
liams oedd yn edrych ar ol y cwbl hyd 
ddiwedd y flwyddyn 1832, ac y mae yn 
sicr fod ei ofal a*i ddylanwad ef yn bwys- 
ig yn hyn o orchwyl. Wele restr o 
enwau y rhai a ddalíent yr eisteddleoedd: 
' — 1. Capt. J. Erans, Porthmadog; 2. M. 
Jones, Tremadog; 3. J. WiUiams, Ynys- 
tywyn; 4. Mary Hughes, Tremadog; 5. E. 
Roberts, Porthmadog; 6. William Owen, 
Pilot; 7. W. Roberts; MiUer; 8. John 
Erans, Joiner ; 9. David Jones, Carpenter; 
10. J. C. Paynter; 11. James Evans, Car- 
penter; 12. G. Lloyd, Shopkeeper; 13. 
Morris Jones, Carpenter; 14. Henry Jones, 



Clôg-y-berth; 15. Robert Grifilth, 1 
16. Daniel Morrìs; 17. William Jones; 
18. Rhydd i'r Morwyr; 19. John Willianu, 
Carpenter ; 20. Robert Ellis, Porthmadog; 
21. Mary Ellis; 22. John Etherídge. 

Ar ol agor y capel y ffurfiwyd yr eg- 
Iwys Annibynol gyntaf yn y lle. ]W&. 
Grifflths o Bethel yn gweinyddu. Nifer 
y dysgybiion oedd saith. Wele eu henw- 
au: — y Parch. John Evan8; Humphrej 
Jones; Ann Wüliamâ, Tuhwnt-i'r-bwlch; 
Mary Morris, Ship; Margaret Paul ; Jane 
Jones; a Laura Roberts. Y mae ychwech 
a enwyd gyntaf weli myned i'r orphwya- 
fa,— nid oes ond y ddiweddaf, aef Laura 
Roberts, yn aros. Os credwn, a phaham 
na chredwn, dystiolaeth y saith hyn, ni 
fu y fath gyfeiUachau erioed a'r rhai a 
fwynhawyd ganddynt hwy. Clywsom yr 
hybarch Mr. Evans, wrth areithio yn 7 
cyfarfod tê cyntaf a gadwyd yn Mhorth- 
madog, yn dweyd, "Yr oedd yr hen 
chwaer Margaret Paul yn dweyd wrtha i 
pwy ddydd yma, nad ydyw pethan yn 
awr fawr debyg i*r hen amser, — nad oedd 
y pryd hwnw ddim son am ffraeo na dys- 
gyblu, ond fod pob cyfarfod yn néfoedd 
fechan." Wel, ni roddwn le i ammhen- 
aeth. Yr oedd yn eithaf naturiol iddynt 
hwy deimlo felly , ac yn ddigon teg iddynt 
gael dweyd hyny ar ol teimlo. 

Yn y cyfnod sydd yn awr dan ein sylw, 
yr oedd ysgol fiodeuog yn cael ei chadw 
yn y#Town Hall, Tremadog. Yr oedd 
mfibion amaethwyr a masnachwyr j 
wlad yn dylifo iddi o bob cẁr. Yr oedd 
amryw o ysgolfeistri o enwoflrrwydd, 
megys J. Parry, wedi hyny Dreborth, a 
John Wynn, Caemarfon, wedi bod ynddi 
yn cyfranu addysg. Yr athraw yn y 
cyfnod hwn oedd Mr. i). Morgan Wil- 
liams, yr hwn a ddaeth i enwogrwydd fel 
gweinidog yn mysg y Bedyddwyr, ac yn 
olynydd i Robert Hall yn Leicester. 
Daeth Mr. Richard Jones o Dolyddelen, 
(yn awr o Lanidloes), i f wyuhau manteia- 
ion yr ysgol, yn gystal a bod yn gyn- 
Dorthwy yn ngweinidogaeth y gair. Yroedd 
Mr. Jones yn boblogaidd ìawn fel preg- 
etliwr, a bu ei ddyfodiad i'r lle yn adgyf- 
nerthiad mawr i'r achos newydd., Yn 
ystod ei arosiad yma y codwyd capel 
Siloam, am yr hwn y bydd genym 
ychwaneg iV ddweyd pan ddelom heìbio 
hanes yr achos yn y Morfa Bychan. Ond 
gallwn ddywedyd yn awr fod Mr. Jonea 
wedi Ilafurío yn galed, ac wedi cerdded 
milldiroedd i gael arian i dalu am dano, 
ac ni orphwysodd nes ei gael yn gwbl 
rydd o*r ddyled. Yn yr amser hwnw, 
nid oedd pregethn yn Salem ar nos Sab- 
bath, am y cyfrifid ef yn rhy agos i Dre- 
madog. Y nos yn unig oedd adeg ÿ 
bregeth gan y Trefnyddion yn y dref, a'r 
boreu yn unig yn y Port. Oedwid yr 



Digitized by 



Google 



TB BOLWYSI CTlCBBia. 



123 



oedfa hwyrol gan yr Annibynwyr yn 
Siloam. Felly yr oedd y pelldcr parchus 

ddwy filldir a chwarter rhwng y ddau 
wasanaeth. Y mae Uawer o son yn mysg 
yr hen bobl am yr oedíaon hwylus a gaf- 
wyd yn Siloam, ac y mae Uu o hiliogaeth 
y rhai a ddaethant i*r gyfeiliach grefydd- 

01 gyntaf yn y Ue hwnw, yn aelodau 
defnyddiol yn Salem, a manau eraill. 
TmddaDgosai llaw Rhagluoiaeth yn am- 
Iwg ìawn yn anfoniad Mr. Richard Jones 
i'r lle. Agorwyd drws iddo i fyned i'r 
athrofa yn y Drefnewydd, ac o herwydd 
hyny, bu raid iddo dori y cysylltiad tynèr 
oedd rhyngddo â'r achos yn Mhorthmadog. 

Ar ol ymadawiad Mr. Jones, ceisiwyd 
gan y Parch. D. Peter, Caerfyrddin, anfon 
gwr ieuanc a gyf rifai yn gymhwys i gadw 
ysgol, a llenwi yr areithfa yn Salem. 
AnfpDodd Mr. James Wiliiams, Llanwr- 
tyd, (yn awr o Hwlffordd); ond ni chaf- 
odd y gwr ieuanc dysgedìg hwnw y lle 
yn ateb i'w ddysgwyliadau. Anfonodd 
Mr. Peter un o ef rydwyr yr Ysgol Ram- 
adegol, sef Mr. Henry Rees, o sir Gaer- 
fyrddin, yma, yr hwn a dderbyniwyd yn 
groeaawus. 

Y mae y cytundeb a wnaed â Mr. Rees 
m2wn perthynas âV ysgol ddyddiol, ger 
ein bron yn awr. Yr ydym yn ei gyf- 
Iwyno i'n hysgrif, fel enghraifft o*r hyn 
a gyfrifid yn barchus i ysgolfeistr yn y 
dyddìau hyny, ac fel coffadwriaeth o'r 
rhai a deimlent ddyddordeb mew%addysg 
yn ^ihorthmadog ar y pryd. 

" At a meeting of the undersigned 
committee, held in the Independent 
Chapel at Portmadoc, 1 Ith January, 1830, 
the foUowing resolution was agreed^to: — 

•* That they would undertake to ensure 
the sum of Twenty Pounds for the year 
ending 11 th January, 1831, to Mr. Henry 
Rees, subscribing among themselyes, 
share and ahare alike, any part thereof 
which may remain unproYÌded for by the 
payment of the scholars during that 
period. Provided that Mr. H. Rees under- 
takes to teach a daily school in the said 
chapel, at- which any number of chilc^ren, 
selected by the committee, • and not ex- 
ceediug 40 at any one period, shall be 
taught spelling, reading, writing, and 
arithmetic. The instruction to be in 
English, &c." 

J. S. ScHAW, Chairman. 



Jolrn Williams 
Daniél MorriB 
John Watldns 
Xvan JSvan8 
Henry Hnghes 
W. Williams 
Robert Griffith 



William RobertsThomas Jones 
James ETans Bobert Ellis 
David Biehards Dayid Jones 
Hemy Jones Orifflth Lloyd 
John Griffith Bobert Griffith 
J.ETan8,yj).M. J. 0. Paynter 



Yr enwau a roddhr mewn llythyrenau 
Italaidd yn unig sydd wedi eu gadaei 
Qan ein bod yn bwriadu i ranau o*r 



ysgrlfau hyn fod dipyn yn fwy dyddorol 
i drigolion Porthmadog nag i ueb arali, 
yr ydym yn cyflwyno rhestr o enwau y 
plant a gafwyd yn ysgol Mr. Rees y 
chwarter cyntaf :— 



Jane Grlffith 
John Jonee 
Catherine Jones 
William JoneB 
RobertLloyd 
WiUiamEyana 
Elinor Jones 
Ann Jonfls 
Dayid Jones 
Eyan Hnghes 
Jaoob Jones 
William MorriB 



DaTid Owen 
Hngh WilliamB 
Henry Lloyd 
Wm. BichardB 
Eliza. BiehardB 
Riohard DayieB 
Bobert Boberts 
John RobertB 
Ghiffith Erans 
ETanEranB 
Jane Paol 
BlliBWiUiamB 



Margaret Morrls 
GatherineMoRÌB 
Bobert BoberU 
Elinor Anthony 
Jannet EllÌB 
John EIIÌB 
Bobert Williamt 
Margt.WilUams 
Ann Jones 
DaTid Jones 
Owen Owens 
MaryHumphreyi 



Yr oedd Mr. Rees yn cymeryd yn dda 
fel pregethwr. Yr oedd yn Uawn o 
fywiogrwydd a nerth. Qhwanegwyd 
Difer mawr o aelodau at yr eglwys yn 
3 stod ei arosiad. Neillduwyd ef i waith 
cyflawn y weinidogaeth Meh. 2, 1831. 
Dechreuwyd y gwasanaeth gan y Parch. 
R. Ellis, Rhoslan, (yn awr o'r BrithdL'). 
Traddododd y Parch. E. Dayies, Traws- 
fynydd, ddarlith ar Natur Eglwys Crist. 
Holwyd y brawd ieuanc gan yr hybarch 
Jobn Eyans. Gweddlodd y Parch. DaYÌd 
James, Rhosymeirch, am fendith ar yr 
undeb a wnaed rhwng yr eglwys a Mr. 
Rees. Rhoddwyd y cynghor i*r gweinidog 
gan y Parch. C. Jones, Dolgellau; a 
phregethwyd ar ddyledswydd yr eglwya 
gan y Parch. A. Jones, Bangor. Preg- 
ethwyd yn y rhanau eraill o*r cyfarfod 
gan y Parchn. R. EIIis; A. Jones; Isaac 
Harries, Talysflrn; W. DaYÌes, Nefyn; E. 
Eyans, Abermaw ; a J. Wiiliams, Ff es- 
tiniog. 

Yn nhymmor gweinidogaeth Mr. Rees y 
symudwyd yr oedfa nos Sabbath o Siloam 
i Salem. Yr oedd Porthmadog erbyn 
hyny yn chwyddo i gfyn faint, a theimlai 
y cyfeiUion bron yn ddieithriad fod yr 
aroser wedi dyfod i roddi heibio yr hen 
drefn, i gyfarfod anghenion neillduol a 
grëwyd gan amgylchiadau newyddion. 
Gwelwyd yn fuan fod y symudiad hwnw 
yn yr iawn gyfeiriad Yr oedd y capel 
yn yr oedfaon hwyrol yn cael ei gwbl 
lenwi. Chwanegwyd at rifedi yr eglwys 
nifer o aelodau a barasant yn ffyddlon 
hyd angeu. Ni fu gweînidog erioed yn 
ddyfnach yn serch ei eglwys nag oedd 
Mr. Rees. Ond ni fu ei arosiad yn hir 
yn Mhorthmadog. Derbyniodd alwad 
gan yr eglwysi yn Pentraeth a Phenmyn- 
ydd, Mon, líe bu yn llafurio yn fifyddlon 
a Ilwyddiannus am lawer o flynyddau. 

Bu y cyfeillion yn Mhorthmadog am 
dymmor heb weínidog ar ol ymadawiad 
Mr. Rees. Yr oedd acbos ei ymadáwiad 
sydyn yn tueddu at grëu anhyder yn 
aelodau yr eglwys yn eu gilydd. Ni fu 
yno ymbleidio cyhoeddus na therfysg; 



Digitized by 



Goògle 



124 



TR EOLW7SI CTMRSIO. 



ond, pywfodd, daetb gwrthweithiad difaol ] 
ar ol y llwyddiantafwynhawyd. Oerwyd 
cariad Uawer. Ond efallai na raid 1 ni 
chwilio am yr achosion o*r cyfnewidiad 
mewn aclìosion personol a neilldaol. Pwy 
erioed a welodd adfy wiad cryf heb ganfod 
tymmor o oerfelgarwch yn ei ddilyn? Tr 
ydym yn bamu na ddylai un gweinidog 
ddianc ymaith o'i safle, wrth weled ar- 
wyddion o wrthweithiad ar ol adfywiad. 
Pwy na addefa mai *' awr y brofedigaeth '* 
i weinidog ffyddlon yw adeg dirywiad yr 
eglwys ar ol tymmor o fywiogrwydd a 
llwyddiant? ond yr ydym wedi cael ein 
gweithio gan yr hyn a welRom i grcdu fod 
rhywbeth gwell na dianc iV wneud o dan 
y fath amgylchiadau. Gwelsom rai yn 
"Befyll yn 'y nos," ac yn cael y fraint o 
weled y wawr yn tori drachefn Beth a 
roddem — yn hytrach, beth na roddem, am 
gasgliad helaeth a chryno o ffeithiau i 
daflu goleuni ar y pwnc pwyaig hwn? 

Bu yr eglwys yn Salem am dymmor 
heb weinidog, ac efallai heb doedd gref 
i geisio un. Yn y flwyddyn 1834, cyfeir- 
iwyd eu sylw at Mr. Joseph Morris, yr 
hwn oedd yn bregethwr cymeradwy iawn 
yn Liverpool. Yr oedd mor uchel yn 
mam y cyfeillion yno, fel y bu Uawer yn 
Eglwys Greenland St. yn teimlo tuedd i'w 
alw yn weinidog iddynt, cyn sefydliad 
Mr. Pierce yno. Wedi i Mr. Morris dreulio 
ychydig amser yn Salem, rhoddwyd iddo 
alwad unfrydol i gymeryd y weinidogaeth, 
a neîllduwyd ef i*r swydd ar y ISfed o 
Hydref, yn y flwyddyn uchod, pryd y 
gweinyddodd y Parchn. T. Daries, Ffes- 
tiniog; E. Dayies, Trawsfynydd; E. 
Eirans, Abermaw; C. Jones, Dolgellau; 
ac craill. 

Er fod Mr. Morris yn mwynhau ym- 
ddiriedaeth yr eglwys fel gwr Duw, yn 
ymroddi i gyflawni ei weinidogaeth, ac i 
" ganmol ei hun wrth bob cydwybod dyn- 
ion yn ngolwg Duw;" etto, cyfarfu â 
llawer o bethau i*w ddigaloni. Yr oedd 
ynddo awydd angerddol am eglwys bur, 
ac ni allai oddef anwastadrwydd yn 
muchedd y rhai a broffeäcnt ffyddlondeb 
i Grist. Teimlodd ei hunan dan augen- 
rheidrwydd i wneud yr hyn a gyfritai efe 
yn rhwymedigaeth arno, gan adael y can- 
lyniadau yn llaw ei Arglwydd. Yr oedd 
líeihad yr eglwys mewn nifer yn cario 
dylanwad ar ei adnoddau bydol pan oedd 
ei deulu yn cynnyddu, a phenderfynodd 
i newid maes ei lafur, os agorai Bhaglun- 
iaeth rhyw le oM flaen. Cafodd alwad 
gan eglwysi Bwlchtocyn ac Abersoch, a 
chymerodd eu gofal yn Hydref, 1836. 
Gadawodd Borthmadog heb un brycheuyn 
ar ei gymeriad. Y mae erbyn hyn wedi 
rhoddi heibio y weinidogaeth sefydlog, ond 
yn llafurio yn ddefnyddiol fel pregethwr, 
ac y mae yn dda gan bawb a*i hadwaena 



weled Rhaglnniaeth wedi gofála mor 
dyner am dano yn rohrydnawn bywyd. 

Y mae gan Mr. Morris fab, yr hwn sydd 
yn hynodi ei hun fel ysgolhaig, ac yn nn 

efrydwyr mwyaf Uwyddiannus y New 
Coll^. Yr ydym yn gobeithio y rhoddir 
i'n hanwyl frawd y boddlonrwydd o weled 
ei fab ar uchelfanau y weinidogaeth. 

Yn amser gweinidogaeth Mr. Morris j 
newidiwyd y cynllun i ga^glu arian j 
weinidogaeth o*r misol i'r wythnosoi. 
Yr oedd hyny yn agosâd at drefn y 
Testament Newydd. Yr ydym wedi 
sylwi fod pob diwygiad yn codi prophwydi. 
Buasdi pob achos crefyddol by w, drwy j 
byd, wedi marw cyn hyn, pe buasai 
prophwydo ei farwolaeth yn ddigon i*w 
ladd. Nid y rhai sydd yn gwir deimlo 
dros yr achos yw y rhai sydd yn dweyd 
bob lleuad, "Chwi a ddyfethwch yr 
achos," os gwnewch fel hyn neu fel aralL 

Y peth mawr i boh eglwys, fel i bob dyn 
yn bersonol, > w gwneud yr hyn sydd yn 
iàwn, a gadael y canlyniadau yn Uaw 
Duw. Y mae gormod o ofn digio, ac 
awydd bodiio y byd, wedi cael llywodr- 
aethu yn rhy hir yn yr eglwysi. Yr ydym 
yn methu gweled paham nad all cym- 
deithas grefyddol argraffu ei hadrodd- 
iadau bob blwyddyn fel cymdeithasan 
eraiU. " Plant y goleuni ** y gelwir cref- 
yddwyr, ac ni ddylent drin pethan y 
bywyd hwn yn fwy annhrefnus nag 
eraiIL «Cafwyd allan yn Salem, yn gy stai 
ag yn mhob man arall lle y gwnaed y 
casgliad bob dydd cyntaf o*r wythnos, 
fod mwy o arian yn dyfod i law, a hyny 
yn esmwythach i*r cyfranwyr. Y mae 
aelodau ein heglwyni yn syrthio i mewn i'r 
drefn ysgrythyrol, heb wybod fod un am- 
mheuaeth i fod ar y pwnc. Y mae jr 
hen syniadau a fu yn dylanwadu fel 
diffoddydd ar weithgarwch yr eglwysi, 
yn cilio ymaith yn gyflym, ac ni cheir 
neb mor ddibarch i farn eraill am dano 
ag a fentro awgrymu fod neb^*yn hiraethn 
ar eu hoL Y mae eglwysi yn cael eu 
gwasgu weithiau gan amgylchiadan y 
bydd raid iddynt lúosogi eu casgliadau, 
neu fyned yn fethdalwyr. 

Y niac un enw na ddylem ei anghofio 
mewn cysylltiad â*r àchos yn Salem. sef 
Mr. Robert Roberts {Robin Meirion\ 
Trawsfynydd. Bu y gwr ieuanc seraph- 
aidd hwn yn dra ffyddlon i'r "praidd 
bychan ** yn y Ile. Yr oedd yn ymwelydd 
• croesawedig yn nheulu Mr. Williams, ac 
efe a adawodd argraff annileadwy ar 
feddyliau pob aelod o'r teulu. lë, mor 
barchedlg oedd yn nghyfrif y boneddwr 
enwedig, fel na allai son am dano heb 
dywallt <}eigryn yn mhen blynyddan ar 

01 ei gladdu. Bu ei gydnabyddiaeth ft^r 
teulu yn foddion i'w ddwyn i sylw Mi»s 
Aldertey, yr hon a fu yn brif offeryn i'w 



Digitized by 



Google 



BARDDONIAETH. 



125 



gtíél i athrofa Cheshnnt. Boh tro y deuai 
î*w hen wlad yn nhymmor ei efrydiaeth, 
arf erai dreulio cryn lawer o'i amser yn 
Nhuhwnt-i'r-bwlch; a phan y dychwelodd 
adref , yn ngafaelion marwol y daríodedig- 
aeth, profodd garedigrwydd ac ymgeledd y 
cyfeillion yn Mhorthmadog. Mor uchel 
oedd ei safle yn marn yr eglwys yn 



Salem, fel yr oedd yno amry w o*r aelodaa 
yn awyddns i roddì galwad iddo yn wein- 
idog cyn ei fynediad i*r athrofa. Bu farw 
y brawd ieuanc gobeithiel Robin Meirion 
Gorph. 18, 1832, yn 25 mlwydd oed. Y 
mae ei ysgrifau a welir yn britho dalenan 
y Dtsoedtdd am 1830^1, yn amlyga 
gallu a dynodd gryn lawer o sylw. 



iSarlitioniartl). 



MARWNAD 

Sr eof am y ddiweddar Mrê. M. Joneit priod 
Mr. Bobert Jénei, Hardey. 

•• Beoyw yn ofni yr Arglwydd, hl a gaiffglod.'* 

GwLÁD cystnddian, gwlad wylofain, 

Gwlad y marw ywr ddaear hon j 
Amser esgor ar ondian, 

Gofid esgor boea i'r fìron ; 
Hoewder wywir gan flinderan, 

Trallod rycha'r lyfnaf wedd ; 
Ciyider leddir gan wendidau, 

B^rwyd lyncir gan y bedd. 

Angen, gelyn hyf dynolryw, 

Llyncaist lawer myrdd i'th g(d, 
Heb of alu hanner eiliad 

Beth fo*r teimlad ar en hol ; 
Btto gwelir dithau weithian 

Fel yn methu oasglu nerth 
I drywanu ambell fynwes— 

Mynwes lawn o rin a gwerth. 

Felly buost am flynyddau 

Wediclwyfo'n hanwyl chwaer; 
Saeth wenwynig ar dy fwa— 

Syllu aini o dy gaer, 
Etto'nmethu tynirr llinyn 

I ergydio'i chalon hi : 
Oes tosturì, dywed imi, 

Yn dy fynwes grenlawn diP 

Os oee ynot ryw dosturi, 

'Chydig gysnr rydd i'r byw, 
Caled ydyw dy dynerwch, 

A'th dosturi ereulawn yw; 
Ond waeth tewi — gwell o lawer— 

Neu gofynwn it , I'aham, 
Pan gyflwynai Duw ei phlentyn, 

Mynit ti gael claddu'r fam. 

Ery gwyddom mai ffblineb 

y w galam a thrjrmhan, 
Pan y fireilw Duw ei blentyn 

Pry rr nefoedd i'w fwynhan; 

l mor ynfÿd ydy w wylo 
Pan mae engyl Gwynfa fawr 

Ollyn canu am waredu 
ün o blant y cystudd mawr. 

Etto rhaid i'r galon ddynol^ 

Calon dyner llawn o serch, 
Gael gollyngdod i'w gofidiau 

Pan yn nghanol storom eroh: 
A phryd gwelir storom gryfach 

Na phan gollir cyfaill cun; 
Pan o dan y dymhestl yma— 

Wylodd lesn mawr ei hnn. 

Bhaid i minnau ollwng deÌGfryn 
Gloew o fy nghalon lawn, 

1 eneinio ooflÌAdwriaeth 

Un oedd imi'n anwyl iawn : 



Pan y rhed yn araf ddyrtaw 
Tros ty ngmdd y deigiTn por, 

Calon sydd yn arllwys allan 
Drwy y llygad ran o'i chur. 

Gmddian lluaws o'i chyfeUlion 

Ydynt laith gan ddagraa Berob,— 
Daffrau priod yn oymysga 

Gyda dagran unig ferch; 
Gwrando ar y dagran jma 

Sydd yn hyawdl, er yn fúd, 
Yn cyhoeddi ei rhinweddaa 

A'i chymeriad wrth y byd. 

Dagrau ei chyfeillion dd'wedant— 

Addfwyh, didwyU, ydoedd hi; 
Daflrrau'i phnod a atebant— 

Ffÿddlawn, serchog, oedd i mi; 
Dagrau'r feroh yn uwch a ddywed— 

O, fÿ ngholled ! O, tj ngham 1 
OoUaiB ei chynghoríon gwerthfawr, 

Yn ei marw, ooUais faml 

Br mai tawel oedd a gwylaidd, 

Dystaw a diaddum iawn, 
Meddai ar gymeriad doniol^ 

Araeth hyawdl ganddo gawn: 
Tra bo gwerth ar grefydd syml, 

Bhinwedd hefyd yn ei f^, 
Pery'n iraidd, hardd, a gwyrddUuL 

DdaU ei chofladwriaeth hi. 

Hawdd y geUwch chwithan wylo, 

Bfengylwyr Seion Duw, 
Haẁdd y gellwch chwyddo'r galar— 

Yma Mrs. Jones nid yw; 
Nid y w yma i'ch croesawu 

Ar nos Sadwm megys cynt, 
Pan gyrhaeddech yn rhynedig 

Gan y daith ac oemi'r gwynt. 

Mor groesawffar y'ch derbyniai 

Gyda'i chaTon yn ei gwên, 
Teimlo'i chroesaw wnaech yn newydd, 

Br ei fod i chwi yn hen: 
Bhyndod giUai ar ei haelwyd, 

Ffoai newyn wrth ei bwrdd, 
Gwres ei charedigrwydd jrrai 

Bich bUnderau oU i flẁrdd. . 

Seion, wyla dithau heddyw, 

Wyla'n hidl, etto'n lud; 
Collaist ddrych a adlewmhai 

Ddelw'r nefoedd ar y byd: 
Fel mae'r llyn yn adlewyrchii 

Delw'r haul ar lygad dyn, 
Felly'r Crístion adlewyrcha 

Ddelw Haul y nef ei hun. 

Os dymunit ar y ddaear 

Weled delw'r santaidd lor, 
(Ernad ydyw ond y gwlithyn 

Yn arádangoe delìrr môr) 



Digitized by 



Google 



126 



COFNODION ENWADOL. 



Ediych ar gymeriad Orlstíon^ 

Amo hefÿd sylwa'r nef» 
A ohei weled amlinellaa 

0*i gymeriad dwyfol Bf . 

Fel mae'r haol yn gwel'd ei ddelw 

Yn y ífwlithyn byohan claer, 
Felly Dnw ei ddelw yntan 

Welai'n eglnr yn ein ohwaer: 
Sofiódd Duw yr adlowyrohiad, 

Codi ato wnaeth y Unn, 
Fel y owyd yr haaly gwlithyn 

Ddeil ei ddelw ato'i hun. 

BryB mwy f el perl tryloew 
Frr yn mhalas Brenin nef, 

Tmddysgleiria dan dywyniad 
Llaehar ei ogoniant ef. 

Delw Dnw jn awr sydd berffùth, 
Bngyl Byllant ar y llnn, 



Ac ymlona'r meddwl Dwyfol 
Tjth wrth Bylln amo'i nnn. 

Ob goddefodd Dnw i'r parlys 

I anurddo'i gwisg o gnawd« 
Tn ei Ue ca'dd wisg sydd deilwng 

O enw'i Thad a gwaed ei Brawd: 
Gloewaoh gwi>g nag aden oerub, 

Gànach ^jrrddTna'r eira gyryn} 
Dnw ei hnnan oedd y pnnwr, 

Fery byth yn berffiaith wyn. 

Pan yn dyoddef gan arteithiaa 

Tanllyd wree y purol bair, 
Gafodd fodd i ymdaweln, 

Sngnai nerth o'r dwyfol air; 
Daliodd wreB y ffẃm heb rwgnaoh, 

Perl i'r goron ynddi gaed; 
Erys mwy yn brawf o efikith 

Aberth Grist a rhin ei waed. 
Sanley, RoBBas AbwsIi» (Ceit), 



Mnoìiion SEntoatioL 



ATHBOFA ANNIBYNOL Y BALA. 
Pwyllgor Mawrth 1, 1870. 

Tb oedd nifer lluosog o weinidogion a 
chynnrychiolwyr yr eglwysi yn nghyd, a'r 
Parch. J. LewÌB, Henllan, yn gadeirydd. 
Pasiwyd y penderfyniadan canlynol: — 

1. Fod J. W. Pritchard yn caei caniatâd 
i ymadaei â*r ysgol, i gymeryd gofal 
eglwysi y Graig a*r PwUglas. 

2. Fod yr ymgeiswyr canlynol yn cael 
en derbyn i*r athrofa:— Owen JenUns, 
Bobert Smith, WiUiam Griffitbs, D. £. 
PhiUips, T. M. Lewis, J. Roberts, J. B. 
Hughes, Bennet Jones, a T. Morris. 

3. Fod E. Jones, Bodedeyrn, a J. D. 
Thomas, Coed-duon, yn cael eu derbyn 
i'r atbrofa ar yr ammod eu bod i fyned 
tan arboliad ar ben y chwe* mis prawf, a 
tbystiolaeth yr arhol wyr yn gymeradwyol 
iddynt. 

4. Fod Mr. Webster, Beaumaris, yn 
cael blwyddyn o ysgol yn y sefydUad, yn 
ol ei gais, ar ei draul ei bun, a rhyddid 
iddo ymgeisio, ar ddiwedd hyny o dynimor, 
am dderbyniad yn y drefìi reolaidd i*r 
athrofa. 

5. Fod y Parchn. D. Lloyd Jones; D. 
Bees, Capelmawr; Dr. Pan Jones; a W. 
Thomas, Bwlchnewydd, i ystyried y cyn- 
Uun newydd o addysg, a threfn taliadau 
i'r myfyrwyr, a ddarllenwyd i'r pwyUgor 
gan Mr. Jones, Rnthin, ac i wneud ad- 
roddiad arno i bwyllgor MedL 

6. Fod diolchgarwch y pwyUgor yn 
cael ei gyflwyno i O. Richardi», Ysw., 
M.D., am ei garedigrwydd i*r8efydUad,yn 
xhoi ei dystiolaeth ar sefyllfa iechyd yr 
ymgeiswyr i*r athrofa yn rhad. 

7. Fod diolchgarwch cynbes y pwyllgor 
yn cael ei gyflwyno i'r person cenedlgarol 
a roddodd £\ o wobr i'r Cymreigydd 
goreu yn y sefydliad. 



8. Fod cais yn cael ei wneud at ▼ 
Proffeswr Morris, Aberhon Idu, am roiioi 
yr Ânerchiad Blynyddol i'r myfyrwyr y 
flwyddyn nesaf, 

Yn yr hwyr, yn y capel, traddododd 
y Parch. J. Lewis, Henllan, Anerchiad 
neillduol briodol a gwert^fawr i'r myfyr- 
wyr, yn mhresenoldeb cy nnulleidfa luosog, 
ar y ddiareb Roegaidd, **Adnebydd àj 
hun.** 

Cynnygiwyd diclch i Mr. Lewis am ei 

Anerchiad gwerthfawr gan y Parch. W, 

Edwards, Aherdar, yr hwn a eiliwyd gan 

I y Paicb. L Tbomas, Towyn; a chydsyn- 

• iodd Mr. Lewis â cbais y cyfarfod î gy^ 

hoeddi ei Anerchiad yn y Diwygiwr a*r 

'. Dtsobdtdd. 

! Arholiad y Myfyrwyr, 

Rhenir pob dosbarth yn laf ac yn 2U, 

yn ol fel yr ymddangosai teilyngdod 

I cymharol yr atebion i mi. GaU, yn 

i hawdd, fy mod wedi camsynied mewn 

I rhai amgylchiadau, a gaU weithiau fyfyr- 

iwr fod yn wacth nag ef ei hun ar ad^ 

yr arholiad. 

Algebra, Trefnwyd digon, a gormod, 
o ofyniadau ar y pwnc hwn i unrhyw 
ddyn i'w bateb yn yr amser a ganiateid 
er profi rhwyddineb y myfyrwyr, yn 
gystal a phrofi eu dyfais yn eu hatebion. 
I Pedwar oedd yn y dosbarth; ac y mae yn 
hawddach eu rhanu ar y pwnc hwn na 
nemawr ddim arall wrth rif yr atebioa 
cywir. Saif y dosbarth fel hyn: — 
1. John Thomas, David Brace, a James 
I Jones. 2. David Roberts. 
I Natural PhÜosoph^, Mae yn y dos- 
barth yma 10, a geUir eu rhanu: — 

l.John Roberts, John Griffiths, Joha 
Rees, a Lloyd Roberts. 2. W. S. 
Daries, Isaac J. £vans, W. Bowt^n, Jobn 
D'avieB, John Pritchard, a Peter Davie8. 



Digitized by 



Google 



COFMODION mrWADOL. 



12Ì 



Loche an the ünderstanding, Cjnnwy^ 
y doBbarth hwn 10, a rhenir hwy :— 

1. John Griffiths, John Robërts, W. S. 
Dayies, a John Rees. 2. Isaac J. Eyans, 
John DaYÌes, W. Bowen, Lloyd Roberts, 
John Pritchard, a Peter Dayies. 

BuHer^s Analogy. Mae yn y dosbarth 
hwn etto 10, a rhenir hwy fel y canlyn: — 
1. John Roberts, John Dayies, John 
Griffiths, Lloyd Roberts, Isaac J. Evans, 
a W. S. Daries. 2. John Rees, John 
Pritchard, Peter Daries, a W. Bowen. 

Buciid, Dosbarth o 4 yŵ hwn ; y mae 
y papyrau wedi eu llanw yn dda iawn, 
ac mor agos i'w gilydd fel nas gallaf 
wneud un rbaniad arnynt. Eu henwau 
y w James Jones, John Thomas, Dayid O. 
Brace, a David Roberts. 

Nid y w y drefn y gosodir yr enwau yn 
y dosbarth hwn, nac un dosbarth arall, 
yn dangos teilyngdod cymharol eu papyr- 
au, yn mhellach nag y gwna y rhifau 
• 1. a 2.* hyny. 

Yr oedd rhy w Gymro-garwr wedi anfon 
£1 yn wobr i'r Cynìreigydd goreu. Daeth 
tri yn mlaen i gystadlu— D. O. Brace, J. 
Thomas, a John Rees. Rhanwyd y wobr 
fel y canlyn:— D. O. Brace, lOs.; John 
Thonaas, 5s. ; John Rees, 58. 

Gobeithio y parha y Cymro-garwr yma, 
neu ry wrai eraiU, i roddi gwobrau cyffel- 
yb. Byddai hyny yn gefnogaeth i 
ddynion ieuainc yn eìn sefydliadau 
addysgawl ar gyfer y weinidogaeth, 1 
fyfyrio yr iaith y byddont yn siarad 
ynddi gyda manylrwydd. Mae yn briodol 
i mi grybwyll fod yr oll o'r papyrau wedi 
eu hysgrifenu yn dda, eu trefnu yn 
ddestlus, ac yn hawdd eu darllen, a'u 
cyniharu gan bawb o'r myfyrwyr yn 
mhob dosbarth, fel y maent yn y peth 
yma yn esiampl deilwng i'w hefelychu 
mewn unrhyw sefydliad. 

Bwìchnewydd, W. Thomás. 

Nid yw yr arholydd arall wedi danfon 
ei adroddiad etto.— E. Williams, Dinas. 

CYFABrOD BLYNYDDOL SIR BENFRO. 

Cynnaliwyd y cyfarfod hwn yn y Ford, 
Mawrth 8 a'r 9, pan oedd yn bresenoí 
12 gweinidog o'r Cyfundeb Cymreig, a 7 
o'r un Seisnig. Cafwyd dwy gynnadledd 
y dydd cyntaf, dan Iywyddiaeth y Parch. 
Daniel Jones, gweinidog y Ue. Yn y 
cynnadleddau ymdriniwyd ä'r mfiterion 
îsod:— 

1. Cyfarfodydd dyfodol. Cynnelîr 
Cyfarfod Cenadol%y Cyfundeb Cÿmreig 
yn Liandeilo a'r Tabernacl. Y Cyfarfod 
Chwarterol Hydrefol yn Pergamus, Maen- 
clochog; a'r Cyfarfod Sirol yn Zion'8 
Hill, yn Mawrth, 1871. 
'2. Aelodau ar Bwyllgorau Athrofeydd 



Caérfyrddin ac Aberhonddu am 1870—1. 
Knwyd i fod ar Bwyllgor Aberhondduy 
Parch. R. Perkins, Maenclochog; a W. 
Trewent, Ysw., Penfro; ac ar Bwyllgor 
Caerfyrddin, y Parch. H. C. Long, Hwl- 
ffordd; a J. Thonias, Ysw., Llethr. 

3. Ýsgrif agoriad y Mynwentydd. 
Appwyntiwyd y Parch. J. Dayles, Mor- 
iah; Parch. H. C. Long; W. Trewent, 
Ysw.; a J. Thomas, Ysw., i dynu i fyny 
ddeiseb yn erbyn yr ysgrif, ac i ohebu 
yn nghylch yr ysgrif â Meistri Morgan, 
Hadfield, a Richard, a*r tri aelod dros y 
sir a'r bwrdeisdrefi. Nid oedd gan un yn 
y gynnadledd air da i ddywedyd am yr 
ysgrif, er y carem symud pob analiuog- 
rwydd i weinidogion Anghydffurfiol weini 
yn y Llanau, a gweinidogion Cydfihirfiol 
weini mewn addoidai Ymneíllduol. 

4. Ysgrif y Llywodraeth ar Addysg, 
Cydunwyd â Memorial i Mr. Glad- 
stone, a dynwyd i fyny gan y Staflord- 
shire Congregational Únion, yn ceisio 
gwelliantau yn yr ysgrif, a mabwysiad- 
wyd deiseb gyffelyb yn y cyfarfod. Bu 
dadl hir ar ddeiseb Pwyllgor Llanidloes, 
ond y diwedd fu gadael i'r cwestiwn, daa 
deiihlo nad oedd a fynem fel cyrff cref- 
yddol ond â gofalu na byddai i'r ysgrif 
gyfyngu ar ryddid crefyddol. Ym- 
ddengys yr ysgrif fel y mae yn welliant ar 
y cynllun presenol, a chyda sicrhaa 
etholiad y Byrddau Lleol gan dŷ-ddalwyr 
pob ardal, gall fod yn ateb i anghenion 
gwahanol ranau y wlad. 

5. Cymdeithas Ddarbodawl i Weinid- 
ogion Annibynol Cymru. Darllenwyd 
cy Ichlythyr o Ferthyr— amlygwyd cymer- 
adwyaeth o'r amcan— ammheuwỳd a oedd 
yn ymarferol— -a theimlid fod hyn yn un 
o lawer o gwestiynau cyffredinol y 
byddai yn dda. gweled ündeb Annibynol 
Cymreig wedi ei ffurfio i'w hystyried. 

6. Capel Coffadwriaethol Neyland. 
Hysbyswyd fod arno dros £400 o ddyled; 
ac er fod y Cyfundeb Cymreig wedi cyf- 
ranu £200 ato, cydunwyd i groesawu ym- 
welwyr oddiwrth y Saescn i geisio ail 
danysgrifiadau er lleihau y ddyled. 

7. y Perabrokeshire Christian Penny 
Magazine. Dangoswyd rhai rhifynau o 
hono, a chymeradwywyd ef i dderbyniad 
gan bersonau a theuluoedd a ddeallant 
Saesonaeg yn y Cyfundeb Cymreig. 

8. Y Gymdeithas er attai Gwerthiad 
Diodydd Meddwoi ar y Sabbath. Gad- 
ewid y mater o gasglu ati, a phregetha 
drosti, at farn, a theimlad, a chyfieusder- 
au gweinidogion ac eglwysi, pan weler 
beth fydd darbodion ysgrif Mr. Bruce. 

9. Trysorfa Gyfundebol Gymreig. 
Barnwyd mai da fyddai ei ffurfio, a chael 
casgliad blynyddol ati oddiwrth bob 
eglwys yn y Cyfundeb. Nodwyd y Parch. 
T. Lewis, Sol&u;h, yn drysorydd. 



Digitized by 



Google 



128 



COFNODION ENWADOL. 



Yr oedfaon cyhoeddus, 
Pregethwyd am 6 mewn gwahanol 
gapeli ac anneddau yn yr ardal, a chaf wyd 
cjfarfodydd boddhaol jn mhob lle. Boreu 
Mercher, Mawrth 9, yn y capel, gweddî- 
odd y Parch. C. Guion, Milford; preg- 
ethodd y Parch. D. Anthony, Tenby, ar 
Offeiriadaeth Crist; a'r Parcli. E. Lewis, 
Brynberian, ar y Cyfarfod Gweddi. Am 
2» gweddîodd y Parch. D. Johns, Berea; 
pregethodd Foullces, Tyddewi, ar Salm 
xix. 12; ac Eyans, Hebron, ar Esa. iiL 
10, 11. Pregethwyd drachefn yn yr 
hwyr. Yr oedd pob gradd a sefyilfa yn 
yr ardal wedi cyduno i groesawu y cyf- 
arfod, gan ddysgwyl cael presenoldeb y 
rhan f wyaf o weinidogion y sir. Nac of oed 
yr holl weinidogion Cymreig a Seisnig 
ddyfod i'n cyfarfod sirol a blynyddol.— 
S. Eyans. 

NEBO, CEBEDiaiON. 

Cynnaliwyd Cyfarfod Chwarterol, yr 
hwn hefyd oedd yn gyfarfod sefydliad y 
Parch. K. RowLinds, gynt o Lauiestyn 
a Ceidio, yn weinidog yr egl wysi y d Nebo 
a Llanon, yn y lle uchod, ar yr 2ii a*r 
3ydd cyfisol. Llywydd y gynnadledd — 
Parch. O. Thomas, Brynmair. Pender^ 
fynwyd— Fod y Cyfarfod Chwarterol 
nesaf i fod yn Neuaddlwyd, yn mis MaL 
Ein bod fel gweinidogion yn mawr gy mer- 
adwyo llyf r y Parchn. J. Thomas, Liver- 
pool, a Dr. Rees, Abertawe, ar Hanea 
Annibt/niaeth^ 1 sylw eglwysi y sir. Dar- 
Uenwyd liythyr cymeradwyaeth y Parch. 
R B^wlands, oddiwrth Gyfundeb Caer- 
nanEon, a derbyniwyd ef yn wresog i'r 
Cyfundeb hwn. . Ein bod yn teimlo yn 
oédus fod rhai eglwysi yn y Cyfuudeb 
heb wneud dim at " Drysorfa Colegdy 
newydd Aberhonddu;" ac yn hyderuy 
gwnant eu cyfran gyda'r brys mwyaf, er 
mwyn sicrhau y £200 sydd eisieu er cyf- 
arfod â chynnygiad Mr. Morley. Ym- 
rwymodd aniryw o weinidogion eglwyäi 
sydd wedi gwneud yn dda, 'a rhai o hon- 
ynt yn enwog, i anfoo £1 etto i'r drysor- 
fa. Bu ymddyddan helaeth ar ysgrif 
Mr. Forster ar dwdc gorbwysig Addysg. 
Nis gallai y gynnadledd ei gymeradwyo 
fel ag y mae. Yn hytrach na dilëu yr 
anhawsder mewn cysylltiad âg addysg 
grefyddol yn yr ysgoiion dyddioì, ni wna 
yr ysgrif ond ei symud, a'i daflu ar y 
Bwrdd Addysg Lleol, yr hyn sydd yn 
Bicr o arwain i ymryson parhaus. Ed- 
rychid ar y conscience clause yn sarhad 
ar Ymneillduwyr. Nid oedd yn cydweled 
ar y penttiùsive power of compuUion, 
Hyderid y gwna holl egiwysi y sir ddeis- 
ebu gyda Ìtya yn erbyn yr adranau gwrth- 
wynebus yn yr ysgrif. Pregethwyd ar 
Natur Eglwys gan y Parch. R. Thomas, 



Penrhiwgaled, a dymunai y frawdoliaeth 
yn daer arno ei chyhoeddi, yn y dull y 
gwelo ef yn dda. â'r hyn y cydsyniodd 
yntau. Pregethwyd yn y gwahanol oed- 
faon gan y Parchn. Jones, Drewen; 
DaYÌes, Llanbedr; WiiUams, Hawen; 
Parry, Abersoch; Thomas, Penrhiwgaled; 
Thomas, Brynmair; Jones, Hebron; Dr. 
Phillips, (M.), Hereford; a Rees, Llan- 
badarn. Dechreuwyd gan Phillips, Ty'n- 
ygwndwn; Morgan, PenUn; a Dayies, 
Graigwen. Cafwyd oedfaon da, pregeth- 
au grymus. Arosed berdith y nef ar y 
gwirioneddau a draddo'dwyd, ac ar yr 
undeb. Sicrhäed Mr. fiowlands iddo ei 
hun radd mor uchel yn yr Undeb hwn ag 
a wnaeth yn Arfon.— J. M. P. 

, Y BONTNEWYDD. 

Mawrth 15 a'r 16, cynnaliwyd cyfarfod 
yn y Ue uchod. Yr oedd hwn yn gy far- 
fod sefydliad y Parcli. L. WiUiams, yn 
ddiweddar o Lanarmon, swydd Dinhycb, 
i fod yn weinidog yn y Bontnewydd a 
Saron. Nos Fawrth. pregethodd y brawd 
E. ËYans, Caernarfon. Boreu Mercher, 
dywedwyd ychydîg ar Natur Eglwys gan 
y hrawd R. Thomas, Bangor. Gofynwyd 
arwydd gan y gynnuUeidfa o*u dewisiad 
o'r gweinidog newydd, a chanddo yntau 
o'i gydsyniad â galwad pobl ei ofal iV 
bugeUio» gan Mr. Eyans, Caernarfon ; ac 
wedi cael cydnabyddiaeth y ddwy blaid, 
gweddîodd Mr. Eyans am fendith y nef 
ar yr undeb. Anerchwyd y gweinidog 
gan Mr. Jones, Abermaw; a'r eglwysi 
gan Mr. Roberts, Caemarfon. Yn y 
prydnawn, pregethodd y brodyr W. 
Nicholson, Treflys; a D. Roberts, Caer- 
narfon. Yn yr hwyr, pregethwyd gan y 
brawd J. Jones, Abermaw; a'r brawd R. 
Thomas, Bangor. 

Mae Mr. Wüliams yn dechreu ar ei 
weinidogaeth yn y Bontnewydd a Saron 
yn nghanol amryw o arwyddion gobeithiol 
am ei Iwyddiant a'i gysur. Bydded ben- 
dith yr Ysbryd Glan ar ei lafur yn y maes 
newydd a dyddorol hwn. 

URDDULD. 

lon. 21, cynnaliwyd cyf&rfod yn Soar, 
Nefyn, i neiUduo Mr. Richard Roberts, o 
Lanfaelog, Mon, i waith y weinidogaeth 
yn Nefyn a'r Morfa. Öechreuwyd y 
gwasanaeth gan y Parch. E. Morris, 
Penrhyn; pregethodd y Parch. Dayid 
Griffith, Port Dinorwic, ar Natur Eglwys. 
Holwyd y brawd ieuÄnc gan y Parch. H. 
T.'Parry, Abersoch. Gofynoddy Párch. E. 
Morris am bleidlais aelodau yr eglwysi, a 
gweddîoddy Parch.E W Jones, Talysarn, 
am fendith ar yr undeb a ffurfiwyd. 
Rhoddwyd y cynghor i'r gweinidog gan 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



129 



y Parch. W. Lloyd, Caergybi; ac i'p eg- 
Iwysi gan y Parch. W. Ambrose. 

Pregethwyd y noson gyntaf a'r olaf yn 
y ddau gapel. Y pregethwyr oeddynt y 
Parchn. E. Erans, Caernarfon: W. Ara- 
brose; D. Griffith; W. Lloyd; E. Morris; 
a D. Jones, Capel Helyg. 

Yr ydym yn dymuno tymmor hir a 
llwyddiannns i'n brawd Mr. Boberts yn y 
lle pwysig hwn. 

Y PABCfH. JONATHAN DAYIBS, L^iAN- 
AELHAIABN. 

Ar y dydd diweddaf o lonawr y galwyd 
yr ^en frawd hwn o ofidiau y fuchedd 
hon. Yr oedd wedi cyrhaedd i gyffiniau 
y pedwar ugain, sef 77. Yr oedd yn 
frodor o Lanybri, yn sir Gaerfyrddin. 
Daeth ar ymweliad à*r Gogledd yn y fl. 
1823. Derbyniodd alwad gan yr eglwys 
fechan yn Bethlehem, Llanhaiarn. Or- 
deiniwyd ef yno lon. 16, 1824. Wele 
restr o enwau y pregethwyr oeddynt yn 
bresenol ar adeg ei urddiadi—W. Jones, 
Caernarfon; Emanuel Eyans, Mon; A. 
Jones, Bangor; D. James, Bhosymeirch; 
W.^uprhes, Saron ; D. Griffith, Talysarn ; 
D. Griffith, Bethel; J. Jones, Nebo; J. 
Jones, Bangor (yn AthrofaNeuaddlwyd); 
£. Bowlands, ìlhoslan; a W. DaYÌes, 
Ceidio. 

Tua thair blynedd a hanner y parhaodd 
y cysylltiad rhwng Mr. Daries a'r eglwys 
yn Llanhaiarn fel gweinidog. Bu ar ol 
byny yn gwasanaethu yr eglwysi yn 
Pentir, Saron, Nazareth, a Llanrug; ond 
ni symudodd ei deulu o Llanhaiarn, Ile 
yr oedd wedi cymeryd tyddyn bychan, yr 
hwn a fu yn dipyn o help iddo fyw. 

Fe deithiodd yr hen frawd hwn lawer 
iawn drwy'r De a'r Gogledd. Yr oedd 
ganddo lais neillduol o dyner ac effeithiol, 
a duU esmwyth o lefaru. Oafodd beiriant 
ymadroddi gwell na'r cyffredin. Yr oedd 
rhywbeth yn od yn ei destunau, megys, 
*• Shibboleth;** " Gwas i bwy wyt tif ÿc." 
Yr oedd y pregethau mor od a'r testunau; 
ond yr oedd ynddynt lawer iawn o syiw- 
adau pert, yn gymysg â rhai pethau yn 
bradychu diffyg chwaeth. 

Yr oedd Mr. Davies mewn un peth yn 
rhagori ar lawer o'i frodyr yn y weinid- 
ogaeth, sef fel owrandawb. Yr oedd yn 
toddi dan yr efengyl. Y mae cynnuUeid- 
faoedd yn hoffl gweled pregethwyr yn 
gwrando yn dda. Os gwel y bobl hwynt 
yn gwrando yn ysgafn, yn wawdus, neu 
yn ddifater, nid i fawredd eu deali y 
priodolir hyny, ond i fychander eu cref- 
ydd. Yr ydym yn hanner maddeu i 
' bregethwr sych am fod yn wrandawr 
sych,— un felly yw, gosodwch ef Uey myn- 
och. Ond y dyn sydd am i bob peth 
fflamio dan ei weinidogaeth efyac a wran- 



dawo yn oer ar bawb arall, sydd yn gre- 
adur anhawdd ei analysìo, Ond ymddang- 
osai Jonathan Dayies yn wastad fel un 
yn cael ei drin gan y gair. 

Yr oedd er's rhai blynyddoedd yn cael 
ei flino gan gaethder, ac yn analluog i 
fyned oddicartref yn nhymmor ygauaf; 
ond bydd'ii yn yr haf yn teithio tipyn. 
Cyhoeddodd ddwy bregeth mewn un 
llyfryn grôt. Y mae ychydig o gopîau 
etto yma a thraw heb eu gwerthu. Mỳned 
pawh a gaffo y cyfleusdra brynu y llyfryn 
hwnw. Mae ynddo un o'r enghreifftíau 
goreu o ddull dosbarth mawr o gyfoedion 
Jonathan Dayies yn pregethu. 

Dydd Gwener, Chwef. 4; claddwyd ein 
hen gy faill yn mynwentplwyf Llanhaiarn. 
Yr oedd y gweinidogion canlynol yn 
bresenol, sef y Parchn. E. James; H. B. 
Jones; W. J. Bichards; B. Boberts, 
Nefyn; a D. Jones, Capelhelyg. Y nos 
Sul ganlynol traddododd Mr. James ei 
bregeth angladdol i dyrfa luosog yn 
nghapel Bethlehem. Y mae y pregethwr 
wedi addaw ei chyhoeddi yn y Dtso- 

BDTDD. 

MABWOLAETH BISIABT DDU O WYNEDD. 

Gwelsom, er ein galar, fod y Cristion 
gloew, y pregethwrcoeth, yrysgolor medr- 
us, y bardd a'r ilenor tyner a thalentog, 
Bisiart Ddu, wedi canu yn iach i holl 
helbulon y fuchcdd hon, ar yr wythfed 
o'r mis presenol. " Israeliad yn wir, yn 
yr hwn nid oedd dwyll," oedd Bisiart 
Ddu. Yr oedd crefydd bur yn elfen 
ddofn, a dyfnach na dim arall, yn ei 
natur. Eiddil a gwan ydoedd o ran ei 
gyfansoddiad, a Ued afiach yn aml; ond 
yr oedd ei wynebpryd yn dwyn ynddo 
arwyddion o aliu meddyiiol cryf , a rhodd- 
odd brawf, me^Au amryw ffyrdd, ei fod * 

yn wr ieuanc talentog a choeth, ac o ben- 
derfyniad meddwloedd yn sicr o beri iddo 
ragori Er gorfod llaf urio dan lawer o 
anfanteision, gorchfygodd hwynt oU, a _ 
chyrhaeddodd bafle uchel mewn llenydd- ^ 
iaeth Gymreig, yn gynnar ar ei oes. Cyf- 
ansoddodd ei awdl íuddugol ar " loan yn 
Pdtmos," pan yn fyfyriwr yn Athrofa y 
Bala. Prynodd yr amser, a threthodd 
gwsgj gweithiodd yn ddiarbed, a gorch- 
fygodd. Ofni yr ydym fod yr ymdrech 
hòno wedi costio gormod iddo, ac ym- 
drechion eraill cyffelyb iddi. Ni adwaen- 
om neb oedd mor llawn o ysbryd Ilen- 
yddiaeth, a barddoniaeth yn neiliduol; a 
gallai droi pob peth o'r fath i wasanaeth 
purdeb a santeiddrwydd. Gan ddysgwyl 
enniU iechyd a nerth, drwy newid hin- 
sawdd, aeth, er*s tro bellach, drosodd i 
America i ymweled ä'i berthynasau a'l 
gyfeillion Uuosog; ac yno, yn nhalaeth 
Wisconsin, ehedodd ei ysbryd o'r corfl 



Digitized by 



Google 



130 



HANESION. 



gwael, i'r wlad, yr hon j bu yma mor 
ddyfal yn ymbarotoi tuag at f jned iddL 
Dys^wjliwn gael cyn hir y manylion am 
derfyn taith y brawd hoff Risiart Ddo. 

Er ei f od yn ei oer f edd, 
Trig ei enw tra Gwynedd. 

MABWOLAETH Y PABCH. WILLIAM BOAF, 
WIOAN. 

Ar y 7fed o'r mis hwn, bu farw y 
Parch. W. Roaf , yr hwn a fu am dymmor 
hir yn weinidog defnyddiol gyda yr 
Annibynwyr yn Wigan. Adwaenera ef 
er'4 Uawer o âynyddoedd, pan oedd yn 



gweinîdogaethu yn EUesmere. Yr oedd 
Mr. Roaf yn ddyn cyfeillgar a Biríol, yn 
weithiwr difefi gyda phob achos da, yn 
bregethwr rhagorol, yn weinidog ffydd- 
lon, ac yn ddirwestwr goleuedig, egwydd- 
oroi, a diragfam a chnlni tuag at y rhai 
a wahaniaethent oddiwrtho yn y pwnc 
hwnw. T)iau fod ei farwolaeth yn ergyd 
trwm i bobl ei ofal, ac yn golled fawr i 
achos crefydd a rhinwedd yn swydd Lan- 
ca«ter. Nid bob dydd * y cyfarfyddir â 
gwr o'i fath ef , o ran nerth ei feddwl, ei 
weithgarwch diílino, a rhagoroldeb ei 
nodweddiad. Bu yn hir ar y maea, a 
daeth yr adeg iddo noswylio. 



f^anesion. 



Y SEI7EDD. 

Ab Dy y Cyffredin y mae llygaid y wlad 
yn y dyddiau hyn. Y raesur sydd yn awr 
gerbron y Ty, er darparu addysg elfeool 
i holl blant y genedl, yw pwnc y dydd. 
Po f wyaf a feddylir ar y mater, mwyaf y 
mae gwendidau y mesur yn dyfod i*r 
golwg, a'i anghymhwysder, yn ei ffurf 
bresenol, i fod yn ddeddf addysgiant plant 
Prydain Fawr. Mae yn wir ei fod yn 
dwyn addysg i gy rhaedd plant yr holl 
wlad, ac yn gosod yr ysgolion dan feirn- 
iadaeth ac ymchwiliaeth, o du y lly wodr< 
aeth, sydd yn ymddangos yn weddpl deg; 
ond y mae yr awdurdod fawr sydd yn 
cael eî rhoddi yn llaw yr ysgol-fyrddau, 
s'u hawl i droi ysgolion cymydogaethau 
cyfain, os byddant yn dewìs, yn rhai 
enwadol, ac i berthyn i> enw -d a welont 
hwy yn dda, ac i orfodi pawb i gynnal yr 

SBgolion enwadol hyny, ac i orfodi yr 
oll blant i ddyfod iddynt, yn rhywbeth 
mwy na digon, debygem ni. 

Y mae adran cydwybod, i ddìogelu 
plant rhag cael eu dysgu mewn pethau a 
wrthwynebir gan eu rhieni, ar yr olwg 
gyntaf yn ymddangos fel pe byddai yn 
amddiffyniad i'r plant; ond nid ydyw 
felly mewn gwirionedd. iMae amryw 
bethau yn ei etbyn:— 1. Ychydig o 
rieni a ânt i*r drafferth o ysgrifenu 
gwrthdystiad Tw plant gael eu dysgu 
mèwn syniadau crefyddol neillduol. 2. 
Bydd dylanwad yr Yswain, y tŷ-feddian- 
nydd, a pharson y plwyf, yn nghyda 
meistriaid gwaith, yn rhy gryf i weiniaid 
fyned yn ei erbyn, yn y mater hwn, fel 
mewn etholiadau bwrdeisiol a sirol; ac nî 
bydd adran cydwybod i'r cyfryw rieni 
a'u plant ond llythyren farw hoUoI. 3. 
Mae yn warthus i ni f el gwlad, yn y rhan 
Olaf o'r ganrif oleuedig hon, gael eia 



gosod dan ddeddf goddeflad, fel ein tadan, 
182 o flynyddau yn ol. 4. Nid oes yn y 
mesur yr un adran cydwybod i ddiogelu 
neb rhag taXu treth i gynnal i fyny addysg 
yn yr ysgolion, na all ef yn gydwybo^ol 
ei chymeradwyo; gan hyny, bydd y d«th 
tuag at gynoal yr ysgolion fel rhywog- 
aeth newydd o dreth eglwys. 

Mae Ilawer o debygrwydd, pe gwneíd 
y mesur fel y mae yn awr, yn gyfraith y 
wlad, yr achosai ymladdfeydd ar diroedd 
poethion sectyddiaeth drwy yr holl dir; 
ac yn y rhan fwyaf o lawer o Brydain, 
dylanwadyryswain, y tir a'r tŷ-feddian- 
wr, a gariai y maes yn ddìammheuol. Mae 
tuedd y mesur i dragwyddoli sectydd- 
iaeth, ac i fytholi rhagfarn yn y wlad 
rhwng pleidiau crefyddol â'u gilydd. 
Ymddengys yn awr yn eglur mai un o brif 
goUiadau y mesur ydyw y peth sydd ar yr 
olwg gyntaf mor dirion yr olwg arno, sef 
ei fod yn cydnabod ysgolion enwadol, ac 
yn eu cyfnerthu, ỳn lle troi ysgolion yn 
rhai hollol anenwadol, neu, o leiaf, ddar- 
paru na bo i*r un ysgol o'r nodwedd hwnw 
gael dim at el chynnaliaeth o arian a godir 
drwy drethoedd oddiar y wlad. 

Yr anhawsder crefyddol ydyw maen 
tramgwydd y raesur. Mae y Ilywodraeth, 
yn Ile ei gyfarfod yn deg, yn ei osgoi, 
gan fyned oddìaragylch iddo, a cheis- 
io ei d^u yn ei grynswth ar adran 
cydwybod, ac ar yr Ysgol-fyrddaii. Mae 
hyn yn gowardaidd ynddynt, er gwroled 
ac er galluoced ydynt mewn pethaa 
erailL Ysgolion hollol anenwadol yn unig 
a wnant y tro yn sefyllfa bresenol Pryd- 
aiiL Yr ydym yn dyfod yn fwy pender- 
fynol o hyd, nas gellir eu cael y peth y 
dylent fod, heb eu cyfyngu at addysg an- 
sectol yn hollol, a gadael yr addysg gref- 
yddol i foddion eriüll. Nid yw yn deg na 
chyflawn gorfodi gwrthwynebwyr E^ 



Digitized by 



Google 



HANESION. 



131 



Iwjsi Gwladol i dalu treth i ddjsgu 
opiniynaa cref jddol yn jr ysgolion dydd* 
iol. Mae hyny, mewn egwyddor, yr un 
peth a gosod Eglwys Wiadol arali i fyny 
wrth ochr yr un bresenol. Diddymu yr 
Bglwys Wladol yn yr Iwerddon, a chodi 
un newydd i fyny. at yr un bresenol, yn 
Nghymru, ai êl Edryched y llywodraeth 
Ryddfrydig bresenol beth a wnelont. Os 
pasÌT y mesur hwn, heb ei gyfnewid yn 
fawr, bydd hyny yn gnul angladd y 
Weinyddiaeth hon. Drwy yradrechion 
yr Ymneillduwyr a'u pleidwyr, ac ym- 
drechion mawrion a diarbed hefyd, y 
maent hwy yn eu swyddau yn awr. Os 
dirmygant hwy deimladau goreu a mwyaf 
cysegredig eu pleidwyr ffyddionaf, gall- 
ant £refnu eu tai pan fynont. Nid awn 
ni i ymladd dros ddynion a wnant, mewn 
gwaed oer, yr anghyfiawnder mwyaf â ni 
a'n plant. 

Aeth y mesur drwy yr ail ddarlleniad 
nos Wener diweddaf ; ond cafwyd lle i 
gredn y rhydd y Uywodraeth ystyriaeth 
ddifrifol i'r gẁelliadau a ddymunir gael 
yn yr adranau a wrthwynebir gan bleid- 
wyr addysg holiol rydd, fel y byddo y 
Biíl ynmyned drwy y Committee. Go- 
beithiwn y goreu. Barnwn fod araeth 
Mr. Winterbotham, nos Fawrth, y 15 
cylisol, yn dra rhagorol; ac araeth Mr. 
Henry Richard, nos Wener diweddaf, ar 
y mesur yn ei berthynas â Chymru, yn 
fynegiad cy wir o'r *' peth fel y mae.*' 

Mae mesur addysg y genedi wedi taflu 
amgylchiadau yr Iwerddon a Scotl^nd i*r 
cysgod, o leiaf, amdipyn,'yn bresenol. 
Mae ysgrif y tir yn yr Iwerddon ar y 
ifordd i fyned yn gyfraith yn y wlad 
hòno. Aeth drwy yr aii ddarlleniad 
gyda mwyafrif dirfawr. DroB, 442; yn 
erbyn, 11; mwyafrif, 431. Cîollodd Mr. 
D. M'Laren y dydd ar fesur y Dreth 
Eglwys yn Scotland. Yr oedd y mwyaf- 
rif 3^1 erbyn yr ail ddarlleniad yn 117. 
Caf odd Mr. Chichester Fortescue ganiatâd 
y Tỳ i ddwyn mesur o flaen y Senedd, er 
sicrhau cadw yr heddwch yn well yn yr 
Iwerddon. Mae yr Ynys Werdd yn 
myned a llawer iawn o amser a sylw ein 
llywodraethwyr, ac yn ol pob tebygol- 
rwydd, rhaid iddi gael eu hamser a*u sylw 
am gryn dýmmor etto. 

Drwg genym weled hanes marwolaeth 
Mr. H. Berkeley, pleidiwr diroi i fyny y 
Ballot, ac aelod dros Bristol; a drwg 
genym nad yw Mr. Bright yn gallu bod 
yn y Senedd y dyddiau hyn. Mae colli 
ei resymau a*i ddylanwad ef ar y fath 
amser a hwn yn goUed fawr iawn. Da 
genym fod Mr. B. Osborne wedi llwyddo 
i enniU eisteddle unwaith etto yn y Tŷ. 
Mae dynion o'i fath ef fel pe byddent yn 
anhebgorol angenrheidiol i iechyd cym- 
deitbas. Mae cymaint o arabedd yn 



perthyn iddo, fel eraill o feibion nator 
dda, ac ni bydd neb farw o'r pruddglwyf 
yn yr un fan a gwỳr o'r dosbarth y 
perthyn Mr. Osborne iddo. 

Wele, y mae Cymru, o'r diwedd, wedi 
cael hyd i'w thafod yn y Senedd. Eì a 
fu, am oesoedd maith, fel un wedi synu, 
a'i thafod wedi glynu wrth daflod ei 
genau, nid gan syched, ond gan hurt- 
rwydd. Ni allai ddywedyd cymaint a 
**notguilty'* o flaen roainc y Sais rhwysg- 
fawreddog; ond ni bydd mwyach yn y 
cyflwr hwnw; mae' yn dechreu cael blâs 
ar ddadlu ei hawliau, a gwrthod ei cham. 
Mae Mr. H. Richard ac eraill wedi tori y 
garw; a chaiff John Bull wybod, yn 
raddol, na all efe osod un troed ar begwn 
y Gogledd, a'r llall ar begwn y De, a honi 
hawl i'r cyfàn sydd rhwng y ddau, heb 
neb yn Nghymru yn meiddio dywedyd yn 
groes iddo. Mae dyddiau goreu Cymra 
etto yn ol. Amen. 

TBEM AB Y BYD. 

Y peth sydd yn tynu sylw y byd gwar- 
eiddiedig at Ffrainc y dyddiau hyn, yn 
benaf, ydyw prawf y Tywysog Pierre 
Bonaparte, dan y cyhuddiad o lof ruddio 
Victor Noir, ar y lOfed o lonawr diwedd- 
af. Mae y Uys sydd i brofi y cyhuddedig 
yn Tours, ac y mae y prawf yn dechreu 
heddyw, Mawrth 21. Mae perthynas y 
cyhuddedig â'r Ymerawdwr, a phethau 
eraiU, yn dyf nhau y dyddordeb a gymerir 
yn y prawf hwn. 

Y mae, cyflafan ddychrynllyd newydd 
gymeryd lle yn Spaen. Ar y I2fed cyflsol, 
ymladdwyd brwy dr dau fy wyd, gyda liaw- 
ddrylliau, rhwng y Duc de Montpensier a 
Don Henry de Bourbon, a Iladdwyd yr 
olaf yn y fan. Parodd yr ymladdfa far- 
baraidd hon gryn gyffro yn Madrid. 
Gofyna yr awdurdodau i'r -clerigwyr 
gymeryd y Ilw o ffyddlondeb i'r cyían- 
soddiad gwladol ^n yspaid y ddau fls 
nesaf. Angen mawr yr Orynys y w yr 
efengyl. Y Beibl sydd yn gwneud trefn 
ar y byd. 

Mae un o faeslywyddion Italy, y Cad- 
fridog Escaffier, newydd gael ei frad- 
lofruddio gan ysgelerddyn gwaedlyd o'r 
enw Cattaneo. Mae y Pab a'i gynnadledd 
yn mhell o fod ar y telerau goreu â'u 
güydd. 

Y mae Twrci, drwy ei chysylltiad 
diweddar â gwledydd gwareiddiedig 
Ewrop, ymweliad yr Ymerawdwr 1 
Ffrainc a Phrydain, ao wrth weled 
Ilwyddiant anturiaeth Ffrainc i gysylltu 
y Môr Ooch a Môr y Canoldir â'u gilydd, 
yn dechreu agor ei llygaid i weled gwerth 
gorchestion celfyddyd, ac y mae amry w o 
gledrffyrdd pwysig yn debyg o gael eu 
gwneuthur yn y wlad hòno cyn hir. Maè 



Digitized by 



Google 



132 



HANESIOH. 



7 pethaa hjn yn dwyn i*n cof ddywediad 
ffneth o eiddo j diweddar Mr. Boner, 
<* Na ryíeddai efe ddim na byddai y Snltan 
etto cjn ei farw jn bregethwr Weslej." 

GwelBom jm ddiweddar fod dyn da 
wedi ei ddewifl yn un o «eneddwyr yt 
Unol Daleithiau, a hynj dros y rhan o*r 
De a gynnrychiolid gynt gan Jefferson 
DaTÌB, diweddar Ariy wydd y gwrthryfel- 
wyr. Y fath dro ar fyd! A'r fath 
brawf o lywodraeth Duw yn amgylch- 
iadan dynion yw peth fel hyn! Dyna 
falchder yn y Uwch, ac un o bhint y 
gadwyn wedi ei godi o*r domen i blíth 
pendefigion ei bobl. 

Bu colledion mawrion ar y moroedd 
eleni yn barod, ac, yn mysg eraill, of nir 
fod y City of Boston, a berthynai i*r 
Inman /im, wedi myned i*r dyfnder; ood 
Did y w gobaith, hyd yn hyn, wedi gollwng 
ei afael yn llwyr o honi Cychwynodd o 
New Tork tua Liyerpool cyn diwedd 
lonawr, ond nid oes hanes am dani hyd 
yma. 



MANION« 

Y mae Uanelwy yu cael £f gob Cymreig, 
•ef y Parch. Joshua Hughes, Yicar Llan- 
ymddyfri Dywedir fod Mr. Hughes yn 
^r o feddwl rhyddfrydig, ac o «yniadau 
efengylaidd. Nid oes gan Anghydflurfwyr 
un math o wrthwynebiad i*r rhai sydd yn 
credn mewn Esgobyddîaeth wnend yn 
fawr o honi; ond y drwg ydyw, fod gan 
y üywodraeih wladol hawl i benodi Esgob 
o gwbL Yn erbyn Eglwys Ësgobaethol 
rydd ni ddywedwn hanner gair, ond yn 
nnig fel pwnc yn perthyn i natur eglwys. 

Mae yr ymchwiliad hir, yn Liandysul; i 
achos yr eneth 8arah Jacob, wedi ter- 
fynu. Mae ei thad a*i mam wedi en 
traddodi i gael eu profl dan y cyhuddiad 
o ddynladdiad Bydd yn ddigon buan i 
roddi barn ar y niater pan ddygir ef i 
brawf mewn brawdlys. Mae yn rhy fuan 
etto. 

Mae y Ilofrudd Jacob Spinas wedi cael 
dienoed tra y gwelo ei Mawrhydi yn dda. 
Barnwn fod Mr. Bruce wedi ymddwyn 
yn ddoeth a dyngarol yn y mater hwo. 

Mae y Doc o Ëdinburgh wedi cael der- 
byniad croesawus iawn yn yr India. 
Ychydig o ddyddiau yn ol gosododd gareg 
sylfaen Cartref y Morwyr yn Bombay. 

Da genym fod y Parch. Thomas Jones, 
gyut o Dreforris, yn awr o Abertawe, 
wedi ei benodi yn Gadeirydd Undeb Çyn- 
DuUeidfáol Lloegr a Chymru am y 
flwyddyn nesaf. Ai nid yw yn bryd 
bellach i ryw weinidog sydd yn llafurio 
yn mysg y Cymiy gail eÌBtedd am 
nnwaith yn nghadair yr Undeb? 



ESGORODD. 

Rhaoftb 10, 1869, príod Mr. A. T. Jen- 
kins (/dSrtff GweiU), Masnachydd, Trelyn, 
Mynwy. 

BU FARW. 
Chwbfbob 80, yn ddisymwth ac annys- 
gwyliadwy iawn, Willìam Arthnr, mab 
ienangaf y Parch. E. Stephen, TanymHr^ 
ian, yn bnm' mlwydd a chwe' mis oed. 
Yr oedd yn blentyn tra nodedig, a çhan- 
ddo athrylith gref at gerddoriaeth. Gallai 
chwareu y Berdoneg yn rhagorol ac 
ystyríed ei oedrau. Claddwyd ef yn ymyl 
capel Bethlehem, a gweinyadwyd ar yt 
amgylchiad galarus gan y brawd R. 
Thomas, Bangor. 

Mawrth 4, Mr. Hngh Daries, Ynys Heli, 
Llanystumdwy, yn 59 oed. Yr oedd y 
gwr rhinweddol bwn wedi bod yn aelod 
gyda*r Trefnyddion Calfioaidd cyn ei 
ddyfodiad i Ynya Heli. Yr oedd capel 
Hhoslan mor gyfleus iddo, fel yr ymunodd 
â'r Annibynwyr; a theimlai ei hun yn 
hynod o gartrefol - dedwydd yn eu plith, 
a thraethai lawep*^ bethau tarawiâdol a 
fnasai yn ein temtio i*w hadrodd; ond 
efallai y gwneir hyny etto. Teimlir hir- 
aeth dwf n iawn yn yr ardal ar ei ol, ac yn 
neillduol jm yr eglwys yn Rhoslan. Yr 
ydyro yn gobeithio y cynoelir meddyliau 
ei weddw a'i blant yn wyneb y trallod. 
Claddwyd ef dydd lan, 10, yn mynwent 
ysgoldy Taiduon, gerllaw Pantglas. 

Mawrth 8, yn 35 mlwydd oed, ar ol 
cystudd am dair wythnos, Mrs. Jane 
Parry, priod Mr. William Parry, Draper, 
Scotland Plaee, LiÝerpool. Yr oedd Mrs. 
Parry yn ferch i*r Parch. D. Price, gynt 

Ddinbych, yn awr o America. GaUwn 
feddwl y fath ing meddyliol a deimla ei 
thad pan gly w y newydd trist. Yr oedd 
yn un o ddwy ferch a adawyd yn amddi- 
fad, yn gynnar ar eu hoes, drwy farwol- 
aeth eu mam. Gadawodd hithau nn 
plentyn i alaiu ar ei hoi, a llawer o 
berthynasau a ^yfeillion. 

Mawrth 15, fMr. Beojamin Thomas, 
pregethwr cynriorthwyol yn Hebron. Yr 
oedd yn fwy adnabyddus wrth enw y Ile 
yn yr hwn y cafodd ei eni a'i fagu. Mab 
oedd i James Thomas, letwen, a pherth- 
ynas i weinidog cyntaf Hebron, y Parch. 
WiUiam Eyan. Siaradodd lawer am yr 
hen bobl a'u dulliáu. Yr oedd yn ymad- 
roddwr rhwydd. Cafodd fy w i gyrhaedd y 
74 flwyddyn o*i oedran; ac er ei fod yn 
methu d*od i'r capel er*s misoedd, syn 
oedd genym glywed am ei ymadawiad 
sydyn o'r byd. Yn ei farwolaeth collas- 
#m yr olaf o aelodau gwrrywaidd Hebron 
yn amser y Parch. WiUiam Eyan. Coded 
yr Arglwydd etto ddynion i gysegru eu 
galluoedd i waflanaethu eu cenedÌMth yn 

01 ei ewyllys! 



Digitized by 



Google 



Yn y Wa3gr, ao a gfyhoeddir yn ddioed, mewn Uiaii hardd, 
gryda Darlun. 



COFIANT 

y DIWEDDAE BARCH. C. JONES, 

HBN OLYGYDD Y DYSGBDYDD, 
DAN OLYGUETH 

Y PAllCH. R. THOMAS, BANGOR. 



Cyîiwwtsa y pennouau canljDol, wedi eu hTsgrifena gan 7 Parchn. R. Thomaa, 
äangor; W. Rees, D.D., a J. Thomas, Liyerpool; W. C. WìUiams, Groeswen; E. Erans, 
LlangoUen; E. Dayies, Trawsfÿnydd; W. AmhroBe, Forthmadoc; T. Roherts (Scorpion); 
M. D. Jones, Bala; gydag ysgrif alluog o eiddo y diweddar Barch. H. Pugh, Moetyn» 
ac amryw eraill o'i hen adnahyddion:— 

PjMf. L Heiyntion horeuol, o*i fehyd hyd ei ordeini«d yn Nolgellau, yn 1811. 

M n. Agwedd crefydd yn y Gogledd ar ddechreuad ei weinidogaetli. 

„ IIL Maefl ei lafur, a'i ymroddiad i'r weinîdogaeth. 

„ rV. Terfynìad ei ofalon gweinidogaethol yn Bhydyroain a'r Brithdir. 

^ y. Yn ymddyosg o'i rwymau gweinidogaethol yn Nolgellau ac lalaw'rdref , wadi 

47 ml. o lafur. 

M VL Gweddill tymmor ei weinidogaeth yn Llanelltyd a Thahor. 

„ YIL £i afiechyd, ei farwolaeth, al gladdedigaeth. 

^ VIII. YPregethwr. 

„ IX. YDuwinydd 

M X. Ei neiUduoUon fel gweinidog a hugaîL 

M XL Ei nawdd dros hregethwyr ieuainc, myfyrwjrr, &«. 

» XIL YGolygydd. 

» XnL Yr YmneiUduwr. 

„ XIV. Y dyn, y cyfaill, a'r Cristíoa. 

n XV. Y penteulu, y cymydog, a*r gwladwr. 

M XVL Sefyllfa erefydd yn Nghymru ar derfyn tymmor ei weii]|d<^ga«tìt 

^ XVIL 01-nodion. 

^ XVI1L Adgofion, yn cynnwys Uythyrau oddiwrth gyfeUIIon. 

« XIX. Barddoniaeth, &c. 

Pob arehtbwn t*» hanfom i Mr. d JR. Joiim, LUmfyìtfm. 



Digitized by 



Google 



Aîlan oV Wasg, a/rgrafflad newyddy 

r fâl â^i WIA 



"j^ Bü HOLWYDDOREG i blant bychain ar Hanes lesu Grist, gan y diweddaí 
J-l Barclî. J. WiLLiAMS, Castellnewydd. Gellir cael unrhyw nifer o'r llyfryn bychaj 
kwn trwy y post, o ddwsin ac uchod, am geiniog yr un. Cludiad yn rhydd, ond cad 
yr arîan gy da'r ordefi» Cyfeirier at frawd yr awdwr — Me», B, WiUiama, Canaa% 

L 

^^m YîT barod i'r wasg, ac a gyhoeddir aUan o law mewn un gyfrol, neu yn rhanau, o 
^^» i âOO tudaL, pris, mewn llian, 78. 6c. Yn eynnwys Rhagymadrodd"tfc i'hraethawd ÿ 

Athrylith gan Scorpion. Cofiant, Beirniadaethau, Traethodau, Darlithiau, Pregetbaa 
Barddoniaeth, yn nghyda dau ddarlun o*r Awdwr ac o'r Groeswen. 
Derbynir enwau gân— Ab CALEDrBTN, 135 Ledbury JRoad, BaT/swater^ London^ W, 



BTWYD AC OLWEITHIAU CALEDFRYN. 



CYPARFODYDD. 

Cyfa/tfod ChwarteTol Mon, — Cynnelir y nesaf yn Brynsiencyn, ar Llui 
a Mawrthj Mai y 2 a'r 3. — T. Williams, Manaw, Fsg, 

Gyfarfod Chwarterol Gogledd Arýon, — Cjnnelir y cyfarfod nesaf y 
Dolyddelen, ar y dyddiau Mercher a lau, Mai y 4 a'r 5. — W. Hüghe&, Ysg, 

Cymarìfa i/emon<— Cynnelir hon eleni yn Nolgellatj, Mercher a lau, 
y 25ain a'r 26ain o Fai. Y gynnadledd am 10 y dydd cyntaf, pryd y 
dysgwylir gweinidogion y sir yn bresenol, a chenadau yr eglwysL Teimlij 
yn ddiolchgar os ceir cyfraniad pob eglwys tuag at gynnaliaetb y Gynianft 
i law dydd Mercber. 

Cymanýa Maldwyn, — Cynnelir y Gymanfa uchod eleni yn Llanfyllin.. 
ar ddyddiau Llun, Mawrth, a Mercher, Mehefin 13, 14, a^r 15. Bydd 
pregethu yn y dref a'r capeli cylchynol nos Lun, y 13eg. Y gynnadledc 
gyntaf i ddechreu am 9 o r gloch boreu ddydd Mawrth, pryd y dysgwylij 
presenoldeb gweinidogion a chenadau yr eglwysi. 

[^^ Teimlir yn ddiolchgar am gynnorthwy haelfrydig yr eglwysi tuag at 
treuliau. — G. R. Jones, Ysg, 

Cymanfa sir Forganwg. — Cynnelir y Gymanfa uchod eleni yn Nghaeí 
phili, Mehefìn 21 a'r 22. Bydd y gynnadledd yn dechreu am 10 J oV glod 
y dydd cyntaf. Dymunir yn daer ar i weinidogion y sir ac eraiU fod yi 
bresenol. Diolchir am y casgliad arferol oddiwrth eglwysi y sir at gynna 
y Gymanfa. Y cyfarfodydd pregethu y dydd cyntaf am 2 a 6, a'r aü ddydd 
Äm 7, 10, 2, a 6. — D. Eicharbs, Gweinidog, 



Cymanfa Mon — A 
Gorphenaf 26 a'r 27. 



gynnelLr yn Nghaergybi, Mawrth a 
Y gynnadledd am 2 y dydd 



Merchi 



°^ 



Hti'r'^e:' 



' ?í. -^T. 



"TTrr — T: — n — ~ 



^ VtíL 581. 



Fẁ io. 



Y DYSGEDYDD: 



otda'b hwn tb unwtd 



YR ANNIBYNWR. 



MAI, 1870. 



Y OYNNWYSIAD. 

DuwiNTDDiABTH:— liyfr 6enesÌ8*-Qolwg arno o safle Athraw yn yr 

Ysgol Sabbatbol ISS 

Pregeth Angladdol y diweddar Barch. J. Dayies, Uanaelhaiarn... 137 

Btwobaffiakth:— Y ddau Jemj 143 

Barddoniabth: — Er cof am y diireddar Cadben Jones, mab Mr. 

Robert Jones, Ty*nyfron, Ëifionydd 146 

Bedüargraíf Mr. John Roberts, Meddyg, Ffestiniog 146 

Beddargraíf Catherine Watfcins.... 146 

Gras a dyledswydd 146 

Beddargraff i'r diweddar Barch. D. Eyftns, Penrhyn 146 

Addtsg:— Y Wenynen « 147 

Dirwest 15S 

Ychydig enwau yn Sardis 157 

Y MAEBCENADOL:»£angiady Oenadaeth Gristionogol yn Folynesia 
Orllewinol 148 

Yb Eglwtsi Ctmbbio:— Lleyn ac Eìfionydd— Forthmadog 150 

CoFNODiON Enwadol: — Athrofay Bala .«... 158 

Cyfarfod Chwarteroi Mynwy 158 

Cyfarfod Chwárterol Lleyn ac Eifionydd 15» 

Cyfarfod Chwarterol Maldwyn «. , 159 

Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol Morganwg 160 

Hanbsion:— Y Senedd 160 

Trem ar y Byd 162 

Manìon ; 163 

Priodwyd, fia Farw '. .•••.•••• 163 

Yr Blw Vv^^^S^^^y'9 Ẃweinidogion 

*^ j,^lSií^'^HfVv ft Phrefirethwyr 

ffynnorthwyo \ ^^^^^B Jp^ oedranus. 



DOLGELLAU: 

ABGBAFFBDIG OAN WILLIAM 



HUGHM. . 

Digitized by VjOOQI€ 



ftt $in <ftoti^ui9t* 



Y MAi jr ysgrUáu canlynol yn y 8wyddíai*-Y Gweddnewidiad; YPwyto wraado 
Efengyl yn iawn; Barddoniaeth^Golygfm o ben Moel y Oest, Y Milwr, Y Milwr 
Ysbrydol, Críst y Meddyg da, Prioâaa Cyfaill, I YsgoIfeÌBtres aUoog, Priodas leaan 
Meurig, Engljrn Byrfyfyr, Y Ceffyl, Cwsg, y Geri Marwol; Perariaeih^lÁght Brigade, 
Corerdale, Bozrab, Cefnyrowen, Jttdgment, Betbsaida, Bozrab, DaBiascus. 



THE NEW Yade Mecum (inrented and manufáctured by Cbarles H. Yincent, 
optician, of «3» Windsor Street, Lirerpool), consists^of a telesoope ^ell adapted 
for tourists, &c., to wbicb is added au escellent microecope of great power and firsfc- 
•lass definition, quite equal to others sold at ten tìmes the price. Wonderful, as it 
may seem, tbe price of tbis ingenious combînatioD is only Ss. 6d, and Mr. Yinceat 
•ends it (carriage free) anywbere, with printed directions, upon receipt of post-office 
order or stamps to tbe amount of Ss. lOd. It astonishes and deligbts erery persoiiy 
and nobody sbould be witbout one. 



Cyfarfod Chwaiterol Gogledd Arfon.— C.ynnelir 

y nesaf yn Dolyddelea, ar y Mercher a'r lau, y 4 a'r 5 o Fai Y moddion 
cyhoeddus i ddechreu 6 o'r gloch yr hwyr, y 4; y gyfrìnach am 8 o'r gloch 
y 5, a'r gynnadledd ani 10, a'r moddìon cyhoeddua am 2 a 6. Hyderir j 
bydd holl weinidogion yr undeb yn bresenol. — W. HuoHSSy Penllyn, Ysg. 

Cyfarfod Chwarterol Dosbarth Uchaf ÎSir Gaer- 

fyrddin. — Cynnelir yr uohod Mai ^ a'r 10, jn Capel Als. Bydd y 
gynnadledd am 3 prydnawn y dydd cyntaf. Dysgwylir y Parchn. Davies, 
Llanymddyfri, a Thomas, Gwynfe, i br^ihu ar y pyncìau gosodedig, — ^y 
blaenaf Tr leuenctyd, a'r olaf ar Wyrthiau Cri&t. — T. Johns. 

Cwrdd Chwarterol y Dosbarth Gorllewînol o 

Swydd Gaerfyrddin. — Bwriedir cynnai y cyfarfod uchod ar y dyddìau Mer- 
cher a lau, y 25 a'r 26 o FaL Y gynnadledd y dydd cyntaf i ddechreu am 
2 y prydnawn. Darllenir yno ddau o bapyrau, un ar ystadegaeth grefyddol 
yr Enwad Annibynol, gan y Parch. W. Thomas, Bwlchnewydd; a'r llall ar 
Swyddogaeth Eglwysig, gan y Parch. G. Jones, Llacham. Y cyfarfodydd 
pregethu am 6}, y nos flaenaf; a thranoeth am 10, 2. a 6. Pregethir gan 
Proffeswr Morgan p Gaerfyrddin, ar Addysg yr Aelwyd, yn un o'r oedfaon. 
Dymunir ar weinidogion y cylch, ac eraill, a allont dd*od, i ddyfod ar hyn 
o wahoddiad. Detholir yr emynau a'r tônau trwy'r cyfarfodydd, o Lyfr 
Stephens a Jones. Er mwyn cyfleusdra, diolchir i bawb am ddyfod a'u 
Uyfrau gyda hwy i'r gwahanol gyfarfodydd. — Daniel Joicbs. 



Digitized by 



Google 



Y DYSGEDYDD: 



«TDA'R HWN Y MAB YÄ "ANiaBYNWR" WBDI BI UÍTO. 



IStttomsHIriaeti). 
LLYFE GENESIS. 

GOLWG ARNO SAFLE ATHRAW YN YR YSGOL SABBATHOL. 

Dyma y Uyfr hynaf yn y byd, oddieithr Uyfr Job. Gallai fod hwnw wedi 
ei ysgrifenu o'i flaen; ond y mae hyny hefyd yn bwnc y mae amrywiaeth 
barn amo. Rhoddir y geiriau cyntaf ynddo, " Yn y dechreuad," yn enw 
amo yn yr Hebraeg. Galwyd ef yn Genesis, sef, cenedliacl, gan gyfieithwyr 
yr Hen Destament iV iaith Roeg, am ei fod yn traethu hanes cenedliad, 
neu ddechreuad y nefoedd a'r ddaear, pan greodd Duw hwynt; ^ chenedl- 
aethau Adda, a Noah, a'r patrieirch wedi y diluw. Moses a'i hysgrifenodd, 
Mae luddewon, Groegwyr, a Christionogion, yn cytuno ar hyny. Pa bryd 
yr ysgrifenodd Moses ef, ni ddy wedir wrthym. Y peth tebycaf y w, iddo ei 
ysgrifenu wedi ei osod yn llywydd ar bobl yr Arglwyddí, ac mai cynnyrch ei 
feddwl ysbrydoledig, yn anialwch Arabia, yw y Uyfr rhyfeddol hwn, yn 
gystal ÿr pedwar eraill o lyfrau y Beibl a briodolir iddo. Mae y pum' 
Ûyfr cyntaf yn yr ysgrythyrau yn cael eu cyfrif iddo ef gan y prophwydi, , 
yr Arglwydd lesu, a'r apostolion. 

Pennod ryfedd ac aruthrol y w y gyntaf yn y Uyfr hwn. Cynnwys hanes 
resymol, ond un ryfeddol iawn, am ddechreuad pethau. Saif yr adnod 
gyntaf oll ar ei phen ei hunan, a dy wed wrthym fod Duw wedi crëu y nef- 
oedd a'r ddaear yn y dechreuad. Pa bryd oedd hyny, nid yw Moses yn 
cynnyg dywedyd; ond pa bryd bynag ydoedd, Duw a'u creodd hwynt. Mae 
Moses yn cymeryd bodolaeth Duw yn ganiataol, fel pwnc addefedig yn 
gyffredinol, yr hwn nad oedd eisieu ei brofì. Felly hefyd y gwna yr ysgrif- 
enwÿr santaìdd erail]. Dywedant oU mai Un Duw sydd, mewn gwrthwyn- 
ebiad i aml-dduwiaeth; ond cymerir bodolaeth yr un Duw yn ganiataol, fel 
peth wedi ei brofi gan ei weithredoedd yn natur a rhagluniaeth: " Canys ei 
anweledig bethau ef, er creadigaeth y byd, wrth eu hystyried yn y pethau 
a wnaed, a welir yn amlwg; sef ei dragwyddol aílu ef al Dduwdod, hyd 
onid ydynt yn ddiesgus," Rhuf. i. 20; " Y nefoedd sydd yn datgan gogon- 
iant Duw, a'r ffurfafen sydd yn mynegi gwaith ei ddwylaw ef," Salm xix. 
1. Mae y greadigaeth yn profi bodolaeth y Creawdwr; y gwaith yn dywed- 
yd am y gweithiwr; yr etfeithiau yn traethu am yr achos o honynt, yn y 
niodd mwyaf pendant. Yr un modd, profa trefn rhagluniaeth, a Uywodr- 
iiathiad pob peth, fodolaeth Duw: ** £r hyny, ni adawodd efe mo hono ei 

Mai, 1870. I 



Digitized by 



Google 



134 DUWINTÒDIAETH. 

han yn ddidjrst, gan waeathor daioai, a rhoddi gwlaw o r nefoedd, a 
thymmoraa ffrwythlawn, a llenwi ein calonaa ni â lluniaeth ac â llawen- 
ydd," Act. xiv. 17. Heblaw hyny, Daw ei han sydd yn Uefaru drwy yr 
ysgrifenyddion santaidd; a byddai yn rhywbeth gyda digon, a hollol 
annaturiol, yn wir, i un sydd yn Uefaru fyned i brofi ei fodolaeth ei hanan. 
Mae y ffaith ei fod yn Uefaru, yn ddigon o brawf ar y pwnc hwnw. Felly 
y mae Moses a dynion santaidd Duw, y rhai a lefarasant fel y cynhyrfwyd 
hwy gan yr Ysbryd Glan, yn cymeryd y mater i fyny fel un wedi ei bender- 
fynol brofi, ar dir gwahanol i*w hysgrifeniadau hwy. 

Wedi dywedyd yn yr adnod gyntaf yn llyfr Genesis, fod Duw, yn y 
dechreuad, wedi crëu y nefoedd a'r ddaear, ei bwnc ef yn yr adnodaa 
dilynol y w, dangos y modd y cymhwysodd yr Arglwydd y byd hwn i fod 
yn gartref priodol a chysurus i ddynion, drwy ei oleuo â lampau gogoneddus 
y nefoedd,— drwy wneud y ffurfafen, — drwy gasglu y dyfroedd yn nghyd yn 
foroedd, a chyfodi y tiroedd i lÿny uwchlaw casgliad y dyfroedd, fel y 
byddai tir sych i ddyn i'w lafurio, — drwy lenwi y ddaear â phob math o 
fywyd tyfol, — drwy grëu ehediaid i fwynhau eu symudiadau drwy y ffurP- 
afen, a physg i ymddifyru yn y dyfnderoedd, — drwy ddwyn anifeiliaid, 
bwystfilod, ac ymlusgiaid, i fodolaeth; a'r rhai hyn oll, yn y moroedd, ar y 
meusydd, ac yn wyneb ffurfafen y nefoedd, i fod at wasanaeth dyn, a than. 
ei ly wodraeth. ' Yna, y dyn, yr hwn oedd yn mlaenaf oll mewn golwg a 
bwriad, a grëwyd yn olaf o'r cwbl, pan oedd y ddaear fel palas ardderchog» 
wedi ei Uawn ddodrefnu, i'w dderbyn i mewn, ac i'w ddedwyddu. 

Yn hyn oll, ni allwn yn ein by w weled fod Moses yn traethu am gread- 
igaeth y byd, ar egwyddorion Daeareg Gelfyddydol. Nid ydym yn gallu 
gweled, mewn un modd, mai cyfnodau meithion y wyddoneg ryfedd, ond 
gwirioneddol hòno, sydd .ganddo ef mewn golwg yn y dyddiau y cyfeiria 
atynt yn y bennod hon; a thebygol yw, na fuasai neb byth yn meddwl 
hyny, ond fel dyfais i gysoni darganfyddiadau dyddiau diweddar â rhyfedd- 
odau lluosog Daeareg. Mae y geiriau a. ddefnyddia efe, " Yr hwyr a fu, a'r 
bore a fu,'* wrth son am waith y gwahanol ddyddiau, yn tywys y meddwl 
yn berffaith naturiol i synied am ddyddiau cyfí'redin o bedair awr ar hugain. 
Dylid cofio mai hanes gwaith yr Arglwydd yn cymhwyso y ddaear, neu, 
efallai, ry w ran fawr o honi, i îbd yn gartref i ddyn, sydd gan Moses mewn 
golwg; ac os felly, pa angen oedd am ddarlunio y modd y ffurfìasid hi, o 
dymmor tywyll y dechreuad, drwy gyfnodau meithion, a chyfnewidiadau 
aruthrol, yn ol egwyddorion Daeareg. Yr oedd hyny yn hoUol ddiangen- 
rhaid i'w amcan ef. Ymddengys i ni mai annaturiol iawn yw meddwl fod 
Moses yn dechreu ei lyfr gyda phennod ar Ddaeareg Gelfyddydol y dyddiau 
hyn. Y mae, yn ein bryd ni, mor annaturiol a thybio fod Dafydd, yn y 
bedwaredd Salm ar bymtheg, yn gwneud ei gân yn ol egwyddorion Serydd- 
iaeth Gelfyddydol. Gadawodd yr Arglwydd bethau felly i ddynion i'w 
chwilio allan, fel y cynnyudai gwybodaeth yn y byd. Yr oedd Ilyfr natur 
wedi ei orf hen cyû dechreu ysgrifenu y Beibl; ac nid esboniad ar y Uyfr 
hwnw a'i ddirgelion y w yr ysgrythyrau, ond datguddiad o Dduw fel Duw 
cyfiawn ac achubydd pechaduriaid, trwy gyfryngdod ac aberth ei anwyl 
Fab. Gwirioneddau sydd yn ysgrifenedig yn llyfr natur, fel yn yr ysgry thyr;. 
a rhaid fod gwirioneddau, pa le bynag y ceir hyd iddynt, i gyd yn berffaith 
gyson â'u • gilydd; ond nid pwnc y Beibl ydy w dangos y cysondeb hwnw, 
Gadawyd hyny i ymchwiliadau oesoedd y ddaear. Ond gan mai Duw, 
awdwr Ilyfr natur, yw awdwr y Beibl, nid rhaid i'r duwinydd ofni dim a 
ddygir i'r golwg gan y daearegwr. Y bai mawr ar ddynion ydyw, rhuthro 



Digitized by 



Google 



DUWINTODIAETH. 1 35 

i wneud cyfundrefa yn rhy fuan, cjn cael digon o amser i gasglu Seithiau 
at eu gilydd: a*n cred ydyw, ei bod yn rhy fuan o rai oesoedd i tfurfio theory 
DdaearegoL Mae ffeithiau y wyddoneg hòno o'r gol wg yn y creigiau, ac 
nid oes yn agos i^ ddigon o honynt etto ẁedi*eu dwyn i'r golwg, i alluogi 
neb i wneud cyf undrefn oddiwi thynt i esbonio y pwnc o ffurfiad y ddaear. 
"Caffed amynedd ei pherffaith waith." 

Creodd Duw ddyn "ar ei ddelw ei hun, ar ddelw Duw y creodd efe ef; 
yn wrryw ac yn fanyw y creodd efe hwynt." Nid oes duedd ynom i wadu 
nad allai dyn, i ryw raddau, ddwjm ynddo ddelw Duw fel rhyddweithred- 
ydd moesolj fel perchenog deall, bam, ac ewyllys; ac fel Uywodraethwp 
creaduriaid eraill ar y ddaear. Ond pell ydym oddiwrth feddwl fod y pethau 
hyny yn dyhysbyddu y pwnc, na'r prif bethau a gynnwysir ynddo. Wrth 
ddelw Duw, yn ol esboniad Paul ar y materhwn, yr ydym i ddeall gwybod- 
aeth, cyfiawnder, a gwir santeiddrwydd. Dyna brif elfenau "delw Duw," 
yn ddiau. Crëwyd dyn yn feddiannoî ar fywyd ysbrydol, ac yr oedd Ysbryd 
Duw, fel ysbryd y bywyd, yn preswylio ynddo. Yr oedd yn llawn o Dduw. 
Yr oedd ei hoU ysgogiadau meddyliol, ac ewyllys ei galon, yn cyd-daro yn 
berffaith âg ewyllys ei Greawdwr. Mor ogoneddus oedd cyflwr dyn pan 
ddaeth o law ei Wneuthurwr! 

Gosododd Duw ddyn mewn sefyllfa^o brawf; ac.yn yprawf hwnw cyn- 
nrychiolai ei hiliogaeth. Mae hon yn egwyddor mor gyffredin a hysbya, 
yn mhlith dynion, yn holl gylchoedd bywyd, heblaw y ffaith fawr o 
gynnrychiolaeth Adda yr ail yn Bethlehem, Nazareth, a Chalfaria, fel y 
mae dadlu yn ei herb^m yr un peth ag ymrafaelio â chyíànsoddiad y gread* 
igaeth« Mae iV gweled ar yr aelwyd, ar^fyrddau llongau, yn y mân 
gynghorau gwladol, ac yn y Senedd ymerodrol. Mae gyda ni bob dydd, ac 
yn effeithio amom yn mhob man, ac nid oes diangfa o'i gafaelion. Ônd, er 
fod telerau cyfammod Eden yn esmwyth iawn, methodd Adda a dal yn wyneb 
temtasiwn. Cwympodd, a dygodd amo ei hun farwola^th farnol, a dinystr 
andwyol ar ei holl hâd: "Canys y farn a ddaeth o un camwedd i gondemn- 
iad." Ond pa fodd yr aeth dyn santaidd, a dedwyddwch byd cyfan yn 
glymediÿwrth ei ufudd-dod, a*r rhai hyny oU yn blant iddo ef ei hun, yn 
wrthryfelwr traenus yn erbyn Duwl Nid yw Moses yn ceisio dattod y 
cwlwm dyrys hwn. Dywedyd am yr amgylchiadau cysylltiedig â'r brofed- 
igaeth a*r cwymp y mae ef. Gadawodd bob peth arall i ddynion i'w 
hystyried a'u chwilio, fel y gwnaethai gyda Daeareg, fel y cynnyddai man- 
teision gwybodaeth yn eu mysg. Mae yn dra thebygol fod y pethau a 
sicrhasant gwymp y dyn cyntaf, wrth wraidd pob pechod a gyflawnir hefyd 
gan ei hâd. O'r un ffynnon y tardd drygau moesol yn gyôredinol. Mae y 
duedd naturiol sydd mewn dyn, a phob creadur rhesymol, i ymestyn at 
ddyrchafiad, drwy ei chamddefnyddio, gan greadur sydd yn rhyddweithred- 
ydd — j gwahaniaeth hanfodol raid fod rhwng y creadur a'r Creawdwr — 
terfynolrwydd ei alluoedd, a nerth profedigaethau, os gadewir ef iddo ei 
hun yn eu hwjmeb, i'w brofi, fel y dangoso yn eglur beth a wna o hono ei 
hunan, ýn nghyda rhyddid perffaith i weithredu fel y myno, yn ddigon í 
roddi eyfrif am bob pechod a 'gyflawnodd angylion sýrthiedig a dynion 
erìoed. 

Gwyddai Dnw erioed mai i lawr yr âi dyn yn nydd ei brawf, a threfnasai 
Waredwr i ddynion, yn hâd y wraig, cyn crfe'u tad a mam dynolryw. Bama 
rhai nad yw yn briodol dywedyd fod Duw wedi gwneuthnr pethau cyn i 
bethau eraill gymeryd lle, am fod gweithrediadaii Duw yn barhaol, medd- 
ynty ac yn cyrhaeddyd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ac mai un 



Digitized by 



Google 



136 DÜWIHTDDIAISTH. 

adeg bresenol yw tragwyddoldeb iddo ef, a bod pob gweithred o*i eiddo, fel 
6Ì gjnlluniau, yn dragwyddol ei pharhad, ac fellj nad oes na gorphenol 
na dyfodol gydag ef — dim ond un " etemal now.^ Gallai fod graddau o 
wiríonedd mewn iaith fel yna, pe gallai creadur m^ìdrol ei dealL Ond ma<^ 
pobl yr " etprnal now" yn cymeryd, feddylid, eu bod hwy yn deall rhyw 
beth am weithrediadau yr Arglwydd, nad oes neb ond yr Ajglwydd ei hun 
a all ei amgyffred. Fa fodd y daetbant iV wybod, nis gallwn ddimad; ac 
wedi iddynt ei wybod, pa fodd y mae yn symud anhawsderau cysylltiedîg 
âg arfaeth Duw, a phynciau cytfelyb, ni welsom etto unrhyw eglurhad. 
Ond pa hrjd bynag y gwneir y cynnyg, anturiwn ddywedyd yn ddibetrusy 
y ceir gweled nad y w y syniad yn UeUiau dim ar yr anhawsderau cysyllt- 
iedìg âg arfaeth, a pbynciau cyffelyb, chwaithach eu symud ymaith o'r 
ffordd. Pa beth bynag sydd wir am hoU waith Duw yn cael ei wneud 
" yn awr," yn ei gysylltiad âg ef ei hun, mae yn hollol allan o'r cwestiwn 
i ni Rynied fod creadigaeth y byd, a*i losgiad trwy dân ddydd y fam — ^fod 
creadigaeth Adda, ac adgyfodiad y meirw, yn cymeryd lle ar unwaith, yn 
eu perthynas â Duw, — mae yr anhawsderau mor fawr mewn pethau o'r 
fath, fel, pa beth bynag sydd gywir am y fath ffeithiau yn eu perthynas â'r 
gweithredydd anfeidrol, yr ydym yn ddiolchgar iddo am ein dysgu ni, . 
mewn iaith dra gwahanol, am bethau a wnaed "cyn dechreu y byd," ac am 
bethau a wneir etto ganddo, yn y dyfodol, yn niwedd y byd hwn. 

Wedi ei godwm erchyll, gyrwyd Adda a'i wraig allan o Eden, i lafurio y 
ddaear, a gosodwyd cerubiaid, â chleddyfau tanllyd ysgwydedig, i gadw 
ffordd pren y bywyd, ac i rwystro y troseddwyr i nesâu at bren y bywyd, 
yr hwn oedd yn nghanol yr ardd, a bwyta o hono. Mynai Duw ddilëu yn 
llwyr o feddwl dyn y gallai ef osgoi dedfryd cyfiawnder arno, trwy ddim o'i 
gynlluniau ei hun, a bod ei holl obaith bellach yn hâd y wraig. Llafurio 
y ddaear oedd gorchwyl Adda yn Eden. Yr oedd llaftir yn bur ddiboen 
iddo yno yn ddiau. Llafurio y ddaear oedd ei brif orchwyl wedi troi a]lan 
oddiyno i'r anialwch; ond yr oedd llafurio daear wedi ei melldithio yn 
orchwyl caled a phoenus; ac yr oedd gwendidau ac afiechyd yn dechreu 
ymosod arno ef a'i wraig yn yr anialwch. Yno y ganwyd ac y magwyd ei 
blant. Dygodd ef y rhai hyny i fyny i ddilyn galwedigaethau buddiol. 
Amaethyddiaeih yw prif gelfyddyd y byd hwn. '* Wrth dir Uafur 
y mae y brenin yn byw." Ond y mae amaethyddiaeth yn golygu 
amry w o gelfyddydau eraill, megys gorchwylion seiri a gofaintj a chawn 
fod gweithio mewn cywreinwaith pres a haiarn yn foreu yn oes yr hen 
fyd. Mae celfyddyd Tubal-Cain yn golygu fod mŵnwyr ar waith yn 
codi meteloedd — fod Ôwrneisiau wedi eu darpam i doddi y mŵnau — a bod 
dynion wedi cyrhaeddyd gracjdau hplaeth o wybodaeth a medrusrwydd 
celfyddydol, yn foreu ar oes dyn ar y ddaear. Cawn hanes yn llyfr Gencsia 
am adeiladu dinas yn foreu, a'i henw, sef Enoch, tra yr oedd eraill yn byw 
mewn pebyll, megys Jabal. Mae lle i gasglu fod y cynddiluwiaid hefyd yn 
gydnabyddus, i raddau, â seryddiaeth. Yr oeddynt, fel y gwelir yn hanea 
y diluw, yn cyfrif blynyddoedd, misoedd, a dyddiau y misoedd, yn debyg i 
ninnau. Prin hefyd y gallwn gredu mg^i arch Noah oedd y Uong gyntaf 
erioed a adeìladwyd, er nad oes genym hanes am adeiladu llong o flaen 
hòno. Mae yr arch yn ymddangos yn lled fawr i fod y llong gyntaf erfoed. 
Hawdd y gallai dynion meddylgar gael allan y nofiai pren ar ddwfr, ac y 
dygai bwysau mwy na'r eiddo ei hun. Dysgid felly groesi afonydd yn fuan 
mewn math o gychod; ac yna, yr oedd y fíbrdd wedi ei hagor i longwriaeth 
ar raddfa uwch, yn enwedig gyda glenydd y moroedd. 



Digitized by 



Googíe 



DUWINYDDIAETH. 1 S7 

Da genym weled hefyd yn hanes yr hen fyd, fod y trìgolion yn cael 
mwynhad diniwaid drwy beroriaeth, a bod telynau ac organau yn eu mysg. 
Gallai hefyd fod telynau ac organau yn cael eu defhyddio ganddynt yn 
addoliad yr Arglwydd. 

Yr oedd gwir grefydd yn cael ei meithrin, mewn graddau mwy neu laî, 
trwy yr oesoedd, o'r cwymp hyd y diluw. Buasai yn dda genym gael gair 
yn y Beibl yn dywedyd yn eglur fod Adda ac Efa wedi eu cadw i fywyd 
tragwyddol; ond er nad oes yr un gair eglur felly iV gael, y mae awgrym- 
iadau a'n galluogant i dynu casgliad eu bod wedi eu hadferu i gymmod a 
heddwch â Duw. Bu diwygiad crefyddol yn nyddiau Enos. Hhodiodd 
Enoch gyda Duw. "Abel gyfiawn," oedd yr enw a roddodd y sant a'r 
cyfiawn, ar ail fab Adda; a "Noah oedd wr cyfiawn, perfifaith yn ei oes: 
gyda Duw y rhodiodd Noah/' "Gwnaethpwyd ef yn etifedd y cyfiawnder 
sydd o flTydd." Er hyny, nid crefydd bur oedd y peth amlycaf yn nodwedd 
trigolion yr hen fyd, ond annuwiaeth, llygreddau o bob math, trais, gor- 
thrymder, rhyfeloedd, a'r cyflTelyb. Yr oedd cewri ar y ddaear y pryd 
hwnw, jn wŷr enwog, nid am eu daioni, ond am bob math o greulonderau. 
Addfedodd y byd, yn raddol, i fam Duw, a dyfethwyd ef gan y dwfr diluw. 

IJn peth hynod iawn, yn y tymmor hwnw, oedd oedran mawr Uuaws o 
ddynion pan fuont feirw. Goroesent y tai a breswylient lawer gwaith 
drosodd. Crinai y derw cedyrn o'u blaen hwy. Yr oedd oesoedd lawer yn 
cydfyw gyda eu gilydd. ac ni allai fod gan ddyn unrhyw gydnabyddiaeth ft 
llawer o'i berthynasau agosaf. 

Peth rhyfeddach fyth na hirhoedledd y cynddiluwiaid oedd, symudiad 
Enoch i'r nefoedd heb weled marwolaeth. Dygodd hyny y ddau fyd yn 
nes at eu gilydd, ýn syniadau dynion, nag oeddynt o'r blaen, a dangosodd 
werth a gwiwdeb gwir grefydd i'r bobl oedd yn llafurio iV dal i fyny yn y byd. 

Rhydd Moses i ni, yn y pennodau cyntaf yn y Uyfr hwn, hanes y dyn 
cyntaf, y wraig gyntaf, y briodas gyntaf, yr enedigaeth gyntaf, a'r farwol- 
aeth gyntaf. Cawn ganddo y modd y daeth pechod i'r byd, a'r flfordd iV 
gael allan o hono. 

Penderfyna gwestiwn sydd wedi Uwyr ddyrysu llawer o ddynion deallu^ 
sef, o ba le y daeth y gwahanol flfurfiau a lliwiau sydd yn mysg dynolryw. 
Efa, medd ef, "oedd fam pob dyn byw;" ac y mae Paul yn Athen, yn 
nghanol y doethion, yn sicrhau mai "o un gwaed y gwnaeth Duw bob 
cenedl o ddynion, i breswylio ar holi wyneb y ddaear;" ac nis gellir byth 
BÎglo y gosodiadau hyn. Cawn gan Moses hanes y trosedd erchyllaf a gyf- 
lawnodd tad yn erbyn Duw a'i holl blant erioed, — y llofruddiaeth mwyaf 
ysgeler a gyflawnwyd gan frawd ar frawd arall, yn hoU oesau y byd, — a'r 
weinidogaeth flTyddlawn fwyaf aflwyddiannus a f u o ddyddiau Adda i*r 
dyddiau hyn, maè yn debygol. Digop tebyg fod ganddo at ei law ysgrifen- 
iadau o'r cynoesoedd, pan yn cyfansoddi llyfr Genesis, ac y mae arwyddion 
o hyny yn y gwaith, yn gystal a'i fod dan ddwyfol ysbrydoliaeth wrth 
ysgrifenu. Dychwelwn etto at y llyfr hwn pan gawn hamdden. 



PREGETH ANGLADDOL Y DIWEDDAR BARCH. JONATHAN 
DAYIES, LLANAELHAIARN. 

"Meddyliwch am eich blaenoriaid, y rhai a draethaeant i chwiairDuw: ffyddyrhai 
dilynwch, gan ystyried diwedd eu hymarweddiad hwynt," H£B. xiü. 7. 

Mab y gaìr ** blaeDoriaid ** i*w gael dair gwaith yn y bennod hon, ac, hyd yr ydym yn 
eoílo, ni cheir eí yn nn man arall yn y Teatament Newydd. Dynoda y gair ral yn 



Digitized by 



Google 



138 DUWINTDDIABTBL 

arwain ac jn lljwodraethn. T blaenoriaid mewn teulnoedd yw 7 gwŷr; blaenoriaid 
bjddinocdd yw y cadfridogion; blaenorìaid* tejroasoedd jw j brenhinoedd. Tn 7 
testnn, personan neiUduol jn nghjmdeithas j saint a oljgir. Defnjddia llawer 7 gair 
blaenoriaid i ddjnodi djnion a f jddont jn gwaaanaethu j swjdd ddiaconaidd mewn 
eglw jBÌ. Ni f jdd i ni jn awr amcanu profi na ^wríA-brofi j priodoldeb o alw j cjfrj w 
■wjddwjr jn flaenoriaid. Teg, er hjnj, jw crjbwjll nad oes i hjnj ddim saü 
jBgrjtbjrol, ac j djlem fod jn hwjrfrjdig i newid jr enw a rjdd jsbrjdoliaeth 
amjnt. TmddeDgjs mai gweinidogion j gair a eilw j testun jn flaenoriaid — " j rhai 
a draethasant i chwi air Duw." T mae traethu gair Duw jn un o*r gorchwjlion 
pwjBÌcaf jr jmeifl creadur jnddo bjth; ac o'î gjflawni jn briodol, j mae jn orchwjl 
anrhjdedduB a buddiol. Mae j geiria'i hjn jn ein cjfarwjddo i feddwl am j rhai a 
wnaethant h jn j. Er mai gjda golwg ar j blaenoríaid a fuont f eirw j djwed j testan 
am i ni feddwl, nid jw hjnj jn gosod allan j djlem fod jn ddisjlw o*r rhai sjdd jn 
fjw. Tn adnod 17, djwedir, '* Ufuddhewch î*ch blaenoriaid, ac jmddarostjngwch ; 
oblegid j maent hwj jn gwjlio dros eich eneidiau chwi, megjs rhai a f jdd jn rhaid 
iddjnt roddi cjfrif : fel j gallont wneuthur hjnj yn Uawen, ac nid jn drist; canys 
difudd i chwi jw bjnj." Tn adnod 24 drachefn, djwedir, "Anerchwch eich holl 
flaenoriaid." Dengys j geiriau uchod, a*u cjflfeljb, ei bod jn ddjledswjdd arnom i 
feddwl am j blaenoriaid sydd jn íjw. (Tellid djf jnu lluaws o jBgrjthyrau ydynt, 
nid yn unig yn cymhell, ond hefyd yn gwasgu arnom i feddwl nes teimlo, a theimlo 
nes gweithio, gyda golwg ar ein blaenoriaid sydd* yn fy w. Ond yn y testun, j blaen- 
oriaid a fuont feirw a nodir fel gwrthddrjchau i feddwl am danjnt. Tr jdoedd rhaî 
enwog wedi meirw pan jsgrifenwjd y geiriau hjn. Tr oedd Stephan wedi ei labjddio, 
loan brawd jr Arglwjdd, ac loan brawd lago, wedi en merthjru, os nad oedd Pedr 
hef jd wedi cjfarfod â thjnged gjffelyb. Mae Uu o flaenoriaid Uafurus a duwiol, a 
adwaenid ac a gerid genym ninnau, wedi meirw. Dylem feddwlam danynt,«-meddwl 
am eu pregethau, eu gweddîau, a'u hesiamplau da. Tr ydym heno yn bwriadu traethu 
jchydigo bregeth angladdol i un hen fiaenor a fu farw yn ddiweddar, sef *'fy mrawd 
Jonathan.*' Mae pregethu pregethau angladdol i weinidogion, a dynion da enúll, 
yn hen arferiad. Gan.fy mod yn meddu yr anrhydedd sefyll mewn pertbynas neiU- 
duol â*r eglwys hon, lle yr oedd ein diweddar frawd yn aelod, mae y gorchwyl presenol 
yn disgyn arnaf yn naturioL 

Mae difl!ygion yn perthyn i bob dyn cyhoeddus, ac yr oedd diffygion yn perthyn i'n 
hen frawd. Ond wrth draddodi pregethau angladdol, y rheol y w, peidio son dim am 7 
diffygion. Nid wyf yn dymono tori y rheol hôno yn awr, mwy nag y dymunwn ei 
thori pe gelwid arnaf i gyflawni y gorchwyl trymaidd o bregethu pregeth ángladdol i 
un o honoch chwithau. 

Cynnwysa y testun orchymyn triphlyg gyda golwg ar eîn blaenoriaid ymadawedig. 

I. Dtlem feddwl áìí dantnt. ** Meddyliwch am eich blaenoriaid.'* 

Nid oes ond ycbydig o bethau yn f wy naturiol i ni na meddwl am gyfeillion a 
pherthynasau ymadawedîg* Nid rhaid i*r fam wrth orchymyn er peri iddi feddwl am 
y plentyn a gladdodd hi ychydig amser yn ol. Mae y tŷ yn Uawn o fân bethau ag 
ydynt fel mynegfysedd yn cyfeirio ei meddwl ato. Nid oes eisìeu gorchymyn er peri 
i'r plentyn amddifad i feddwl am y fam a gollodd. Mae clywed eraiU yn son am eu 
mamau yn arwain ei feddwl at y breichiau a fu yn eî gofleidio yntau. Mae pob trallod, 
pob tro brwnt, pob gair garw, a phob edrychiad sarug, yn arwain ei feddwl, megjra 
heb yn wybod iddo, at y Uanerch gysegredig hòno mewn rhyw fynwent lle y gorwedd 
gweddillion marwol ei anwyl fam. Felly hefyd gyda golwg ar eìn blaenoriaid a fuont 
feîrw yn ein hoes a'n gwlad; mae darnau o'u pregethau, eu gweddiau, a'u hymddyg- 
Ìadau duwiol yn eìn harwaio i feddwl am danynt. Mae mor naturiol i ni feddwl 
rhywbeth am danynt, fel nas gallwn ymattal hyd yn nod pe y*n gorcbymynid i hyn^. 
Gan hyny,pan y mae gair Duw yn ein gorchymyn i feddwl am ein blaenoriaid, rbaid 
ei fod yn golygu mwy na meddwl rbywbeth rywfodd am danynt. Golyga feddwl 
am danynt mewn modd neillduol. 



Digitized by 



Google 



DUWINTDDIAETH. 189 

Nid meddwl àm danynt yn y fath fodd ag i anobeithio am gjsar a llwjddiant ar ol 
ea coUi. Cawsom lawer o fwynhad wrth eu gwrando. Mor werthfawr eu cynghorion 
a'n cerjddonl Mor ddefnyddiol i ni, yr ieuainc a*r anmhrofiadol, oedd eu profiadau 
addfed a'u cyfarwjddiadau pwyllog! Buont o wasanaeth pwysig i achos crefydd. 
Bnnillodd yr efengyl yn eu haniser hwy luaws o gestyll cedyrn a lüeusydd breision. 
Br hyn oll, ni ddylem ddigaloni ar ol eu colli. Ysbryd Duw a fendíthiodd eu llafur 
hwy, a gall hwnw beri llwyddiant ar lafur y rhai sydd yn aros ar y maes. 

Ni ddylem feddwl am danynt yn y fath fodd ag a'n harweinia i feio Rhagluniaeth 
am eu symud. Gweision Duw oeddynt. £fe a'u cododd, a'u doniodd, ac a'u cyonal- 
iodd, a chyfreithlawn ydoedd iddo wneuthur a fyoai à'r eiddo ei hun. 

Dylem feddwi am danynt yn y fath fodd ag i dynu addysgiadau buddiol i'n medd- 
yliau, a chynhyrf u ein calonau i fawihau y gras oedd ynddynt. Pan feddyliom am 
eîn brawd ymadawedîg, daw amryw bethau i'n sylw gyda golwg arno. Nodwn rai o 
honynt. 

1. Cafodd dymmor maith ar y ddaear, Rhy brin dair blynedd oedd rhyngddo a'r 
pedwar ugain. Bu amser pan rifid blyoyddau dynion wrth y cannoedd. Cawn hanes 
amry w a gyrhaeddasant o'r tri i'r naw cant. Yn ein dyddiau ni, ychydig a gyfoeth- 
ogir â digon o gryfder i gyrhaedd y pedwar ugain. Fan gcir ambell un wedi ym- 
Iwybro at finion y can' mlynedd, taeuir y son am dano fel eithriad hynod yn mysg ei 
gydoeswyr. Mae lluoedd^yn meirw gyda'u bod yn dechreu anadlu. Peth cyíîredin 
yw gweled plentyn yn marw gy da'i'fod yn tynu ein sylw â'i ddigrif-gampau— yn 
myned o'i gryd i'w arch, ac o gôl ei fam i waelod ei fedd. Amlach y gwelir priddo yr 
ieuanc a'r canol-oed na'r oedranus a'r henafgwr. Mae yn ddigon natariol i ni oU 
íeddwl myned yn hen, ond y mae yn sicr bron na fydd i ond ychydig o honom fy w i 
gyrhaedd oedran ein brawd. 

2. Bu am yspaid maith mewn cysylltiad âg eglwys Dduw, Nis gwn yn sicr pa bryd y 
dechreuodd broffesu crefydd, ond rhoid iddo wneud hyny yn foreu. Gwirionedd 
cjiurus y w fod y Gwaredwr jrn derbyn dynion ar yr tmfed awr ar ddeg. Ei eiriau ef 
ydynt, ** Pwy bynag a ddel ataf fl, nis bwriaf ef allau ddim." Ond wedi'r cwbl, " Da 
yw i wr ddwyn yr iau yn ei ieuenctyd." Mae manteision pwysig yn dciUÌÄw o ddyfod 
at grefydd yn foreu. Gwir fod ambell un ar ol bod am gryn amser yn gwueuthur 
llawer o bethau yn erbyn enw lesu o Nazareth, yn dyfod at grefydd ac ÿn gwneud 
gwrhydri teilwng o'r rhai y tybir eu bod yn golofnau; ond y rheol y w, mai y dynion 
•ydd yn dyfod at grefydd yn foreu ydynt y rhai mwyaf defnyddiol. Gan hyny, bobl 
ieuainc, cofiwn ein Creawdwr yn nyddiau ein hieucnctyd. Dacth ein diweddar frawd 
at grefydd yn foreu, ac yr ydoedd gyda chrefydd pan ddaeth angeu o hyd iddo. 

3. Pregethodd a theithiodd lawcr, Mae dweyd fod un yn brcgethwr yn profi i ryw- 
rai weled graddau o ragoriaeth ynddo. Gwir fod rhagor rhwng pregethwra phregeth- 
wr, roegys ag y mae rhagor rhwng seren a seren. Ond y mae bod yn bregethwr yn 
dipyn o gymeriad i ddyn. Yr oedd yr hen frodyr a'r hen chwiorydd oeddynt yma yn 
rhoddi galwad i Mr. Dayies i ddyfod yma i'wgwasanaethu yn yr efengyl, yn credu eu 
bod yn gweled rhagoriaethau ynddo. Yr oedd eglwysi Nazareth, Pentir, a Saron, yn 
credu yr un peth am dano mewn blynyddau diweddarach. Cly wais ddweyd iddo, pan 
yn nghanol ei nerth, fod yn bregethwr poblogaidd yn y cyfatfodydd niawrion; ac hyd 
yn nod yn ei fiynyddau diweddaf, yr oedd efè yn gryn bregethwr mewn lluaws mawr 
o &nau. Gwrandewid ef gyda blas gan y cynnulleidfaoedd yr ymwelodd â hwynt 
ychydig wythnosau cyn ei farwolaeth. Teithîodd lawer i bregethu trwy Ogledd a De. 
Digon tebyg íod ynddo lawn cymaint o gymhwysderau y pregethwr teithiol ac o 
gymhwysderau y pregethwr sefydlog, os nad inwy. 

4. Cyffredin a thiawd fu ei amgylchiadau. Nid ydym wrth ddweyd byn yn golygu 
iddo fod mewn llawer o eisieu bwyd a diUad. Yr ydym yn deall iddo fod yn well 
allan ar rai adegau na'u gilydd; ond erbyn edrych ar ei amgylchiadau tra bu yn y wlad 
bon, ni bu efe yn ddim amgen na dyn tlawd,— nid tlawd oblegid acghymedroldeb 
na gwastraff. Pa ryfedd ei fod yn dlawd? Bu lawer gwaith yn teithio o ddegarhugain 



Digitized by 



Google 



liO DUWINTDDIAETH. 

i hanner cant o flUdiroedd heb gael ychwaneg na swllt o elw iV logelll Tr oedd hen 
bobl dda yr oes o'r blaen yn wrandawjr cynhes— yn ofalns am gynnorthwyo y preg- 
ethwr tra byddai yn y pulpud ; ond yn ddiffygiol mewn gofalu am dano wedi iddo 
ddisgyn oddiyno. Mae cyfnewidiad er gwell wedi cymeryd lle erbyn hyn. Ychydlg 
iawn o arian a gafodd yr hen frawd am bregetha. Casglodd rai cannoedd o bunnaa 
at ddyledion gwahanol addoidai. Hawdd y gall ud diofal am eirwiredd ddweyd mai 
casglu iddo ei hun yr ydoedd; cnd y mae yn rhaid cael craffach llygaid nag a fedd yr 
un eryr a*r sydd yn yr awyr, cyn y gall ganfod dim ôl arian felly yn Ty'nygors. Ond 
er nad oedd yr hen frawd ond cyffredin ei amgylchiadau, bu farw heb. ddira dyled, 
cafodd gladdedigaeth barchus, ac, fel yr wyf yn deall, gadawodd ryw gymaint at 
gynnaliaeth ei weddw alarus ac oedranus, ac yr wyf o'm calon yn dymuno iddi f endith 
Duw arnynt. 

Fan yn meddwl am y pethau hyn, gwelwn ddaioni Duw tuag at yr hen frawd. 
Amddiffynodd ef am oes faith, gartref ac oddicartref, nes y cafodd weled ei blant a 
phlant ei blant. Peth arall a orchymynir gyda golwg ar ein blaenoriaid yw — 

II. DiLTN EU FFrDD uwif. " Ffydd y rhai dilynwch." 

Er mor enwog a fu llawer o*n blaenoriaid, ni ddylem eu dilyn yn mhob peth. Gwn 
nad diogel i ni ddilyn ein diweddar frawd i bob man Ue y bu. Ni ddylem ddilyn 
Pedr ond tra bo yntau yn dilyn ei Arglwydd. Yr ydym i ddilyn ein blaenoriaid fel y 
maent hwythau yi\ dilyn Crist. Dilyn y gangen, tra y maenodd a bywyd ynddi. DUyn 
euffì/ddhwy. Gwnaeth llawer o*n blaenoriaid amlygiadaa neillduol o ffydd. Gosod- 
asant eu hunain yn agored i wawd ac erlidiau. Dyoddefasant rwymau a dyoddcfíadau 
gydag ymostyngiad gwrolfrydig. Eu ffydd hwy yn eu Duw a*u nerthodd i fod yn 
Biriol yn ngwyneb llid unedig dynion annuwiol ac ysbrydion aflan. Do, fe ddarfa i 
luaws trwy ffydd gofleidio y pren dyoddef, fel pe buasai gy faill cymwynasgar; ac, fel 
Stephan, farw dan weddlo dros eu Uofruddìonl 

" Ffydd y rhai dilynwch.** Mae yn annihosibl i ni roddi gormod o bris ar ffydä 
wirioneddol. Mae hi yn bwysig mewn cysylltiad â'r pethau fu, — *' Wrth ffydd yr ydym 
yn deall wneuthur y bydoedd trwy air Duw.=* Mae hi yn bwysig mewn cysylltiad à'r 
pethau anweledig, a*r pethau yr ydys yn eu gobeithio,— " Ffydd yn wir yw aail y 
pethau yr ydym yn eu gobeithio, a sicrwydd y pethau nid ydym yn eu gweled." Heb 
ffydd, anmhosibl y w rhyngu bodd Duw. Trwy ffydd y cyfiawnheir. Ni wrandewîr 
gẁeddi amddifad o honi, ac hebddi nid y w y gweithredoedd mwyaf golygus yn werth 
dim. Mae y cyflawn yn by w trwy ffydd. Hon y w yr oruchafiaeth sydd yn gorchfyga 
y byd, a dyma hefyd y darian drwchus a ddiffodda hoU bicellau tanllyd y falll Mewn 
gair, gaUwn ddy wedyd fel Paul, " Pa beth bynag nad yw o ffydd, pechod yw." Mor 
bwysîg ynte yw i ni feddu ffyddl Dilynwn ffydd ein blaenoriaid. 

ni. Dylem hefyd ystyried diwedd eü hymarweddiad hwynt. 

Yr oedd ymarweddiad y blaenoriaid y cyfeiriai y testun atynt yn uniong^rrchol, yn 
ymarweddiad diariangar, diwair, gonest, da, ac yn santaidd ymarweddiad. Yr ydoedd 
eu hymarweddiad yn anrhydedd i*r gref ydd a broffesent, yn dystiolaeth i burdeb yp 
athrawiaethau a bregethent, ac yn siampl i*w holynwyr hyd derfyn yr oesau. Ond y 
mae diwedd ar bob perffeithrwydd,yn y byd hwn. Bu diwedd i ymarweddiad y blaen- 
oriaid enwog y cyfeiriwyd atynt, a miloedd eraìU ar eu hplau. Gelwir amom i ystyr- 
ied diwedd eu hymarweddiad hwynt, oblegid yn — 

I. Y bydd tueddyn hyny Vn dwyn iystyried ein diwedd ein hunain. Mae diwedd i fod 
ar ein gyrfa ninnau yn y byd hwn, ac ni fu y diwedd mor agos erioed ag ydyw ya 
awr. Mae cannoedd yn y wlad mor ddifeddwl am eu diwedd a phe na byddai dîwedd 
i'w cyfarfod byth. Ac yn wir, rhy w duedd i daflu y diwedd yn mhell sydd yn y rhan 
luosocaf o hononi. Cwyn yr Arglwydd gyda golwg arnom ni, fel Ilawer o*n blaea 
ydyw, "01 na baent ddoethion, na ddeallent hyn, nad ystyrient eu diweddl" Ymof- 
ynai Job yn bryderus yn nghylch ei ddiwedd, a gweddî y Salmydd ydoedd, " Pâr i mi 
wybod fy niwedd." GelUd tybied wrth edrych ar symudiadau Uawer yn ein mysg, en 
bod wedi ymgynghreirio âg angeu, ac ammodi â*r bedd. Byddai yn fendith werthfawr 



Digitized by 



Google 



DUWIinrDDIAETH. 141 

i ni gael rhywbeth î lareiddio gorwylltedd ein hysbryd, a difrifoU rhywfaiiit ar wam- 
alrwydd ein meddyliau. Mae ystyried diwedd ymarweddiad ein blaenoriaid yn tueddu 
yn uniongyrchol at hyny. GyfaiU anwyl^ ceisia alw i gof restr o'r hen flaenoriaid 
enwog a welaist ti ar y maes, ond sydd erbyn heddy w wedi myned i ffordd yr hoU 

ddaear. A wyt ti yn coflo y Gymanfa oedd yn er*8 pump neu ddeg ar hugain 

o flynyddau yn ol? Mae y pregethwyr wrandewaist ti yno oll, ond dau, wedi meirw! 

A wyt tiyn coflo y Gymanfa arall oedd yn er*B saith mlynedd yn ol? Mae 

pedwar o'r cewri oedd yn hôno wedi meirwl Onid ydych yn cofio y cyfarfod oedd 
mewn cymydogaeth gyfagos yma ryw chwe* blynedd yn ol? Mae y gwr ieuanc a 
bregethai y dos gyntaf, a'r gwr gaUuog a bregethai am 10 a 6 yr ail ddydd, wedi 
meirwl Pa ie y mae y dynion oeddynt yn bregethwyr a gweinidogion gyda'r 
gwahanol enwadau yn y wlad hon 35 ml. yn ol? Wedi myn*d agos oUI Meddwl am 
hyn, wrandawr, ac ond odid na ddywedi mewn canlyniad, " Wel, well yr wyf finnau 
yn myned." 

2. Rhydd hỳny eglurhad ar y bywydau a arweiniasant Bu Uawer yn rbagrithio am ran 
fawr o*u bywydau. Adwaenem eraiU ag yr oedd cryn wahanol farnau am danynt ÿn 
eu by wydau — rhai yn eu canmol, ac eraiU yn eu goganu. Daeth pethau i f wy o eglur- 
deb tua diwedd eu hymarweddiad. . Bu Ilawer brawd ag y teimlid pryder gyda golwg 
amo am flynyddau, ond gwella yr ydoedd wrth fyned ynmlaen; ac erbyu ystyried 
diwedd ei ymarweddiad, nid oedd pryder yn meddwl neb mewn perthynas iddo. 
Gwasgarwydy niwl oedd i fesur lled helaeth yn gorchuddio cyflwr Job, tua diwedd ei 
ymarweddiad. Da y gwnaethai ei gyfeiUion pe yr ystyriasent y gair hwnw o eiddo 
Elihu, *' Fy Nhad, profer Job hyd y diwedd" Ac yn wir, ceir mantais i adnabod 
pawb yn, neu cyn eu diwedd. 

3. Cyn hyny, y mae gwaith gras yn anorphenol arnynU Mae y byd yn aml yn sîarad 
yn ddirmygus am yr eglwys, gan nodi ei diífygion a'i cboUìadau. Yn ngwyneb hyny, 
byddwn yn dweyd ei bod yn annheg i basio barn ar adeilad anorphenol. Fe ddaw yr 
eglwys yn berffaith, difeius, fi difrycheulyd. Mae yr un peth yn gymhwysiadol at 
bob Cristion yn bersonol. Er fod y credadyn yn cael ei gyfiawnhau y fynyd yr ym- 
orphwysa ar lawn y groes, etto yn araf y mae yn cael ei santeiddio. Mae olion yr 
hen wahanglwyf arng am dymraor hir; gwelir arno ambell gramen yma ac acw hyd 
ddiwedd ei ymarweddiad. Ond yn y diwedd y mae wedi cyrhaedd addfedrwydd. 
Mae wedi myned mor berffaith, fel nad oea gan Dduw le cymhwys i'w roddi ond nef- 
oedd. Mae yr anmhuredd wedi ei dynu o hono. Daeth allan o*r peiriau yn aur pur. 
Gwelwyd ambell gredadyn yn ei fywyd yn tueddu i fod yn uchelfrydig, un arall i fod 
yn gyndyn, un arall i fod yn nwydwyllt, un arall i fod yn ofnog a grwgnachlyd; ond 
erbyn diwedd eu hymarweddiad, yr oeddynt oll y n ostyngedig, uf udd, pwyllog, hyderus, 
a diolchgar. 

4. Dyna y pryd y cawn ni y cyfle goreu i famu grym a gwerth gwir grefydd, Mae hi 
yn dyfod i'r golwg ar hyd yr ymarweddiad. Ond y mae ei gwerth a'i gogoniant yn 
dyfod i*r golwg mewn modd neiUduol, pan yn nerthu ei pherchen i ffarwelio â pher- 
thynasau mewn hunan-feddiant, wynebu angeu yn ddigryn, a rhodîo y glyn dan ganu. 
Dyna y fath oedd diwedd ymarweddiad ein hen frawd. Efarweliai â'i briod yn bwyllog, 
agwynebodd angeu dan ganu yr hen benniil hwnw: — 

" Mae, mae, 
Yr amser hjfryd yn nesSa, 
Pan gafio'm benaid ei ryddhaa," &c. 

Pwy na wel yma werth gwir grefydd ? Mae cyfoeth a dysg yn Uoni Uawer dyn mewn 
iechyd; mae perthynasau yn esmwythâu Uawer ar ei orweddfa mewn cystudd; ond nid 
oes dim ond crefydd a'i gwna yn gryf a dedwydd i farw. Ystyriwch ddlwedd ymar- 
weddiad Uawer o'r blaenoriaid garcharwyd, labyddiwyd, ac eraiU a losgwyd, a chewch 
nad oeddynt yn gwneud dim cy frif o'u dyoddefiadau, oddigerth fel anrhydedd er mwyn 
leflo. Canent a gweddîent tra yr oedd parabl yn parhaul '* Ystyr y perffaith, ac 
•drych ar yr nniawn; canyi diwedd y gwr hwnw fydd tangnefedd." Dyna adeg ei 



Digitized by 



Google 



142 



BTWOBAFFIAETH. 



rjddhad o*Ì holl ofldiaa. Dyna dd^^dd ei ^oroniad. Mae y Gwaredwr jn sibrwd jn 
ci grlustiaa, ** Yr Aifftiaid a weiaist ti heddyw, ni chei di en gweled byth mwy." Fa 
fjfedd fo(i liawer nn yn barod i ddweyd, *• Bydded fy niwedd i fel yr eiddo yntau." 

Bydd diwedd yr annuwiol yn ofnadwyl Yr oedd ei ffordd wrth fyw yn galed; ni 
ehafodd fwynhad ond un twyllodrus: ond y mae yn ochain yn y diweddl Gofynal i 
ti, wrthodwr y Ceidwad, fel y gofynodd Abner i Joab, *' Oni wyddost ti y bydd cherw- 
der yn y diwedd?" Bydd yn dy wyll yn ol, ac yn ofoadwy yn mlaenl Drws trugaredd 
yn can, a drws anobaith yn agor! Gras yn dystewi, a chyfiawnder yn chwyrnellii ei 
daranfoUtaa, a*r annuwiol rhyngddynt yn gwallgofi! Diolch i Ddaw na ddaeth j 
àiwêdd etto! 

Mae rbai pethau na bydd diwedd arnynt. ** Ni bydd diwedd byth ar gana iddo ef." 
Ni fydd diwedd ar fwynhad a gogoniant y nefoedd. Myned i fewn i lawenydd em 
Harglwydd y bydd y cadwedigion yn oes oesoedd. . 

Wel, fy ngwrandawyr serchus, rhaid i mi ddweyd hefyd na fydd diwedd ar ofidian j 
oolledigion,— pryf na bydd marw, tán anniffoddadwy, a mwgeu poenedigaeth a esgyna 
1 fyny yn oes oesoeddl Gochelwch y fath drueni. Rhodded yr Arglwydd ar fod i ni 
oll gael trugaredd gan yr Arglwydd yn y dydd hwnw. 

Umnoêlhaiam, S. jAiuit. 



il3sU)graffiíani). 



Y DDAU JEMY. 



€rw«i>i>U8 yw dywedyd ar díîechrea y 
• oofiaint bychain hyn, nad y w preswylwyr 
tawel y gymydogaeth hon (Glandwr) 
wédi gyrthio i f ewn ä " rhodres y trefi," a 
" balchder y byd," yn eu perthynas â*u 
benwau. Gelwir y naill gan y liall yma 
yn ol yr hen dduU cyntefig Cymreig, 
wrth yr enw cyntaf yn unig, a hwnw yn 
aml wedi ei dalfyru, neu ei newid er scinio 
ycbydig yn fwy cartrefol. Felly, mewn 
clmlyniad, yr oeddys yn gwneud â'r ddau 
íhiwd ydynt yn wrthddrychau hyn o 
gofiant. Yn lle eu galw yn James 
Nicholas, Pantygwyddyl, dywedid, Jemy, 
Bantygwyddyl; acyn Uç James PhiUips, 
Trehowell, dywedid, Jemy, Trehowell; 
ac wrth gyfeirio atynt gyda'u gilydd, a 
mynych y ceid achlysur i wneud hyny, 
canys yr oeddynt yn çryfeillion mawr 
iawn, dywedid, •* Y ddau Jemy** Ond ua 
feddylied neb mai geirÌHU o ddiraddiad 
ac anmharch arnynt oedd y rhai hyn, 
(félly y cyfrifasid hyn yn ambell i 
gymydogaeth), ac na fcddylied neb mai 
arwydd o anweddeidd-dra neu ddiffyg 
diwylliant cymdeithasol ydyw; canys 
mynegiaot yw hyn o'r dull syml a digwm- 
paê sydd gan bobl y gjmydogaeth o ym- 
wneud â'u gilydd, a gostyngeiddrwydd y 
cyfoethog wrth osod ei hun yn ietel y 
cyflredin. Eu symledd y w, ac nid eu han- 
/oeagarwch, Ond y mae yn ddilys i ni 
ddweyd, er ein bod ni yn bersoool, i 
raddau, ýn hoffl y duU syml hwn sydd 
gan yr ardalwyr o ymwneud â'u gil>dd; 
•r hyny, y mae yn well genym ni yr hyn 



a elwir yn gyffredin yn *• rhodres y trefil,** 
a **'balchder y byd," o roddi ei enw yn 
Uawn ar bob dyn. Newidier hyn o ar- 
feriad. 

Yn ystod y flwyddjm ddiweddaf, y mae 
angeu wedi gwneud bylchau lawer, mawr> 
ion a phwysig, yn rhengoedd gweinidogioa 
ein henwád yn y Dy wysogaeth,— bylchau 
nad oes neb yn fyw yn cofio am eu bath 
yn cael eu gwneud mewn un flwyddyn. 
Ond tra yr oedd y wlad yn gyffredinol 
yn sefyll mewn dagrau uwchben y cyf- 
lafanau hyn, ac yn gofyn meẁn hanner 
dyryswch a syndod, •* J*a fodd y cwymp- 
odd ycedyrn?** ar yr adeg hirgofiadwy 
hôno hefyd, yr oedd ambell i eglwys a 
chymydogaeth yn eu prudd-der mawr, 
a'u hwylofain trist, ar ol, dichon, rhyw • 
ddiacon ffyddlon, rhyw fam ofalus yn 
Israel, neu ' ry w aelodau ffyddlon, dys- 
taw, gweithgdr, y rhai a arferent gadw 
eu hysgwyddau yn dỳn dan arch yr 
Arglwyd J. Dygwyddodd amgylchiadau 
o natur y rhai diweddaf yn hen Eglwys 
Glandwr, Penfro. Gan fod coffadwriaeth 
y cyfiawn yn fendigedig, cawn sylwi ar 
rai o honynt etto yn y dyfodol. 

Cydnebydd. pob un ag oeddynt yn ad- 
nabyddus â gwrthddrycbau y cofiaint 
hyn, nad oes dim eisieu i ni wneud esgus- 
awd dros godi cofgolofn fechan i'w coff- 
adwriaeth ar fryn amlwg tudalenau y 
Dysoedydd. Yr ydym yn rhoddi eu 
cofiaint hwy pryda'ugil>'dd,am eu bod yn 
gyfeiUion mawr i'w gilydd, yn berthyn- 
asau agos, wedi dyfod at grefydd yr ua 



Digitized by 



Google 



BTWORAFFIAETH. 



14S 



pfyd, ac wedi marw yn agos yr xltì amser, 
ac ar ddjmuDÌad rhai o'r perthyna«aa. 

James Nicholas ydgedd fab i PhiUip a 
Hannah Nicholas, PaDtygwyddyl, Llan- 
fyrnaeh. Bu iddynt 5 o blant, 2 ferch a 
S mab. T tad a thrì o*r plaDt yn unig 
Bjdd wedi cael help gan Dduw i aros hyd 
yr awr hon. Y mae y tad, er wedi cyr- 
naedd gwth o oedran, yo iach a heioyf, — 
hjnod o laweD a charedig,~ÿn dwyn sel 
yn ei gyfraniadau at bob rhyw achoi 
neillduol yn yr eglwys yn Glaodwr,— yn 
esiampl i lawer o broífeswyr yn hyn. 
Ond, îe, y mae ond yn bod,— nid ydyw 
hyd yn hyn wedi gwneud arddeliad cy» 
hoeddus o lesu Grist. Ai uid oes Ilais 
neillduol gan Ddu w, drwy weinidogaethau 
chwerwon fel hyn yn y teulu, at ein 
•erchog gyfaill? Tr oedd y fam hefyd 
yn wraig dawel a chare<lig, ac hefyd yn 
grefyddol a defosiynol— ei duwioldeb 
mwchlaw ammheuaeth gan y rhai a*i had- 
waenai oreu. Cynghorodd lawer ar eì 
phlant, a gweddîodd lawer drostynt; ond 
er hyny, cafodd fyned i*w bedd cyn gwel- 
ed yr un ol meibion ỳn proffesu lesu 
Grist; a dim ond un o'r merched. T mae 
llawer mam dduwiol yr un fath wedi 
gorfod myned i'w gwely pridd— y lle nad 
oea na gwaith na dychymyg ynddo— cyn 
i'w gweddîau gael eu hateb — ei gweddîau 
taer yn aros fel llythyrau yn y dead 
offiee, ond wedi eu symud hwy, yr ateb yn 
d'od yn Uawn iddynt. Tn fuan wedi 
cladda y fam, gwelwyd pedwar o'r plant, 
a'n cyfaiU a'u perthynas agos, James 
Phillips, yr hwn y mae eí gofiant ya crd- 
lyö, gyda hwyDt— ya d'od gyda'u gilydd 
. táì ymgeiswyr api aelodaeth eglwysig yn 
Oiandwr. Tr oeddyDt o fuchedd f oesol o*r 
hUèn ond dymay prydy plygasant. At- 
ebẁyd gweddîau y fam wedl iddi gyrhacdd 
7 nef. Na fydded i'r un fam, na thad, 
na phlentyn, na chyfaill, na neb, ei rhoddi 
i fyny i weddio am dröedigaeth eu han- 
wyliaid ; canys, weithiau, wedi claddu y 
gweddîwr, y mae y wedai yn cael ei hateb: 
••Llawer a ddichon taor weddij^ cyflawn." 
T mae Duw yn ateb yn ei ddull doeth a'i 
drefn dda ei hun. 

James. oedd yr ail o'r plant. Cafodd 
addysg íel meibion ffermwyr yo gyffredÌD. 
fin y blyDyddau cyDtaf yD LlanfyrDach, 
yn ymyl ei gartref; wed'ya cafodd ei 
anfoD i GaerfyrddÌD "i ddybcDu ei ysgol," 
fel y dy wedir. Tua daeth adref i weithio 
ar y ffarm gyda*i dad. Tyfodd i fyny ya 
ddyn iach a chryf,— Did oedd ei gryfach 
yn yr hoU gwmpasoedd; oad gostyrgwyd 
ei nerth yDtau ar y ffordd. Dy wedai yo 
ei nychdod, ci fod wedi bod yo rhy 
esgeulus o'i iechyd pau oedd yD ei f wyD- 
hau,— na bu yn ddigon gofalus am " feith- 
rìn " ei iechyd. T mae yn Uawer haws 
cadw yr iechyd, na'i adferu wedi ei goUi; 



ac heblaw hyny, *^Prevention is better than 
cure.*' Ac felly, bu ein hanwyl f rawd yn 
dyoddef am amryw flynyddau oddiwrth 
fwytiadau araf a siomedig y darfodedig* 
aeth. Gwnaeth lawer o ymdrech am ei 
iechyd. Nid arbedid traul na thrafferth 
er ei fwyn ef. Cafodd doctoriaid celf- 
yddyd, a doctoriaid anian— y ffynDODau — 
gyoDyg teg ar eu doniau iachaol mewn 
perthyuas iddo; ODd byrhawyd ei ddydd- 
iau. Tr oedd augeu yo rhybuddio yn 
eglur, yu gy ODar y flwyddyD ddiweddaf, 
ei fod yo Desâu. Cydnabyddai ei hunan 
ei fod yn ei weled yn d'od yn araf oddi- 
draw, ac yn Hydref 8, *69, yn 45 oed, y 
bu y struggle oiphenol cydrhyngddo ef a 
brenin dychryniadau. "Efe a hunodd." 

Dyoddefodd ei gystudd. yn hynod o 
daweL Dywedai wrthym iddo fod am 
dymmor braidd yn ofidus o herwydd ei 
gystudd, a*i fod ynanalluog i wneud dim; 
"ond yr wyf yn awr," meddai, **er'8 tro. 
yn llawer mwy tawel. T mae cystudd 
yn rhyddhau fy ngafael ym y byd yma. 
W wyf yn awr wedi boddloni i ewyllys 
y nef." Dy wedasom wrtho rywdro, "Nid 
ydych yn meddwl mai yn ofer ac am ddim 
yr ydych wedi bod yn dilyn eich crefydd 
yn y byd yma, ai ydych? " Wylodd 
yntaa, ac ar ol ychydi^ o seibiant. dy wed- 
odd, "Nid wyf yn meddwl y bydd ei^iea 
newid cwmni wedi myoed oddiyma. Pobl 
yr Arglwydd y w fy nghyfeiUion i yn y 
bywyd hwn." 

Tr oedd James Nîcholas fel dyn yn 
hynod o dawel» diymhongar, ac addfwyn. 
Fel cymydog, yn garedig, cymwynasgar; 
ac feliy yn caei ei fawr anwylo. Fel 
crefyddwr, gwastad yn ei fuchedd, hoff o 
ddarllen cyhoeddiadau yr enwad, selog 
dros foddion gras, penderfynol o gadw y 
ddyledswydd deuluaidd, a hawdd ganddo 
ymddyddan am bethau crefyddol. Wrth 
ddweyd y pethau hyn am ein hanwyl 
frawd James Nicholas, nid ydym am 
berswadio neb ei fod yn berffaith, nac yn 
agos at hyny; er hyny i gyd, anaml yr 
. aeth yr un dyn 45 oed i'w fedd a chan 
lleied o f rychau ar ei gymeriad moesol a 
'James Nicholas 

Dydd ei gladdedigaeth, yn mynwent 
Glandwr, daeth torf luosog o bell ac agoa 
i weinyddu y gymwynas ddiweddaf i*w 
weddillion marwcl. Pregethwyd ar yr 
achlysur gan weinidog y lle, oddiar 3 loan 
12: " T mae i Demetrius air da gan bawb, 
a chan y gwirionedd ei hun." Nid oedd- 
ym yn teimlo un anhawsder na phctrusder 
wrth gymhwyso y geiriau uchod at gy^ 
meriad yr ymadawedig. Huned ein cyf- 
aill, o ran ei gorff, yn dawel yn y 
fynwent hynafol hón, hyd ganiad yr 
udgorn diweddaf; achaffed ei holl berth* 
ynasau galarus farw yo yr un tang- 
nefedd. 



Digitized by 



Google 



144 



BTWORAFFIAETH. 



James Phittips, Trehoweü, jáoeád fab i 
Lewis a Ziirah Phillips, Nantygroes, 
LlaDÍyrnaeh. Ba iddynt 10 o blant. T 
rhieni nid ydynt ar dir y rhai by w, ac 
nid oes bellach ond tri o*r plant. Y pum- 
med yn y rhe«tr oedd James. Treuliodd 
y rhieni y rhan gyntaf o'u hoes, a'r rhan 
gyntaf o'u by wyd priodasol, yn ddibroflfes 
— nid oeddynt wedi ymgyfenwi ar enw 
Crist. Peth difrifol iawn yw gweled 
penau teuluoedd yn dwyn i fyny dyad o 
blant, ac yn cadw gwasanaetbddynion, o 
dan gronglwyd ddiweddL Ond dyma fel 
y dechieuodd teuiu Nantygroes eu byd. 
Dywedid yn gyffredìn fod tuedd at yr 
athrawiaeth Socìnaidd yn Lewis Fhíllips. 
T mae rhai o*i be>thynasau ef wedi bod 
yn dra chyhoeddus gyda'r athrawiaeth 
hôno yn y gymydogaeth hon. Perthynas 
iddo ef ydoedd David Phillips, Rbydy- 
park. Ond pan yn byw yn dawel yn y 
difrawder hwn yn nghylch proffesu cref- 
ydd,— pan oedd y plant yn Ilu mawr o'u 
cwmpas, fel canwyll eu Ilygdid, ac idols 
eu calon,— daeth twymyn ddifaol i*r teulu, 
symudoud bedwar o*r plant bron yr un 
dyddiau oddiwrthynt. Tr oedd un o 
honynt yn ferch dros 20 oed. Gweinid- 
ogatth chwerw iawn ydoedd hon i deìml- 
adau tyner y tad a*r fara; ond gwyddom 
fod yr Arglwydd yn aml, drwy oruchwyl- 
iaethau chwerw ac annymunol, yn dwyn 
oddiamgylch bethau da a gogoneddus. 
Felly y bu hi yn Nantygroes. Cafodd y 
tad a'r fam gwpanaid chwerw i'w yfed, 
ond ymostyngasant dan aljuog law I)uw. 
Daethant yn fuan gyda'u gilydd yn ym- 
geiswyr am aelodaeth eglwysig yn Glan- 
dwr. Ni bu ammheuaeth yn nghylch 
purdeb athrawiaeth Lewis Phillips mwy, 
ac oddiyno hyd ddiwedd eu hoes buont 
yn aelodau diargyhoedd a ffyddlon yn yr 
eglwys uchod. Gwyddai Ilawer pregeth- 
wr teithiol yr adeg hòno, os un amser y 
deuent i'r cyfle, fod iddynt letty cysurus, 
a chroesaw cynhes am noson yn Nanty- 
groes. 

Bu farw Lewis Phîllîps, y tad, yn y 
flwyddyn 1832, yn 69 mlwydd oed. Bu 
farw y fam yn mhen 12 mlynedd ar ol 
hyny. Tr oedd yr holl blant ag oeddynt 
fyw wedi priodi erbyn hyn, oddieithr 
Zarah a gwrthddrych ein cofiant, ac yn 
byw mewn amgylchiadau bydol cysurus. 
Bu Zarah a James byw yn dawel, diwyd, 
a chariadus, gyda'u hanwyl fam hyd 
ddiwedd eu hoes. A thrwy eu dyfal 
lafur, a *'chael ffordd ary byd yma," 
daeth y brawd a'r chwaer yn gyfoethog 
îawn. Tn mhen oddeutu 8 ml. ar ol 
marwolaeth eu mam,. prynasant fferm o'r 
enw Trehowell, yn líed agos i dŷ cwrdd 
Glandwr, yn yr hwn le yr oedd eu calon 
wedi ymglymu er yn foreu, yn enwedig 
y chwaer Zarah; ac ymadawsant á Nant- 



ygroes yn faan, a daethant 1 tyw i 
Trehowell. Oddeutn yr amser hwn, 
prynasant fferm arall yn agos i Hermon, 
o*r enw Mountain Hall, neu fel y gelwir 
hi yn gyffredin, Mountain Hael. Liafur- 
iasant y ddwy fferm am amry w flynyddaa. 
Bu Zarah a James byw etto gyda'u gil- 
ydd yn Trehowell yn gariadus a dedwydd 
am yr yspaid o 7 ml. a dangosasaDt yma 
etto yr un tact at gasglu pethau y byd at 
eu gilydd mewn ffordd onest a Uwydd- 
iannuM. Ni phrofwyd geiriau y gwr doeth 
yn fwy trwyadl gyda neb erioed, na 
chyda hwy— "Llaw y diwyd a gy foeth- 
oga." Y r oeddynt hwy yn ddiwyd iawn, 
a daethant yn gyfoethog ìawn hefyd. 

Ond tua diwedd y flwyddyn ddiweddaf, 
pan oedd hoU olwynion peiriant yr am- 
gylchiadau yn troi gystal ag erioed— yr 
ysguboriau yn llawn — yr anifeiliaid yn 
borthiaunus — cyflawnder ar gy fer dyn ac 
anifail yn y lle, cymerwyd ein hanwyl 
frawd, James Phillips, yn glaf ; galwyd 
am y meddyg; ond ychydig o help ellid 
roi ìddo. .Bu yn lled wanaidd am 8 
niwrnod; ac ar y Syáá o lon., 1870, 
oddeutu 11 o'r gloch yn yr hwyr, yn 
nghanol IIu o'i gyfeillion, rhoddodd ffur- 
wel ddystaw iddynt oll, ac ehedodd ei 
ysbryd yn dawel i fynwes Duw, yr hwn 
a'i rhoes ef, yn 68 ml. oed. T dydd 
Gwener canlynol, hebryngwyd ei wedd- 
illion marwoi i Eglwys y plwyf yn Llan- 
fyrnach, at ochr ei rieni. Daeth tvrfa 
luosog yn nghyd. Tr oedd bron bob 
gwas, a morwyn, a deiliaid a fu gyda 
hwynt erioed, yn fyw ac yn y cyfle, wedi 
dyfotl yno, a rhoddwyd iddynt oU yr 
arwyddion arferol o alar. Pregethwyd 
cyn codi maes gan weinidog y lle, oddiar 
Phil i. 21, " Canys by w i mi yw Crist, a 
marw sydd elw." Tueddir ni i wneud 
ychydig sylwadau yn mhellach mewn 
perthynas iddo. 

1. Fel gwladwr. Nid oedd yn trafod 
llawer ar betbau cyhoeddus, megys 
vestries y plwyf, a phethau cyffelyb; 
gadawai hyn yn hollol i rai a ystyriai yn 
gymhwysach nag ef ei hun at y gorchwyL 
Nid oedd yn myned ychwaith rhyw lawer 
iawn oddicartref i ffeiriau amarchnad- 
oedd. Tmddiriedai y rhan fwyaf o*r 
busnesau hyny i'w chwaer,yr hon oeddyn 
eithaf cymhwys i'w gosod ar hyny o 
orchwyl. Yr achos o hyn yn benaf oedd, 
nid prinder mewn cymhwysder meddylioí 
at y gorchwyl, ond gwaeledd ei icchyd, 
ac ychydig o ysbryd cyhoeddus. Ond 
gyda golwg ar yr holl w.iith cartrefol, nid 
oedd ei fwy diwyd, ei fwy manwl, na'i 
f wy trefnus drwy yr holl gymydogaeth. 
Triniai ei dir yn dda, gwrteithiai ef yn 
helaeth, nid arbedai na thraul nathra- 
fferth er cael y tir yn gynnyrchiol, a bod 
ar y blaen f el ìSíarmwr yn y gymydogatth. 



Digitized by 



Google 



BYWGRAPFIAETH. 



145 



Yn y cyffredîn, rhoddaî eî lafar yn gynt- 
af yn y ddaear, ac ond odid na byddai 
wedi ei gy wain oll i'w ysguboriau o fiaen 
ei gymydogion. Forthai ei àuifeilîaid *yn 
dda, yr oeddynt yn hynod o Iwyddiannus 
wrth fagu, ac anaml y byddai yn cael 
colledion. 

2. Fel dyn. Yr oedd yn hynod o 
bwyllog cyn penderíynu unrhyw beth; 
ond af ol penderfynu, nid oedd aM troai. 
Nid oedd yn hawdd ganddo faddeu yn 
f uan i*r neb a*i digiai ; ond, f el y dosbarth 
hyny yn gyffredin, nid oedd yn hawdd 
i'w ddigio. Yr oedd yn hynod o gyfiawn 
yn ei fasnach. Hoffai gael y pris uchaf 
am bob peth a werthai, ac nid oedd am 
gael dim byd yr un hatling o dan bris. 
Ni hoffai gymeryd dim byd, hyd yn nod 
gan gyfaill, heb dalu am dano. Os ca*i 
garedigrwydd oddiar law rliywun, byddai 
yn y faü yn chwilio am ryw gyfle i dalu 
y caredigrwydd yn ol. Yr oedd ganddo 
galon i gofío am y tlodion, yn enwedig y 
•rhai hyny ddygwyddodd fod yn gwasan- 
aethu gydag ef ryw dro. Nid oedd 
ganddo y cydymdeimlad lleiaf â dynion 
afradlon a diymdrech, y rhai fyddent yn 
myned yn ol yn y byd; ond yr oedd yn 
mawr hoffi y rhai a welai yn ymladd yn 
deg â*r byd, ac yn mawr lawenhau yn eu 
llwyddiant. 

.S. Fel crefyddwì. Hynod o dawel, 
dîdwrw, a gwylaidd; ond yn dra difrych- 
enlyd. Yr oedd yr un neiUduoIion yn 
perthyn iddo fel crefyddwr ac fel gwlad- 
wr, — ^yr oedd yn teimlo mwy o ddyddor- 
deb yn nghylch bychan y cartref, nag yn 
y cylch eang a chyhoeddus. Yr oedd yn 
62 ml. oed cyn dyfod i broffesu crefydd, 
ond yr oedd wedi arwain bywyd dichlyn- 
aidd drwy ei oes. Anaml y mae y rhai 
eydd yn ei gadael yn ddiweddar cyn 
dyfod at grefydd, yn d'od i deimlo yr un 
hyfdra gyda dyledswyddau cyhoeddus 
crefydd, a*r rhai sydd yn ymarfer â hwynt 
yn moreu eu dyddiau. Yr oedd eîn brawd 
James Fhillips yn gaethwas i'r teimlad o 
" ofn dyn," yr hwn "sydd yn dwyn 
magl,'' drwy ei oes. Nid oedd yn meddu 
digon o wroldeb i gyrceryd rhan gy hoedd- 
us mewn cwrdd gweddi yn yr addoldy : 
etto i gyd, byddai yn ofalus iawn am y 
ddyledswydd deuluaidd, ac yn cymeryd 
rhan yn hôno yn rheolaidd. Gwell gen- 
ym y bobl hyn o lawer,— y rhai a weddî- 
ant yn y teulu, ond a fethant yn y tŷ 
cwrdd, na*r bobl a hir-weddîant yn 
gyhoeddus, ond heb weddîo un amser yn 
y teulu. Ond gwell genym ná*r ddau 
drachefn, y rhai a geir yn gy fan yn y 
teulu ac yn barod yn y cyboedd hefyd. 
Y wers a ganfyddwn ni yn y fan hyn y w, 
y pwys o ymarfer â dyledswyddau 
cyhoeddus crefydd yn foreu. Mawrhäed 
ieuenctyd yr oes bresenol eu cyfleusderau. 



Dywedid gan rai weithiau am ein 
brawd James PhiIIìps, ei fod i raddan yn 
gloss (gair respectable am gybyddlyd yw 
hwnyna); ond efallai y gellid cymhwyso 
hyn, gyda llawn cymaint o briodoldeb, at 
y cyhuddwyr. Y cyfoethog yn gyffredin 
a gyhuddir o fod yn gíoss, neu gybyddlyd; 
ond fe all yr egwyddor hon gael ei ham- 
Iygu lawn cymaint gan ddynion o am* 
gylchiadau cyffredin. Oddeutu 5 ml. yn 
ol, yr ueddid yn myned i draul o gwmpas 
£100 at gapel Glandwr. Y mac yn yr 
eglwys lu mawr o bersonau yn gefnog eu 
hamgylchiadau, ac yn gysurus yn y byd; 
ac hefyd 12 o freehoiders, heblaw ef ei 
hunan: ond dyma fel y dywedodd efe ar 
ddechreu y gwaith, *'Fe roddwn ni o 
Trehowell £2 am bob £\ a rydd y cyf- 
ranwr mwyaf at yr achos.** Nid cynnyg 
na chynllun gwael oedd hwoyna. Yr 
oedd yn hynod ofalus am y £1 bob 
chwarter at y weìnidogacth. Rhoddodd 
amry w roddion personol Tr gweinidog. 

*' When shall we look upon his like againP" 

A diau genyf fod llawer i dlawd yn y 
gymydogaeth yn barod i dy&tio nad oedd 
yn gloss iawn beth bynag. *' Na charwn 
ar air neu ar dafod yn uoig, eithr mewn 
gweithred a gwirionedd.** 

Oüd efe a fu farwl Boreu y dydd y 
bu farw, gofynai ei chwaer 2arah ìddo, 
" A oes ofn marw arnoch chwi, Jemy 
bach?'* Atebodd, " Oes, weithiau.** ».* O 
fy nirawd anwyl,*' ebe hithau, "y mae yn 
dda gí^nyf nad ydych yn niarw cyn i mi 
eich cly wed yn gweddîo.*' " O, Sal,'* ateb- 
ai yntau, "ni hoffais gwmpeini drwg erioed 
— pobl yr Arglwydd yw fy mhobl i.*' 
Od<leutu pedwar o'r gloch yr un diwrnod, 
acthom nìunau i edrych am dano: ac er 
ei fod ar y pryd yn suddo yn ddwfn yn 
yr angeu — y dwyiaw a'r traed yn dechreu 
oeri— gwenodd yn siriol arnom, yn ol ei 
arfer. Estynodd ei law yn drymaidd, o'r 
hon yr oedd oerfel angeu yn cael ei wasg- 
aru. Yr oedd y siarad bron wedi dy benu. 
Amlygodd awydd am i ni ddarllen a 
gweddîo unwaith yn rhagor gydag ef, yr 
hyn a wnaethoni; a dyna yr addoliad 
diweddaf am byth i ni gyda*n hanwyl 
frawd ar y ddaear hon. Hunodd yn 
dawel yn nghanol ei gyfeillion yn mhen 
oddeutu 7 o orìau. 

Y mae Ilawer o*r perthynasau mewn 
galar dwys ar ei ol. yn enwedig ei chwaer 
Zarah, yr hon oedd wedi cydfy w âg ef 
am gynnifer maith o flynyddau. Ein 
gweddi yw, am iddi hithau gael y fraînt 
o ymddiried yn yr hwn fu yn wylo ei hun 
wrth fedd ei gyfaill Lazarus, nes sych'ti 
ffynnonau dagrau y chwiorydd. Y mae 
lesu yn meddu yr un gallu a pharodrwydd 
i ddyddanu yn awr a'r pryd hyny: " lesu 
Grist, ddoe a heddyw yr un, ac yn dra- 



Digitized by 



Google 



146 



BilRDDONIAETH. 



gywyáà,** Wel, bellach, ni a Iwyr gredwn 
íod y DOAU JiBMr— y rhai a íaont yn 
gyf eilliou mawr yr ochr hyn— 7 rhai a 
giiwsaut eu rhan o gystaddiau yr ochr 
hyn, — wedi cyfaríod â*u gilydd mewn 
llaweoydd, i adolyga troion gwlad y 



cystudd mawr, mewn hinsawdd iachns a 
nefol, lle nad oes neb yn dywedyd, " Claf 
ydwyf." Wedi cwrdd, lle na raid hyth 
ymadael mwy. 

Giandior. D. S. Thomas. 



ISarìilioniartl). 



ER COF 

Äm y diweddar OáDBEN JONEB, mab Jfr. 
Bẃtri Jwet^ Ty*9yfron, Eifionydd, Bu fano f/n 
• Pvni, Awt dO, 1869. 

BSTH yw'r owmwl sy'n ymleda 

Draw ac yraa dros ein broP 
Owmwl tywyll cysgod angea 

Ddaw dros bobman vn ei dro: 
Daeth ei gysgod yn ddirybadd 

Droa y teala'n Ty'nyfron. 
Nea rhoi iddynt broflad newydd 

Ax wageddau'r ddaear hon. 

Ck>Ui mabl y mab anwylaf 

Fa gan dad a mam «rioed ; 
OoUi hwnw'n mhell o gartref 

Pan yn chwech ar hagain oedl 
Wedi hwylio dn^ yBtormyàd 

Lynlleifiad i Pera, 
Angea da oedd yno'n gwylio 

Am y bachgen mwyna'n íÿw. 

Baitb o ddyddian,' dim ond hyny, 

T ba yn yr ymdrech mawr; 
Anirea'n ennili, yntaa'n coUi, 

Nerth yn ffoi awr i awr. 

na chawsai drwy y cwmwl 
Ddim ond an pelydryn Uon. 

1 drosglwyddo gair o'i brofiad 
I'r hen deala'n Ty'nyfron. 

Pe bnasai talent ddyeglaer, 

A dysgeidiaeth achel ryw. 
Yn troi ymaith genad angea, 

Oawaem Oadben Jones yn íÿw. 
Dringodd i'r anrhydedd achaf 

Aculasai'i alwadroi, 
A chyfeirid ato'n fynych 

Fel annogaeth i ymnd. 

Pe baasai pardeb moesao, 

Orefÿdd dda o forea'r oee, 
Tn ei wneud yn esgueodol, 

Ni theimlasai'r fbrWol loes. 
OeiBiai becheyn o gymeriad 

Fyned gydag ef i ff wrdd; 
Mynodd addyBg^ mynodd allor, 

Yn mhob Ilong bu ar ei bwrdd. 

Mordaith fawr yr " iiOHmwuAm," 

Oedd y fordaith oreu wnaeth; 
Oroesi Uinell colledigaeth 

1 Idr Uyfh heb graig na thraeth: 
Myn'd o flaen awelon tynér 

Tua'r porthladd nefol pell, 
Nes angori vn ddiogel 
Ar gyfiiniau y " wlad well." 

Marw wnaeth ar dir yr estron, 

Heb un help ond cymhorth pr^m; 
Nid oedd tad, na mam, na chyfaiU 

Tw gyd-hebrwng tua'r glyn: 
Ond yr oedd Un yno'n pefyU, 

Ün na welai neb ond ef, 
Yn oa^ana'r enaid ymaith 

Ato'i hun i nef y nef. 

DaUodd owlwm y oyfammod 

Bhyngddo ef a Dow ei dad, 
WBaed rhwng marian'r Oapel Heljg 

Ojú troi ymaith 0*1 han wlad. 



O ^^flawnder y erfiunmodl 
Nef a daear ynddo'n nghyd, 

Digon Duw ar gyfer pobpÍBth 
Yn y cyntaf a'r aU íÿa. 

Bellach, bellaoh, ei rieni, 

Na feddyUwch.am y bedd, 
Ond edrycnwoh drwy eioh dagma 

Amo'n fyw wrth fwrdd y wiedd. 
Ni ddaw newydd drwg am dano 

Byth i'ch biino «t eich taith, 
Oyn y derfydd ei ddedwyddwch. 

Derfÿdd tragwyddoldeb maith. 

Pan ddaw'r awr i ohwithaa lania 

O'ch hir fordaith yn y nef, 
Yno'n gyntaf i'ch croeaawa 

I'r gogoniant y bydd ef. 
Dyweìd wrthych bethaa newydd 

Am y wlad, ei threfh a'í maint, 
Ile mae pobpeth yn anfarwol, 

A'i phreswylwyr oU yn saint. 

B. Kas 



BEDDABGBAFF 

MB. JOHN BOBEBTS, MEDDYO, FFESTINIO*. 

(Buddugol). 

Dnr gwlad a roed yma dan glo,— Uaoedd^ 
A wellawyd ganddo; 
Ond er hyn, á'r fedr hdno 
Owella'i hun, nis gallai o. 

AxxKVB Wtw. 

BEDDAEGRAFF 

OATHERINE, priod Oadben W. Watìtini, "Nmé 
BUèting" Porihmadog, 



Pb b'ai yn rhan pob an o'i rhyw- 
Yn fath hawddgar fenyw, 
Bhoddid i bob gwr heddyw 
AUwynfa,felnefifyw. 



-ifod 



Embts. 



GRAS A DYLEDSWYDD. 

Athsawiaithau yr ethol— a'rgalw 

Bydd ddirgelwch dwyfol: 

Ond 08 yn nghoU, eglar hoUol, 

Bai dyn ei hun fVdd bod yn (d. 

Pwühüi. J. T. J. 



BEDDABGBAFF 

I*B DIWEDDAB BABOH. D. EVANS, PENBHTH. 

Welel ein diwyd f^wd fiyddlon dawodd,— 
O'i ol hiraeth Seion alarodd; 
Yma, wr hneâdawl, fe Iwyr ymroddodd 
I waith Duw'n gywir; yr anwir wanodd: 
A rhin 'i oee goronodd,— o'i ol yn hir 
'I enw ef gofir, a'r Wynfìa gafodd. 
LUmgefwi. B. SYAn» (lêuaim Uam). 



Digitized by 



Google 



SltilrSiss* 



Y WEÌÍYNEN. 



T MAB 7 greadures íechan, fywiog, heini, 
hoeous hoQ— y wenynen^wedi bod yn 
destua sylw ac edmygedd dyn yn mhob 
oes. Bu y bardd yn pletha caníadau iddi, 
m. thraethodd yr athronydd ei hynodion a'i 
rhagoriaethau. 

Y mae yn ei harferion a*i hynodion 

werai buddiol i ddyn. Y mae yr hyn sydd 

wir am un o honynt yn wir am danynt 

oll. Grosododd y Creawdwr doeth ei 

ddeddf yn reddf arosol, ogyffelyb, yn- 

ddyiit oll. Y mae pob un yn gweithredu 

o dan awdurdod yr un gallu. Y maeut 

oll yn myned drwy yr un cylch o gyflawn- 

iadau, a hyny yn hollol annibynol am 

hyfforddiant neu addysgiant gan y naiU 

a*r llall. Gan hyny, nid y w rhagoriaethau, 

neu neillduolion y wenynen, yn unrhyw 

rinwedd ynddi. Y mae yn gwneud yr 

hyn a wna, am nas gall beidio. Y mae 

h^rwiogrwydd mor naturiol iddi hi ag y w 

arafwch i*r falwoden. Y mae diẃ>d- 

rwydà mor gymhlethedig â*i natur hi ag 

yw diogii*r cysgaduriaid; ac y mae dar- 

hodaeth mor gydweuedig â i bodolaeth hi 

»í ydyw diofalwch i*r estrys. Byddai 

mor anhawdd iddi ^newid ei harferion a 

newid ffurf ei chorff. Y mae yn hyn yn 

wahanol i ddyn. Y mae ef yn greadur 

Uawer rhagorach. Y mae ysbryd mewn 

dyn, ac y mae yr ysbryd hwnw yn gallu 

Bynio, dimad, a dysgu. Y mae dyn wedi 

ei gynnysgaeddu â gallu i wahaniaethu 

rhwng da a drwg— y mae yn gyfrifol am 

ei holl weithredoedd. . Y mae y da a wnel 

yn cael ei gyfrif yn rhinwedd ynddo, a'r 

drwg a wna yn bechod ynddo. Y mae 

wedi ei ddonio â gallu i sylwi, a thynu 

addysg oddiwrth yr hyn a wêl. A fyddai 

yn rhyfyg tybied fod y Creawdwr wedi 

bwriadu i*r hyn a osododd ef yn reddf yn 

y creadur direswm, i fod yn enghraifft 

ymarferol o'r hyn a ewyllysiai i ddyn ei 

gyflawni;— ei fod yn gosod esiampl yn y 

creadur o'r hyn a ddylai dyn ei wneuthur; 

— ei fod yn bwriadu iddo efelychu yr hyn 

sydd dda a chymeradwy mewn creadur- 

iaid *di8tadl, fel y morgrug a*r gwenyn? 

Y mae y gwr doeth yn gorchymyn i*r 

diogyn i fyned at y morgrugyn, i sylwi 

ar ei ffyrdd, ac i ddysgu doethineb oddi- 

wrthynt. 

Fa un bynag a oedd y fath amcan gan 
y Crëwr mawr wrth roddi bodolaeth i*r 
creaduriaid hyn, ai nad oedd, y mae yn 
ffaith fod yn eu harferion lawer o betliau 
teilwng o sylw ac edmygedd dyn—pethau 
y byddai yn dda i lawer eu hefelychu. 
Gwnelai ddaioni ì ben a chalon Ilawer un, 
ped edrychent.ychwaneg, a chyda thipyn 
B^wy o f i^nylwdb, ar weithredoedd dwylaw 



Duw 3m y greadigaeth ddireswra. 
Gwnelai edrych ar ffyrdd y wenynen, a 
sylw^iar ei hysgogiadau, achosi i Uwer 
dyn, 03 byddai ynddo ddim teimlad, i 
ostwng ei ben mewn cywilydd. 
Perthyna y wenynen i deulu Iluosog. 

Y mae miloedd o hònynt yn ymgartrefn o 
dan yr un gronglwyd; ond er hyny, j 
mae perffaith gyd-ddealltwriaeth rhyng- 
ddynt: y mae Uywodraeth, aheddwch, a 
threfn yn ffynu yn eu plith. 

Y mae natariaethwyr yn rhanu teulu y 
wenynen i dri dosbarth:— y frenhines, y 
droneSf a'r gweithwyr. Nid oea o few'n 
un cwch ood lin frenhines. Adwaenir hi 
oddiwrth ei maìntioli; y mae yn fwy, ac 
hefyd yn dy wyllach ei lliw na> lleill. Y 
maeymlyniad y deiliàid wrthi yn nodedig, 
Dy wedir, pan y bydd farw, fod pob un 
yn peidio â'u gwaith, fod pob peth yn 
syrtbio i annhrefn, eu bod oll megys yn 
ymollwng o ran eu hysbrydoedd, ac fod 
prudd-der a galar cyffredinol i*w ganfod 
drwy holl derfynau yr ymerodraeth. 
Dywed rhai mai hi ydy w mam yr holl 
wenyn yn y cwch; ond y mae eraill yn 
gwrtbddweyd. Pa un bynag am hyny, 
ymddengys fod ei phresenoldeb yn angen- 
rheidiol er sefydlu heddwch a iawn-drein 
yn mysg y bobl fychain hyn. Gallwa 
ninnau ddysgu oddiwrthynt i fod yo 
deyrngarol, ac yn bleidwyr trefn. 

Y drones, neu, f el eu gei wir yn Gymraeg, 
♦«gwenyn gormes*'— gorthrymwyr diwaith 
y w y rhai hyn. Maent yn by w yn foeth- 
us ac yn ddiog ar gynnyrch Uafur y 
gwenyn eraill; felly nid cam-enw arnynt 
yw gormeswyr. Os ydyw y frenhines yn 
cael ei pharchu, nid ydyw y rhai hyn; 
oblegid pan ddel dyddiau gwaith i ben. a 
phan y bydd dyddiau duon anffrwythlon 
y gauaf yn dechreu taflu eu cysgodion 
dros cu terfynau, y maent hwy yn cael 
teimlo yn ymarferol rym yr ymadroddion, 
" Os byddai neb ni fynai weithio, na chal 
fwyta chwaith." Gyrir hwy ymaith gyda 
dirmyg tuhwnt i derfynau y Ilywodraeth. 

Y mae digon o f rodyr i'r rhai hyn yn mysg 
dynion : treuliant dymnior goreu ieuenc- 
tyd mewn segurdod a diogi, gan bwyso 
ar y diwyd. Nid rhyfedd eu gweled gan 
hyny, pan ddel yn galedi, yn cael eu hwtio 
a'u dirmyg^ gan gymdeithas. Byddai yn 
burion peth i'r cyfryw gymeryd gwer» 
mewn pryd oddiwrth eu perthynasatt 
asos» y gwenyn gormes. 

Y dosbarth gweithiol. Hwn ydyw y 
dosbarth lluosocaf. Un o honynt hwy 
yw gwrthddrych ein testun. Nid yw yn 
un dianrhydedd bod yn un o'r dosbarth 
gweithioL Ma« yn wir fod rhai y» 



Digitized by 



Google 



U8 



T 1CAE8 CKKADOL. 



mhlith djDÌon yn edrych yn lled ddir- 
mygos arnynt, ac yn arferyd yr enw fel 
nôd o ddiraddiad. Camsynied mae y rhai 
hyny : enw anrhydeddus ydy w gweithiwr. 

Gorchwyl difyr fydd dilyn y wenynen 
drwy ei gwahanol weithrediadau ; a phe 
b*ai modd liusgo y diog, y diofal, yr es- 
geulos, yr anhylaw, a*r annarbodus, i 
edrych arni,byddai yn fendith annhraeth- 
ol, 08 cymerent addysg oddìwrthi. 

Dyna hi yn myned allan ben boreu, y 
mae gwên ar ei gwyneb a chân yn ei 
genau. Mae*n cynniwaìr y meusydd gan 
Iwytho ei hunan â^utrysorau; mor ddi- 
attal, mor fywiog, mor ddyfal, ydyw ei 
h> mweliad à holl fledau y maes! Gwna 
les i galon dyn i edrych arni. Dyna hi 
etto yn liwythog yn cludQ cynnyrch ei 
diwyd lafur Vw chell gywrain. Ceidw ef 
yn ofalus dan glo; yna dychwela eilwaith 
a thrachefn. Ni ddy wed byth " digon," 
tra mae*r hin yn gy faddas, a hithau yn 
alluog i weithic; ac nid ydyw ychwaith 
un amser yn ystod tymmor gwdthio, yn 
cyflfwrdd â'r hyn f\ddwedi ei ddarparu 
ar gyfer y dydd blin. Dyna wers etto; 
mae yn ddigon eglur, fel nad oes eisieu ei 
nodi. 

Maé tŷ y wenyn'»n yn deîlwng o sylw. 
y mae yn gywrain, yn lan, ac yn drefnus. 
Y mae wedi ei wneud yn ol y cynllun 
perfifeithiaf. Y mae ynddo ci le cyfaddas 
i bob peth, a gofelir ar fod pob peth yn 
cael ei ddodi yn ei le. Gresyn fod cread- 
ur bach fel hyn yn rhoi lle i lawer un 
niwy, i guddio ei wyneb mewn cywilydd 
yu hyn o beth. 

Gofala hefyd am ei rai bach. Dy wedir 
fod gofal neillduol yn cael ei ddangos 
atynt hyd nes delont yn ddigon galluog i 
weithredu drostynt eu hunaín; ond dim 
yn hŵy. Pan ymaeytŷ yn myned yn 
rhy gyfyng, gorfodir y rhai ieuainc i 



gefnu. Nid creulondeb, ond angenrheid* 
rwydd, fydd yn eu troi allan. Lled an- 
hawdi y w dygymod â*r drefn— ffarwelîo 
â'r hen aelwyd; ond rhaid yw myned. 
Golygfa ddyddorol ydyw yr ymadawiad. 
Ant allan yn un fintai fawr, heb yn 
wybod i ba le; y byd mawr Ilydan o'u 
blaenau iddynt i ddewis eu cartref ynddo. 
Gresyn na buasai pob plentyn a ymadaw- 
odd â'i gartref yn gallu ymateb yn 
ogystal. 

Nid ymofalu fel yr hunanol y mae'r 
wenynen, ond una ä'r llaweroedd i gyd- 
weithio er Iles cyffredinol. Y mae pob 
un yn casglu i'r un ystorfa, ac nid pob an 
yn crynhoi iddi ei hun. Nid cybydd 
ydyw ; ond mae f el y dyn o galon eang, 
yn ymddedwyddu yn naioni eraìll. Ar- 
ddengys hyn ysbryd isel a diymhongar. 
Yr hyn a ddysgír oddiwrth hyn y w, y 
dylai y naill eguîo i wneud y Ilall yn 
ddedwydd. 

Defnyddir cydymroad teulu y wenynen, 
a hyny gyda phriodoldeb, i ddangos allu- 
oced yw pethau bychain wedi cydymuDO. 
Y mae yn beryglus eu cyffroi: y maent 
yn g udwyr arfau: ond ni ddefnyddiant 
hwy heblaw mewn hunan-amddiffyniad. 
Gwae i'r neb a'u digio. Chwedl yr arth 
a'r gwenyn yn eglurhad ar hyn. 

Priodolir rhagoriaeth arall i'r wenynen, 
— ei hod yn sugno mêl o'r llysiau chwerw- 
af, ac y gall gasglu mél o'r chwŷn. 
Adwaen ei gwaith, dilyna ei gwaith, a 
chyflawna ei gwaith yn ddeheuig. Mae'n 
ddoeth yn ei dydd, a mwynha o ffrwyth 
ei Uaf ur pan ddel yn ddryc-hin. 

Ar hin deg mae'n croni da,~gan arfoed 
Digon erbyn orana'; ' 
Ei mawr hoen drwy dymmor ha'— 
Byw addysg i bawb rodda. 
Caerlleon, loAir Amwtl. 



^ Mu^ orenatioL 



EANGIAD Y GENADAETH GRISTIONOGOL YN POLYNESIA 

ORLLEWINOL. 

GAN Y PARCH. W. GILL. 



ÜN o*r canlyniadau mwyaf calonogol o*r 
adolygiad diweddar ar eu gwaith mewn 
gwledydd tramor, gan Gyfarwyddwyr 
Cymdeithas Genadol Llundaìn, ydyw, yr 
estyniad sydd mewn golwg o*r gwaith i 
fanau sydd yn aros mewn tywyllwch 
paganaidd ; ac y n mysg y Ileoedd ag y 
mae eu sylw wedi ei gyfeirio atynt, y 
mae ynysoedd lluosog ac eang Folynesia 
Urllewinol, yn naturiol hawUo rhan o*u 



cydymdeimlad a*u hymdrech. Gan hyny, 
y mae wedi ei drefnu fod i'r Ilong genadol 
»*John Wüliams," i ymweled â rhai o'r 
gwIeJydd sydd hyd ymâ heb ^rmweled i 
hwy, i'r rhai y gobeithir y bydd i ryw 
ddeg ar hugain o efengylwyr* brodorol 
fyned allan i wneud y gwaith dechreuol, 
ac y canlynir hwy yn fuan gan sefydliad 
cenadon Ewropaidd. Mae ynysoedd 
Gorllewinol Folynesia yn dechren gyda 



Digitized by 



Google 



Y UAES CENADOL. 



149 



Tŵr yp Hebrìdiaid Newydd, jrr hwa sydd 
yn gorwedd fii o âlldiroedd yn ogleddol 
i New Zealand, ac yn fwy na thair mil 
yn orllewinol i Tahiti, ac yn estynedig 
dros arwynebedd o yn agos i bum' can' 
milldir. Rhai o*r ynysoedd hyn a ennill- 
wyd ddiweddaf at Gristionogaeth, ac o'r 
rhai bÿn y mae yn rhaid myned yn mlaen 
i*r rhai sydd yn mhellach i'r Gorllewin. 
T'ana oedd y gyntaf o'r tẁr hwn yr ar- 
weiniwyd yr efeogyl iddi. Glàniwyd dau 
athraw yno yn 1839, gan y Parch. John 
Williams; ac yn 1842, y Parchedigion 
Meistri Turner a Nesbit, perthynol i 
Gymdeithas Genadol Llundain, a wnaeth- 
ant eu trigfan yn mysg y trigolion ; ond 
yr oedd yr erledigaeth a gyfodwyd yn eu 
herbyn mor fawr, fel y cymhellwyd hwy 
yn f uan i ymadaeL Yn y canlyniad, bu 
amrai flynyddau o adfeddianiad ac o ym- 
adawiad, yn ystod y rhai y cwympodd yn 
eu gwaith amrywiol o ddysgawdwyr 
rhagorol o Rarotonga a Samoa; ond y 
mae y gwaith hwnw yn awr yn rhoddi ei 
flaen-ffrwythau, yr hyn, fel y gobeithir, 
a ganlynir mewn cynhauaf helaeth. Mae 
ymddygiadau y trigolion tuag at y cen- 
adon yn llawer gwell yn gyffredinol nag 
mewn blynyddoedd a aethant heibio; ac 
y mae eu dyfodiad dan addysg grefyddol 
mewn amrai orsafau, yn annogaethol; ac 
y mae yno arwyddion o Iwyddiant cyn- 
nyddol. 

Amityum y w yr ynys fwyaf dwyreiniol 
o'r Hebridiaid Newydd, a glàniwyd ath- 
rawon Cristionogol yno gan Gymdeithas 
Genadol Llundaìn, ddwy âynedd ar ol 
meddiannu Taúa; ond yr oedd ei phellder 
o Barotonga a Samoa yn attal ymweliad- 
au cenadol mynych, a thrwy hyny meth- 
asant a chael y cymhorth a'r caJondid ag 
sydd mor hanfodol ilaf ur brodorol newydd 
er effeithioldeb. Yn 1846,bu anhawsdei- 
au a pheryglon yr athrawon y fath, fel y 
bu y Genadaeth yn agos iawn i gael ei 
gadael. Ar yr adeg bwysig hon, yr wyf 
yn cofio yn dda am ymweliad penaeth â'r 
llong genadol. Yr oedd efe yn tueddu i 
fod yn ffafriol i Gristionogaeth, a dywed- 
odd, "Gadewch i'r athrawon aros, mi 
wnaf fy ngoreu i*w diogelu hwy, ac i'w 
cynnorthwyo yn eu gwaith cyhyd ag yr 
arosant gyda mi; ond os ânt at Iwythau 
eraill, gallant ^ael eu Ilofruddio. Hyn yw 
y drwg mawr, fod eich llong genadol yn 
myned i ffwrdd, ac y mae Uoer ar ol lloer 
yn codi ac yn machlud; ond nid yw hi 
yn dyfod yn oL Mae líongau eraill yn 
myned ac yn dychwelyd yn fuan; ond 
nid ydych chwi yn dychwelyd." Yr oedd 
y dyn hwn yn ei le, — yr oedd hir absen- 
oldeb y llong genadol, yn y blynyddau 
^7^7 f y™ attalfa ddifrifol ar ygwaith; 
ond wedi ein calonogi gan yr addewid 
am ddiogelwch y cenadon, ni a*u gadaw- 



som yno, ac aeth dwy flynedd heibio cyn 
gallu ymweled drachefn âhwynt. Ond 
yr oeddynt, pa fodd bynag, wedi cael eu 
cynnal yn drugarog; acyr oedd eu gwaith 
rhagbarotoawl wedi bod mor Ilwyddian- 
nus, fel, yn 1848, y cymerodd y Parch. J. 
Geddie, o Nova Scotia, ei drigfan yn mysg 
y bobl; ac yn fuan, ymunodd y Parch. 
J. Ingiis âg ef, a chydlafuriasant gyda 
pharhad amyneddgar; ac yn awr, y 
maent yn cael caniatâd i lawenhau yn 
hollol ddadymchweliad eulunaddoliaeth. 
Mae yr hoU boblogaeth dan addysg 
Gristionogol,— amrai eglwysi wedi eu 
ffurfío, — a'r bobl wedi eu bendithio âg 
ìachawdwriaeth a gwareiddiad yr efengyl, 
— yn rhoi allan ddynion a moddion er 
efengyleiddio - ynysoedd cymydogaethol 
eraill. 

Erromanga ydywyr ynys fawr nesaf i'r 
gorllewin o Amityum. Ar ol llofruddiad 
WiUiams a Harris, gwnaed amrai gyn- 
nygion i arwain yr efengyl yno, ond yn 
ddilwyddiant hyd 1852, pany daeth £rro- 
mangiad ieuanc i Samoa am addysg, a 
dychwelodd i'w ynys ag athrawon Crist- 
ionogol gydag ei Derbyniwyd hwy yn 
garedig gan bobl rhandir Dillon's Bat; 
dygwyd dan addysg wir lofrudd ẀiUiams, 
a gwnaed llawer o waith parotoawl; ac yn 
1856, glàniodd y Parch. Meistr Gordon 
yn yr orsaf ; ond Ochl llofruddiwyd ef 
yn fuan, yn nghanol ei Iwyddiant cyn- 
nyddol, drwy ragfarn coelgrefyddol un 
o'r llwythau paganaidd. Achlysurodd y 
trychineb hwn drallod mawr i'r brodorion 
ar ei orsaf, a thros amser bu yn attaliad 
ar gynnydd y Genadaeth. Ond, y mae 
yn hyf ryd dweyd fod cenadon o'r eglwysi 
rhagddy wededig wedi bod er's amser yn 
preswylio yn mhlith y bobl, ac y gallant 
yn awr siarad am Gristionogaeth fel wedi 
ei sefydlu yno. Mae un o'r penaethiaid 
penaf, yr- hwn oedd elyn parhaus, wedi 
marw yn ddiweddar; ac y mae ei olynwr 
yn garedig i'r Genadaeth. Mae dynesiad 
diogel i'w gael yn awr at y rhan f wyaf 
o'r llwytbau. Mae dwy orsaf eisoes wedi 
eu meddiannu, capeli ac ysgoldai wedi en 
hadeiladu, eglwys fechan wedi ei ffurflo; 
ac y mae teimlad cyffredinol y bobl tuag 
at wirioneddau ac ordinhadau yr efengyl 
y fath, ag sydd yn cyflawnhau y gredin- 
iaeth fod y ty wyllwch a'r Uygredigaeth 
paganaidd ag sydd wedi bod cyhyd yn 
deorain dros y bobl, yn cyflym fyned 
ymaith. 

Mae ynys Fate tua diwrnod o hwylio 
i'r gorllewin o Erromanga. Hon yw yr 
ynys fwyaf a'r olaf a enniUwyd at Grist^ 
ionogaeth o'r tẃr. Sefydlwyd athrawon 
yno yn 1845, ac am y deg mlynedd dyfod- 
ol, nid oedd hanes eu llafur ond un par- 
had o anghaffaeliad, erledigaeth, a thywallt 
gwaed. Ond yn awr er's rhai blynyddau, 



Digitized by 



Google 



160 



TB >0L1fT8I CmEIO. 



mae y cenadon, wedi rbai blynyddan o 
ddiogelwch yn my»g y UwTthan, a 
OlirÌatioDOgaeth yn cymeryá gafael mwy 
cadam ar galonau y bobl, ac yn effeithio 
dflanwad dnU-newidiol ar eu bywydan. 



Ond y mae yno etto f wy na dan cant o 
jmyMwdd heb ymweled ft hwy gan yr 
athraw CristionogoL Tir lawer ì'w 
feddiannn. 

Amlweh. W. J. 



|?c fBgltoSfi;! <írsmreí8* 



LLEYN AC EIFIONYDD— PORTHMADOG. 



PEN. III. 



Tv niwedd mis Awit, 1836, yr oedd gwr 
ienanc yn dychwelyd i Gymm o Lnndain, 
He y bu yn aros am yn agros i ddwy 
flynedd. Tr oedd wedi cael ei ddwyn i 
^yny mewn masnach, ac wedi trenlio wyth 
mlynedd o'i amser yn Lloegr. Argy- 
hoeddwyd ef ei bod yn Uawo bryd iddo 
wneuthur rhywbeth yn f wy uniongyrchol 
drosto ei hun, yn hytrach na pharhau yu 
hẃy i roddi ei wasanaeth i eraill. Ar- 
faethai ymsefydlu yn Le'rpwl, lle yr oedd 
ganddo gylch eang o gy feiUion. Tr oedd 
wedi arfer pregethu yn achlysurol er's 
oryn amser, ac yn ystod ei arosiad yn y 
brifddinas, gwiJioddìd ef yn fynych i 
wasanaethu yn mhulpudau y gwahanol 
enwadau. ** Nid eiddo gwr ei ffordd." Tr 
oedd y dyn ieuanc y cyfeiriwyd ato, yn 
aros dros dro yn ei hen gartref, cyn troi 
allan dan bwys a chyfrífoldeb y byd. 
Tn ystod yr amser hwnw daeth i gydna- 
byddiaeth â gweinidogion y sir. Bu rhai 
o honynt mor garedig a*ì wahodd i gy- 
meryd rhan mewn cyfarfodydd pregethu, 
Ìle y cafodd lawer o hyfrydwch wrth 
wrando ar, a chymdeìthasu ft, gweision 
yr Arglwydd. 

T mae lUwer o ddarllenwyr y Dtsg- 
BOTDP yn rhy ieuainc i gofio trefn yr 
hen gyfarfodydd pregethu. Yr oedd 
etholáigaeth heb ei geni yn y cyfnod 
hwnw. Nid oedd Ue i neb ddweyd, " Tr 
etholedigaeth a'i cafodd, a*r UeiU a galed- 
wyd.'* Byddid weithiau yn trefnu cyfar- 
fod pregethu ar gyfcr dyfodiad rhyw 
frawd neu frodyr enwog dr wy y wlad 
** ar daith/' Rhoddaì eu henwau atdyniad 
nerthol i*r cynnullìad. Ond y rheol 
gyffredin oedd hysbysu amser cyfarfod 
yn y dull goreu a feddid y pryd íiwnw,ac 
ymddiried yn ffyddlondeb " y brodyr *' i 
ddyfod yn nghyd, drwy ddylanwad yr 
alwedigaeth gyffredinoL T mae yn wir 
fod rhai yn y dyddiau hyny yn tybied fod 
ethdedigaeth bersonol tudraw i'r Ileni. 
Denai y f rawdoliaeth yn nghyd yn gryno, 
a chwyddai y fintai weithiau i'r fath 
faintioli, nes crëu angenrheidrwydd am 
eu gosod bob yn dri i bregethul Pedwar 
o didynion./re9Ẃ (fel pedwar ceffyl y mait) 



at bob oedfa,'-un i ddechreu, a thri i 
bregethu. Hynod mor ffyddlon oedd 
rhai o'r hen weinidogion i'r cyfarfodydd 
hyny. Tr ydym yn coflo clywed yr hen 
frawd T. Dayies, Ffestiniog (Bodffordd), 
yn dweyd, *'Bo'wn i ddim byd am frawd, 
os na ddaw erbyn dechreu pob cyfarfod, 
ac aros nes i'r diwedd fyn'd heibio." Tr 
oedd yr hen gyfaili Dayies yn enghraifft 
teg o ddoebarth na welid byth mo honynt 
ar ol. **Pa fodd," medd y darUenydd. 
*' yr oedd yr eglwysi bychain yn gpUlu 
dwyn traul cynnifer o bregethwyr? " 
Wel, hysbysid yn yr oedfa y boreu, " A 
byddwn, yn ol ein harfer, yn gofyn eich 
cymhorth mewn casgliad at ddwyn traul 
y cyfarfod, yn yr oedfa ddau." Bhenid 
y casgliad yn ddognau niân rhwng y 
brodyr. Cyfrifld hanner carom yn swm 
parchusl Nid oedd cerbydau cyhoeddus 
i'w cael yn y dyddiau hyny, a phe buasent 
i'w cael, nid oedd cyllidf a y cyf arf od yn 
ddigon i ddwyn y draul. Arferai y 
brodyr pellaf roddi un neu ddau o gy- 
hoeddiadau ar y daith. Nid oedd moídd 
cadw cyfarfod yn Lleyn, heb roddi dwy 
neu dair o oedfaon yn MhwUheli. An- 
aml y byddai y gwŷr traed yn alluog i 
wneud taith i gyfarfod mewn Uai na 
thri neu bedwar diwmod, a chyfrifai dyn 
ei hunan yn ffawdns os dychwelai i'w dŷ 
yn ddigoUed. T mae cyfleusderau teithio, 
a chwaeth yr oes, wedi crëu chwyl.iroad 
rhyf edd yn nhrefn neu annhrefn " y cyf- 
arfod mawp." O! hen gyfarfodydd hyf- 
ryd, gorphwysweh mewn parchl Myn- 
weswn yr adgof am danoch, a gofidiwn 
am na buasai genym weU teyrnged i'ch 
coffadwriaeth. 

Pa beth sydd a wnelo hyn oU ft Fhorth- 
MADoo? Dim yn neiUduoI. Ond dy- 
gwyddodd i ni son am y cyfarfodydd 
pregethu yn y dyddiau gynt, a gorchfyg- 
wyd ni yn y fan gan ryw awydd i'w 
dangos i blant yr oes hon, cyn i*r adgof 
diweddaf am danynt fyned i dir colled- 
igaeth. 

Tn mis Hydref, 1836, penodwyd y 
Parch. W. WiUiams (^Cale^n), Oaer- 
narfon, i f^ned drwy Leyn ac Eìflonydd 



Digitized by 



Google 



TB B0LWY8I CTUBEIO. 



161 



i geiftio ceínogaeth jr eglwjsi i gjmdeith- 
as oedd we(S ei ffarfio yn y sir i dala 
dyledion yr addoldai. Ceisiodd gan 7 
gwr ienanc y eyfeiriwyd ato eisoes i 
fyned gydag ef, a gwasanaethu fel 
*' cyfaiU " iddo ar y daith. Derhyniwyd 
y gwahoddiad, a dechrenwyd y daith yn 
nghyfarfod urddiad y Farch. O. Thomas 
yn Nhalysarn. Daliodd Caledâryn groes- 
holiadau rhai o ddiaconiaid Lleyn yn Ued 
dda, ar y cyfan. Bu mewn ymdrech yn 
Penueif a theimlodd y drain yn anialwch 
Beerseba. Ond yr oedd yn nghanol ei 
nerth fel pregethwr, ac yn cael oedfaon 
llwyddiannus. Tr oedd y golofo yn 
arwain heibio i Borthmadog. Cafwyd 
yno gynnulleidfa fawr, a hwyl ryfeddol. 
Gan fod yr eglwys yno heb weinidog, 
gwahoddwyd y cyfaill i roddi cyhoeddiad 
Sabbath. Rhoes addewid am Sul yn f uan 
ar ol hyny. 

Deallodd Caledfryn fod ei gyd-deithydd 
ieoanc wedi tynu tipyn o sylw y cy teiliion 
yn y Port. Cyfrifid ef gan Mrs. Williams, 
Tuhwnt-i*r-bwlch, yn un tebyg o wneud 
gweinidog cymhwys iddynt. O'r pryd 
hwnw hyd ddiwedd y daith, ni pheidiodd 
Caledfryn ag annog ei gydymaith i roddi 
i fyny bob meddwl am fasoach fydol, ac 
ymgysegru yn gwbl i'r weinidogaeth. 
Tr ydym yn barnu na adawodd un rhes- 
wm a f eddai heb ei ddef nyddìo i ogwyddo 
tueddiad ei gyfaill. Yr oedd ymrwym- 
iadau y daith ddyddorol a chysurus hòoo 
yn diweddu yn nghapel y Bedyddwyr yn 
Pontycim. Yr oedd cyfarfod blynyddol 
y Feibl Gymdeithas yn cael ei gynnal 
yno. D. Pugh, Ysw., Cochybig, yn y 
gadaár. Cbristmas Eyans, Oaledfryn, a 
W. Boberts, Clynnog, yn siaradwyr. 
Gofynwyd hefyd i'r brawd ieuanc oedd 
yno yn ddamweinìol i ddweyd ychydig. 
Bu yr hen wron Christmas mor hynaws 
a dweyd gair annogaethol i'w gefnogi. 
Wedi dychwelyd o'r cyfarfod, mynegai 
Caiedfryn iddo sylwedd yr ymddyddan 
a fuasai rhyngddo â'i gyfaill ieuanc ar 
y ffordd. Taniai llygad yr hen wr, a 
dy wedodd ychydig eiriau gydag awdurdod 
orad. Yr Arglwydd yn unig a edwyn 
ganlyniadau yr ychydig eiriau hyny. 
Buont y n foddion i roddi cyfeiriad newydd 
S oes na fu o hyny alUin yn gwbl an- 
nefnyddìol. 

Yn ol y cyhoeddiad, daeth y brawd 
ieuanc o Fangor i Borthmadog i dreulio 
Sabbath. Cerddodd bob troedfedd o'r 
daith, ac fel yr oedd yn nesâu, yn flin a'i 
draed yn ddolurus, yn nawn y Sadwrn, 
i ganol dyeithriaid, dy wedai rhy wbeth o'i 
fewn, **Cymered eraill y weinidogaeth, 
masnach i mi." Aeth y Sabbath heibio 
mor hyfryd ag y gallesid dymuno. Ym- 
ddangosai y bobl f el rhai yn cael bodd- 
had, ac yroeddynt yn barod i "ruthro 



i'w wneuthur " yn fugail arnynt. Ond 
nid oedd y pregethwr yn teimlo ei feddwl 
yn addfed i gydymffurfio â'u cynlluniau; 
ond addawodd aros gyda hwynt, os myn- 
ent, am flwyddyn o brawf, rhag i'r naill 
ochr na'r Uall wneud dim yn fyrbwyll, a 
thaflu eu gilydd i brofedigaeth. 

Y mae y drychfeddwl am wr ieuanc yn 
treulio blwyddyn mewn eglwys ar fath o 
brawf (probation), yn ymddangos i frodjrr 
ieuainc yr oes hon, yn rhywbeth uwchlaw 
naturioldeb. Ac efallai na chyfrifid rhan 
o wyneb-ddalen yn cael eigamddefnyddio, 
i draethu y rhesymau a ogwyddent ys- 
gogiadau yr un a gyfrifid bellach fel 
gweinidog dyfodol Porthmadog, am aros 
mor hir heb ei neillduo i'r swydd. Yr 
oedd yn teimlo fod Uafur gweinidogaethol 
yn beth dyeithr iddo, a bod y swydd yn 
rhy bwysig i'w chymeryd, heb feddiant 
o bob rhagddarpariaeth angenrheidiol. 
Yr oedd hefyd wedi treulio eì oes mewn 
sefyllfa nad oedd yn bosibl iddo ynd li 
gael cynnefino ft symudiadau mewnol yr 
acjios. Ychydig o gyfeiUachau eglwysig 
a fwynhaodd rhwng 14 a 24 oed. Yr oedd 
yr eglwys ac yntau yn hoUoI ddyeithr i'w 
gilydd. Nid oedd y capel ỳchwaith wedi 
ei drosglwyddo yn rheolaidd yn feddiant 
i'r gynnuUeidfa, ac yr oedd y gweinidog- 
ion a fuont yno wedi methu cael pethau 
yn ol eu dymuniad. Nid yw blynyddau 
o sylw ar symudiadau byd ac eglwys, 
wedi newid y syniadau a ffurfiwyd yn 
1886, am yr angenrheidrwydd am bwyU 
yn etholedigaeth dyn i'r swydd bwysicaf 
yn ein byd, sef swydd y weinidogaeth. 
A ydyw deuddeng mis o brawf yn ormod 
ar ddyn ieuanc, yn enwedig ofl na fydd 
wedi royned drwy barotoad athrofaol? 
A Ue bo'r dyn ieuanc wedi cael manteis- 
ion goreu athrofa, ni ddylid " cymeryd 
yn ganiataol." fod ynddo bob cymhwysder 
i'r swydd santaidd. Pa beth yw dau neu 
dri o Sabbathau i brofi dyn? T mae 
diffyg pwyll wedi arwain Uawer cwpl 
ieuanc at eu gilydd mewn priodas i 
dreulio bywyd truenus. Felly hefyd y 
mae diffyg ystyriaeth ac amynedd wedi 
arwain Ilawer eglwys a gweinidog i 
anghysnr, nes peri ìddynt ddiolch am 
wasanaeth y llys ysgar. 

Nid yw tairarddeg ar hugaìn o flyn- 
yddau yn ddigon i ddilëu o'r dychymyg 
yr olygfa aymagorai gerbron y pregethwr 
newydd, ar f oreu y Sul cyntaf o'i ymddang- 
osiad yn ei gymeriad oewydd yn areithfa 
SaJem. Yno yr oedd y rhai sydd heddy w 
yn benau teuluoedd, yn blant bychain, — 
drwg a gwaeth, da a gwell, — fel y rhelyw 
o blant dynion. Y mae y testun, y pen- 
niUion (o lyfr D. Jones, Treffynnon), 
arweioydd y gân, y tônau, a'r hoU wasan- 
aeth, gerbron y meddwl. Pa le mae corfl 
y gynnuUeidfa? Y maent wedi myned! 



Digitized by 



Google 



152 



TB EaLWYSI CYMBEIG. 



T mae jr adsain ynlioli « pa le y maent/' 
ac j mae y galon yn rhy wan i ofyn am 
atebiad. 

Nid oedd agwedd pethaa jn Eglwys 
Salem ar j pryd hwnw, yn ymddangos 
yn ddeniadol i ddyn ieoanc wedi treulio 
ei oes yn nghanol llawnder, heb deimlo 
ias o bryder erioed yn nghylch y bara 
beunyddiol. Yr oedd gwyntyll dysgybl- 
aeth, dirywiad, ac enciliad proffeswyr, 
wedi darostwng nifer yr eglwys, hyd nes 
gadael nifer y cymunwyr yn bedwarar- 
bymtheg. Yr oedd dwy chwaer ar wely 
marwolaeth, wedi bod yn nhŷ yr Arglwydd 
am y tro diweddaf , sef Ellen WiUìams, 
Morfa, a Martha Jones; felly nid oedd 
ond pedwararbymtheg o gy munwyr 
wedi eu gadael. Dyma eu henwau, — y 
rhai sydd etto yn fyw mewn llythyrenau 
Italaidd:— 

Ann Williams 

Mary Morris 

Jane Jones 

EUzabeth Jones 

0. Williams, Ty*ndre 

C. Wiüiama, Fremadog 

Margaret Paol 

Sarah Jones 

C, Boberts, Marfa Lodge 



Damd Richarda 
Hnmphrey Jones 
John Williams 
Thomaa Owen 
W. Timothy 
Darìd Jones 
Bobert WiUianu 
Hngh Ellis 
J. Richarda 
Catherine RioJiards 



Yr oedd yn yr eglwys ar y pryd hwnw 
amryw o ddyeithriaid a dyfodiaìd yn 
aelodau o eglwysi eraiU, sef crefftwyr yn 
dwyn cysylltiad â'r adeiladau cynnyddol 
yn y lle. Yn mysg y rhai hyn yr oedd 
Henry Jones, un o ddìaconîaid Penlan, 
PwUheli, yr hwn oedd yn wr medrus a 
donîol. 

Yn fuan ar ol sefydlîad y gweinidog 
newydd, agorwyd drws iddo yn nheulu 
boneddwr yn yr ardal, i fod yn addysg- 
ydd iV unig fab. Rhoes hyn iddo amry w 
fanteision, heblaw gradd o sicrwydd am 
y bwyd darfodedig, pan yr oedd yr eglwys 
yn llawer rhy wan i roddi cynnaliaeth . 
iddo. Nid oedd modd peidio gweled Ilaw 
rhagluniaeth fawr yn amlwg yn hyn oll. 
Daeth y cyfleusdra yn yr adeg yr oedd 
yn amserol, ac ni symudwyd yr atteg 
ymaith nes yr oedd yn ddichonadwy i 
wneud hebddo. Dyna y bennod gyntaf 
yn llyfr rhaglunìaeth wedi cael ei darllen, 
ac yn gadael effeithìau da ar feddwl un 
oedd bellach i fod yn ddysgawdwr i 
eraill. 

Yn nghorff y flwyddyn gyntaf o lafur 
y gweinidog presenol, sef y flwyddyn 
1837, chwanegwyd deunaw at rifedi yr 
eglwys. Dyma yr enwau: — 

John Roberts, Crydd 
John Roberis, Painter 
John RobertSt Morwr 



GHffiih Lloyd 
Mugh Davieê 
B. Williams, T/ndre 
Morrii Roòerts 
Mannah Davie8 
Änn Roberts 



Catherine Owen 
Mary Griffith 
Margaret Ch-iffith 
Ellen Pierce 
Elizabeth WiUiams 
t/arae Edwards 
Laura Edwards 
Eran Hamphreys 
EUen Jones 



Yn niwedd yflwyddyn 1837, cydsyn- 
iodd y gweinidog presenol i dderbyn 
galwad yr eglwys i gymeryd arno waith 
cyflawn y weinidogaeth yn Salem, a 
threfnwyd i'r cyfarîod gael ei gynnal 
ddydd lau, Bhag. 7. Dechreuwyd y 
gwasanaeth gan y Parch. Joseph Morris. 
Pregethwyd ar natur eglwys gan y Parch. 
E. Dayies, Trawsfynydd. Holwyd y 
gweinidog gan y Parch. D. Griffith, BetheL 
Gweddîodd y Parch. T. Pierce, Liverpool. 
Rhoddwyd y cynghor i*r gweinidog gan 
yr hybarch W. Hughes, Saron. Pregeth- 
wyd ar ddyledswydd yr eglwys gan y 
Parch. W. WiUiams, Caernarfon. Preg- 
ethwyd yn oedfaon eraill y cyfarfod gan 
y Parchn. T. Edwards, Ebenezer; W. 
Morris, Nebo; L. Eyerett, Llanrwst; T. 
Pierce. Liverpool; W. Jones, PwUheli; a 
T. Dayies, Ff estiniog. Yr oedd befyd yn 
bresenol, y Parchn. O. Thomas, Talysarn; 
£. GrifiQth, Llanegryn; E. Eyans, Aber- 
maw; B. ÉUis, Rhoslan; J. Jones, Cap^ 
Helyg; a J. Eyans, Tremadog. 'Y mae 
mwy na hanner y brodyr hyn erbyn 
heddy w wedi myned at eu gwobr, ac y mae 
y g^eddill yn tynu yn gyflym ar eu hol. 

Yn y flwyddyn 1838, chwanegwyd am- 
ryw o aelodau newyddion at yr eglwys; 
ond yr oedd y goUed a deimlwyd drwy 
symudìadau, marwolaethau, a gwrthgii- 
iadau, yn gwrthbwysoy cynnydd; a'r can- 
lyniad oedd, fod rhestr yr aelodau ar 
ddiwedd y flwyddyn yn cynnwys yr un 
rhif ag oedd ar ddiwedd y üwyddyn flaen- 
orol, sef 37. Yr enwau a chwanegwyd 
ar lyfr yr eglwys yn 1838, oeddyift — 

BUis Jones John Paul 

Benjamin Boose W. Grifflth (morwr) 

Ellen WiUiams J. C. Paynter 

Jane Boberts John Jones 
Jane Jones 

Yr oedd y gynnulleidfa yn cynnyddu 
i'r fath raddau, fel y bu raid ychwanegu 
oriel at yr addoldy i gyfarfod yr ang^ 
am eisteddleoedd. 

Yn y flwyddyn 1839, bu yr Arglwydd 
yn dda wrth ei achos yn Salem, a 
theimlwyd yno ysbryd newydd wrth 
weled yr awdurdod a'r dylanwad a ddilyn- 
ai y moddion crefyddol yno. Yr oedd 
rhif yr aelodau wedi cyrhaedd 76, sef 
mwy na chymaint arall a*r flwyddyn o'r 
blaen. Yn y flwyddyn hòno, ychwaneg- 
wyd yr enwau canlynol: — 



BobertParry 
EUen Parry 
WilUam Pierce 
Margaret Pierce 
WiUiam Griffith 
Thomas Jones 
Maria Jones 
EUen Boberts 
Jannet EUis 
Jane Jones 
Hannah Jones 
Jane Pritchard 



Mary Grifflth 
John Griffith 
Pierce Pierce 
EUen Pieroe 
Morris Jones 
Margaret Jones 
Lewis Jones 
John Owen 
Mary Edwards 
Mary Owen 
Ann Sorton 
Mary Eyans 



Digitized by 



Google 



DIRWEST. 



151 



Jane Wìllîams 
Ätargarflt JoneS 
Catherine Roberts 
Lianra jtioDcrts 
Arme Williams 
Elizabeth Richards 
Anne Griffith 



EUen Jones 
Catherine Owen 
Margaret Davies 
Evan Roberts 
Ellen Par^ 
Margaret Jones 
Jane Parry 



Yn y fl. 1839, daeth awel o adfywiad 
dros eglwysiyp AnnibynwyryH Nghymru. 
Bu ymweliad y ?arch.B.W.ChidIaw,A.M., 
o*r America, â'r wlad hon, yn foddion i 
gyffrol y gweinidogion a'r eglwysi i f wy 
o egni a difrífoldeb. Y mae yn hyfryd 
gan lawer hyd y dydd hwn adgofio ei 
anerchiadaa dylanwadol. Ni fendithiwyd 
Lleyn ac Eifionydd â'i ymweliad; ond yr 



öedd edsain ei weinidogaeth gynhyrfiol 
yn dylanwadu ar yr egiwysi yn y parthau 
hyn o'r wlad, ac yn crëu awydd cynnydd- 
ol am fwy o fywyd yn y gwaith. Gwel- 
wyd arwyddion yn Mborthmadog, lel yr 
oedd y flwyddyn yn nesâu at ei therfyn, 
fod yr Arglwydd ar gyfodi a thrugarhau 
wrth ei bobl yno. Tybiai y gweinidog ei 
fod yn canfod mwy o bryder yn mysg y 
gwrandawyr, a mwy o deimlad yn yr 
eglwys. Ond gan nas gallwn, yn y ben- 
nod hon, roddi hanes Ilawn o'r adfy wiad 
mawr a brof wyd yn f uan ar ol hyny, rhaid 
i ni ei adael i ofal y bennod nesaf. 



DIRWEST. 



Bü amser pan oedd yn angenrheidiol 
egluro ystyr y gair— dangos drygedd y 
pechod ac effeithiau daionus dirwest. Y 
mae y pethau hyn yn awr yn cael eu cyf- 
addef, eu teimlo, a'u gwerthfawrogi, hyd 
yn nod gan amryw sydd yn rhwym yn 
nghrafangau diota a meddwdod. Ond er 
hyn oll y mae ein cymdeithasau ni a'u 
gwaith ganddynt, fei y dywedodd un 
awdwr enwog, Nid yw y byd hwn yn es- 
gynlawr i chwareu yr offeryn cerdd ; ond 
ein byd ni y w y " siop waith " lle y gwneir 
offerynau cerdd, lle mae blawd llif , asglod, 
planciau, llifiau, planes, a'r papyr gro. Yn 
y byd ar ol hwn y bydd yr offeryn i'w 
weled wedi ei gwblhau, ac y bydd cerdd- 
oríaeth soniarus yn llifo allan o hono. 

Y mae achos i ofni er hyn i gyd fod 
rhai dirwestwyr mor wan eu ffydd, fel y 
dywedant, "Iba ddyben y gweithiwn? 
■y mae y byd yn aros yn yr un man." Pan 
gaf odd Franklin allan f od elf enau trydan- 
ìaeth yn union yr un peth ag elfenau y 
fellten, chwerthiniai pobl am ben ei ddar- 
ganfyddiad, a gofynent iddo i ba beth y 
byddai da? Ei atebiad oedd, O ba ddy- 
ben yw baban? Gall ddyfod yn ddyn. 
Ac os yw llwyddiant yr ymdrechion dir- 
westol yn raddol, a'r cynnydd bron yn 
anweledig, gall y plentyn ddyfod yn <}dyn, 
a dylem ninnau f el dirwestwyr wneud ein 
goreu i'w fagu. 

Cyfoda y cwestiwn yn naturiol yn awr, 
Drwy ba toddion y geìlir alltudio y gelyn 
meddwdod o'n gwlad? A'r atebiad yw, 
nid drwy unrhy w un peth, ond trwy bob 
peth ar bob pryd ac ar bob amgylchìad a 
îyddo yn cynnyg ei hunan, a'i duedd 1 
gyrhaedd y dyben. Mae diota a meddw- 
dod yn bechodau cenedlaethol, yn dwyn 
dinystr a gwae, newyn a chyni, o gauol- 
barth hyd f anau eithaf ein gwlad, a geilw 
yn uchel arnom fel gwlad ac fel dynion 
cyfrifol i Dduw i godi fel un gwr a gosod 



ein traed yn awdurdodol, penderfynol, a 
ffyddiog, ar wddf y gelyn gwaradwyddus 
hwn. Y mae wedi agor Uawer bedd yn 
anamserol, wedi dryllio tannau tyneraf 
seroh, wedi rhwygo teuluoedd i fyny, ac 
wedi damnio eneidiau miloedd fuont yu 
preswylio ein daear ut 

Nid ydyw yn ddigonol i ymddibynu ar 
Iwyrymwrthodiad personol ein hunain, 
a chael ffydd yn eìn gaUu eín hunain i hun- 
an-ly wodraeth. Dylai hyn ar bob cyfríf 
gael ei gefnogi; a gallai gadw y drwg o 
fewn terfynau, ond nis gall ei ladd. Mae 
ymdrechion yr areithfa a'r wasg hefyd 
yn anobeithiol heb gael rhy wbeth yn f wy 
dylanwadol a pharhaol. Pe byddai gwyb- 
odaeth neu reswm neu amcanion daionus 
yn ddigonol, byddai dwyn diwygiad oddi- 
amgylch yn hawdd. Ond byddai bron 
gystal ymresymu â'r gwynt, a rhwymo 
tônau trochionog a chynhyrfiol y môr â 
chadwyn o amcanion daionus. Y mae 
gormod o gyfalaf {capitat) yn ngwasan- 
aeth y fasnach feddwol, a galwad rhy 
gynnyddol yn y farchnad, i wneud i'r fas- 
nach ofnadwy hon gael ei chadw o fewn 
terf ynau gan gyf reithiau gwladol. Byddai 
yr un peth i arllwys Môr y Werydd ar 
ben yr Andes ac attal ei ddy f roedd i redeg 
i lawr ar hyd ei ochrau. Y mae angen 
Uygadhollwybodolahollbresenol, a braìch 
hollalluog ac estynedig. Ni wna ein hus- 
tusiaìd — ac nis gallent pe mynent — osod 
terfyn ar y fasnach feUdìgedig hon. Mae 
yn wir fod cyfreithiau ein talaeth a'u gol- 
wg nniongyrchol at reoleìddio y fasnach. 
Ond y mae yn anmhosibl gwneud hyny 
yn mhlith poblogaeth sydd yn dal 
hawUau mor gyffredinoL Mae yn wir y 
gaUasai ein tadau orfodi moesoldeb trwy 
gyfraith; ond y mae yr amser hwnw wedi 
myned heibio, ac os nad allwn ei reol- 
dddio a dylanwadu ar lais y cyhoedd a 
sicrhau moesoldeb mewn rhyw ffordd 



Digitized by 



Google 



154 



anll« jr mae hi ar bca. Bhaid fr vai«d- i 
í^wth o4dívrth j pcchod hwa fod j« 
ddím Ilaí oa eheoefflacthol^jB 
rodo JD harfaaol bob aaaer, ac jb 

Kid djgwjddíadaa jdjw ejfeddoẃ s 
meddYdodjoeiagwhid. T Due j pediod- 
ao hjo jo djlífoarooai Ui Ilífaiiaat rhj- 
f erthwjol, o herwjdd, awddaì Dr. Ljoiaa 
Beecber, ** ike molatíem ofmme grmt Laa 
ofhMmaM mtiimre.** To cía tjb oi, j atte 
rhjw ddrwg jo j ^raídd, jo ■jl&eo j 
fuoach a'r arferiad; a rhaUl i'r waredig- 
acth oddlwrtho, fd j pechod ei faao, fod jo 
gjnawjfedínr JD nghjmhwjnad egwjdd- 
oríon cjífrediool. Bliaid i'r warcdigacih 
fod jo nn genedlaethol a chjffredinoL 
ilae j fasnach mewn diod feddwol jn 
djfod bob djdd jn fwj o faich ar gjm- 
deitbaa. Ac j mae j cweatíwn jdjm jn 
awr o'í blegid jn nn anDhraetbol bwjiìg. 
Djwedodd Mr. Gladatooe jn jt ethollad 
diweddaf, •'Pa weinjddiaeth bjnag a 
f jdd mewn awdnrdod jn j senedd new- 
jdd, rhaid iddi gjmerjd mewn Uaw j 
cweátíwn pwjalg o gjfnndrefn j trwjdd- 
edao, j rbai j mae jn rhaid gwneod 
rhjw gjfnewidiad jnddjnt" 

Ond j mae aobawsderan mawrion ar j 
Aordd. llae djnîon â cbanddjnt elw 
mawr jn j fiunach jn Uwjddo jn nerth 
j fatoacb i wthio ea hanain i mewn i 
•wjddi gwUidoL Y mae d jnion aríanog 
acarìangar, a phrif dafamwjr ein trefjdd 
ni, Frjdain, a gwledjdd eraUl, jn gwtbîo 
en giljdd i mewn i sef jllfaoedd pwjsig 
jn erbjn rhai o'r djnion mwjaf defnjdd- 
iol, goleaedig, a cló^dwjbodoL Tn wjn- 
eb ffeithlan mor noethion a chadam a 
rhai fel hjn, jr jdjm jn Uwjr gredn j 
rbaid i bob dirwestwr ddmlo pwjs ei 
waith a deífroi ato. Mae j drwg jma jn 
bwjta grjm ein cenedl, jn nýchu rhieni 
a phlant, ac jn dw jn cjríf ac eneidian 
dynioD i ddin jBtr, ac jn boddhan j diafoL 
Tr jdym yn Uawenhau fod gwledjdd 
eraiU yn dihuno jn j mater. Edrjcher 
beth j mae Rwssia jn ei wneud. T mae 
jn gweithio yn ardderchog, er fod ei 
chynUuniau yn rhy fyrion i gyrhaedd yr 
amcan. Tn Rwisia y mae pria ŷd i wneud 
brandy wedi ei godi i dri chymaint Nid 
oea un daíarn i gael ei goddef yn y brif 
heoL Gwneir i bob taf arn a gwestdy daln 
£70, y tAI arferol ar Aote/, ac nid oes nn 
dafarn 1 gael ei goddef o fewn 80 Uath i 
swyddfa y Uy wodraeth, &c. Mae hyn jn 

fDBod nodau o warth ar j faanach. Bhaid 
Dionau OBod nodau o wartharni yn mhob 
duU fewn ein cyrhaedd. Bhaid i ni 
weithio allan ein credo ar y pwnc hwn 
nei codi cydymdeimlad j genedl, nes j 
djwedo Uais j cjhoedd ac j cyhoedda yn 
ddifloesgni—bydd y fasnach yn ysgymun- 
Mae eÌD goiriau ni wedi bod jn 



rfcj feddal* cìa çjnllanbn jn rhj eiddi], 
cia haicidifsoedd ja rhj esgealas ac 

rfaj anjstjriol, j tadaa mewa daU ddi- 
aiwcidrwjdd wedi rfaoddi cjfeiriad drwg 
i fljs ea aicilâoa. Pa brjd jr jstjrir 
djdd gcnedîgaetfa ja ddjdd adaewjddiad 
Uw jrardjrtîad dirweBtol? Pa brjd j 
bjdd djdd j bríodas heb soo am win; na 
dim gwin na gwirod ar ddjdd jrr angúdd, 
i foddi gofid ac jsgafnhaa ealon? Ai dros 
bjlh j tawB mw jafrìf ein polpodan ac j 
teinila j wasg ei han jo jmddattod oddi- 
wrtfa rwjnoaa ó gwddf ? Mae Uoaws o'n 
cjhoedtUadaa goren jo jstjried j pwnc o 
ddirwest megjs wedi ei dreoUo aUân. T 
mae rhai ja oeisio dwejd j hjdd jfed 
gwia s diod ga<larD jn j mU bljojddoedd. 
Pe gwjbjddái rhai o'a dlrwestwjr goreu 
fod hja j jn wir, j mae jo debjg na ofyn- 
ent am wawriad j bljnjddoedd hjn j mor 
ddefoaijnol jn en gweddiaa etto. Ond 
çymerwa galon, aiae rhinwedd o'n tn — 
nue Ojwodraethwjr tejmasoedd mwjaf 
ein bjd ni jn decbren deífroi o gwsg. T 
mae mwj o gjmdeithasaa dìrwcBtol o bob 
oiatb jo j bjd heddjw nag a fn erioed 
o'r Maeo. Mae Uai o ragríthwjr dirwest- 
oL Mae da djnion ienidnc ni jn teimlo 
djddordeb jn j pwnc T maent hwj jn 
f wj golenedig, wedi caél chwaneg o fan- 
tdsion na'n tadan, ac jn abl i siarad jn 
fwj croew a djlanwadol dros en credin- 
îaeth. Mae ein cjmdeithasan jn amlhait 
— gweddlaa dirwestol jn amlach. Mae 
çjmdeithasan Crístíonogol ein gwŷr ien- 
ainc jn rhoddi help llaw. Mae poh petfa 
jn dwejd wrthym am fyned yn miaen. 
Yn mlaeH jw arwjddair ein gwlad — yn 
mlaen dd jwed gweddi Uawer mam d jner- 
galon sjdd a'i gwr jn medd j meddwjn. 
Tn mlaen medd gweddi Uawer hen dad 
gladdodd ei anwjl John o herwjdd jfed 
diod gadara. Mae yn wir nad oes f awr o 
ôl yr arwyddair yna ar dn cyfarfodydd 
gweddi d^westol, nac ar ein hegnîon per- 
sonol ninnau; ond yr ydym yn credu fod 
amser gweU ar wawrio. 

Tn ein bam nL y peth mawr sjdd 
genym ni i'w wnenthur y w hyn, — Ým- 
drechu yn mhob roodd doeth a gaUnadwj 
i dynu allan a difodi diod gadarn a gwir- 
odydd. o bob math, oddiar restr nwyddaa 
cyfreithlawn a gwerthadwy, drwj lais 
UDÌawn ac nnol j cyhoedd; hyn a ddi- 
fododd gaethwaBanaeth o'n tir, ac etto a 
ddìfoda hyd yn nod yr enw o honi allan 
o'r byd. 

I ddwyn hyn oddiamgjlch, j mae i>ed«> 
war peth jn cytinjg eu hunain i sjlw. 
1. EeiampL 2. Ffydd. 3. Gwaitiu 4. 
GweddL 

T mae esiampl y dylanwad djstaw 
mwyaf nerthol ac awgrymiadol yn Uyw- 
odraeth Duw. Ac efallai mai nid jn ela 



Digitized by 



Google 



DIBWEST. 



156 



hesiampl yr yáym ninnaa fel dirwestwyr 
yn colli f wyaf , ac ystyrìed •siampl yn yr 
ystyr cyffredin. Tn swydd FÍuTanna, 
Talaeth Yirgioia, ychydig flynyddoedd 
yn ol, ymunodd hen wr 69 oed ä Chym- 
deithú DdirwestoL Hyd hyny, yr oedd 
wedi arfer o'i fabandod a chymeryd 
ychydig o ddiodydd meddwol. a hyny yn 
gyson l^b dydd. Ystyriai efe gymeryd 
ychydig yn gryfhad iido, ac yn hwylus- 
dod Vw iechyd ; a chredai y dylai dynion 
ol oedran ef f wynhau eu hunain, i raddau, 
yn y cyflelyb fodd. Gadewch i*r **gwŷr 
jeaaìnc," meddai ef, ymuno ft'r Gymdetth- 
a3 Ddirwestol, y rhai nad ywarferìad 
wedi ei wneuthur yn * angenrheìdiol i 
gymeryd ychydig er mwyn iechyd y corff. 
Ond gan ei fod o feddwl gonest, o duedd 
ymchwüiol, ac yn awyddus i wybod ei 
ddyledewyddyny mater; ac o herwydd 
ei fod weidi clywed tystiolaettiau diym- 
wad am ddaioni a Uwyddiant cymdeithas- 
au o'r fiith, efe a ymunodd á'r Gymdeith- 
as. Mae yn tystiolaethu yn awr fod gan 
bob aelod unigol o Gymdeithas Ddirwest- 
ol ddylanwad anuhraethol ar y byd 
oddiamgylch iddo. T mae wedi dweyd 
ac yBgrifenu droion fod el iechyd, ei 
deimladau, a'i awydd am fwyd yn weU, 
purach, ac yn rhoddi m.wy o fwynhad 
iddo. Cofier na fu efe yn feddwyn erioed. 
Mae yn wir iddo deimlo rhy w ychydig o 
anbwyluadod ar y dechreu; ond y mae 
yn awr wedi llwyr feistroli y duedd ni- 
weidiol, ac wedi cael ei dala y can' 
cymaint yn y byd hwn. 

Dygwyddiad tarawiadol arall i ddangos 
priodoldeb y Gymdeitluw Ddirwestol, nid 
can' milldir o Utica, er nad yn y ddinas, 
oedd dyn canol oed, diarhebol am ei 
gymedroldeb. Am hir amser wedi i 
Gymdeithas Ddirwestol gael ei ffurfio yn 
yr ardal, ni welai ef yr un angen iddo ef 
i ymuno. Teimlai fod ychydig yn gwneud 
lles iddo, fod ei borch yn uchel ya y lle, 
ac yntau gystal ei amgylchladau, ftc, a 
nemawr i ddirwestwr, os nad gwell. Ar 
yr un pryd, teimlai dros y mädwyn, ac 
annogai y rhai na allent Iy wodraetha eu 
hunain, i ymuno gyda biys. Aeth un tro 
i wrando araeth alluog ar y pwne. Dy- 
wedai y siaradwr fod cymeryd ychydig 
yn waeth nag yn ddifudd, a dadleuai yn 
gadarn dros i gymedrolwyr ymuno er 
esiampl a chymhorth i eraill, ac er budd 
a boddhad i eraill. Tmunodd yntau oddi- 
ar y teimlad o chwilìo ì mewn yn unig a 
oedd y llefarwr yn dweyd y gwir, ac a 
oedd y pethau hyn felly. Nid hir y bu 
cyn dyfod i ' siwrad dros ddirwest, a 
theimlo awyddfryd i chwilio i mewn, a 
dyhysbydda y pwnc, os oedd yn bosibl, 
er dylanwadu ar eraill. Llwyddiant oedd 
yn coroni ei hoU ymdrechion dirgel a 
chyhoeddof, ac o'r diwedd, ba yn foddion 



i gychwyn cymdeithas sydd yn flodeaog 
hyd y dydd heddyw. A graddol iawn yr 
à y gwaith mawr yr ydym o*i blegid yn 
mlaen, os na wna dirwestwyr rywbeth 
yn rhagor na chauad ein genau yn ert^n 
yfed dim meddwol. Rhaid i ni gadw 
draw, heb roddi y rhith Ueiaf o gefnog'- 
aeth i'r fasnach, o dan unrhy w gochl, yn 
unioDgyrchol neu yn anuoiongyrchoL 
Beth oedd geiriau y gwr da hwn yn un 
o'i areithiau? Dyma nhw:— **Pwy yw 
gwneuthurwjrr y ddiod feddwol? Cymei-' 
roliffyr, Pwy yw masnachwyr y gwirod- 
ydd poethion? Cymedrolwyr. O ba 
ddosbarth o bobl y mae y meddwyn yn 
cyfodi? Cymedrotwyr. Pwy sydd yn 
gwneud meddwon? Y Cymedrolwyr." 
Dy na ofyniadau pwysig, ac atebion y dylai 
pob cnawd ysu o*u plegid, ac o gydym- 
deìmlad â'r achos mawr hwn. 

Ond y mae Ue i ofni fod golwg waeth 
na dim ddywedwyd i'w gael ar y pwnc. 
A allwn ni gymeryd ein IIw bob un o 
hooom, nad ydym ni, fel dìrweatwyr, ^m 
euog yn wyneb y pethau hyn? A ydyw 
yn beth anmhosibl ffeindio dlrwestwyr 
yn cadw diod yn eu tai, a phoen yn y 
cylla yn dyfod dipyn yn aml, a hyny o 
herwydd dim ond y blys at y feddygia- 
iaeth arwynebol hònol 

A ydym ni yn ein hesiamplauyn dangoe 
yn amlwg a phenderfynol nad yw y fas- 
nach yn ol ein bam? A ydym yn siuad â 
diotwyr gyda golwg ar eu sefyllfaoedd? 
A ydym yn teimlo pwysigrwydd ein cyf- 
arfodydd eyhoeddus? A ydyw rhieni 
dirwestol yn cymeryd eu plant sydd yn 
hoff o yfed yn destunau gweddi? A ydym, 
mewn gair, yn dal ar bob mantais, yn 
mhob man, ac ar bob pryd, i ddango? ein 
hanghymeradwyaeth o*r fasnach felldig- 
edig hon? Mae cymedrolwyr yn myned 
yn feddwon, a meddwon yn cyfiirfod ftg 
angeu yn anmharod, a'u gwaed fydd ar 
ein dwylaw ni! 

Yn aiL Bhaid i ni gael jffydd i'n 
caloDOgi yn wyneb graddol Iwy<idiant ehi 
hesiamplau, ac fel symbylydd hefyd i ni 
weithio yn ddewr, parhous, a di-üdio. 

Maè ein ffydd ni yn wan, — yr ydym yn 
rhy barod i ymddibynu ar ein doethineb 
i gynllunio, ac ar hyawdledd ein geiriaa. 
Tr ydym yn gwybod fod gan esiamplaa 
da ddylanwad dystaw a gorchfygol ar 
ein byd ; ond ry wf odd, yr ydym yn ym- 
ddangos fel yn methu creda hyny o gwbL 
Os bydd angen siarad ft rhyw ddiotwr, 
" Beth fyddaf weÜf meddai'r dyn; fel yna 
y bydd efe tra fyddo." O» byddys ýn 
gweddîo yn y cyfarfod gweddi dirwestol, 
rhaid i*r gweddîau fod yn oerach, mwj 
didalent, a diddylanwad. Os byddys yn 
gofyn am Iwyddo dirwest, y mae rhyw 
yswUdod i alw düwest wrôi ei henw. 
Bhaid dweyd, ** yr aehos ydym ym o1 



Digitized by 



Google 



156 



DIRWSST. 



blcgid," nca jmiadfoddioe cjrffeljb. Ac ' 
jD wir, Did ar ddirwert j bjdd hanner 
cÍD gweddúui; ond tua'r diveid, aiff hi 
ar â 7 pagaoiaid, j geoeil laddewig — 
**tQ7nia * tbadraw i íór," &c. Tm- 
ddengys fel ps bjddai pob dirwestwr 
wedi jfod digoo o ddwfr cjo djfod Tr 
cjfaríod, fttí agifoddi ff jdd o'r golwg. . 
Gadewch Fa gweddîao, anwjl frodjr, 
fod ar y pwme. Gadewch i oi drefoo jr . 
acboa dbweatd ger ei froo Ef, sjdd jd , 
abl ac ewjUjBgar i iacbáa a gwaredo, ; 
gjda thaerDÌ, dífrifoldeb, a Uawo hjder 
ffjdd. OlerÌDÌofjo am gawd toreith- > 
iog *r feat jdd Seíoo, beb i oi lanbaa j 
chwŷo o'r tir, a tbjoo jauith j draio a'r 
mieri, jr jsgall, a phob aoialwch c jffeljb. 
Wrth hjD j bjddwo jd parotoi Ue i'r 
Arglwjdd; ac o dípja i betb, daw eìa 
gwlad jn oo heddjch<d, 8obr; a chawo j 
beadíthioD jo fwj helaeth. Djma on 
o'r moddion i'n heglwjsi arfero er dwjn 
djddiaa gweU i wawrio; ac j cint hwj- 
tban deimlo ar en hachelfanaa, a theimlo 
ea helaethrwjdd jn ngogonìaot iachawd- 
wriaeth jr Arglwjdd. 

Yn Sÿdd^Gwaith. Mae j ffjrdd i 
weitbio jn aneirif— j Uwjbran i deithio 
jo ddjTjs ac aowastad. Mae Ilawer o 
ddrjsau i gnro wrthjot. Bjdd i lawer 
drwa beidio agor. Bhaid cnro drachefn. 
Bhaid abärthn teimUidaa, djoddef gwrth- 
wjnebiadaa, a gwawd bjd. Bhaid siarad 
âg astOBÌaid, deiaeba j aeneddao, dyhin- 
wada ar ein U jwodraethwjr; ac jn benaf 
dim, fel j djwedasom o*r blaen, rhaid 
djfalbarhan jn mhob rhjw fodd. Bhaid 
astndio j ffjrdd effeithiolaf i wnead j 
fasnach hon jn jsgjmnnbeth. Bhaid i'n 
heglwjBÌ ni deimlo cjmaint o dd jddordeb 
mewn cyÙLrfoá gweddi dirwestol nen 
bregeth, nen araeth ddirwestol, arhjw 
fòddion eraül o ras. Mae Ue i ofni fod 
ein heglwjsi ni wedi mjned i edrjch ar 
ddirwest fel peth ailraddol, annheilwng 
o jstjriaeth ddifrifol, a*i chjfarfodydd a 
dim gwerth jnddynt. Mae j wasg yn 
rhj ddystaw, — mae ein hareithfaoedd yn 
rhj ddystaw mewn Uawer man. Ÿn 
mhUth y pethau dichonadwy i'w gwneuth- 
nr, geUir enwi j rhai canlynol: — Y mae 
jn ddigon jmarferol danfon allan wybod- 
aeth, a goleao y byd ar y pwnc. Gellir 
goleuo j bjd am natur j drwg, achosion 
j drwg, canlyniadau y drwg, a gwaredig- 
aeth oddiwrtho. GaU pob areithfa 
ddweyd ei rhan; ac y mae Uawer yn 
gwneud yn ogoneddus. Grall ein oewydd- 
iaduron gynnwys "Uin ar lin" ar y 
pynciau hyn. Mae yn ddigon ymarferol 
i allu duìfon cenadon allan i siarad, 
cynghori, a dylanwadu yn mhob rhjw 
fodd,— cynnal cyfarfodydd, &c. Yr ydym 
wedi cysgu yn hir. O bob parlh o*r byd, 
yr ydym yn clywed am ddrwg effeithiau 



j geljn meddwdod; ond ni Ijn^wjd 
dim o*r haoner. Pe casglesid jstad^au, 
a phe cjhoeddid ffeithian jn noethìon a 
dìdderbjDwjoeb, bjddai jo rhaid i hoU 
ddeddûia j meddwl djnol beidio a bod, 
oe na chjohjrfid meddjliaa rhjw gy- 
maiot drwj weithredoedd o'r fath. Beth 
pe b'ai ein meddjgon, ein cjfreithwjr, 
ein bamwjr, a'n Ujwodraethwjr, fel nn 
gwr jn Uwjr jmwrtbod â'r arferiad o'r 
fjsanach Beth pe bjddai pob dirwestwr 
JD penderfjna peidio masnacha dim ft 
neb ond dirwestwjr. Cjhoeddi anathema 
awchbeo pob tafamwr fd tafamwr. Ti« 
jdjm wedi cjsga jn rfaj liir. Bfae cen- 
edloedd j ddaear jn teimlo hjnj. 

A aUwn ni ddim djlanwadn ar bob 
meistr gwaith, pob masnachwr nwjddau, 
i chwiUo am ddirwestwjr trwjadl i'w 
gwasanaethu? Mae ein heglwjsi jn rhj 
lac jn ea djsgjblaeth. T mae j rhai a 
jfaot ddìod gadam, jn aelodaa anaddas 
o'r dejrnaa nad jw jn gynnwjsedig 
mewn bwjd a diod. Nid ỳw yr amscr 
jn mheU, gobeithiwn, pan j bjdd Uwyr- 
ymwrthodlad yn un o ammodau aelodaeth 
egiwysig. 

Mae y Crynwyr wedi gwoeud iddynt 
en hunain enw ac anrhydedd, wrth ym- 
wrthod ft'r fasnacb hon yn ei hoU ag- 
weddau. T mae agwedd eu tenluoedd, 
a'n Uwyddiant mewn masnach, jn esiampi 
i bob gwlad ac eglwys GrìstionogoL • 

Mewn gair, cjn j gaUwn gaei diwjgìad 
trjlwjr a thrwjadl, rhaid t ni fel d jnion, 
fel dirwestwjr, ac fel Cristionogion, i 
ddjhinwadn i godi puhUc opinion i'r pitch 
hwnw a hawlia sjlw ein Uy wodraethwjr 
a'n deddfwneuthurwjr; ac wedi hjnj, 
sicr jw j bjdd j fuddugoliaeth o'n tu. 
Bydded i laìs gwlad gynhyrfu y dosbarth- 
iadau hyn! a bydd ein g^eithredoedd a'n 
penderfynolrwydd ninnan yn brawf idd- 
ynt y safwn fel un gwr tucefn iddynt yn 
j frwydr' fawr hon rhwng moesoldeb ac 
anfoesoldeb, pechod a rhinwedd. 

Yn Aydd^Gweddi. Nis geUir Uwyddo 
heb fendith Duw. Bydded ein gweddîau 
yn daerach, yn amlach, yu ddyfalach, a 
mwy diffuant. Gadawn i bob meddwyn 
a diotwr deinilo fod rhy w un yn gweddîo 
drostynt. Tmdrechwn eu cael i'n cyfar- 
fodydd. Na fydded i ni sychedu am enw 
da, na phoblogrwydd, nac arall; ond 
bydded ein cwynion yn cyrhaedd y nef, 
ac adsain o'r gweddîau hyny yn djlan- 
wadu jn ddaionus ar ein gwiad o ben bwj 
giljdd. 

Djmuniad ein calon a'n crì ar Dduw 
fyddo dros i'n cydwladwyr, a thros i'n 
gwlad, gael ei dwyn allan o gaethiwed, 
fel y byddo iddi, yn ngwydd gwledydd y 
byd, edrych yn urddasol agogoneddus, 
a'i golwg at ogoniant Duw. 

Gweddîwn dros bob Uiw, iaith, pobl, a 



Digitized by 



Google 



YCHYDIG ENWAU YN SARDIS. 



157 



chenedl; ac na roddwn i fyny yn ein 
hesìamplan, ein ffydd, ein gweìthredoedd, 
na'n gweddlau, nes cael y feudith an- 



nhraethol hon o law ein Duw haelfrydig, 
doeth, a da. — OV Cenadwr, 

Fhilos o*b Cwm. 



YCHYDIG ENWAU YN SARDTS. 
Dat. iii. 4. 



Yb oedd.SardÌ8 yn ddìnas fawr ac enwog. 
Hi oedd prif ddinas yr hen Lydia. Gelwid 
hi Sart. Gorweddai tua 30 o fiUdiroedd 
yn ddean-ddwyreiniolo Thyatira. Hi a fu 
yn Ue o hreswyliad i*r brenin Crassus; 
* ond hi a gymerwyd gan Cyrus, ac a ys- 
peiUwyd o'i thrysorau; ar ol hyny fe'i 
dinystriwyd gan ddaeargryn, ac nid oes 
yno yn bresenol ond ycbydig Dyrciaid 
yn pabeUu. 

CTMEBIÁD EOLWTS SABDIS. 

1. Meddai enw ei hodynfyw. Nid oedd 
wedi ei chladdu yo gwbl o sylw yr eglwysi 
erailL Yr oedd son am dani yn parhau. 

^ Dyna oedd yn meddiant hon, " Enw ei bod 
yn fyw.** Ni ddywedir ei bod hi o les i'r 
byd, dim ond cynnal pethau crefyddol 
heb i'r son fyned ar led, bod yr oll wedi 
darfod. Nîd ydoedd yn halen y ddaear 
nac yn oleuni y byd; ond yr oedd ganddi 
enw ei bod yn fy w. 

2. Bam Crist am dani. " A marw 
1 ydwyt." Nid yr un farn oedd gan Grist 

ag oedd ganddi ei hun ac eraìU am dani. 
By w, meddai rhai, " mae yn fy w ;" ond 
dyma y mater yn cael ei benderfynu yn 
wabanol. Marw, heb weithrediadau Ys- 
bryd Duw, ac heb duedd at ddaioni, nag 
! ymarferiad teilwng i*r efengyl. Yn goU- 
edig yn nghyfrif yr Arglwydd, ac yn 
agored i'r ail farwolaeth. 

3. ün ddifater oeddeglwys Sardis. "Bydd 
wyUadwrus." Nid ydoedd yn ofalus a 
Ifyddlawn; gadawai i*r achos crefyddol 
gymeryd ei hynt. Crefyddwyr diofal 

' cedd yr aelodau y rhan amlaf. 

4. Dylasai " sicrhau y peihau sydd yn ol.** 
Y doniau a'r ymarferiadau da oedd lieb 
derfynu yn Uwyr. Dylasent gael eu sicr- 
hau rhag iddynt hoUoI derfynu. 

5. Yroeddyno ychydig o grefyddwyr 
wedi dal yn dda yn eu hymarferiadau 
crefyddol; ond yr oeddynt yn " barod i 
farw." Ẃrth weled y rhan amlaf o*r 
aelodau yn ddifater, ac yn esgeuluso y 
cyfarfodydd, yr oeddynt hwythau ar 
roddi eu gwaith heibio, a myned i or- 
phwys. 

6. Condemniad a gwrthodiad eu gweith- 
redoedd: ** Canys ni chefaìs dy weithred- 
oedd yn gyflawn gerbron Duw," Gwnel- 
ent anghyfiawnder â*r cyfarfodydd oedd 
yn eu pUth; naUI ai gwnaent eu hesgeu- 
luso, neu eu treuUo yn ddifudd ar ol 
ymgynnùU, i siarad am bethau diles, neu 



i f oddio eu cy wreinrwydd eu hunaÌD. Pan 
fyddent hwy yn meddẃl fod pob peth yn 
oniawn, byddai eu gweithredoedd yn en 
condemnio gyda'r ^glwydd. 

7. Bhai anghofus oeddynt fel aelodau. 
" Cofia gan hyny ps fodd y derbyniaist, 
ac y cly waist.** Cofia pa fodd y derbyn- 
iaist yr efengyl— yn Uawenac yn eífro. 
Hwy fuont yn fywiog ar y dechreu; ond 
yr oeddynt wedi gwrthgilio. Byddent yn 
ffyddlawn i gynnal moddion crefyddol; 
ond oerasant, ac acthant yn ddifater. 
Dylasent " gadw ac edifarhau.*' Cadw 
yr ychydig weddiU oedd o'u crefydd yn 
aros, a diwygio i fod yn fwy ymdrechgar. 

8. Bygythiai Crist hwynt. " Os tydi 
gan hyny ni wyli, mi a ddeuaf atat ti fel 
Ileidr, ac ni chai wybod pa awr y 
deuaf atat." Mae ymddygiadau anaddas 
eglwys yn achosi i Grist, er ei gar- 
iad mawr, a*i lareidd-dra digyffelyb, a*i 
drugaredd rad, i droi i dy wallt ei lid mewn 
modd barnol, er amddiffyn gogoniant éi 
achos. Ni ddarfu i eglwys Sardis wrando, 
a'r canlyniad fu, i'r gosb ei goddi- 
weddyd. 

9. Yr oedd yno rai cymeradwy. "Eithr 
y mae genyf ychydig enwau, îe yn Sardis, 
y rhai ni halogasant eu dUIad.*' Mae 
Crist yn adnabod ei eiddo, ac yn eu 
harddel. Nid oedd eu rhif yn Uuosog. 
Ychydig o ddynion duwiol, fel gwenìth 
pur yn mysg yr ûs ar y Uawr dyrnu. 

Gall fod etto eglwysi Uuosog, na fydd 
ond ychydig o ddynion yn aelodau ag 
sydd yn gymeradwy gan Dduw. 

Eu nodweddìad oedd, " Y rhai ni halog- 
asant eu diUad." Yr oedd y Ueül wedi 
halogi eu gwisgoedd, a thrwy hyny 
anaddasu eu huoain at waith lesu Grist. 
Ni wnai yr ychydig hyn gydymollwng a 
gweithredu f el y IleiIL Nid oeddynt yn 
fydol, balch, anianol, cybyddlyd, na 
meddw, &c. Cadwent eu hunain rhag 
twyU a dichell, a darparent bethau onest 
yn ngolwg pob dyn. Ymwrthodent âg 
arferíadau drwg yr oes; byddent hwy yn 
wyliadwrus a ffyddlawn, er bod yr aelod- 
au eraiU yn ddifater a diddaioni. Cadwent 
eu cymeriadau fel crefyddwyr, a dalient 
broffes o'r efengyl mewn modd teilwng 
gerbron y byd. Byddent yn ofalus am 
farn iachus, a by wyd addas. Trueni na 
buasai y rhan amlaf o'r aelodau fel y 
rhai*n; ond "ychydig" oeddynt. 



Digitized by 



Google 



158 



COFNODIOSr SNWADOL. 



10. Addewid Crist, "A hwy s gant 
rodio gyda mi mewn diliad gwjnion; 
oblegìd teilwug jdynt." Cânt rodio gyda 
mi mewn purdeb, ac yn fuddugoliaethus. 
Mae cael rhodio yn nghyf eillach Crist yn 
nefoedd ar y ddaear; ond ie gaiíf y rhai*n 
rodio felly hefyd yn y nef. Maent yn 
addas i gael y cyiryw fraint, **Cany8 



teilwng ydynt" Mae dydd yn agosâu, 
pan ganfyddir y rhai teilwng yn caei eu 
cymeryd i'r Baradwys nefol, i rodiogydag 
eì mewn aanteiddrwydd % ptuurcb; Ue y 
cánt ymbleseru mewn mwyniant di- 
ddarfod» a gellir tystío mai *<teilwng 
ydynt." 



arofnotrion Sntoatrol. 



ATHBOFA Y BALA. 

Arholiad y Myfyrwyr, 

A&HOLA18 y Myíyrwyr eleni yn y 
canghenan canlynol: — Saesonaeg, Lladin, 
Groeg, a Fferylliaeth. AmceDais, hyd 
eíthaf fy ngallu, i roddi cwestiynau teg — 
cwestiynan a roddent fantais Vr Myfyr- 
wyr i ddangos eu gwyhodaeth; a dagenyf 
alltt dweyd i mi gael cyflawn foddlon-^ 
rwydd yn yr atebion. 

Ýr oedd rhai o'r atebion yn rhagorol, ac 
nid oedd ond ychydig yn wir wael. Yr 
oedd 3T atebion eleni yn dangos cynnydd 
dirfawr er y üynedd. Buasai yn dda 
genyf nodi y personau a haeddant fwyaf 

ganmoliaeth; ond nid yw hyny yn 
foddhaol i'r myfyrwyr en hunain. 

Fodd bynag» gallaf sicrhau cefnogwyr 
y sefydliad nad y w eu harian yn cael eu 
treuÜo yn ofer; ond bod gwaith sylwèdd- 

01 yn cacl ei gyflawni gan y myfyrwyr 
a'r athrawon. 

TraÜwm. B. Bowlahds. 

cryrABPOD chwaiitebol mynwt. 

Cynnaliwyd y cyfarfod hwn yn nghapel 
yr Uöhdir, New Tredegar, ar y dyddiau 
Llun a Mawrth, yr 2Iain a'r 22ain o 
üPawrth. Daeth nifer luosog yn nghyd o 
weinidogion, diaconiaid, pregethwyr» ac 
aelodau yr eglwysi i*r gynnadledd, yr hon 
agyfarfuamhanner awr wedi 2 e'r gloch y 
dydd cyntaf. Wedi dewis D. S. Lewis, 
Ysw., Pcnrhiwffranc, yn gadeirydd, ac i*r 
Farch. £. Hughes, Penmain, ddechreu 
drwy weddi, cydunwyd:— 

1. Fod y oyfarfod nesaf i giiel ei gynnal yn 
Behöboth, Brynmawi^yr amser i gael ei nodi 
etto. 

3. 7od y Pareli. B. Edwards, Blafitrwooâ, yn 
ol y gylcÄres, i bregethn ar y pwno gonodedig— 
" Y modd i'r eglwys gael yr Ýsbiyd Glan," yn 
y owrdd nesaf. 

8. Fod í»ob <?ynny5riad a gweUÌant a ddygir 
gerbron eìn çynnadleddaii o hyn állan i fod yn 
yagrifenedig, ao i gael ei ddarUen flrau y oadeir- 
ydd wrth ei roddi i bleidlaÌB. 

4. Na byttdo i neb siarad fwy nag nnwaith atr 
yr nn mater, oddieithr ftíd y cynnygiwr yn 
d jwimogm^a ẅiwacUm ítjtt rhoddi y matsr 



6. Fod llythyr pymêradwyaeth cynhes i gaël 
ei roddi gan yr ysgrifenydd i*r Paroh. R. Iium-» 
ley, Elim, Cwmbran, at gyfandeb lialdwyn, ar 
ei aymodiad i BwlehyflEtídd. 

9. Bìn bod yn oymeradwyo Hr. Jamee Daniel 
Thomas, o eglwya Penmain, fel dyn ieuanc ttíl- 
wng i fod yn efrydydd yn Athroftt y Bala. 

7. EiD bod yn mawr gymeradwyo amcan 
Traethawd y Paroh. E. Hnghes, Penmain, ar yr 
anffenrheìdrwydd anbebgorol o broflbsn CMst er 
bod yn gadwedig, aô yn taer ddymnno ar yr 
eglwysi i anfon en harchebion am dano yn 
ddioêd, a grwnead y defaydd goren o hono. 

8. Pod y Parohn. H. DaDiel, Oefherlb; D. 
Bdwards, Blaòkwood; a Mr. Griffiths, Aberoani, 
i fod df os y sir ar bwyllgor €k)leg Aberhoaddn y 
flwyddjm neeaf. 

9. Ein bod fel cynnadleddyn dymnno hysbyan 
ein cydymdeimlad dwysaf â^n hanwyl frodyr, y 
Parch. D. Daries. New Inn, f el tad, a*i- Pait^h. 
D. M. DaTiee, Farteg, fel priod, yn en galar 
dwfá yn ngwyneb marwolaeth yr ainwyl Mrs. 
Dairies, Farteg. 

10. Fod rhyw fater yn dal cysyntiad Ä»r Gett- 
adaeth i gael ei osod yn bwnc i bregethn amr 
yn y Warfod Ohwarterol Oenadol. ao íbd y «grf- 
ry w fater a'r person i bregethn amo, i gael ón 
penodi iran y gynnadledd dri mis yn mlaen Uaw. 

11. Fod yr ymwelydd â'r eglwysi ar ran ŷ 
Genadaeth i gael ei newid yn flynyddol, ae fod 
y Paroh. R. Hughes, Oendl, i gymeiyd Ue y 
Parch. T L. Jones. Maohen, fel ymwe^dd, am 
y flwyddyn ddyfodol. 

18. Fod y Parch. D. Hnghes, B.A., Tredegar, 
i çymeryd lle y Parch. B. A. Jonee, Biynmawr, 
fel ysffrìfenydd y GTenadaeth yn y sir. 

19. Pod deiseb i gael ei pfaarotoi gan y Parchn« 
D. BdwardB,. Blaekwood, a W. P. DaTies, Bhym- 
n^, i*w hanfon f rSŵnedd jm enw y gynnadledd, 
i ddymnno am newid rhú adranaa yn Mesor 
Addysg y lilywodiraeth. 

14. Ein bod yn llawenhan i weled yrhan 
RSmtaf o Hanea AwmbyniaetK gan y Parchn. T. 
Beee, D.D., Abertawe, a J. Thomas, LiTerpool, 
allan o'r Wasg, aoyn gobeithio y ea dderbyniaA 
Oyffredinol. 

16. Pod D B. Lewis, Ysw ; y Parchn. D. DaTies^ 
New Inn; E. C. Jenlrins, Rhymn^j H DanieL 
Oefhorib; T. GrìfSths, Blaenafon; E. Hnffhe^ 
Penmain; a W. P. Davies, Bhynmey, yn oael en 
penodi i «rasgln yr hyn a ellir gael o hahes ỳ 
OFftmdeb Oymreig yn y slr, o^i gycbwyniad hycl 
yn bresenol. 

Diweddwyd y gynnadledd drwy weddi 
gan y Parch. E. Jeniins, Rhymney. 
Dechreuwyd y moddion cyhoeddus am 7 
o*r gloch drwy ddarllen a gweddîò, gan y 
Parch. J. Ridge, Newportí a phregethodd 
y Parchn. W. A. Oriffltha, Abersychan, a 
D. Hughes, B.A., Tredegar, ar y Genad- 
aeth. Am 10, dnmoeth, decbreiiodd y 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



Id9 



l*arch. T. G. Hughes, Maesycwmwr; a 
phregethodd y Papchn. R. Parry, Victoria, 
ar 7 pwnc gosodedig — " Dewisiad Moses 
yn deilwng o efelj^chiad;*' ac E. Haghes, 
Penmain. Am 2, dechreuodd y Parch. J. 
Slias, Salem; a phregethodd y Parchn« 
ü. Edwards, Pontygof ; T. i^eorge, Llan- 
eurwg; ac B. Hughes, Cendl. Am 6, 
dechreuodd y Parch. W. Griffiths, Rhym- 
ney; a phregethwyd gan y Parchn. D. 
Thomas, Blaenafon; R. Hughes, Ponty- 
pool; a W. Williams, Abercarn. 

Cafwyd pregethau da, a gwenau y nef 
yn amlwg ar yr oedfaon. Hyderwn y 
bydd yr oU yn adloniad. i*r eglwys a*r 
(^weinidog, ac yn Ues tragwyddol i eneid- 
iau lawer yn New Tredegar. 

W. P. Dayibs, yiy. 

OYFASFOD CUWABTBaOL LLBYN AC 
BIPIONTDD. 

Cynnaliwyd y cyfarfod hwn yn Pen- 
rhyndeudraeth, Mawrth 28 a'r 29. Daeth 
yn nghydi'rgynnadledd 16 o weinidogion 
a phregethwyr, a 19 o ddiaconiaid a 
chenadon yr eglwysi. Dechreuwyd trwy 
ddarllen rhan o air Duw, a gweddîo. 
Traddodwyd anerchiad agoriadol gan Mr. 
Sdward Morris. gweinidog y Ue, a dar^ 
llenwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol, 
y rhai a arwyddwyd gan Mr. Morris. 

Amlygwyd teimlad o fuddhad ar ddy- 
fodiad Mr. Richard Roberts, Nefyn, i'r 
Ündeb, a gobeithid y byddai iddo fod yn 
f endith yn y cylch y galwyd ef i droi 
ynddo. 

Gofynwyd pa beth a wnaed yn Llan- 
Uyf ni, mewn canlyniad i*r hyn y pender- 
f ynwyd amo yn y gynnadledd ddiweddaf 
yn Abererch. Atebwyd fod prydles wedi 
€i chymeryd am 99 o flynyddoedd— y 
Uawr-rent yn £1 lOs.; ammod adeiladiad 
y capel yn £298. Teimlai y gynnadledd 
yn Uawen wrth ganfod fod yr achos yn 
myned rhagddo mor obeithiol, ac yn yr 
olwg ar weithgarwch ac ymroad y brodyr 
yno; ac yn wir,os ydoedd yraiddgarwch, 
y bywîogrwydd, a'r awydd am gael 
adeilad da a diddyled a amlygai Mr. 
WÜliam Jones yn y gynnadíedd, yn am- 
lygiad teg o*r hyn ydyw ef a'r brodyr 
gartref, nid oes ynom yr ammheuaeth 
lleiaf na fynant weled capel Annibynol 
UanUyfni mor rhydd oddiwrth ddyled 
ag ydyw rhai capelau cyffelyb i'r eiddynt 
hwy a adeiladwyd yn yr Undeb er ei 
ffurfiad. Rhwydd hynt iddynt. Hysbys- 
wyd Mr. Jones, os byddent i fyny â'r 
penderfyniad y penderfynwyd arno|yn 
nghynnadledd y Borth, sef casglu y 
drydedd ran o ammod adefladiad y cap^, 
yr hyn, yn eu hamgylchiad hwy a fyddai 
yn £100, erbyn dydd ei agorîad, y rhodd- 
«i yt Undeh £20 iddynt at y swm hwnir. 



Mewn cysylltiad â Nazareth, hysbyt- 
odd Mr. Daries ei fod yn hyderu y bydd- 
ent i fyny â^i hymrwymiadau. Annogwyd. 
y brodyr a ymgymerasant â chasglu at y 
capsi yno, i wneud hyny erbyn y cyfar- 
fod gydd i'w gynnal yno. ^Hysbysodd 
amryw o honynt eu gobaith y byddent Ì 
fyny â'u hymrwymiadau erbyn yr adeg 
hòno. 

Ymddyddanwyd am gapel Tydwdliog, 
— addawai y cyfeilUon yno gasglu £10 
at ei adgyweiriad, ac addawai y gynnadl* 
edd, ar y cyflawniad o'r ammod hwnw, 
os byddai i Mr. Joseph Morris, a Mr. 
Thomas WiIIiams, Ceidio, adolygu yr 
adgyweiriad, y rhoddent £10 at hyny. 

Ýn ystod y cylarfod penderfynwyd, 
yn— 

1. Fod Mr. Bdward Moirif, Penrhyn, i ftnl ya 
gadeirydd yr ündeb am y flwyddyn breeenol. 

2. Fod V cyfarfod neeaf i fod yn NaiareCh, 
Mai 90 a'r 81. 

8. Fod Mr. B. Soberts, Kefÿn. i bregethttyiio 
ar yr Yegol Sabbathol. 

4. Fod Mr. D. WiUiams, PwUhéli, i ddarÜen 
pa^yr yn y oyfarfod hwnw ar y " DuU gorea 
i gynnal cynnadleddan yr ündeb." 

Swm y casgliad ydoedd £5 198. lc. 
Derbyniwyd hefyd 11 o geiniogau am 
ystadegau. Y swm sydd yn Uaw y trys- 
orydd yw £16 188. 0|c. 

Pregethwyd yn y cyfarfod gan y 
Parchn. Roberts, Nefyn ; James, Llanael- 
haiarn; DaTies, Nacareth; Joneeí, Tabor; 
Jones, Capel Helyg; Jones, Hebron; ac 
Ambrose, Porthmadog. 

COKNELIUS JOIJÎIBS, Fsÿ. 



CYFARFOD GHWABTEfcOL MALDWYir. 

Cynnaliwyd hwn y tro diweddaf yn y 
Bont, Llanbrynmair. ar y dyddiau lau a 
Gwener, Mawrth 31, ac JìbriU I, 1870. 
Cafwyd cynnadledd hapus a dyddorol am~ 
2 o'r gloch y dydd cyntaf. Cymerwyd y 
gadair gan y Parch. S. Bdwards, Macb- 
ynUeth, Uywydd y Cyfundeb am ý 
flwyddyn. Y mddyddanwyd am amrywiol 
bethau yn dal cysylltiad àg achos y 
Gwaredwr yn ein plith fel enwad yn j 
Bir; a phasiwyd y penderfyniadau can- 
lynol:— 

1. Fod y OyfìBifod Ohwarterol eyntaf ar òl y 
Gymanfa i gael ei gynaal yn Penegoee. 

2. Fod Uythyr o gymeradwyaeth i f?ael et 
roddi i'r Parch. J Farr, ar ei Bymadiad o 
OroesoBwaUt i Oaerdydd, i'w gyflwyno yn 
wresoflT i Gyfundeb Dwyreiniol Morganwg. Am- 
lygodd y brodyr en gofld o herwydd ymadawiad 
ein brawd parchns a hoflT, Mr. Farr, o'n pUth, 
a*a dymuniadaa erorea am ei Iwyddiant a'i 
ffysnr jm ei faes ne«vydd. 

8. Fod 7 Paroh D. Rowlanda, B.A., Trallwnr, 
yn oael ei ddewis i fod yn gadeirydd y Oyftmdeb 
am y flwyddyn neeaf . 

4. Fod y Parch. B. Ellis, Oamo, a Mr. Jonert. 
Dolgadfan, laanbiynmair. i fod ar BwyUgor 
Ooleg Aberhoadda, droB y sir hon, am y flwydd- 
ynnesaf. 



Digitized by 



Google 



160 



HANEStON. 



6. Pod yr ymwelydd â*r eglwysi yn y sir, ar 
ran y Genadaeth, i gael ei newìd yn flynTddol; 
a bod y Parch. D. M. Jenldns. Dre&ewydd, yn 
cael ei appwyntio yn ymwelydd am y flwyddyn 



6. Fod y gynnadledd hon yix bamn y byddai 
yn fnddiol fihrfio dau ündeb Tsgohon iSabbath- 

01, yn y rhan nchaf o'r sir hon, ac yn taer 
gymhell yr ysgoUon i anfon cynnrychiolwyr 
1 gydymgjmghon ar y mater hwn, mewn cyfar* 
fcMyad a gynnelir i'r perwyl, o hyn i ganol Mai 
— y naiU yn Machynlleth. a'r llail yn Nffhamo. 
fél y ddan le mwyaf cyfieas i'r gwuianoT ardal- 
oedd. Bhoddir gwybodaeth brydlawn i'r yBgol- 
ion etto am amser y çyfarfodydd, a hyderir y 
gofala pob ysgol am anfon rhywon, nea iywra^ 
i nn o'r ddaâ gyfaifod i'w cbyxmx7ehioli. 

Tr oedd teimlad udoI a brwdírydig 
iawn yn y gynnadledd, drof iabwysiada 
rhyw gynllun i ymdrechu adfywio yr 
Tsgolion Sabbathol, a'u gwneuthur yn 
fwy llewyrchufi. Tn y moddion cyhoedd- 
U8, dechreuwyd y noson gyntaf gan y 
Parch. S. Edwards, Machynlleth; a phreg- 
ethodd y Parchn. B. O. Ëyans, Glynhafr- 
en, ae R. Jones, Llanîdloes, oddiwrth Job 
xxüL 10, a Heb. iL 10. Am 10, dranoeth, 
dechreuodd y Parch. J. Jones, Machyn- 
lleth; a phregethodd y Parch. R. Ëllis, 
Carno, a S. Edwards, Machynlleth, oddi- 
wrth Mat. xvi. 18, a Mat. xx. 22, 23. Am 

2, dechreuodd y Parch. Isaac Williams, 
(T.C.); a phregethodd y Parchn. D. M. 
Jenkins, Drefnewydd, a D. Rowlands, 
Trallwm, oddiwrth Exod. i. 7— 14, a 2 
Bren. r. 1 8. Am chwech, dechreuodd y 
Parch. W. Evans, (T.C.); a phregethodd 
y Parchn. J. Jones, a S. Édwards, Mach- 
ynlleth, oddiwrth Mat. xü. 46—50, a 
Preg. ix. 4. Tr oedd pregethu hefyd y 
noson gyntaf yn Pennant a Thafolwern, 
a'r.aìl noson yn yr Hen 6ai>el. Caf wyd 
benthyg capá belaeth a chyfleus y Meth- 
odistiaid yn y Bont, i gynnal y cyfarfod; 
ac ymddygodd y cyfeillion perthynol i'r 
capel yn mhob 'peth yr un modd yu hollol 
a phe buasai y cyfarfod yn perthyn i'w 
henwad hwy eu hunain. Tr oedd yno 
ddigon o ddarpariadau, a digon o groesaw 
7^ y gymydogaeth, i gynnal Cymanfa yn 
anrhy deddus. Wrth, weled y fath f rawd- 
garwch Cristionogol rhwng y ddau en- 
wad, yn yr ardal, yr oeddym yn teimlo 
fel y Salmydd, " Wele, mor ddaionus ac 
mor hyf ryd y w trigo o frodyr yn nghyd." 
— OwEN Eyans, Llanbrynmair, 



CfYFARrOD CHWAETBROL UTOEB 
DBHEUOL MORGAITWrG. 

Cynnaliwyd y cyfarfod uchod yn Tre- 
orci, dyddiau Mawrth a Mercher, Efa^rill y 
5 a'r 6. T gynnadledd yr amser arferol. 
T Parch. J. B. Jones, B.A., Penybont, yn 
y gadair. Wedi i'r Parch. D. Richards, 
Caerphili, ddechreu trwy weddi, cydun- 
wyd ar y pethau canlynol: — 

1. Fod y cyfarfod neaaf i fod yn nn &'r Gyman- 
fa, yr hon a gynnelir yn Nghaerphili. 

2. Bin bod yn teimlo yn ofidoe o herwydd fod 
yn mwriad y Parch. L. Lake, Blaenlleehaia, i 
ymAido 1 ▲merìca; ond yn mawr ddymnno ei 
Iwyddiant yn mhob yityr. 

8, Ein bod yn mawr lawenhaa yn nvgiad 
allan *' Hanes Annibyniaeth yn Nghymra/' gan 
y Parohn. T. Bees, D.D., Abertawe, a J. Thomae, 
Liyerpool; ac yn dymnno i'r Uyfir gylchrediad 
hélaeth. 

4. Bin bod yn mawr gymeradwyo y mndiad 
sydd ar droed i gael Oymdeithas Ddarbodawl i 
weinidogion Tr Annibynwyr yn Nghymm, ao yn 
gobeithio y aerbynia gefhogaeth efféithiol. 

6. Em bod yn dymnno rhoddi derbyniad 
Cynhes i'r Pareh. J. Farr, Moont Stnart, i'r cyf- 
nndeb hwn. Dygodd dystìolaeth uchel gydag 
ef oddiwrth gyfondeb Maldwyn. 

6. Fod memorials i gael en hanfon o'r gyn- 
nadledd hon i'r 6wìr Anrhydeddns W. E. Olad- 
Btone a Mr. Forster, Aelodan Beneddol, yn dat- 



Nhŷ y Cyffì'edin, yn Sitr addysg wir genedl- 
aethol ao anenwadol; a'n bod jm hyderas 
obeìthìo y bydd i awgrymiadan corffmawr yr 
Ymneilldawyr gael ea gweithio allan yn effeith- 
iol. yn neillduol gyda golwg ar Gymrn. 

7. Fod y Parch. J. B. Jones, B.A., Penybont, 
ac M. Jones, Trehafod, i bregethn y tro neeaf 
ar y pyncian; y blaenaf ar '* Haelioni," a'r olaf 
ar " Grefydd yr Amgylchiadan." 

Diweddwyd y gynnadledd gan y Parch. 
J. Eraps, Maendy. Dranoeth, diolchwyd 
i'r Parch. W. C. Dayies, Llantrisant, am 
ei bregeth ragorol ar " Sail Cyfrifoldeb.** 
Pregethwyd yn y gwahanol gyfarfodydd 
gan y Parchn. D. Richards, Caerphili; 
J. B. Jones, B. A., Penybont; W. C. 
DaYÌes, Llantrisant; J. Farr, Caerdydd; 
D. Lewis, Brynmenyn; J. Eyans, Maen- 
dy; R. S. Jones, Treoes; a D. Thomas, 
Tonypandy. Cafwyd cyfarfodydd da; 
arosed eu dylanwad yn hir ar yr ardal. 
Cafwyd derbyniad caredig gan Mr. Jones 
a'r eglwys; cyflwynwyd iddynt ddiolch- 
garwch cynhes am hyny. 

J. Dayies, 

W. I. MOBRIS, 



s,}^^^- 



fÖattCBŵn. 



Y SENEOD. 

Mab ein cjomrychiolwyr yn bresenol 
wedi gadael eu gorchwylion yn y Senedd- 
dy am ychydig o amser, ac wedi myned 
i'w cartreâ i dreulio gwyliau y Pasg. 
Mae cael seibiant, ambell dro, yn anheb- 



gorol angenrheidiol i'n Seneddwyr, fel 
eraiU. Ni all raeddylwyr yn eu plith 
hyfforddio bod yn wastadol ar gyflawn 
egni; ond am y dosbarth difeddwl o hon- 
ynt, y mae pob dydd yn ddydd o seibiant 
iddynt hwy. Y mae yn ymddangos fod 



Digitized by 



Google 



HANESION. 



161 



amryw o'n prif wladweinw'yr yn gweithio 
yn rhy galed. Y mae deddfaa anhyblyg 
yn gwahardd gormod o lafur, ac oa tros- 
eddir hwy, ni arbedant gosbi y trosfedd- 
wyr, trwy eu hanalluogi i weithio o gwbl. 
Gormod o waith meddyliol sydd wedi 
analluogi Mr. Bright i fod yn ei le yn y 
Tŷ eleni; ac y mae arwyddion fod eraill 
o golofnau y wladwriaeth wedi cael eu 
hysigo i raddau drwy gynnal pwysau 
uwchlaw eu gallu. 

Cyn y delo y nodiadau hyn o'r wasg, 
bydd ein Senedd wedi ail ymgynnull, ac 
ail ymaflyd yn ei gorchwylion pwysìg. 
Mesur y Tir yn yr Iwerddon, er nad y w 
yn ddigon cryf, yn ol barn Uuaws o drig- 
olion yr Ynys Werdd, sydd o duedd dda- 
ionus a manteisiol i'r tir-ddeìliaid. Gall- 
uoga y tyddynwyr i brynu eu tyddynod, 
pan fyddont ar werth, os byddant hwy yn 
dewis eu cael yn eiddo iddynt eu hunain. 
Mae yn rhwyddhau ffordd i'r deiliad gael 
didysgrif (lease) ar ei dir. Dyry awdur- 
dod cyfraith i ddefodau ac arferion y 
wlad, yn eu cysylltiad â thirfeddiannwyr 
a thir-ddeiliaid. Diogela hefyd i ddeiliad 
a fwrir allan o*i dyddyn yn ddisymwth 
gan ei f eistr tir, dâl am y Ilaf ur a'r costau 
a gymerodd i wellâu y tir pan oedd dan 
ei ofal. Mae y pethau hyn yn bwysig a 
gwerthfawr Tr tyddynwyr, ac nid ym- 
ddengys chwaith eu bod yn eu cael ar 
draul gwneud cam â'r tirfeddiannwyr. 
Gall y mesur hwn fod yn ara/ yn yr 
effeithiau daionus a gynnyrcha. Mae 
ynddo lawer o blygion, fel nad yw yn un 
hawdd ei gael yn oleu o flaen y meddwl : 
ond gydag amser, yn ol barn llawer o 
ddynion deallus yn nghylch y fath bethau, 
bydd yn dra sicr o ddwyn oddiamgylch 
gyfnewidiau er gwell dr wy yr Iwerddon 
oll. Dymunem i*r mesur hwn rywdd 
hynt i ddyfod yn gyfraith y tir yn y 
chwaer ynys. Mae ei fawr ang^n yno. 

Pan ddelo Mesur Addysg Genedlaethol 
dan sylw y Tỳ, f el pwyllgor, gobeithiwn y 
gwneir cyfnewidian pwysig ynddo er 
gwell, onide bydd yn ergyd trwm i ryddid 
crefyddolyn Mhrydain,yn anghyflawnder 
trwyadl à'r Uuaws sydd o gydwybod yn 
gwrthwynebu dysgu opiniynau crefyddol 
»r draul trethu y wlad i hyny, ac yn f wrn 
annyoddefol ar yr holl genedl. Rhydd 
ftllu gormesol yn llaw ychydig o ddynion 
a gyfansoddant y Byrddau Addysg mewn 
ardaloedd, i osod gorfodaeth o'r fath 
atgasaf mewn grym. Mae Cymru wedi 
amlygu ei bam a'i theimlad ar y pwnc i'r 
weinyddiaeth, drwy ddeisebau, penderfyn- 
iadau cyfarfodydd cyhoeddus, a dirprwy- 
aeth anfoúedig i'r perwyl hwnw, Gweith- 
iodd Cymru yn well na Lloegr yn y 
mater yma, ac ystyried pob peth a ddylid 
ystyried wrth gyferbynu gweithrediadau 
y naiU a'r Uall. Yr ydym fel gwlad yn 



drftdyledus i gynnadleddA berystwyth 
a'r pwyUgor a ddewiswyd ganddi, am eu 
gweithgarwch diflino yn yr achos. Gto- 
beithiwn yr ymbwylla y Weinyddiaeth, 
ac na ruthra ar draws syniadan cydwyb- 
odol torf fawr o'u cyfeUiion gwresocaf , i 
wneud y mesur bwn, fel y mae, yn gyf- 
raith addysg y wlad. Bhaid i ni addef 
ein bod er's blynyddau yn ofni fod ein 
cydwladwyr ar lithrigfa tua'r dibyn y 
saif y genedl ar ei ymyl yn bresenol, gydìia 
golwg ar addysg genedlaethoL Ysgol- 
ion rhydd, a boUol antnwadol, ydyw 
yr hyn a ddylai y wlad gael. 

Mae aneawdd hannerog Meinr Addysg 
yn peri i lawer ofni mai cyffelyb fydd y 
Mesur i agor y PrifysgoIiOB, pan ddygir 
ef yn mlaen. Ni chwynem ond ychydig 
am fod y Liywodraeth yn symud yn araf 
gyda gwahanol fesurau, pe byddai y 
mesurau a geid yn y diwedd yn rhai 
trwyadl; ond y mae symnd yn araf gyda 
mesurau gwaelion, yn rhywbeth gyda 
digon i amynedd ei oddef yn dawel. Nid 
ydym prin yn dysgwyl ond rhywbeth 
tebyg chwaith gyda golwg ar y fasnach 
feddwol, yr hon sydd yn awr yn andwyo 
y wlad Boddlon ydym i bob eiddo sydd 
cisoes yn y fasnach hòno gael ei ystyried 
yn bwyUog wrth lunio mesur ar y mater 
arswydlawn hwnw; ond dylai y cynnyg- 
iad a ddygir yn mlaen fod yn un effeith- 
iol i waredu y wlad, o leiaf yn raddol, o 
grafangau dinystriol masnach sydd yn 
orthrymder dirfawr ar yr holl dir, ac yn 
nychdod a gwywder parhaus i bob mas- 
nach fuddiol yn ein mysg. Y mae yn 
awr yn ammheus a geir ysgrif ar y pwnc 
pwysig hwn yn y Senedd-dymmor pres- 
enol. 

Mae Canghellydd y Trysorlys yn ddiau 
yn deilwng o*i swydd. Mae yr adroddiad 
a wnaeth o sefylÚa cyllid y deyrnas yn 
dra boddhaol, a'r swm golygus sydd 
ganddo mewn Uaw, wedi taln pob treuUan, 
yn ei alluogi i ysgafnhau beichiau y wlad, 
i ryw raddau. Cynnygia dynu ymaith 
drwyddedau gwerthwyr mân-nwyddau 
(Juiwhers)^ a threth statnps ammod-ysgrif au, 
&c. Cynnygia ddiddymu stamps y 
newyddiaduron, a Ueihan traul eu cludiad 
drwy y post. Bwriada ddìlëu £5 y cant 
ar dreth derbyniadau teithwyr gyda y 
rheUffyrdd, gostwng treth yr incwm i 4c. 
y bunt, a threth y siwgr i hanner yr hyn 
y w yn brefcenol. Dyna rywbeth i'r wlad 
o'r diwedd, ac y mae yn Uawn bryd ei 
gael hefyd. Mae Mr. Lowe yn deall ei 
waith, ac yn benderfynol i'w gyflawni yn 
effeithiol. Mae traul y fyddin a'r llynges 
yn ormod o filiynau o bunnoedd etto. 
Mae eisieu eu Ileihau yn ddirf awr, a hyny 
a wneir pan ddelo y wlad i dipyn mwy o 
bwyll ar faterion rhyfeloedd, ar fôr ac ar 
dir. 



Digitized by 



Google 



168 



HAinEBION. 



Ni wyddys elto beth a ddAw o ygrìi 
Ueoedd i adeUadu addoldai ac jsgotion. 
Digon tebyg y brad-lofniddir 'hi yn y 
pwyllgor, yn enwedig mor bell ag y mae 
a ^no hi ág addoldai. Pa awdordod 
oedd gan Syr John Hanmer i ddy wedyd, 
nad oedd saU i'r cyhnddiad fod tirfeistri 
CymreÁg yn rhoddi rhwystran ar ffordd 
yr Anghydíf orf wyr i gael lleoedd i adeü- 
adn capelan? Owyr llnoedd amgenach 
pethan ar y pen hwn nag a wyr yr aelod 
anrhydeddtts. Nid ydym etto wedi 
anghofio y Chward Goch, yn Arfon, a 
lleithian eraill cyilelyb. Diolch i Mr. O. 
Morgan am wneud cynnygiad am gael 
cyfraith ar y mater, ac i Mr. H. Richard 
am ei araeth allnog o blaid y mesur ar ei 
afl ddarlleniad, gan nad beth a ddaw o 
bono yn y pen &aw. 



TBEM A& Y BTO. 

Tmddengyi fod cyfansoddiad gwladol 
Ftraino ar fyned trwy gyfnewidiad ìì^à 
bwyaig, a gwneir appelìad at farn y wlad 
vn lled fuan ar y mater hwow. Bama 
juawer y bydd yn gyfnewidiad er gwell; 
ond dyweda gwrthwynebwjrr ymerodr- 
aeth Napoleon, ei lod ef wedi gofalu am 
eiawdnrdod ei hun.yn ddigoll, yn hwn, yn 
gystal a phan esgynodd i*r orsedd. 60- 
beithia cyfeillion rhyddid y goruwchreolir 
pobpeth, yn y pen draw, er lles a llwy ddiant 
y wladwriaeth. Tmddengys f od nerth ac 
ieohyd yr Ymerawdwr yn graddol adf eilio 
y blynyddoedd diweddaf hyo; a plia 
iyfedd? Nid oes dyn yn Ewrop yn 
brcaenol wedi dyfod trwy gymaint o am- 
gylchiadau sydd yn tueddu i ysigo iechyd 
a'r dyn rhyfeddol hwn. *^ 

Mae yr Tspaen etto yn parhau yn lled 
gyfleiyb o ran ei Befyllfa. Cafodd lawer 
o fanteision drwy y chwyldroad diweddar; 
ond pwnc arall ydyw a fedd yr Yspaen- 
iaid y doethineb a'r rhinwedd sydd yn 
angenrheidiol i wneud y defnydd goreu 
o'r manteision hyny. Mae yno raddau 
helaeth o ryddid crefyddol yn breaenol. 
Ni ellir cosbi dynioo yno yn awr am 
ddarllen gair Duw. Mae yr Èglwys Bab- 
aidd wedi colU ei nerth yn y wlad hòno ì 
raddan helaeth. Ni allant gydnno hyd 
yn hyn, oleiaf, i ddewia brenin; a phe 
gallent gyduno i gael un. prin y gallent 
gydwelä am yr un a osodid ar yr orsedd. 
Mae yr ITspaen wedi bod dan ian caeth- 
iwed yn gruddfanuyn hir,ac wedi gwneud 
llawer ymdrech am ryddiiad: ond ryw- 
fodd, hyd yn hyn, troes pob ymdrech o*r 
fath lUlan yn siomiant i'r genedL Gwawr- 
ied dyddiau gwell ar y wlad ffrwythlawn 
hon, a chynnysgaedder ei blaenor, ei 
ohynghor, a'i Senedd & doethineb yn am- 
gylchiadau presenol yr Orynys, onide hi 



a syrth unwaith etto i grafangau rheibns 
gormeawyr didrugaredd f el cynt. 

Mae yr Unol Dalâthiau yn cael cryn 
drafferth gyda rbanau o*r De. Er f od y 
gwrthryfei wedi ei ddarostwng, mae ei 
ysbryd etto yn y wlad; ac y mae amryw- 
iol bethau yn tueddu iV gadw jrn fy w, 
megys byrbwylldra a haerllngrwydd 
Uawer o*r bobl dduon a ryddhawyd yn eu 
hymwneud ft'u cynfeistriaid; yetranciau 
anturwyr dyeithr sydd yn dylifo i'r 
wlad; a thipyn annoethineb yn rhai o'r 
lly wyddion milwraidd sydd yn cadw trefn 
yn mysg y Deheuwyr. 

Mae y Senedd wedi pasio deddf i dder- 
byn Oeorgia i gael ei chynnrychioli yn 7 
Congress; ac y mae arwyddion o ddy* 
chwelûid Uwyddiant a chysur i amry wiol 
ranau o'r tir a f edyddìwyd mor ddiweddar 
ft gwaed y trìgolion. 

Mae y lly wodraeth hefyd yn dechreu 
ar y gorchwyl o orfodi ỳ saint Mormon- 
aidd i roddi heibio amlwreigiaeth. Geir 
gweled cyn hir a Iwydda yr awdnrdod 
wladol i orchfygn awdurdod apostolion 7 
dyddiau diweddaf hyn ai peidio. 

Bu farw un yn ddiweddar o'r prif gad- 
f ridogion oedd yn dwyn y Thyîéí y n rolaen 
yc erbyn y De, sef y Cadfridog Thomaa. 
Ganesid ef yn Yirginia. Yr oedd yn ddyn 
tawel a diymhongar iawn. Cerid ef gan 
bawb a'i hadwaenai. Efe a ddygodd 
bwys a thàn y dydd yn mrwydr ddy- 
cbrynllyd Chicamanga,a'i wroldeb di-Udio 
ef a achubodd fyddin Bosecrans y dydd 
hwnw rhag cael ei Uwyr ddinystrio. Ond 
ei wrolwaith penaf ef oedd dystrywio 
byddin Hood o flaen NashriUe. Ceisiai 
Hood dòri y cysyUtiad rhwng Sherman 
a'i adnoddau, pan oedd yn dechreu ei ym- 
daith drwy Georgia; ond Uwyr orchíyg- 
wyd ef gan Thomas— coUodd 12,000 o'i 
filwyr, rhwng Uaddedìgion a chlwyfedig- 
ien, 80 o fogn^elau, a charcharorion heb 
rif bron, a Uwyr wasgarwyd y gweddUl 
o'i In, fel y darfn y rhyfel agoa yn yr 
ochr orUewínoI i'r Alleghanies yn ninystr 
byddin Hood. 

Mae y rhyfel wedi Urtynn rhwng 
Brazils a Faraguay, a Lopez wedi ei iadd, 
a'i fab hynaf hefyd a syrthiodd, fel y 
syrthiodd Saul a'i feibion yn mynydd 
GUboa. Blae Uawenydd mawr yn Braírils 
am eu bnddugoliaeth; ond y maeyn fudd- 
ugoliaeth digon drud iddynt, ar y cyfan. 
Dywedodd un o ddoethion y ddaear, **Na 
fu erioed ryfel da, na heddwch drwg." 

Mae rhy w arwyddion i'w gweled yma a 
thraw fod masnach yn dechreu adfywio, 
i Yyw raddan, wedi cryn dymmor o isel- 
der a gwywdra. Gobeithiwn y daw 
bywyd newydd iddi yn araf, diog^, a 
licr. Ni fu erbed y fath gyfleusdâ*au i 
gyfneTÌd eiddo a syniadau rhwrg 
cenealoedd y ddaear ft'u güydd ag aydd 



Digitized by 



Google 



HAKB8K>K. 



163 



yn bresenc^. Mae y trydan yn carìo 
geirìaa dros diroedd a thaa íor^e^d gyda 
chyfljinder annirnadwy. Oellir aníon 
cenadwrì jn awr mewn hanner awr o 
Loegr 1 India y Dwjrain; ac y mae 
agerddlongau yn aredig wynebau y mor- 
oedd bron yn mhob cyfeiriad. Mae gwled- 
ydd pelienigfel pebyddent wedi gadael eu 
hen aefylifaoedd, a nesân at eu giiydd, i 
ddal cymundeb y naill gyda y llali 

1CANX0V. 

ÜN o'r pethau mwyaf barbaraidd a wel- 
flom yn ddiweddar, oedd hanes yrachwil- 
iad i ffnrf ae anaawdd gwddf rhyw lof- 
rudd, yn Lloegr, i*r dyben o gael allan a 
«edd yn bosiU ei ddienyddio yn y dull 
arferol, yn ol dedfryd y gyfraith, ai nad 
oedd. Bamai un o*r ymchwilwyr i'r 
mater y geilid, yn burion; ond barn y 
lieüi oedd, nas gellid, heb achosi golygfa 
ddychr^mllyd ac ofnadwy; ac fellycafodd 
y condemniedig ddienoediad. Dyna un 
«*r pethau rawyaf iael a dichwaeth y bu 
ndd i swyddog ucbel yn y wladwrìaeth ei 
gyflawni erioed. Druan o swyddog y 
Ooron ara fod angenrheidrwydd arno i 
wnend y £ath ymchwiliad anoaturìol. 
Pyna destun i wrthwynebwyr dienydd- 
iadau am nnrhyw droseddan i wneud 
defnydd da o hono er gwasgu eu goiyg- 
iadau adref at deimladau goreu a choethaf 
en cydwladwyr, ond fòd y mater braidd 
yn rhy ddychrynllyd i droi i edrych amo. 
Ni fuasem yn ei grybwyll o gwbl oni 
buasai ei fod newydd gymeryd ile yn ** yr 
oes oleu hon." 

Mae y rhai sydd yn bresennol yn dal 
adenedigaeth yn roedydd, yn Nghymru, 
mewn rhy w edlych o newyddi^^dur digon 
Üawd yr olwg arno, a thlotach fyth o ran 
ei gynnwysiad, yn difynu adnodau o*r 
Testament Newydd o blaid eu fflloreg, fei 
pe byddai tuhwnt i ddadl fod Crìst a'i 
apostolion o*r un fara a hwy ar y pwnc 
hwnw, gan gymeryd yn ganiataol yr hyn 
a ddylent brofi; ac felly 6e^'an^ yr holi 
bwnc mewn dadl rhyngddynt hwy a'u 
gwrthwynebwyr; ar yr un pryd credant 
yn eu calonau mai peth felly y w ymres- 
ymu. Traeni na buasai asen Baiaam etto 
yn fyw, fel y gallai y fath ysgrìfenwyr 
fyned ati i*r ysgol am dymmor neuddau i 
ddysgu logic. 

• Mae Brewin Grant, wedi llawer o anes- 
iBwythder ac anfoddlonrwydd iddo ei hun 
ac eraill, wedi gadael yr Annibynwyr yn 
Lloegr, ac wedi ymuno âT Eglwys Sefydl- 
edig. Yr ydym yn barau mai y pettiau 
a andwyasant y dyn talentog hwnw oedd- 
ynt hnnanoldeb a mympwyon gwirìonífol. 
Tr oedd yn ymddangos i lawer, er ys 
blynyddau, lel dyn oedd mor lawn o hun- 
angaìs, nes yr oedd yn f wrn ar gymdeith- 



as, ac 3rr oedd oael gwaredigaeth oddi- 
wrtho yn iechyd i*r enwad Annibynol. 
Golwg ádeiladol yn ddiau oedd ei weied 
ef , ar ol iddo o*r diwedd ddyfod o'r ty- 
wyllwch i*r goÌHuni, yn cael gorphwysdra 
i'w enaid cytbryblus rhwng oloriau y 
Llyfr Gweddi Cyffredin, ac yn dechreu 
dywedydei Bader, yn ostyngedlg, gobeith- 
io, yn nghanol defodwyr yr Egíwys Sef- 
ydledig. Gwynt teg fyddo ar ei ol ef a'i 
gyffelyb. 

Gali fod trìgolion Paragnay ^m bobl 
annymunol, ond y maent er hyny yn fod- 
au dynol, ac ni eUir darllen am eu dyodd- 
efiadau yn y rhyfel hirbarhaol diweddar 
heb wir dosturì. Bum* mlynedd yn ol, 
yn ol tystioiaeth y cadfrìdog Mc. Mahon, 
yr oeddynt yn naw can' mil mewn rliifédL 
Syrthiodd dwy ran o dair o honynt drwy 
newyn, afiechyd, a brwydrau. Heddyw 
nid oes trigfan yn y wLid heb el anrheith- 
io.— 0*r Adame, Mawrth 17, 1870. 7 
fath felldith mewn gwlad yw rhyfel. 
LUnŵecI tangnefedd, seiliedig ar g^Ffiawn- 
)âer*a phurdeb, yr holl ddaear. 

PBIODWYD. 

Ebull <», trwy drwydded, yn nghapel vr 
Annibynwyr, Llanelwy, gan y Parch. íl. 
D. Jones, Bala, y Parch. R. Lumley, 
Bwlchyffridd, ft Miss Sarah Lloyd, tryd- 
edd ferch Mr. J. Lloyd, Penisa*rwaen, 
ger Lianelwy. 

BU FARW. 
PsTDNAWN Sabbath, Mawrth 18, tua'r 
amser y byddai yn arfer gadael ei dŷ at 
yr oedfa hwyrol, bu farw y brawd Henry 
Parry, Porth Amiwch. Yr oedd wedi ei 
daraw mor drwm gan y parlys, ^na 
chaf wyd fawr air oddiwrtho yn ei wyth- 
nosau olaf , ond y gair Amen nnwaitfa ar 
derfyn gweddi wrth ei orweddfa. Yr 
oedd yn aelod eglwysig «r*s mwy na 80 o 
fiynyddau, yn un gafaeigar mewn gweddi, 
a gwasanaethodd fel diacon am yr 20 ml. 
olaf o*i fy wyd. Mae ein hyder fod ei 
ddiwedd yn dangnefedd, er na allai hys- 
bysu ei ddmlad i ni.-~W. J. 

Mawrth 17, yn St. DaTld*s Terraoe, 
Pwliheli, Mr. J. T. Jones, o*r National 
ProTincial Bank, yn 37 mi. oed. Yr oedd 
y brawd anwyl hwn yn grefyddwr o'r 
gradd uchaf , ac nid oedd neb yn MhwU- 
heli yn mwynhau mwy o ymddiriedaeth 
ei gyd-drefwyr. Yr oedd yn brìod â 
Margaret Mary, unig ferch y diweddar 
Barch. W. Williams {Caledfryn), Gad- 
awodd Mr. J. weddw a saith o blant i 
brofi eu colled ar ei ol Yr oedd Mr. Jones 
yn frawd i Mrs. Jones, Eistedáfa. 

Mawrth 20, yn 61 mlwydd oed, Mr. 
Morgan Edmunds, Ucheldref , ger Corw«n. 



Digitized by 



Google 



164 



HANBSION. 



M ab ydoedd i Bowland a Jane Edmands, 
Felinrhydfawr, Maentwrog. Bu yn aelod 
a diacon jn yr Eglwys Annibynol yno, 
er yn ieuanc. Yn 1845, ymbriododd â 
Miss Jones, Syrior, Llandrillo; a bn ef 
a'i briod yn golofnau yn yr eglwysi 
ieuainc yn Cynwyd a Tre*rddol, am 25 o 
flynyddoedd. Yr oedd iddo air da gan 
bawb, a chan y gwirionedd. Bu farw 
ganol dydd Sabbath, a chladdwyd ef yn 
myiíwent Bethel, dydd lau, y 24. Cawsom 
anerchion priodol, a gweddlau taerion, yn 
y claddedigaeth hynod hwn, gan M. D. 
Jones, a J. Feter, Bala; W. Williams, a 
H. C. Williams, Corwen; T. Dayies, a 
W. Puíh.Llandrillo; R Williams, Llwyn- 
ithel; E Wynne, ac H. Ellis, Llangwm. 

Mawrth 18, bu farw y chwaer Margaret 
Jones, Porth Amlwch. Yr oedd hi yn 
hen aelod eglwysig er's tua 30 o flynydd- 
au, a bu yn dra diwyd yn dilyn moddion 
gras, tra parhaodd ei nerth i fyned a 
dyfod. Ymadawodd ä*r f uchedd hon a'i 
phwys ar y Gwaredwr. — W. J. 

Mawrth 23. Mr. WUliam Rhys, Saer 
Meini, o*r Morfa Bychan, gerllaw Porth- 
madog, yn 69 ml. oed. Yr oedd yn aelod 
fllyddlawn o*r Eglwys GynnuUeidfaol yn 
Siloam. Ar yr un dydd, yn y Borth, 
chwaer i*r dywededig W. Rees, sef Mary, 
prìod Mr, Richard Roberts, Chwarelwr, 
yn 60 oed. Yr oedd yn aelod o*r Eglwyg 
Annibynol yn y Borth. 

Mawrth 26, Benjamin Jones, mab 
Thomas Jones, Brynraelyn, Trefor, ger 
UangoUen, yn 27 oed, ar ol chwe' diwr- 
nod o gystudd trwm. Yr oedd efe, ac un 
o*i frodyr, newydd gydgychwyn mewn 
masnach Iwyddiannus yn nhref Gwrec- 
sam, ac mewn gobaith o hirbarhau ynddi; 
ond drylliodd angeu eu cynlluniau yn eu 
cytylltiad ft'u gilydd, a dygwyd Benjamin 
ymaith i wlad na chlywir dim o swn tra^ 
.flerthion byd. Claddwyd ef yn mynwent 
yr YmneiUduwyr yn liangollen. Yno y 
mae*n gorphwys yn yr un bedd a'i frawd 
Joseph, yr hwn a giaddwyd tua blwyddyn 
cyn hyny. Yr oedd efe yn wr ieuanc 
glandeg a serchog yr olwg, a boneddig- 
aidd ei foesau. Derbyniwyd ef yn aelod 
eglwysig yn mhlith yr Annibynwyr yn 
Nhrefor, pan ydoedd tuag unarbymtheg 
oed; a chafodd y fraint o fyned rhagddo 
mewn gwybodaeth, llafur, a defnyddiol- 
deb nodedîg gydag achos yr Arglwydd 
hyd ei ddiwedd, gan enniU serch a pharch 
pawb a ddeuent i gyffyrddiad fig ef. 
Pregethwyd yn Nhrefor, lle y ganesid ef. 
ac y cawsaì ei ddcrbyn yn aelod eglwysig, 
ar yr achlysur o*i farwolaeth, gan y 
Parch. S. Roberts; ac yn Ngwrecsam, lle 
y buasai' farw, gan y Parch. E. Evans, 
Llangollen. Mynych y clywid cwynfan 
•a galar ar aelwyd Brynmelyn yn ystod y 
flwyddyn ddiweddaf, **Joseph nid yw 



fyw;** ac erbyn hyn, chwanegir, *A 
Benjamin hefyd a ddygwyd ymaith." 
Cynnalied yr Arglwydd feddwl y rhieni 
crefyddol hyn rhag syrthio i ormod trist- 
wch yn eu profedigaethau chwerwon,.yn 
enwedig y fam, rhag iddi fyned yn gy- 
ffelyb i Rahel, yr bon ni fynai ei chysuro 
am ei phlant, am nad oeddynt. Rhoddodd 
yr Arglwydd saith o feibion iddynt. Y 
mae pedwar o honynt wedi myned i wlad 
well, ac y mae y tri sydd etto ar ol a*u 
hwynebau tuag yno. Dyma deulu y 
gobeithir eu gweled yn gyfan yn y nef. 
Dysgwylir ychwaneg etto o hanes y 
brawd anwyl Benjamin Jones. 

Mawrth 27, yn Penrhyndeudraeth, Mr. 
Owen Jones, Miner, yn 51 mlwydd oed. 
Yr oedd y brawd hwn yn frodor o Fedd- 
gelert Bu yn gweini swydd diacon am 
flynyddau yn yr Eglwys Gynnulleidfaol 
yn y Ile hwnw. Collodd ei iechyd er's 
tair blynedd, a bu yn suddo yn araf dan 
bwys ei anhwylder. Ychydig fisoedd cyn 
ei farwolaeth, symudodd i*r Penrhyndeu- 
draeth. Claddwyd ef yn mynwent Bedd- 
gelert, Mawrth 31. Gadawodd weddw a 
saith o blant i deimlo eu coUed ar ei ol. 

Ebritt 4, Laura, priod Mr. W. Lloyd, 
Draper, Porthmadog, yn 61 mlwydd oed. 
Yr oeddy wraig rinweddol hon yn fam i'r 
Parch. D. Lloyd, Margate, a Mr. W. W. 
Lloyd, un o ddiaconiaid Salem, Porth- 
madog. YmuDodd â cbrefydd yn amser 
y diwygiad, yn y flwyddyn 1860. Bu yn 
ffyddlawn hyd angeu. Ni phrofodd ond 
cystudd ysgaf n a byr. 

Ebrill 14, WiUiam Jones, mab y di- 
weddar Morris Jones, Cooper, DolgelUu. 
Yr oedd yn wr ieuanc o nodwedd ddiar- 
gyhoedd, ac yn aelod eglwysig gyda*r 
Annibynwyr er's yn agos i 5 mlynedd. Bu 
yn ddeiliad ffyddlawn o'r Ysgol Sul drwy 
ei oes ièr. Cysegrodd lawer o*i amser i 
wasanaeth y gân, a theimlir colled fawr 
ar ei ol yn nglŷn â'r canu cynnuUeidfaol; 
oblegid yr oedd ei ymdrech a'i sel gyda'r 
gangen hon o wasanaeth yr Arglwydd yn 
ddiarhebol. Ond, *<6ostyngodd Efe ei 
nerth ar y ffordd, byrhaodd ei ddyddian.'* 
Cafodd anwyd trwm ry w dri neu bedwar 
mìs yn ol, yr hwn a weitbiodd ddarfod- 
edigaeth yn ei gyfansoddiad, ac a'i dis- 
gynodd i'r bedd yn Uencyn ugain oed. 
Claddwyd ef yn mynwent y Brithdir 
ddydd Llun, y 18fed. 

EbriU 15, EUen Williams, Porthmadog, 
yn 73 mlwydd oed. Yr oedd yr hen 
ferch hon yn un o aelodau ffyddlonaf yr 
eglwys yn Salem, Porthmadog. CoUodd 
ei golwg yn Uwyr, a bu felly am flynydd- 
au ; ond drwy fedrusrwydd meddyg enwog, 
adferwyd iddi y synwyr gwerthfawr 
hwnw, achafodd ei fwynhau dros weddiU 
ei hoes. " Yr hyn a allodd hon, hi a'i 
gwnaeth." 



Digitized by 



Google 



Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd. — 

dÿiiiielir 7 eyfarfod uebod jn iTaoareth, Müi 30 a'r 31. Y gjFimadledd aâ 
2 7 djdd cyntaf. — OoaHELius Johbs, Têg. 

Cymanfa Arfon. — Gorphenaf 19 a'r 20, yn 

Mhorthmadog. Cynnadledd j djdd cyntaf am 2. — ^W, A. 

Cymanfa Meirion. — Cynnelir hon eleni yn 

NoLOELLATT, Mercher a lau, 7 26 a'r 26 o Fai. Y gynnadledd am 10 7 
d^dd cyntaf, pryd 7 d^sgw^Iir gwçinidogion 7 sir yn bresenol, a chenadau 
yr eglwTsi. Teimlir yn ddiolchga.r ob ceir cyfraniad pob eglwys tuag at 
gynnaliaeth 7 G^manía i law d^dd Mercher. — B. A. JoN£S, Gminidog. 

Cymanfa Maldwyn. — Cynnelir y Gymanfa 

achod eleni ^n Llanf^IIin, ar ddyddiau Llun, Mawrth, a Mercher, Mehefin 
13, 14, a*r 15. Bydd pregethu yn y dref a'r capeli cylchynol nos Lun, y 13. 
Y gynnadledd gyntaf i ddechreu am 9 o'r gloch boreu ddydd Mawrth, pryd 
7 dysgwylir presenoldeb gweinidogion a chenadau yr eglwysi. 

|Qf Teimlir yn ddiolchgar am gynnorthwy haelfrydig yr eglwysi tuag at y 
treuliau. — C. R. Jones, Ysg. 



Cymanfa Sir Forganwg. — Cynnelir y (íyraanfa 

uchod eleni yn Nghaerphili, Mehefin 21 ar 22. Bydd y gynnadledd yn 
decl^Teu am 10 J o'r gloch y dydd cyntaf. Dymunir yn daer ar i weînidogion 
y 8Ìr ac eraill fod yn bresenoL Diolchir am y casgliad arterol oddiwrth 
eglwysi y sir at gynnal y Gymanfa. Y cyfarfodydd pregethu y dydd cyntaf 
;am 2 a 6, a'r ail ddydd am 7, 10, 2^ a 6. — D. Bicharbs, Gweinidog. 



Cymanfa Mon — A gynnelir yn Nghaergybi, 

Mawrth a Mercher, Oorphenaf 26 a'r 27. Y gynnadledd am 2 7 d^dd 
^taf.— W. G. 



Digiti 



zedbyG00gIë 



Allan o'r Wasgr, pris 3s. mewn Uian hardd a Uythyrenau groreur- 

eáìs ; neu 3s. 6c. mewn byrddau cryflon, a Uythyrenau 

ao ymylau goreuredi^, ^da darlun o*r Hen Olygrydd* 

COFIANT 

,r DIWEDDAR BARCH. C. JONES, 

HEN OLYGYDD Y DYSGEDYDD, 

DAN OLYGIAETH 

Y PARCH» E. THOMAS, BANGOR. 

Púk úrchehion í'ie hanfon i Mr. O. Thoma$, Tytî Cÿrm-eiŷ Office, Old Poêt Offim 
Place, Liverpooi; neu i Mr, C Ì2. JoneSf Llanjyäin, Oswestry. 

Allan o*r Wasgf Rhanau I. aV II., pris ìs, yr w», 

HANES YR EGLWrSI ANNIBYNOL YN NGHYMHU, 



T. REES, D.D., ABEBTAWE, a J. THOMAS, LIYERPOOL. 

IfoB archebion am dano, a phob taliadau i*w hanfon i^Mr. O. Thomas, Tyst Cymreia 
Office, Old Post Office Place^ Liverpool^ Bydd y 3eud ì an yn barod cyn diwedd 



Mehefìn, a bydd byny yn gorphen sir Fjnwy. 
liilynol. 



Daw Maldwyn a Meirion yn y rhanaa 



BYWYO AG OLWEITHIAU CALEDFRYN. 



Tf barod i*r wasg, ac a gyhoeddir allan o law mewn un gyf rol, neu yn rhanau, o 400 
ì §00 tudal., pris, mewn llian, 78. 6c. Yn cyDnwys Hliagymadrodd a Thraethawd ar ei 
Athrylith g^n Scürpion. Cofiant, Beirniadaethau, Traethodau, Dariithiau, Pregetha^b 
Barddonlaeth, yn nghyda dau ddarlun o'r Awdwr ac o*f Groeswen. 

Derbynir enwau gan— Ab Caledfryn, 135 Ledbury Road, Bayswater, London, W. 



PWYLLGOR BLYNYDDOL Y DYSGEDYDD A'R ANNIBYNWR. 

Cynnelir y Pwyllgor nesaf yn nghapel Ebenezer, Bangor, am 1 1 o'r gloch, bore« 
Mercher, Mehefin 8fed, Dyagwylir i weiuidogion a phregethwyr raethedig ac oedranua 
fyddo yn awyddua i dderbyn cyfran o elw y cyhoeddiad, i anfon eu ceisiadau 1 law Mr. 
C. R. Jones, Llanfyllin, cyn neu erhyn y lOfed o fis Mai, 1870. Bydd raid i bob caif 
gynnwya oedran yr yrageisydd, tymmor parhad ei weinidogaeth, a'i dál blynyddoL 
Bydd yn ofynol i'r cais hefyd gael ei arwyddo gan yr ymgeisydd ei hun, a'i gymerad" 
iryo gan ddau o weiüidogiou y cyfundeb y perthyna iddo. — C. R. JoifJM. 



BMf. 582. 



Fris 4Cp 



Cyf. zlk. 



Y DYSGEDYDD: 



gyda'e hwn yr ünwyd 



Y R A ìí N I B Y N W R- 



MEHEFIN, 1870. 



Y CYNNWYSIAD. 

Y Mabs Cenadoî.;— Cenadon Enwog— VI. William Carey 165 

Hanea Cenadol— Chinead dychweledig 183 

Gwvl Baganaidd 184 

Yr %cho8:— Y-Blwyddlyfr Cynnulleidfaoi, a Chynnydd yr Enwad 171 

Duwinyiídiaeth:— Y Gweddnewidiad .^ 175 

Bywgbafftabth:— Mr. Thomas DaYÌes, Dolgellau 178 

Babddoniaeth: — Crist yn cario'r Groes 181 

Y Cymdeithasau Cyhoeddüs:— Y Feibl Gymdeithas Frutanaidd a 

Thramor 188 

Adolygiadau:— Hanes Eglwysi Annibynol Cymru 190 

Detholion:— CrefyddauSefydledig 190 

Anfarwoldeb yr Enaid 191 

Gogoniant yr Eglwys yn y dyddiau diweddaf 191 

CoFNODioN Enwadol:— Cyfundeb Gogleddol Morganwg 192 

Cyfarfod Chwarterol Mon 193 

Urddiad 193 

Hanesion:— Y Senedd •.. 194 

Trem ar y Byd 195 

Manion.. * 196 

Priodwyd, Bu Farw 196 



Yr Elw 

at 

gyiinorthwyo 




Gweinidogion 

a Phregethwyr 

oedranns. 



DOLGELLAU: 

AEGBAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES. 



Y UÁMjT jBgrifáu canljnol yn y swjddfR:— Y Pwys o wrando Efengyl yn iawn; 
Bar<Uimtae<ft— Marwnad er Cof am y diweddar Mr. Eyan Anwjl, Long Creek, Englya 
ar y Nefoedd, Golygfa o ben Moel y Gest, Y Milwr, Y Milwr Ysbrydol, Crist y 
Meddyg da, Priodas Cyfaill, I Ysgolfeifllree allnog, Prio^ leuan Meorig, Englyn 
Byrfyfyr, Y Ceffyl, Cwsg, y Geri Marwol; P«ron<MẂ— Cnnedda (Solfa),Lîgl;t Brlgade, 
CoTerdale, Bozrah, Cefnyrowen, Jadgment, Bethsaida, Bozrah, Damascus. 

YR ADRODDIAD DAU-CAN-MLWYDDOL. 

Yb ydym wedi bod yma y rhan fwyaf o'r wythnos yn edrych dros y cyfrifon, ac yn 
cymham llyfran er dwyn allan adroddiad yr ymdrech goffadwriaethoL Mae anhaws- 
deran dirfawr i wnend adroddiad cyílawn a diwalL Mae fod y cyfrifon yn rhedeg 
dros yn agoe i wyth mlÿnedd, pe na byddai dim arall, yn gwneud y gwaith ynanhawdd; 
ond yn ychwanegol at hyny, y mae anhawsderau eraill. Yr ydym yn gweled fod rhai 
o*r llyfrau heb eu dychwelyd gan y casglyddion a fu allan yn 1862 ac 1863. Anfon- 
asant swm o arian, ond heb ahfon y llyfrau er cael gwybod o ba eglwysi y daethant. 
Mae yn wir nad oedd ond ychydig felly, ond y mae rhaL Mae gan eraiU y symìau a 
ddaeth o*r eglwysi, ond heb enwau y tansgrifwyr o ddeg swllt ac uchod. Ceir ar 
Iyfrau eraill fod yr arian wedi eu casglu, ond heb eu talu i'r Trysorydd; ond eu 
defnyddio, mae yn debyg, at ddyledion lleoL Mae y pethau hyn, ac amry w bethau 
eraill, yn gwneud y gwaith o barotoi yr adroddiad yn un trafferthus iawn; ac oddigerth 
i ni gael cynnorthwy yr eglwysi a gyfranasaot, bydd yn anmhosibl ei wneud yn 
berffaith. Ónd gwnawn ein goreu : ac os na byäd mor gÿflawn ag y buaeai mn ddymunoí, 
nid amom niy hyddy bai, 

Yr ydym yn y modd taera/yii erfyn sylw dioed yr eglwysi at y mater; ac |el na 
byddo unrhy w gamgy meriad, yr ydym yn barnu mai gwell i ni etto ddweyd pa bethau 
y dymunem eu caeL 

1. Yr ydym am gael, 08 yw yn bosibl, gyfrif o'r hyn a wnaed gan bob eglwys at y 
Colegdy newydd. Yr hyn a wnaed ganddynt yn nechreuad yr yrodrech yn 1862 ac 
1863, a*r hyn a wnaed er sylfaeniad y Colegdy yn 1867, hyd derfyn yr ymdrech. Mae 
cyfrif cannoedd o eglwysi genym, ond ni byddai yn Uawer i ysgrifenydd pob eglwys 
ag y mae y cyfrìf ganddi, ei anfon i ni, fel y gallom ei gymharu â'r cyfrif sydd gen- 
ym, ac fel y caffom gyfrifon yr eglwysi nad ydynt genym. 

2. Bhoddir yn yr adroddiad enw pob tansgriâwr o ddeg swUt ac uchod, mor gyflawn 
ag y g^lwn eu cael. Talodd rhai gyfran ar y dechreu, a chyfran arall wedi hyny; 
ond rhoddir y cwbl yn un swm wrth enw pob un. Mae yn ddigon tebyg fod llawer 
wedi cyfranu deg swÜt, a mwy na hyny, ac na anfonwyd eu henwau i ni; ond bydd yn 
anmhosibl i ni gyhoeddi ond yr enwau a anfonir i nL Os anfonir hwy, bydd yn dda 
genym eu rhoddi i mewn. 

3. Mae amryw wedi symud o un eglwys i'r llall yn ystod blynyddoedd yr ymdrech» 
a rhai wedi talu eu cyfrandaliad cyntaf yn nglŷn âg un eglwys, a'r ail gyfrandaliad 
yn nglŷn ág eglwys arall. Y peth mwyaf naturioi i ni fyddai cyhoeddi y cwbl fel y 
safent; a byddai royned i chwilio ar ol symudiadan dynion, yn orchwyl diddiwedd. 
Pwy bynag sydd yn dymuno i ni gysylltu yr oU o'i gyfraniad yn nglŷn â*r eglwys lle 
y mae, rhaid i ni erfyn amo ein hysbysu o hono, a mynu deaUtwriaeth â*r eglwys Ue 
yr oedd, ei fod yn gwneud hyny, fel na byddo yr eglwys hôno yn achwyn fod llaì 
wrth ei henw na*r swm y rhoddwyd iddi gydnabyddiaeth am dano. 

4. Mae rhai o'r Uyfrau a fu gan y casglyddion heb en dychwel> d i ni etto. Ysgrif- 
enasom lawer gwaith am rai o honynt; ac yr ydym wedi cael rhai yn ol trwy ddwylaw 
personau nad oes genym un amcan pa f odd y daethant o hyd iddynt. Pwy bynag mae 
llyfr neu lyfrau casglu ganddo, dymunwn ar iddo eu dychwelyd. Byddant yn werth- 
fawr i ni at wneud yr adroddiad, ond nis gallant fod o werth i neb aralL 

5. Penderfynwyd ar y dechreu lod cyfanswm yr hyn a gesglid at ddyledion capeli 
yn gartrefoi i gael ei roddi hefyd yn yr adroddiad. Yr ydym yn synu at yr hwyiŵyd- 
igrwydd mawr sydd yn yr eglwysi i ddychwelyd i ni y cyẃifon hyn. Bwriadwyd hyn 
er mwyn yr eglwysi, y rhai, o herwydd beichiau eu dyledion cartrefol, nas gallasent 
wneud llawer at yr amcan cyffredinol, fel na byddai iddynt ymddangos i an&mtais yn 
yr adroddiad. Bydd colof n, yn yr hon y ceir cyfanswm yr hyn a wnaeth pob eglwys 
at ei dyied gartrefol, neu at daln dyledion capeìau eraUl, o lon. 1, 1862, hyd Awst 24, 
1869. Ac 08 bydd y golofn yma yn wag ar gyfer unrhyw eglwys, ni bydd ganddi le 
i feio neb ond ei hunan. Nid ydym yn ymofyn cyf rif o*r casgliadau at y weinidog' 
aeth, na phethau cyhoeddus; ond yn unig yr hyn o wnaed at ddyledion capeii. 



Digitized by 



Google 



Y DYSGEDYDD: 



oyda'r hwn y MAB YK "annibynwr" wbdi ei üno. 



W! Msita (íttmìiol 



CENADON ENWOG. 

VI. WILLIAM CAREY. 

Bedyddiwr oedd Carey, ac efe, yn benaf, a f a yn offerynol i gychwyn 
Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr, yr hon ydoedd y Gymdeithas Genadol 
gyntaf a sefydlwyd yn Mhrydain Fawr. Cefnogid ef yn hyn, mae yn wir, 
gydag aidd neillduol, gan yr enwog Andrew FuUer, yr hwn, o ganlyniad, a 
restrir gyda Carey, fel sylfaenwyr arbenîg y sefydliad cryf a dylanwadol dan 
sylw. 

Ganwyd William Carey mewn pentref dinod yn swydd Northampton, yn 
y flwyddyn 1761. Gan mai ei dad ydoedd ysgolfeistr y pentref, safai y 
bachgen mewn gwell mantais i ddyfod yn ddyn dysgedig na llawer. Fel y 
tyfai i fyny, gwelid ei fod yn neillduol hoff o ddarllen llyfrau, yn enwedig 
llyfrau yn cynnwys hanes llafur a theithiau enwogion. Pan yn blentyn 
chwech oed, mynych y bu ei fam yn gwrando amo yn adrodd gwersi mewn 
rhifyddiaeth wrtho ei hun yn nyfnder y nos, pan fyddai y gweddiU o'r teulu 
yn cysgu yn eithaf tawel. Sylwai bob amser gyda manylwch arbenig ar 
bob peth cyffredin ac anghyffredin a ddelai yn ei Ôbrdd. Ni byddai byth 
yn segur, eithr fel y wenynen ddiwyd, casglai yn barhaus erbyn amser i 
ddyfod. Sylwid fod ei ddyfalbarhad yn rhyfeddol. Mynai orphen yr hyn 
a ddechreuid ganddo cyn myned at waith arall. îTid oedd anhawsderau 
chwaith yn effeithio er ei ddigaloni. Rhwng pob peth, gallesid tybied y 
daethai William Carey rywbryd, gyda rhad y nef, yn ddyn enwocach na 
chyflredin. 

Ond yr oedd ei rieni yn dlodion, ac ni chaniatâi ei iechyd yntau y pryd 
hwnw iddo ymgymeryd â galwedigaeth a ofynai lawer o egni i ymwneud â 
hij felly penderfynwyd ei brentisio yn Grydd. Yn fuan ar ol iddo ddechreu 
gyda'i waith yn y ffordd hon, daeth o hyd i hen Eirlyfr a Gramadeg Llad-. 
inaidd, a chyn pen nemawr o amser, yr ydoedd wedi cyrhaedd yr anrhydedd 
o fod yn Lladinwr enwog. Yn ddiweddarach, trodd ei sylw at ieithoedd 
dysgedig eraill, a chynnyddai ynddynt gyda rhwyddineb rhyfeddol, heb 
dderbyn nemawr gynnorthwy oddiallan. Ac nid gyda phethau fel hyn yr 
ymdrafferthai Carey ieuanc yn unig, eithr talái sylw dyladwy hefyd i'r 
pethau a berthynent iV heddwch tragwyddol. Pan ydoedd oddeutu un- 
arbymtheg oed, bu un o'i gymdeithion ieuainc, yr hwn yn ddiweddar a 
ddychwelasid at grefydd, yn offeryn yn llaw yr Arglwydd i effeithio 

Mbhbfin, 1870. L 

Digitized by VjOOQ1C 



166 T MAES CENADOL. 

argyhoeddiadau dwjsion ar ei feddwl; a pharhaodd dylanwadau grasol i 
ddiljn ei gyflwr yn y blynyddoedd dyfodol, hjd nes, o'r diwedd, y dygwyd 
ef i benderfynu ymgyflwyno yn hoUol i waith yr Arglwydd. Bedyddiwycl 
ef yn gyhoeddus gan Dr. Jo^n Ryland, pan ydoedd yn ddwy flwydd ar 
hugain oed. Cofnodid yr amgylchiad gan y Doctor parchedig yn y geirìaii 
syml a g8jújn:~" Baptiaed a poor jowmey'Tnan ShoemaheTf on tke Ith 
Oct.y 1783." Ychydig feddyHodd Dr. Byland, yn ddìau, ei fod yn derbyi» 
i gymundeb y BÌMÌyddwyr, y boreu hwnw, un oedd i wneud mwy dro» 
ledaeniad teymas Dduw ar y ddaear nag odid un dyn arall a fs^ûàà y 
cyfìindeb hwnw erioed. 

Wedi i Carey ddechren pregethu^ cymhellwyd ef yn fuan i gymeryd goíal 
cynnulleidfa o Fedyddwyr oedd yn mhentref Moulton; ac yno yr oedd y 
cyflog fel y lle yn fychan iawn, — dim ond ^16 yn y flwyddyn ! Erbyn hyn 
yr oedd ganddo wraig a phlant iV cynna), fel yr oedd yn rhaid iddo gadw 
ysgol a thaclu esgidiau, modd y cedwid hwynt rhag suddo i dlodi eithafol. 
Dy wedir mai ysgolfeistr tlawd ydoedd, yn gymaint ag y byddai yn methu 
yn deg a chadw y plant mewn treÛL Am ei fedr yn yr alwedigaeth arall, 
dichon mai cyffredin ydoedd; o leiaf, felly yr awgrymodd ef ei hun yn 
mhen blynyddoedd lawer wedi hyn, pan yn ciniawa ac yn derbyn anrhydedd 
mawr fel Dr. Carejy yn mhalas y Ooremor-General yn India. Ar yr 
achlysur hwnw, dywedir i swyddog milwrol oedd wrth y bwrdd, fod yn 
ddigon anflbdus i ofyn i ry wun, a hyny mor uchel fel y clywodd ef, ai ni 
fuasai Dr. Carey unwaith yn Grydd. "Jfo, Sir,** ebe y gwr enwog drosto 
ei hun yn bur dawel, " onlj/ a cobbler" 

Er gwaeled lle oedd Moulton, dylid cofio mai yno y dechreuodd talentau 
godidog William Carey danbeidio allan i olwg y byd, ac mai yno hefyd y 
gorlanwyd ei feddwl gan y meddylddrych ysplenydd o sefydlu Cenadaethau 
Cristionogol, a chyfieithu y Beibí i ieithoedd pobl y dwyreinfyd. Arwein- 
iasid ei sylw y flbrdd hon i ddechreu, yn ganlynol i'w waith yn darllen 
Mordeithiau Cook. Dwyn ei ysgolorìon i deimlo mwy o ddyddoideb mewn 
daearyddiaeth oedd ei amcan pan ddechreuodd gyda y Mordeithiau; ond fel 
yr elai yn mlaen, daeth ef ei hun, rywfodd, i deimlo dyddordeb angerddol 
yn nghylch cyflwr ysbrydol trigolion y gwledydd a ddysgrifid gan Cook. 
O hyn allan, dyna oedd yn uchaf yn ei feddwl yn barhaus. Yn ganlynol, 
fel yr elai Andrew FuUer i mewn i'w weithdy ef un diwmod y pryd yma, 
canfyddai ar y mur o'i flaen ddarlnnlen eang o'r byd paganaidd, yr hon a 
weitìiiasìd ganddo ef ei hun; ac odditanodd yr oedd ganddo wedi eu 
hysgrifenu nodiadau manwl yn nghylch nifer trigolion, nodwedd crefyddau, 
yn nghyda chyflwr cyffredinol y gwahanol wledydd. Fel hjm, tra yn 
gweitíiio â'i ddwylaw er darpar petibau onest yn ngolwg pob dyn, yr oedd 
meddyliau Carey be^nydd yn troi o gylch cynlluniau godidog er dyrchafìi 
a gwella trigolion cyrau eithaf y ddaear. 

Yn y flwyddyn 1789, derbyniodd Carey alwad oddiwrth Eglwys y Bed- 
yddwyr yn licicester, lle, wedi hyny, y bu yr enwog Eobert Hall yn 
gweinidogaethu am lawer o flynyddoedd. Ar ol symud yno, ymroddodd 
i gyflawni dyledswyddau ei swydd gydag egni a chymeradwyaeth mawr. 
Yma, drachefì)) yr oedd hawliau y byd paganaidd beunydd yn ymrithio o 
flaen ei feddwl. Teimlai fod yn Mhrydain achos cenadol i fod, ac mai rhaid 
ydoedd i rywun ddwyn y mater beunydd i sylw. Gosodasai ei Jryd ar 
aefydlu Cymdeithae er Uedaenu yr efengyl yn mhlith cenedloedd paganaidd 
y byd, ac nid oedd neb na dim a allasai ei droi ymaith oddiwrth y cyfryw 
fwiiad. Yr oedd rhai o'i frodyr yn flin wrtho, am ei fod mor ddyfalbarhaol 



Digitized by 



Google 



Y MAES CENADOL. 167 

fel hyn, gydag anu;an a ynaddangosai ar y pryd mor hoUol anghyrhaeddadwy. 
Mewn un gynnadledd, dywedir i hen weinidog orchymyn iddo eistedd i 
lawr, a pheidio siarad dim yn rhagor yn nghylch y peth, gan ychwanegu, 
os oedd Duw ar fedr achub y paganiaid, y gallasai wneud hyny heb ymyr- 
iad gwýr o'u bath hwy! Ond yn mlaen gydal waith yr elai ef, heb ofalu 
dim beth ddywedai gelynion na chyfeillion chwaith. Yn Mehefin, 1792, 
cawn iddo draddodi pregeth genadol yn Nottingham, oddiar Esa. liv. 2, 3, 
yr hon a adawodd argraíF ddoih ac annileadwy ar feddyliau llaweroedd. 
Annogai ei frodyr, yn y lle cyntaf, i ddysgwyl pethau Tnawrion dros Dduw; 
ac wedi hyny, i amecmu pethau mawrion dros Bduw, Condemniai ddifater- 
wch eglwysi y wlad gyda golwg ar yr achos cenadol, gyda*r fath deimlad 
angerddol, nes creu, 301 ol tystiolaeth Dr. Byland, rhyw deimlad annysgrif- 
iadwy drwy y dorf i gyd. Yr oedd yno lawer mewn cyflTro, fel pe ar fin 
tori aJlan i lelain yn gyhoeddus. Mewn cyfarfod tèbyg, a gynnelid ýn 
Kettering, yn yr Hydref dilynol, llwyddodd Carey i ddwyn bam i fuddugol- 
ìaeth, oblegid í<ò ffurfiwyd yno Gymdeitha9 GeTiadol, a chyfranwyd i ddechreu 
y swm o £13 2s. 6c. Nid oedd hwnw, fel y gwelir, ond " dydd y pethau 
bychain " ar yr achos cenadol yn Mhrydain. Etto, credai William Carey 
fod dydd y pethau mawrion yn dylbd, ac yn y ffydd hon, yn ebrwydd wedi 
i'r swm uchod gael ei dalu i lawr, cyfododd ein gwron i fyny i gynnyg ei 
hun iV frodyr fel eu eenadwr cyntaf, a hysbysai hwynt hefyd ei fod yn 
barod i fyned i unrhyw barth o'r byd a ddewisid ganddynt. "Myfi a âf i 
waered i'r pydew," eb efe, "os daliwch chwi y rhaffau,"— dywediad digon 
da i anfarwoli y dyn, hyd yn nod pe goi'phenasai efe ei dymmor boreu 
dranoeth. 

Andrew FuUer, o bawb, a ragorai mewn ffyddlondeb i weini gyda " y 
rhaffau" yn y cyfnod hwnw. Teithiodd gannoedd o filldiroedd, drwy barch 
ac anmharch, i gasglu arian i drysorfa y Gymdeithas newydd. Ac yr oedd 
hyny, cofier, mewn amser pan oedd teithio yn waith lled anhawdd ac 
annifyr, a phan oedd rhagfamau pobl yn erbyn y sefydliad yn gryfion 
iawn. Oeraidd iawn oedd y derbyniad a roddid iddo yn Llundain, yn 
enwedig gan bobl fawr yr enwad. Yn Birmingham, ac amryw leoedd 
pwysig eraill, dangosid ysbryd rhagorach, fel y llwyddodd Mr. FuUer, o'r 
diwedd, i grynhoi digon 6 arian i anfc»! dau genadwr allan i India y 
Dwyrain. Cafodd Carey lawer o drafferth flih tra yn ymbarotoi ar gyfer y 
fordaith. Yn un peth, profai Mrs. Carey mor anhydyn, fel y meddyliodd 
y byddai yn rhaid iddo ei gadael ar ol. Darbwyllwyd hi ar yr unfed awr 
ar ddeg i droi allan gyda'r teulu, drwy ymdrech Mr. Thomas, yr hwn oedd 
i weithredu fel cynnorthwywr i Mr. Carey. Buŵsai y boneddwr hwn yn 
India o'r blaen fel meddyg, ac elai allan yn awr fel cenadwr, yn gystal ag 
yn y cymeriad arall, Er fod tuedd ynddo at ddiofalwch weithiau, etto, 
cafodd Mr. Carey ei fod yn ddyn da, ac mewn lluaws o amgylchiadau 
profodd o ddirfawr wasanaeth iddo. 

Hwylient oU mewn Uong yn perthyn i Denmark, a chyrhaeddasant 
Calcutta yn mis Tachwedd, 1793, wedi bod am oddeutu pum' mis ar y môr. 
Cawsant beth blinder yn ddiau yn y llong, ac yr oedd blinderau etto yn eu 
haros ar y làn. Treuliai yr arian ymaith yn gyfiym, a chymylid eu rhag- 
olygon yn fawr am enyd. Troai Mr. Thomas at ei hen alwedigaeth, ac 
ymneillduai Mr. Carey gyda'i deulu i bentref a safai oddeutu deng miUdir 
ar hugain o Calcutta, gan obeithio gallu byw dipyn yn rhatach yno. Bu 
yn gyfyng iawn ar ein gwron yn y feìn hon, a sicr ydyw y byddai i ysbryd 
grwgnachlyd Miu Carey, dan y fath amgylchiadau, ddyfod i'r amlwg 



Digitized by 



Google 



168 Y MAES CENADOL. 

weithiau gyda chrjn effeithiolaeth. Ond jr oedd ganddo ef arojnedd 
diderfyn, ac ni phallai ei wroldeb hyd yn nod yn y sefyllfaoedd mwyaf 
profedigaethus. Cyn hir, galluogwyd y teulu i symud oddiyma tua'r Ue a 
elwir y Soonderbunds, a chawsant yno dderbyniad croesawgar, etto, cwbl 
annysgwyliadwy, yn mhalasdy Sais cyfoethog, yr hwn, fel y mae yn rhyfedd 
dweyd, oedd ar y pryd yn anffyddiwr. Ei enw oedd Charles Shdrt, Ysw. 
Ar ol i Mr. Carey hysbysu ei amcan yn dyfod i'r wlad, a'r cyfyngderau yr 
oedd efe ynddynt, dy wedai y boneddwr nad oedd ef yn gallu cydymdeimlo 
â'i amcanionf ond fod iddo ryddid i aros yn ei dŷ ef am hanner blwyddyn 
neu ragor, os dewisai, modd y caffai ddigon o amser i edrych am le pwrpas- 
ol i ymsefydlu ynddo! Onid bys Duw oedd hyn ? Arosodd Carey gydag 
ef dalm o amser, a derbyniodd bob caredigrwydd oddiar ei law. Yr oedd 
wedi meddwl am ymsefydlu ar ddam o dir a roddasid iddo yr ochr arall, 
am yr afon â phalas Mr. Shortj ond gyda'i fod wedi dechreu rhagbarotoi, 
wele lythyr yn dyfod oddiwrth Mr. Thomas iV hysbysu, fod un Mr. Udney, 
Mai'siandwr cyfoethog, yn dewis eu cael hwy iU dau i arolygu gweithfeydd 
indigo oedd ganddo yn Malda, lle oddeutu dau gant a hanner o fìlldiroedd 
o'r fan hòno; ac addawai iddynt gyflogau a fyddent yn fwy na digon i 
gynnal eu teuluoedd, fel y byddai ganddynt beth iV gyflwyno at ddybenion 
cenadol. Llawenychai Carey yn fawr o herwydd y cynnygiad hwn, am y 
byddai ganddo faes mwy addawol i lafurio ynddo dros Grist, ac am y gallai 
fy w heb ymddibynu ar y Gymdeithas o hyny allan, drwy yr hyn y galluogid 
y Cyfarwyddwyr i anfon gweithwyr newydd i waith y cynhauaf mawr. 
Yno, o ganlyniad, yr aethpwyd, ac ni chawsant achos i edifarhau o herwydd 
y symudiad. Bhoddid i bob un oddeutu £240 y flwyddyn, heblaw comr 
rnission ar yr eiddo a droid áUan o'r gweithfeydd. Gwir fod rhai o gyfeill- 
ion y Gymdeithas gartref yn anfoddlawn i hyn, ond i'w cwynion anfooai 
Carey yr ateb canlynol: — "Pa un ai segur ai llafurus ydym, neu a ydyw 
'ysbryd y cenadwr wedi ei lyncu i fyny yn nhrafodion y marsiandwr/ nid 
y w yn perthyn i mi ddweyd; eithr gadawaf i'n Uafur lefaru drosom. Y 
cwbl a ddywedaf y w, fod fy hoU gyllid, ar ol rhoddi i'm teulu ond cynnal- 
iaeth brin, a rhai misoedd lawer rhagor, yn myned at wasanaeth yr eíengyl, 
i gynnal personau a gynnorthwyant yn nghyfîeithiad y Beibl, ysgrifenu 
copîau, dysgu ysgolion, a'r cyfíelyb. Yr wyf, yn wir, yn dlawd, ac felly y 
byddaf yn barhaus, hyd oni chyhoeddir y Beibl yn ieithoedd Bengal a 
Hindostan, a hyd nes byddo y bobl heb eisieu ychwaneg o addysg. Weithiau 
byddaf yn pregethu ddwywaith yn yr wythnos, ac weithiau ddwywaith yn 
y dydd, yn ol fel y byddo cyfleusdra yn rhoddi; ac y mae cyfieithu gair 
Duw i mi yn orchwyl dyddiol." 

Gan i WiUiam Carey dreulio mwy na deugain mlynedd o fywyd nodedig 
o lafurus yn yr India, íe welir nas gallwn o hyn i'r diwedd ond yn unig 
crybwyll yn frysiog ychydig o brif helyntion ei yrfa orddysglaer yn y wlad 
oludog ac eangfawr hòno. Gadawodd Malda, wedi bod yno am bum' 
mlynedd, a dychwelodd i ymsefydlu i Serampore, Ue a saif ar fin yr afon 
Hoogly, oddeutu pymtheng milldir o'r tu uchaf i Calcutta. Cyn ei symud, 
derbyniasai y Genadaeth gynnorthwy ychwanegol jn mherson un FountaÌBy 
yr hwn a feddai ysbryd rhagorol, ac a ddisgynodd yn gynnar iV fedd Yn 
lonawr, 1800, y cyrhaeddai Carey a'i deulu i Serampore. Erbyn hyn, yr 
oedd yno bedwar o genadon eraill, newydd gyrhaedd o Loegr, ac yn 
dysgwyl yn bryderus am dano. Eu henwau oeddynt Grant, BrunsdeOÿ 
Ward, a Marthman. Yr oedd Serampore, dealler, yn awr yn meddiant 
Denmark. Ni buasid y pryd hwnw yn caniatâu i*r gwŷr hyn ymsefydlu 



Digitized by 



Google 



T MAES CENADOL. 169 

fel eenadon o fewn y tiríogaethau Prydeinig, am yr ofnai yr JScíst India 
Company i ragfamau y brodorîon gyffroî, ac i wrthryfel, mewn canlyniad, 
dori allan! Yr oedd y Milwriad Bre, Llywydd Serampore, wedi bod gynt 
yn Tranquebar, Ue y mwynhai weinidogaeth a chyfeillgarwch yr enwog 
Swartzj ac yr oedd efe yn ddyn da, ac yn gyfaill calon i'r achos cenadol. 
Wedi i*r brodyr gyfarfod yn nghyd fel hyn dan amgylchiadau ffafriol, ym- 
roddasant i weithio yn egnîol yn mhob modd galluadwy. Pan oedd Ward 
yn ieuanc, dygasid ef i fyny yn Argraffydd, ac yr oedd ar Carey eisieu ei 
fath ef er's lîawer dydd. Dechreuodd weithio â'i ddwylaw ei hun yn 
egnîol, ac ar y 1 8fed o Fawrth, yn yr un flwyddyn, cyflwynai y Uen gyntaf 
o'r Testament Newydd, yn îaith Bengal, i ddwylaw Mr. Carey. Yn bur 
fuan wedi hyn, cafodd ein cenadwr y boddhad o halogi y Ganges, drwy 
fedyddio yn ei dyfroedd hi ei fab Felix, ac hefyd Krishnu, yr Hindw cyntaf 
a fedyddiwyd ganddo. Ond yn nghanol llwyddiant a llawenydd, yr oedd 
i'r brôdyr hefyd achosion galar. Symudwyd Grant, Fountaiuy Brunsden, 
ac hefyd Mr. Tbomas, oddiwrthynt i fyd arall, yn lled agos iV gilydd. 
Bellach nid oedd ond Carey, Marshman, a Ward, wedi eu gadael yn Seram- 
pore. Ac am y tri hyn, eglur y w mai caiori oeddynt, 

Yn gynnar yn y flwyddyn ddilynol, yr oedd y Testament Newydd allan 
o'r Wasg yn gyflawn, er Uawenydd annysgrifiadwy i'r cyfieithydd athrylith- 
gar'a dy&lbarhaol. Oddeutu yr un adeg hefyd, parodd Arglwydd Welles- 
ley, Uywydd India y pryd hwnw, a brawd i'r diweddar Duc Wellington, 
yr hwn oedd yntau ar y pryd yn India, fel Maesly wydd y fyddin Brydeinig, i 
Goleg gael ei sefydlu yn Calcutta, er dysgu yr ieithoedd brodorol i'r swydd- 
ogion ieuangaf yn y fyddin. A phan ymofynai â*i gaplaniaid am rywun 
cymhwys i fod yn athraw, yr ateb a gafodd oedd, nad oedd drwy hoU India 
ond un a wnaethai y tro yno, a hwnw oedd William Caeey y Cenadwr. 
Nid oedd Wellesley ei hun yn meddu rhagfam o un math yn erbyn cenadon, 
fel y dangosai efe y dyddiau hyny, drwy appwyntio Carey i'r swydd 
anrhydeddus a buddfawr hòno. Yn mis Tachwedd, o fewn y flwyddyn 
hòno, cawn ef yn ysgiîfenu adref i Loegr at ei chwiorydd, ac yn dweyd, 
" Hyd yma y cynnorthwyodd yr Arglwydd û, Yr wyf wedi cael byw i 
weled y Beibl wedi ei gyfieithu i iaith Bengal, a'r oU o'r Testament Newydd 
wedi ei argrafíu. Ymddengys y gyfrol gyntaf o'r Hen Destament yn fuan. 
Yr wyf wedi cael by w i weled dau o'm meibion wedi eu dychwelyd, ac un 
wedi ymuno âg eglwys Crist. Yr wyf wedi cael byw i fedyddio pump o 
Hindwaid brodorol, ac i weled bedyddio y chweched, a'u gweled oll yn 
rhodio yn deilwng o'r alwedigaeth nefol, yn ystod y deuddeng mis, er pan 
wnaethant brofíes gyntaf o fíydd Crist. Yr wyf wedi cael by w i weled 
amgylchiadau tymmorol y Genadaeth mewn sefylífa sydd yn mhell uwchlaw 
yr hyn a ddysgwyliaswn. Wedi canfod hyn oU, braidd nad wyf yn barod 
i ddywedyd, ' Yr awr hon, Arglwydd, y gollyngi dy was mewn tangnefedd, 
yn ol dy air j canys fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth.' " Hawdd y 
gallasai Carey ysgrifenu fel hyn, oblegid yn awr dyma y meddylddrych 
goruchel a roddasai Duw yn ei galon pan yn ei weithdy bychan yn Moulton, 
bymtheg mlynedd yn ol, agos wedi ei gwbl sylweddoli. 

Erbyn dechreu y flwyddyn 1805, yr oedd y cenadon wedi Uwyddo i 
gyflawni gwaith mawr, ac i ennill dychweledigion lawer. Yr oeddynt yn 
brysur ar waith yn cyfieithu ac yn argrafíu y Beibl mewn saith o wahanol 
ieithoedd, ac ysgrifenent i Loegr i ddweyd nad allent fyned rhagddynt gyda'r 
fath anturiaethau heb, o leiaf, fil o bunnau yn y flwyddyn. Ünwaith etto, 
cawn yr enwog Fuller allan yn trin " y rhafíau " yn egnîol. Teithiodd yn 



Digitized by 



Google 



170 T MAES CENADOL. 

mliell droB fil o fiUdiroedd, a llwyddodd i gasglu, er gym yn mlaen beirìan- 
nau argraffu Serampore, y swm o £1,300, a derbyniwyd at yr un amcan y^ 
swm o £700 o America. Yn fuan hefyd, estynid iddynt gjmnortbwy 
effeithiol gan y Gymdeitbas Feiblaidd Frutanaidd a Thramor. Rhwng pob 
peth, yr oedd gwaith y Gonadaeth yn myned rhagddo y pryd. yma gyd& 
rhwyddineb mawr. 

Yn gynnar yn y flwyddyn 1807, graddiwyd Carey yn Ddoctor mewn 
Duwinyddiaethf gan un o brif Athrofeydd America. Yn niwedd y flwydd- 
yn hòno, bu farw Mrs. Carey, wedi dyoddef o honi, ar wahanol adegau, 
gryn lawer o anhwyldeb corfforol a meddyliol. Yn mhen amser, ymbiiod- 
odd Carey drachefn gyda boneddiges oludog a deallgar nodedig, gyda yr 
hon y bu ef fy w lawer blwyddyn mewn hapusrwydd mawr. Un o'r prof- 
edigaethau mwyaf a ddaeth i'w ran yn y blynyddoedd hyny, ydoedd llosgiad 
yr argrafidy cenadol yn Serampore. Dyfethwyd yno mewn ychydig oriau 
werth tua £7,000 o eiddo. Yr oedd y golled mewn typea ac ysgrifau yn 
annimadwy. Costiasai rhai o'r pethau hyn gryn ddeuddeng mlynedd o 
lafur. Cymerodd y galanasdra dychrynllyd hwn le rywbryd yn ngwanwyn 
y flwyddyn 1812. Ond trodd y cyfan allan er mantais i Carey a'i frodyr 
yn y pen draw. Anfonid arìan iddynt at wneud* y goUed i fyny o bob 
cyfeiriad. Gartref yn Idoegr, arddangosid haelioni (Ögyflelyb yn mron. 
Yr oedd Scotland hefyd yr un modd yn teimlo. Mewn byr amser, cyfran- 
wyd yn Ëdinburgh a'r amgylchoedd oddeutu £1,000! Ysgrifenai FuUer i 
Serampore i ddweyd fod y tân hwn wedi rhoddi enwogrwydd i*w bantur- 
iaethau hwy yno, nad allasai dim byd arall wneuthur, yn ol pob tebygrwydd« 
Yn fuan wedi hyn, dechreuwyd gyda yr ymrysonfa fawr, er cael rhyddid i 
bregethu yr efengyl o fewn y tiriogaethau Prydeinig yn India. Wedi 
ymdrech galed dros ac yn erbyn, cyfeillion y gwirionedd a orfuant o'r 
diwedd^ a chyhoeddai Senedd Prydain fod ymerodraeth fawr India yn 
rhydd i genadon hedd, gan nad i ba enwad y perthynent. Parodd hyn 
lawenydd mawr i lawer calon yn India, yn enwedig i galon Dr. Carey. 

Yn fuan wedi marwolaeth Mr. FuÙer yn 1815, dygwyddodd fyned yn 
gamddealltwriaeth anhapus cydrhwng Cyfarwyddwyr Cymdeithas Genadol 
y Bedyddwyr a*r brodyr yn Serampore. Gwyddom i*r rhai olaf gael eu 
gwaradwyddo yn fawr, ond y gwir ar y mater ydyw, na fynai y cawri hyn 
gael eu rhwymo gan drefniadau pobl na wyddent ond y nesaf peth i ddim 
am sefyllfa pethau yn India. O ganlyniad, hwy fuont yn llafurio ar wahan 
oddiwrth y Gymdeithas gartref am tua deng mlynedd o amser. Eithr yn 
y diwedd, fe welai pawb eu bod yn wŷr cywir a hunanymwadol, pryd y 
deuai hefyd yn fwyfwy amlwg ddarfod iddynt gyflawni gorchestion yn nglŷn 
â Uedaeniad gair Duw yn mysg y pagai^iaid, na chlywsid am eu cyffelyb o'r 
blaen. ün orchest nodedig a gyflawnid gan Carey a'i frodyr yn y blyn- 
yddoedd hyny, ydoedd sefydlu y coleg ardderchog hwnw yn Serampore, er 
addysgu ieuenctyd mewn llenyddiaeth gyifredinol, a gwyddoriaeth yn mhob 
cangen, pa un a gostiodd iddynt £15,000. 

Yn y flwyddyn 1821, gwelwn Dr. Carey wedi ei daflu yn ddisymwth i 
ganol helbul dirfawr, oblegid, wedi byr gystudd, cymerwyd oddiwrtho ei 
hawddgaraf briod Charlotte. Tystiai wrth bawb fod ei golled yn fawr 
tuhwnt i amgyff'red. Ymunionodd o'r trallod hwn etto yn fuan, ac ym- 
roddai i lafurio yn ngwaith ei Arglwydd, fel bob amser. O'r diwedd, 
daeth ei dro yntau i ymadael âV byd hwn. Hunodd mewn tawelwch nefol, 
heb gymaint a chysgod o bryder ar ei feddwl, meddir, ar yr 8fed o Fehefln^ 
yn y flwyddyn 1834. Cyfrifid, cyn iddo farw, fod yr argraffwasg yn Seram? 



Digitized by 



Google 



YR ACHOS. 171 

pore wedi anfon allan yn mjiell dros 200,000 o gopîau o'r ysgrythyrau, yn 
gwbl neu mewn rhan, a hyny mewn cryn ddeugain o wahanol ieithoedd. 
Os caniatawyd i un dyn erioed weled breuddwyd ei ieuenctyd wedi ei hollol 
sylweddoli, ymddengys mai Carey oedd y dyn hwnw. Ardderchog y cwbl- 
haodd efé y gwaitìi a ymddiriedasid iddo f w wneuthur. Ychydig cyn 
ymadael, dy wedodd nad oedd ganddo gymaint ag un dymuniad dr nad oedd 
wedi ei lawn Joddhau, D, G. 



Y BLWYDDLYFR CYNNULLEIDFAOL, A CHYNNYDD 
YR ENWAD. 

Gaius. Dydd da i chwî, frawd. Un mawr am lyfrau ydych. Pa lyf r sydd genych 
heddyw? 

TiMOTHBUS. Y Blwyddlyfr Cynn«lleidfaol (Congregational Year Booh). Onid 
ydyçh yn coûo gweled un genyf y Uynedd? 

G. Ydwyf , ýdwyf , ac yr wyf wedi son llawer am dano fel un o> pethau rhataf a 
welais erioed. 

T. Yn wîr, y mae yn rhyfedd. Dyma un o*r llaaws o hethau da a gawsom gan y 
Bbyddfrydwyr, sef dilëu y dreth oedd ar bapyr. Pe na boasai y blaid hòno wedi 
gwneuthur un peth arall, buasai yn deüwng o gefnogaeth. 

G. Dyma chwi am ffrae heddyw. Byddaf weithiaa yn meddwl yn ddifrifol na 
ymddyddanaf â chwi ar un pwnc. 'Rwy*n deall yn burion i ba le y mae eich ergyd yn 
cyfeirio wrth son am Ryddf rydwyr. Y mae jrn wir fy mod i wedi votio o blaid y 
Tories: felly yr oedd fy meistr tir yn ewyllysio i mi wneud. Bam i yn gofyn, ac yn 
cael llawer cymwynas ganddo ef, a dyma y tro cyntaf iddo ofyn Hafr oddiar fy Uaw i. 
Oni f aasech yn fy ngwel'd yn aaniolchgar dros ben, pe baaswn yn gwrthod peth mor 
fychan i feistr tir mor dda? 

T. Bhaid i chwi faddea i mi, frawd, am beidio dadleu á chwi. Dylaseeh wybod 
nad oedd gan eich meidtr tîr un hawi i bwyso arnoch am eich pleidlais. 

G. Wel, rhaid i mi gael dweyd fy rheswm. Fy meistr biaa y ffarm, ac yr oeddwn 
innau wrth ei chymeryd, mewn ystyr, yn ymrwymo i dalu y rÂení, a rhoddi fy vote 
hefyd, f el yr ewyllysiai efe. A dw^d y gwir i chwi, yr oedd yn dda iawn genyf â 
j£od genyf gyfleusdra i'w blesio. Yr oedd mor ddiolchgar am dani a phe na buasai 
ganddo hawl ynddi Y mae yn gâs genyf fi y twrw yma yn nghylch tipyn o vote, 
Onid yw y Beibl yn peri i ai roddi ** parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus?** ac onid 
yw yn gorchymyn i Gristionogion i fy w yn heddychol, yn ddiachos tramgwydd, heb 
erlid na chablu ea gUydd? 

T. Y mae yn anhawdd elch goddef $ ond y mae ^h ymddygiad yn ymwyütio, yn 
proft i mi nad y w eich eydwybod yn dawel uwchben yr hyn a wnaethoch. 

G. ìía, yr wyf fi yn ddigon tawel,— yn llawer mwy tawel na'r bobl sydd yn cael 
waminŷf ac yn methu gwybod i ba le i droi. 

T. 'Rwy'n eich rhybuddio na ddy wedoch un gair bychan, yn fy ngwydd i, am y 
dynion dewr sydd wedi meiddio sefyll fel dynion, pan oedd llyfryniaid fel chwi yn 
bradychu eich egwyddorion. 

G. Y fi fradychu fy egwyddorionl Naddo. Fy egwyddor i yw, fel mae'r Beibl yn 
dweyd, " Na wna i ti dy hun ddim niwaid." Pe buasai y creadurîaid gwirion yn 
gwrando arnaf fi, yn lle amoch chwi a*ch bath, bnasai yn dda ganddynt erbyn heddy w. 
Ni welais i erioed goUed ar fod yn fiCrindiau gyda bon'ddigions. Yr ydych chwi yn 
gwneud drwg drwy ddigio y bobl fawr. Beth gewch chwi gan bobl dlodion? Ar y 
b*ddigions yr ydym ni yn byw. Beth ydyw vote o werth i mi? 'Does dim i'w gael 
am dani. Pwy oedd yn f wy teilwng o*i chael na meistr? 



Digitized by 



Google 



172 TB ACHOS. 

T. A fooch chwi erioed yn eiatedd ar jwry 9 Os baoch, beth s feddyliasecfa jie 
buasai y meistr tír jn anfon gair atoch i'ch cjfarwyddo i sefyll dros ryddhad y 
carcharor? 

G. O, 'does dim a wnelo mdstr tir â barn dyn ar jjìary, Y mae hwnw yn cymeryd 
ei Iw i weithredu yn ol ei gydwybod, ac ni chly wais son erioed am iandhrd yn ymyr- 
aeth ä barn ei denantiaid ar y jtay, 

T. Efallai naddo; ond y mae ganddo yt un hawl yn hoUol i ymyraeth i*r naill ag 
sydd ganddo i ymyraeth ft'r UalL Gan fod y meiatr tir a'r stiward yn eich canfod yn 
ddyn mor ystwyth, mae'n debyg mai y peth nesaf fydd, goiyn i chwi beidio myned i*r 
capel, a myned i'r Eglwys. 

G. Gofyna nhw,— 'stwytha'i byth i hyny. 

T. 'Dwn i ddim. Feth mawr yn ngolwg pobl fel chwi yw bod yn ffrindiau â 
b*ddigions. Nid oea genyf ffydd mewn geiriau. Cofiwchpwy a ddywedodd, "Ni'th 
wadaf ddim." Nid oes genyf hjder mewn dyn na fedr wneud aberth, os bydd eiaieii, er 
rawyn cydwybod. Ond yr wyf fi yn ofni nad oes Uawer o dynerwch yn eich cydwybod 
chwi a'ch bath ar y mater hwn. 

G. A fuasech yn caru fy ngweled wedi cael notice, fel y gwroaiaid hyny sydd ar 
golU eu tiroedd am votio yn groes i'w meistri a*r stiwardiaid? Tr oeddan' nhw yn 
siarad yn uchel iawn tuag amser y lecsiwn, ond fe f uasai yn dda ganddynt fod yn fy 
esgidiau i heddyw. 

T. Cy wilydd i'ch gwyneb am ddweyd y fath beth. Y maent hwy yn gyfforoa. 
Gallant edrych y byd yn ei wyneb. Perchir hwy a*u hiUogaeth, pan y bydd enw rhai 
fel chwi mor atgas yn ffroenau y byd ag enw Judas Iscariot. Y mae cymeriad an- 
rbydeddus yn fwy o werth yn nghanol erledigaeth, nag yw gwaseidd-dra slafaidd yn 
nghanol ffafr-wênau stiwardiaid gormesol a dialgar. Ond y mae fy amynedd yn pallu, 
boreu da i chwi 

G. Aroswch, aroswch; y mae arnaf Û eisieu tipyn o hanes yr achos genych. Y 
mae sef jUfa pethau drwy y deyrnas genych chwi yn y Uyfr yna. Yr oedd rhy w ddyn 
yn dweyd acw y dydd o*r blaen, ei fod wedi gweled mewn papyr newydd fod yr Ym- 
ncUiduwyr yn coUi tir yn y deymas, a bod yr Annibynwyr mor wy wedig a'r enwadan 
eraill. A ydyw hyny yn wir? 

T. Chwi gewch ddynion yn ddigon flol i gredu pob |»eth, os gwebmt ef mewn 
papyr newydd. A wyddoch chwi fod newyddiadur Seisnig yn cael ei gyhoeddi yn 
Nghymru yn awr, yr hwn a ledaena bob math o gelwyddau enlUbaidd am yr Angbyd- 
ffurfwyr a'u gweiaidogion? 

G. Rhaid fod rhy wrai yn ysgrifenu y pethau hyn, ac yn eu hanfon iV hargraffn,— 
a ydych yn meddwl y gwnai pobl ysgrifenu pethau anwireddns i'w printiof Os 
ydynt yn gwneud hyny, rhaid mai rhy w rebels digymeriad ydynt. 

T. Gyfaill bach, nid ydych yn adnabod y byd. Y mae y cablwyr hyn yn arddel y 
teitl "parchedig;" ond y maent yn credu fod pob peth yn gy freitidawn, os gwasan- 
aetha yr Eglwys. Rhaid f od rhy w bydredd mewn achos sydd yn gofyn athrod a chel- 
wydd, wedi eu Uunio mewn gwaed oer, i gadw bywyd ynddo. 

G. Rhyfedd iawnl Ond, a oes rhyw nifer o gapelau newyddion wedi cael eu had- 
eUadu yn y flwyddyn ddiweddaf gan ein henwad ni? 

T. Oes. Y mae yma driugain ond un o gapelau newyddion wedi eu codi, ac 
unarddeg ar hugain wedi eu haU-adeiIadu. Y mae hyny yn saith a hanner am bob 
mis drwy y flwyddyn, ac ar fin bod yn ddau am bob wythnoa, 

G. Y mae nifer yr eglwysi Annibynol yn Mhrydain yn rhwym o fod yn Ued fawr 
erbyn hyn. 

T. Y mae wedi cyrhaedd 3,041. Y mae rhif y gweinidogion yn 2,891. 

G. A oes Ilawer wedi marw y Uynedd? 

T. Ni f u erioed y fath fedi ar weibion yr Arglwydd ag a fu y flwyddyn ddiweddaf 
— dim Uai na 731 a Uawer o honynt yn ddynion o enwogrwydd a dylanwad mawr. 

G. A oes Ilawer yn Nghymru wedi marw? 



Digitized by 



Google 



TR ACHOS. 173 

T. P'le m&e eich Dyddiadwrf 

G. O, mi fom i yn codi'r Dyddiadur bob blwyddyn, ac yn talu am dano; ond aeth 
y bobl i'm poenydio, ac i*m galw yn flaenor, nen ty mod yn parotoi at fyned yn 
flaenor. Almanac Gaergybi wj'n gymeryd «^rwan. Am a wn i, y mae cystal a'r 
Dyddiadur, 

T. Dyna chwi ettol Beth pe byddai pob aelod o'r enwad íel chwi? Pa beth a 
ddeuai o'n llenyddiaeth enwadol? Tr wyf yn meddwl y buasai yn well genyf fod heb 
umbrella, na bod heb Ddyddiadur, Nid yw pobl yr idmanacîau ceiniog o nemawr 
werth mewn byd nac eglwys. 

G. 'Doedd dim Dyddiadur gan yr hen bobl dda gynt, ac 'rwy'n siwr eu bod yn 
well na phroffeswyr gwag yr oes hon. 

T. Y mae amserau yn newid. Llyfrau yn myned yn rhatach— </a<te5 wedi cael eu 
tynu oddiar flwydd-lyfrau er y flwydddyn 1834^ac nid oedd ond ychydig o bobl yn 
medru ysgrifenu y pryd hwnw. Ond yn awr, dyma Iyfr bach cryno cynnwysfawr i'w 
gael am chwe^cheiniog, wedi talu am y drafferth o*i wncud, ei argraffu, ei gludo, a*i 
werthu! 

G. A oes llawer o weinidogion Cymru wedi marw? 

T. Oes, lawer iawn. 

G. Enwch rai o honynt 

T. Rees, Llanelli; Pugh, Mostyn; Price, Cwmllynfell; Caledfryn; Hughes, 
Dowlais; WiUiams, Castellnewydd; Dayie8,LIanfyIIin; Dayies,Newmarket; Griffiths, 
lianwrtyd; Hughes, Bodedeyrn; Thomas> St. Clears; Eyans, Pembrey, &c. Nid yw 
yr holi nifer yn Ilai na 23 o Gymryl 

G. Wel, well A oes rhai o'n gweinidogion wedi myned at enwadau eraill? 

T. Dim ond tri— dau yn Lloegr at yr Eglwys, ac un yn New Zealand at y Presby- 
teriaid. 

G. Pa nifer o weinidogion newyddion a sefydlwyd? A oes gobaith Ilenwi y 
bylchau a wnaed gan angeu? 

T. Y mae yn dda genyf weled enwau cant a dau o weinidogion wedi eu BeiIIdup i'r 
gwaith— mwy na digon i lenwi y bylchau. Yr oedd Ilawer o'r brodyr trancedig wedi 
rhoddi heibio y weinidogaeth sefydlog, a*u Ileoedd wedi eu Ilenwi cyn eu hymddattodiad. 

G. O ba le y cafwyd cynnifer o weinidogíon? 

T. Cafwyd 72 o'r athrofaau, 3 o'r cenadaethau cartrefol, 17 heb fod mewn athrofa, 
a 10 oddiwrth enwadau eraiU. 

G. Oddiwrth ba enwadau? 

T. Y mae yma saith oddiwrth hen gorff y Wesleyaid, a thri oddiwrth rai o> 
gwahanol ganghenau. 

G. y mae hyny yn gryn nifer, onid yw, mewn blwyddyn? 

T. Ydy w. A phan goflom nad yw ein henwad ni ond un aelod o'r corff mawr 
Ymneillduol, y mae dweyd fod YmneiUduaeth yn darfod yn y deyrnas hon yn profi 
diffyg gwybodaeth, neu ddìffyg parch i'r gwirionedd. 

G. Ai gwir yw fod rhyw wr cyfoethog wedi rhoddi symiau mawrion yn ddiweddar 
at achosion da perthynol i'r enwad? 

T. Y mae yn debyg mai at rodd Syr Francis Crossley yr ydych yn cyfeirio. Y 
mae yn wir ei wala ei fod wedi rhoddi hanner cant o filobod at wahanol achosion. 
Ugain mil i*r Gymdeithas Genadol, deng mil at Drysorfa yr Hen Weinidogion, deng 
mil at ffurfio Trysorfa i Weddwon gweinidogion, a deng mil at Gymdeithas AdeUadu 
Capelau. Y i^ae hefyd wedi rhoddi ugain mU at achosion elusenol. Y mae Syr 
Francis yn Aelod Seneddol dros swydd Gaerefrog, ac yn Ymneillduwr trwyadl. Y 
mae yn un o deulu sydd yn hynod am ei Iwyddiant masnachol a'i haeUoni. 

G. Pa sut y mae Cymdeithas yr Hen Weinidogion yn myned yn mlaen? 

T. Y mae yn cynnyddu yn raddol yn ei thrysorfa; ond cyfrifir na fydd yn ddigon 
i gy farfod angen pob hen weinidog yn yr enwad, heb godi y sawdd i £100,000; oblegid 
mai Uôg yr arian sawdd sydd i ddiwaUu ei chyUidfa. Y mae rhodd Syr Francis wedi 



Digitized by 



Google 



174 n ACHOs. 

codi 7 swm i £70,000. Pitÿ na chodai eglwysi yr enwad y deng mil ar hugain aydd 
etto yn aroa i wneud y swm i fyny. Dyweder fod yn y dejrnas ddwy fil o weinidogìoii 
iacb a bywiog; ni fyddai raid iddynt ond casglu £15 yr un i wneud y swm i fyny! 

G. Mae'n debyg fod y gweinidogion sydà debycaf o dd*od ar ofyn y drysorfa, yn 
«gnîol iawn o'i phlaid. 

T. Fe fuasai rheswm yn awgrymu hyny; ond er syndod mawr i mi, a llawer eraill, 
y mae mwyafrif y gweinidogìon ieuainc wedi dangos oerfelgarwch anesbonia dwy ^m 
yr achos. Y mae gwŷr fel T. Williams, Ysw., Merthyr, wedi ac yn dangos sel can- 
moladwy yn ei ddadleuaeth dros y sefydliad. Y mae yr amser, y Ilafur, a*r axîan a 
roes gyda*r achos hwn, yn condemnio llawer o honom. Ond y mae yr Arglwydd 
wedi ei fendithio ft chalou a chyfleusderau i wneud y gwaith, ac fe fendithir eî gofiíad- 
wrìaeth gan lawcr hen frawd yn rahrydnawn bywyd. 

G. A fuasai dim modd, feddylieeh chwi, cael pobl gyfo^hog Uoegr i godi cym- 
éelthas i roddi pension i bob aelod ar ol cyrhaedd 60 oed? Mi f uaswn innau yn gwneud 
fy ngoreu dros sefydliad da felly. 

T. T mae yndebyg iawn y sicrhai cymdeithas fdly ei hun yn eieh cyraeradwy- 
aeth. Ond pe byddai y fath beth yn bosibl, y mae yn mhell oddiwrth fod yn ddymun- 
adwy. Byddai yn demtasiwn i bobi heb eu haileni i ymuno â chrefydd er rawyn elw. 
G. Onid dyna y rheswm a glywais gan rai yn erbyn Tr^rsorfa yr Hen Weinidogion? 
T. T mae yr wrthddadl yn hoUoI annheg yn ei gymhwysiad at weinidogion. T 
mae Uwyddiant yr eglwysi yn ei gwneud yn ddymunol i roddi rhyddhad i hea weinid^ 
ogion oddîwrth ofalon bugeiliol^ a hyny heb eu troiar yplwyf. T mae amryw 
weinidog^on yn Nghymru wedi cael dognau o*r drysorfa hoa, ac y mae arary w eraill 
yn teimlo eu hunain yn nes&u i*r cyfnod, pan y gorfodir hwythau i droi eu Ilygaid am 
yoiwared oddiyno. T mae y eyllid presenol mor anghyfatebol i'r ceisiadau, fel y mae 
yn rhaid aros i rywun farw, cyn i arall gael derbyniad. Kid yw hwnw yn deimlad 
liapus. Tr wyf fi yn gobeithio yn gryf y gwneir yradrech mawr eleni i ddwyn y 
drysorfa i'r terfynau amcanedig gan ei sylfaenydd, y diweddar Bareh. J. A. James, 
BiriBÌngham. T mae yr eglwysi sydd wedi gweled ei gwerth ya ei chyfrif yn un o*r 
sefydliadau mwyaf defnyddiol yn yr enwad, a byddai yn anrhydedd i bob gweinidog 
ac eglwys i wneud casgliad at y drysorfa. Na thtôed yr eglwysi Cyrareig glust fyddar 
at alwadau Mr. Williaras, Goitre. 

G. Wel, wel, 'rwy*n teimlo hiraeth am yr hen amser. T mae ya chwith ìawn 
genyf fl glywed swn yr holl gymdeithasau yraa, a*r holl helynt gyda'r canu, yr argan, 
a'r harmonium, a'r Uyfrau hyranau, a'r cyfarfodydd Uenyddol, a'r coneerts, a Uawer o 
bethau o*r fath. *Bwy*n coflo ein bod er*s Uawer dydd yn cerdded pymtheng miUdlr o 
ffordd i wrando pregeth. Pwy gaech chwi yn awr i deithio mor bell i oedfa? T mae 
capel bron wrth bob drws heddy w, ac y mae'r bobl yn aros yn eu tai yn aml hyd hwyr 
y 8ul. O! yr hen amenau anwyl! y. maent wedi myned bron yn Uwyr. Mi 
deitfaiwn i bymtheng miUdir etto i gly wed yr hen efengyl yn cael ei phregethu fel ya 
y dyddiau gynt. 

T. Tr wyf yn mhell o fod yr un farn a chwi fod pobl yr oes o'r blaen yn f wy ym- 
drechgar na chrefyddwyr yr oes hon. Nid oes eisieu cymaint o grefydd y traed yn 
awr. Tr wyf fi yn ofni fod tuedd mewn rhai o'r hen bobl i wneud llawer o grefydd 
o'u gwaith yn teithio i foddion gras, er's blynyddau yn ol. Byddwch chwi yn of nî fy 
mod í am gyflawnhad drwy weithredoedd,^a ydych yn sicr nad oes tipyn o hyny 
ynoch chwi? T mae yn beth rhad i siarad am eich gwaith yn cerdded yn beU i wrando 
pregeth; dylech yn hytrach lawenhau wrth weled addoldai yn dyfod at y bobl, yn lle 
i*r bobl fod dan orfodaeth i dreuUo eu hamser mewn cerdded ar ddydd yr Arglwydd. 
Tn wir, frawd, yr wyf yn gweled mai nid y bobl oreu sydd yn dyrchafu y dyddiau 
gynt, er mwyn darostwng crefydd y dyddiau hyn. Fe gyfarfu Solomon ä dynion 
felly, a'i gynghor ef oedd, " Na ddywed, Paham y bu y dyddiau o'r bUen yn well na'r 
dyddiau hyn? canys nid o ddoethineb yr wyt yn ymofyn am y peth hyn.** Ac nid 
wyf yn meddwl Uawer o'r bobl sydd yn diystyru yr hen betbau, er mwyn gogoneddu y 



Digiti 



zedbyG00gIe 



DUWmTDDIAETH. 



175 



pethaa sydd yr awr hon. Y peth goreu i nî y w, dysgu yrtwytho hyd y gaUom, heb 
ddolnrio y gydwybod, ì gyfarfod amgylchiadaa cyfnewidiol. Meithrinwn atgasrwydd 
&t bechod, a chariad cyferbyniol at santeiddrwydd. Yr wyf yn meddwl y gallwn 
ddangos i chwi lawer o enghreifftiau i brofl fod crefyddwyr yr oes hon yn rhagori ar y 
rhai a ganmolwch chwi. Y pethau da yn unig a osodwch gerbron; ond y mae yr 
amser yn galw am i rai fyned. Efallaá y dychwelwn etto at y pwnc. 



üutDínstitiíaetf)* 



GWEDbNEWIDIAD. 

(Parhad o tudal. 1 ISJ 



I. DWÎTOLDEB CeIST. 

"MAe llawer o ddynion i*w cael yn y 
dyddiau presenoi sydd yn gwadu dwyfol- 
iaeth yr Arglwydd lesu Grist. Dywedant 
yn hyf nad oedd efe ddira mwy na dyn, a 
dyn yn unig. Addefant ei fod yn ddyn 
hyAoâ— yn ddyn na bu ei gyffelyb yn y 
byd erioed; ond mynant guddio ei Dduw- 
dôd o'r golwg, yr hyn, meddwn, sydd yn 
anaihosibl. Yr oeddym yn raeddwl ei 
bod yn orraod o'r dydd y n awr i neb dd'od 
aUan i wadu Duwdod Crist. Yr oeddyra 
yxk raeddwl fod coleddwyr yr athrawiaeth 
gyfeiliornus yma wedi raeirw er's blyn- 
yddau; ond fel mae*r gwaethaf, y maent 
yn cyfodi ya fy w etto yn y fan yma ae 
yn y fan draw. Cyhoeddir cyfrolau yn y 
dyddiau hyn ar ddyndod lesu Grist, ae y 
maent yn dangos llawer iawn o allu a 
dysgeidiaeth ddofn; ond, wedi*r cwbl, 
rhan o'r gwirionedd sydd ganddynt. Dy- 
weded awdwr yr Ecco Honw y peth a fyno 
am ddyodod lesu Grist, ni gredwn ni yn 
ogoleuni ei efengyl, fod ein Gwaredwr ni 
yn Dduw yn gystal ac yn ddyn. Mae 
Duwdod Crist yn wirionedd sydd yn 
rhedeg f el gwy thîen euraidd trwy f eusydd 
ysbrydoliaeth. Priodoiir pob peth sydd 
yn ddwyfol yn y Beibl i lesu Grist. Pe 
na buasai lesu Grist yn Dduw, cabledd 
fuasai yr ysgrythyrau, a thwyll i gyd 
fuasai Cristionogaeth. Ond y mae efe 
yn wir a phriodol Dduw. Priodolir iddo 
deitlau dwyfol, prìodoliaethau dwyfol, 
gweithredoedd dwyfol, addoliad dwyfol, 
a gofal dwyfoi. 

Teitlau lesu Grist, Mae y rhai hyn yn 
Ilnosog, yn fwy felly na phawb arall. 
Gwisgir mawrion ein daear â Ilawer o 
deìtlau; ond nìd oes neb yn meddu ar 
gymaint o honynt a lesu Grist; ac y mae 
yn Ilenwi y cwbl. Pe cesglid holl deitlau 
y ddaear at eu gilydd,a*u dodi ar un dyn, 
byddai y dyn hwnw islaw lesu Grist o 
ddigon mewn teitlau wed'yn. Ceisiwn 
yn y f an hon gasglu rhai o'r teitlau a geir 
arno yn ystafelloedd yr ysgrythyrau. 



Mae pob ystafell a fedd y gair yn 
Ilawn o honynt. ** Minnaa a osodais fy 
Mrenin ar Seion."— " O byrth, dyrchef- 
wch eich penau; ac ymddyrchefweh, 
ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogon- 
iant a ddaw i raewn. Pwy y w y Brenin 
gogoniant hwn? yr Arglwydd nerthol a 
chadarn, yr Arglwydd eadarn mewa 
rhyfel. Pwy yw y Brenin gogoniant 
hwn? Arglwydd y Uuoedd, efe yw 
Brenin y gogoniant."— " Tywysog tang- 
nefedd."— " Tywysog y by wyd."— «* Ty- 
wysog ein hiachawdwriaeth."— **Ty wysog 
brenhìnoedd y ddaear." — "Tywysog y 
ty wysogion."— " Arglwydd y Iluoedd yw 
ei enw."— "Arglwydd y gogoniant."— 
"Arglwydd Dduw Israel."— " Arglwydd 
«in eyfiawnder." — ** Arglwydd y by wyd." 
— " Mab y Duw by w.»— " Yr HoUalluog." 
— " Y Duw cadarn."— « Tad tragwyddol- 
deb.'* — "Myfi yw Alpha ac Omega, y 
deehreu a*r diwedd, medd yr Arglwydd; 
yr hwn sydd, a*r hwn oedd, a*r hwn sydd 
i ddyfod, yr Hollalluog."— " Y Duw ben- 
digedig yn oes oesoedd. Amen." 

Ei brìodoliaetìuíu dwyfoL Rhoddir 
Uawer iawn o briodoliaethau i lesu Grist. 
Cabledd f nasai rhoddi y fath briodol- 
iaethau ar neb Ilai nag un oedd yn Dduw. 

Hollalluogrwydd. Yr oedd ganddo ef 
ddigon o allu i " roddi ei einioes i lawr, 
a*i chymeryd Id i fyny drachefn."— 
" Canys ein hymarweddiad ni sydd yn y 
nefoedd; o'r Ue hefyd yr ydym yn dys- 
gwyl yr lachawdwr, yr Arglwydd lesu 
Grist, yr hwn a gyfnewidia ein corff 
gwaei ni, fel y gwneler ef yr un ffurf a*i 
gorff gogoneddus ef, yn ol y nerthol 
weithrediad, trwy yr hwn y dichon efe, 
îe, ddarostwng pob peth iddo ei hun." 

Anghyf newidioldeb. " lesu Grist, ddoe 
a heddyw yr un, ac yn dragywydd."— 
" Gyda'r hwn nid oes gyf oewidiad na 
chysgod tröedigaeth." — " Ac, Tydi yn y 
dechreuad, Arglwydd, a sylfaenaist y 
ddaear: a gwaith dy ddwylaw di yw y 
nefoedd. Hwynt-hwyaddarfyddant; ond 



Digitized by 



Google 



176 



BTJWIHTDDIAETH. 



tydi tydd 3m parhaa: ahw^mt-hwy oll fel 
dilledjn a heneiddîant; ac megys gwing 
y plygi di hwynt, a hwy a newidir: ond 
tydi yr on ydwyt, a*âi flynyddoedd ni 
phallant" 

Hollwybodaeth. " Yn yp hwn y mae 
hoU drysoraa doethineb a gwybodaeth yn 
guddiedig.'* — " Gwyr eíe beth sydd mewn 
dyn." — ** Yn awr y gwyddom y gwyddost 
bob peth, ac nid rhaid it' ymofyn o neb á 
thi: wrth hyn yr ydym yn credu.*'— 
" Ti a wyddoBt bob peth."— " Canys yr 
leBu a wyddai o'r dechreuad pwy oedd y 
rhai nid oedd yn credu, a phwy oedd yr 
hwn a'i bradychai ef." 

HoUbresenoldeb. *' Canys Ue mae dau 
neu dri wedi ymgynnull yn fy enw î, yno 
yr ydwyf yn eu canol hwynt" — " Ac ni 
esgynodd neb i'r nef, oddieithr yr hwn a 
ddisgynodd o'r nef, sef Mab y dyn, yr 
hwn iydd yn y nel" 

Tragwy ddoldeb. Nid oes iddo "ddechreu 
dyddiau na diwedd einioes." ** Hwn oedd 
yn y dechreuad gyda Duw." — •* Er tra- 
^wyddoldeb y'm heneiniwyd, er y dech- 
reuad, cyn bod y ddaear. Pryd nad oedd 
dyfnder y'm cenedlwyd, cyn bod ffynnon- 
au yn Ilawn o ddyfroedd. Cyn sylfaenu 
y mynyddoedd, o flaen y bryniau, y'm 
cenedlwyd. Cyn gwneuthur o hono ef y 
ddaear, na'r meusydd, nac uehder Ilwch 
y byd. Yr oeddwn i gydag ef , megys un 
wedi ei feithrin gydag ef : ac yr oeddwn 
yn hyfrydwch iddo beunydd, yn ymlawen- 
hau ger ei fron ef bob amser." 

Gweithredoedd dwyfol, 'Does yr un 
weithred a wnaeth y Tad erioed nad ydy w 
yn cael ei phriodoli i'r Mab. Os ydy w y 
Tad yn Greawdwr, mae'r Mab yr un 
modd. Os ydy w y Tad yn " cynnal pob 
peth ä gair ei nerth," mae y Mab yr un 
modd. Os ydy w y Tad yn " Dduw parod 
i faddeu," mae y Mab yr un fath. Os 
ydy w y Tad yn Famwr, mac y Mab yr 
unmodd; oblegid y mae pob barn wedi 
ei rhoddi i'r Mab. Rhaid feUy fod lesu 
Grist yn Greawdwr, CynnaUwr, Llywodr- 
aethwr, Barnwr, a Phryniawdwr. ** Canys 
trwyddo ef y crëwyd pob dim a'r sydd yn 
y nefoedd, ac ar y ddaear, yn weledig ac 
yn anweledig, pa un bynag ai thronau, ai 
arglwyddiaethau, ai tywysogaethau, ai 
meddiannau; pob dim a grëwyd trwyddo 
ef ac erddo ef. Ac y mae efe cyn pob 
peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn 
cydsefyll."— " Trwyddo ef y gwnaeth- 
pwyd pob peth; ac hebddo ef ni wnaeth- 
pwyd dim a'r a wnaethpwyd."— ** Yr hwn 
a wnaeth efe yn etifedd pob peth, trwy 
yr hwn hefyd y gwnaeth efe y bydoedd: 
yr hwn, ac efe yn ddysgleirdeb ei ogon- 
iant ef, ac yn wir lun ei berson ef, ac yn 
cynnai pob peth trwy air ei nerth, wedi 
puro ein pechodauni trwyddo ef ei han, a 
eisteddodd ar ddeheulaw y Mawredd yn 



y goruwchleoedd."— *• Canyt o hono et i^ 
thrwyddo ef, ac iddo ef , y mae pob peth." 
Âddohad dwyfiL 'Does neb i'w addoli 
ond Duw. Gan fod y Bfab yn Dduw, y 
mae yn hawUo i bawb i'w addoli. **Pan 
yw yn dwyn y cyntafanedig i'r byd, y 
mae yn dy wedyd, Ac addoled holl sngyl- 
ion Duw el"— ** Arglwydd lesu, derbyn 
fy y8b^d."^*'Arglwydd, cofia fi pan 
ddelych i'th deymas." 

II. CtMBRADWTABTH T TaD I WAITH 
GTFSTNGOL T MaB. 

Dyma ni am edrych ar y person sydd 
yn Dduw yn d'od yn ddyn, ac 1 wneud 
gwaith Cyfryngwr. Buom y n edrych arao 
fel Duw, edrychwn arno etto fel y ** dyn 
Crist lesu." ** Mawr yw dirgelwch duw- 
ioldeb, Duw a ymddangosoddyn y cnawd." 
— ** Y gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac a 
drigodd yn ein plith ni." Yr oedd yn 
angenrheidiol i'r aU Berson yn y Drindod 
santaidd wisgo cnawd mewn trefn i farw 
dros ein pechodau ni. Yr oedd yn an- 
mhoBÌbl i Dduw noeth farw a gollwng 
gwaed, serch mai hyn oedd ar y byd ei 
eisieu. Yr oedd pawb a phob peth yn 
dweyd yn unllais, **Heb oUwng gwaed nîd 
oes maddeuant" EfaUai fod rhywrai yn 
barod i ddweyd, Onid oes yna afonydd o 
waed wedi ei oUwng? I hyn y dywedwn, 
Oes, oes; ond nid pob gwaed a wnaethai y 
tro, ** Canys anmhosibl yw i waed teîrw a 
geifr dynu ymaith bechodau." Gran n& 
wnaethai gwaed y creaduriaid mo'r trojc 
yr oedd yn rhaid cael gwaed rhywnii 
mwy ac uwch yn mhob ystyr. Ond 
mewn trefn i'w gael, dacw Fab Duw yn 
gwisgo cnawd — ^yn cymeryd y natar 
ddynol i undeb â'i berson dwyfol, ac yn 
hon yr ymddangosodd efe yn ein byd ni. 
Daeth yn **£mmanuel, Duw gyda ni.*' 
Yn y natur yma y bu lesu farw, ac wrth 
farw fe roes y boddlonrwydd Ilawnaf a 
Uwyraf i'w Dad yn ei waith cyfryngol. 
Ceisiwn ymofyn yn mhellach i seiUau 
cymeradwyaeth y Tad i waith cyfryngol 
y Mab. Enwn dri saU, o leiaf. 

1. Ei gymeriad pur a difrycheulyd. Nid 
oedd neb wedi lx>d yn rhodio ein byd ni 
gyda bywyd mor buragunlesu Grist. 
Bu yma lawer o ddynion da a defnyddiol* 
ond nid mor dda nad oedd yna rhyw 
ddrwg yn nglŷn á hwy, ac ambell frych- 
euyn i'w ganfod yma a thraw ar eu 
gwisgoedd cymerìadol. Ond am lesa 
Grìst, fe gadwodd ef ei gymeriad yn lan 
a chyfan. Ceisiodd dynion drwg a gelyn- 
iaethuB faeddu ei gymeriad lawer gwaith. 
Dywedwyd ei fod yn ddyn glwth, yn 
gablwr, yn y f wr gwin, yn gyfaiU publîcan- 
od a phechaduriaid, ac yn dorwr Sabbath. 
Ond yn wyneb y cyhuddiadau yma, fe 
gadwodd lesu ei wisg yn wen oddiwrth 
laid yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid. 

Yr oedd mwy o edrych ar lesu yn byw 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIA.ETH. 



177 



yn y bjd na neb arall fu jnddo erioed. 
Yr oedd neíoedd, daear, ac uffern, yn 
edrych arno ef. Gwnaeth daear ac uffern 
eu goreu i bardduo ei gymeriad. Gwir 
nawnaeth y nefoedd mo hynj; ond yr 
oedd hìthau a'i Uygaid arno serch hyny; 
ac yn wyneb yr holl edrych, gellir dweyd 
fod yma gwmwl o dygtion yn sylwi ar ei 
rodiad yn y byd. Tystiodd y cythreul- 
iaid, neu, o leiaf, " cyhuddwr y brodyr," 
mai Sant Duw ydoedd. Rhocs dynion 
yr un dystiolaeth i*w gymeriad, gan ddy- 
wedyd, " Nid wyf fi yn cael dim bai yn y 
dyn hwn." " Hwn," meddai y lleidr ar 
y groes, "ni wnaeth ddim allan o*i le; 
ond efe a wnaeth ddaioni mawr." Pa 
Tyf edd fod y fath dystiolaethau yn cael 
cu dwyn i'w gymeriad, pan yr oedd deddf 
ei Dduw yn ei galon ef. Tr oedd lesu 
yn santaidd, yn ddiddrwg, yn ddihalog, 
yn ddidoledig oddiwrth bechaduriaid. 
Efe ydoedd y r Oen dif eius a dif rycheulyd ; 
y cyâawn, y santaidd, a*r da. Ond yr 
oedd yna un mwy na dynion, angylion, a 
chythreuliaid, yn edrych arno. Yr oedd 
yna un oedd yn gweled yn mhellach ac 
yn ddyfnach na phawb, yn sylwi ar lesu 
yn rhodio ein byd ni, a hwnw ydoedd y 
Tad. Yr oedd efe yn gallu gweled llin- 
ellau dirgeledig ei gymeriad; a dyna 
ydyw ei dystiolaeth yntau am dano — 
" Hwn y w fy anwyl Fab, yn yr hwn y'm 
boddlonwyd." Mae pob mab arall fu 
genyf wedi pechu; ond am hwn, ni 
wnaeth ddim allan o4 le. 

Sfi. Ei ymgymericLd gwirfoddol â gwaith 
y gÿfrywgiaedi. Pe buasai y Mab wedi ei 
wtliio i'r gyfryngiaeth o'i anfodd, ni 
chlywsid byth mo'r Tad yn dweyd ei fod 
wedi ei foddloni. Pe o'i anfodd. ni buasai 
yr un gwerth yn ei waith, nac un sail i 
gymeradwyaeth y Tad o hono ar fynydd 
y gweddoewidiad. Ond bendigedíg mai 
nid myned yn Gyfryngwr o'i anfodd, nac 
yn groes fw ewyllys, a wnaeth lesu; ond 
myned i*r swydd yn hollol o*i fodd ac 
ewyllysgar. Gwirfoddoliaeth oedd y tant 
cyntaf a darawodd efe ar ei ddyfodiad i'r 
byd: " Da gcny f wneuthur dy ewyllys di, 
O fy Nuw." Gwelodd lesu bob peth a 
ddeuai i'w gyfarfod cyn iddo dynu ei 
goron oddiam ei ben, plygu ei wisg, a 
rhoi ei deyrnwialen o*i law. Gwelodd y 
treialon cyn gadael yr orsedd, colli sein- 
iau telynau angylion, a mawliadau cerub- 
iaid. Gwelodd y tlodi cyn gadael y cyf- 
oeth; y cadachau cyn gadael y wisg 
laea hyd ei draed. Gwelodd yr ardd yn 
éi holi ingoedd cyn gadael digonolrwydd 
llawenydd. Gwelodd y Uysoedd cyn 
rhoddi ei droed ar drothwy y palas nefol. 
G welodd y gwawd, y poeredd, a'r maeddu, 
cyn gadael addoliad angylion, cerubiaid, 
a Beraphiaid. Gwelodd y groes, y goron 



ddrain, y way wffon, a'r gwaed, cyn iddo 
3rmddyosg o*i holl fawredd a*i ogoniant. 
Ond er yr hoU weledigaethau, dychymyg- 
wn ei glywed ef yn dweyd ar risiau tf ei 
Dad, "Anfon fi, anfon fi:" "Da genyf 
wneuthur dy ewyllys di, O fy Nuw." 

Yr oedd y Uinell wirfoddol yn rhedeg 
trwy hoU fy wyd lesu yn y byd. Nid jrr 
oedd iV chlywed yn y nefoedd cyn iddo 
ddyfod at ei waith, ond yr oedd iV wel- 
ed yn nhreialon cyfyngaf ei fywyd. 
Clywn ef yn dweyd yn ei gyfyngder 
mwyaf — " Dy ewyllys di a wneler." Nid 
"Ẃ ewyllys a wneler, ond dy ewyllys a 
wneler. Yn y cymeriad yma y prophwyd- 
wyd hefyd am dano gan Esaiah: "Fel 
Oen yr arweinid ef i*r Uaddfa, ac fel y 
tau dafád o flaen y rhai a'i cneifiai; felly 
nid agorai yntau ei enau." Ymgymerodd 
â'r cwbl yn berffaith o'i fodd—o'i rydd- 
ddewisiad—heb ei orfodi gan neb. Ar y 
sail hon y mae cymeradwyaeth y Tad yn 
pwyso. 

4. Gorpheniad y gwaith, a sicrwydd 
ttwyddiant y gyfryngiaeth. Ni buasai y 
Tad yn foddlon yn ngwaith y Mab, pe 
na buasai ond yn anorphenol. Yr oedd 
yn rhaid i lesu farw mewn trefn i orphen 
ei waith. Mewn by wyd y mae dynion yn 
gorphen eu gwaith yn gyffredin. Os na 
bydd dyn wedi gorphen ei waith yn ei 
fy wyd, bydd heb ei orphen byth o'i ran 
el Ond pan y bu lesu farw, dyna'r 
pryd yr oedd efe yn gorphìen ci waith. 
Gorphenodd ei waith yn Ilwyr ac yn dda. 
Adawodd efe ddim yn anorphenol yn 
ngwaith ein hiachawdwrìaeth. Pe yn 
anorphenol, buasai gwendid yn y drefn. 
Ond gan fod y gwaith wedi ei orpheo, a'i 
orphen yn dda, y mae yna'r cadernid 
mwyaf yn ei ddiogelwch, a'r sicrwydd 
Ilawnaf o Iwyddiant. Rhoes lesu ddigon 
o sicrwydd i nefoedd a daear fod y gwaith 
wedi ei orphen, pan y gwaeddodd cfe 
mewn Uef uchel, " Gorphenwyd." Mae 
hwn yn air Ilawn— gair ag sydd yn 
arwyddo fod pob peth wedi ei orphen. 
Gorphenwyd y prophwydoliaethau, yr 
aberthau, a'r cysgodau. Rhoes y gair 
yma derfyn ar bob aUor am byth, îe, 
terfyn ar bob peth o dan y gyfraith. 
Wedi i'r gair yma ddyferu dros wefusau 
y Gwaredwr, fe sefydlodd ei deyrnas 
ysbrydol neu gyfryngol yn y byd. 
Dyma'r grefydd bellach wnaiff y tro i'r 
byd. Trwy y drefn yma mae'r Duw 
anfeidrol yn meddwl adferu y byd i'w 
safie wrdddiol. Gwelodd y Tad y byddai 
gwaith ei Fab yn sicr o ateb y dyben. 
Gwelodd y daethai gogoniant lawer iddo 
trwyddo. Trwy y gwaith yma y cedwir 
yr orsedd yn wen byth, y Uywodraeth ^m 
gadarn, a'r deiliaid yn ddedwydd. 

Berea, R. OwBW. 



Digitized by 



Google 



IBstDsraCSaet^. 



MR THOMAS DAYIES, DOLGELLATJ. 



O FEWN dwy neu dair blynedd iV 
farwolaeth, symudodd Mr. DaYÌes o 
Ddolgellau at ei oai, Mr. Bicbard Jones, 
Penygeulan, Llanymawddwy. Yno y bn 
hyd ei farwolaeth. Deuai i'r capei ar y 
Sabbath i Lanymawddwy hyd ag y gallai, 
a chymerai ran yn y gwaith, hyd ag y bu 
yn alluog. Yr oedd yr Ysgol Sul yn para 
ei brif ofal; ac yr oedd ei ysbryd yn 
bywhaui a'i wyneb yn dysgleirio, pan y 
8onid am ryw symudiad dìwygiadol yn 
achos yr Ysgol Sul. Ond yn awr yr oedd 
ei nerth yn darfod gan henaint, a'i oriau 
yn dirwyn i'r pen. 

Oddeutu deg neu ddeuddeg o ddyddiau 
cyn ei farwoUeth, aeth i'w wely, a dy- 
wedai nad oedd yn meddwl y codai mwy. 
Yr oedd yn teimlo ei fod yn marw. Dy- 
wedai nad oedd arno ofn marw, mewB 
rhy w ystyr, ond ei fod yn teimlo arswyd 
rhag cytyngder yr yinddattodiad. Ond 
dygwyd ef trwy y bwlch cyfyng, i bob 
golwg, heb iddo wybod dim fawr am ei 
gyfyngder. Oddeutu deuddeg neu bym- 
theg o oriau eyn y diwedd, syrthiodd i 
gwsg trwm, a cbysgodd ei einioes ymailh, 
ac aeth trwy farwolaeth, i bob golwg, heb 
ddim ymwybyddiaeth o boen nac ofn. 
Claddwyd ef yn mynwent yr Ymneilld*- 
wyr yn Ninas Mawddwy, yn ol ei ewyllys. 

Ac wrth fyned i grybwyll ychydig o 
bethau yn ycbwanegol am ei nodwedd, 
gallwn ddweyd, yn un peth, ei fod yn 
meddu amryw o hynodion arbenig. 
Gellir cyfrif am rai o'i bynodion, trwy ei 
fod wedi treulio ei ddyddiau heb erioed 
briodi gwraig. Dyn yn cael ei ieuo â 
gwraig, ncu ferch yn cael ei hieuo â gwr, 
sydd yn dyfod i gysylltiad ag sydd yn 
tocio ac yn taclu Uawer o hynodion fuasai 
yn tyfu allan ar ffordd pobl a pbethau, i 
jfurf archwaeth eu gilydd, ac i Surf 
anghenion teuluaidd a chymdeithasol. 
Hen lancîau a hen ferched hen, maent fel 
ceryg ar làn afon, beb fod yn y ffrwd, a*ii 
cornelau, a*u cnyciau, a'u honglau natur- 
iol ac arbenig eu hunain arnynt, heb fod 
yno ddim yn eu treulio ymaìth. 

Gwŷr a gwragedd,a'u gofalon teuluaidd 
ganddynt, maent feí ceryg yn yr afon — 
yn y ffrwd o hyd, yn cael eu treulio, a'u 
trin, a*u Uyfnhau, a'u crwnhau bob dydd, 
ac yn cael eu dwyn, y mawr a*r bach, y 
caled a*r meddal, bob dydd, yn f wyfwy i 
unffurfiaeth cymdeìtbasol. Gellir dweyd 
yr un peth am gysylltiadau masnachol a 
gweithyddol y byd ag am y cysylltiad 
priodasol. Dyn heb fod yn dibynu ar 
fasnach neu alwedìgaeth fydol am ei gyn- 
naliaeth, bydd ganddo ei gynlluniau a'i 
reoUu masnachol, ac y mae yn sefyll fel 



deddf am ea cario allan, fel sum mewn 
rhifyddiaeth, heb ystumio dim yn ol am- 
gylchiadau; ac y mae yn metlm deall sut 
na byddai pawb yn gweithreda yr un 
modd. A'r ychydig y bydd ef yn dyfod 
i gysylltiad â masnach, bydd yn aros yn 
syth fel polyn o haiarn bwrw mewn perth 
—nid yw yn plygu dim at angen neb, nac 
y n ysgogi dim mewn ystormydd cymdeitb- 
asol; tra y mae y dyn sydd mewn mas- 
nach, a*i holl fywyd yn dibynu ar ei am- 
gylchiadau, yn gorfod rhoi a chymeryd, 
a newid ei fesurau, a throi ei hwyliau i 
ateb pob gwynt gymaint, nes y mae cyd- 
ymffurfio äg amgylchiadau y byd yn 
naturiol a hawdd iddo. 

Nid oedd Mr. Dayies wedi bod yn brio<l 
erioed, na gofai neb braidd ond ef e ei him- 
an wedi bod amo erioed, nae wedi bod yn 
ymdrin ond ychydig, mewn cyrahariaetbÿ 
ä masnach erioed (digon i ddigiò wrth 
fasnach, ond dim digon i'w hadnabod>; o 
ganlyniad, yr oedd wedi cael tyfu a dad- 
blygu yn ei ffordd ei hun yn ddiattalfa. 
Cyfrifai hyn, mewn rhan, am rai o'i hyn- 
odion. Wedi hyny, yr oedd ynddo elfenau 
meddwl annibynol a phenderfynol iawn, 
yn gynhenid iddo ef ei hun; ac yr oedd 
pob peth yn nghyd yn ei wneud yn 
gymeriad arbenig. Yr oedd hen lanc 
arall yn sir Feirionydd yn gyffelyb i oed 
Mr. DaTÌes, ac yr oeddynt wedi treulio eu 
bamser, lawer o hono, yn agos i'w gilydd 
— efe yn Nolgellau, a'r Uall, sef Dafydd 
Robert, Braichbedw, yn Bhydymain. Yr 
oedd y ddau yn meddu peth cyfoeth, a*r 
ddau yn ymgadw rhag gwario fawr o hono 
arno ei hun, ond yn ewyllysio cyfranu a 
gadael en heiddo ar eu hol at aehos 
crefydd. Yr oedd y ddau yn gymeriadau 
bynod, ond yr oedd llawer o'u h^oiodion 
yn dra gwahanol i'w gilydd. Un nodwedd 
arbenig o eiddo Dafydd Robert (gan 
godi un o'r pentwr f el enghraifft o hono) 
oedd, pan yn cysgu yn yr un gwely á 
chyd-ddyn, mynai ef roddi ei ben yn 
nhraed y gwely, a'r traed yn y pen, gan 
sicrhau mai felly, bôn a blaen, oedd y 
ffordd iachaf a mwyaf cysurus o lawcr i 
ddau ddef nyddio yr un gwely. Yn awr, 
yr oedd gan y ddau hen lanc yma bob un 
ei hobby (yr ydym yn defnyddio y gair yn 
barchus fel enw dealledig ar nodwedd). 
Mr. Davies â'r Ysgol Sul yn hobby, a 
Dafydd Robert â'r pwnc o*r posiblrwydd 
i'r paganiaid fod yn gadwedig heb yr 
efengyl yn hobby. Ni f u yr un gweinidog 
na'r un dyn fyddai yn arfer darllen a 
meddwl, a ddelai i gyffyrddiad â Dafydd 
Robert, na fyddai rhaid iddo farchogaeth 
ei hobby ef, neu fyned o dan ei olwynion. 



Digitized by 



Google 



BTWOBAFFIAETH, 



179 



Dìlynai ddyn, gan bjdrn ar ei bwnc fel 

corff y farwolaeth, ddydd a nos, ob c'ai 

gyfleusdra} ac yr oedd llawer iawn o 

graffder dadlenjddci yndde liefyd, a 

gwydnwch didor. Yn awr, nid oedd y 

ddan hen lanc yn cyd-dynu dim. Yr oedd 

y ddau hohby y naill yn myned ar draws 

y llall; ac yr oedd Dafydd Bobert 

mor ddiystyr o deìmladau a chyfleusderau 

pawb eraiU, os c*ai efe bwnio ar ei bwnc 

iddynt, fel y byddai Mr. Dayies yn myned 

yn grac wrtho, ac yn dianc, os byddai 

bosibl iddo, allan o*i gyrhaedd. Unwaith, 

jfT oedd Mr. DaTÌes yn myned o Ddolgell- 

au ar brydnawn Sul i Islaw'rdref i*r Ysgol, 

ac yr oedd Dafydd Robert yn dygwydd 

bod yn y dref ar y pryd, a gwelodd Mr. 

DaTÌes yn cychwyn, a dyma fe ar ei ol ef 

er cael dadleu pwnc y paganiaid; ac wedi 

cyfarch eu gilydd yn fyr, dyma Dafydd 

Roberts yn dechreu dattod llinyn ei gẃd, 

ac yn tynu ei bwne allan, ac yn gofyn i 

Mr. DaTÌes, **Sut y'ch chwi yn esbonio yr 

adnodau hyny yn yr ail bennod o'r epistcd 

at y Rhufeioiaid, — * Canys pan y w y cen- 

edloedd, y rhai nid y w y ddeddf ganddynt, 

wrth naturiaeth yn gwneuthnr y petbau 

sydd yn y ddeddf, y rhai hyo, hìieb fod y 

ddeddf ganddynt, ydynt ddeddf iddynt eu 

hunain: y rhai sydd yn dangos gweithred 

y ddeddf yn ysgrifenedig yn eu calonau, 

a*u cydwybod yn cyd-dystiolaethu, a'u 

meddyliau yn cyhuddo eu gilydd, neu yn 

esgusodi?*" 

Mr. DaTÌes. " Nid wyf fl yn ewyllysio 
siarad â chwi ar y pwnc yna heddyw.*' 

Dafydd Robert. ** Na» gadewch i mi 

gael eich bam chwi ar y geiriau. Gan 

f od y paganiaid y n ddeddf iddynt eu hun- 

• ain, onid y w ýn rhesymol i ni gasglu y 

y gallant fod yn gadwedig trwy y goleuni 

sydd ganddynt, hyd nes celont yr 

efengyl?" 

Mr. D. " Gadewch lonydd i mi, Dafydd 

Robert, 'does amaf fl dcUm eisieu dadleu 

â chwi" 
D. R. ** Ydych chwi ddîm yn meddwl, 

Mr. DaTÌes, y byddai yn help mawr i 

ddwyn anghredinwyr i gredu yr efengyl, 

peaddefid y gwirionedd y gallai y pagan* 
^ iaid fod yn gadwedig trwy y goleu sydd 

ganddynt?" 
Mr. D. " Gadewchlonydd i mi, Dafydd 

Robert, wna i ddim dadleu ä chwi." 
D. R. *<Gadewch i mi glywed eich 

rhesymau chwi ar y materl" 
Mr. D. " Yr ydwyf yn dweyd wrthych 

chwi, Dafydd Robert, rhaid i mi gael 

llonydd geoych chwi." 
i Felly yr oeddynt yn myned eu dau yn 

nghyd i fyny tuag at y Rhydwen— y ddau 

yn ty nu at y ^dwar ugain oed — a Daf y dd 

Robert yn ceisio taflu ei gynllyfan am 
^ Ddiwygiwr yr Ysgol Sul, er èi orfodi i 

ddadleu pwnc y paganiaid, a Mr. DaTÌes 



yn ceisio ei ysgwyd ef i ffwrdd à'r protest 
sarag, "Gadewch lonydd i mi'r dyn." 
Ond nid oedd teimladau moetol Dafydd 
Robert yn malio fawr am ergydion o'r 
fath hyny, a dilyn wrtho fel y gele yr 
oedd ef o hyd. O'r diwedd, trodd Mr. 
DaTÌes o'r ffordd dros y clawdd, i gae yno, 
rhagddo; ond ychydig wellodd hi arno 
wedi hyny, o berwydd aeth yr hen 
Ddafydd dros y chiwdd ar ei ol, a |ẁwntí 
y paganiaid gydag ef. Yn gwel'd nad 
oedd yr un waredigaeth i'w chael y ffordd 
hÒDo, dychwelodd Mr. UaTÌes yn ol i'r 
ffordd, a Dafydd ar ei ol ef ; ac os ydyra 
yn cofio yn gy wir, dilynodd ef i lawr bob 
cam i gapel y Pandy. Buasai yn ei 
ddilyn ef hefyd o ran hyny, pe buasai 
achos, i ben y Gader, o herwydd 'doedd 
yr hen Ddafydd ddim yn gofiüu fawr pa 
)e y baasai y nos yn ei ddal, os buasai 
ganddo glenc o fara a chaws yn ei boced, 
a He i weddlo, neu ry wun i siarad ftg ef 
am bwnc y paganiaid. 

Yr oedd y ddau ben lanc yma yn ddyn- 
ion ag yr oedd crefydd yn brif bwnc en 
bywyd a'u hyfrydwch; ac yr oedd y ddau 
yn hynod, ond yr oedd eu hynodrwydd yn 
wahanol iawn. Yr oedd Dafydd Robert 
yn fynyddig i*r eithafion mwyaf, bron, yn 
ei arferion personol; yr oedd Mr. DaTÌea 
wedi hyny yn drefcl a choethedig yn ei 
ymddygiad. 

Etto, dilynai Mr. DaTÌes yn ei gartref 
fy wyd meudwyaidd iawn, y rban fwyal 
o*i amser. Pan yn llettya yn nhŷ Mr. 
Rowland Hughes, Dolgellau, lle y bu am 
lawer o flynyddau, deuai i'r gegin i gael 
ei brydíau bwyd, ac ynaâii'w ystafèll, ac 
yno y byddai trwy gydol dydd a nos ar 
ei ben ei hun, heb ddyfod fawr oddiyno 
i'r golwg, ond a ddelai i'r addoliad cy- 
hoeddus. Rboddai ambell waith dro 
brychan allan. 

Yr oedd ganddo ystafell eang at ei 
wasanaeth ei hun, Ile yr oedd ei wely, a'i 
Iyfrgell, a'î ystordy, a'i weithdy, a'i hoU 
eiddo yn bentyrau yno. Yr oedd yno 
fyrddau a chadeiriau, a» êofa a Ilawer o 
ddodrefn— peth wedi ei gael ar ol ei 
berthynasau, a pheth wedi dyfod iddo yn 
Ue arian, a mantell Iwyd o hen Iwch dros 
y cwbl, o herwydd nid oedd yr un ferch i 
fyned yno i wneud dim cyfnewidiad ar 
bethau. Mewn un man yr oedd yno 
silífydd â Ilyfrau lawer arnynt, ac nid 
ychydig o Iyfrau ar faterion yr Ysgol Sul. 
Fan arall, flwch mawr yn Ilawn o Iyfrau, 
a phapyrau, a rhifynau gwasgaredig o 
wahanol lyfrau a thraethodau, a thjrraa 
o'i weithiau ef ei hun oedd yn aroa yn 
anwerthedig, a'r cwbl yn mron yn dwyn 
arwyddion henaint Fan acw, wrth y 
ffenestr, mae yna f wrdd cryf, fel bwrdd 
saer, a vice wedi ei ticrhau wrtho, a phob 
math o arfau gôf , a saer, ac eurych, yn 



Digitized by 



Google 



180 



BYWGBÀFFIAETH. 



waflgaredig ar hjd-ddo. Tn un pen iddo 
yr oedd argraff-wasg, o'i lULÌth ef ei hun, 
cymhwys i argraíf u hyshyfleni, yn dwyn 
arwyddioo o fod wedi hod yn segur y 
rhan fwyaf o'i amser. Yn wasgarcdig 
yma ac acw, yr oedd llawer o droellau at 
ddysgu yr egwyddor i blant bach yn yr 
Ysgol Sul, — rhai wedi eu gorphen, rhai 
ar hanner eu gwneud, a rhai wedi dryllio. 
Fan arall, dacw frame fawr fel form 
argraffydd, a ledges i ddal y Uythyrenau 
yn eu lìe, a thẁr o lythyrenau yn perthyn 
iddynt at wasanaeth yr Tsgol Sul, fel y 
gallo plant ddysgu sillebu a darllen trwy 
gysodi y geiriau eu hunain. Dacw ben- 
tyrau o leni o*r wyddor, mewn Uawer 
maint, ac o golofnau o eiriau unsill at 
wasanaeth yr Tsgol. Mewn un man, 
dacw ddamau o hen delyn, o*i waith ef ei 
hun, wedi dyfod yn rhydd oddiwrth ei 
gilydd. Fan arall dyna grwth, a bysedd 
iddo yn ol nif er y tônau a*r hanner tônau, 
yn ddyfais wreiddiol o*r eiddo ef ei hun. 
Dan y gweithfwrdd fan acw, dyna flwch 
mawr, yn llawn o nuta, a screws, a ragpa, a 
files, a gefeilion, a pìncera, a morthwyl- 
ion o lawer math, a punchea, a Uiflau 
bychain, a chwmpas, a phob math o gér 
ag y buasai dyn fuajsai yn fath o jach of 
all trades yn eu hel at eu gilydd yn 
yspaid ugeiniau o flynyddau i gyflawni 
pob math o orchwyUon. Tn y cornel 
draw, dacw hen wlawlen fawr, yn hanner 
cant neu driugain oed man Ueiaf ; ac er 
fod y Uen wedi myned yn Uwydiawn 
trwy ddylanwad ystormydd, mae digon o 
nerth ynddo i orf ucheddu dwsin o*r peth- 
au egwan, dirywiedig, diddaioni, sydd 
yn myned dan yr enw yn yr oes yma. Yn 
ei hymyl, dacw ffon &iwr gref, i'r golwg 
yn ddigon cryf i lorio tarw; ond pan yr 
edrychoch hi, mae yn f wy o ystol nag o 
ffon, ac y mae y perchen weithian yn 
myned a hi allan i'r Marian ar brydnawn 
teg, ac yn agor cymalau ei dau pen hi; ac 
wedi gosod ei chenglau yn eu Ue, eistedda 
arni i f wynhau ei hun â'r olygfá o am- 
gylch. Yn ymyl, dacw deUscope. a 
chwmpas morwr, a dial, Yn nghanol 
anialwch fel hyn y treuUodd Mr. Dayies 
ei fy wyd lawer o hono, yr ysgrifenodd ei 
lyfrau ar yr Ysgol Sul, ac y bu yn 
gweddîo fwy na mwy ar i*w Ufur ateb 
dyben bendithiol i'r byd. 

Bywiai yn gynnil iawn. Yr hwn a 
gyfranodd gannoedd lawer o bunnau at 
achos y Gymdeìthas Genadol, nid oedd ei 
dreuliau personol ef ei hun iddo ei hun 
fawr fwy nag y mae ambell un yn ei 
wario ar dybaco. Yr oedd ynddo lawer o 
dueddiadau cryflon ag a fuasai yn ei 
wneud yn gybydd, oni buasai gras Duw, 
yr hwn oedd yn ei galon ef , yn ei arwain 
i gy nnilo, fel y gallai gy franu at achosion 
•refyddol. Yr oedd yn anwastad a liynod 



ÿn ei gyfraniadau. At rai achosion teü- 
wng, ni chjrfranai ddim, ond cyfodai 
wrthddadleuon gwagsaw yn eu herbyn, a 
throai hwynt heibio yn sychlyd iawn. 
Neu, efallai y byddai ei ysbryd wedi 
myned i anwydau crintachlyd, na roddai 
braidd i ddim at y pethau yr oedd yn 
f wyaf cynhes ei galon tuag atynt. Dyna 
y Gymdeithas Genadol— c'ai y casglydd 
fyned heibio lawer blwyddyn ar ychydig. 
Y flwyddyn ddìweddaf, hwyrach, wedi 
rhoi can' punt; ond hon, o'r braidd y 
rhoddai hanner coron. Wedi hyny, delai 
twymniad o haelfrydedd dros ei jsbryd. 
at yr achos Cenadol, a rhoddai gan' punt 
wedi hyny. Yr oedd yn bur agored i 
gyffroadau, — nid gan areithyddiaeth neb 
— nid gan ddim a ddarllenai y tualian i'r 
Beibl; ond gan gynhyrfiadau ei feddwl ef 
ei hun. Yr oedd yn bur gyfnewidiol 
hefyd. Nid ydym yn ammheu am raì 
o'r symiau mawrion a roddodd at yr 
Achos Cenadol na fuasai, pe gallasai, yn 
mhen wythnos wedi rhoi y rhodd, yn ei 
chymeryd yn ol drachefn; ond buasaî yn 
ei rhoi hi wedi hyny mewn ychydig o 
wythnosau ar ol hyny, ac ychwaneg, 
hwyrach, gyda hi. Yr oedd y cyfnewid- 
ioldeb hwn, hwyrach, yn f wy amlwg ynddo 
wedi iddo fyned i oedran mawr; ond yr 
oedd yn perthyn iddo er yn ieuanc. Fd 
y dywedai yr hybarch Joncs, Dolgellau, 
am dano, ei fod yn gyfnewidiol iawn yn 
mhob peth ond un, sef ei grefydd, — ei fod 
wedi dal yn ei grefydd gyda chysondeb 
ac ymlyniad diwyro, trwy bob amgylch- 
iadau. Nid oedd neb yn ei adwaen yn 
weU na Mr. Jones, ac y mae y dystiolaeth 
yn wirionedd syml. 

Yr ydym yn meddwl ei fod yn ddyn 
pur iawn yn ei grefydd yn mhob cysyllt- 
iad. Y mae wedi cael ei enlUbio gan rai 
trwy daflu drwg-dyb arno yn nglŷn â'! 
gyfoeth, fel pe buasai wedi ei gael mewn 
modd annheilwng; ond yroedd y cyfryw 
ddrwgdybiaeth yn hollol ddisail, a 
gwyddom am rai proflon sicr yn bendant 
yn erbyn rhai cyhuddiadau penodol a 
wnaed yn ei erbyn. Yr oedd yn gynnil 
hwyrach hyd at faî. Yr oedd yn ddar- 
bodus iawn am fod pob swm y buasai yn 
ei fenthyca yn cynnyrchu Ilôg, ac y mae 
y pethau yna,yn gysyllttedig â'r ffaith ei 
fod wedi cael eiddo lawer ar ol chwaer 
undad-unfam iddo, yn ddigonol i gyfrif 
am ei gyfoeth. Efallaiy buasai yn brìodol 
iddo amlygu mwy o gydymdeimlad á'i 
berthynasau yn y trefniad o'i eiddo. 
Bydded hyuy f el y bo, nid oes un sail gan 
neb i gysylltu drwgdyb âg et Nid oes 
ynom un ammheuaeth nad oedd yn hoUoI 
gydwybodol a chyflawn yn ei holl ym- 
driniaeth âg arian. I ni, wedi olrhain 
llawer ar ei bapyrau, a darUen ei gofnod- 
ion o hoU brìf amgylchiadau ei fywyd, 



Digitized by 



Google 



BABDDONIAETH. 



181 



nid yáym wedi gweled dim ag y roae Ue 
i neb aminheu gonestrwjdd trwyadl ei 
hoU ymdriniaeth â phawb. 

Yr oedd ei grediniaeth yn yp efengyl 
yn drwyadl, a'i deimladau crefyddol yn 
Uawn o brofiad a thynerwch. Yr oedd 
yn hoff o feirniadu, yn enwedig o feim- 
iadn geiriaa ac ymadroddìon. Daliai ar 
waU mewn gair yn y fynyd. Yr un modd 
ymadroddion neu ffigyrau fuaBai yn cael 
eu camddefoyddio, gwnai ddifyrwch o 
honynt yn union. Digiai rhai wrtho yn 
hyn, a chyfrifent ef yn sychlyd a chec- 
ni8. Ond yr oedd y Fychdra a'r cecraeth 
yma i gyd yn ymddangosiadol a chwar- 
euol, tra yr oedd ei deimlad yn ddwfn a 
diMfol. Yn mlynyddoedd olaf ei fy wyd, 
byddai yn hyfryd genym ymddyddan ftg 
el am yr efengyl. Byddai ei galon yn 
myned, fel y cybydd at ei aur, at wirion- 
eddau mawrion bywyd tragwyddol. Yn 
y misoedd olaf o'i fy wyd, yr oedd ei gof 
wedi myned mor llaés, fel nad allai ddal 
dim newydd braidd. Llawer cynnyg 
wnaeth ef yn yr amser yma i ddysgu yr 
adnod ganlynol : *' Canys fel hyn y dy wed 
y Ooruchel aV dyrchafedig, yr hwn a 
breswylia dragwyddoldeb, ac y mae ei 
enw yn Santaidd, Y goruchelder a'r 
cysegr a breswyliaf ; a chyda'r cystudd- 
iedig a'r isel o ysbryd, i fywhau y rhai 
isel ysbryd, ac i fywhau calon y rhai 
cystuddfedig.*' Yr oedd yn myned at y 



geiriau fel enaid sychedig at y ffynnon 
ddwfr, ac yma y byddai hiwer o*Ì amser; 
ond yr oedd yn methu yn lan ag adrodd 
yr adnod yn gy wir. Adnodau eraill y 
byddai yn hoff iawn o fyned atynt, ac o 
Biarad am danynt, yn niwedd ei ddyddiau, 
fyddai y geiriau canlynol yn y Rhufein- 
iaid: ^'Am hyny, gan ein bod wedi ein 
cyfiawnbau trwy ffydd, y mae genym 
heddwch tuag at Dduw trwy ein Har- 
glwydd lesu Grist Trwy yr hwn hefyd 
y cawsom ddyfodfa trwy ffydd i*r graa 
hwn, yn yr hwn yr ydym yn sefyll, ac 
yn gorfoleddu dan obaith gogoniant 
Duw. Ac nid felly yn unig, eithr yr 
ydym yn gorfoleddu mewn gorthrymder- 
au," &C. 

Terfynodd ei yrfa a*i enaid yn gafaelu 
yn dŷn yn yr Arglwydd lesu Orist, ac vn 
yr heddwch, a'r cyfiawnhad, a'r gobafth 
gorfoledd sydd i bob credadyn trwyddoef . 

Felly bu farw. Gwnaeth fwy o was- 
anaeth arosol i eglwys Dduw y n Nghymru 
na Ilawer gaf odd f wy o glod nag ef yn eu 
bywyd. Heddwch fyddo i'w Iwch. Coded 
Duw lawer o ddynion etto i gymeryd 
hobbies crefyddol i*w dilyn gyda*r ymroad 
ag y darf u iddo ef wneud, ond iddynt fod 
yn hobbies mor ymarferol a bendithiol 
a'r gangen hòno o wasanaeth crefyddolag 
y mae ei enw ef mor gysylltiedig âg ef 
yn y Dy wysogaeth. 

J>ÍIMM. E. W. 



ISarlilioniartf)* 



CRIST YN CARIO'R GROES. 

T CnniwTBiJL]):— I. Bhaffarwdniad, yn gosod allan y teitaii, a rhagddarpariaeth Crist ar gyfer yr 
adeg.— n. Satan yn galw yr holl ellyllan i frwydr y Groes.— Hwythau yn ymgasglu, a'i anerohiad 
iddynt.— m. Toriadgwawr y dydd.— Gwag-lawenjrdd y ddinaa y noBon hdno.— Jndaa yn myned 
heibio'r llysj yn dy wed y floedd, " OroeBhoelier Bf;** ei gydwybod yn deffro; yn oyfarfod gwŷr yn 
dwyn y groes i'r Uys, ac yntaa yn myned ao yn ymgrogi.— IV. Y OroeB.~Crift yn sefÿll o flaen y 
Ilys nwch ei phen.— Analla pawb i'w chyfodi.— Braw yr angylion a'r oread pan welsant Griit yn 
plygn i'w ohyfodi.— Cychwyniad yr orsrmdaith.— Y. Sfiair, mam yr leso, yn rhodio wrthi ei hon 
rhwng y ddinas a Chalfleuria.— Ei hymson.— Y floedd yn y ddinas.— Yr orsrmdaith yn d'od i'r golwg. 
— Mair yn lleemeirio.— Gwahanol deimladaa y dorf.— Calongaledwch y gwatwarwyr.— Crist yn 
Uesgâa.— Simon yn ei gynnorthwyo.— Yn cyrhaedd Calfaria.— Diweddglo. 

I grogi y ddaear wrth fynwes yr healiaa; 
AI bryniau Baemlwyd ft meinf o risiant, 
Br mwyn cael lle beddrod i Aer y Gogoniant. 
Ba lloer, aer, a haal, yn gwel'd geni blynyddaa, 
A'u (dado mewn henaint i feddrod yr oesan» 
A'r mSn mân eUìadan fa'n prysor ddiflann, 
Gan ddirwyn cyflawnder yr amaer i fynyj 
Troes hen bererinion cynoeBoedd i gana 
Wrth weled rhy w adlan aneglar'o'r lesa, 
Yn niwl y dyfoddl, a'r dyifa fÿw anferth 
Yn dwyn yr Oen dystaw i farw yn aberth: 
A gaUn'r tywyUwoh fa'n hir gynnadleddu 
Yn achos y Groes; y pwno hwn a fti'n d'ijBa 
HoU gryfder meddyliol angyUon y fagddo; 
Y daíth ddyBgwyUedîg o'r liyB i Galfteia 
Oedd bioell ao arswya i gaUn Gehenna. 



Diobaith a brwnt, yw pwnc pwysig ty ahestnn. 

Dydd rhyfedd oedd hwnw— dydd cario y crooB- 

bren; 
Ar Iyfran y nefoedd fe'i rhoed mewn ysgrìfeD, 
Gtan Ddnwdod yn Drìndod, çyn geni amBeroedd 
O t(tr tragwydaoldeb, na meBor ea «^lchoedd; 
Bin CriBt oedd yn edrych o hyd ar y boren 

ganol y dirgel tragwyddol diddeohren; 
O^Uyno fe laohiodd y bydoedd i'r golwg, 

1 sanìa 7 gwagle er dyfbd i'r amlwg, 

Bi (ÿMdd a blethodd gadwyni o ddeddfau 



Digitized by 



Google 



182 



BARDDOHIARH. 



n. 

Ar ganlaa ulTeni, cutnf y galanML 
Ta Bffwydd yr aniàl oedd yn llo0gi*B eirias, 
Y Mni'r diafol, gyda èhom modrwyog; 
Bi udgom rhyfeTTn ei balf owynog, 
Tr hwn gyf odAi at ei fiuẃ gan sngao 
lYom awyr aflfam iddo'i han; ae yno 
^walUai'i aoadl i'w ■einiadiir bíoeddlkwr, 
Ẅb orrna affem ft'i adgaaiad tryetfawr; 
Si hirUaes n<d oedd gref a doleeteínioL 
Trwy dwrf j Hlamaa a'r taranan bythoU 
A tfawrf rhaiadraa tanUyd, a gruddf anan 
IMdaw r damnedigion; o ogofaa 
T craigiaa gwyniae, ae o ^ÿllaa ffiaidd, 
Gan hanner noflo byd v mdr brwmstanaidd, 
Dylifai diaíliaid o bob Airf a daUwedd, 
Gan n&n grooh gan boenaa a chynddaredd; 



TmdyiMi rnai drwy'r mirar ^r leeg adenydd — 
C^threaliaid crwydrol o fin nŷg-aionydd; 
Tmrwyfai eraiU dan dâybeo^n anDvben, 



Gan lasgo ar ea hòlaa greigian uuwu, 
Hyd belmynt fflamiog, wrth ea dnr-gadwynaa; 
Ae eraîU aament gyrUog frig y fflaman; 
Pòb eUyU gwaigam ddoi 0*1 encil allan: 
Oyfodu nnem ar udganiad Satan. 

Doleftâ Batan mewn «Tnddaredd gwallgof,— 
" AUaa eUyllan o bob fiaa ac ogofl 
AUan am nnwaith i adeoniU Gwynfa: 
Hae T»wyaog bywyd genyf yn y ddalfá! 
Chwi, WTÌwyr nflbra, a gwarohodln 'ngorBeâd, 
Gadewoh y faU a'i phyrth yn angbyfannedd-^ 
Tn wag o ddiafliaid, ac heb neb i'w gwyíio: 
AUan 1 gydl pob moment sydd yn pamo 
eyddbwyBÌgiawn. Hae cedym nef yn Befyil 
Tn rhea darìanog, fel mewn ayfrdan erchyU, 
Ar hyd canllawiaa'r neioedd, fel yn dysgwyl 
Arúmad i iymad: mae tawelwch noewvl 
Tn Uwyr ymdaenn drwy nenaddaa'r didinas^ 
Tawèlwch rhyfedd, fel o flaen galanaa. 
Csrmerwch greigiaa yn darianaa rhyfel, 
A meUt traeni yn gleddyfan nfel:— 
Pawb at ei orchwyu Gyrwch ddynion daear 
I ymladd droeom!" 

Tna bloedd aflafar, 
Grechwen eUyllon, lanwai yr agendor 
Bhwng nef ac nfl'em; croeaent droe yr oror, 
Hid gorer ohwaith, ond teymas lydan annhrefh» 
Oar^ef y tiy bUth, yn ei fltarfiaa didrafti; 
Sawyr brwmatanaiad ar ea hvf ddyneeiad 
Oedd yn parlysa hoU elfenaa> cread; 
^tioìItWì dynion yn yr awyr-ddnao. 
A Ilosgai'r galon gan eonynòL nwrdan, 
A berwai'r enaid gan gynddaredd Uidiog» 
A brad, a dichell, at y Grist Bneiniog. 

m. 

HaoUadai'r Ueaad, torai gwawr y dydd 

Fel IlineU Iwydwen gyda godre'r nef; 

Deffroai'r adar yn ea dwydi daU, 

Gan ysgwyd gwlith v nos oddiar en plyf, 

A chann; swn eosaiad oedd yn pêr 

Ohwibana drwy'r gwihUanoedd; ysffwyd wnai 

T ceÌUog balch ei edyn, gan ^ffrcd 

T pentref gyda'i gân blygeiniol, tra 

Dystawai ofin a dawns y ddinas fawr, 

Oedd feddw gan lawenydd gwag a flbl. 

O Balem yníÿd! snt y daUodd tant, 

Na llais hyfl^dwch, yn dy Iysoedd di, 

A Christ, dy Frenin. yn ei ing a'i loesP 

Paham nad ymlonyddaiBt heno mewn 

Hadandod dilef erydd, tm 'roedd Bf, 

Tad Tragwyddoldeb, fel oarcharor gwael 

O flaen goneddfainc goegfalch marwol ddynP 

T ser tryloewon, lampan aor y nef, 

Oedd féi yn Uoegi allan— diflbdd wnaent, 

Tra porthai'r dâmas ei Unserni daer 

Ag olew tanUyd; daUai Uys y fam 

Bron drwy y nos yn olea; hcäbio'r fan 

Ar laeiad dydd fti Jadas fradwr; wrth 

Nesftn i'r fangre, dywai daran floedd 

Tn oiyna'r palmant, a dvstawrwydd Uwyr 

Tn oaalyn; yna bloadd diachete, fel Ueii 



Hdrianw ar y traeth,— '* Croeêhoetíer E/i" 

" OrouhoeUer E/I" ymddnai megyB môr 

gmddeiiìog droa hen adamantaidd graig 

Si galop, yep ddeflroi'r gydwyb odoedd 

Tn cyegu n drwm yn swn y gwaewfljUa 

A'r brad gnsann mian; megTS sarff 

Newynog, gythrnddedig, ar ddihfln, 

T gwyUt ymnyddai am ei enaid neetb, 

Gan gnot a biatha ft'i eholynaa tftn, 

HeUt dychryn aymdanient yn ei frón* 

A chrynai drwyddo gan daranol lais 

Snogrwydd oddifewn: edrychai'n wyU^ 

Gylboas o'i amgylch, fel i diwiUo am 

Tmgaddfo rhagddo'i hananl Bhedai'n wylU 

iyrwj betiyalaa gwag y ddinas fawr, 

Gran fethn dianc dun o*i wydd ei hnn! 

Wrth droed Horiah, cyftirfy ddai wŷr 

Tn dwvn y groea yn barod tna'r Uys; 

Dolefai'ndarcaionas— **Gwae! gwae A! 

Bradydaais waed diniwaid!" Ar y gair, 

Gordasffai ei ewynaa megys nn 

Tn rhoadi Ilam o gyrhaedd arth nen lew, 

A rhedai dan ddolcîain toa'r coed; 

A phan oedd pobl dawd y pentrefydd 

Tn agor drysan ea bythynod U<niydd, 

Ar g^ad hanl, fe glywent lais yn oodi 

O eigion cndd y coedlwyn, gan ymdori 

Tn adsain iyf edd drwy'r dogwyni tanbaid — 

"Ygroesl y groes! bradychais waed diniwaid!'* 

T Bwn a ddtufa, yna Jadas drengodd; 

" T groesl" a lefa yn y tftn amiifiodd! 

IV. 
Tr lesn oedd yn gwd'd y groes erioed, 
Gyn iddi dyfú vn mysg prenaa'r ooed; 
Ble a'i gwyUodd nan yn feeen flMdi* 
A'i wynt a^i aiglodd yn yr henlwen iach; 
Bfe a barodd iddi dyfh'n bren 



dlOB, 

Heb neb ýn meddwl mai âtdyniad byd« 
A nef, ac nflem, fÿddai hon iyw bryd. 

flaen y Ilys, a'i wyneb glan yn waed. 
T saihi'r leen,— yno, wrth d draed, 
Gorweddai'r groes -y groes nad aUai byd 
Çyfk' o ddymon ei chyfodi'n nghyd; 

T baid^ nad allai nn o gedym nca, 

BiU ysgwyd planed ft'i ddehealaw gref, 

Ei tjnmá byth: a Cludst d hnnan oedd 

Tn md a dystaw nwch d phen; a bloedd 

Fnddngol oífom ar ymdori'n Uon'd 

Awyr y ddaear fÿtbgòUedig!— Ond! 

Wele'r Bneiniog-îe, Aer y nej— 

Tn plyga atì! Bi gembiaid ef, 

Hewn arswyd, ddeaent drwy'r eangder maitli^ 

1 nd d drchioa, fel yr daf waithl 
A c^taw wylent wrth oresgyn f^, 
A'i adad yntan yn y dyfbder dal 

Tr haol a^ gwdai, ac a syrthiai'n wdw 
Ar draeth yr wybren. fd yn oer a marw; 
Ac ias marwdaeth deimlai'r oroad wdthion» 
Tn araf gerdded hyd linvnaa'i galon: 
Ond Crist ymaflai ftg adofwynder tawd 
Tn mhren y groes, ac heb na dyn nac angd 
I'w gynnorthwyo, nac i'w gynnal, codai 
HoU wae dynoliaethl Ac o'i fodd wynebai 
I ben Oalfaria, i'r tywyUwoh anferth, 
Lle 'roedd y cledd^ i drywana'r aberthl 

Bn Uawer tyrfa mewn gorymdaith rwysgfàwr 
Drwy byrth Caersalem; Uawer teym eonf!awr 
Osgorddwyd ganddi, wedi concro teymaa^ 
A Uwyr ddifldthio gwlad, a thref, a dinaes 
Pob pren canadfrìg, Ue dyhidlai'r ndoedd 
Bi gwUth noswdthid, bn gwroniaid filoedd 
Tn rhodio danynt, ac yn cerflo'a henwaa 
Ar draws en bonion gyda'n dor gleddyflMi: 
Ond wde heddyw Frenin mwy ei aUa 
Tn cael d arwain— nid i'w anrhydedda 



Digitized by 



Google 



HANES CENADOL. 



183 



Sy*n cario'r groee i'r dienyddle creulawii, 
A thorf watwaras yn fÿrddiynau lawer, 
A llef eu gwawd yn Uenwi yr eangder, 
Yn dilyn ar ei el, gan rydd ymdôni 
Ar hyd y 'strydoedd, megys bron y weUgi. 



Mewn man unigol, ar y dyflfryn gwyrdd, 
Y rhodiai Mair, mam urist, " ail Bfa'r by( 
Enoilfa od o dwrf y ddinas fawr 



Oedd hon, a chysegr santeiddiolaf anian, 
Ijle rhodiai amî bererin wrtho'i hon 
Mewn dwys fyfyrdod, gan ryddhau ei fron 
Drwy ocheneidiaa a gweddlau taer. 

Y llwybrau droellent rhwng y gwinwydd gan 
Ymguddio weithiau dan ganghenau r coed; 

Y coed oedd ddystaw, heb un chwa o wynt 
Yn sisial yn y dail y boreu hwn; 

A'r llwyr dawelwch suai enaid Mair, 
A cherddai'n ol a blaen a'i phen i lawr 
Yn ddelw o dristwch! Syrthiai ambell air 
Yn hanner dirgel dros ei gwefus brudd, 
Fel pan ddisgyna ambell ddefnyn mawr 
DroB rudd y cwmwl fyddo'n glaf o fellt. 
•* O! awr gyfynga 'mywyd!" ebe hi, 
" Pa fodd y dichon i deimladau mam 
Ddyoddef heddyw? Ymlochesu wnaf 

olwg pawb, yn mysff y gwinwydd hyn, 
Nee bo i ofíd suo f enaid blin 

1 drymUyd gwsg;— O! na dd'oi cwsg y bedd 
I fWyn lonyddu 'storm y fynwes hon! 

Na, na, nid felly,— lesu yw efel 

Pa fam ddideimlad a groesawai gwsg, 

A chreulawn haid yn dienyddio'i mab, 

A hithau'n gwybod? O! drugarog Dad! 

Yr hwn oddefaist i'th lawforwyn wael 

I roddi bronau i Fessîa'r byd, 

Cynnalia di fy mhen, hyd nes i'r dydd 

Ofnadwy hwn fyn'd heibio. Nofia, haul, 

T wybren welw, i'r Gorllewin fỳd, 

A tndnau amser fo'n dy wthio'n inlaen 

DroB draethell Iwyd y gorwel; deued nos 

Yn mlaen i oleu ei chanwyllau pefr; 

Ac Ol na ddygai iyw serenol lamp, 

D^alltai oleu ar fwriadau'r nef . 

Mi ftf yn awr i wrando tua'r Uys 

Pa fodd mae'r fam yn cerdded,— O! fy Mab!" 

Tra hi'n llefaru, dyna floedd furmurol 

I*w ehlywed yn y ddinas,— deuai'n nes, 

Yn nes, gan ddiaspedain yn y porth 

Wynebai at Galfaria: yna daetn 

Gatrawd o filwyr yn eu helmau dnr, 

Gan çario yn ddeheuig ea gw&ewffyn; 

I*w dilyn wed'yn, deuai rhes o wŷr 

Hynafol, gwargrwm, gyda gwenllaes farf, 

Yn dangos llawn addfedrwydd oed a phwyll— 

Hen ofifeiriadon ac athrawon ynt, 

(Casglant y nerth addawodd henaint, er 

Bhoi bloedd o wawd i*r Hwn sy'n cario'r groes) ; 

Ac yna'r lesa. *' Ahl" dolefai Mair, 

Ac ymollyngodd ar winwydden braff 

Oedd yn ei hymyl; pan ddadehrodd hi, 

Y dyrfa drystfawr gyrhaeddasai'r fan. 
Yn nghanol cythiwfl y gwatwaredd oU, 
Ymdoddai llawer calon lednais mewn 
Prudd gydymdeimlad ac wylofain dwys, 

Y rhai ddilynent fel cynhehrwng mawr 
Yn anfon un i gysgu hyd y fam, 



Yn ngwely*r bedd; GyflTelyb oedd y dorf 

Alarus oedd yn dilyn Grist a'i groes. 

•• Efe iachâodd fy ngwahanglwyf i," 

Medd un, a'r dagrau'n boddi'i lygaid; •' Hwn 

Adferodd fywyd i fy mhlentyn i;" 

** Gan hwn y cefais innau lygaid têr 

I wel'd gogoniant creadigaeth Duw;" 

'• Hwn a gyflfÿrddodd â fy elor i 

Pan oeddwn ar y flordd i'r dystaw fedd;" 

" O! gyfaiU adfyd! cymwj'naswr hael, 

Tarian y gwan yn nçhanol byd o wae." 

Ond bloeddiai canmil gyda tnaran-Iais, 

•• Ymaith ag Ef." nes boddi'r wylo i gyd. 

Y ddaear oedd bron aç ymrwygo'n ddamau, 
Gan gydymdeimlad â'i Chreawdwr mawr, 
Bob tro cyfltyrddai'i mynwes gyda'i droed 
Blinedig, tra 'roedd calon haiam dyn 

Mor oer, ddiystyr, ag fydd craig y môr 
Pan fyddo'r Uong yn cael ei daraio panddi. 

Y corff gymhwyswyd i'r tragwyddol Fab, 
Oedd ar ymddrylüo ar y creigiau erch, 
A 'stormydd dystryw yn cryfhau o hyd, 

A gwên ei Dad bron, bron, diflanu'n llwyr, 
Gan nerth y dymhestl,— yntau'n dyodde'r oU 
O'i fodd. yn ddystaw, dros yr adyn brwnt 
Oedd yn ei watwor ac yn gwawdio'i boen! 
Ond, wele Ef o'r diwedd yn llesgâu! 
Yr Hwn gyfodai'r ser i'w cylohrodfeydd 
A blaenatfi fysedd, heb ddiöVgio dim; 
Ni phallai'i nerth wrth godi haul i'w le, 
A rhoi gwregysau am leuadau fyrdd; 
Ni theimlodd wendid yn ei gadam fraich 
Wrth ddal y bryniau mewn cloriíinnau teg; 
Tad tragwyddoldeb yw;— ond wele Hwn 
Yn llwyr ddiflfygio dan bechodau'r byd! 
Anrhydeddusach, Simon, ydwyt ti, 

herwydd cynnorthwyo dwyn y groes, 
Na phe buasai un o fydoedd Duw 

Yn cario'th enw ar ei fynwes wen, 

1 fflamio byth drwy eangderaa'r neT. 

Ond i Galfaria fe gyrhaeddodd Crist 

I'r foment a benodwyd gan ei Dad; 

Ac yno i'w dderbyn yr oedd uflfem ddu 

Yn rhengau arfog, ao yn chwythu t&n 

I'w wyneb; cwpan ei ondiau oedd 

Yn berwi hyd yr ymyl— yntau'n wan 

Gan glwyfau; a phob angel yn y nef 

Yn methu'n gUr a'i wel'd gan fwg y frwydr, 

A*u bysedd cain yn marw yn y tànau: 

Ond toc disgynodd un ymadrodd byr, 

Ond nerthol, dros ei wefus welw, pan 

Ar riniog trane,— ** GobphbwwydI ewch yn 

mlaen,**— 
A dynodd nef a haul o'u galar wisg. 

Byth-gysegredig fydd y Ilwybr hwn 
A deithiodd lesu pan yn cario'r groes; 
Anwylfan seintiau fydd y f an am byth, 
A syUant aino o dragwyddol fÿd; 
Angylion ymbleserant hyd-ddo, gan 
AddoU, canu, a rhyfeddu'r lawn; 
Bdrychir amo gan y Tad ei hun, 
Wrth dderbyn yr eiriolaeth ar ein ihan; 
Ao O! na syUed dynion arno byth 
Ond drwy eu dagrau me?ra gweddîau dwys. 

TAIJEBIir HlBAETHOG. 



HANES CENADOL—CHINEAD DYCHWELEDIG. 



Mab yr hanes dydçlorol sydd yn canlyn, 
am un ag sydd wedi myned i laf urio feí 
efengylwr yn mysg ei gydwladwyr yn 
Singapore, yn cael ei adrodd yn Nghof- 
ûuit y Parch. W. C. Bums, A.C., cenadwr 
€'r Eglwys Henaduriaethol Seisnìg. 
Ar ymwelìad blaenaf Mr. Bums â Fech- 



nias, cafodd yn mysg y rhai blaenaf o*i 
wrandawyr un tua deunaw neu ugain oed, 
a elwid 3i-boo. Ei faintioli yn hytrach 
dan y cyffredin o'i wladwyr, a chanddo 
lygad a gwynebpryd mwy agored na 
chyffredin, a'i ddull yn rhydd a hyderus, 
fel y tynodd sylw buan ein cenadwp. Yr 



Digitized by 



Google 



184 



6WTL BAGABAIDD. 



oedd eí ief jUfa mewn bywyd jn awch 
na'r doeberth çTÍEredin o gelfjddjdwjr, 
a*i addjsg jo hjtrach jn dda jn ol ei 
■ef flUa. £i waith oedd oerfio enlnnod 
bjchain mewn ooed, i deian ei wladwjr 
enlnnaddolgar, o bob amijwiaeth a dnll 
o waith— rhai plaen a rhad, arhai o*r 
ffnrí fwjaf cjwrain a dmdfawr. Pe 
bnasai 8i-boo o jsbtyd remetrins, bnasai 
jn fwrtliflefjll ac jn erlid Meistr Bnms 
am ddwjn ei gelfyddjd ef i berjgl; ond 
jn lle hjnj, efe a ddangosodd jsbr jd o 
jmchwiliad difrifòl a gwirioneddoC er 
lòd jr jmchwiliad j fath %g jr oedd holl 
ragfeddiaonan, a rhagfaman, a thaedd- 
iadan j meddwl a'r galon jn erbjn j 
gwirionedd, — jn jmchwiliad jn jr hwn 
jT oedd holl ddjlanwad cjfeiUion, a*i holl 
ragoljgon jotan mewn bjwjd, jn cael 
en bwrw i ben chwith j glorían. Trwj 
rat Dnw, efe a wnaeth jr jmchwiUad 
difrifol hwnw gjda j fath sjmledd a 
chjwirdeb, fel jr arweiaiodd jn fnan i 
argjhoeddiad trwjadi o wiríonedd ein 
crefydd, a hjnj i broffes benderf jnol o*i 
Ifydd, er pob enbjdrwjdd; ac jn j fath 
le a Pechnias, nid oedd j perjgion jn 
jchjdig na bjcliain,— jn Ilawer mwj 
nag jn Amoj, lle jr oedd presenoldeb 
corít llnosog o ddjchweledigion, a chrjn 
gjmdeitlias o SaeBon, a'r llnman Frjd- 
einaidd jn dal allan obaith am ddiogel- 
wch a chjmhorth mewo adeg o gjf jng- 
der, er nad oedd jr amddiffjniad na'r 
cjmhorth tjmmorol hwnw eríoed wedi 
caèl pwjso amo gan ein djchweledigion 
jn Amoj, Ilawer Ilai ei gefnogi. 

Tr oedd nn o> aberthan cjntaf j gal- 
wjd 8i-boo i'w wnead jn un mawr. Yr 
oedd j gorchwjl o gerflo enlunod i'w 
roddi i fynj, a chjda hynj ei unig fodd- 
ion cjnnaliaeth, a'r moddion hwnw jn 
barchus, ac jn dwjn elw mawrmewn 
llaw fedrus fel jr eiddo el Ond er ei 
anrhjdedd, ni phetrusodd. Efe a'i tafl- 
odd i f jnj ar unwaith, ac a'i bwriodd ei 
hun ar Bagluniaeth Duw; ac ni ofjnodd 
ac ni cbafodd unrhjw gjmhorth oddi- 
wrth j cenadwr, ond jmroddodd ar un- 
waith i droi ei fedrusrwydd fel cerfiwr 
mewE fFordd newydd a chyfreithlon, a 
daeth yn fuan yn alluog iV gynnal ei 
hun ac i gynnorthwyo ei fam. Yr oedd 
uh fantais yn perthynu i'w drefn newydd, 
sef ei bod yn hawdd ei chludo. Gjdag 
jchydig gyllyll bychain, ac ychydig geryg 
olifaidd, gallai ddwyn yn mlaen ei waith 



jn j nan j mjnai gjmerjd ei eistedd&, 
a ch jmerai j fantais o hjn jn fjujch i 
ddwjn jn mlaen wuth ei Arglwjdd, im 
jn ddiwjd jn ei waith ei hnn. Cjmerat 
weiihian d eisteddle jn **nghwch j 
newjddion da," pan allan ar daith jn 
efengjlu; a thra j bjddem jn rhwjfo 
jn araf i tyny rjw afon nen gilfach, nen 
jn cael ein cludo jmaith o naen awel o 
wjnt teg i rjw borthladd pell, bjddai 
8i-boo jn brjsnr wrth ei orchwjl; ac 
mor fnan ag j cyrhaeddem ein man, 
teflid j gwaith a*r celfi i gadw, a chjda 
ei Feibl ac jchjdig draethodan jn eî 
law, allan ag ef i ddarllen nen siarad â'r 
bobl, ac i adael ei negeswyr dystaw o'i 
ol. Mae gan ein heglwys yn y ffordd 
hon y budd o aml efengylwr defnyddiol, 
jn rhjdd o bob tranl i*w chyllid; oblegid 
jr oedd Si-boo jn mhell o fod jr nnig nn 
a roddent arian, ac jn fjnych, ddjddlan 
o wasanaeth rhad. Yr oedd rhai o'r nn 
gelfyddjd ag efe ei hnn jn defnjddio en 
hamser jr un modd. Mae cariad at 
fjfjrdodan Beiblaidd bob amser yn 
perthjn i gjmeríad j dychweledigion yn 
China. Ychjdig, os neb, oedd yn fwj 
mjf jrgar a diwjd ua Si-boo, ac ychjdig 
oäd jn fwj Ilwjddiannus nag ef. Gall- 
ech glywed ei lais clir a llon ef foreui 
canol djdd, a hw jr, jn darllen jn nchel 
rjw ranau o'r jsgrythjr, neu awdnron; 
neu jn jr un dôn uchel, oblegid j mae j 
Chineaid jn mron i gyd yn darllen jn 
nchel, a hjn j jn aml ar eîthaf en Ihus, 
pan jn rhoddi jn eu cof rjw ran hoflí o 
air Dnw, ac fellj bjdd Uawer, jn gjstal 
a hwj en hunain, jn cael j âmtais o 
gljwed rhan o'r jsgrythyr, nen emjn 
hjfryd, yr hon jn f jrnych a genir wedi 
ei gosod jn j cof. Y diwjdrwjdd hwn 
mewn myfyrio, a chysondeb ei gjmerlad 
Cristionogol drw j j blynyddau o'i broffes 
o'r ffydd, a'r gydnabyddiaeth ddeallns a 
feddai â'r gwirionedd dwyfol fel cyfnn- 
draeth, a nododd Si-boo i'r Genadaeth 
ddyddorol yr anfonwyd ef iddi, tra yr 
oedd ei fywiogrwydd naturiol, a'i anni- 
byniaeth meddyliol, yn ei dueddu ac jn 
ei gynnorthwyo i ymgymeryd ä gwaith o 
anturiaeth ac anhuwsder. Pe byddai 
Cristionogion yn gyffredin yn fwy tebjg 
i Si-boo, dygid llawer iawn rawy o ddaioni 
yn mlaen yn y byd, a chyflymid yr 
amcan mawr a gogoneddus o ddwyn 
teyrnasoedd y ddaear yn eiddo i lesn 
Grist. — W. J., Amlwch, 



GWYL BAGANAIDD. 



• Mr. Gol.,— Diolch yn fawr am y Cenad- 
wr, y mae chwech rhif jn wedi cjrhaedd 
Dnddhi jn ddiogel, nn drwj Loegr, a'r 
lleill drwj San Francisco. Cefais j di- 



weddaf jchjdig o ddjddiau jo ol. Cod- 
odd hiraeth amaf wrth ei ddar)len. 
Bjddai jn dda annhraethol genjf alln 
rhedeg drosoddi a chael awr o ymddyddan 



Digitized by 



Google 



GWYL BAOANAIDD. 



185 



ft rhai o'r cyfeillîon y gwelais eu henwau 
ynddo. Pe byddai yn djrgwydd i mi 
orfod gadael India cyn terfynu íy nhaith 
ar y ddaear, credwyf maì 1 Americay 
cyfeiriwn fy nghamrau. Y mae yna 
lawer o bethau yn f wy cydweddol â*m 
syniadau nag a welais mewn un rfaan 
arali o*r byd. Ond nid gwiw arfaethu. 
Y mae profiad wedi dysgu **nad eìddo 
gwr ei ffordd." Yr wyf yn foddlon byw 
a marw lle y gwelo fy Nhad nefcl yn 
oreu fy ngo od. Ond, fel y dywedais, 
cododd y Cenadwr hiraeth ynwyf am 
America. Dysgwyliaf bellach weled ei 
wyneb yn rheolaidd bob mis. 

Nid wyf yn gwybod yn iawn beth i 
ysgrifenu atoch y tro hwn, nid am fod 
prinder testunau, ond am fod gormod o 
honynt yn ymgynnyg i'm meddwl. Pe 
yr ysgrifenwn yr hyn a wasga fwyaf ar 
ty meddwl, Ilythyr Uwythog o drallod 
fyddai genyf i'w aufon. Pedwar mis o 
newyn wedi ei ddilyn gan y cholera 
fyddai y testun; ond gwell genyf adael 
hyn o'r neilldu yn breBenol. Digon yw 
dy wedyd fod yma yn agos ddeuddeg mil 
o bobl wedi by w ar lai na hanner digon 
o ymborth am y pedwar mis diwedd^ — 
fod lluawB mawr wedi meirw o*r choUia 
yn ystod y mis diweddaf , yn mhlith pa 
rai yr oedd tri o*r plant amddifaid perth- 
ynol i ni— fod y Uy wodraeth wedi estyn 
i.ni bob cymhorth a elUd roddi dan yr 
amgylchiadau— a bod eîn cyfyngier yn 
lleihau er pan y dechreuodd y tymmor 
gwlawog dair wythnos yn ol. Efallai 
y caf gyfleusdra etto i roddi i chwi bennod 
•r hanes y newyn — ni ddywedaf ragor 
am dano yn bresenol. 

Yn mis Mawrth, bum aUan am bythef- 
nos yn pregethu yn mhlith pobl nad 
oeddynt wedi cly wed yr efengyl erioed 
o*r blaen. Mela, neu fath o ffair gref- 
yddol» a gynnelir yn fly nyddol tua deugain 
müldir oddiyma, a'm harweiniodd i'r 
cyfeiriad a gymerais. Tybiwyf y byddai 
ychydig o hanes y daith, a*r "Mela," 
mor ddyddorol a dim i'ch darUenwyr, a 
rhydd iddynt gipdrem ar yr hyn yw 
pregethu yn mhlith paganiaid. Gan fy 
mod yn byw yn hoUol unig, a byth 
yn dyfod i gyffyrddiad â phobl 
wareiddiedig, nid oes genyf lawer o 
. waith parotoi cyn cychwyn i daith. Ond 
nÌB gailaf wneud heb ryw gymaint o 
ddarpariadau. Pabell fechan ydyw y 
peth cyntaf sydd eisieu, gan nad oes yn 
India hotels a lodŷing'houses, lle y gellir 
aros dros y nos; ac y mae rheolau caate 
hefyd yn gwahardd Hindwaid i dderbyn 
i'w tai bobl walianol iddynt eu hunain. 
Pan yn teithio, byddaf yn Uogi ŷch i 
gludoT babelL Cyûog yr ỳch a'r dyn 
sydd yn ei ddUyn ydy w deuddeg cent y 
dydd. Heblaw y babell, rhaid cymeryd 



Uestri coginio a bwyta, yn gystal a*r 
lluniaeth angenrheidiol. Nis gelUr ben* 
thyca Uestri yn India. Pe byddai i mi 
gyffwrdd á Uestr perthynol i Hindw, nis 
gaUai ef byth ei ddefnyddio ar ol hyný. 
Byddai fy nghysgod yn ddigon i halogi 
pob Uestr yn ei dŷ. Gwelwch wrth hyn 
fod yn rhaid cario amryw bethau ar dafth 
yn India, na feddyliai un pregethwr am 
danynt yn America. Ar ysgwyddau 
dynion y cludir y pethau hyn. DuU y 
Singrowliaid ydyw crogi dwy fasged, un 
wrth bob pen i bastwn, a gosod hwnw ar 
yr ysgwydd. Cludant feichiau trymion 
yn y dull hwn. 

Cymerodd dri diwrnod i deithio deugain 
milldir. Am ddeg miUdir ar hugain,. ni 
chawsom ond pump o bentrefydd bych- 
ain, gan fod y ffordd yn arwain drwy 
anialwch a choedwigoedd. Yn un o*r 
pentrefydd hyn yr arosasom y noson 
gyntaf. Cawsom fwthyn gwag ar ochr 
y ffordd, ac felly ni bu yn angenrheidiol 
gosod i fyny y babell. Ar daith o*r fath 
hon, byddaf yn gadael o*r neiUdu lawer 
ddodrefn bywyd gwareiddiedig. Ni 
byddaf byth yn trafferthu i gario cadair, 
na bwrdd, na gwely ychwaith; er nas 
gelUr cael y ddau gyntaf mewn un man, 
gan nad ydy w y bobl yn eu defnyddio. 
Am wely, byddaf yn cymeryd gwrthban, 
neu rywbeth cyffelyb i*m canlyn, ac yn 
benthyca y peth a elwir yma yn Charpai, 
hyny y w, math o bren gwely, o wneuthur- 
iad hynod o hynafol, a*i waelod o raffau 
gwellt plethedig. Gwerthir y rhai hyn 
yn gyffredin am wyth neu ddeg cent. 
Rhaid i mi gyfaddef nad ydyw y rhai 
sydd genyf gartref yn Uawer gweU, ond 
eu bod tua hanner líath yn hŵy. O bed- 
aîr i bum' troedfedd ydy w eu hyd arferol. 
Felly, geUwch wybod nad ydyw y bobl 
yn arfer ymestyn pan yn cysgu— rhyw 
grebachu yn eu dauddwbl y maent. 

Y rheswm am hyny ydyw, nad oea 
ganddynt ddigon o ddUÌad i*w gorchuddio 
pe yr ymestynent. Y ddaear, ipodd 
bynag, ydy w gwely y rhan luosocaf o'r 
trigolion, a Ue nas gellir cael Charpai, ar 
y ddaear y byddaf finnau yn cysgu, a 
byddaf yn mwynhau hyn Uawn cystal a*r 
Uall. Y ddaear hefyd ydyw fy mwrdd 
a'm cadair. Pan v bydd y bwyd yn bar» 
od, Uedaenir y Manhet sydd yn gwnend 
fy ngwely, ac yna rhoddir Uian gwyn 
gUn dros hòno. Yr wyf yn ofálua i gael 
hwn bob amser. Yna gosodir y bwyd ar 
nn ochr, a byddaf finnau yn dyosg ty 
esgidiau, ac yn eistedd a'm coesau yn 
groes i*w gUydd fel teiUwr, aryroclir 
arall, ac yn mwynhau fy mwyd yn hyood 
yn gyff redin, Rhy w ddull lled farbaraidd 
a hynafol ydyw hwP) ond hynod mor 
fuan y mae dyn yn cynnefino ftg ef. 
**Practice mahes a master*' 



Digitized by 



Google 



18G 



GWYL BAGANAIDD. 



Cyrhaeddasom y pentref y cyfciriais 
ato yn Ued gynnar, gan mai yn y bore y 
byddwn yn teithio bob amser. Cyn- 
nwysa y pentref tua deugain o dai, ond y 
maent yn hynod wasgaredìg. Yn yr 
hwyr, ymdrechais gael ychydig o*r bobl 
yn nghyd i ymddyddan â hwy am y 
Gwaredwr. Llwyddais wedi hir drafferth 
i gael wyth neu ddeg ar ochr llwybr yn 
un pen i*r pentret. Gwaith lled anhawdd 
ydy w dechreu siarad am yr efengyl wrth 
bobl nad ydynt erioed wedi ei chly wed, 
ac yn neiUduol wrth rai ag y mae eu 
syniadau crefyddol o'r radd iselaf. Eu 
holi yn nghylch eu crefydd eu hunain 
ydyw y dull fyddaf fi yn ddefnyddio yn 
f wyaf cyffredin, nes eu harwain at ein 
crefydd ninnau. Gwaith araf ac anhawdd 
ydyw, gan nad ydyw eu syniadau yn 
myned yn mhellach na*r bywyd presenoL 
Credant mewn ysbrydion a bwganod, a 
phrìodolant bob math o drallod a choUed 
i weithrediadau y rhai hyny. Yna abertb- 
ant fychod geif r, a chywion ieir iddynt, 
er eu cadw yn foddlawn. Nid ymddengys 
fod un cysylltiad yn eu meddyliau hwy 
rhwng yr aberthau hyn â phechod, a 
gwaredìgaeth oddiwrth hwnw, na dim 
un dymuniad cysylltiedig â byd aralL 
Y byd a'r bywyd presenol ydyw hoU 
gylch eu bodolaeth feddyliol. Anhawdd, 
gan hyny, ydyw rhoddi syniad iddynt am 
grefydd sydd yn dal cysylltiad â byd 
araU, ac yn cynnyg gwaredigaeth iddynt 
oddiwrth bechod fel drwg ysbrydoL Y 
cam cyntaf ydyw rhoddi iddynt ryw 
syniad am Dduw, a'u cysylltiad âg Ef , 
ac am bechod fel trosedd yn ei erbyn Ef. 
Wedi ychydig o ymddyddan am y bwgan- 
od a'r ysbrydion, a*r duU a'r dyben o'u 
haddoli, defnyddiais ddammeg y mab 
afradlon er rhoddi drychfeddwl iddynt 
am Dduw, a'n hyraddygiad ninnau tuag 
ato. Nid darllen y ddammeg a wnaeth- 
um — buasai hyny yn annyoddefol gyda 
phobl o'r fath hyn — ei hadrodd yn syml 
fel chwedl ydyw yr unig ffordd i sicrhau 
sylw. Byddai yn ynfydrwydd siarad am 
ddylanwad ymddyddan fel hwn am y tro 
cyntaf â phobl mor isel eu syniadau. Nid 
magic ydyw yr efengyl, y gellid dysgwyl 
iddi wneud gwyrthiau cyn y byddo yn 
cael ei deaU. A'n gwaith ni ydy w cyíiëu 
1 feddyliau y bobl hyn oleuni yr efengyl 
yn y duU goreu a aUom, gan ddysgwyl 
am ddylanwad oddifry i wneud y goleuni 
yn effeithiol. Hyderaf y caf ymweled â'r 
pentref hwn cyn hir etto, gan fy mod 
wedi dyfod yn gydnabyddus â'r trîgolion. 
Dranoeth, wedi taith o bymtheg miU- 
dir, trwy anialwch a choedwigoedd, 
cyrhaeddasom Mabari, pentref yn cyn- 
nwys tua dau gant o dai, perthynol i 
Ràjàh, neu dywysog SingrowU. Saif ar 
lanerch o dir rhwng dwy afon, a phres- 



wylir ef bron yn hoUol gan Hîndwaid. 
Perthynai yn ddechreuol i'r cynfrodorion, 
ond ymlidiwyd hwy i'r anialwch gan yr 
Hindwaid tua deugain mlynedd yn oL 
Gosodais i fyny fy mhabeU dan gysgod 
coeden gauadfrig yn nghanol y pentref. 
Cymer tua chwarter awr i roddi y babeU 
i fyny. Y mae yn gynnwysedig o ddau 
bolyn unionsyth, tua chwe' troedfedd 
o uchder, pa rai a osodir i sefyll ar y 
ddaear tuag wy th troedfedd ar wahan; ac 
yna cysylltir hwy â pholyn araU, a 
gosodir llen drostynt, comelau pa un a 
sicrheir wrth begynau wedi eu curo i'r 
ddaear. Gwna dŷ Ued gysurus ar y 
cwbl, oddieithr iddi ddyfod yn ystorm. 
Yn mhen ychydig amser, daeth amryw 
o'r trigolion i edrych arnom, yn eu plith 
yr oedd prif offeiriad y pentref. Cefais 
ymddyddan maith a dyddoroi âg ef. Yn 
yr hwyr, er denu ychydig o bobl yn 
nghyd, dechreuasom ganu emyn, a 
Uwyddodd y cynUun yn rhagorol — daeth 
tua deg-ar-hugain o bobl o'm cylch, a'r 
cynUun a ddefnyddiais oedd esbonio yr 
emyn a ganwyd. Yna canwyd un arall, 
yn cynnwys cyfeiriad at ymgnawdoliad, 
bywyd, a marwolaeth y Gwaredwr. 
Bhoddodd hyn gyfleusdra i draethu yn 
helaeth am yr hyn a wnaeth efe drosom. 
Treuliasom yn agos i dair awr yn y dull 
hwn; ac yu y diwedd, cefais wahoddiad 
gwresog i ymweled â hwy draohefn. 
Prin y geüw pobl America beth fel hyn 
yn bregethu. Ond dyma yr hyn yw 
pregethu yn mhlith paganiaid, ac nis 
gaUaf fi weled un gwrthwynebiad i'w alw 
yn bregethu. Gwir nad oes Ue i ddy- 
wedyd yn gyntaf, yn aí/, ac yn drydyâd^ 
dan amgylchiadau fel hyn; ond rhoddir 
gwybodaeth o Dduw yn Nghrist i'r bobl, 
a thyna yw pregetli wedi y cwbl. Nid y 
duU sydd yn gwneud pregethu ; ond yr 
hyn a draethir, beth bynag fyddo y duIL 
Y trydydd dydd cyrhaeddasom ben ein 
taith, y fan lle y cynnelir y " Mela." 
Rhaid dywedyd gair am hanes y Ue. Tua 
deugain ml. yn ol, darganfyddwyd glo yn 
y gymydogaeth, a ffurfiwyd cwmpeini o 
fasnachwyr yn Mirzapore i weithio y glo. 
Pan y clywodd y Brahminiaid— offeiriaid 
yr Hindwaid— am y glo, tybiasant fod 
yma gyfleusdra iddynt hwythau hefyd 
i wneud tipyn o elw. O ba le y daeth y 
glo, tybed? Dyna y gofyniad naturiol yn 
mhlith pobl anwybodus. Atebwyd hwy 
gan y Brahrainiaid, " Y dduwies à'r genau 
tanüyd" a'i cynnyrchodd; a chan iddi ei 
gynnyrchu yn y fan hon, rhaid fod y Ue 
yn gysegredig, a dylid ei haddoU. FeUy 
dechreuwyd addoli y dduwies, ac yn 
raddol ffurfiwyd gwyl fiynyddoí i'r per- 
wyl. Erbyn hyn, cyrcha deg neu bymtheg 
mil o bobl i'r fan bob blwyddyn. ** Y 
dduwies a'r genau tanUyd " ydy w y tán 



Digitized by 



Google 



GWTL BAOANAIDD. 



187 



laiiddaearol a achosa ffrwydrìad mynydd- 
oedd tanllyd (yolcanoes). Gelwìr rayn- 
yddoedd tanUyd yn Iwálámwkhi, hyny 
yw, genau tanllyd, gan y dywedir maî y 
ddnwies sydd yn agoryd ei genau. Nid 
€»68 yn India yn bresenol ond rhyw un 
nea ddau fan lie yr ymddengys tân. T 
nae y manau hyny yn hynod gysegredig, 
a chyrchir atyot gan dyrfaoedd anferth 
ar adegau neillduol. Ceir mewn amry w 
fánan hefyd ffynnonau poethion. Priod- 
oUr y rhai hyn i bresenoldeb yr un dduw- 
ies, ac ystyrir hwy yn fanau cysegredig. 
Nid oes yn nghymydogaeth Singrowli yr 
un arwydd o breseneldeb tân tanddaearol. 
Chwiliais yr hoU ardal, gan ddysgwyl 
gwfAeà rhy w olion ffrwydriad yn yr oesau 
gynt; ond nis gwelais y radd leiaf. Yr 
unig reewm dros ystyrîed y fan yn 
gysegredig i'r dduwies ydy w, presenoldeb 
y glo, a bod y Brahminiaid, er mwyn elw, 
wedi dytgu y wlad i gredu mai y dduwies 
a gynnyrchodd y glo o'i genau tanllyd. 
Yr un gair a ddefnyddir yn yr Hindi am 
lo ac am goals, neu farwor. Koelà y 
g^wlr y ddau. Sylfaena y Brahminiaid 
eu hathrawiaeth ar hyn, a dywedant mai 
y emdêrs a f wriwyd allan o enau y dduw- 
iea ydyẃ y glo. Ymddengys peth f cl hyn 
yn Ifolineb i bobl America; 'ond credir ef 
gan hoU drigolion y wlad hon; ac nid ar 
nnwaith y gellir dadwneud yr addysg 
maent wedi dderbyn. Y gwir yw, fod 
penonoli galluoedd natur, a'u haddoli fel 
personau dwyfol, ỳn hynod naturiol i 
ddyn, ac nid yw addoliad y dduwies hon 
ond personoliad o allu anianyddol, dirgel- 
wch pa un sydd yn anhysbys i*r bobl. 

, Gellir dywedyd yr un peth am hoU brif 
ddnwiau yr Hindwaid— personoliad o 
allneedd natur ydynt yn ddechreuol. 
Oellwch weled wrth hyn fod addysg an- 
ianyddol yn offeryn tra effeithiol er dad- 
ymchwelyd eulunaddoliaeth. Byddai 
ychydig wybodaeth syml am gyfansodd* 
lad y ddaear yn ddigon i anfon enw y 
dduwies danllyd hon i ebargofíant bythol. 
Gellir gwneud yr un sylw am hoÙ 
ganghenau gwybodaeth. Gan hyny, yr 
WYf û yn credu nad anfuddiol nac ao- 
mhriodol ydyw i genadon dreulio arian 

I ac amser hefyd i roddi addysg gyffredin 
•<^ i'rbobl. Tybir gan rai na ddylái oenadon 
wneud dim ond preget^iu, yn ystyr gyf- 
y^g^t 7 9AÎr. Ond nis gallaf fl dderbyn 
yr athrawiaeth hòno: dysgu y bobl yn 
mhob peth, fel y caniatâ amgylchiadau, 
ydyw cynllun fy mywyd hyd yma. 
Ond i ddychwelyd. Rhy w le h^mod o 

, anghysbell ydyw cartreíle y dduwies yn 
SingrowIL CUfach rhwng y bryniau, 
yn llawn o anialwch a chymoedd, lle y 
preswylia eirth, teigrod, llewpardiaid, a 
bwystfilod eraiU, ydyw. Oddieithr chwe* 
dÂwmod y " Mela," nid oes neb yn 



myned î*r Ue drwy y flwyddyn ond yr 
oiíeiriad, swydd yr hwn ydyw cyflwyno 
addoliad i'r dduwies bob boreu. 

Saif y dduwies ar fath o hlatform 
pedaironglog, saith neu wyth Uath bob 
ffordd, a thua dwy droedfedd o uchder. 
Ar ganol hwn saif math o dcml fechan, 
tua dwy drocdfedd o hyd ac o led. Yn y 
deml, gwelir dam o garcg lefn gymaìnt 
a Ilaw dyn, a dyna ystyrir yn arwyddlun 
presenoldeb y dduwies. Nid oes arni yr 
un fath o ddelw o gwbl. Cymerwyd y 
gareg o*r afon yn ymyl, a gosodwyd hi i 
fyny yn y fan crybwylledig. Gwelir 
degau o geryg cyffelyb o gylch y Ile, ond 
i'r gareg hon y cyflwynir addoliad. Un o 
erthyghiu ffydd gyffredinol yr Hindwaid 
ydyw, fod bodau dwyfol yn ddarostyng- 
edig i grediniaeth eu haddolwyr. Gall 
dyn gymeryd i fyny â rhyw ddarn o 
gareg, neu bren, neu delpyn o glai;— os 
ereda gf fod rhyw dduw neiUduol yn 
bresetìol yn y gareg, neu'r pren, neu'r 
clai, iddo ef, y mae y gwrthddrych hwnw 
yn dyfod yn arwyddlun gwirioneddol o*r 
dnw hwnw. Y grediniaeth sydd yn 
cysegm yr enlun. Y mae yr Hindwaid 
wedi coUi golwg bron yn hoUol ar wirion- 
edd gwrthddrychol (pbjectíve truth)-^ 
mewnol (suhjectíre) ýdyw y cwbl. Os 
creda dyn fod darn o haiarn yn aur, iddo 
ef, y mae yn aur, er nad y w felly i bobl 
eraiU. Felìy am yr eulun. Os creda yr 
addolwr fod y ddelw, neu nnrhyw wrth- 
ddrych arall a ddewisa efe, yn dduw iddo 
ef, y mae yn dyfod yn dduw drwy nerth 
ei grediniaeth. Credir yr athrawiaeth 
hon gan yr Hindwaid yn ddicithriad, ac 
iddynt hwy, y mae yn atebiad digonol i 
bob gwawd ellir daflu ar eulunod o goed 
a cheryg. 

Parha y " Mela,'* neu*r wyl a*r flair, 
am chwe* diwrnod, yn ystod pa rai cyf- 
newidir y diffaethwch i fod yn ddinas o 
bebyll a bythynod o bob math. Gwyl y 
pebyU ydyw mewn gwirionedd, gan fod 
cannoedd yn byw mewn pebyll am chwe* 
diwmod. Y pedwerydd dydd ydyw dydd 
maìor yr wyl. Gwir fod tua mU neu 
ragor o addolwyr yn dyfod yn nghyd bob 
dydd; ondary pedwerydd dydd y mae 
pawb yn bresenol, ac aberthir i*r dduwies 
gannoedd o fychod geifr y diwrnod hwnw. 
Gellir rhanu yr aberthau yn ddau ddos- 
barth^aberthau er talu addunedau, ac 
aberthau wrth wneud addunedau. Pan 
y dygwydd aflechyd mewn teulu, addun- 
edîr y cyflwynhr aberth i*r dduwies, 
o8 gwellâ'r cíal Adduneda gwragedd 
diblant abertliu i'r dduwies, os bydd iddi 
dragarhau wrthynt a rhoddi iddynt hil- 
iogaeth. Pan y byddo rhyw achos mewn 
cyfraith {suitoftaw) yn dygwydd, addun- 
edir aberth os ennUUr. Mewn gair, 
gwneir addunedau o bob math, a thelir y 



Digitized by 



Google 



188 



T CTMDEITHASÀÜ CTHOEDDüS. 



rhai hyn ar adeg yr wyl. Daw eraill i 
wnend adduDedaa, a dygant aberth gyda 
hwy. Dyma sydd yn gwneud i fyny yr 
holi aberthau. Nid wyf yn meddwl fod 
gan yr aberthau hyn unrhyw gysylltiad à 
phechod, na chyfeiriad at unrhyw wared- 
igaeth oddiwrtho. Yn wir, y mae yn 
ammheuol genyf â a f u cyBylltiad yn 
meddwl yr Hindw erioed rhwng aberth a 
iawn am bechod. Mor bell ag yr wyf û 
wedi gweled a darllen, aberthau adduned- 
ol, er Bicrhau rhyw leBÌant bydol, neu 
ysgoirhyw drallod neu ddrwg naturiol, 
ydyw y cwbl, a'r bywyd hwn ydyw y 
cwbl gydd mewn golwg. Ac nid anhawdd 
fvddai dangos fod athrawiaeth pechod,yn 
01 athrawiaeth a chrefydd yr Hindwaid, 
yn gwneud iawn trwy aberth yn beth 
annaturiol. Fan yr ysgrifenir banes 
crefyddol y wlad hoU) credwyf y rhydd 
gryn lawer o oleuni ar bwac yr aberthau 
yn mhlith y paganiaid. 

T mae y dull o aberthu yn Byml. Ar- 
weinir yr aberth gan yr offrymwr, byd 
na cyrhaedd yr esgynlawr ar ba un y 
aaif y dduwiee— yna rhydd ef i ofal rhy w 
un a lÿddo gerllaw, ac esgyna ef i 
ymddangofl gerbron y ddelw. Flyga ^m 
oetyngedig o'i blaen, ae yna rhydd ych- 
yd^ o droion o amgylch y deml, gan 
gerdded bob amier a*i law ddehau tuag 
at y dduwiee. T mae hyn yn rlian 
bwyûg o'r addoliad. Tna disgyna a 
chymer afael yn y rheffyn sydd am wddf 
yr aberth, tra y byddo un arall yn tori 
pen yr anifail Â chleddyf. Yna cymerir 
y corff gan yr addolwr at ei wasanaeth ei 
hunan, a gadewir y pen at wasanaeth y 
Brahminiaid. Gwerthir y penau yn Ued 
rad y diwmod hwnw, gin nad oes yno 
brinder. Ond heblaw yr anifail, dygir 
gan bob addolwr fypiau o ddaiioddiar 



goed cysegredig, ychydig o ŷd o ryw £ath 
wedi ei gymyigu â ghi, hyny yw, ymenyn 
toddedig heb halen ynddo, a llawer o 
elfenau eraill er gwneud arogldarth. 
Teflir y rhai hyn yn bentwr yn agos i*r 
deml, a pharhant i losgi o ddechreu hyd 
ddiwedd yr wyl. 

Heblaw h^m, Uogir Iluaws mawr o 
Frahminiaid i ddarllen Ilyfrau cysegredig 
yn ystod yr wyL Gall pobl unrhyw 
bentref ymuno â*u gilydd i anfon Brah- 
min yno i ddarllen yn mhresenoldeb y 
dduwies— a bydd yr haeddìant a ennìllant 
yn ol cyfartaledd y tâl a roJdant i*r dar- 
ìlenwr. Eistedda y darllenwyr yn rhestr- 
au ar un ochr gerUaw i*r deml, a gwnant 
dwrw anarferol, yn debyg i dwrw plant 
mewn ysgol pan y byddo pob un yn dar- 
Uen nerth ei ben. Nid oes neb yn gwrando 
amynt, gan mai nid cy franu addysg ydy w 

Îdyben, ond boddloni y dduwies. Dar- 
enant yn y Sanscrit— iaith gysegredig y 
dnwiau; ond nis deaUir hi gan y bobl. 

Dyna fraslun o drefn yr addoliad. 
Meaywaid ydynt y rhan Inosocaf o Uwer 
o addolwyr. Deuant yn finteioedd mawr- 
ion o*r pentrefydd cylchynol Fel y 
maent yn agosâu clywir eu llaia yn canu 
clodydd y dduwies. Ond pan yr edrychir 
arnynt, nis geUir gwtled ond sypjm o 
ddiUad, gan nas meiddia neb o honynt 
ddangos eu hwynebau ond i*w tenlaoedd 
eu bunain. Gwisgant eu dillad goreu y 
pryd hwn, a mawr yr amrywiaeth Uiwiau 
a welir yn eu plith. 

Gwelaf fod fy Uythyr yn rhy faith i 
mi allu dywedyd dim am y pregethu. 
Treuliasom bum* niwmod, a phregethas- 
om bedair neu bum* awr bob dydd. lian 
nad oedd un cenadwr wedi bod yno erioed, 
cawsom dyrfaoedd anferth i wrando. — 
Cenadwr Americanaidd. W. Joirsa. 



ü arsmtrettiiastau dtnfiotìíHufi. 



Y FEIBL GYMDEITHAS FRÜTANATDD A THRAMOR. 



Mis mawr yw mis Mai yn Llundain, 
oblegid mai o fewn y mis hwn, yn benaf, 
y bydd prif Gymdeithasau crefyddol ein 
gwiad yn cynnal eu cyfarfodydd blyn- 
yddol. Mae cyfarfod mawr y Feibl 
Gymdeithas yn cael ei gadw bob blwydd- 
yn ar y dydd Mercher cyntaf yn mis Mai, 
ac y mae yn dda genyf hysbysu fod y 
cyfarfod eleni yn un o*r rhai goreu a 
gawsom erioed. Tr oedd rhifedi y 
gwrandawyr, cynn?rysîad yr adroddiad, 
cymhwysder yr areithiau, a'r ysbryd 
rhagorol oedd yn amlwg yn yr holl dra- 
fodaeth, yn bob peth y gallesid ei ddy- 



muno. Tr oedd yr ystafell eang yn 
hollol lawn— nid yn unig y Uawr, ond yr 
orielau hefyd. Tr oedd yr olwg ar y 
platform yn dra boddhaol, oblegid fod 

Çio gynnrychioliad da o Eglwyswyr ac 
mneiUduwyr^dynion goreu pob plaid 
yn y brifddinas, a phob rhan o*r deyrnas. 
Ar ol gweddîo, a darUen rhan o*r gair 
santaidd, caf wyd araeth fèr a chynnwys- 
fawr gan larU Shaftesbury, Lly wydd y 
Gymdeithas. DarUenwyd talfyrìad o 
Adroddiad mawr y Gymdeithas am y 
flwyddyn ddiweddaf, ac anaml y darUen- 
wyd Adroddiad mor foddlonol yn mhob 



Digitized by 



Google 



t CYMDEITHASAU CYHOEDDUS. 



189 



ystyr. Yr oedd ei brif werth yn cyfodi 
oddiar y profion a roddai o fendith Duw 
ar laf ur ei weision yn amrywiol wledydd 
y byd. Esgyrn sychion iawn y cyfriflr y 
ffigyrau a ddef nyddir ar y cyf ry w achlys- 
uron, ac etto, rhaid cyéiddef mai trwy> 
ddynt hwy fei cyfryngau y gwelir 
hdaethrwydd y llaf^r, a roawredd y 
Uwyddiant Hysbyswyd fod y derbyn 
iadau am Eeiblau, &c., yn £80,1 55 7s. 8c. 
Rhydd- gy franiadau oddiwrth y Cym- 
deithasau Cynnorthwyol, anrhegion, a 
chymunroddion at ddybenion cyffredÌDol 
yGymdeithas,yn £95,079 Us. lc. Rhodd- 
ion at amcanion penodol, megys Spaen, 
Tý Newydd y Gymdeithas, &c., £3,642 
15fl. llc, yn gwneud y cyfanswm yn 
£182,265 6s. Sc. Hysbyswyd hefyd fod 
y treuliadau fel y canlyn:— Taliadau at y 
dybenion cyffredinol, £159,024 12s. lOc; 
at y gwaith yn Spaen, gorphepiad y Tŷ 
a'r Ystorfa, yn nghydag amcanion neili- 
duol eraill, £7,740 lOs. 8c ; yn gwneud 
cyfanflwm y treuliadau yn £173,476 28. 
Ar yr adeg y gwnaed y cyfrifon i fyny, 
yr oedd y Gymdeithas dan ymrwymiadau 
yn cyrhaedd i £103,783 1 Is. 8c. Yr oedd 
V dosbarthiadau o> Beibl, neu ranau o 
hono, mewn gwahanol ieithoedd a gwled- 
ydd, yn 2,186,186 o gopîau, yn gwneud y 
cyfanswm o ddecfareuad y Gymdeithas yn 
1804, yn 59,896,676, mewn 191 oieithoedd 
« changen-ieithoedd. 

Mae y ffeithiau hyn yn galw am 
ddiolchgarwch gwresog i'r HoUaliuog 
Dduw, am ddarparu y moddion a'r offer- 
yniaeth angenrheidiol, ac am roddi ei 
fendith ar yr ymdrechion sydd wedi eu 
gwnend mewn cynnifer o ffyrdd, a chan 
y fath amrywiaeth o bersonáu. Wrth 
ystyried nifer y Cymdeithasau o bob 
math sydd yn galw ara gynnorthwy, 
eyflwr cynhyrfus ein gwlad gyda golwg 
9x gwestiynau gwladol ac eglwysig, yn 
nghyda Uawer o bethau eraiU sydd yn 
anffafriol i Iwyddiant Cymdeithas sydd 
wedi ei sylfaenu ar yr egwyddor o undeb, 
^ wrth ystyried yr hoU bethau hyn, mae 
yn rhyfedd fod yr hen Feibl Gymdeithas 
yn dal ei thir mor dda — ac yn f wy rhyf edd 
fyth ei bodyn enniU tir, ac ynychwanegu 
cryfder. 

Yr areithwyr y tro hwn oedd y bon- 
eddigîon canlynol:— Dr. Bickersteth, Es- 
gob Ripon ; a Dr. Mc. Neile, Deon yr un 
Esgobaeth; Syr Henry Bartle Frere, 
diweddar ly wodraethwr rhai o daleithiau 
^ yr India; Dr. MuUens, Ysgrifenydd 



Cymdeithas Genadol Llundain; Parch. 
Peter Herem o Norway; Esgob Crowther 
o Affrica; Dr. YermUyc o New York, 
Cynnrychiolydd Cymdeithas Feiblaidd 
America; John Macregor, Ysw., o Lun- 
dain; yn nghyda'r Parch. W. O. Simp- 
son, cenadwr Wesleyaidd. Yr oedd yr 
areithìau oU yn dda, a rhai o honynt yn 
wir werthfawr, yn gymaint a'u bod yn 
cynnwys ffeithiau oedd yn profl gaUu 
ysbrydol y Beibl, a defnyddioldeb cyn- 
nyddol y Gymdeithas mewn gwahanol 
wledydd. Nid oedd neb yn tynu mwy o 
sylw na'r dyn du o Affrica, gynt yn 
gaethwas paganaidd, ond yn awr yn 
Gristion, yn weinidog yr efengyl, ac yn 
Esgob brodorol mewn eysyUtiad ft'r 
Gymdeithas Genadol Eglwysig. Yr oedd 
ymddangosiad Mr. Macregor, ar ol eì 
anturiaethau peryglus yn ei gwch bychan 
ar yr lorddonen, y Nile, ac afonydd eraUl 
y Dwyrain, yn dra chymeradwy a chy- 
nhyrf us, yn enwedig i'r rhai oedd wedi 
darllen ei hanes. Yr oedd yr hysbysiadan 
a roddodd Dr. Mullens am Madîagascar 
yn effeithio yn fawr ar y gwrandawyr. 
Ond gan yr ymddengys yr areithiau hyn 
yn y Montíily Reporter am fls Mebefin, 
a thalfyriad o honynt yn yr adroddiad 
Cymraeg, nid yw yn weddus i nî ym- 
helaethu yn bresenol. Wrth wneud y 
crybwylliadau byrîon hyn am gyfarfod y 
Gymdeitlias, yr amcan yw galw ar bawb 
sydd yn teimlo dyddordeb yn y gwaith, i 
gyduno â ni mewn diolchgarwch am y 
Uwyddiant sydd wedi ei ganiatâu y 
flwyddyn ddiweddaf, ac hefyd i erfyn am 
barhad mewn haelioni, ymdrechion, a 
gweddiau y flwyddy n bresenol. Onid oes 
achos? Y mae agoriad Spaen i'r Beibl, 
a'r alwad uchel o Madagascar, yn galw 
am gỳllidau ychwanegol. Bydded i nin- 
nau gydfyned ft symudiadau Rhaglun- 
iaeth, fel na choller yr adeg i ledaenu y 
Uyfr dwyfol yn y gwledydd sydd wedi 
eu hagor i lafur y Gymdeithas. Bydded 
i'r Cymdeithasau canghenol, yn y trefydd 
a'r plwyfydd cylchynol, ymwroli o 
newydd, gofalu am swyddogion newydd 
i lanw Ue yr hen, gwneud y casgliadaa 
yn brydlon, a'u hanfon i Lundain yn 
ddioed, ac yn eu holl weithrediadau i 
ymdrechu rhoddi cyfleusdra i bawb gyd- 
weithio, " gan fodyn ddyfal i gadw undeb 
yr Ysbryd yn nghwlwm tangnefedd." 
T. Phillips, 
Ysgri/enydd Taleithiely Gymdeithas, 
Llundain, Mai 9, 1870. 



Tx EFUren..— Bydd galln Duw i'w weled yn amlyoach. pan gofiom pwy oedd yr oíreiyaaa i 
■efÿdln y grefỳdd newydd hon. Nid angylion na brenhinoedd daear oedd vr apostolion; ond 
yonydig o bysgotwyr gwael, a'r cyflfelyb. Rtaaid addef fod godidowgrwydd y fffula o Ddaw, ac nid 
o^honynt hwy. MilTnn: oedd i^stolion Mahomet; eithr nid oedd gan g enadon GriBt <má gwirionedd 
n plaid, gan adael rhwng Dnw ag eneidiaa ea gwrandawyr; ac fel hyn gorohfÿga&ant fwy na'r 
ymerawdwr hynotaf yn y byd. Llwyddiant iddi, nes enniU y byd yn eiddo cdn Harglwydd grasol. 



Digitized by 



Google 



SDíolSSíatiau. 



Hanbs Eglwtsi AmoBTiroL Ctmbü: gan. 
T, Bees, D.D., Abertawe, a J. Thomas, 
Lŵerpool, Bhan U. Swyddfa'r Tÿst. 

T MAB yn dda iawn genym gael croesawu 
yr ail Rifyn o*r gwaith aomhrÌBÌadwy 
hwn. Nid ydym yn rhyfeddu fod y nifer 
a argraffwyd o*r Rhìfyn cyntaf wedi 
cyfarfod â'r fath ddcrbyniad, fel y ba 
laid ei ail argraff a. Y mae y ffaith hon 
yn gwareda yr Annibynwjrr rhag caei eu 
cyfrif yn bobl annioichgar i'r rhai a'u 
gwasanaethant mor allaog a ffyddlon. 
Yr ydym yn meddwl fod holl eglwyBÌ y 
Trefnyddion wedi cymeryd un copi o 
Hanes Methodistiaeth, gan y Parch. J. 
Haghes. Beth pe gwnelai Eglwysi yr 
Annibynwyr ^nr on peth â'r gwaith sydd 
ger ein bron, a thala yn mlaen am dano? 



Drwy wneud hyny, symudent gryn faich 
o bryder oddiar ysgwyddau yr awd- 
wyr. 

Y mae y rhai a ddarllenasant y Rban 
L, yn ei werthfawrogi yn ddirfawr. Ni 
ddaw y Rhifynaa olynol o'r wasg yn 
amlach nag y dymunai y derbynwyr. 

Y mae yn anmhosibl i'r dibrofiad 
wybod maint y Ilafur sydd yn angen- 
rheidiol i gasglu defnyddiau y fath lyfr a 
hwn. Y mae rhyw ddolen ar ol yn waa- 
tadol i wneud y gadwyn yn gyáji, ac y 
mae yn rhaid ei chael, os yw hyny yn 
bosibl, costied a gostio o lafur. 

Y mae yr Argraffydd yn parhaa i 
wneud ei waith yn rhagorol, ac yr ydym 
3m gobeìthio y rhoddir einioes i'r awdwyr 
parchedig i gwblhau y gwaith mawr y 
maent wedi ei ddechreu mor ragorol. 



üetfiolion* 



CSBFTBDAU SBFYDLEDIO. 

Y MAB crefyddau sefydledig, ar ol dena 
dynion i aberthucydwybod am anrhydedd 
neu elw, yn eu rhwystro, drwy awdurdod 
anghristaidd, i wrthod na diwygio yr hyn 
y mae eu cydwybodau yn dyatio sy'n 
gyfeiliornus a beiadwy; a gellid meddwl 
y byddai y cipolwg byraf ar hanes 
gweithrediadau yr Eglwys Sefydledig yn 
Lloegr yn ddîgon i Iwyr argyhoeddi pob 
meddwl ystyriol o anfad echryslondeb y 
fath ormes ofnadwy. Nid aU y duwiolaf 
o weinidogion yr Eglwys, na gwrthod dim 
o'i chredoau, na newid dim o'i chanonau, 
na diwygio dim o'i threfniadau,heb dòri eu 
hymrwymîadau difrifolaf, a throseddu 
gosodiadau llywodraeth y wlad. lë, pe 
byddai tawelwch eu cydwybodau, a chysur 
eu meddyliau, a defnyddioldeb eu gwein- 
yddiadau, ac achubìaeth eneidiau, a gog- 
oniant y Gwaredwr, yn troi ar yr ymad- 
awiad lleiaf oddiwrth ryw hen ddefod 
sefydledig, ni feiddient wneuthur hyny. 
Felly, nid oes ganddynt ond aberthu 
tawelwch cydwybod wrth allor rhyw 
awdurdod anghrÌBtaidd, neu ymrwygo o'r 
dyryswch drwy ymadael â'r Eglwys, Nid 
oes ganddynt ond naill ai gwerthu ded- 
wyddwch tragwyddol eu cydanfarwolion 
yn marchnadfa y mammon anghyflawnaf, 
neu ynte ymfoddloni mewn hunanymwad- 
iad efengylaidd i gymeryd eu cyfran yn 
dawel o'r anfri a*r croesau a deflir yn 
ysgomllyd gan hunanoldeb a gormes ar 
ffordd Ymneillduaeth. Y mae meddwl 
am ddynion o ddysgeidiaeth a doniau, am 
ddynion cyfrifedig i orseddfá eu Creawd- 



wr, am ddynion fydd yn f uan mewn eil- 
fy d, Ile na saif anghyfiawnder, yn cymeryd 
eu hudo trwy dwyll golud i ymgadwyno 
o'u gwirfodd dan y faJth iau halftmaidd, 
yn ddigon i ddyrysa pob meddwl yBtyriol, 
ac i ddryllio pob calon deimladwy. Ond 
dichon nad yw y nifer luosoeafo amddi- 
ffynwyr cref yddau sefydledig ddim erioed 
wedi dirnad fod eu sefyllfa mor gyfyng, 
a bod eu hymddygiad mor anghristaidd. 
Diddadl fod mwy heddyw na hanner 
aelodau yr "Eglwys" yn hiraethlawn 
awyddus i'w diwygio; ond y mae'r fath 
anhawsderau ar y ffordd, feí nas gwydd- 
ant yn y byd pa f odd i ddechreu ar y 
gorchwyl. Oes, y mae Ilawer Cox, a 
Scott, ac Acaster, a Nihil, a Wigram, a 
Riland, a Marshall, a PuIIen, a Nelson, a 
Butler,— er heb wroldeb digonol i ddianc 
o'r fagll — ^yn ocheneidio yn ddwys o fyn- 
wesau trwmlwythog am ryddhad a gwai- 
edigaeth. Maeyn wir fod ambell i Tiptaft, 
a Baker, a Beyerley, a Bulteel, a Noel, 
wedi tòri yn rhydd o afaelion ofnadwy 
hudoliaethau yr Eglwys, ond nid cyn 
gwybod na feiddient ddiwygio yr hyn a 
olygent yn gyfeiliomus, ac nid cyn 
teimlo eu bod dan orfodaeth i gyflawni y 
defodau a ffieiddient. Y mae yn wir i 
lawer gweinidog efengybídd aflÿddlawn, 
heblaw diweddar Ysgrifenydd y Beibl 
Gymdeithas, gael ei wthio o gylch ei 
ddefnyddioldeb, a'i ddifeddu o gysuron ei 
fywioliaeth, am ddim ond estyn rhyw 
fymryn, gyda gwylder difeddwl, at hen 
** osodedigaeth " gaethiwus, a myned i 
bregethu y Gwaredwr rhwng muriau 
ystaf ell heb gysegriad esgobawl ! Caf odd 



Digitized by 



Google 



DETHOLION. 



191 



lUwer Leighton hnnanyrawadol a selog ei 
drin gyda'r barhareidd-dra creulonaf , am 
ddim ond argymhell diwygio heb oedi ry w 
gamdrefoiad eglwysig. Am ddim ond 
ymgynnyg at buro dysgyblaeth dufewnol 
yr Eglwys, trwy wrthod y cymun sacra- 
mentaidd i butain gyhoeddus, y cafodd 
un o'r esgobion ffyddlonaf ei gloi mewn 
carchardy; a gresyn na buasai mwy o*i 
^dweision mitredig yn dewis Uettya 
snewn carchargell o âaen gweini wrth 
fwrdd y cymundeb yn nghymdeithas 
pateiniaid. — Sefydliadau Eglwysig. 



ANFAHWOLDEB YR £KAID. 

M(íe anfarwoldeb yr enaid yn ymddanaos 
yn ddymunol pan ysttfriom natur ei ddys- 
•gwyliadau. Fod dyn yn dymuno anfarw- 
oldeb sydd wirionedd mor amlwg fel nad 
«es le ei ammheu. Mae y gosodiad hwn 
bron yn hnnan-amlwg, fel y mae yn 
jimmheus pa nn ai ei dy wyllu neu ei oleuo 
fyddai cyonyg ei eglurhau drwy esiampl- 
au. Nìd oes anhawsder cael esiamplau 
yn profi fod dyn yn awyddu am anfarw- 
oldeb, ond y mae yn anhawdd dethol o 
gynnifer. Mae syched didor mewn dyn 
am ennill iddo ei hun enw. Nid ydyw y 
syched hwn yn darfod wrth deîthio 
grÌBÌan uwchaf gwareiddiad, ac nid ydyw 
yn darfod yn Uwyr yn iselderau dyfnaf 
barbareiddiwch hollol. Aberthir y cysur- 
on penaf, diysfcyrir y peryglon mwyaf, 
wynebir maes y frwydr heb ofoi Uid y 
g&lyn, a dibrisir bygythion brenin braw 
mewn gobaith am ennill enw. Fan 
wynebai Arglwydd Nelson ar un o*i 
frwydrau mwyaf dychrynadwy, yr hon 
frwydr a ddylanwadai ar dynged Lloegr 
am oesau, dywedai, " Y'n awr am un peth 
o ddau, naill ai eisteddle yn Nhŷ yr Ar- 
glwyddi, neu gofgólofn yn hen fynachlog 
Westminster." Darostyngai bob amgylch- 
iad allanol, a phlygai bob elfen fewnol 
ciewn ufudd-dod i'w uchelgais am enniU 
enw. Er y gwawdiai Edward Gibbon 
bob peth crefyddol, ac er y dirmygai bob 
peth y tu allan i derfynau y byd presenol, 
nnwaith, pan yn nghanol adfeilion y 
Capitoly meddyliodd fod yno gyfleusdra 
i anfarwoli ei enw. Cysegrodd ugain 
mlynedd o'i oes i ysgrifenu hanes diry w- 
Ìad a chwymp Ymerodraeth Rhufain; ac 
er iddo orphen y llinell olaf am ddau o*r 
gloch y boreu, yn Lausanne draw, edrych- 
ai mewn petnisder am farn y cyhoedd ar 
el gyflawniadau. Fa beth oedd yn 
ystwytho ysgrifell, yn hwylysu awen, yn 
ysbrydoli dychymyg, ac yn melysu enaid 
John Milton, Tywysog y Beirdd Fryd- 
einìg ? Y gobaith y buasai Coll Gwynfa 
JTL cael ei ddarllen a'i gy meradwyo yn 
mhen oesau ar ol i'r llaw al hysgrif enodd 
ymgymysgu â phriddellau oer y dyffryn. 



Hehlaw fod dyn yn sychedn am enw 
yn ei fy wyd, mae yn dymuno coffadwr* 
iaeth o'r enw hwnw ar ol iddo ef farw. 
Mae yr holl feini coffa, o'r gareg fedd 
ddifltadlaf i fyny at y cofgolofnau mwyaf 
urddasol, yn yr eglwysi cadeiriol a'r hen 
fynachlogydd oesawl, bob un yn dwyn 
tystiolaeth o blaid ein gosodiad. Mae yr 
awydd hwn o eiddo dyn yn brawf anwad- 
adwy ei fod yn credu y bydd yn bodoli ar 
ol iddo farw, ac y bydd yn ymwybodol o'r 
fodolaeth hòno. Byddai mor wrthun i 
ddyn ddymuno coffadwriaeth barchus o'i 
enw, gan wadu ei aofarwoldeb, a phe b*ai 
yn gofldio na buasai yn mwynhaa ded- 
wyddwch oesaa cyn ei enedigaeth. Pe 
byddai awdwr yn cyhoeddi Uyfr ar 
athroniaeth, yn cynnwys golygiadau 
dyeithr a neiUduol: pe y mawrheid ef a'i 
olygiadau gan ei oes yn ddieithriad; etto, 
pe sicrheid ef y byddai gwrthuni ei olyg- 
iadau yn cael eu trin a'u dynoethi mewii 
oesan dyfodol, diaa y teimlai yn ofldas. 
Mae hyn yn rhagolygu tybiaeth oberthyu- 
barhaus rhyngddo ef â*i olygìadau, ond y 
mae y cyfryw berthynas yn rhwym o 
olygu ei fodolaeth ef ei hnn. 

Os oes rhy w ddosbarth yn gwir ammhea 
anfarwoldeb yr enaid, gelUd meddwl fod 
y rhai a laddant eu hunain yn perthyn i*r 
cyf ry w ddosbarth. Ond y mae un ffaith 
ar lechres hanesyddiaeth yn myned yn 
mhell iawn i brofi i'r gwrthwyneb. GeiU 
fod cannoedd o ffeithiau i'r un perwyL 
Ar adeg neillduol, ffynai huaanladdìad 
drwy Ffrainc yn gy^edinol, ac yn Paris 
yn neillduol — boneddigesau uehel a phen- 
defigesau o waed breiniol a laddent eu 
hunain o'r bron. Fenderfynwyd ar lawer 
mesur, a gwnaed Uawer deddf er eu 
rhwystro; ond ymddangosai pob peth yn 
aneffeithiol. Ond o'r diwedd, penderfyn- 
wyd dynoethi cyrff meirw y neb a ladd- 
ent eu hunain, ar brif heolydd Paris. O 
bob mesur, hwn fu y mwyaf efíeithiol. 
Ni buasai y gradd Ileiaf o ddylanwad gan 
y fath fesur yn annibynol ar ryw dyb- 
iaeth ynddynt eu hunain, mai eu cyrff 
hwy fyddai dan y driniaeth. FeU ydym 
o feddwl fod tueddiadau dyn yn ddigon o 
brawf dros sylweddolrwydd a chywirdeb 
unrhyw athrawiaeth; a phell ydym o 
geisio gosod athrawiaeth anfarwoldeb yr 
enaid i bwyso yn hollol ar natur ei ddy- 
muniadau. Ar yr an pryd, y mae mor 
amlwg a haul canol dydd, y dengys 
tueddiadau a dysgwyliadau yr enaid fod 
anfarwoldeb yn athrawiaeth ddymunol.— 
Yr Adolygydd, 

GOGONIANT YR EGLWYS YN Y DYDDIAU 
DIWBDDAF. 

Mae gan Seion fodd i ymgysoro yn y 
tymhestloedd trymaf. Ni ddylai y Crist- 



Digitized by 



Google 



192 



COFNODION BNWADOL. 



lon ddîgaloDÌ, gan nad pa mor dy wyll y 
byddo. Cadaroheir tystiolaeth eio testun 
gan Ddaw trwy luaws o destunau eraill, 
**A bydd yn y dyddiau diweddaf, fod 
mynydd tŷ yr Arglwydd wedi ei barotof 
yn mhen y mynyddoedd, ac yn ddyrcfaaf- 
edig goruwch y bryniau," &c., &c., Esa. 
Ü 2—6; Jer. xxxi. 40; Ezec. lxTÌi. 1—6; 
Daniel xii. 4; Salm lxxii. 16. Dyma 
golofnau y pwysa Seion arnynt o oes i 
oes. Ar y creigiau disigl hyn y saif y 
Oristíon i syllu ar arwyddion yr amserau, 
a chadarnheir ei ffydd wrth weled y 
pethau sydd yn cymeryd lle o*i amgylch. 
Yr ydym yn son yn aml, ac nid heb 
reswm dros hyny, fod crefydd yn isel, 
itc; ond wrth sylwi ar bethau a gymer- 
ant le yn ein dyddiau, gallwn weled ei 
bod yn ei pherthynas â mater y testun, 
yn owch o lawer nag y bu erioed. Beth 
yw y peiriannau nerthol sydd gan Seion 
sr waith yn y dyddiau hyn? Mae llawer 
o gynniwair, a gwybodaeth yn amlhau; 
mae mwy o ysbryd cenadol, a haelioni, ac 
ymdrechion cyhoeddus er dylanwadu ar 
y byd, nag a fn er*s oesao. Beth y w y 
ffrydiau nerthol a ddylifant trwy y gwa- 
hanol gymdeithasau, a thrwy y wasg, 
gan ymarliwys yn afunydd bywiol ar y 
byd? Arwyddion fod Seion yn gweithio 
ac yn llwyddo. Mae yr eglwys ar y maes 
yn ha« y dyddiau presenol, ac mor wir 
a'i bod feliy, gwelir y ffrwyth toreitliiog 
mewn canlyniad. Nid oes llai a wna'r tro 
na cbael teyrnasoedd y byd yn eiddo ein 
Harglwydd ni a*i Grist ef. Nis galiwn 
gau ein Uygaid chwaith rhag edrych ar 
y ddaeargryn nerthol sydd yn dymchwel 
gorseddau, ae yn Uuchio a chladdu coron- 
au yn adfeilion hen sefydiiadan an- 
nghrifitaidd y Cyf andir. Llawer o fanau, 
y rhai a amgaerwyd yn gadarnach na 
Jericho, yn erbyn gair Duw, a thystiol- 
aeth lesu Grist, a Ue y teyrnasai tywyll- 
wch paganiaeth a Phabyddiaeth am oesau 
lawer, sydd yn awr a'u caerau wedi 
syrthio, eu llywyddion wedi ffoi am eu 
bywyd, a*r trigolion a synant yn ngoleuni 
newydd rhydäd ac iawnderau cydwybod, 
a gair Duw yn cael derbyniad croesawgar 



gan filiynau o newydd. Mae y pethan 
mawrion hyn yn rhy nerthoi eu dylanwad 
ar feddyliau, i'w gadael yn ddifraw, nac 
yn ddihyder. Teimla Seion ei nerth, nes 
ymwroli ac ymgryfhau. Mae gweled yr 
hiraeth, a chlywed dymuniadau miloedd 
am eu dysgu yn fanylach yn ffordd Duw, 
yn cynhyrfu teìmladau calon Seion, ac 
yn codi miloedd Israel at eu gwaith. Ac 
nid yw Duw yn anghyfiawn, fel yr 
anghofio eu gwaith a'u llafurus gariad. 
Eu llef y w, ** Bywiia dy waith yn nghanol 
y blynyddoedd." Daw Seion i fyny, 
Digon o sicrwydd yw fod y gweision yn 
" hoffi ei meini, ac yn tosturîo wrth ei 
Uwch hi." Darllenai y Salmydd ar ag- 
wedd a theimlad yr eglwys, nad oedd ei 
Duw yn mheli oddiwrthi, Salm cii. 13 —22. 
** Nid of nant, ond cryfheir eu dwylaw " 
hefyd, wrth weled ysbryd y brophwydol- 
iaeth yn dyfod i'r goleu yn agwedd 
Seion yn ein dyddian. Mae mwy o undeb 
teimlad ac ymdrechion rhwcg y gwahanol 
Iwythau, nag a f u er dyddiau eìn taJau. 
** A thy wysogion Juda a ddy wedant yn 
eu calon, Nerth i ni fydd preswylwyr 
Jerusalem yn Arglwydd y lluoedd, en 
Duw hwynt." Mae yr Èvangelic{d Ai- 
iiance wedi tynu sylw yr eglwys trwy y 
byd, at y mawr bwys o f od *' oU yn un." 
Dywed tywysogion y gwahanol Iwythau 
yn eu calon, yn gystal ag yn en hym- 
ddygiadau, ** Nerth i ni y w ein brodyr yn 
Arglwydd y lluoedd, eu Duw hwynt.** 
"Nbäthini:" undeb sydd nerth, Tra 
yr oedd y gwahanol Iwythau yn ymryson 
ar y ffordd, yr oedd diafol yn ddigon 
tawei, a'i deyrnas yn Ilwyddiannns; ond 
mor fuan ag y daw i fyny ei thegwch 
priodol, '* oU yn un " yn ei hysbryd a*i 
gwaith, bydd ** yn ofnadwy fel Uu baner- 
og." Gwerthfawrogir yr egwyddor fawr 
hon yn mysg ein cenedl ninnau. Cymer- 
wn yr holl bethau hyn, yn nghyda llawer 
o bethau eraill a allem grybwyll, yn ar- 
ddangosiadau o wirionedd tystiolaeth ein 
testun, er eio harwain i hyderu yn y 
Duw a'u llefarodd, ac i ymwroli ac ym- 
gryfhau yn y stormydd oll. — O Bregethau 
y diweddar Barch. T, Pierce. 



Otofnoìíion iEntoaìiol. 



CT7UNDEB aoaLEDDOL MORaANWa. 

Ctnnaliwtd Cyfarfod Chwarterol y 
Cyfundeb hwn yn Mountain Ash, ar y 
dyddiau Llun a Mawrth, EbrUI 2S a'r 26. 
Llywyddwyd y gynnadledd gan y cad- 
eirydd, y Parch. W. Edwards, Aberdar. 
Wedi cadarnhau penderfyniadau y cyf- 
arfod blaenorol, penderfynwyd— 



1. Fod y çyfarfod nesaf i fod, yn ol y gylohres, 
yn Tabor, Oefii. 

2. Fod y Parch. T. Llewelyn, Moantain Ash, 
ì Dregethn yn y cyfarfod nesaf ar, "Ffyddlon- 
deb «[yda modaion ms." 

8. wedi ymddyddan ar benderfÿniad y Parch. 
B. Rowlands, Aberaman, ** fod Rheol 9fed i gael 
ei dilë'a," penderfvnwyd ei bod i aros fel y mae. 

4. Fod y eynnadledd hon yn dymnno datgan 
ei llawenydd, ac yn cyflwyno diolchgarwoh 
calonog i Osbome Morgan, Ysw., A.6., am y 



Digitized by 



Google 



COPNODIOK ENWÂDOL. 



193 



liesur sydd ganddo o flaen y Ty Cyffiredin, er 
Âgot 7 Mynwentydd Plwyfol, ac yn hydeni y 
ipmeir ef yn ddeddf, ond y cyfyngir oríati y 
rhybndd i 2*. ^ j j^ j 

5. Fod deiseb, wedi el harwyddo gan y cad- 
eiiydd, i»w hanfon i*r Ty Cyfla-edin, i fireftiogi 
Mesnr Mr. Osbome Morgan, mewn cysylltiad a 
thiroedd i adeilada cai>di ac ysgoldu. 

6. Fod deiBob, wedi ei harwyddo gan y cad- 
eiiydd, i*w hanfon i*r Ty Oyffredin, i waagu ar y 
Weinyddiaeth y pwys iddynt fabwsrnadn y 

fwelliantaa gynnygir gan yr Ymneilldaẅyr ar 
etor Addysg, er ei wnead yn an boddhaus a 
ohyflawn. 

7. Fod y gynnadledd hon yn teimlo yn 
ddiolchgar i'r Parchn. T. Bees, D.D., Abertawe, 
a J. Thomas, Lirerpool, am ymgymeryd â*r 
antariaeth oddwyn allan '* Hanes Annibynlaeth 
yn Nghymm;** ao yn dymuno iddynt bob cefn- 
ogaeth, gan y bydd y gwaith yn ychvranegiad 
pwysig at lenyddiaeth yr enwad. 

8. Fod y Parch. Daniel Dayies, Ooli, yn cael ei 
dderbyn yn Uawen yn aelod o*r Oyfundeb. 

9. Fod y cadeirydd a'r ysgrifenydd i barotoi 
^ofÿniadau i'r eglwysi o fewn cylch y Cyfundeb, 
ar ystadegaeth eglwysig, erbyn y cyfarfod 
nesäf. 

10. Yn gymaint a bod ymdrech yn cael ei 
^nend i godi "Trysorfa y Gweinidogion hen 
Bmethedig'* i £100,000, fod y gynnadledd yn 
dymuno ar yr eglwysi i wneud un ymdreoh 
egnlol etto, mewn atebiad i'r appeliad a wneir 
atynt yn fuan. 

11. Fod diolchgarwch diflhant y gynnadledd 
yn cael ei gyflwyno i T. Williams, Ysw., Gtoitre, 
am y papyr ardderchog a ddarllenodd ar y 
"Oyfarwyddiadau i Athrawon yr Ysgol Sab- 
batnol i ddylanwadu yn grefyddol ar eu dos- 
beirth wrth esbonio a deongli yr ysgrythyrau.** 
Awgrymodd Mr. Williams ei fwriad i roddi copi 
o'r ysgrif i bob athraw yn y cylch. 

12. Fod diolchgarwch gwresocaf y gynnadl- 
edd yn cael ei gyflwyno i'r Parch. W. Edwards. 
Aberdar, am ei wasanaeth gwerthfawr, a'i 
ffyddlondeb fel caddrydd am y flwyddyn 
ddiweddaf. 

18. Etholwyd y Pareh. D. Price, Aberdar, yn 
gadeirydd am y flwyddyn ddyfodoL 

Yn y moddion cyhoeddus, pregethwyd 
y noBon gyntaf gan y Parclin. Job Miles, 
Bethesda, Merthyr; a W. Williams, Hir- 
waun. Boreu dranoeth, y Farchn. J. 
Erans, Bethania, Dowlais; a D. Jones, 
Penheolgeryg. Yn y prydnawn, y Parchn. 
D. Grifflths, Cwmdar; a D. C. Grifliths, 
Pontlottyn. Yn yr hwyr, y Parchn. D. 
Jones, B. A., Soar, Merthyr; ac R. 
Griffiths, Cefn. 

Dechreuwyd y gwahanol oedfaon gan 
y Parchn. D. Jones, Penheolgeryg; D. 
Grifflths, Cwmdar; J. Eyans, Cwmaman; 
a — Price, Carn. 

Cafwyd cynnuUeidfaoedd Uuosog, a'r 
hen efengyl yn ei hlas. Dilyned bendith 
yr Argiwydd ymweliad y cyfarfod â'r 
Ile poblog hwn.— D. Jones, Ysg. 



CYFARFOD CHWARTBROL MON. 

Ymgyfarfu y cyfeiliion oedd yn dwyn 
mawr sei dros y ** Canu," am 10 o*r gloch 
boreu Llun, Mai 2, yn Brynsiencyn; a 
chafwyd cyfarfod hynod o unol mewn 
trefnu cynllun o Undeb Cerddorol perth- 



ynol i'r enwad. Ond gan y ceir adrodd- 
iad helaeth gan yr ysgrifenydd, Mr. W. 
Tegerin Hugbes, ni a ymattaiiwn Am 
2 o'r glocb yr un dydd, cynnaliwyd cyf- 
lurlod i gydymgynghori ar wabanol 
bethan yn dal cysylltiad â'r acbos yn y 
sir. Llywyddodd y Parch. W. Grifflth, 
Caergybi; a pbenderfynwyd— 



~ w — — , — yn !_„„. 

lawenhaa yn liwyddiant y brodyr a fù oddiam* 
gylch. yr hyn sydd galondld or mwyaf i*r 
cyfeillion eraiU ag sydd yn bwriadu ymweled 
Ä'r cynnulleidfaoedd yn ddioed. 

2. Pod y cadeirydd, dros y cyfarfod, i arwyddo 
yr Anerchiad i'r Prifweinidog. yn çyflëa ein 
syniadau, &c , yn nglŷn à*r Bill Addyig yn awr 
flaen y Senedd. 

3. Fod y cyfarfod yn Uawen groesawu y 
Parohn. Eyans. Gana, a Jones, Bodedeym, i'u 
plith, gan wir ddymuno eu Uwydd a'u cysur. 

4. Pod y cyfarfod nesaf i*w gynnal yn Oana, 
ar Llun a Mawrth, yr 8 a*r 9 o Awst. 

Hysbysodd y Parch. Ricliard Hughes, 
Gwalchmai, yr helynt drallodus a ymgyf- 
arfu â'r brodyr yno. Adeiladwyd yr 
addoldy ar ianerch a brynwyd gan ber- 
8on oedd wedi cau darn o'r cyttir alian 
er's 34 o flynyddoedd; ond hònai y llyw- 
odraeth ei hawl yn y tir, a bygythiant ei 
werthu oni thelìr am dano yn union- 
gyrchol. Arwyddodd y cyfarfod ©u cyd- 
ymdcimlad â'r cyfeiliion yno, ac ar 
annogaeth un o'r brodyr, derbyniwyd cyn 
ymadaei agos i £10 o roddion gwirfoddol, 
gan ewyllyswyr da i'r achos, ag oedd yn 
bresenoL 

Galwodd y cadeirydd sylw y cyfarfod 
at •* Hanes Annibyniaeth yn Nghymru," 
gan Dr. Rees, Abertawe, a*r Parch. J. 
Thomas, Liyerpool, fel gwaith tra theíl- 
wng o gefnogaeth ein cynnulleidfaoedd. 
Hefyd, at "Fywyd ac Ysgrifeniadau y 
diweddar Barch. D. Bees, Llanelli," gan 
y Parch. T. Daries, Llandilo. 

Yr oedd yn bresenoi 12 o weinidogion, 
6 o bregethwyr cynnorthwyol, a nifer 
luosog o ymwelwyr o eglwysi yrynys. 
— T. WiLLiAMS, Ysg., Manaw. 



ÜRDDIAD. 

Mai 24, cynnaliwyd cyfárfod yn Llan- 
iestyn, i neillduo Mr. J. H. Williams, o 
Goleg Caerfyrddin, i waith y weinidogaeth, 
fel bugail yr Eglwysi CynnuUeidfaol yn 
Llaniestyn, Ceidio, a Tydweiliog, Lleyn. 
Dechreuwyd y gwasanaeth gan y Parcb. 

D. Jones, Llanengan. Traddodwyd an- 
erchiad ar Natur Eglwys, gan y Parch. 

E. James, Llanhaiarn. Holwyd y gwein- 
idog ieuanc, gan y Parch. H. T. Parry, 
Abersocb. Gofynwyd arwydd o ddewìs- 
iad Mr. Williams, gan y Parch. Joaeph 
Morris. Gweddîodd y Parch. D. Jones, 



Digitized by 



Google ^ 



194 



HANESION. 



Capel Hdjrg. Ehoddwyd y cynghor i'r 
gweÌDÌdog, gan y Parch. W. Ambrose, 
Porthmadog; a'r cynghor i*r eglwys, gan 
y Farch. T. Johns, LlanellL Pregethwyd 
yn ystod y cyfarfod gan y Parchn. W. 



Ambrose; T. Johns; £. James; a D. 
Jones. Declireuwyd y cyfarfodydd gan y 
brodyr Dayies* Waenfawr; BobertSy 
Ke^; a Griffiths, Hebron. 



I^anession. 



Y SENBDO. 

Mae Ysgrif y Tir yn yr Iwerddon, ar ol 
dadleuon brwd ar adranau o honi, agos a 
dyfod yn Uwyddiannus drwy y pwyllgor 
yn Nhy y Cyflfredin. Arafaidd fu ei 
mynediad yn mlaen, a disgynodd y 
pwysau o amddiffyn ei gwahanol ddar- 
pariadau, yn benaf, ar Mr. Gladstone, yr 
hwn sydd wedi meistroli y manylion 
perthynol iddi mor gyflawn ag y meistr- 
olodd y rhai a berthynent i bwnc yr 
Eglwys yn yr Iwerddon y flwyddyn ddi- 
weddai Gobeithir y bydd Ty yr Ar- 
glwyddi yn ddigon doeth i beidio cyfodi 
rhwystrau ar ffordd yr Ysgrif yn ei 
mynediad drwy diroedd sychion y teitlau 
uchel. Gall adeg f od yn agosâu yn yr 
hon y gofynir eu hystyriaethau gan 
Fesur cyffelyb gyda golwg ar diroedd, 
tirfeddiannwyr, a thirddeiliaid yn Lloegr 
a Chymru; a byddai yn ddymunol en 
gweled dipyn yn bwyllog ac ystyriol gyda 
y Mesur presenol, fel math o emes o'u 
pwyll a*u doethineb yn y dyfodol. Bydd 

SMesur hwn, os dygir ef i ben yn 
wyddiannus, yn llesol iawn i'r Iwerddon, 
fel y caffo amser i weithio, ac i ddwyn ei 
effeithiau priodol yn mysg y boblogaeth. 
Mae yr amser yn agosâu i ddwyn 
Mesur Addysg y Ilywodraeth dan sylw y 
Ty drachefn. Cawn weled yn fuan pa 
gyfnewidiadau a gynnygir ynddo. Nid 
yw ein dysgwyliadau yn uchel ar y pen 
hwn. Y mae awdwr y Mesur yn dang:os 
ei fod hyd yn hyn, o leiaf, yn rhy ffafriol 
i'r Eglwys Sefydledig, ac yn rhyw dy wyll 
am ansawdd bam a theimlad yn mysg yr 
Anghydffurfwyr, i ni allu dysgwyl y ceir 
ganddo Fesur eang, teg, ac anmhleidiol — 
Mesur na fyddo yn ffafrio neb mwy na'u 
gilydd. Mae dirprwyaeth Eglwysig o 
Gymra wedi bod yn ceisio goleuo tipyn 
ar Mr. Gladstone yn y mater hwn. Cyn- 
nwysai Esgobion Bangor a Llandaf, ac 
Esgob newydd Llanelwy; ac yr oedd 
Arglwydd Penrhyn, a Mr. Jones, Blaen- 
eos, yr aelod Torîaidd dros sir Gaer- 
fyrddin, yn eu cyflwyno i'r Prifweinidog. 
Ceisient ddarbwyllo Mr. Gladstone íoá 
yr Ysgolion Cenedlaethol yn Nghymra 
yn ffafr y boblogaeth, er fod arweinwjn? 
Anghydffurflol y genedl yn dywedyd i'r 
gwrthwyneb. Dyna weithred gyhoeddus 



gyntaf Esgob oewydd Llanelwy, yn ei 
nodwedd esgobaethol, mae yo debygoL 
Dyna beth yw caei Ësgob Cymreig i 
Lanelwy, a dyn yn deall ansawdd petbÁa 
yn mysg ei gydwladwyr! Pa beth bellach 
na ellir ddysgwyl oddiwrth Esgobion 
Cymreig? Dyna damaid maethlon i 
Anghydffurf wyr Cymru, oddiar f wrdd ei 
arglwyddiaeth, ar ddechreu ei deyrnasiad 
yn ein mysg. 

Ceir gweled yr wythnos nesaf pa fath 
dderbynìad a gaiff cynnygiad Mr. Watìdn 
WiUiams am ddadgysylitu yr Eglwys yn 
Nghymru oddiwrth y Ily wodraeth wladol, 
fel y gwnaed â'r Eglwys yn yr Iwerddon. 
Dy sgwyliwn y dywedir tipyn o wirion- 
eddau adeiladol i'r Ty y pryd hwnw, pe 
na ddeuai unrhy w lesiant arall o'r cyn- 
nygiad. Mae cam yn yr iawn gyfeiriad 
ar gael ei roddi, a dywedyd y Ueiaf ; ac 
nid peth bychan ydyw dwyn y peth 
dan sylw, a chyfo li y mater i'r gwynt— 
mater sydd yn sicr o fyned yn Ilwyddian* 
nus drwy y ddau Dy yn y dyfodol, gan 
nad beth fydd ei dynged y tro presenol. 
Bydd enw y cynnygydd am ddadgysyllt- 
iaá yn Nghymru, yn gysylltiedig â'r 
mater bellach yn y dyfodoL Cofír mai 
yr aelod anrhydeddus dros Ddinbych a'i 
chydfwrdeisdrefl, oedd cychwynydd yr 
ysgogiad cyfiawn a rhesymolhwn, gan 
nad pwy a gaiff y fraint o'i ddwyn fel 
barn i fuddugoliaeth. 

Dygodd Ardalydd Hartington Fesor 
pwysig i'r Ty gyda golwg ar etholiadaa 
aelodau i'r Senedd, prif ragoriaeth yr 
hwn ydyw, fod y Ballot i gael ei defn- 
yddio wrth bleidleisio. Dylai y Mesur 
gael ei wella, efallai, a'i eangu; ac yna, 
os gwneir ef yn gyfniith, bydd yn fendith 
fawr i'r wlad. 

DarUenwyd Mesur Tlodion y Brif- 
ddinas y drydedd waith, a phasiwyd ef. 
Mae achos y tlodion drwy y deyrnas yn 
gyffredinol yn galw yn uchel am ystyr- 
iaeth fwyaf difrifol ein deddfwneuthur- 
wyr, yn gystal ag achos tlodion y Brif- 
ddinas; a rhaid dwyn y mater yn ei 
eangder gerbron y Senedd cyn hir. 

Gwrthodwyd Mesur Mr. Jacob Bright 
ar Analluogrwydd y Meny wod i Bleid- 
leisio, &c., trwy fod 126 yn fwy yn ei 
erbyn nag oedd o'i du. 

Barnu yr ydym fod ehi seneddwyr 



Digitized 



.edbyGoogle 



HÁNESION. 195 



eleni wedi ymaflyd mewn cynnifer o 
bethan, o leiaf , fod y weinyddiaeth wedi 
codi dysgwyliadau am ymdriniaeth à 
bwjnt, nas gellir cael amser i wneud 
hyny yn y Senedd-dymmor presenoL 



TBBM AR Y BYD. 

Ymddengys fod y cyfnewidiadau a 
fwriadai ymerawdwr y Ffrancod eu 
gwneuthur yn ffurf y llywodraeth, yn 
cael eu cymeradwyo gan f wyafrif dirfawr 
o'r rhai sydd â hawl ganddynt i bleid- 
leisio yn Ffrainc. Os yw yr hyn a ddy- 
wedir am fradwriaeth diweddar yn erbyn 
by wyd Napoleon, yn seiliedig ar ffeithiau 
profadwy, mae ei deyrngadair ef yn 
sefyll ar fynydd tanllyd, aç nid oes neb 
a wyr pa mor ddisymwth y Uyncir hi ac 
yntau gan ry w safn ysol a all ymagor 
odditanynt. A pha ryfedd? Mae y 
pethau a osodir i fyny trwy drais a 
gorthrech, yn fynych, yn nhrefn Rhag- 
luDÌaeth, yn cael eu tynu i lawr trwy 
f oddion cyffelyb. Nid oes sail safadwy 
i lywodraeth wladol ond cyfiawnder a 
thegwch tuag at y deiliaid yn gyffredìnol, 
yn ol tystiolaeth y doethaf o ddynion, a 
hwnw dan arweiniad digyfeiliorn ysbryd- 
oliaeth y Goruchaf, yr hwn sydd yn 
llywodraethu yn mrenhiniaeth dynion. 
Mae ynfydrwydd a defodaeth yr Eglwys 
Babaìdd wedi gyru y Ffrancod i dir 
anffyddiaeth, ac i ddirmygu gair a dydd 
yr Arglwydd, a phob ffurf o grefydd, i 
raddau helaeth. Credu yr ydym nad oes 
modd dwyn y wlad hòno dan lywodraetii 
trefn sefydlog a pharhaus, hyd nes y 
byddo ynddi lawer mwy o grefydd bur 
y Testament Newydd nag sydd ynddi yn 
bresenol. Angen mawr Ffrainc, fel 
gwledydd eraiU, ydyw crefydd yr Ar- 
glwydd lesu. 

Cynnygiwyd coron Spaen, yr hon sydd 
yn methu yn lan a chael pen i*w gwisgo, 
yn ddiweddar i*r Maeslywydd Ëspartero; 
ond gwrthododd yr hen fiiwr hi. Gallesid 
dysgwyl iddo wneud hyny. Y mae ef 
bellach yn 80 oed, ac wedi stormydd 
enbyd bywyd gwladyddol a milwraidd, 
yn penderfynu mynu tawelwch yn nydd- 
iau olaf ei oes. Y mae yn anhawtld 
gwybod pa fodd y gallai Serrano neu 
Prim, gerbron holl Ewrop, wneud y fath 
gynnygiad i'r hynafgwr parchus ar fin ei 
fedd; ond dyga chwyldroadau bethau 
hynod iawn oddiamgylch, a dyma un o 
honynt — cais am gael hen Faeslywydd 
diblant, yn bedwar ugain oed, yn frenin 
ar Spaen. Gwell 4^ddai i wladweinydd- 
wyr yr orynys ddwyn cyfansoddiad 
rhydd i dref n weithìol dda, na cbynnyg 
y goron i hwn a'r Uall. Pe gwnaent 
hyny, ni byddent yn hir iawn cyn y 



gwelent fod gorsedd eu gwlad yn wrth- 
ddrych a fawr ddymunid gan wŷr teilwng 
iV llenwi; a dylent ystyried yn ddyfal- 
ach nag y gwnaethant hyd yn hyn, ai 
Breninoliaeth neu Weriniaeth, neu ryw 
gymysgedd o*r naill a*r llall, yw y ffurf 
oreu o Iywodraeth i ateb i amgylchiadau 
presenol y wlad. 

Mae bellach 43 o flynyddau er pan 
ymladdwyd môr-frwydr fawr Nayarìno, 
rhwng Uyngesau unedig Twrci a'r Aifft, 
o un tu, ac adranau unedig o lyngesau 
Prydain, Ffrainc, a Rwssia, o'r tu arall. 
Canlyniad buddugoliaeth Prydain a'i 
chyngreirwyr a fu ffurfio Groeg yn Uyw- 
odraeth annibynol ar Twrci cyn pen 
hir. Ond ymddengys nad yw Groeg etto 
ond mewn sefyllfa dra barbaraidd. Ni 
fu deugain mlynedd yn ddigon i ddwjrn 
y wlad i drefn dan ly wodraeth annibynol. 
Mae yspeilwyr yn ei hanrheithio, a*r 
llywodraeth yn rhy wan, debygid, iV 
darostwng. Mae y gyflafan ddiweddar a 
gymerodd le yno, pryd y coUodd amryw 
eu bywydau, o Brydeinwyr, &c., yn 
dangos yn eglur beth y w ansawdd y wlad 
yn y dyddiau presenol. Trueni mawr na 
fyddai gwlad sydd mor nodedig am ei 
hynafiaethau a*i hynodion, yn cael ei 
llywodraethu yn dda, ac yn ddiogel i 
deithwyr ymchwilgar i ymweled â hi. 
Mae y dinystr a wnaeth yr yspeilwyr ar 
y teithwyr Prydeinig ac Italaidd, yn 
ddiweddar, we(Û Ilenwi Ewrop â syndod 
a digofaint. Mae yr holl amgylchiadau 
yn hysbys i'n darllenwyr drwy bapyrau 
y newyddion, fel nad yw yn angenrheid- 
iol i ni fanylu arnynt. Crefydd y Beibl 
yw angen mawr gwlad Groeg, fel llawer 
o wledydd eraill. 

Wedi yr holl gynhwrf rhyf elgar a f u 
yn ddiweddar yn Canada, a galw milwyr 
allan i wrthwynebu y Ffeniaid, ácc, ni 
chawsant ddim gwaith. Ni chroesodd 
neb o'r Ffenîaid y terfynau i aflonyddu 
ar heddwch Canada. Ond ymddengys yr 
aflonyddai y Ffeniaid ar y Canadiaid, yn 
nhirìogaethau y Red River, pegallent; 
ond ni chanìatâ yr Unol Daleithiau idd- 
ynt fyned yno drwy y tiroedd sydd dan 
Iywodraeth y Werìniaeth. 

Ymddengys fod Uawer iawn o arfau 
rhyf el yn eael eu trpsglwyddo y dyddiau 
hyn o*r Unol Daleithiau i wlad yr Aifft, 
a bod llawer o swyddogion y byddinoedd 
a fu yn ddiweddar yn mesur meusydd yn 
erbyn eu gilydd yn y Gorllewin, yn awr 
yn gwasanaethu yn myddinoedd tir Ham. 
Gwell ganddynt fyned i'r Aifft i wneud 
gwasanaeth müwraidd, na ''choledd y 
ddaear *' yn ngwlad y rhyddid. 

Mae y Pab bron a gwallgofl o eisieu i'r 
gynnadledd yn Rhufain benderfynu ei 
f od yn anffaeledig, yr hyn sydd yn brawf 
eglur nad ydyw ond un o'r ffaeledigìon 



Digitized by 



Google 



196 



HAHESIOIl. 



sychedig sydd mor llaofog ar wyneb 7 
ddaear. Ymaith ag ef. 



HANioy. 

Mae y Democratiaid wedi cario yr 
etholiadau yn nhalaeth New York gyda 
mwyafrif o 50,0U0. ËnniUaBant hefyd 
etholiadau y dinaaoedd gyda mwyafrif o 
60,000. Trwy hyny, bydd penodiad prif 
farnwr llys yr appeliadau, a swyddogion 
pwysig eraill yn y dalaeth, am dro yn eu 
dwylaw. 

Dywedodd Arglwydd Arthur Hervey, 
Esgob newydd Bath a Wells, yn ei chargê 
yn YeoTÌl, dydd Mawrth, y 17 cyfisol, 
*' fod mwy o bobl wedi eu benniU drosodd 
oddiwrth Eglwys Locgr at Eglwys 
Rhnfain, yn y deng mlynedd ar hagain 
diweddaf, nag a ennillasid drosodd yn y 
tri chaiC mlynedd cyn hyny, ac mai yr 
amgylchiad mwyaf arswydlawn o'r cwbl 
oedd y cyfnewidiad mewn athrawiaeth a 
defodau sydd wedi myned dros Eglwys 
Loegr ei hunan." Dalied Ficeriaid defod- 
ol Cymru ar y dystiolaeth uchod. 

Y mae 5,157,699 o ddynion yn myddin- 
oedd rheoiaidd, a llyagesau Ewrop, yn 
bresenol. Costiant i*r parth hwn o'r 
byd, rhwng pob peth a ddylid ddodi yn y 
cyfrif, y swm dirfawr o 300,000,000. 
Byddai yn gryn gamp i neb ddywedyd 
pa faint o ddaioni a gynnyrchant i*r 
gwahanol wledydd. 

Pregeth hir. Flynyddoedd lawer yn 
ol, croesodd pregethwr hunaogynhyrflol 
Fwlchygroes, o Benllyn i Fawddwy, a 
phregethodd mewn Ue a elwir Llanerch, 
ar foreu Sabbath. Bu yn nodedig o hir 
yn traethu ei feddwl ar ry w ran o'r pwnc 
oeddganddo mewn Uaw; yna dywedai, 
" Y mae genyf fl etto chwech o ddrysau 
i*w hagor o'ch blaenau chwi, a'dilynwch 
chwî fi drwy y chwe* drws hyny, cewch 
wed'yn weled y pwnc yn egluriawn." 
Atebai un o'r gwrandawyr, a dywedai, 
** Mi a agoraf finnau un drws, ac mi âf 
allan ac adre* i gael fy nghinio." Yna 
agorodd ddrws y tÿ, acallan ag ef ; ac yn 
y fan hòno y terfynodd y cyfarfod. 

Cyfarfu Esgob CIark un dydd âg un 
o'i gynnulleidfa ar yr heol, yr hon na 
welsai ef er's amryw wythnosau. Ei 
anerchiad gwresog ef a gyfarfyddid gan 
y wráig mewn dulî oer iawn. Gofynodd 
yr Esgob yr achos o*i hoerfelgarwch. 
Dy wedodd hìthau, " Mi a fum yn glaf am 
dair wythnos, ac ni ymwelsoch à mi un- 
waith." "Yn wir," atebai yr Esgob, 
** drwg genyf gly wed hyny. A oeddych 
yn ddigon daf i gael meddyg? " ** Oedd- 
wn, yr oedd yn dyfod ataf bob dydd." 
»* Pa fodd y gwybu ef eich bod chwi yn 
glaf ? " <* Mi a anfonais am dano, Syr,*' 



oedd yr ateb. *' Gwir," atebai yr E«gob, 
'* a phe buasech yn anfon am danaC fln- 
nau, buaswn innau hefyd yn dyfod." 
Gwel y meddylgar bwynt yr hanesyn 
uchod. — OW Advance, 



PBIODWYD. 

Ebull U, yn New York» gan y Farch. 
Mr. Eyans, gweinidog gyda'r Bedyddwyr 
Seisnig, Mr. E. W. Boberts, gynt o Ffes- 
tiniog, á Lanra, ail ferch y diweddar Mr. 
Wiiliam Griffiths, Argraffydd, swydáÙL 
y Dtsoedtdd. Dymunwn o galon eu 
îlwyddìant yn myd y Grorliewin. 

BU FARW. 

Ebbill 27, Mrs. Mary RowUnds, Porth 
Amlwch. Hynodid y chwaer hon trwy 
ei diwydrwydd yn nhŷ yr Arglwydd, a'i 
ffyddiondeb gwastad yn ei thaDsgrìflad at 
y Genadaeth. Ymadawodd yn ddiweddar 
hefyd ddau frawd, Hugh Hughes, ac 
Owen Hughes, Toddwyr (Smelters), y 
rhai fuont ddefíiyddiol am flynyddau yn 
ein cyfarfodydd gweddîau a'n cymdeith- 
asau crefyddoL^W. J. 

Mai 9, Mr. W. W. Lloyd, Draper, 
Porthmadog, yn 35 mlwydd oed. Yr 
oedd y brawd hwn yn un o fasnachwyr 
parchusaf y dref. Yr oedd iddo air da 
gan bawb— yn ddyn tawel, siriol, a í^dd^ 
lon. Derbyniwyd ef yn aelod o'r eglwys 
yn Salem pan yn ieuanc. Efe oedd 
trysorydd y gwahanol gymdeithasaa 
cysylltiedig â'r achos. Bu am flynyddau 
yn aiolygydd yr Ysgol Sabbathoi. Yn y 
flwyddyn 1866, dewiswyd ef yn on o 
ddiaconiaid yr eglwys. Bu yn briod á 
Mary, merch y diweddar Cadbenr Jones, 
**W. AIexander,*' yr hon a gymerwyd 
ymaith yn mhen wyth mis ar ol y briodas. 
Bu farw ei fam yn ddisymwth bum' 
wythnos o*i fiaen. Yr oedd ganddo frawd 
yn y weinidogaeth, sef y Parch. D. Lloyd, 
Margate, Kent. Cafodd ein cyfaUl hawdd- 
gar y fraint o farw yn gryf, a gobeithiwn 
y ceir cofiant dyddorol o hono yn fuan 
yn y Dtsoedtdd. Traddodwyd pregeth 
angladdol iddo nos Sul, y 15, gan y Parch. 
W. Ambrose, oddiar destun o*i ddewisiad 
ei hun, Salm xxiii. 4. 

Mai 17, Mr. Owen Owens (Ap Elltyd), 
Arthog, gerllaw Dolgellau. Yr oeddyn 
wr talehtog, ac yn bregethwr cymeradwy 
gyda'r Annibynwyr. Teimla lleoyddiaeth 
y gymydogaeth yn ddiammheu oddiwrth 
ei symudiad, yn nghyda*r frawdoliaeth 
yn Horeb. Yr oedd yn ddirwestwr aidd- 
gar, a gwnaeth lawer o les yn yr ardai 
yn y cyfeiriad hwn. Gadawodd weddw 
a Iluaws o amddifaid i alaru eu coUed am 
dano. Claddwyd ef yn mynwent Llan- 
eUtyd. 



Digitized by 



Google 



BMt 683. Pẁ 4e. ^'^^'^,) Oyf, slüt 

Paẅ 

Y DYSGEDYDD: 

QTDA*R HWN TB UNWTD 

YR ANNIBYNWE. 



11 



GORPHENAF, 1870. 



Y OYNNWYSIAD. 

Yb Ysgol Sabbathol:— Yr Yegol Sabbathol fel lle i wneud a 

derbyn daioni 197 

Duwintddiaeth:— Y pwys o wrando Efengyl yn iawn 2ui 

Marw a Barn 207 

Btwgraffiaeth: — Y diweddar Barch. W. Gnffiths, Glandwr 209 

Seftdliadaü Eglwtsig:— Yr Egtwys Sefydledig a'r Senedd Hir... 211 

Yb Eglwtsi Ctmreig:— Lleyn ac Eifionydd— Porthmadog 214 

Barddoniaeth: — Marwnad er cof am y diweddar Mr. Evaii Anwyl, 

Long Creek, lowa, gynt o'r Penrhosmawr, ger Machynlleth 216 

Englynion ar amry w destunau .,,. 217 

Englyn iV Ehedydd.. 217 

Y Nefoedd 217 

Detholion:— Marwoîaeth y Saint 218 

Gweddi .,.. 218 

CoFNODioN Enwadol: — Undeb Gorllewinol Morganwg. ,. 218 

Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorllewinol sir Gaerfyrddin 219 

Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd 219 

Neuaddlwyd 220 

Cymanfa Meirion 221 

Cymanfa Orllewinol y Deheudir 222 

Cymanfa Maldwyn 223 

Cymanfa Dinbych a Eflint 2.14 

Urddiad 224 

Hanesion:— Y Senedd 2^6 

Moesoideb y dosbarth uchaf ^227 

BuFarw 228 

T} 

Yr Blw \gy C' ^'^^^LLJIÌf^ ^ll} G-weinidogion 

gynnorthwyo \ ^^^^í^H Y oedranus. 



DOLGELLAÜ! 

ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. 




at ein <2$ot)etiU)6r* 

Y MAE yr ysgrifau canlynol yn y swyddfa:— Noah a'i Arch, Haelioni, Mrs. Thomas, - 
Krowen; Barddomaetk—Goìygt& o ben Moel y Gest, Y Mílwr, Y Milwr YBbrydol, 
Criöt y Meddyg da, I Ysgolfeifltres alluog, Cwsg; jRcro/ íoeM—Cunedda (Solfa), Light 
Hrigade, CoTerdale, Bozrah, Cefnyrowen, Judgment, Bethsaida, Bozrah, Daniaacus. 



CASGLIADAU AT GYMANFA MALDWYN, MEH. U, 1870. 



£ s. c. 

Sammab 18 9 

Uanbrynmair. l 10 

Aberhosan l 3 8 

Dylifau 5 6 

Machynlleth.... l 

Llanidloes 15 

Llansantffraid, Penygroes, Llan- 

silin 12 8 

Sanlis..... 5 

Braichywaun 3 6 

Llanerfyl a'r VoeI 12 

Drefnewydd 10 6 

Oderwenlas 9 

Miin, Meifod, Pont Robert 18 

Dymuna yr eglwys yn Llanfyllin gydnabod yn ddioîchgar ei chwiorydd eglwysi ya 
y sir am eu cymhorth haelfi/dig tuag at draul y Gymanfa. Dros ýr eglwys, 

Lianfytlin, Mèhefin 28, 1870. C. R. JoNES. 



£ I. C. 

Penegoes 5 

Glanhafren , 3 

Croesoswallt 10 

Llanrhaiadr ,„„ 10 

Carno 10 

Llanwnog. 6 

Llanfaircaereinion 19 

Siloh € 

Penybont 6 

Penllys 4 

Penarth, &c 11 2 



£13 13 9 



Allan oW Wasŷf Rhanau L a*r II., pris \s, yr un^ 

HANES YR EGLWYSI ANNIBYNOL YN NGHYMRU, 



T. REES, D.D., ABERTAWE, a J. THOMAS, HYERPOOL. 

PuB archebion am dano, a phob taliadau iV hanfon i—Mr. O. Tliomas, Tyst Cÿmreig 
Office, Old Post Office Place^ Liuerpool. Bydd y 3edd lan yn barod cyn diwedd 
Mehefìn, a bydd hyny yn gorphen sir Fynwy. Daw Maldwyn a Meirion yn y rhanau 
dilynol. 



BYWYD ÂC OLWEITHIAU CALEDFRYN. 



Yx barod i'r wasg, ac a gyhoeddir allan o law mewn un gy frol, neu yn rhanau, o 450 
i 500 tudal., pris, mewn Ilian, 78. 6c. Yn cynnwys Rhagymadrodd a Thraethawd ar ei 
Athrylith gan Scorpion. Cofiant, Beirniadaethau, Traethodau, Darlithiau, Pregethau, 
Barddoniaeth, yn nghyda dau ddarlun o'r Awdwr ac o'r Groeswen. 

Derbynir enwau gan — Ab Caledfrtst, 135 Ledbury Road^ Bayswater, London^ W, 



Diqitized by VjQOQ1C 



Y DYSGEDyDD: 

öyda'r hwit y mab yr "annibynwe" wbdi .bi uno. 



Wt i?!S8ol ^aftftattol. 

YR YSGOL SABBATHOL FEL LLB I WNEÜD 
A DERBYN DAIONL 

O HOLL greaduriaid Duw, djn yw y rhyfeddaf. Yr ydoedd yn rhyfedd ac 
ofnadwy pan y daeth o law ei Greawdwr; ac y mae wedi gwneüd ei liun 
yn wrthddrych sylw ac yn destun siarad cyffredinol, drwy bechu o hono yn 
erbyn ei Wneuthurwr. I wneud daioni y crëwyd dyn, ond dyn mewn 
anrhydedd nid arosodd. Gwhaeth ddrwg; ac aeth yn was drwg, diog, ac 
anfuddiol. SyrthiodTd. o'i sefyllfa o ddiniweidrwydd, a daeth yn bechadur. 
Gwnaeth angel yr un peth; ond ni elwir arno ef i edifarhau a dychwelyd 
yn ol at ei waith, fel y gelwii: ar ddyn. Y mae gallü dyn i wneud daioni 
yn fawr. Gall wneud daioni drwy siarad: "Angeu a bywyd sydd ỳn 
meddiant y tafod." jGrall wneùd drwg a da â'r un peth: " A'r tafod yr- 
ydym yn bendithio Duw a'r Tad; âg ef hefyd yr ydym yn melldithio dynion 
a wnaethpwyd ar lun Duw. P*r yn.genau y mae yn dyfod allan fendith a 
melldith." Gall dyn wneud llawer o ddaioni drwy ysgrifenu. Nis gall yr 
un ci'eadur wneud hyn ond dyn^ Gall dywallt cenllif o fendith a chysur, 
neu o felldith a thrueni, drwy ei eiiau; a gall hefyd dywallt ffrydlif o ddy- 
ddanwch, neu o dristwch, drwy benau ei fysedi Gall wneud Uawer ò 
dda neu ddrwg â'r gallu hwn. Gall dyn droi yr argraffwasg yn %nnohell 
llygredigaeth, yn wreiddyn chwerwedd i beri blinder i oesoedd i ddyfod, 
neu yn blanhigfa prenau i bereiddio dýfroedd gofid, ac yn weithfa halen i 
halltu dyfroedd llygredig yr desoedd. tln o*r natur yma yw Swyddfa'r 
Dysgedydd wedi bod erioed. PaíFáed felly. . Mae gan ddyn allu i wneud 
daioni drwy gyfranu addŷsg. Y ilaae dyn ỳn cael ei eni fel llwdn asen 
wyllt. Y mae pan yn dyfod i'r byd yö ddylaçh braidd nag un creadur; 
ond y mae yn dyfod yn fuan yn gyfrwysach ac yn ddoethach na hoU 
fwystfilod yr anialwch, ac ija holl anifeiliaid'y maes. « 

Y mae gan ddyn leoedd manteisiol neiliduol i wneud daioni. IJn o'r 
lleoedd hyny ydyw y teulu. : TJn árall yJy w yr Ysgol Sabbathol. Y mae 
yn anhawdd penderfynu pa un o'r^ddau le hyn ydyw y mwyaf manteisioL 
Nid yw hyn o un pwys: "Eithr yn gwneuthur daioni na ddíogwn, canys 
yn ei iawn bryd y medwn, oni ddiffygiwh.". Nid oes neb. yn ddiog yn 
gwneud drwg. Ewch i'r dafarn a*r chwareudy i edrych a oes yno rywun 
yn ddiog, marwaidd, a chysglyd. ^ác eies nn. Mae yno bawb yn wresog, 

GoKPHBNAP, 1870. * :eí r^ - t 

. ■ -. DigitizedbyVjOOQlC 



*• 



YR YSGOL SABBATHOL. 

bywiog, ac effro, yn gwncud drwg. Ond ewch i dŷ Dauw a'r Ysgol 
Sabbathol, ceir gweled .cysgadrwydd a diogi daii eu.harfau yno yn lladd 
iíoh peth. Ni wyr y morgrugyn na'r wenynen ddim am ddiogi. 

. ' " Ei ha; wydd air, a'i bwrdd bi, 
. - ' -* - Yw digon, a dim diogi." ^ -, . * 

Aed áthraŵon/diog At y wenynen aV morgrugyn^ yi). misoedd yr haf hwn i 
ymofyn gwers. Sylwn — • ... 

Ab YR YsGOL SABBAfHOL FEL LLE MANTEISIOL 'I WKEUÌ) A DERBYN 

DAIONí. ' ■ ^ ■ 

Y mae yn lle i lawer wmud daioni yr un jyryd, Lle i ry w un neu ddau 
i wneud daioni sydd yn holl gyfai-fodydd eraill yr eglwjs; Rhyw un sydd 
yngweithio yr un pryd yii y cyfarfod gweddi,^ac;yn ỳ cyíarfod pregethu; 
oí^d y mae yr Ysgol Sabbathol yn lle i ddegau i weithio;yr un pryd, ac i 
gannoedd dderbyn yr nn pryd. .'*!..' .. , 

' Y rìiae.yn Ue i rai imeud daioni nad âllant wneŵi dim däẅâi yn un lle 
ârall Y mae i bawb ei le 1 wngud dîdoni^os symùdir. ef o'^lle Ewnw, 
uid yw da i ddim. Y ^mae'n boen>ddo ef ei hun, ac yír ofid r eraill. Yr 
oedd Mr. A. B. ya aelod da, ond gwnaed ef yn ddia<îoti,.^ac wrthei wneud 
ef yn ddiacou, collodd bob da oedd yn perthyn iddo. *Yr oedd Mr. C. D. 
yn atfoaw ardderchog, €fnd gwnaed ef yn bregethwr, ac wrŵ ei wneuthur 
ef yn bregethwr, diflanodd ei arddercíogr wydd ,ef .fel niwl y :bore. Gwell 
yw bod jn mlod d^^/na bód yn dd\acoiií g\^.é.. A gwell' yẁ bod jtl athraw 
Ysgbl SabbatTiol de&yddiol, na^fod y-ri' hregethior sal. . . 
" Y niae jr Ysgol Sabbathol yn llé ag y gellir go&odpawb jm eile priodol 
éi.hun, a hyny, mèwn fíbrdd ;fel na b'yddo y naill yu is nŵ Uall mewn 
urddas a sylv^.^ Àthraw ydyw È. ÍF., Ysw.; y mae Mr. G. ÌË^ yn athraw 
hefyd, ' ' ' ^ 

Ymaey^ lle i hawì} dderhyndäionL Y mae yf, athraw, wrth ddyfrhau 
eî ddysgybîîon, yn dyfi'hau ei hun yr un pryd j ac inao.. ýr hael ei gynghor- 
ioii.al gyfarwyddiadau, yn brasâu ei enaid ei 'hun: . *^ Yr enaid hael a 
frâsêir; a'r neb a ddyfrliao, a ddyfrheir yntau liefyd." ". Y mae yr athraw 
da yn dysgu wrth ddysgu. Gîwynir gan rai eu bòd hwy yn cael cam wrth 
or/od bbd yn athrawon yn barhaus, — bod arnynt hwy- eisieü cael eu dysgu, 
yn lle dysgu eraill yn dragywydd. Y ddysg efíeithiolaf ydyw yr un a 
rdderbynir wrth ddysgu eraill. 

Y mae cyfle ynddí i wneud daiani na cheir yn un lle a/rall. Y mae yn 
yr Ysgol Sabbathol gyfie i dynu dyn i ddweyd ei feddwl, i adrodd ei farn, 
ac i dywaUt ei deimladau a'i syniadau; ac i'r athraw gyfarfod âg ef yn ei^ 
feddwl, barn, tcimlad, a syniad/ ac i siarad âg ef am fater ei enaid, na 
çheír inô'i gyffeiyb yn ün lle arajl. Os bydd un yn yr Ysgol yn arfer 
jfed i òrmòdíhdd, tièu yn árfer halogi'r Sâbbath, neu yn arfer cymeryd enw \ 
Dii'W NTí ofer, déuir at'ŵdûodau ag sydd mewn modd diamwys yn condemnio ] 
y naifi a'r llair o'r peçhôdau gẁarthus hyn; ac os hydd yr athraw yn un ] 
llygadog, . craŵs, doeth, a synwyrpl, fe gymer afael yn y cyfle gẃerthfawr , 
X gymhwysp'r gwirionédd at gyflẁr ý dyn, a hyny mewn dull effeithiol a 
didrámgẃydd. Os â gweinidog at y cyfryw ar yr heol, gan eu cynghori i 
adael eu iìÿrdd pechadurus, y maent yn dueddoi o edrych ariio fel ymosod- ^ 
îad, ac o dybied mai hunanles sydd yn ei gymhell ef i wneud hyny, ac nidl 
caiiad at ou llesiaint hwy^ Ond ni cha efò y fantais i dýbied hyny am yr I 
athrâw yn yr Ysgpl SabbathoL : . . ì 

Y mae ynlte i wneud daioni a: hëry ì)yih. Os ceir defnydd parhaol i ^ 
wiieud gwaíth amo, fe bery'r gwaith cyhÿd a'r defnydd. i ** nad ysgrifenid i 

" . Digitizéd by.GoOgle ■ j 



YR TSOOL SABBATHOL. 199 

fy ngeiriau yn awr! nad argreffid hwynt mewn Uyfr! O nad ysgrifenid 
hwynt yn j graig dros byth â phin o haiarn ac â phlwm!" I ba beth mewn 
craig? Fdl y parhaont cyhyd a'r graig. Ar ba beth y mae yr athraw díi 
yn argraffu geiriau Duwî Nid mewn llyfr — nid ar lechfaen — ac nid yn y 
graig; ond ar feddyliau annilead wy — mewn eneidiau anfarwol a thra- 
gwyddoL Caiff yr *»íibraw duwiol a gweithgar weled ei waith yn y 
trágwyddoldeb. Daliwyd sÿlw-fod Zeuxis, y Uuniedydd enwog, yn cymeryd 
amser jaaaith, a gofal arbenigol, gydag un paentwaith o'i eiddo. Pan ofyn- 
^yd"-éi reswm paham yr ydoédd yn cymeryd cymaint o amser a gofal i dynu 
» lìinellau y p^eot'waith hwnw, <fec., yr ateo a roddodd oedd, "Oblegid y mae 
yr hyn ydẄyf'ynei baen€id'*yn aŵí yn cael ei baentio i barhau byth/* 
Pa bethj&ynag am gýwirdeb atebiad Zeuxis, gwirionedd jdyw 'bod yr hyn 
a argreffir ar.feddyliau yr ieuainc yn argraffwaith i barhau byth. 
^ Y. mae yr Ysgol Sabbathol yn Ue manteisiol i wneud a derbyn daionL 
Ond ychydig o ddaioni sydd yn cael ei wneud a'i dderbyn ynddi mewn 
cymhariaeth i*r hyn a ellid ei wneud. Sylwn — 
^ Ae yr achos bod can lleied o ddaioni yn cael ei wneud a'i 
dderbyn mewn lle mor fanteisipl i ẃneud llawer. 

Pethau bychain iawn ydyw yr achos; ond y mae petháu bychain yn 

f gwneud niwaid inawr, a hyny i'r piethau goreu: "Gwybed meirw a wnant 

^ i enaint yr apotheçari ddrewi." Gwybed meirw ydyw yr achos bod can 

Ueied o ddaioiii yn cael e^ wneud a'i dderbyn yn yr Ysgol SabbathoL 

' Enwaf ryw bump^^honynt. 

Biffyg pr^dlondeh. Y mae ei amser t'bob- peth. Amser i hau a medi. 

Y mae yn ihaid iV amaethwr hau yn brydlon, os ydyw am fedi yn brydlon. 

Os cyll.o amâer tau, nis gall byth enniU amser medi. Ni Iwyddir gyda 

dim os na wrieir ef yn brydlon. Y maè diffyg prydlondeb yií lladd dylanwad 

yr arelygwr a'r àthraw goreü; ac mao yn Uadd effeithiolrwydd. yr Ysgol dan 

eu gofaL Dylai yr athrawon fod yn'eu Ue i'r fynyd; ac os na byddant, ni 

^lẁyddant i wneud dim' daioni, er iddynt.gael y lle mwyaf manteisiol at hyny, 

f . Diffyg ffyddlondeh, Gall dyn o alluoedd cyffredin wneud Uawer o 

l ddaioni yn yr Ysgol Sabbathol ond bod yn ffyddlon., Gall, bachgenyn gadw 

\ jT hâcl a'r egin rhag i'r bráin eu difa, drwy ai-os yn ffyddlon yn y maes, yn. 

^ llawer.iawn gwell nag y gall dyn ciyf wrth ddyfod yno yn awr iac eilwaîth. 

Felly y gall dyn o alluoedd meddyliol gweiniaid wneud líâ^.er mwy p.. 

'. ddaioni wrth foà yn ffyddlon, nag y gall un o alluoedd meddyliol cawraidd 

' wneud wrth ddyfod yno yn awr ac eilwaith. Dylai y rhai sydd yn dy fod i'r 

* Ysgol Sabbathol fod ýno bob amser, yn lle tynu i lawr un Sablath yr hyn 

^ a adeiladasant y Sabbath o'r blaen. Dywedy Beibl fod rhywrai *'ynhau i*r 

I cnawd.*' Beth yw "hÄ i'rcnawdî" .Myned irodiana, i ym^îled â 

i chyfeiUion, ar ddỳddyr^r^wydd; bwyta i ormodedd o fwydydd trymionj 

rae áros gartref i adrodd a darllen ffugchwedlau ar ddydd Duw. Y thtjp yr 

arferiadau . cnawdol a Uygredig hyn ar gynnydd difrifol yn N^ymru y 

dyddiau yma; ac mae athrawon yr Ysgol Sabbathol yn euog o hyn. Os 

k clywir bod ychydig o anhwyldeb corfforol ar ry w berthynas neu gyfaill, 

l cymerir Sabbath santaidd Duw yn gyfle i fyned i ymweled â hwy, a gadewir 

y dosbarth heb un athraw. Erys eraill yn eu tai i ddarllen mân-hanesion 

y papyrau newyddionT Nid wyf yn dweyd dim yn erbyn dai-llen papyr- 

newyddion teilwng yn yr amser priodolj ond yn sicr, nid dydd Duw 

ydyw yr amser hwnẅ. Ni ddylid dwyn papyr na llyfr i'r bwrdd ond gair 

Dttw ar ddydd yr Arglwydd. Efe yw y brenin, ac efe yn unig sydd i 

. ymofyn âg ef y dydd hwnw. 



Digitized by 



Google 



200 TB YSGOL SABBÂTHOL. 

Diffyg amynedd. Gellir dywedyd wrth athrawon Ysgol Sabbathol gyda'r 
un priodoldeb ag j dywedodd Paid wrth yr Hebreaid, "Canys rhaid i chwi 
wrth amynedd; fel, wedi i chwi wneuthur ewyllys Duw, y derbynioch yr 
addewid.'' Y mae llawer athraw yn dysgwyl i blant fod fel hen bobl, mor 
Uonydd a delwau; ac os na byddant, gwae hwynt-hwy. A dysgwyliant 
iddynt ddysgu'r cwbl mewn un-dydd un-nos; ac os na wnant, bygythiant eu 
gadael, a gwnant. Y mae pob planhigyn sydd yn cymeryd amser maith i 
dyfu, yn cymeryd amser maith i wywo. Ac mae y plentyn sydd yn 
cymeryd amser hir i ddysgu, yn mynu amser annhraethol hŵy i anghofio. 
Peidier a dysgwyl i blant dyfu mewn dysgeidiaeth Feiblaidd fel cicaion • 
Jonah; oblegid mae parhad annherfynol i'r ddysgeidiaeth hon. 

Diffyg dyfalba/r?iad, "Eithr yn gwneuthur daioni na ddiogwn: canys yn 
ei iawn bryd y medwn, oni ddiffygiwn." Yr oedd y Galatiaid yn bobl 
impul8Ìve neillduol. Yr oeddynt felly yn naturiol fel cenedl. Yr oedd yn 
hawdd iawn eu codi at ryw waith newydd, ond yr oedd yn anhawdd neill- 
duol eu cadw gydag ef. Yr oeddynt yn selog dros ben mesur gyda'r 
gweinidog newydd, ond yr oedd eu sel yn oeri tuag ato yn fuan. Wele 
eiriau Paul am danynt, "Y mae yn rhyfedd genyf eich symud mor /ìian 
oddiwrth yr hwn a'ch galwodd i ras Crist, at efengyl arall. A chwi a 
wyddoch mai trwy wendid y cnawd yr efengylais i chwi y waith gyntaf. 
A'm profedigaeth, yr hon oedd yn fy nghnawd, ni ddiystyrasoch, ac ni 
ddirmygasoch; eithr chwi a'm derbyniasoch megys angel Duw, megys Crist 
lesu. Beth wrth hyny oedd eich dedwyddwch chwiî canys tystio yr wyf i 
chwi, pe buasai bosibl, y t^masech eich llygaid, ac a*u rhoisech i mi. Eithr 
da yw dwyn mawr-serch mewn peth da yn wastadol, ac nid jn unig tra 
fyddwyf yn bresenol gyda chwi. Chwi a redasoch yn dda; pwy a'ch 
rhwystrodd chwi, fel nad ufuddhäech i'r gwirioneddî" Ac fel hyn y dywed 
Livy, yr hanesydd Ehufeinig, am danynt: — "They were physically unable 
to bear endurance in toil or heat; and that from this circumstance, coupled 
with their excitable ardour, at the beginning of their battles they were 
almost stronger than men, at the end of them weaker than women.'' Fel 
hyn y'u darlunir gan Thierry, hanesydd y Celtiaid; — **They have a frank, 
impetuous spirit, open to every impression, intelligent in the extreme; but 
with all this, excessive mobility, a tiotal want of constancy, abundance of . 
ostentation, and lastly a perpetual tendency to quarrel, arising from 
excessive vanity." Darlunia Cesar, concwerwr mawr Gaul, ei hunan 
yn cymeryd rhagocheliadau arbenigol gyda'r Celtiaid: — "Fearing," 
meddai efe, "the weakness of the Gauls, because they are fickle in taking 
up platís, and ever fond of innovating, and therefore he thought that no 
trust should be put in them.'* Y mae y pedwar hyn, — yr hanesydd ysbryd- 
oledig — Paul, a'r tri anysbrydoledig — Livy, Thierry, a Cesar, yn unair mai 
dynion poethwyllt, anwadal, ansefydiog, cyfnewidiol, ac o ganlyniad yn * 
gyfryw nas gallesid rhoddi dim ymddiried ynddynt am ddim, fel deiliaid 
Cesar nac fel canlynwyr Paul. *' Ymladd yn nechreu eu brwydau yn mron 
yn gryfach na dynion, ond at y diwedd yn wanach na gwragedd." Y mae yr 
ansefydlogrwydd a'r anwadalwch hwn yn nodwedd arbenigol y Celtic ra^ce, 
ac y mae yn cerdded drwy bob cainc o honL Y mae yn perthyn i'r Cymry. 
Y mae yn tarddu yn eu hymddygiad yn mhob cylch-wasanaeth gwladyddol j 
a chrefyddol. Ÿ mae yn anhawdd iawn cael digon o athrawon yn ein j 
Hysgolion Sabbathol o ysbryd dyfalbarhaol. Dechreuant fel cewri, ond 
dechreuant laesu dwylaw yn fuan, a chiliant o'r swydd yn raddol, a hyny 
cyn pen y chwarter. Erbyn hyny y mae y dosbarth oll wedi myned i golli. 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 201 

"Idle dogs worry sheep." 
'* And Satan stiU some mÌBchief flnds 
For idle hand to do." 

'* Ansafadwy oeddit fel dwfr: ni ragori di." 

Wrth derfynu hyn o draethodyn syml, dy Wedaf, Bod dyled athrawon i 
wneud eu goreu dros yr Ysgol Sabbathol yn fawr. Ynddi hi y dysgwyd 
chwi. Yr ydych yn ddyledus iddi am eich dysg. Dylech dalu yn ol. 
^y^g y^ cael ei roddi allan ar lôg ydy w dysg yr Ysgol Sabbathol. Taler y 
llôg i blant bach yr Ysgol Su). "Na fyddwch yn nyled neb o ddim." 
" Derbyniasoch yn rhad, rhoddwch yn rhad. Rhoddwch yn ddigymhell» 
Rhoddwch yn ddirwgnach. Rhoddwch yn siriol a llawen: ** Canys rhoddwr 
llawen y mas Duw yn ei garu." Parchwch yr Ysgol Sul er mwyn yr hyû 
a wnaeth i chwî. Os nad oes amoch eisieu help ei llaw yn awr, bu arnooli 
angen hyny. A chofiwch mai hyhi a ymaflodd yn eich llaw, ac a ddysgodd 
i chwi gerdded i feusydd breision llenyddiaeth foesol a chrefyddol. Talwch 
yn ol iddi drwy ddysgu eraiU i wneud yr hyn a ddysgodd hi i chwi. Y 
mae gwobr mawr a sicr i'ch gwaith. Y mae medi i fod. Cewch fedi mewn 
rhan yn y byd hwn. Y mae mwynhad pur i*w gael wrth wneud daioni. 
Medir mwynhad amserol wrth weled yr egin gweinion a fathrwyd wedi 
dyfod yn gedrwydd cryfion, ac wrth weled y rhai y buoch yn dysgu yr 
"egwyddor" iddynt yn gewri y wasg, yn feistriaid y gynnulleidfa ar yr esgyn* 
lawr, ac yn feibion y daran yn y pulpud. A medir mwynhad tragwyddol 
wrth eu gweled fel perlau bythol yn nghoron Emmanuel. " Eithr yn gwneuth- 
nr daioni na ddiogwn; canys yn ei iawn bryd y medwn, oni ddiífygiwn." 

Bethely Aherda/r, Eobebt Eyans. 

Y PWYS O WRANDO EFENGYL YN lAWN. 

" Am hyny, y mae yn rhaid i ni ddal yn well ar y pethaa a glywBom* rhag im amser i ni eu 

goUwng hwy i goUi.** 

" Y PETHAU a giy wsom," sef yr efengyl a lefarodd Duw trwy ei Fab. Trwyddo ef y 
dechreuwyd pregethu efengjl, jr eglurwyd dirgelion teyruas nefoedd, ac y gwnaeth- 
pwyd mynwes y Tad yn hysbys gan un o'i fynwes ei hun: " Yr uniganedig Fab, yr 
hwn oedd yn mynwes y Tad, hwnw a*i hyerbysodd ef.*' A dyna y pethau a glywsom 
yn gyntaf gan y Mab, yna gan y rhai a anfonwyd ganddo yn genadau drosto: " Yr 
ydym ni yn genadau dros Grist, megys pe byddaiDuwyn deisyf arnoch drwom ni." Y 
fath bwys syddyn yr ordinhad o bregethu! a'r fath berygl sydd o droi y glust fyddar 
at leferydd y cenadonl " Yr ydym ni yn Ue Duw i ehwi." 

" Dal ar y />efAau/'~gwrando ac ystyrìed gyda gofal pryderus, fel rhai ag y mae a 
fyno*r pethau ä hwy yn bendant; ac y bydd gwrthod gwrando ac ufuddhau yn goUed 
annhraethol iddynt Dal gyda chlust a chalon— dal am fy wyd* Pethau yr Arglwydd 
sydd yn cael eu Uefaru, a rhaid gwrando beth a ddywed yr Arglwydd wrthym— " gair 
oddiwrth Dduw." 

*' Rhaid i ni ddal, a dal yn weü,'* neu ddyoddef coìrb am beidio. Os dylasai Israel 
ddal ar y pethau glywsant gan y prophwydi a*r angylion, mae y rheswm yn gryfach 
dros i ni ddal ar eiriau Mab Duw ei hun, Dyma y genadwri ddìweddaf, a'r cenadwr 
rhagoraf fedd Duw yn ei chyhoeddi: ** Gwrandewch arno ef." Mae efengyl yn galw 
am fwy o sylw na*r gyfraìth} "Os derbyniodd pob trosedd ac anufudd-dod gyfiawn 
daledigaeth, pa fodd y diangwn ni? " Bydd y gosb hefyd am anufudd-dod yn 
drymach. 



Digitized by 



Google 



202 DUWINYDDIAETH. 

** ^m Äyny,rÄairfi nidí/íi/ "—mwypethau, a*r cyhoeddwr yn rhagorach— y Mab— 
un mwy na*r gweision— yn brophwjdi ac angylion; a'r genadwri yn fywyd, ac nid yn 
angeu: " Y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaetb trwy 
lesu Grist."— " Llefarodd Duw lawer gwaith a llawer modd, gynt wrth y tadau; ond 
yn y dyddiau dlweddaf hyn, a lefarodd wrthym ni yn ei Fab." 

" Bhag i ni eu goUwng hwy "—crime yn cael ei osod yn erbyn y gwrandawyr. Nid y 
pethau sydd yn myned ar goll, ond y gwrandawyr sydd yn colli'r pethau — yn eu 
gollwng, fel hen lestr coed wedi agenu. Ac nid myned allan y niae'r pethau, ond cael 
eu gyru allan — eu gollwng yn lle eu dal. Rhaid dal heb ollwng na cholli. 

" Rhag i ni eu goUwng hwy i goUi.** Ein pethau ni ydynt, a dim ond eu siawns am 
danynt. Y mae yma fwy na bod yn ddiystyr o*r pethau. a'u gadael i fyned heibio heb 
falio na hitio dim yn eu cylch— i golli. Colli y pethau a glywsom sydd golled 
annirnadwy. Y newynog yn colli bara, y llygad yn colli goleuni, y by wolion yn colli 
awyr, y ddaear yn colli gwlaw, a*r ffrwythau yn colli gwres. Beth ddaw o honynt? 

" Rhag un amser i ni eu goUwng hwy i goUi." Mae rhy w amserau ag y mae yn baws 
genym fôd yn ddiofal a didaro; a gall mai yr amser y byddom ni fwyaf esgeulus y 
dygwydd y golled fwyaf. Cysgu yr oedd y morwynion ffol pan ddaeth y priodfab. 
Yn y ddaear yr oedd talent y gwas anf uddiol pan alwyd ef i gyfrif. Yn ei ddillad ei 
Iiun yr oedd y cyfaill hwnw pan ddaeth y brenin i mewn i weled y gwahoddedigiou. 
Y neb sydd yn barod bob amser, nid oes berygl arno un amser: « Am hyny, rbaid i ni 
<ldal yn well ar y pethau a glywsom, rhag un amser i ni eu goUwng hwy i goUi." 

FOD TTMMOBAU A PHBTHAU TN CTFARFOD DTNION AO 8TDD TN EU GOSOD M£WN 
PBRTOL O OOLLI PETHAU EFBNGTL. 

Amaer heddwch a UwyddianU Tymmor sydd yn lladd yr ynfyd yw amser Uwydd- 
iant. Y mae yn pesgi ei gorff, yn tewychu, ac yn anghofio Duw, a'i enaid ei bunan: 
" Fel yr oedd eu porfa, y cawsant eu gwala: cawsant eu gwala, a chodasant eu calon- 
au, ac anghofiasant fi...A*r bobl a eisteddasant i fwyta ac i yfed, ac a gy fodasant i 
fyny i chwareu." Mae gwres llwyddiant yn magu heidiau o wrthgilwyr, fel y maga 
gwres yr haul drychfllod ac ednogod yn y gwanwyn,— porthi eu chwantau, a ffieiddio 
gairDuw. Digon o soflieîr wnaiff gorff tew ac enaid teneu; wyneb da, a thumewn 
drwg. Y mae fod dynion yn Iwcus yn y byd, yn mygu argyhoeddiadau efengyl yn y 
galon, yn gwneud llawer ffydd yn wan, ac yn difa pob ufudd-dod i Dduw. *' Y mae 
gofal y byd hwn, a thwyll cyfoeth. yn tagu*r gair, a myned y mae yn ddiffrwyth." 

Tymmor erledigaeth. Gwelsom lawer yn myned rhagddynt yn hyfryd hyd y groes; 
ond golwg ar hòno barodd iddynt sefyll, troi allaû o'r ffordd, neu ddychwelyd yn ol: 
"Panddelprofedigaeth, neu erlid yn achos y gair, yn y fan efe a rwystrir,"— dim 
gwreiddyn ynddo ei hun— hâd ar y graig. Gwnaeth croesau hafog ar broffeswyr 
diwraidd yn mhob oes. Croes o flaen deg corff, deifl gan' enaid allan o*r ffordd. 
Syrth ser uchel o'r ffurfafen, a heuliau o'r nen: " O hyny allan llawer o'i ddysgyblion 
ef a aethant yn eu hol, ac ni rodiasant gydag ef mwyach."— " Yna ei holl ddysgyblion 
a*i gadawsant ef , ac a ffoisant." 

Adeg íemtasiwn, Mae Duw yn gweled yn dda, o'i ras a'i ddeethineb, i oddef awr y 
brofedigaeth i ddyfod ar ei eglwys, i'w phrofl. Ni byddai bywyd y saint yn gydffurf 
â bywyd eu pen, sef Crist, heb gwRdd â'r awr, a dal. Ond ihai sydd ag y geiU lesu 
ddywedyd, " Chwychwi yw y rhai a arosasoch gyda mi yn fy mhrofedigaetb." Y 
maent yn cael eu rhidyllio yn ngograu y brofedigaeth, a'u hymlid gan y wyntyll i 
gornelau yr ûs. A chysgu ydyw effaith awr y brofedigaeth ar lawer: "A thra yr 
oedd y priodfab yn aros yn hir, yr hepiasant oll, ac yr hunasant." Ac erbyn iddynt 
ddeffro ac edrych o'u cwmpas, yr oedd gallu'r demtasiwn wedi gollwng gallu'r gair 
allan bob mymryn. 

• Serchatybyd, Dyna wnaeth Demas yn Ilestr tyllog: " A Demas a'm gadawodd, 
gan garu'r byd presenol." Mae'r byd presenol f el llyn tro, a chariad ato fel atdyniad 
iddo. Dywed lesu Grist fod cariad at y byd yn difa un ran o bedair o hâd efengyl: ' 
" A pheth a syrthiodd yn mhlith drain, a'r drain a godasant ac a'i tagasant.'' Ac onid 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 20Î 

y w y peth mor wybyddus i ni ag ydy w o ddiystyr yn ein golwg, sef, y gallai llawer 
fod yn gyfoethog mewn gras, oni b'ai eu bod yn gwneud ymgyfoethogi yn y byd yn 
brif nôd eu by wyd. Yn lie bod yn foddlon yn mha gyflwr bynag, ac ymfoddloni ar 
ymborth a dillad, maent yn ewyllysio ymgyfoethogi, ac yn syrthio i brofedigaeth a 
magl, a llawer o chwantau ynfyd a niweidiol, y rhai sydd yn boddi dynion i ddinystr 
acholledigaeth: "Canys gwreiddyn pob árwg yw ariangarwch, yr hon, a rhai yn 
chwanog iddi, hwy a gyfeiliomasant oddiwrth y ffydd, ac a'u gwânasant eu honain â 
llawer o ofidiau.*' 

Cariad at bechod, Y mae pechod yn gwneud y galon fel llestr tyllog— yn goUwng y 
cwbl i goUi Mager un chwant yn y galon— chwant y byd, chwant y cnawd, neu 
falchder by wyd^aiff yn dyllau ac agenau, fel na ddeil hi un gawod ddisgyno arni o 
ffurfafen efengyl y tangnefedd. Ac er treio lienwi yr agenau àg argyhoeddiadau, 
suddant i lawr yn gynt nag y gellir cu Uenwi: *' Dos ymaitb ar hyn o bryd."— " Caled 
yw yr ymadrodd, pwy a ddichon wrando arno? ** 

Oerfdgarwch at dd^ledawyddau crefyddoL Dylid gwneud cydwybod o wasanaethu 
Duw. Nid gorchymynion ofer ydynt, " Gwyliwch, gweddîwch, Uafuriwch, ac ym- 
drechwch;" ac nid rhybuddion adewir ar ddail y Beibl heb eu heisieu ydynt, '*Na 
cherwch y byd; gwrthwynebwch ddiafol; gan roddi heibio bob pwys, a'r pechod 
parod i'n hamgylchu." Na, y mae dyben i'r pethau hyn, oblegid y mae mUoedd a 
ddechrenodd broffes dda wedi Udio iddyot, ac ymoUwng yn eu heneidiau; canys rhai 
wedi gwrando a'i digiasant ef ; ond nid pawb a ddacthant o'r Aifft trwy law Moses. 

FOD COLLI T PETHAU ▲ 6LTWSOM TN TB ETENOTL, NID TN UNIO TN BBCHOD 
MAWB, OND HEFTD TN OOLLED ANNHBABTHADWT. 

Maê y pethau yn ol eu natur eu hunain am aros gyda ni, Cydio ydyw elfen yr 
impiedig air. Gwreiddio a myned yn bren mawr ydyw elfen yr hedyn mwstard. Âc 
egino sydd yn natur yr hâd da— camdriniaetb a'i taga. Tr unrhyw hâd syddyn disgyn 
ar fin y ffordd, y creigle, yn mhlith drain, a*r tir da. Yn y Ue y mae yn disgyn y 
mae y gwahaniaeth. Yr un efengyl ddisgynodd ar glustiau y rhai laddwyd yn yr 
anialwcha'r rhai aaethant idir Canaan: " Ond y gair a glybuwyd ni bu fuddiol 
iddynt hwy, am nad oedd wedi ei gyd-dymheru â ffydd yn y rhai a'i clywsant." Yr 
un Gwaredwr gynnygiwyd i'r luddewon a'r Groegiaid heb wahaniaeth; ond "iddynt 
hwy y rhai a gredasant yr o«dd yn urddas." Yr un efengyl sydd yn arogl marwol- 
aeth i farwolaeth, a by wyd i fy wyd. Yn y credu, a'r dal yn well, y mae'r gwahaniaeth. 

Gwnettd lies i ni sydd yn natur yr efengyL Y mae hi fel y ffurfafen a'r cymylau yn 
gollwng ei gwlaw a'i gwlith arnom; a dyfrhau hen galonau anffrwythlon, a'n gwneud 
yn ffrwythlon i Dduw, ydyw ei natur: " Canys f el ag y disgyn y gwlaw a'r eira o'r 
nefoedd, ac ni ddychwel yno, eithr dyfrha y ddaear, ac a wna iddi darddu a thyfu; 
felly y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw o'm genau.— " Try y crasdir yn Uyn, a'r tip 
sychedig yn ffynnonau dyf roedd. lachâ y Ileoedd diifrwyth, ac a'u gwna fel gardd yr 
Arglwydd. Try yr anialwch yn ddoldir, a'r doldir yn goedtir.— Dyfroedd y cysegr 
ydyw.— Yr afon bur o ddwfr y by wyd.— Y gwlaw graslawn.— Y dyfroedd a ddeuant 
allan o orseddfainc Duw a'r Oen. — A gwyn fyd y ddaear sydd yn yfed y gwlaw, a'r 
Uysiau sydd yn Ueibio y gwlith.— Myfi yr Aiglwydd a'i ceidw: arbobmomenty 
dyfrhaf hL— Byddaf fel gwlith i Israel: efe a flodeua fel y lüi" Ond y Ueoedd a'r 
personau nad iacheir trwy rin y dyfroedd hyn, a adewir yn anffrwythlon, ac i dân 
byth: " Ei Ueoedd Ueidiog a'i chorsydd, ni iacheir: i halen y rhoddir hwynt.— A'r hon 
sydd yn dwyn drain a mieri sydd anghymeradwy, ac agos i feUdith: diwedd yr hon 
yw ei Uosgi." 

Pethau i ni y mae efengyl yn ei gario. Ac y mae pob peth sydd yn eisieu ar bawb, a 
phob peth yn yr un man i bawb, sef yn Nghrist: " Oblegid un Arglwydd ar bawb 
sydd oludog i bawb a'r sydd yn galw arno: ac nid oes gwahaniaeth rhwng luddew a 
Groegwr, enwaediad a dienwaediad, barbariad a Scythiad, caeth a rhydd; ond 
Crist sydd bob peth, ac yn mhob peth." Etto, mae cenadwri efengyl yn cario dau 
fath ddylanwad: " I'r naül yr ydym yn arogl bywyd i fywyd, ac i'r Ueül yr ydym 



Digitized by 



Google 



204 DUWINYDDIAETtí. 

yn arogl marwolaeth i farwolaeth." Cenadwri tywysog yáyw efengyl yn cynnyg 
rhyddld, pardwn, a rhoddion, iV ddeiliaid gwrthryfelgar, ond iddynt ymDstwng yn 
ufudd iV ddeddfauí a'r neh nad ymostyngo, a gosbir hyd eithaf y gy fraith. Ond yn 
Ile ymostwng a derbyn ei ífafrau, mae rhai yn ymgyndynu, yn anghreda ynddo, ac 
yn ei wrthod i deyrnasu arnynt. Felly, y mae achos dinystr dynion ynddynt hwy eu 
hunain, ac nid yn yr efengyl. Rhoi by wyd sydd yn ei natur hi, ond fel achlysur mae 
hi yn troi yn ddamnedigaeth. Dyna olettni haul yn ofidus i lygad gwan, ond yn felus 
i*r cryf. Yr un gwres sy'n caledu y clai ac yn toddi y cwyr. Anghrediniaeth calon 
gydd yn peri fod dyn yn colli holl roddion efengyl, a'i enaid ei hunan hefyd. 

Pa ^ATH II^RANDO STDD TN ANOENRHEIDIOL FEL AO I BEIDIO GOLLWNa PBTHAU 
£F£NGTL l'w OOLLI. 

Dyledus ystyriaeth o werth efengyl i nt. Gwrando arni yn gyfatebol iV gwerth. 
Dal ami fel peth o werth i ni, a'r peth o'r gwerth mwyaf,— peth ag y mae ein prif a'n 
hunig gysur yn dibynu ar y dal. Nid fel y gwahoddedigion hyny a wahoddwyd i 
briodas mab y brenin: " A hwy yn ddiystyr ganddynt, a aethant ymaith, un iV faes, 
ac arall iV fasnach;" ond cyflelyb i*r dyn "gafodd drysor wedi ei guddio mewn 
raacB, a aeth, ac a werthodd yr hyn oll oedd ganddo, ac a'i prynodd." Mac amgylch- 
iadau bydol i roi ffordd i gyd i grefydd efengyl,— yn ychaio, yn faes, a masnach. Y 
penaf peth ydyw. Ac y mae pob perthynas i roi ffordd i lesu Grist: " Y neb a garo 
dad neu fam yn fwy na myfi, nid y w deilwng o honof fi." Os na bydd genym feddyl- 
iau uwch am Awdwr efengyl na neb arall, a*r gras sydd yn deillîaw trwyddi na dim 
arall, a'r angenrheidrwydd sydd arnom ninnau am dano, a*r gwerth sydd i ni ynddo, — 
fydd dim dal. Gwrendy rhai efengyl fel cân hyfrydlais — peth yn boddio^ncy dros 
yr amser presenol ; ond peth dif udd i ddyn ydy w, a cLas gan Dduw. Pechod y w 
peidio gwrando, ond mwy y w peidio credu. 

Dwys ymchwiiiad ifeddwl Duw yn yr efengyl. Doethineb Duw ydy w efengyl, yn yr 
hon y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn gorwedd, megys trysor mewii 
maes. A rhaid chwilio am danynt fel am drysorau cuddiedig, cyn dyfod i gydna-> 
byddiaeth â dirgelwch Duw, a'r Tad, a Christ. Ynddi y mae Crist, gallu Dnw, a 
doethineb Duw; a sut y ceir ef allan heb arfer diwydrwydd, cymeryd trafferth, a 
chael poen fel cloddiwr am drysor cuddiedig: ** Os ceisi hi fel ceisio arían; os chwill 
am dani fel am drysorau cuddiedlg; yna y cei ddeall ofn yr Arglwydd, ac y cei 
wybodaeth o Dduw.'* Nid pawb garai gael arian sydd yn eu casglu, na phob un sydd 
yn cerdded y ddaear gaiff drysorau; ond ceiswyr, cloddwyr, chwilwyr, ac ymwthwyr 
at y gwythi arian. Costia cael pethau efengyl lafur. Mae dirgelwch gras efengyl 
mor fiiwr a dwfn, fel ag y mae yn rhaid i'r angylion ymostwng i lawr i edrych cyn 
gallu gweled. Faint mwy dyn? «* Am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynodd ac y 
manwl chwiliodd y prophwydi, y rhai a brophwydasant am y gras a ddeuai i ni." Y 
mae rhywbeth newydd o hyd iV gael yn yr efengyl. Ac nid oes neb yn ddiystyr o*r 
Beibl, na'r efengyl, na moddion gras, ond y sawl nad adwaenant hwynt: " Os cudd^ 
iedig yw ein hefengyl ni, yn y rhai coUedig y mae yn guddiedig: yn y rhai y dallodd 
Duw y byd hwn feddyliau y rhai digred, fel na thy wynai iddynt lewyrch efengyl 
gogoniant Crist, yr hwn y w delw Duw." A dyma egwyddor fawr gwrthgiliad— addef 
efengyl, heb wybod beth ydyw; a gwneud proffes o Grist, a*i chymeryd yn ýsgáfn. 
Dal ar efengyl sy'n cenedlu ffydd, a myfyrio ynddi sydd yn ei sicrhau: " Óblegid 
ffydd sydd trwy glywed, a chly wed trwy air Duw." 

Ymafaelyn ngair yr efengyi trwy ffydd, Mae anghredu mor sicr o gau dyn allan o'r 
nefoedd, ag y cauwyd yr Israel gynt allan o Ganaan: ** Yr ydym ni yn gweled na 
allent hwy fyned i mewn o herwydd anghrediniaeth." Wel, " I ninnau y pregethwyd 
yr efengyl, megys ag iddynt hwythau. Of nwn, gan hyny, gan fod addewid wedi ei 
adael i ni i fyned i mewn iV orphwysfa ef, rhag bod neb o honom yn debyg i fod yn 
ol.— Canys y gair a glybuwyd ni bu fuddiol iddynt hwy, am nad oedd wedi ei gyd- 
dymheru â ffydd." Gall fod felly i nionau heb arfer ffydd. Arwydd tebyg i fod yn. 
ol ydyw anghredu y peth mae efengyl yn ei ddweyd; oblegid credu ydyw dyben 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH. 205 

gwrando, gwerth gwrando, a by wyd gwrando. Nid yw gwrando yn ateb un pwrpas 
heb gredu. "Dyna'r gair yn agoe atat, yn dy enau, ac yn dy galon; a hwn yw gair 
y ffydd, yr hwn yr yáym ni yn ei bregethu, Mai os cyffesi â'th enau yr Arglwydd 
lesu, a chredu yn dy galon i Dduw ei gyfodi ef o feirw, cadwedig fyddi. Fel mae*r 
ysgrythyr yn dywedyd, Pwy bynag sydd yn credu ynddo ef , ni chywilyddir." Mae 
gwrando heb greda, yr un peth i'r bywyd ysbrydol, ag ydyw edrych ar fwyd 
heb ei fwyta i'r bywyd naturiol. Gall foddio fancyy ond nid maethu enaid: 
" Canys ysgrifenwyd, Nid trwy fara yn unig y bydd byw dyn, ond trwy bob gair a 
ddaw allan o enau Duw." Ffydd sydd yn gwirioneddoli y pethau glywir â chlust yn 
sylweddau i'r galon: "Ffydd yn wir yw sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio, a 
sicrwydd y pethau nid ydys yn eu gweled." Syrth y pethau fel dwfr ar bren crin 
heb ffydd. Dyna'r nefoedd yn cael eî haddaw, a ffydd yn ngair Duw yn sail i 
obeithio. Dyna lesu Grist ar ddeheulaw y Tad— ffydd yn sicrwydd: "Yrhwn, er 
nas gwelsom, yr ydym yn ei garu: yn yr hwn heb fod yr awrhon yn ei weled, ond yn 
credu, yr ydym yn mawr lawenhau â llawenydd annhraethadwy." 

Egluro y pethau a glywsom trwy gydymffurfiad calon a buchedd ág efengyl, Os mai 
dyben gwrando yw credu, dyben credu yw yraarferu,— dwyn y credu a'r gwrando yn 
gorff o fy wyd duwiol : " Diolch a ddylem i Dduw yn wastad drosoch, frodyr, f el mao 
yn addas, oblegid fod eich ffydd chwi yn mawr gynnyddu, a chariad pob un o honoch 
oll tuagat eich gilydd yn chwanegu; hydonid ydym ni eîn hunainyn gorf oleddu ynoch 
yn eglwysi Duw." Y mae cynnydd ffydd a chr.riad brawdol yn werth gorfolL 
Dywed Paul am y Rhufeiniaid iddynt gael eu taflu i/ow/í/efengyl, a bod mould athraw- 
iaeth yr efengyl wedi gadael ei hargraff ar eu calonau, a chenedlu delw o santeiddrwydd 
a phurdeb efengylaidd yn eu bywyd: " Ond i Dduw y byddo'r diolch, eich bod chwi 
gynt yn weision pcchod, ac ufuddhau o honoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a 
draddodwyd i chwi: ac yr awrhon wedi eich rhyddhau oddiwrth bechod, a'ch 
gwneuthur yn weision i Dduw, y mae i chwi eich ffrwyth yn santeiddrwydd, a'r 
diwedd yn f y wyd tragwyddol." A dyna ydy w " edrych âg wyneb agored, ar ogoniant 
yr Arglwydd megys mewn drych,'* — delw yr Arglwydd lesu yn cael ei hegluro i ni, 
a'i hadlewyrchu arnom ni, trwy ddrych yr efengyl, nes by whau ac ysbrydoli ein 
calonau, trwy ddylanwad ac effeithiolrwydd y gair a'r Ysbryd— ein mouldio i ffurf a 
delw lesu Grist, trwy oleuni gwybodaeth gogoniant Duw: " Canys Duw, yr hwn a 
orchymynodd i'r goleuni lewyrchu o dy wyllwch, y w yr hwn a lewyrchodd yn ein 
calonau i roddi goleuni gwybodaeth gogoniant Duw, yn wyneb lesu Grist. A nyni 
oll âg wyneb agored, yn edrych ar ogoniant yr Arglwydd megys mewn drych, a 
newidir i'r unrhy w ddelw, o ogoniant i ogoniant, megys gan Ysbryd yr Arglwydd." 

Yk ANNOOAETHAU CRYPAP I OADW EIN SYLW AR DDATGUDDIADAU YR EPENGYL, 
BHAO UN AM8ER I NI EU GOLLWNG HWY I GOLLI. 

Cadw parch diffuant yn ein meddyliau i Fab Duw^ yr hwn sydd yn llefaru wrthym. Y 
wir a'r unîg ffordd i anrhydeddu lesu Grist ydyw clustymwrando ei air, a rhoddi 
ufudd dod iddo: " Os cerwch fi, cedwch fy ngorchymynion.'* Lle nad oes ufudd-dod 
i'w air, nid oes ffydd ynddo, na chariad tuag ato. Mae Duw yn dysgwyl hyn oddi- 
wrthym: "Yn ddiweddaf oU, efe a anfonodd atynt ei Fab ei hun, gan ddywedyd, 
Hwy a barchant fy Mab i.— Hwn y w fy anwyl Fab, yn yr hwn y'm boddlonwyd ; 
gwrandewch et— Yn y dyddiau diweddaf hyn, a lefarodd wrthym nî yn ei Fab." Ac 
y mae Paul yn sicrhau nad oes díangfa i'r neb esgeulusa wrando arno: " Canys os bu 
gadam y gair a lefarwyd trwy angylion, ac os derbyniodd pob trosedd ac anufudd-dod 
gyfiawn daledigaeth; pafodd y diangwn ni, os esgeuluswn iachawdwriaeth gymaint? " 

Cofio gyda pha awdurdod y mae efe yn llefaru wrthym. Cafodd awdurdod gan y Tad 
i ddatguddio ei holl feddwl i ni; a chyhoeddodd o'r nefoedd, os byddai rhywun a 
fynai â Duw, mai trwyddo ef y byddai yn rhaid iddynt ymwneud âg ef : " Canys efe 
a dderbyniodd gan Dduw Dad barch a gogoniant, pan ddaeth y gyfryw lef ato oddi- 
wrth y maWr ragorol Ogoniant, Hwn yw fy anwyl Fab i, yn yr hwn y'm boddlonwyd. 
A'r llef yma, yr hon a ddaeth o'r nef, a glywsom ni, pan oeddym gydag ef yn y 



Digitized by 



Google 



206 DÜWINYDDIAETH. 

mynydd santaidd. — Ac y mae genym air sicrach y prophwydi, yr hwn da y gwnewch 
fod yn dal arno." Yn gyntaf , y mae Moses yn dywedyd, « Yr Arglwydd eich Duw a 
gyfyd i chwi brophwyd o*ch brodyr, megys myfl, arno ef y gwrandewch yn mhob peth 
a ddy weto wrthych." Felly, yr oedd awdurdod Duw Dad ganddo, a seai a stamp ei 
holl awdurdod ar ei leferydd. " Yr oedd ef yn eu dysgu hwynt fel un ag awdurdod 
ganddo." Apharyfedd? Llefarai gy da'i awdurdod ei hun ac awdurdod ei Daâ« 
oblegid yr oedd ef yn wir Dduw yn y nef, yn gystal a'i fod yn wir ddyn ar y ddaearr 
" Canys ni esgynodd neb i*r nef, oddieithr yr hwn a ddisgynodd o'r nef, sef Mab y 
dyn, yr hwn sydd yn y nef . — Edrychwch. gan hyny, na wrthodoch yr hwn sydd yn 
Ilefaru; oblegid oni ddiangodd y rhai a wrthodasant yr hwn oedd yn Ilefaru ar y 
ddaear, mwy o lawer nis diangwn ni, y rhai ydym yn troi ymaith oddiwrth yr hwn 
sydd yn Uefaru ò'r nef." Dirmyg ar awdurdod Duw, awdurdod Mab Duw, ac urddas 
y cenadon sydd yn cyhoeddi iachawdwriaeth drwyddo, ydy w gwrthod ufuddhau i*r 
efengyl: " Y neb sydd yn eich gwrando chwi, sydd yn fy ngwrando i; a'r neb sydd 
yn eich dirmygu chwi, sydd yn fy nirmygu i; a*r neb sydd yn fy nirmygu i, sydd yn 
dirmygu yr hwn a*m haníonodd l" 

Yatyried y cariad sydd yn y Ueferydd tuag atom, Cariad y Tad yn anfon ei Fab i 
ddatguddio ei hun, a'i feddwl, a'i ewyllys i ni; a chariad y Mab yn ymddarostwng i 
wisgo cnawd, a dyfod yn hyíforddwr a dysgawdwr i ni: " Canys felly y carodd Duw 
y byd, fel y rhoddodd efe ei uniganedig Fab.'* Ac felly y carodd y Mab, fel y rhodd- 
odd efe ei hunan. Nis galtasai y Tad na'r Mab ddangos cariad mwy na hwn: " Tn 
hyn y mae cariad. — Mae Duw yn canmol ei gariad tuag atom.— Cariad mwy na hwn 
nid oes gan neb." Cariad tragwyddol atom barodd i*r Tad ollwng y Mab o*ì fynwes, 
a*r Mab adael y fynwes, a dyfod i barthau isaf y ddaear. Gras oedd y cwbl i gyd 
a lefarodd ar y ddaear. Ac yr oedd pawb yn rhyfeddu am yr hoU eiriau grasusol a 
ddeuai allan o*i enau ef : " Ni lefarodd dyn erioed fel efe." 

Cofio mai dyma y Ueferydd diweddaf ddaw atom byth oW nejoedd. " Yn ddiweddaf oll, 
efe a anfonodd atom ei Fab ei hun.—Yn y dyddiau diweddaf hyn, a lefarodd wrthym 
ni yn ei Fab." A dyma y Uefarwr diweddaf , a'r Ueferydd diweddaf o eiddo Duw yn 
ei ras, a*i gariad, a*i gymwynasgarwch. Wiw i ni ddysgwyl unrhyw ddatguddiad 
newydd o Dduw ond a wnaed trwy y Mab, na Ueferydd byth mwy o*r un natur a 
Ueferydd y Mab. Bhaid sefyll neu syrthìo o flaen y Ueferydd hwn: "Onib'aify 
nyfod i, a Ilefaru wrthynt, ni buasai arnynt bechod: ond yr awr hon, nìd oes ganddynt 
esgus am eu pechod.** Llef erydd cyflawn— Uefarodd ddigon— " hoU gynghor Duw." 
Llefarodd bob peth oedd eisieu i ni wybod, gwneud, a chredu. Hysbysodd ewyUys 
Duw i gyd i ni. " Ac os na chredwn iddo ef, ni chredwn chwaith pe cyfodai un 
oddiwrth y meirw.— Yn yr hwn y roae hoU drysorau doethineb a gwybodaeth yn 
guddiedig.*' Mae fel yr haul, mangre yr hoU oleuni; neu y mòr, Ue gorwedda yr hoU 
ddwfr. Dadblygodd galon Duw i gyd. Agorodd ddorau pob ystafell ynddi, a thaflodd 
oleuni ar y bwriadau a*r arfaethau tragwyddol oU, fel nad oes ar ddyn eisieu gwybod 
dim rhagor am Dduw, am dano ei hun, neu am yr iachawdwriaeth fawr sydd yn 
Nghrist. Mae ystafell cariad Duw at y bydoledypen: " Felly y carodd Duw y 
byd." Ac y mae ystafell iachawdwriaeth luddewon a chenedloedd yn Uydan-pgored: 
" Dirgelwch oedd guddiedig o ddechreuad y byd yn Nuw; ond yr awrhon a eglurwyd 
i*w santaidd apostolion a*i brophwydi, trwy yr Ysbryd, y byddai y cenedloedd yn gyd- 
etifeddion, ac yn gydgorff, ac yn gydgyfranogion o*i addewid ef yn Nghrist lesu trwy 
yr efengyL" Hal anwyl bobl, beth fydd diwedd y rhai nid ydynt yn credu i efengyl 
Duw? Pa fodd y diangant? Ac ì ba le y ffoant o wydd yr hwn sydd yn eistedd ar 
yr orseddfainc? Y maent yn troi gwegU ac nid wyneb at Dduw yn Nghrist, ac feUy 
yn dinystrio eu hunain am byth. 

Pentre/oelas, R. W. R. 

Dywed yr enwog Wesley pan yn goaoá i lawr ddyledBwyddaa pregethwjrr ei gyfnndeb ef, **Na 
ddywedwch ddrwg am neb, onide fe iwyty eieh eeinau chwi, yn enwedig, fel cancr : cedwch eioh 
meddylian yn eich mynwes eich hon, hyd nes y deuoch at yr un y perthynant iddo." 



Digitized by 



Google 



207 



MARW A BARN. 

•' Ac mogys y gosodwyd i ddynion farw unwaith, ac wedi hyny bod bam," Hbb. ix. 27, 



Traddodwyd y sjlwadau canlynol yn 
Bethania, Llanddeusant, nos Sabbath, 
Chwef. 20, ar yr achlysur o farwolaeth 
Elizabeth Wìlliams, merch hynaf Robert 
a Jane Williams, yr Oíjof, ac ŵyres 1 
Robert a Jane Jones, Tanlan, yn awr 
Gronant, Llanddeusant. Bu farw Chwef. 
15, yn ì% oed, a rhoddwyd ei gweddillion 
marwol 1 orphwys yn mynwent Bethania 
ar y 18fed. Magwyd hii, er yn blentyn, 
gyda'i thaid a'i nain, ac yr oedd yn anwyí 
yn eu golwg. Derbyniwyd hi, yn nghyda 
thair eraiil, yn aelodau eglwysig yn mis 
Mai, 1869; ac er na bu ei gyrfa ond bèr, 
bu yn anrhydedd i grefydd, a therfynodd 
mewn gorfoledd. ychydig oriau cyn 
marw, adroddodd y testun amryw weith- 
iau wrth y rhai oedd yn ei gwylied, gan 
ddymuno arnynt ddweyd wrth yr ysgrif- 
enydd mai ei dymuniad olaf oedd, am 
iddo bregethu arno y Sabbath canlynol. 
Mewn cydsyniad i*w chais, ceisiwyd yn 
frysiog barotoi y sylwadau a ganlyn, y 
rhai a gyhoeddir ar gaÌB ei chyfeillion a'i 
pherthynasau. 

Gwelir fod ein testun yn sefyll megys 
wrtho ei hun, ac yn cael ei ddwyn i mewn 
i ganol cadwen o ymresymiad fel eglur- 
had ar fater arall. Y pwnc sydd gan yr 
apostol mewn Uaw ydyw, dangos rhagor- 
iaeth aberth y groes ar yr aberthau 
luddewig; ac un ddadl neiUduol dros ei 
ragoriaeth ydyw, mai unwaith yr offrym- 
odd Crist ei hun, tra yr oedd yr aberthau 
luddewig yn cael eu hoff rymu yn fynych. 
Darllener o ddechreu y 25 adnod hyd y 
diwedd, a cheir gweled y cysylltiadau y 
saif ein testun ynddynt. Yma cyferbynir 
dau amgylchiad pwysicaf a difrifolaf ein 
bodolaeth â*r ddau wirionedd mwyaf 
cysurlawn yn ein crefydd. Gosodir ein 
marw a*n barn — y naill i gyfateb i ddy- 
fodiad cyntaf Crist i farw yn ein lle, a'r 
Uall iV ailddy f odiad i berff eithio ein hiach- 
awdwriaeth. Ni chawn yn bresenol ond 
cyfeirio at y ddau gy ntaf yn unig, sef 
marw a òarn. 

Dysgir ni yn y geiriau fod dyn yn dal 
perthynas â dau fyd — y presenol a*r 
dyfodol. Cyfansoddir dyn o ddwy elfen 
— y f aterol a*r ysbrydol ; y naill yn ei 
gy mhwyso i ddal cymundeb â*r byd 
materol gweledig presenol, a'r llall yn ei 
gy mhwy 80 i ddal cymundeb à'r byd 
ysbrydol anweledig dyfodol. Yn ei ened- 
igaeth, djgir dyn i gymundeb union- 
gyrchol â'r byd gweledig; yn ei farwol- 
aeth, dygir ef i gymundeb uniongyrchol 
â*r byd anweledig. 

Oddiwrth y gelriau, cymerwn olwg ar 
yr amgylchiad pwysig o farw mewn tair 
ystyriaeth. 



I. Pa bbth tdtw hábw? 

Nid ein hamcan fydd cynnyg un ateb- 
iad athronyddol i'r gofyniad; nid oes neb 
etto wedi ilwyddo iV ateb yn yr ystyr 
hòno. Ond pan yn ceisio ateb y gofyniad 
yn ymarferol, byddwn yn edrych ar 
angeu mewn tri golygiad, sef, ysgariad y 
corfl a'r enaid, terfyn ar y duU presenol 
o f odolaeth, a mynediad i sefyllfa newydd 
o f odolaeth. 

Ysgariad y corff a*r enaid. Mae y 
syniad am angeu yn y golygiad hwn yn 
boenus ac arteithiol. Mae y berthynas 
sydd rhwng y corff a*r enaid yn un agos 
ac anwyl. Pan fydd y naill yn dyoddef, 
bydd y llall yn cyd-ddyoddef; ond yn 
angeu, mae y berthynas hon yn cael el 
thôri. A phan y mae y Uioynau tyner 
ac anwyl hyn yn cael eu tôri gan gleddyf 
" brenin y dychryniadau," mae y poenau 
y n arteithiol. Mae colli cy faiU mynwesol, 
neu golli aelod, yn loes fawr i*r galon ; 
ond nid yw amgen na chysgod gwan o 
ingawl loesion angeu pan fydd yr enail 
yn ymadael o*r corff. 

Terfyn ar y duìl presenol o Jodolaeth. 
Mae y syniad am angeu yn y golygiad 
hwn yn bruddaidd a thrist. Mae yr oU 
a wyddom ni am fywyd wedi ei gy sylltu 
â ffurf weledig a theimladwy; yn angeu, 
dyosgir hòno ymaith; "A chan newidio 
ei wyneb, yr wyt yn ei ddanfon ef i 
ffordd." Nid yw yr enaid mwyach yn 
by w, symud, a bod, mewn corff materol a 
gweíedig. Credwn fod eneidiau digorff 
yn gweithredu a chymdeithasu, ond nid 
â'r un offerynau ag yr oeddynt yn gwneud 
y naill â*r Uall pan yn y corff. Nid ydynt 
mwyach yn siarad â*r tafodau, yn clywed 
â'r clustiau, yn gweled â'r llygaid, yn 
teimlo â'r dwylaw, oedd ganddynt yma. 
Yn awr, mae y fath gyfnewidiad mewn 
dull o fodoli yn rhwym o beri tristwch a 
phrudd-der. Byddwn yn gweled ychydig 
o gyfnewidiad mewn bywyd yma, megys 
newid gwlad neu wasanaeth, yn llanw y 
meddwl â thristwch yn aml. Ond y cyf- 
newidiad mwyaf yn hanes dyn ydyw 
croesi afon angeu. Beth ynte raid fod 
prudd-der y mynyd of nadwy hwnw pan y 
teimla chwys oer angeu yn dechreu ym- 
daenu drosto, pan ddaw yr ymwybodol- 
rwydd cyntaf i'w feddwl ei fod, nid t 
farw, ond yn marw, pan y teimla linynau 
y daearol dŷ yn cael eu dattod, ac yntau 
yn ffarwelio â phob peth oedd anwyl 
ganddo yn y byd— yr enaid yn taflu y 
drem ddiweddaf drwy y ffenestrl cyn 
ymadael o'r tŷ. Dyma y mynyd of nadwy 
y bu yn edrych yn mlaen ato gydag 
arawyd, gan ei daflu yn mhell oddiwrtho, 
yn awr wedi ei oddiweddyd. 



Digitized by 



Google 



208 



DÜWINYDDIAETH. 



Mynediad i mewn i sefyUfa newydd o 
fodoiaeth, Daw y sjniad am angeu yn y 
golygiad hwn etto i'r meddwl fel yn ofn- 
adwy a dychrynllyd. Byddwn yn medd- 
wl am angeu fel porth yn arwain o un 
byd i fyd arall, ac y mae dyeithrwch ac 
unigrwydd y lle yn llanw y meddwl am 
dano â dychryn ac arswyd. Er fod 
angeu yn gwneud cyfnewidiad raawr, yn 
y dull o fodoli, etto mae yn ymdeimlad 
cyffredinol nad yw yn ddifodiant. Pan y 
mae y liong yn myned yn wreck, yr ydyra 
yn arfer dweyd ei bod wedi "colli;" ond 
ni byddwn yn meddwl wrth hyny ei bod 
wedi ei difodi. Drylüwyd y llong yn y 
creigiau, chwalwyd hi yn ddarnau, sudd- 
odd y llwyth a darnau o'r llong i'rgwael- 
od, gwelwyd darnau eraill yn nofio ar y 
wyneb, — " collwyd " y llong, ond ni ddi- 
fodwyd darn o honi. Felly dyn dan oruch- 
wyliaeth angeu—mae y cyfnewidiad yn 
fawr fel drylliad y llong— dadfeilia y 
llestr pridd yn ddarnau, ymadawa yr 
enaid o'r corff : *' Yna y dychwel y pridd 
i*r ddaear fel y bu, ac y dychwel yr 
ysbryd at Dduw yr hwn a'i rhoes ef ;" 
ond nid yw y naill na'r llall yn cael ei 
ddifodi. Erys y pridd yn y ddaear hyd 
fore yr adgyfodiad, ond â yr ysbryd yn 
uniongyrcliol i fyd yr ysbrydion i ddech- 
reu ar sefyllfa o fywyd gwahanol i ddim 
a brofodd tra yn y corflP. 

II. Mabw fel gosodiad dwtfol. 

Dysgir ni yma mai nid peth damwein- 
iol ydyw fod dynion yn marw, ond ei fod 
yn rhan angenrheidiol o gynllun Duw yn 
ei lywodraeth foesol— " gosodwyd," &c. 
Ga'l fod ail achosion eraiU iddo; ond, yn 
ol y Beibl, yr achos cyntaf yw Duw: 
♦* Yr Arglwydd a roddodd, a'r Arglwydd 
a ddygodd ymaith." 

Yrhyn a alwodd am y fath osodiad 
ydyw pechod. Rhybuddiwyd Adda, os 
byddai iddo anufuddhau, mai marw fydd- 
ai y canlyniad : " Ond o bren gwybodaeth 
da a drwg, na fwyta o hono; oblegid yn 
y dydd y bwytâi di o hono, gan farw y 
byddi farw." Pa fodd bynag, bwyta o'r 
pren gwaharddedig a wnaeth Adda, ac 
mewn canlyniad ychwanegwyd y bygy th- 
iad, " Canys pridd wyt ti, ac i'r pridd y 
dychweli." Ceisia rhai ddadleu yn ath- 
ronyddol fod elfenau marwolaeth yn 
Adda cyn pechu, ac felly fod dadfeiliad 
y corflP yn fath o angenrheidrwydd anian- 
yddol yn annibynol ar anufudd-dod. 
Dyma dyb gy flEredin y dosbarth hyny o 
athronwyr a Iywodraethir i raddau gan 
olygiadau Pantheistaidd a Materaidd, a'r 
duwinyddion hyny a lywodraethir gan 
olygiadau Pelagaidd a Socinaidd. Ònd 
mae y cyfryw dyh yn ymddangos yn holl- 
ol anghyson â gair Duw; oblegid dywed 
hwnw yn eglur " fod y corflf yn farw o 
herwydd pechod;" ac mai "trwy un dyn 



y daeth pechod i'r byd, a mnrwolaeth trwy 
bechodr 

Ond tra y mae un dosbarth fel hyn yD 
gwadu fod gan bechod law o gwbl mewn 
dwyn marwolaeth i'r byd, ceir dosbarth 
arall yn rhedeg i eithaflon gwrthgyfer- 
byniol, drwy ddadleu mai pechod a ddyg- 
odd bob math o farwolaeth i'r byd, hyd 
yn nod marwolaeth yr anifeiliaid a'r 
llysiau. Ond nid oes i'r dyb hon etto un 
math o gefnogaeth yn y Beibl; ac heblaw 
hyny, y mae mewn daeareg brofion amlwg 
yn ei herbyn. Dengys profion daeareg 
fod marwolaeth yn y byd oesau afrifed 
cyn crëu dyn. Mae ein creigiau fel myn- 
wentydd yn Uawn o weddiUion creadur- 
iaid a Ilysiau, a phrofion amlwg oddiwrth 
eu cyfansoddiad fod bywyd y pryd hwnw, 
fel yn awr, yn cael ei gy nnal drwy farw- 
olaeth. Yr oU a ddysgir i ni yn y Beibl 
ar y pwnc y w, nid fod yr anifeUiaid yn 
marw o herwydd pechod dyn, ond bod 
dyn drwy bechu wedi flEorflfetio ei sefyllfa 
wreiddiol, a dyfod fel yr "anifeUiaid a 
ddyfethir." Etto, yn anuniongyrchol, 
mae yn aml wg fod yr anifeiliaid yn 
dyoddef mwy, a thrwy hyny eu bywyd 
yn cael ei fyrhau, drwy eu perthynas â 
dyn, a'u darostyngiad iddo fel pechadur 
yn erbyn Duw; yn yr ystyr hon, " mcU- 
digedig y w y ddaear o achos dyn." 

Ond ni a geisiwn edrych ar y gosodiad 
i farw mewn golygiad mwy ymarferol a 
nes atom. Gallwn ddweyd ei fod— 

1. Yn osodiad cyjffredinol. Mae marw 
yn ddeddf mor gyflfredinol a by wyd, ac 
yn ammod bywyd. Mae y Uysiau yn 
meirw, ac y mae eu marwolaeth yn am- 
mod bywyd i'r anifeiliaid; ac y mae yr 
anifeUiaid yn meirw, a marwolaeth y 
naiU anifail yn ammod bywyd y llalL 
Ond gosodiad sydd yn ein testun " i ddyn- 
ionfarw;" ac y mae y gosodiad mor 
gyflfredinol a meibion a merched dynion. 
Nid oes genym hanes am ond dwy neu 
dair o eithriadau i'r gosoJiad, sef Enoch 
ac Elias, ac, yn ol rhai, Moses. Brenin 
y w angeu a'i ly wodraeth yn cyrhaedd dros 
bob cnawd: " Teyrnasodd marwoîaeth o 
Adda hyd Moses," ac o Moses hyd yn awr. 
"Am hyny, byddwch chwithau barod." 

2. Gosodiad dicUw yn ol. Mae y gos- 
odiad yn ddeddf, "yr hon ni newidir." 
Nis gall medrusrwydd y meddyg, gweddi 
eglwys Dduw, dagrau cyfeiUion a pherth- 
ynasau, alw y gosodiad yn ol. Dichon 
y gallant ei ohirio, ond nid ei ddilëiu 
Gellir codi gwrthgloddiau i attal y Uifeir- 
iant am ychydig, ond nis gellir ei droi yn 
ol. Cyflfelybir angeu i lifeiriant: " Dygir 
hwynt ymaith megys â Uifeiriant." 
Gwelwyd llawer yn ceisio codi gwrth- 
gloddiau i attal Uifeiriant angeu. Gwel- 
wyd cyfoethogion yn Uuchio eu cyfoeth 
iV gyfarfod. Cynnygiai y Frenhines 



Digitized by 



Google 



BYWGRAFFIAETH. 



209 



Elizabeth ei holl feddiannau yn wrth- 
glawdd Vw attal am f oment yn hẁy ; ond 
•* ni thycia cyfoeth yn nydd marwolaeth." 
Ni chymer angeu ei freibio; diystyra 
gyfoeth, urddas, a glendid; daw at balas 
y boneddwr fel at fwthyn y tlawd. Nid 
oes yn bosibl galw yn ol y ddedfryd, 
** Pridd wyt ti, ac i'r pridd y dychweli.'* 

3. Gosodiad i*w gyflawni unwaith am 
hyth, Ni cheir cynnyg ar farw ond 
unwaith. Gwir fod genym hanes chwech 
o eithriadau o rai wedi marw ddwywaith, 
fel y tybir— tri yn yr Hen Destament, a 
thri yn y Ne,wydd; ond y rheol yw, "i 
farw unwaith." Mor ofnadwy ddifrifol 
y syniad fod yr unwaith hon yn pender- 
fynu tragwyddoldeb dyn. Caiff dyn 
gynnyg gwneud llawer o bethau ragor 
nag unwaith, fel, os metha un tro, y caiff 
ail gynnyg. Ond ni chaiff dyn gynnyg 
ar farw ond unwaith; os nietha farw yn 
iawn y tro hwnw, ni chaiff byth gyfle i 
ail gynnyg. Gall dyn fod yn sal lawer 
gwaith. a chael llawer rhybudd i farw; 
ond nis gall farw ond unwaith. Mae 
dygwyddiadau yn cyfarfod dyn mewn 
bywyd, a chanlyniadau difrifol iddynt, 
Dâs gallant ddygwydd ond unwaith. Mae 
cyfleusderau nas gellir eu mwynhau ond 
unwaith. Mae treialon mewn bywyd nas 
gall fyned trwyddynt ond unwaith. Mae 
bendithion neillduol na cha gynnyg 
arnynt ond unwaith. Yn y cyfryw ach- 
osion, os coUir y cyfle— os bydd i'r amcan 
fethu, ni cheir ail gynnyg; methu am 
byth fydd hyny. Mae yn gy ffredin ry w 
iin prawf terfynol yn mywyd dyn— rhy w 
un poiní— a'rcwbl yn crogi ar yr unwaith 
hwnw. Ond o bob dygwyddiad yn hanes 
dyn, nid oes un i'w gyuiharu yn ei bwys- 
igrwydd a'i ganlyniadau i'r dygwyddiad 
mawr sydd yn terfynu ei yrfa ddaearol, 
ac yn ddechreuad ar ei yrfa dragwyddol 
a digyfnewid mewn byd arall. Am hyny, 
gw*»ddîwn íim gymhorth i fyw y bywyd 
hwnw a rydd fodd i ni fyned drwy yr 
amgylchiad unwaith am byth hwn yn 
anrhydeddus. 

III. Marw yn ei ganlyniadau — 
" wedi hyny bod barn." 

Er fod dyn yn darfod byw yn y corff 
yn angsu, nid yw yn darfod bodoli; a'r 
hyn sydd yn gwneud yr amgylchiad yn 
un mor dra phwysig iddo ydyw, fod iddo 



ganlyniadau tragwyddol— y " farn " sydd 
wedi hyny. lë, cofia, **Duw addwg bob 
gweithred i farn, a phob peth dirgel, pa 
un bynag fyddo ai da ai drwg." 

Ni chawn ar hyn o bryd ddwyn yn 
mlaen yr amrywiol resymau a ddygir i 
brofi y bydd barn ; ond gallwn grybwyll 
rhy w ddau neu dri wrth fyned heibio, sef, 
yn un peth, fod cyfiawnder Duw yn galw 
am farn i unioni y camwri presenol; peth 
arall, mae gair Duw yn dweyd yn ben- 
dant, "wedi hyny bod barn;'* ac hefyd 
mae Uais cydwybod pob dyn yn cyd- 
dystiolaethu â'r gair. Nid oes neb wedi 
ei adael yn ddidyst am y faru; mae pob 
perchen cydwybod yn cario tyst o'i fewn. 

Ood y mae yn gy sur i ni gofio na raid 
i neb sydd yn huno yn Nghrist ofni y 
farn, ond yn hytrach lawenhau. Dy wed- 
odd ein chwaer ieuanc wrth ein gadael, 
ei bod hi yn myned at lesu, ac fod hyny 
yn llawer iawn gwell iddi; felly mae hi 
wedi "myned trwodd o farwolaeth 1 
fywyd; ac ni ddaw i farn,"— ni ddaw i 
gondemniad. Daw yoo, nid i'w barnu, 
ond i dderbyn ei hetifeddiaeth: ** Deuwch 
chwi, fendigedigion blant fy Nhad, eti- 
feddwch y deyrnas a barotowyd i chwi er 
seiliad y byd." Daw yno i gael ei har- 
ddel gan y Barnwr: ** Yr hwn sydd yu 
gorchfygu, hwnw a wisgir mewn dillad 
gwynion ; ac ni ddileaf ei enw ef allan 
lyfr y bywyd; ond mi a gyflesaf ei enw 
ef gerbron fy Nhad, a cherbron ei angel- 
ion ef." Am hyny, chwi sydd yn galaru, 
*• dyddenwch eich gilydd â'r ymadroddion 
hyn,'* ac na *' thristewch megys eraìll, y 
rhai nid oes ganddynt obaith." 

Cyn terfynu, goddèfwch i mi ddweyd 
gair wrthych chwi, fy nghyfeiUion ieuainc, 
oblegid y mae yr amgylchiad hwn yn llef- 
aru yn f wy uniongyrchol wrthych chwi. 
Coflwch nad oes neb o honoch yn rhy 
ieuanc i farw. Ni waeth gan angeu pa 
oed; nidoeddond 16 wedi ei gerfio ar 
gauad yr arch a welsoch yn cael ei rhoddi 
yn y pridd ddydd Gwener diweddaf. 
*' Mae angeu'n medi, â'i gryman mawr, 
Yr ieuanc fel yr hen i lawr." 

Cofiwch fod yma lais o'r bedd atoch 
chwi heno, yn dweyd am i chwi fod yn 
barod, ** canys yn yr awr ni thybioch y 
daw Mab y dyn." 

Llanddeusant. T. Roberts. 



îSgtograöîaeti^ 



Y DIWEDDAR BARCH. W. GRIFFITHS, GLANDWR. 



Y MAB y gwr mawr ac enwog hwn yn ei 
fedd er's 45 mlynedd. Mab ydoedd iV 
ragflaeaydd, y Farch. John Griffiths. 



Cafodd fanteision addysg foreuol yn hel- 
aeth,— yn gyntaf yn ysgol ei dad gartref, 
y n yr hwn le y daeth yn lled hyddysg 



Digitized by 



Google 



210 



BYWGRAFFIAETH. 



mewn Cymraeg, Saesonaeg.Lladin, Groeg, 
a Hebraeg; ac wedi hyny yn yr Athrofa 
yn Wrexham, dan ofal yr Hybarch Jenkin 
Lewis. Daeth yn yagolhaig gwych ac 
enwog. Cafodd ei urddo pan yn 23 oed. 
Llafuriodd yn y weinidogaeth gyda chy- 
meradwyaeth a llwyddiant am oddeutu 24 
mlynedd. Llwyr enniliodd serch ac ym- 
ddiried pobl ei ofal yn fuan, a chadwodd 
hwynt yn sefydlog hyd ddiwedd ei oes. 
Tr oedd yn teyrnasu mewn cariad drostynt 
yn y lle. Y mae el goflfadwriaeth fel 
perarogl fresh drwy y lle yn awr,— fel 
yggolhaig gwych, meddyliwr gwreiddiol, 
gweinidog gofilus, a dyn unplyg a da. 

Ond wedi y cyfan, nid oedd wedi 
gwnend iddo ei hun gymeriad llenorol 
cyhoeddus. Rhaid dweyd am dano, cudd- 
iodd y dalent hon yn rhywle. Gofynodd 
y Parch. A. Shadrach iddo rywdro, *Pa 
fodd na byddech chwi, Mr. uriflaths— 
chwi sydd yn ysgolhaìg mor wych, ac yn 
feddyliwr mor enwog — pa fodd na bydd- 
ech chwi mewn difrif yn ymddangos yn 
amlach drwy y wasg? Paham na bydd- 
ech yn cyhoeddi rhyw gymaint o'ch 
gweithiau? Edrychwch arnaf fi, sydd 
heb fod yn meddu degwm eich gallu 
chwi, wedi cyhoeddi amryw gyfrolau. 
Fa fodd na byddech yn cyhoeddi peth 
o'ch gweithiau, mewn difrif?" "Wel," 
atebai Mr. Griffiths yn dra mwyn a than 
led wenu, "yr un peth sydd fy nhueddu i i 
beidio d'od drwy y wasg ag sydd yn peri i 
chwithau dd*ody sef anwybodaeth. Mae yr 
effeithau yn gwahaniaethu, drwy fy mod i 
yn deaU am fy anwybodaeth, a chwithau 
ddim:* Y mae pob dyn mawr yn 
ostyngedig; ond dichon fod Mr. Griffiths 
yn or-ostyngedig yn y fan yna. 

Ond byddai Mr. Griffiths iV ganfod 
weithiau drwy y wasg; a phob tro y 
deuai, enniUai gymeradwyaeth pob dar- 
Uenwr o wybodaeth a barn yn union- 
gyrchol. Ysgrifenodd rai erthyglau i'r 
Seren Gomer gynt; a dyna ddywedodd 
Gomer un tro, pan yp nghanol prysurdeb 
yn darllen gwahanol ysgrifau cyn eu 
danfon i'w cyhoeddi, ac y daeth ysgrif o 
eiddo Mr. Griffiths i*w law, ac y gwelodd 
ei enw ef wrthi, — "Ni raid darllen hon, 
ífwrdd a hi i'r cysodydd yn ddioed; canys 
ni fedr Mr. Griffiths, Glandwr, ysgrifenu 
dim ffolineb." 

Dy wedir ei fod yn astudio ei bregethau 
yn dda, ond nid oedd yn eu hysgrifenu yn 
llawn. Nid oes dim o'r sheletons ar gael 
yn awr yn ei lawysgrif ef ei hun. Pa 
beth a ddaeth o honynt? Pa fodd yr 
aethant ar ddifancoU? Onid yw yn 
drueni fod y cyhoedd wedi cael ei am- 
ddifadu mor llwyr oddiwrth bregethau y 
fath feddyliwr gwreiddiol ac annibynol. 
T mae dwy chwedl ysmala am dano yn 
dangos ei fod ef yn arfer ysgrifenu rhyw 



gymaint o'i bregethau. Yr oedd Dr. 
PhiUips, Neuaddìwyd, ac yntau ar daith 
ry wdro dros Bwlchygroes o'r Bala i Dinas 
Mawddwy; yr oedd yn gwlawio yn drwra 
iawn, ac meddai Mr. Griffiths wrth ei 
gyfaiU, •* Wyddoch chwi beth, PhiUips, y 
mae fy mhregethau i wedi gwlychu drwy- 
ddynt." " O, na chwyn wch, Mr. Griffiths," 
ebai ei gyfaill yn siriol wrtho, " canys rhy 
sychion ydynt fynychaf genych chwi." 
Diau fod ganddo ryw gymaint ar bapyr 
y tro hwnw. Dro arall, yr oedd wedi bod 
yn supplio am dymmor yn Llundain; a 
phan y daeth adref, a myned i'w fyfyr- 
gell, a chanfod yno fod y llygod wedi bod 
yn gwledda ar bethau nas dymunai efe, 
galwodd ar ei fam i'r ystafell ato, a 
dy wedodd, " Yn awr, os oes gwenwyn yn 
fy mhregethau i, fel y mae William Evans 
wedi bod yn dweyd, gewch chwi wel'd y 
bydd yma gelaneddau o lygod drwy yr 
hoU dŷ." Dengys hyna etto ei fod yn 
ysgrifenu rhyw gymaint; ond pa le y 
maent oll wedi myned? Tybed iddo rot 
y goreu i ysgrifenu wedi y difrodiadau hyn 
gan y digydwybod lygod mân ar y rhai a 
ysgrifenasai yn flaenorol? 

Ood er nad oes yma ddim o'i bregethau 
nerthcl, gwreiddiol, a goleu, ar gael yn ei 
lawysgrif ef ei hunan; drwy fod yr arfcr- 
iad o *'ysgrifenu y bregeth" wedi bod yn 
yr ardal hon mor gyffredinol, ac y mae 
yn parhau yma etto, y mae amrai o 
bregethau yr hybarch weinidog wedi cael 
eu cadw yn y wedd hôno. 

Y mae dau o*i hoff edmygwyr, y rhai a 
arfercnt "ysgrifenu y bregeth" yn amser 
Mr. Griffiths, wedi cael help gan Dduw, 
ac yn aros hyd yr awr hon, Mr. John 
Morse, Lan, a Mr. John Thomas, Frowen; 
ac y maent hwy wedi bod mor hynaws 
a'n cynnysgaeddu ni äg amrai o sheletons 
ei bregethau ef . Ac os by d d wch ch withau, 
Mri. GoL, yn caniatâu, anrhegwn nionau, 
yn awr ac yn y man, ddarllenwyr presenol 
y Dtsobdydd ág amlinelliad o bregethau 
un o gewri Cristionogol yr oes o'r blaen, 
sef 

FREOBTHÀU T PARCH. W. OBiyFITHS, 
«LANDWB. 

Ysgrifenwyd y bregeth ganlynol gan 
Mr. John Morse, Chwef. 10, 1822. 

"A phan ddel, efe a argyhoedda y byd o 
bechod, ac o gyfíawnder, ac o fam."— loiir xyi. 8. 

I. Y KBB T cn-BiBiB ATO— " Bfc," scf yr Ysbryd 
Glan. 

1. Ei fod yn berson, (a). Y mae deall ac 
ewyllys yn cael eu priodoli iddo. (b). Mae 
gweithreüoedd personol yn cael ea prioâoli iddo. 

2. Ei fod yn berson dtoÿfoh (a). Sylwyd ar 
Act. T. 3, 4 : " Paham y llanwodd Satan dy galon 
di i ddywedyd celwydd wrth yr Ysbryd Glan? 
Niddywedaist ti gelwydd wrth ddynion, ond 
wrth Ddnw." (b). Priodoliaethan dwyfol yn 



Digitized by 



Google 



SEPYDLIADAU EGLWTSIG. 



211 



cael eu rhoddi iddo. (1). HoUwybodaeth— " Yr 
YBbryd sydd jm ohwilio pob peth." (3). Tra- 
gwyddoliaeth — "Yr hwn trwy yr Ysbryd 
tragwyddol a*i hoflfrymodd ei hun." (3). Gweith- 
redoedddwyfol— "Ysbryd Duw a'm gwnaeth i." 

3. Eifoá yn berson gioahaniaethoL " Pwy bynag 
a ddywedo air yn erbyn Mab y dyn fe faddeuir 
iddo; and pwy bynag a ddywedo yn erbyn yr 
Tsbryd Glan, nis maddeair iddo." 

n. Y BTatOTiiÀJi Y sonns am ]>A.iro— "Pan ddel." 

1. Ár ddydd y Pentecoat yn neillduoì. 

2. Tn eitoeithrediadau drtoy ei egltoys mewn modd 
oyffredinoh 

m. Y GWAiTH ▲ iroOTB iDDO— " Argyhoodda." 
Pan y bo gwir argyhoeddiad wedi oymeryd lle, 
rhoddir arddangOBiad cyhoeddus. 

1. O barch itoirionedd y Gair, 

2. ystyriaeth am htoyaigrwydd y Oair. 

3. ffydd yn mhethau y Gair. 

IV. Y PBTHÁÜ TB ABGYHOBnniB TIT BU OYLCH. 

1. OôŵjÄod— "Am nad ydynt yn oredu ynof 
fl." Drwy hyn yr oeddynt— (a). Yn gwneud 
Duw yn gelwyddog. (b). Yn dirmygu yr am- 
lygiad gogoneddusaf a wnaeth Duw o hono ei 
hun. (c). Yn gwrthod unig feddyginiaeth Duw 
i'w eefyllfa afiach. (d). Yn sicrhau iddynt eu 



hunain eu damnedigaeth yn y modd mwyaf 
effeithiol. 

2. " gufiaumder." (a). I ddangos ei ddini- 
weidrwydd personol. (b). I wneud amlygiad 
o*r cyflawnder sydd ganddo i bechadur. Ei 
fÿnediad at y Tad yn dangos y gymeradwyaeth 
fÿddai iddo. 

8. "Ofam.** "Tywysog y byd hwn a fam- 
wyd." (a). Fe*i bamwyd gan Grist wrth ei 
orchymyn allan o ddynion pan yn y byd yma. 
(b). Yn ei weimdogaeth yn gyffVedinol. (c). Yn 
ei farwolaeth ar y groes. (d). Yn llwyddiant yr 
efengyl yn yr oes apostolaidd. (e). Etto yny 
fam ddiweddaf. 

y. GWBTHDDBTOH TB ABOTHOBDDIAD — " Y 

byd," luddewon a Ohenedloedd. 
Gwedd'iwn lawer am yr Ysbryd Glan. 

Os tybiwch, Mri. GoL, y bydd hi yn 
ddyddorol a buddîol i adgyfodi ysbryd un 
o gewri yr oes o*r blaen i lefaru wrthym 
ni yn yr oes hon drwy ambell i sheleton o 
bregeth fel hyn, gyda'r pleser mwyaf y 
gwasanaethaf chwi â'r cyfryw yn awr ac 
yn y man. 

Glandwr. D. S. Thomas. 



SŴliaìyau ([^BltoBötB. 



YR EGLWYS SEFYDLEDIG A'R SENEDD HIR. 



Ah farwolaeth y brenin lago i., ei unìg 
fab, Charles, Tywysog Cymru, a goron- 
wyd yn frenin Prydain ar ei oi, yn y 
flwyddyn 1626. Charles i. wedi dyfod i'r 
orsedd a briododd yn ddioed cyn cladded- 
igaeth ei dad, â Henrietta Maria, merch 
Harri iv. o Ffrainc, yr hon oedd yn lan 
odiaeth, ac o dymher ncillduol serchus, 
ond yn Babyddes frwdfrydol. Yr oedd 
Charles hyd yn hyn yn dwyn mawr sel 
drcs Eglwys Sefydledig Lloegr, ac yn 
llawn o ragfarn yn erbyn y Puritaniaid. 
Ond wedi îddo briodi a dyfod i lywodr- 
aethu, caniataodd ryddid helaethach nag 
arferol i'r Pabyddion, ac a'u dyrchafodd i 
swyddi yn y wladwriaeth; ac yr oedd eu 
defodau yn dechreu cael eu dwyn i mewn 
yn awr i'r Eglwys Sefydledig, o herwydd 
yr hyn bethau yr achwynai ac y beiai y 
Senedd y brenin; ond nid oedd sylfaen 
safadwy i feio Charles am ganiatâu 
eu rhyddid i'r Pabyddion, mwy nag eraill, 
tra yr ymddygent yn heddychol a dini- 
waid f el deiliaid ; eithr tegwch ac iawnder 
fuasai iddo roddi rhyddid i eraill i'w 
gwrthsefyll, trwy foddion priodol ac 
addas, a symud ymaith bob rhwystr oddi- 
ar ífordd y gwirionedd. Pan welodd 
Esgob Laud, yr hwn oedd wedi cael ei 
drosglwyddo yn 1627 o Dyddewi i esgob- 
aeth Llundain, ac i fod yn brif gynghorwr 



y brenin, fod y Sencdd yn erbyn Pabydd- 
iaeth, a thros egwyddorion y Puritaniaid, 
efe a wnaeth yr oll a fedrai yn erbyn y 
Puritaniaid, ac a Iwyddodd gyda y brenin 
i ollwng y Senedd ac i ly wodraethu ei 
hun, yr hyn a fu yn achos i 350 yn ych- 
wanegol o'r Puritaniaid i fyned allan i 
America, y rhai a sefydlasant yn Salem, 
Mass. yn y fl. 1627. Gwel NeaTs History, 
cyf. i. tudal. 510,517. 

Ond o herwydd fod y gweinidogion 
Puritanaidd yn wŷr duwiol, a chymerad- 
wy gan y bobl, yr oedd llawer o honynt 
mewn gwahanol fanau wedì cael eu dewis 
a'u galw yr amser trallodus hyn i fod yn 
bregethwyr prydnawnol mewn amryw 
o'r Llanau plwyfol, er ceisio darostwng y 
chwareuyddiaethau a awdurdododd y 
brenin lago i. ar y Sabbathau. Ond mor 
f uan ag y deallodd yr Esgob Laud fod y 
cyfryw bregethwyr yn gwrthwynebu 
Pabyddiaeth, a'r defodau newydd ag yr 
oedd ef yn ymdrechu eu dwyn i mewn i'r 
Eglwys, efe a Iwyddodd eilwaith gyda y 
brenin yn 1628 i orchymyn dysgu plant 
— hyflorddi ieuenctyd ac egwyddori (cate- 
chise) y rhai anwybodus yn mhob Llan 
plwyfol trwy'r deymas ar brydnawnau y 
Sabbath, yn Ue pregethu, oddigerth fod 
rhyw reswm pwysfawr yn erbyn hyny. 
Felly, bu yr Esgob Laud, o herwydd iddo 



Digitized by 



Google 



212 



SEPYDLIADAU EOLWYSIG. 



weled arferiad cyffelyb yn Nghymru, yn 
acblysur, er yn aníwriadol, o adfy wìad yr 
Tsgol Sabbathol trwy y deyrnas, fel y 
blodeuodd drachefn am ychydig yn y tir. 
Gwel NeaCs History, cyf, i. tudal 540, 641. 

Tua diwedd haf 1629, aeth dau cant 
drachefn o'r diwygwyr, o herwydd eu 
gorthrymu yn Mhrydain, allan i America, 
ac a díriasant yn Boston ar y 5ed dydd o 
fis Chwefror, 1630, ac a sefydlasant yno. 
Yr oedd amry w o honynt yn Gymry, ac 
yn eu plith yr enwog Roger Williams, 
sefydlydd Rhode Island, yr hwn a anwyd 
yn 1599, yn mhlwyf Llansawel, sir Gaer- 
fyrddin, yr hwn a ddygwyd i fyny yn 
Rhydychain, ac a urddwyd yn oífeiriad 
plwyf; ond oblegid cofleidio o hono 
egwyddorion yr Annibyowyr Cymreig, 
bu raid iddo, mcgys lluoedd eraill, ymad- 
ael â'i wlad a myned i America. 

RogerWilliams a aeth o Boston yn 
16S1 at y rbai oeddynt yn Salem; ond yn 
1 685 efe a yrwyd oddiyno gan ustusiaid 
yr heddwch, am wadu eu hawl hwy i 
ymyraeth mewn achosion cydwybod. Yna 
efe a aeth i Rhode Island, lle y sefydlodd 
ddinas FroYÌdence yn 1636. Ymddengys 
nad oedd neb yn mhlith yr ymfudwyr mor 
wrol ei feddwl a phenderfynol ei olygiad- 
ana'i egwyddorion crefyddol, nac mor 
addas at achosion gwladwrìaethol ac 
eglwysig, a*r Cymro cyf rifol Roger Wil- 
liams, yr hwn a fu yn offerynol gan 
Raglunìaeth, yn wyneb anhawnderau 
lawer, i sefydlu talaeth Rhode Island. 
Gwel Neata Hiatory, cyf. i., tudaL 541 — 
549; Biography of Éminent Wehhmen; 
EncyclopiBdia of Religious Rnowledge, 

Ar farwolaeth Dr. Hanmer, Esgob 
Llanelwy, yn 1629, gwnaethpwyd John 
Owen, D.D., mab un John Owen o sir 
Fon, yn esgob yno yn ei le, yr hwn a 
geisiodd offeiriaid Cymreig i*r esgobaeth, 
yn Ue y rhai Seisnig oedd yno, i bregethu 
yn Gymraeg er adeiladaeth, cysur, a 
dyddanwch i'r Cymry ag oeddynt, mewn 
mesur helaeth trwy y gyf ry w esgobaeth, 
yn amddifaid o*r efengyl yn eu hiaith eu 
hunain cyn hyn. Gwel Brown Willis. 

Yn y fl. 1630, Syr Thomas Middleton a 
Rowland Heilyn, Ysw., dau wr enwog a 
chyfrifol o Gymru, ag oeddynt wedi 
myned i Lundaiu, a argraffasant y Beibl 
Cymraeg yn Uyfr wythplyg, er lies a 
budd i deuluoedd tlodion Cymru yn gy- 
ffredinol. Ac me^wn canlynìad i*r ddau 
beth uchod, cynnyddodd gwybodaeth o 
Dduw a'r wir grefydd yn awr i raddau 
eang ac arbenig yn mygg y Cymry tlodion, 
yn gystal ag yn mhlith eraill o honynt ag 
oeddynt mewn gwell amgylchiadau. Gwel 
Hanes y Ffydd, tudal. 233, 234. 

Yn 1632, Dr. John Dayies o Fallwyd a 
argraffodd Eirlyfr Cyraraeg a Lladin, pa 
ttn a f u o fawr ddefnydd a Uesiant i 



bregethwyr Cymru. Gwel Cambrian 
Biography; hefyd, Biography of Eminent 
Welshmen, 

Er fod amryw Fedyddwyr wedi dyfod 
drosodd o'r cyfandir i Brydain yn amser 
y diwygiad yno, ni chafodd un gynnuÛ- 
eidfa reolaidd o honynt, meddir, ei phlanu 
yn y tir hyd y fl. 1633, pan y sefydlwyd 
yn Llundain yr eglwys gyntaf o Fedydd- 
wyr ar yr ynys. Gwá Crosby*s Baptist 
History, cyt i. tudal. 148. 

Gwnaeth ^'uadon heddwch, a ilawer o 
bobl dduwiol, ac eraìll cyfrìfol a pharch- 
us yn Mhrydain, gŵyn at y barnwyr ar 
eu cylchdaith, y flwyddyn uchod, o her- 
wydd yr annhrefn a*r drygau a achosid 
trwy y chwareuyddiaethau ar y Sabbath- 
an, yn ol y llyfr a gy hoeddwyd gan y 
brenin lago i. Ac ar hyn, y barnwyr a 
roisant attaliad ar yr arferiad bechadurus, 
a chosbwyd rhai am eu camymddygiadaa 
a'u gwaith yn halogi dydd yr Arglwydd. 
Ond yr Esgob Laud, can gynted ag y 
cly wodd am y peth, a anfonodd yn ddi- 
attrcg am Richardson, yr hwn oedd nn 
o'r barnwyr, i ddyfod o flaen y cynghor, 
yn ngwydd y brenin; ac er cymaint 
ffraethder a dawn yr anrhydeddus a*r 
hyglod farnwr, yn nghyda grym a chad- 
ernid ei resymau dros ei ymddygiad a'i 
wasanaeth i*r wladwriaeth, ac uniondeb 
ei achos yn Ilys y nefoedd, gorfu amo 
ymostwng, a galw yn ol yr attaliad a 
roddasai i'r bobl rhag troseddu a halogi y 
Sabbath, a dyoddef cerydd llym gan 
Laud, yr esgob anfoesol ei egwyddorion, 
yr hwn oedd brif gynghorwr y brenin. 
Gwel Broohs* History of Beligiovs Liberty, 
cyf. i., tudal. 446. 

Gellir yn briodol a chyfìawn alw amser 
teyrnasiad Charles i., a goruchw> liaeth 
yr Esgob Laud, yn enwedig er pan ei 
dyrchafwyd yn 1633 yn Archesgob Can- 
terbury, y talm mwyaf enbyd a fu ar 
deyrnas Prydain Fawr erioed, pan yr 
oedd dywedyd gair yn erbyn drygau 
moesol ac anfoesgarwch y wladwrìaeth, 
neu dros yr angenrheidrwydd am ddi- 
wygiad mewn gwlad neu eglwys, neu yn 
wrthwynebol i draisiy wodraeth a gormes, 
yn fai a throsedd ag y byddai y cyfryw 
un yn sicr o gael ei gosbi yn drwm am 
hyny. A chan fod yr Archesgob Laud 
yn awr, a Ilawer o'r offeiriaid, dros y 
chwareuyddiaethau ar y Sabbath, y brenin 
Charles, nid yn unig a gadarnhaodd y 
gorchymyn a roddasai ei dad yn nghylch 
y cbwareuyddiaethau ddyddyr Arglwydd, 
ond hefyd a roddodd orchymyn newydd 
y flwyddyn uchod, na byddai i neb o'r 
swyddogion gwladol nac eglwysig rwystro 
nac aflonyddu y bobl yn eu difyrwch a*u 
pleserau anianol ar y Sabbathau, wedi 
iddynt ddyfod allan o*r Llanau, a bod yn 
rhaid i*r offeiriaid gyhoeddi hyny yn eu 



Digitized by 



Google 



SEFYDLIADAU EGLWYSIG. 



213 



Lilanan iV cynnuUeîíîfaoedd. Eithr yr 
offeiriaid hyny ag oeddyiit yn yst\TÌed 
y cyfry w chwureuyddiaetluiu ar y Sabbath 
yn anfoesol, annuwiol, ac anghyfreith- 
lawn, a wrthodasmt ddarlien cyhoeddiad 
y brenin yn eu Llanau. Ac yn mliiith 
eraiU, Mr. Wroth, bugail Eglwys Llan- 
faches, yn sir Fynwy; a Àlr. Erbury, 
offeiriad Eglwys St. Mary, yn Nghaer- 
dydd, yn Morganwg, oe(idynt o'r cyfryw 
nifer. Pan wybu yr Archesgob Laud 
hyn, efe a roddodd wŷs iV <ldau i ym- 
ddangos ger ei fron ef yn Llundain, i 
atebam eu hanufudddod i orcliymyu y 
brenìn. Ac obhgid nad allasi-nt yn 
gydwybodol roddi annogaeth a chefnog- 
rwyddi'rchwareuydrìiaethauary Sabbatli, 
cafodd y ddau. gyda llaweroedd eraill, 
eu troi allan o'u Llanau. Gwei NeaTs 
i/ŵí , cyf. i., td. 570—585. Athen Oxon, 

Mr. Wroth, wedi gorfod ymadael o 
Lanfaches yn 1634, a aeth oddiamgylch 
ac a bregethoíid yn ddirgel yn y gymyd- 
aeíh, ac a gasgloiid yn nghyd amry w i>obl, 
y rhai a ffurfiwyd yn eglwys Annibynol 
ychydig flynyddau wedi hyny. Gwel 
Hanes y Bedyddwyr, tudal. 22. Mr. Er- 
bury hefyd, ar ol ei ddifuddio o'i Lan yn 
Nghaerdydd yr un flwyddyn, a aeth oddi- 
amgylch i bregethu pa le bynag y caffai 
gyfleusdra, neu alwad i hyny. Bu byw 
amryw flynyddau wedi hyn, ac ysgrifen- 
odd rai liyfrau da a buddiol, ac a ddech- 
reuodd achos Annibynol yn Nghaerdydd. 
Gwel Athen. Oxon. 

Yr oedd Mr. Walter Caradoc, genedigol 
o Trefela, Mynwy, yr hwn a ddygasid i 
fyny yn Rhydychain, yn llafurio gyda 
Mr. Williara Erbury yn Nghaerdydd; ac 
oblegid iddo yntau wrthod darllen llyfr y 
chwareuyddiaethau, cafodd ei ddifuddio 
o'i drwydded a'i yru allano'rlilan yn 
Nghaerdydd, gan Archesgob Canterbury. 
Yna efe a dramwyodd o le i le, ac o fan 
i'w gilydd, trwy Ddeheu a Gogledd 
Cymru, gan bregethu efengyl Crist pa 
fan neu dŷ bynag y ceisid ganddo, neu y 
caffai gyfleusdra, ac ymgasglai y bobl yn 
lluoedd i'w wrando yn mhob parth a Ile 
ag y pregethai ; ac ar ol treulio ychydig 
amser yu y modd yma, efe a sefydlodd 
yn fugail eglwys yn Llan plwyfol 
Wrecsam, a bu ei Iwyddiant yn y dref a'r 
■wlad oddiamgylchjiargyhücddi adychwel- 
yd pechaduriaid at yr A^glwydd, a'u 
hennill i'r Llan, mor arbenig, fel y gelwir 
crefyddwyr effro a bywiog yn y dref a'r 
ardaloedd hyny yn Gradociaid hyd hedd- 
yw. Ond ei Iwyddiant hynod yno a fu 
yn achlysur i elynion crefydd Crist — 
darllawyr a gwerthwyr cwrw yn benaf— 
i'w erlid eu goreu, fel nad arosodd ond 
ychydig gyda blwyddyn yn y lle. Mae y 
derbyniad a gafodd drwy y Dywysogaeth 
yr amBer enbyd a thrallodus yma, yn 



dangos yn eglur, ac yn profi yn gadarn, 
beth oedd tuedd ac egwyddorion y Cymry, 
pe na buaser\t yn cael eu gorthrymu 
nior erwin a chreuiawn gan yr Archesgob 
Laud, ac ymddengya fod pawbagos drwy 
y Dy wysogaeth, nad oeddynt yn gymun- 
wyr yn yr Eglwys Sefydledig, yn Ym- 
neillduwyr yn awr o ran eu hegwyddor- 
ion. Gwel Hanes y Bedyddwyr, tudaL 
27, 144; Bŵg. of Eminent Wtlshmen, 
Y'pgrifeowyd tody'grefydd Brotestanaidd, 
yn nghyda rhyridid gwIa<iol y deiliaid, 
mewn perygl miwr y dyddiau hyn yn 
Mhrydain; ond ni oddefodd yr Arglwy id 
Dduw i'r goleuni ag oedd yn tywynu yn 
y tir i gael ei ymlid ymaith gan dywyll- 
wch Pabyddiaeth. Gwel Neats HisU of 
the Furit, cyf. i. tudal. 602—606. 

Aeth niíer luosog o Babyddion allan o 
Loegr i America yn 1634, a sefydlasant 
ar yr afon Potomac, yn y rhan hyny o*P 
wlad ag yr oedd Arglwydd Baltimcre 
wedi ei gael alhin yn flaenorol, yr hwn 
oedd yn bwriadu gosod i fyny drefedig- 
aeth yno; eithr ar ol ei ddychweliad 1 
Loegr gyda y cyfryw benderfyniad, efe a 
fu farw ar y fordaith, ac wedi i'w fab 
gael y diriogaeth hôno yn anrheg, efe a'i 
galwodd "Maryland," o anrhydedd i 
Henrietta Maria, y frenhines, priod 
Charles i. Galwyd dinas Baltimore ar 
ol yr arglwydd uchod. Gwel Chapm*ê 
Gazetteer ofthe U. S.y America. 

Y brenin Charles i.. yn y fl. 1638, a 
benderfynodd ddarostwng Eglwys Hen- 
aduriaethol Cale(ionia i gyilymffurfiad 
hoilol âg Eglwys Esgobaethol Lloegr, yr 
hyn a gyffrôdd ac a gynhyrfodd y Scoti i 
yragyfarfod mewn Cymanfa Gyffredinol, 
ac i ymrwymo yno trwy Iw i ddiogelu en 
crefydd rhag defodau anysgrythyrol 
Eglwys Loegr. Ac yn y modd hyn, 
cyfodwyd baner gwrthryfel yn y tir; a 
gwelodd Charles a'i gynghor yn awr pa 
mor beryglusydoedd ceisio gosod rhwystr 
a chaethiwei ar gydwybodau pobl î 
addoli, ond yn eu fforcid a'u trefn eu hun- 
ain. Yr oedd y brenin erbyn hyn mewn 
sefyll fa dra gofidus, am na wyddai pa fodd 
y gallasai ymryddhau oddiwrth yr an- 
hawsderau ag yr oedd wedi myned gan 
belled iddynt; a chan nad allasai, yn 
gyson âg ef ei hun, dioi yn ol, a gadael ei 
gynllun a'i ymgais, efe a ddyfeisiodd 
ffordd i godi dros ddwy fil ar hugain o 
filwyr yn 1639. Eithr y Scoti, wedi 
deall hyn, a barotoisant at ei gyfarfod; 
a phan oedd pob darpariadau i ryfel yn 
myned yn mlaen o'r ddau tu yn fywiog a 
brysiol, agorwyd Uwybr i ymddyddan 
gan y brenin, ac felly sefydlwyd hedd- 
wch ar unwaith, trwy iddo ganiatâu yp 
hyn oedd y Caledoniaid yn geisio mewn 
perthynas i grefydd, a hwythau mewn 
adchwel a addawsant ufudd-dod iddo 



Digitized by 



Google 



2U 



YB EGLWYSI GTMREIO. 



mewn petban tymmorol a gwladol. Gwel 
JSigÌand'a Hist. of England^ cyí. ii., tudal. 
155,156. 

Eithr o'r amser hyn allan, cynnyddodd 
aflonyddwch a blinderau nid bychain yn 
y deyrnas. Dechreuodd cnriad oeri, ac 
anhyder, drwgdybiaeth, ac anserchog- 
rwydd, gymeryd ei le yn mynweaau y 
brenin a*r Senedd, yr hon a orfu arno, o 
herwydd amgylchiadau arianol a*i gyayllt- 
iad â'r Eglwys Sefydledig, alw yn nghyd 
ynl640, eithr yn annysgwyliadwy iddo, 
A pharhaodd i eistedd dros ddeunaw 
mlynedd heb gymeryd ond ychydig ham- 
dden; ac oblegid hyny, galwyd y cyfryw 
Senedd "y Senedd Hir." Ac yn yr 
yspaid hyny, dygodd y fath gy fnewidiad 
oddiamgylch yn yr Eglwys a'r Uywodr- 
fteth ag oedd yn syndod i'r byd yn yr oes 
hòno. Yr oedd holl aelodau y Senedd Hir 
yn aelodau o'r Eglwys Sefydledig, ac agos i 
gyd dros drefn a lly wodraeth esgobaethol. 
Ac er nad oeddynt yn ddieithriad dros yr 
Uchel-lys Eglwysig a'r Star Chamher, yr 
oedd pawb o honynt yn ffyddlawn hyd yn 
hyn i'r brenin, a throa y llywodraeth, 
megys ag yr oedd wedi ei sefydlu drwy gy f- 
raith; a'r rhan luosocaf o honynt yn wŷr 



o ddoethincb a phwyll. Wedi iddynt 
eisteddyn nghyd, yn mhlith pethaueraili, 
cytunasant nad oedd gan Gymanfa yr 
offeiriaid un hawl nac awdurdod i 
wneuthur rheolau athrawiaeth na dys- 
gyblaeth, i rwyrao y bugeiliaid a'r plwyf- 
olion, heb gydsyniad y Senedd. Bod aro- 
ryw o'r rheolau a wnaethpwyd gan y 
ddau archesgob presonol yn Nghymanfa 
yr oflPeiriaid, yn groes a gwrthwynebol i 
uchelfraint y brenin, cyfreithiau y wlad, 
hawliau y Senedd, a rhyddid y deiliaid. 
Ac mewn canlyniad i hyn cafodd yr arch- 
esgob Laud ei gyhuddo a'i osod yn 
ngharchar yn 1641. Diddymodd y gyf- 
ryw Senedd hefyd yr Uchel-lya Eglwysîg 
a*r Star Chambert a gorfu ar y brenin 
arwydtlo y weithred. Dy wedir nad allodd 
y teyrn a'r Senedd gydfyned na chyd- 
weithredu yn hwylus rhagllaw; a thrayr 
oedd pethau yn yr agwedd yma, cyrhaedd- 
odd y newydd i'r Senedd am y galanasdra 
llofruddiog a wnaeth y Pabyddion trwy 
frad ar y Protesianiaid yn yr Iwerddon, 
Hydréf 23, 1641, pan y lladdodd y blaenaf 
dros gan* mil o*r olaf. Gwel Goodrich's 
Eccle. Historÿf tudal. 343.— 0V Cenadwr. 
Dinas New York. J. J. Jonbs. 



^r îBBltoBöí (ttBmteífi. 



LLEYN AC EIFIONYDD— PORTHMADOG. 



PEN. IV. 



Tä oedd y dydd cyntaf o lonawr, 1840, 
wedi ei nciUduo gan eglwysi Annìbynol y 
Bir i gydweddîo am ymweliad adfy v iadol. 
Bendithiwyd cyfarfodydd blynyddol 
Caernarfon, Bontnewydd, Amlwch, &c., 
ar y Nadolig blaenorol, âg arwyddion 
boddhaol o bresenoldeb yr Arglwydd. 
Cerddai adsain hyfryd hyd hoU amgylch- 
oedd y bryn, a darparwyd meddyliau y 
cynnulleidfaoedd ar gyfer yr wyl weddi. 
Yr oedd yr eglwys a*r gynnulleidfa yn 
Salem wedi neiUduo yr hoU ddiwrnod i 
gysegr yr Arglwydd, a dangosai y tyrfa- 
oedd cynnulledig eu bod yn teimlo eu 
bod wyneb yn wyneb â sylweddoldeb. Yn 
oedfa hwyrol y dydd, yr oedd yr ordinhad 
o Swper yr Arglwydd yn cael ei gwein- 
yddn, a gwahoddwyd aelodau o bob 
enwad i ddyfod yn mlaen i gydeistedd a 
chydwledda. Yr oedd rhy w nawseiddiad 
mor ddymunol yn ymdaenu dros y cyfar- 
fod, nes peri i bawb o ganlynwyr y 
Gwaredwr ymwasgu yn mlaen i gymeryd 
eu heÌBteddle wrth y bwrdd. Cyn terfyn- 
iad y gwasanaeth, daeth rhywbeth dros y 
lle a barai i lawer, os nad pawb, i feddwl 
am y Pentecost. Yr ocdd tuhwnt i bob 



darluniad. Ni allai y bobl ymattal rhag 
amlygu eu teimladau, a Uanwyd y Ue â 
sain cân a moliant. Dyma y tro cyntaf 
i*r gwemidog ddyfod wyneb yn wyneb 
âg ADFYWiAD. Yr oedd wedi clywed -y 
son am dano o bell, ond nid oedd y son 
hwnw wedi meithrin syniadau uchel yn 
ei feddwl am yr hyn a elwid yn ddiwyg- 
iadau. Cyfrifai efe y cyffroadau hyn yn 
tarddu oddiar wendid synwyr, yn hytrach 
nag o gryfder crefydd. Darfu î'r un cyf- 
arfod, sydr^ yn awr dan syîw y darllenydd, 
fwrw ei holl ragfarnau i lawr yn llwyr. 
Y mae yn fwy na thebyg na welodd ar ol 
hyny, ac na wel byth mwy, arwyddion 
mor amlwg o law yr Arglwydd ag a wel- 
odd ar ddydd Calan, 1840. 

Y mae rhyw hynodrwydd teilwng o'r 
myfyrdod mwyaf astud yn nechreuad yr 
adfywiadau crefyddol. Y mae rhai o'n 
darilenwyr mewn cyflcusdra i ffurfio barn 
oddiar brofiad ar y mater. Caniatäer i'r 
ysgrifenydd fynegu fod adeg tòriad allan 
yr adfywiad yn ymddangos iddo ef yn 
meddu nerth a sydynrwydd arbenig. 
Grawnsypian cyntaf gwinllan y diwyg- 
iadau yw y rhai sydd yn ymddangos f wyaf 



Digitized by 



Google 



YR EGLWrSI CYMREIG. 



215 



allawnaf. A ydynt felly raewn gwir- 
ionedd, ai ynte ymddangos felly y maent 
o herwydd eu newydd-deb? Pwy sydd 
i benderfynu y pwnc? Pe gofynid i'r 
ysgrifenydd brojì gwirionedd yr hyn a 
baerodd, efallai nad allai wneud hyny yn 
foddhaol i bob darllenydd. Ond dymuna 
wahodd ystyriaeth i'r pethau canlynol: — 
1. Y mae yn mhob cynnulleidfa ryw- 
rai y gellir dweyd am danynt eu bod yn 
agos i deyrnas Duw— yn "cloffl rhwng 
dau feddwl." Bydd y rhai hyny yn 
mysg y rhai cyotaf a roddant eu harfau 
f i lawr yn y frwydr, ac yn rhoddi lle i 

obeithio y parhânt hyd y diwedd. 
^ 2. Yn mysg dychweledigion blaenaf 

yr adfywiad, ceir yn fynyeh rywrai nod- 
edig am eu caledrwydd a'u hannuwioldeb 
— y pentewynion. Nis gellîrcadw y rhai 
hyn yn ddystaw. Bydd gwres eu cariad 
at y Maddeuwr yn rhoddi cyweirnod i 
antheman yr adfy wiad. 
( 3. Y mae rhywbeth annysgrifiadwy 

bob amser yn gysylltiedig à sefyllfa o 
draws-symudiad (transition) sydyn. Dy- 
^ chymyger am y deiUion, byddariaid, &c., 
a gawsant iachâd gan Grist. Onid natur- 
îol oedd i'r dyn cloff wrth borth y deml 
"rodio, a neidio, a moli Duw?'* Er fod 
y bendithion a dderbyniodd y rhai hyn 
yn para, yr oedd newydd-deb y teimlad a 
brofwyd ar adeg y wyrth yn colli. 
^ 4. Y mae perygl i efelychiadau cnawdol 

. ymwthio i mewn i'r eglwys. Y mae y 

1 rhai hyn yn cymylu gogoniant yr ymwel- 
îad. Y rlìith mwyaf gwrthun o bob peth 
yw dynwarediad cnawdol o waith llaw 
yr Arglwydd. Ar adeg felly, y mae 
perygl i'r areithfa fyned yn f wy dibwys 
yn nghyfrif y Iluaws, ac i ddìolch am 
ddeddf goddefiad am ei fodolaeth. 
Bhoddir yr allwedd sydd yn agor ffenestri 
y nefoedd i'r cyfarfod gweddi. Y mae 
enw anwyl y cyfarfod gweddi yn rhy 
gysegredig i*w ysgrifenu ar yr un tudalen 
a'r hyn sydd gnawdol. Nid yw byth 
'^ allan o'i le na'i amser, ond pan y byddo 
yn cael ei osod yn wrthymgeisydd i'r 
pu!pud am bleidlais y Uuaws, yn lle bod 
yn gydymgeisydd am achubiaeth y byd. 
Os â y ddau i ymgystadlu am y goron, 
cyfrifir hwy gan yr ysbryd drwg mor 
ddiddylanwad a meibion Scefa. Os gos- 
^ odir y pethau hyn yn nghyd, efallai yr 
argyhoeddir rhai o'n darllenwyr fod 
• rhesymau hcblaw penarglwyddiaeth Duw 
i'w rhoddi dros nerthoedd cyntaf yr ad- 
fywiadau. Y mae yr ysgrifenydd yn 
dysgwyl, îe, yn hiraetbu, am gael y 
mwynhad o weled adfywiad etto ar achos 
yr Arglwydd. Ond os na chaniateir y 
fraint hon iddo, y mae yn dymuno cyf- 
^ Iwyno y sylw canlynol i ofal y wasg, fel 
un o ffrwythau ei broflad mewn diwyg- 
iadau. Pan fyddo yr awelon yn dechreu 



lleddfu, a'r cynhwrf yn llonyddu, bydd y 
dynion goreu yn yr eglwysi yn sicr ó 
ddweyd, " Os cawn fyw i weled adfywiad 
etto, yr ydym yn meddwl y byddwn yn 
f wy gochelgar yn ein symudiadau.** Ond 
ar ol tymmor hir o wrthweìthiad, y maent 
yn sicr o fyned dan swyn y cynhyrfiadau 
i'r un rhigolau. Wedi bod yn hir yn y 
rhew a'r eira, y mae yn dda ganddynt gaei 
myned at y tân, ac yn rhwym o gael eu 
toddi. Pwy a gymer arno y dasg o wneud 
deddfau i ddynion wedi eu toddi? 

Maddeued y darllenydd i'r ysgrifenydd 
am aros mor hir ar bwnc nad yw yn 
dwyn cysylltiad uniongyrchol â'r testun 
sydd ger ein bron. Y mae adroddiadau 
am yr adf) wiadau mor gynhyrfiol i natur 
pob dyn a'u teîmlodd, nes peri iddo ym- 
ollwng, yn ddiarwybod iddo ei hun, i 
adrodd mwy nag a fwriadai am danynt. 

Nos a gofir byth oedd y noson gyntaf 
yn 1840. Daeth lluaws yn mlaen yn 
ymgeiswyr am eu lle yn yr eglwys. Par- 
haodd y Ilanw i godi yn uwch uwch dros 
ddyddiau lawer. Yn fuan ar ol hyny, 
cynnaliwyd cyfarfodydd pregethu yn 
Saleniy Tabory a Phenmorfay (agoriad y 
capel newydd). Tymmor yr "argy- 
hoeddiadau raawr " oedd yr adeg hòno. 
Deuai y bobl i mewn " fel cwmwl, ac fel 
colomenod i'w ffenestri." Y mae yn wir 
fod llawer o honynt wedi cael eu cario 
gan y cyffroad fel pluen ar wyneb y lüf- 
eiriant, a chroesasant drothwy yr eglwys 
i fyned yn ol i'r wlad lle yr oedd en calon, 
ond y mae Uawer o honynt yn Nghrist 
ar y ddaear, a Uawer gyda Christ yn y 
nefoedd. 

Yn ystod y flwyddyn 1840, gwelwyd 
arwyddion fod angen am eangu y capel. 
Efallai nad oedd pawb yn cydweled ar y 
pwnc. Tybiai rhai y buasai yn well talu 
y ddyled o £150 oedd yn aros ar yr hen 
gapel. Dadleuai eraill fod dyled newydd 
yn ychwanegol at yr hen beth yn haws 
ei ddyoddef, na rhoddi anfantais iY achos 
nas gallai ymadnewyddu o'i effeithian 
byth. Yr oedd y gweìnidog yn credu fod 
rhywbeth gwaeth na dyled,— nad oedd 
hwnw ond peth y gellid ei symud ymaith 
rywbryd. A dadleuai y gellid, drwy 
golli y gynnulleidfa o ddiffyg Ue i ym- 
eangu, golli yr hyn nad ellid ei adennill. 
Pan yr oedd y gweinidog mewn pryder 
mawr uwchben y gofyniad, pa beth oedd 
ei ddyledawydd, derbyniodd alwad oddi- 
wrth Eglwysi Talybont a Salem, yn sir 
Aberteifì; a dangosodd dueddiad at fyned 
yno, ac mai un o'i resymau dros hyny 
oedd, fod yno le i weithio, yr hyn nad 
oedd efe yn gael yn Mhorthmadog. Yn 
nechreu y flwyddyn 1841, aeth y gwein- 
idog ymaith ar neges i'r Deheudir, Ue yr 
arosodd dros dri Sabbath — dau yn Llan- 
elli, ac un yn Nhalybont. Tra yr oedd 



Digitized by 



Google 



216 



BARDDONIAETH. 



efe ymaith, pashdd y bill grydag unfryd- 
edd yn y aencdd eglwysig i gael capel 
newydd; a'r peth cyntaf a welodd y 
gweinidog ar ei ddychweliad, oedd yr hen 
gapel yn c;iel ei chwalu, a'r gy nnulleidfa 
yn cydgyfarfod â'r Wesleyaid yn eu 
haddoldy hwy, yr hwn oedd y pry I hyny 
yn nghylchdftith PwllhcH. Y gweinidog 
ar y pryd oedd y diweddar B:irch. T. 
Hughes, brawd Mr. Rowland Hughes, 
Dolgellau. yr hwn oedd yn ddyn tawel, 
crefyddol, a rhydd. Byddai Edmund 
Evans yno hefyd yn fynych. Yr oedd y 
brawd hwnw yn bregethwr doniol a 
phoblooraidd, a bu o wasanaeth mawr i'r 
corff Wesleyaidd am dymmor maith. Yn 
ystod yr un tymmor, deuai gwr ieuanc o 
Lanbedrog, o'r enw Jolin Uoberts, yno 1 
bregethu yn fynych. Gadawodd y Wes- 
leyaid, ac ymwasgodd at yr Annibynwyr 
yn Mynytho, Nid oedd ei dderbyniad yn 
gwbl wrth ei fodd. Troes allan i'r hyd i 
ddilyn ei alwedigapth, a choUwyd golwg 
arno am amser maith. Daeth i'r wyneb 
y tro n33af fel curad, ac y mae yn awr yn 
barson Llangeler, yn sir Gaerfyrddin. 

Hanner blwyddyn y bu y ddwy gyu- 
nulleidfa yn cyd-drigo yn yr un babell, 
ac ni a obeithiwn yn cydad<loli. Ni 
ychwanegwyd ond ychydig at nifer yr 
eglwys yn yr amser hwnw. Yn wir, yr 
oedd lianw y diwygiad yn encilio yn ol 
yn rhy gryf i hyawdledd dwy sect ei 
attal. 

Y mae vn debyg fod y nîfer mwyaf o 
ddarllenwyr y Dysgedtdd wedi bod ar 
ryw adeg o'u hoes, mewn cynnulleidfa yn 
cael ei gwneud i fyny o ddau enwad, er 
mwyn cyfleusdra, dros dymmor. Y mae 
profiad yr ysgrifenydd erbyn hyn yn 
hen, yn ddeng mlwydd ar hugain oed. Y 



mae byd ac eglwys wedi newîd llawer er 
y pryd hwnw. ** Yn mlaen " yw arwydd- 
air cymdeithas, ond rhywbeth yn debyg 
yw ansayrdd teimlad yn raysg y gwahan- 
ol bleidiau crefyddol. Tipyn yn uwch 
nag y gallisai fod, a thipyn yn is nag y 
dymunir iddo fod gan y rhai goreu. Ond 
caniatäed y darllenydd i'r ysgrifenydd 
ddy wedyd, mai golygfa hyfryd yw gwel- 
ed dwy gynnuUeidfa yn yniuno dros 
dymmor i gydbregethu, cydganu, a chyd- 
weddîo, heb ganiatâu i ysbryd plaid 
addoli y brawd o radd isel, na darostwng 
y brawd o radd uchel mewn dawn. Y 
mae " y ddoethineb sydd oddiuchod " yn 
ymagor ac yn datguddio ei hun dan bob 
amgylchiadau manteisiol ac anfanteisiol. 
Y mae y grefydd hôno a ddysgo i ddyn 
fwynhau efengyl Crist, heb feddwl am yr 
enwad y perthyna y pregethwr iddo, yn 
grefydd y gellid ymdliried iddi mewn 
amser o erledigaeth. Nis gall "tân a 
ífagodau " wneud ei pherchenog yn wrth- 
giliwr. 

Cynnaliwyd cyfarfod agoriad y capel 
newydd Medi 8 a'r 9, 184i. Yr oedd y 
Parchn. Dr. Vaughan, a J. BIackburn, o 
Lundain, yn bresenol; a phregethodd y 
ddau. Y pregethwyr eraiU oeddynt y 
Parchn. Joseph Morris, Llanengan; E. 
Eyans, Abermaw; S. Roberts, Llanbryn- 
mair; T. Pierce, Le'rpwl; O Thomas, 
Talysarn ; W. Jones, Dolyddelen ; James 
Evan8, Trefgarn; J. Morgan, Nefyn; T. 
Edwards, Ebenezer; a W. WiUiams, 
Caernarfon. Dechreuwyd yr oedfaon 
gan y Parehn. W. Evans, Abererch; S. 
Jones, Maentwrog; George Ruthero, 
Drwsycoed; a James Jones, Capel Helyg. 
O'r unarbymtheg hyn, nid oes ond chwech 
o honynt heddyw yn fywl 



î3arî)Tioniaftf)» 



MARWNAD 

Sr eof am y diweddar Mr. Evan Anwyly Lmg 
Cre.éky lowa (gynt o*r Penrhosmnwr^ ger Mach- 
ynlleth), yr hẁnafufarw Ehrül 18, 1869, yn 68 
mlwydd oed. 

HswN teiiûladan gwir friwedig, 

Dan nodedig gwmwl du, 
'Rwyf yn awr wrth geisio llnnio 

Cân er côf am sryfaill cu; 
Evan Anwyl gynhes galon. 

Didwyll, cyson. wiwlon waith, 
Un a gefais imi 'n gyfaill 

Am dros ddeugain mlynedd faith. 

Owmwl dudew a ymdaenodd 

Dros Long Creefc, yr arrtal lon; 
Bhêd y dagrau hallt yn ffrydiau, 

Torwyd briwiau tan bob bron; 
Brodor anwyl ddygwyd ymaith, 

Hen gydymaith hawddgar wedd; 
Anwyl ydoedd drwy ei fy wyd, 

Anwyl hefyd brìdd ei fedd. 



Dyn heddychol, tyner galon, 

Cyfaill ffyddlon iawn oedd ef; 
Nid oedd yn y wlnd ei bnrach, 

Na'i onestach dan y nef ; 
Anwyl ydoedd yn ei deulu, 

Anwyl iawn yn eglwys Dduw; 
Anwyl gan ei hoU gym'dogion, 

Fu'n mhob man Ue bu yn byw. 

Dysgodd lawer iawn o wersi 

Gan yr Tesn yn ei oes; 
Dysgodd wers i goncro 'i lygred^* 

Mawr trwy rir.wedd gwaed y groes; 
Nid oedd diche?! yn ei ysbryd, 

Diniweidrwydd lanwai 'i fron; 
Ei brif addarn ar y ddaaar 

Oedd y dymher hawddgar hon. 

Wedi treulio boreu tawel, 
lach a Biriol, gwoithgar iawn, 

Cododd gwyntoedd mawrion cystudd 
Ar ei Iwybrau y prydnawf; 

Casglodd du gymylau mawrion, 
Llawn chwerwon boenan saaith; 



Digitized by 



Google 



BARDDONIAETH. 



217 



Torodd tymliestl ddirfawr amo 
Bron ar dorfyn oer ei daith. 

Pa*m y cafodd ef fath gystudd ? 

Pa'm bu 'i phi d1 ei xnor llawn ? 
Ai nid ydoedd ef yn blentjru 

Dqw, a'i oes yn dduwiol ÌAwn ? 
Oedd, yr ydoedd ef yn Gnstion, 

Ao i Dduw yn ffÿddlon was; 
Cafodd gystudd trwm i broû 

Dwyfol uerth maddeuol ras. 

Wedi llafur blin y diwmod, 

Hoff i'r ŷch gael d'od yn rhyddj 
Gwir f wynhad yw cael y oysgod 

Wedi darfod gwaith y dydd; 
Dyma deimlad y gwir (ìristion 

A fu'n gyson gyda'i waith, 
Ar ol tynu'r gŵys yn gyson, 

Wedi d'od i ben y daith. 

Pan yn croesi glynoedd angau, 

Ciho wnaeth ri ofnau 'n Uwyrj 
Chwalai'r duon dew gymylau, 

Daeth y goleu yn yr hwyr j 
Pelydr hâul ariauai *r afon, 

A'i gwaelodion wnaed yn glir; 
Rbydiodd drwyddi yn ddihangol, 

Aeth i dêg anfarwol dir. 

Boed ei weddw a'i amddifaid 

Byth dan nodded fawr y nef; 
Bydded iddynt efelychu 

Et rinweddau mawrion ef; 
Ei wendidau a'i ddiffygion, 

Cladder hwynt dan bridd ei fedd; 
Ail gyfarfod fydd yn hyfryd 

011 yn nghyd mewn gwlad o hedd. 

WiUiamsburg, lotoa. Düwi DiiroBWiO. 

OW * Cenhadwr Ämericanaidd.* 

BNGLYNION AR AMRYW DES- 
TÜNAÜ. 

PBIODA8 CYFAILL. 

I EUis a*i anwylvd— Uifeiried 
Holl foròedd dedwyddyd ; 
Heb awel groes bo'u bywyd, 
Dan wên hael Duw 'n Hion o hyd. 

PBIODA8 lEÜAN MECRIO, A BEROYNOLW YN. 
lenon Menrig yn morau— ei oes ga'dd 
Gymhares gu, olau ; 
Uwydd iddynt trwy'u holl ddyddiau— 
lon roddo'i wên ar y ddau. 

BNGLTN BYBFYFYR i'r LLYWYDD — W. 

MORRI8, YSW. 

iCydfuddugól yn Nghyfarfod Cystadleuol Machyn' 

lUth, JSadolig, 186«) . 

Llyw a noddwr Uenyddiaeth— yw'n Morris 
Mewn mawredd ac afìaeth; 
Ni welwyd yn y dalaeth 
Wr a ffrwd o ddawn mor fiÿaeth. 

snoltn byrfyfyr i'r llywydd— dewi 

GLAN LLYFNANT. 
(Cydfuddugol yn Nyhyfarfod Cysfadleuol Machyn- 
Ueih, NwiolPj, 1867). 
Dyn llon yw Dewi, ein llyw -iawn Wyddfa 
I'n heisteddfiid heddyw; 
A'i felus g'in, difloesg yw, 
Gwr didwyll ei grêd ydyw, 

CTMDEITBAS OORAWL GYMRËIG BIRKBN> 
HEAÜ. 

(Cydfuddugol yn Eiatediìfod Birhenhead, Nadolig, 
lb6ô). 
Ardderchog gôr ddyrcha 'u cân,— a'u seiniau 
Yn swynol eu cynghan; 
Anfarwol drwy*r nef eirian 
'Hed «u fflod mewn diwyg glan. 



beddargraff gwraio dduwiol. 

Cauftf du gofìdian hon, a'i hir nos, 
Droai'n liaftoíî weithion; 
Mewn uwch bri mae, 'n wych ei bron, 
Elen fel y nefolion. 

ffynnon y llynlloedd, machynlleth. 

Argraö\i enw'r gref öynnon,— yn ddwys iawn, 
Wnaeth serch ar ein calon; 
Gwin gloyw yfir gan gleiflon 
Yw ei dw'r:-distylliad lon. 

Y GAUAF. 

Gwlaw ac oemi 'n g ŷg himych,— a huliwyd 
Dros oleu lly w'r entrych; 
Yr aradrwr a edrych 
Drwy oer rew am droi y rhych. 

ETTO. 

Gwyneb anian gawn beunydd~yn gwelwi 
Dan gilwg llym dywydd; 
Mud ydyw'r mâd ebedydd, 
A'i lawn wres yr haul ni rydd. 

ÜFFERN. 

Diobaith wlad, a'i hwybyr— yn arllwyi 
Gorllif i'w phreswylwyr; 
Fflamiau yn gwau mewn gwewyr — 
Ei lid, lon, drwy y wlad yrr. 

beddargraff MERCH IEUANC. 

Goludog wenferch Gwlad Gwynfa— (nid marw) 
Ydyw Marian hoffa'; 
Mwyn fawl hon, mewn nefol ha*, 
Ar bur gemb ragora. 

Y MEDDWYN. 

Gtormeswr pob gŵr moesol,— a selog 
Dros hawliau y diafol, 
Ydyw'r Meddwyn,— fyn i*wfol 
Wydraid o wae'r Anfeidrol. 

Y CEFFYL. 

Y Cefl'yl bywiog, hoffhs,— sy*n nwyfui 
Anifail Uafuras; 
Er peryglon drygionus, 
I'w dannedd rhêd yn ddi-rûs. 

Y GERI MARWOL. 

Qw! egr ymyraeth y Geri Marwol I 
I fyd yn astrus ma« 'i arf dinystnol! 
Daw fel gelyn yn sydyn arswydol, 
A'i erchaf aijwedd yn anorchfygol; 
Drwm sawdwr ymoso<lol!— a'i gledd tra • 
Llwyr Iwydda i wauu Uu o'r hd ddynol ! 
Machỳnlleth, John Thomaö (Eiflonydd). 



/ 



ENGLYN FR EHEDYDD. 



Yr 'hedydd beunydd lieb boenau— gana 
Yn erynhes ei n? dau; 
Bydd hwn bobdydd yn boddhau— y dalaeth 
Efo'i gun odiaeth fywiog ganiadau. 

MachynlUth. A. G. Di»x. 

Y NEFOEDD. 

Parlwr lor yn Uawn p rlnu— yw'r nefoedd, 
Cartref Naf i'r seiutiau; 
Byth uwch y byd a'i uethau 
O fewn hwn y cânt fwyuhau. A. G. Dtfi. 

• Gresynol.— D«. Püa«i. 



Digitized by 



Google 



Bett)oUon. 



MABWOLAETH T SAINT. 

Y MJLB gwaith mawr nid yn unig yn cael 
ei wneuthar ar y saint, ond y mae gwaith 
mawr yn cael ei wneuthur gandtiynt, Yn 
angeu y gorphenir y ddau. Nid scgur- 
wyr ydynt yn y winllan, ond gweithwyr. 
Milwriaeth yw eu bywyd, a rhaid i'r 
milwr da ddyoddef llawer, ac ymladd at 
waed yn erbyn y byd, y cnawd, a'rdiafol. 
Gorpheniad y gwaith, a therfyniad y 
frwydr, ydyw angeu. Y mae y Brenin 
yn Uawcnhau wrth edrych ar ei blant yn 
dyfod allan o'r frwydr yn fwy na chonc- 
werwjr trwy yr hwn a'u carodd. Awr 
orfoleddus yw awr dyosgiad yr arfau. 

Y mae angeu yn ychwanegu at werth 
moesol y saint. Pa beth sydd yn cyfan- 
soddi gwerth moesol meddwl? Onid yd- 
yw ei burdeb, ei degwch, ei gariad, eang- 
der ei alluoedd, ei gymhwysder a'i duedd 
i ychwanegu dedwyddwth bodau rhesym- 
ol? Wel, onid y w y rhagoiiaethau hyn 
yn cynnyddu i raddau tuhwnt i*n ham- 
gyffred yn yr enaid ar ei ymddattodiad 
oddiwrth y corff? Y cariad ag oedd yn 
wreichionen yn ei fynwes a ennynir yn 
ffiam. Ei burdeb yn ddifrycheulyd,— ni 
fydd arno na brycheuyn na chrychni. 
Ei brydferthwch a ddadblygir, — y blod- 
euyn ag oedd yn guddìedig yn ei blisgyn 
a ymegyr, a daw ei liwiau prydferthaf 
i'rgolwg. Pwy a fedr ddychymygu yr 
ymcangiad a gymer le yn hoU alluoedd 
yr enaid? Ac nid oes dira yn annhebygol 
yn y golygiad y bydd i lawer o alluoedd 
cuddiedig ymddadlygu pan fyddo plisgyn 
y corff yn cael ei dynu ymaith. Y fath 
brydferthwch mwy nag angylaidd sydd 
yn yr enaid pan fyddo yn ymagor yn 
llewyrch pelydr Haul cyfiawnder. 

Yn llywodraeth Duw, gwelir y naill 
beth ar gyfer y llall, — nid oes dim yn 
ofer nac yn ddiffygiol. Nid rhyw degan 
prydfeith i edrych arno ydyw y fath 
enaid. Trefnir gwaith cyfaddas i'r gallu- 
oedd goruchel a gyfrenir iddo, ac yn ei 
waith y bydd ei ddedwyjdwch mewn 
graddau helaeth yn íryunwysedig. Ni 
fydd eu gwaith yn llafur iddynt, f< 1 yn 
y fachedd brcsenol; oblegid ni fydd dim 
blinder, gelyn, na rhwystr iddynt. Os 



eangir cylch y galluoedd eneidiol i raddau 
anfesuradwy, bydd cylch y gwaith a'r 
cyfrifoldeb yn cael ei eangu yn gyfatebol. 
Nid dychymyg y w y golygiad, ond gwir- 
ionedd cadarn a safad wy. *< Da, was da 
a ffyddlon; buost ffyddlon ar ychydig, mi 
a'thosodaf arlawer." — J. Lewis, Henílan, 



GWEDDI. 

Y mae lesu yn sicr o wrando gweddi 
yr edifeiriol, pa beth bynag a fyddo efe 
yn ei wneud ar y pryd. Gwrandawodd 
weddi y Ileidr pan yn marw dros y byd. 

Y mae Uawer swyddfa yn Llundain, 
prif ddinas Prydain, heblaw swyddfa'r 
Telegraph, Ond pa gynnifer bynag sydd 
yno, y maent yn coel eu cau i gyd ar ry w 
adeg neu gilydd, ond 8wyddfa*r Teiegraph, 
Nid yw hon yn cael ei chau na dydd na 
nos, Sul, gwyl, na gwaith. Nis gwo pa 
sawl swyddfa sydd yn y nefoedd, prif 
ddinas y Brenin mawr; na pha mor aml 
y maent yn cael eu cau. Ond fe wn hyn 
— y mae yno un nad ydy w hî byth yn 
cael ei chuu^swyddfa gwrando gweddi. 
Y mae y Swyddog mawr yn byw bob 
amser yn y swyddfa i gyflwyno'r gwa- 
hanol messages ar unwaith i Dduw. Ni 
raid ofni yr hwn sydd yn gweddio. Yr 
oedd ar Ananias ofn Saui hyd nes y 
dy wedodd Duw wrtho, " Wele y mae efe 
yn gweddîo." Y mynyddoedd hyny ag 
sydd yn dyrcbafu tu penau agosaf tua'r 
nefoedd, sydd yn cael mwyaf o gynnwýs 
y cymylau. Yr enaid sydd yn ymddyrch- 
afu mewn gweddi agosaf at Dduw, sydd 
yn caelmwyaf o gynnwys-yr addewidion, 

Y dyffryn sydd yn cael m wy af o wlith 
natur; yr eglwys iselaf ar ei glinìau sydd 
yn cael mwyaf o wlith ysbrydol. 

Y mae'r ffordd sydd yn myned i'r 
bywyd yn arwain ar i fyny, ac mae hi 
mor serth a chul, fel ag y mae yn rhaid 
i'r teithydd ddringo bron yr oll o honi ar 
ei liniau ; a'r hwn sydd fynychaf ar ei 
linibu, sydd yn teithio gyflymaf. 

Nid digon yw gweddîo yn nhre', heb 
wylio yn y ffair; na gwylio yn y farch- 
nad, heb weddîo yn y dirgel. 

R. EvAN8, Aberdar. 



OTofnotiion iEnUiatroL 



UNDEB aORLLEWINOL MORGANWG. 

Ctnnaliwtd Cyfarfod Chwarterol yr 
undeb hwn Mai 24 a'r 25, yn y Dref- 
newydd. Yn ol y drefn, cymerwyd y 
gadair yn y gynnadledd gan y Parch. 
Isaac Jones, gweinidog y lle; ac yn ab- 



senoldeb yr ysgrifenydd, nodwyd y Parch. 
B. Williams, Canaan, i gymeryd ei le am 
y tro. Dechreuwyd trwy weddi gan y 
Parch. B. Thomas, Gurnos; ac wedi ym- 
ddyddan yn frawdol ar wahanol faterion, 
cydunwyd ar y penderfyniadau hym— • 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



219 



1 . Fod y cyfarfod nesaf i*w gynnal, yn ol y 
gylchres, yn y Bryn, Cwmafon. 
2 Fod y gjnnadledd hon yn dymuno rhoddi 

Îgymeradwyaeth wresocaf i*r Parch. D. T. 
ones. Port-tenant^ar ei ymadawiad i'r Ameríca, 
ac yn awdurdodi y cadeirydd a'r ysgrifenydd i 
i ysgrífena ac arwyddo lUthyr i'r perwyl hyny. 

3. Fod yr ysgrifenydd i anfon llythyr dros ao 
yn enw y cyfundeb, yn datgan ein cydymdeim- 
lad dwys ä Mrs Watkins, gweddw y diweddar 
Barch. W. Watkins, Maesteg. yn ei galar pres- 
enol ar ol marwolaeth ei hanwyl brìod. 

4. Fod y Cyfarfod Chwarterol o hyn allan i 
Dodi personaa i wasanaethu dros y cyfundeb ar 
Bwyllgor Colegau Aherhonddu a Chaerfyrddin, 
a bod dymunlad ar yr yggnfenydd i ddwyn y 
mater hwn i sylw y cyiaifod cyntaf yn mhob 
blwyddyn. 

6. Fod y pereonau canlynol i fod ar Bwyllgor 
Aberhonddu am y flwyddyn ddyfodol:— Parchn. 
J. G. Thomas, Aberafon. a J Jones. Maeste^; a 
Mri J. B. Prítchard, Abertawe, a Joseph Mat- 
thews, Castellnedd. 

6. Fod y gynnadledd hon wedi deall fod eglwysi 
Abertawe, yn n^bydag eglwysi y trefydd cylch- 
ynol. wedi rhoddi gwahoddiad i tJndeb Cynnull- 
eidfaol Lloegr a Chymru, i gynnal en Cyfarfod 
Hydrefol am y flwyddyn 1871, yn Abertawe, a 
bod y cais wedi ei dderbyn jrn ^a'onog gan yr 
Undeb, yn dymat>o datgan ei diolchgarwch i'r 
eytry-w eglwvsi ara ymgymeryd S*r fath antur- 
iaetb anrhyaedduB, ac yn hydem y gwna yr holl 
eglwysi trwy y cyfundeb roddi pob cefntgaeth 
i ddwyn y symudiad hwn i derfyniad llwydd- 
ianiios, gB.n ddysgwyl y bydd csmLaliad y cyf- 
arfodydd hyn yn y Dywysogaeth unwaith etto, 

afendith sylweddol i'r enwad, ac yn feithrin- 
i grefydd ysbrydol yn ein plith. 

Wedi hyn, cafwyd ymddjddan buddiol 
iawD ar y drefn bresenol o roddi Uytbyrau 
cymeradwyacth i aeloduu eglwyHÌg; ac er 
mwyn cael cydymddyddan pellach a mwy 
addfed, dymunwyd ar Mr. Willíams, 
Canaan, i barotoi papyr ar y mater, i'w 
ddarllen yn y cyfarfod nesaf,pryd y dys- 
gwylir y . frawdoliaeth yn nghyd yn 
llaoBOg, i gael ymdrin yn fanwl â mater 
ag y mae llawer iawn o annhrefn yn 
BglŷD âg ef. 

Dechreuwyd y moddion cyhoeddus am 
7 yn yr hwyr, pan y pregethwyd gan y 
Parchn. J. G. Thomas, Aberafon; J. 
Beyan, Waunarlwydd; a B. Thomas, 
Guroos Dydd Mercher, am 10, Parchn. 
R Rowlands, Llansamlet; a D. T. Jones, 
Port-tenant. Am 2, Parchn. B. Wil- 
liams, Canaan; a T. Thoraas, Glandwr. 
Am 6, Parchn. R. WiUiams, Bryn; a W. 
Reet, Maesteg. Dygwyd y rhanau eraiU 
yn mlaen gan y Parchn. W. Rees; S. D. 
Jones; G. Jones; a W. Joseph. 

Cafwyd cyfarfod dymunol,— pawb ar 
ea goreu i roesawu y dyeithrìaid. Tra- 
ddodid y genadwri gyda uerth, ac 
arwyddion fod Duw yn bendithio,— B. 

WlIXIAM8. 



CTPABFOD CHWARTEBOL UNDBB GOR- 
LLBWINOL SIR 6AERFYRDDIN. 

(/ynnaliwyd yr uchod yn Siloam, ar y 
Mercher a'r lau, y 25 a*r 26 o Fai. Ym- 
gyíarfu y gynnadlcdd y prydnawn cyntaf , 



yn yr hon y pasiwyd y pendcrfyniadau 
canlynol: — 

1. Fod y cyfarfod nesaf i gael ei gynnal yn 
Bryniwan Y Farch. D. Jones, Abergwili, i 
bregethu ar *• Santeiddiad y Sabbath;'* a*r 
Parch. G Jones. Llacbam, i daarllen papyr ar 
•• Swyddogaeth Eglwysig " 

2. Pod y cyfarfod yn cael ar ddeall fod yn 
mwriad y brawd O. P Jones Trelech. diweddar 
fyfyriwr yn Ngholeg Caeifyrddin, i ymftido i 
America. Cymeradwyir Mr Jones yn galonog 
i sylw yr Eglwysi CynnuUeidfaoI yn y wlad 
hôiio. fel gwr ieuanc o gymeriad pur. o ysbryd 
hynaws a boneddigaidd. a phregethwr rheol- 
aidd. Dymunir iddo gael ei fendithio gan yr 
Arglwydd, a'i wneud yn fendith. 

8. Taer ddymunir ar eglwysi y cyfundeb i 
anfon en c.vfraniadau yn brydlon eleni at Oym- 
deithas y Gweddwon. 

4. Fod diolchgarwch gwresocaf y gynnadledd 
yn cael ei gyflwyno i r Parch. W. Thomas, 
Biílchnewydd, am ei lafur yn fiurfio gofyniadau 
mor briodol a chynnwys-fawr, mewn perthynas i 
ystadegau yr eglwysi. a dymunir i'r hysbyseb- 
au (returns) gael eu gwneud ar ddiwedd pob 
blwyddyn, fel y byddont yn dyfod yn fwy didra- 
fi'erth i weinidogion a diaconiaid jrr eglwysi; ao 
i*w danfon i law Bw. J. Lewis, JJetiUan, Nurbtrth, 
neu. Rtv. W. Thotnas, Parlcghs. Carmarthen, 
bythefnos, o leiaf, cyn Cyfarfod Ch\ arterol mis 
Chwefror bob blwyddyn. fel y galler eu har- 
ddangos a'u cymeradwyo yn ngbyuLadledd y 
cyfarfod hwnw, cyn eu cyhoeddi. 

5. Y gofyniadau a gyflwynir i pylw pob eglwys 
yn y cyfundeb. ydynt y rhai canIvnol;- (1 ) Enw 
yr egliíiys a'r y»góìàui pertLynoî iddi, ac ei.w y 
plwyíf y maent ynddo. (2.) Bnw y gweinidog. 
a'i l*oHal Addresa. (3.) Dyddiad dechreaad yr 
achos yn y gymydogaeth, ac enw yr eglwys neu 
yr eglwysi y daeth aelodau o honynt i fl^urflo yr 
ej^lwys. (4.) Dyddiad ammodrwym adnabydd> 
us hynaf y tir y saif y capel amo, a'r dysgrifiad 
neu yr enw roddir ar yr enwad yn y cyfryw. 
(6.) Rhif y rhai a dderbyniwyd ac a ddiaelodwyd 
yn y flwyddyn IbTO. (6.) Rhif y rhai a dder- 
byniwyá ac a ollyngwyd trwy Jythyrau yn ystod 
y flwyddyn 1870. (7.) Rhif holl aelodau yr eg- 
Iwys ar ddiwedd y flwyddyn 1870. (8.) Y rhif 
ar goflyfr (regüter) ŷr Ysgol Sabbathol, o 
ddechreu lon.. 1870, i ddechreu lon., 1871. (9.) 
Swm yr arian a gasglwyd at yr adeilad yn 
1870. (lù.) Swm yr arian gasglwyd at bob 
achos arall yn y flwyddyn 187u. 

Am 6, dechreuwyd y moddion gan Mr. 
Jones, Glaegow; a phregethodd y Parchn. 
W. Eyans, Capel Seìon; ac A. Jenkin8, 
Cana. Dydd lau, am 9^, gweddîodJ y 
Parch. Mr. Walters, (T.C.), Nantcared- 
ig; a phregethodd y Parchn. H. Davie8, 
Hethania; Proffeswr Mor^an. ar "Gref- 
ydd yr Aelwyd;" a J. Lewis, Henllan. 
Am 2, dechreuoid y Parch. E. Eyans, 
Philadelphia; a phregethodd y Parchn. 
W. Thoraas, Bwlchnewydd; T. Dayies, 
Godalmine; a D. Henry, Penygroes. Am 
6, gweddîodd Mr. D. Jenkìns, Bethania; 
a phregethodd y Parchn. D. DaYÌes, 
Llanybri; a W. M. Davies, Blaenycoed. 
Cafwyd hin hyfryd, cyfarfodydd lluosog, 
pregethau da, a gwrandawiad bywiog. — 
J. Lewis. 

CYFARFOD CHWART£ROL LLETN AC 
BIFIONYDD. 

Cynnaliwyd y cyfarfod uchod yn 
Nazareth, Mai 30 aV Sl. Daeth yn nghyd 



Digitized by 



Google 



220 



COFNODION ENWADOL. 



Vr gynnadledd 16 o weinidogîon a phre^- 
ethwyr, ac 20 o ddiaconiaiu a chenadon 
yr eglwysi. Dechreuwytl trwy dtlarllen 
rhanau o air Duw a gweddîo, darllen 
cofnodion y cyfarfod blaenorol, a'u har- 
wyddo gan y cadeirydd. Penderfynwyd 
yn— 

1. Pod y cyfarfod Dosaf i'w gynnal yn Morfa, 
Nefyn, Awst i a'r 3. 

2. Ein bod yn derbyn Mr. WiUiams, Llaries- 
tyn, yn llawen. gyda chroepawiad a theinilîìdnu 
cvnhes i gylch yr uudeb, ar ei ymseO dliad yn 
em mysg. 

3. JBod llythvrau o gymeradwj'aeth i Mr. 
Jones, diweíltlar o B»llhi.*li, a Mr. Jonep, 
diweddar o tlibron, i'w hanfoa o<idiwrth yr 
undeb at imdehau Morean^^g a Mon, wedi eu 
harwyddo gun y cadeirydd a'r yn;írifonydd 

4. Bod Mr. Williams. Llanies 3'n, i bregcthu 
yn y cyfarfod nesaf ar " Weddi." 

6. Fod papyr i'w ddarllen yn nghynnadledd 
y cyfarfod hẁnw, ar " Y peryul o gydymtlurfio 
à'rbyd," gan Mr. William Jones, Pisgah. 

6. Fûd £10 o drysorfa yr undeb i'w rhoi at y 
Bymiau a gasglwyd, ac yr addewid eu casglu, 
ergwneud i fyuy y £iOO yr yuirwymwyd eu 
casglu at gapel Nazareth. 

Swm y casgliad ydoedd £5 18.s. lOc, a 
28. oddiwrth y tafienau, yr hyn, yn 
nghydar swm oedd mewn llaw, a wnai 
£22 ISs. lö^a. O'r swm ucliod, rhoddwyd 
at gapel Tydweih'og, £10. At y syniiau 
a gasglwyd at gnpfcl Nazareth, £10. 
Gweddiil yn lUw y trysorydd. £i ISs lO^c. 
Y 8wm ddaeth i law at gapel N{izareth 
ydoedd £74 Os. 4^0. Daeth hefyd i law 
oddiwrth Meistri D. ac R GriflSths, 
Bethel, £12 188. 6c.. sef cvfran o*r swm 
yr ymrwymai cyfeillion NazMreth i'w 
casglu er sicrhau y £100 a addawsai yr 
undeb iddynt. 

Fregethwyd yn y cyfarfod gnn y 
Parchn Williams, Llaniestyn; Ambrose, 
Porthmadoc; Roberts, Nefyn; Morris, 
Penrhyn; Jone^s, Tabor; Jones, Boded- 
eyrn; Parry, Abersoch; a Janifs, Llan- 
aelhaiarn.—CoiiNELiüs Jünes, Ysy. 

NEÜADDLWYD. 

Cynnaliwyd Cyfarfod Chwarterol yn y 
lle uchod ar y Mercher a'r lau, y mf a'r 
2il o Meh'fìíi. Y gynnadlcfid am 2 o'r 
gloch. Ar ol anerchiad byr, ontl cyn- 
nwysfawr, g»n y llywydíi, y Píircli. Mr. 
Saunders, Aheiystwyth, ar y '• Pwys i 
holl d(ly.«gyblion lesu Grist i fod i fyny 
â'u proífis mewn gwybodaeth ac ym- 
ddygiad," dywedai fod yr atieg brisenol 
yn brawf ur egwyddoriou — hen dra- 
ddodiadau yn colli eu safHel ar feddwl y 
werin, a phobpeth yn cael eu dwyn dan 
brawfllym; y dosbarth nìwyaf coelgar, 
i raddau helaeth, wedi colli eu cred yn yr 
hen draddodiadau. O ganlyniad, y dylai 
holl ganlynwyr Crist fod yn barod i 
•*roddi rhcswm dros y gobaith sydd 
ynddynt," ac amlygu eu ffydd drwy eu 
gweithredoedd. Penderfynwyd — 



1. Fod y Cyfarfod Chwarterol nesaf i fod ym 
Clarach yn mis Awsí. 

2. Ein bod yn y modd mwyaf gwresofr yn 
croosawn ein hanw>l frawd, y Parch. T. P. 
Kvans, T«iWyn, Cemewyld, i'r cyfundeb, ac yn 
dynmno gwen?»u yr Arglwydd amo etto yn ei 
gylcì» new^dd. 

3. Fod y personau canlynol i fod ar bwyllgor 
y Col- grtu : — .\berhonddu -Parchn. Thomaa, 
'BoulHh; SaunderB. Aberystwyth; a Mr. J. Rees, 
M.;rchant, Ni;w Qiiay. Caerfyrddin— Parchn. 
Eraus, Towyu, a Jones, Dreweu. 

Andygodd y Parch. Mr. Jones, Drewen, 
ei bendt rfyniad i ymwcled âg eglwysi y 
8ir ar ran c pel Bryngwyn. 

Yna gosodwyd gerbron y gynnadledd, 
gan y Parch. .Mr. Evana, Aberaeron, y 
mater oedd wedi cael ei ddewis yu y gyn- 
nadledd yn Nebo i fod yn destun siarad 
arno yn y gynnadledd hon, sef, " Dyled- 
swydd a chyfrifoMeb yr eglwysi gyda 
golwg ar goiii pregethwyr." Yr oedd y 
mater hwn wedi bod ar ei feddwl er*8 
llawer o amser; a pha fwyaf y meddyliai 
flra dano, pwysicaf o hyd yr oedd yn ei 
deimlo. Yr oedd eisieu cael pregethwr 
fyddo yn eff»ithiül. Nid oedd yn credu 
mewn darllen pregethau. Nis gallai 
cywirdeb ieithyddiaeth wrth ddarllen 
wiìeud i fyny am y marweidd-dra eífeithir 
gan d'larilen. Nid oedd eu darllen yn 
rhoddi lle i'r Ysbryd Glan i roddi drych- 
feddyliau newyddion i*r pregethwr, pa 
rai yn aml iawn oeddynt y goreu yn y 
bregeth. Pa fodd yr oedd cael pregeth- 
wyr elfeithiol? Yr eglwy8Ì i edrych am 
ddynion ieuainc o energy. Nid gwiw 
edrych i*r athrofeydd am bregethwyr o*r 
iawn ryw, heb i'r egiwysi ofalu danfon 
rliai o'r fath yno. Dangosodd yr holl 
frawdoliaeth eu bod yn teimlo pwysig- 
rwydd y mater dnn sylw, a siaradwyd i 
bwrpas gaiidtiynt arno. Gwnae 1 felly y 
gynnadledd yn nn o'r rhai mwyaf effeith- 
iol y cawsom y pleser o fod ynd»lynt. 
Byddai eofnodi pob peth a lefarwyd gan 
bob un o*r brodyr yn anhawdd. heblaw y 
by<ldai o an.üenrheidrwydd yn cynnwys 
ILiwer o'r un pethau. Felly, amcanwn 
roddi crynodeb byr o'r sylwadau. Trinid 
y mater yn y wedd ganlynol:— I. Y 
cymhwysder gofynol mewn d>n ieuanc 
i'r weinido^ra. th. II. Dyledswydd yr 
eglwysi tuag at gael y cyfry w i'r wein- 
iilogaeth. 1. lihywbeth yn ofynol heb- 
law duwioldeb personol:— synwyr cy- 
ffredin, t .lent i ddysgu, taîent i siíirad, 
neu allu llywodniethol— rhaid caei y 
pethau a nodwyd. Ileb dduwioldeb per- 
soiiol, bydd y weinidogaeth yn sicr oroddi 
sain aneglur. Erys gorchudd ar lygaid 
pob un nes y dychweio at yr Arglwydd. 
Bydd gwirioned<iau ysbrydol yn aneglur; 
ac nis gall neb egluro i eraiU yr hyn sydd 
yn dy wyll iddynt eu hunain. Nis gall y 
meddwl sydd heb ei oleuo gan Ysbryd yr 
Arglwydd weled neiUduolion gwirioneddau 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



221 



ac athrawiaethau crefyd<ìol, fel ac fw 
gosod yn eglur gerbron y \ obl, yr hyn yw 
gwaitb dyssiawdwr crefyddol, mwy najî y 
medrai y dall hwnw wahanîaethu rhwng 
person a pherson, tra y gwelii " ddyniou 
fel prenau yn rhodio '* Bydd hefyd, o 
herwydd ei ddiffyg ei hnn. yn analhioíj i 
"draethu //o// gyniíhor Crist." ac hefyd 
yn annliifad o *'g;«rÌ!id y gwirionedd," yr 
hyn oedd ari^ynihellydd m.iwr y dysg;iwd- 
wyr apostolaidd; ac ni wna y cyfryw, 
mwy na meibion Scefa jfynt, grëii fawr o 
arnwyd ar yr "un drwg.'* Heb synwyr 
cyffredin, bydd mewn perygl trwy fyr- 
bwyUdra a ffolineb i ddinystiio "dany 
pulpud," ac yn gvmdeithaíiol, yr oìì a 
M'naeth yn y pulpud— o ymrwy^tro gyda 
phethau dibwys, ac esgeuluso y pethau 
pwysicaf: hebddo. hefyd. damwain fydd 
iddo ddweyd y peth ddylai gael ei ddwevd 
yn yr amser ■ c yn y modd iawn. Nid 
oes neb yn awr all ddweyd yn erbyn 
dysff, ac a hôna fod yr anwybodus a'r 
diddypg yn well cyfrwng i'r Yshryd Ghin 
ddychwelyd y byd drwyddo na'r gwyb- 
odus a'r dysgedig. Ond nid y peth yw i 
ddyn fod yn gofiadur da — yn meddu 
llawer o eiddo eraill; ond yn fedíiyliwr ei 
hun— yn gallu cynnyrchu meddyliau 
newyddion, ac yn aliuog i osod argraff 
arbenîffol ei feddwl ei him ar yr oll a 
draethir ganddo. Credid y dylai pob 
gweinidog wneud ei /ort o'r rheswm, ac 
nid o'r teimlad dynol. Rhaid i'rgweiniíi- 
og fod yn well meddyliwr, neu, o'r hyn 
Ueiaf , gystal a neb yn y gynnulltM'dfa.cyn 
y ca y sylw ddylai. Gallu siarad etto. 
Ni wna pregethwr ddim heb hwn i ryw 
fesur, a goreu oll po berfîeithiaf fyddo 
yn y gelfyddyd, er mwyn i'w wrandawyr 
deimlo yn ddedivydd a chi/surus Ni waeth 
faint o inlets fyddo i feddwl dysgawdwr, 
oni fydd outlets hefyd. Gan mai y gwrin- 
idog yw y llywydd, dylai feddu gallu i 
lywoiiraethu a threfnu, fíl ag i alluogi 
hoU adnodíhiu yr eglwysi i gael eu galw 
allan— i gael pob un i'w fan. ac at ei 
waith. Gellir cael yr holl bethau hyn, 
ac etto bod yn ainddifad o'r eneiniad, y 
cymhwysder arbenigol i'r swydd. Er nad 
yw fod dyn wedi derbyn y grasau uchod 
yn ddigon i sicrhau y gwna weinidog da, 
mae pob un yn rhwym o'u meddu cyn y 
gwna weinidog da. 2. Dyledswyíhi yr 
eglwysi tuag at gael dynion ieuainc o'r 
ncdwedd ucliod i'r weinidotîaeth. Peiilio 
coleddu synijid anînhriodol am y swytM 
weinidogaethol. Nid peth anghyffreiiin i 
deuluoedd crefyddol. wrth drefnu swyddi 
iV meibion, 1 nodi un i'r weirìidogaeth, 
cyn i'r bachgen amlygu un awydd am 
broffesu crefydd, na rhoddi praw^f o gy- 
mhwysder at y gwaith. Nis gellir con- 
demnio gormod ar yr arferiad ffol ac 
afresymol, îe, ac mewn ambell gysylltiad, 



annuwiol hon. Dylai yr eglwys gadw ei 
Ilygad ar y bobl ieuainc, a nodi allan y 
rhai mwyaf ffyddlon gyda dyled8wy<ldau 
crefydd— mwyaf ewyliysgar a pharod i 
wneud yr hyn a allont yn mhob cylch a 
chyda phob peth a fyddo o fewn i'w gallu 
— y rhai mwyaf am wneuthur llcs i" 
eraill, yn gystal a gofalus am danynt eu 
hunain. Y rhai hyn ddylai yr eglwys 
godi i'r weinidogaeth, ac nid neb arall. 
Ni ddylid coii neb i'r weinidosraeth er 
mwyn parch, ac fel ffafr i'w perthynasau 
cyfoethog ac o ddylanwad. Hefyd, os 
byddai eraill o gymeriadau diargyhoedd 
yn amlygu awydd am fyned, na ddylid 
eu rhwystro — Ihiwer yn wan iawn yn y 
dechreu, ond yn troi allan yn gewri. Ý 
dylai yr eglwysi ddnngos parch i'w 
gweinidogion, a gofalu eu cynnal yn 
anrhydecidus. Pur anhawdd cael bach- 
gen ieuanc o daleut, &c., i ddewis y wein- 
idogaeth, os wedi ei ddwyn i fyny mewu 
eglwys fyddai yn arfer liadd ar ei gweiu- 
idog, ac yn hollol ddiofal am ei amgylch- 
iadau. Y dylid gweddîo Ilawer ar eu 
rhan ar ol eu codi. Pa reswm gweddîo 
dros y cenadon yn mhlith pagani>)id, 
heb byth weddîo dros fyfyrwyr ein 
colegau? A'r peth pwysicaf oll— dilyn 
cyfarwyddion yr Arglwydd lesu Grist, — 
** Gwed«lîoar Arglwyddy cynhauaf anfon 
gweithwvr i'w gynhauaf." Ar adegau o 
adfy wiadau crefyddol, pan raae yr eglwya 
yn Ilawn o ysbryd gweddi a sel dros 
ogoniant Duw, y ctíir pohl ieuainc yn 
f wyaf parod i ymgysegru i waith y wein- 
idogaeth. Eingweddi yw, ari'r Arglwydd 
godi etto yn ein plith lu o wŷr wrth 
fodd ei galon, i fvnegu anchwiliadwy 
olud ei ras i fyd euog a damniol. 

Pregethwyd yn y gwahanol oedfaon 
gan y Parchn. Jones, Drewen; Thomas, 
Llanfair; Thomas, Glandwr; Evans, 
Towyn; Thomas, Brynmair; Thomas, 
Bryn, Llanelli; Saunders, Aberystwyth; 
PhiIIips, Iloreb; WiIIiams, Rhydybont; 
Davies, Llanbedr; a Morgans, Penlan. 
Arweiniwyd y rhanau defosiynol gan y 
Parchn. Rees, Maeiìygroes; Jones, Cilcen- 
in; a F. Thomas, Penrhiwgaled.— J. M. P. 



CYMANFA MEIRION. 

Cynnaliwyd hon eleni yn Nolgellau, 
Mai 25 a 26. Y dydd cyntaf, am ddeg 
o'r gloeh, yn y capel, ymaryfarfu nifer pur 
luosog o ddiaconiaid yr Eglwysi CynnuU- 
ei Ifaol, yn nghyda holl weinidogion y sir; 
a theimlid yn siriol gan y frawdoliaeth 
wrtli weled yr hen bitriarch octogenar- 
aidd o Drawsfynydd yn bresenol, ac yn 
alluog i Iywyddu y cyfarfod eleni etto. 
Wedi iddo aîw ar y Parch. E. Morris, 
Penrhyndcudraeth, i ddechreu trwy 



Digitized by 



Google 



222 



COFNODION ENWADOL. 



wedJîo am fendith a cbyfarwyddyd 
dwyfol i fyned yn mlaen gyda'r gwaith— 

1. Oytunwyd fod y Gymanfa y flwyddyn nesaf 
i fod yn tíandrillo yr amser i*w wneud yn 
hyabys etto yn brydJawn. 

2. Cytunwyd ar uno y Gjmdeithas Genadol 
yn y Sir a'r Gymdeithas Gonadol Dramor â'u 
giJydd, a bod hyebysiad i gael ei wnend pan 
eler i gasglu fod pob eglwys i roddi y gyfran 
a ewyllysio at y naiU a'r Uall o'r ddwy Gym- 
deitbas grybwylledlg; ae enwyd y personau 
canlynol yn bwyllgor i chwilio i mewn i am- 
gylchiadau aohesion gweiniaid yn gystal a rhai 
ntwyddion yn y Sir, ao i ddyfod a phob hanea 
yn nghylch sefyllfa yr achos yn y naiU a'r UaU 
gyda hwynt i^r Cyfarfod Chwarterol nesaf :— 
Parchn. W. Roberts, Tanygrisiau; H. BlUs, 
Llangwm- J. Lewis, Corwen; T. DaTÌee, Llan- 
drillo; B. M. Thomas, LlannwchUyn; E WilUams, 
Dinas; B. ElUs, Brithdir; J Jones, 'Bermo; J.C. 
WilUams, Gorris; Mri. O. B. Jones, Fourcrosses; 
W. Daries, Bethol; Simon Jones, Bala; W. 
Hûghefl, Argraflfydd, Dolgellau; Bowland 
Hughes, etto; K. Franois, LlaneUtyd; D. Ll. 
Lloyd, Towjrn; J. H. Jones. Aberdyfi; M. 
Dayiea, Pennal; ao E. Bowlands, Llanegryn. 
A dymunir ar bob aolod o*r Pwyllgor enwedigol 
ymdrechu dyfod yn brydlon i'r Gyfarfod 
Ohwarterol nesaf- bysbysir y Ile a'r amser etto. 

3. Oytunwyd ar roddi y Uythyr cymeradwy- 
aeth a ganlyn i*r Parch. J. WiIUams, o 
Faentwrog, ar ei ymadawiad i America:— 

• " Tr ydym ni, fel cynnadledd o weinidogion 
a diaconiaid yn Sir Feirionydd, yn dymuno 

dwyn ein tystiolaeth fwyaf cymeradwyol iddo. 
Yr ydym wedi ei gael bob amser yn Gristion 
dysglaer, yn uchel ei cymeradwyaeth fel preg- 
ethwr, yn weinidog fiyddlon, ao yn anwyl iawn 
genym fel brawd yn y weinidogaeíh; ac fel 
y cyfryw yr ydym yn ei gymeradwyo yn y modd 
cynheBaf i'r frawdoUaeth Annibynol yn Am- 
erica." 

Arwyddwyd y gymeradwyaeth gan yr hoU 
weinid<^ioiJ gwyddfodol. 

4. Fod y Gymanfa yn mawr gymeradwyo 
gwaith y Parchn. M. D. Jones, a Dr. Pan Jones 
yn cydsynio & chais cyfeiUion o'r America, a 
Phwyllgor Athrofa y Bala, i fyned i'r Amerira, 
i gasglu at y Colegdy Newydd; ac yn hydems 
y oftnt dderbyniad caredig a chasglifldau da, gan 
obeitbio y bydd amddiffýLÌad y Nef drostynt 
tra yn absenol oddiwrthym, ao y dychwelant 
yn ddiogel. 

6. Fod y Gynnadledd hon, yn ngwyneb fody 
brodyr, Parcbn. B. Thomas, Bangor, a W. 
Edwards. Aberdar, wedi addaw ymweled ft 
gwahand eglwysi a chynnulleidfaoedd yr Anni- 
bynwyr yn y Sir o hyn i ddiwedd Tachwedd 
nesaf, i gasglu at y Coiegdy Newydd yn y Bala, 
yn dymuno cymeradwyo yr amcan. ae yn 
ifnlygu y derbynir yr ymwelwyr Parchedig 
mewn modd croesawgar, gan obeithio y cânt 
gasgliadau helaeth at yr amcan teilwng. 

6. Cytunwyd anfon deiseb i'r Senedd yn achos 
Mesur Addysg. Parotowyd y ddeiseb gan 
Mri. Peter. Bala, a W. Hughett, Dolgellau; ac 
arwyddwyd hi gan y cadeirydd a*r ysgrifenydd. 

Y moddion cyhoeddus. 
No8 Fercher, yn y capel, dechreuodd y 
Parch. W. Roberts, Tanygrisiau ; a phreg- 
ethodd y Parchn. N. Steph^ns.Le'rpwl; a 
J. Dayies, Caerdydd. Dydd lau, am 7 y 
horeu, decbreuodd y Parch. M. D. Jones, 
Bala; a phregethodd y Parch. N.Stephens. 
Am 10, ar y maes, dechreuodd y Parch. 
J. Dayies; a phregethodd y Parchn. T. 



Dayies, Llacdeilo; a W. Ambroae, Port- 
madoc. Am 2, dechreuodd y Parch. T. 
Dayies; a phregethodd y Parchn. D, 
Jones, B. A., Merthyr; a J. Dayics. Am 
6, dechreuodd y purch. U. Ëllis, Llan- 
gwm; a phregfcthodd y Parchn. D. Jones, 
B.A.; aT. Dayies. J. J., Yag. 



CYUJLHYJL OBLLEWINOL Y D£H£UDIB. 

Cynnaliwyd y Gymanfa uchod eleni 
yn Gwynfe, y 14 a'r 15 o Fehefín. 
Bu cynnadledd am 11 o'r gloch y 
dydd cyntaf. Wedi ethol y Parch. 
W. Morgan, Caerfyrddin, yn gadeir> 
ydd, a'r Parch. T. Dayies, Llanellì, 
yn ysgrifenydd, dechreuwyd drwy 
weddi gan yr hybarch D. Williams, 
Troedrhiwdalar. Penderfynwyd — 

1. Fod y gynnadledd hon yn ystyríed y 
Pastor's Retiring Fund, Trysorfa y 
Gweddwon, ac Ysgol Lcwisham, yn sef- 
ydliadau teilwng o gymhorth gweinid- 
ogion ac aelodau eglwysig a fyddant yn 
ulluog i gyfranu tuag atynt. 

2. That this conference, while it re- 
gards with general approyal the amend- 
ments to the Eüucution Bill, of which a 
notice has been giyen on the part of the 
Goyernment as far as they extend, neyer- 
theless cannot consider the aforesaid 
Bill in its amended form, as satisfactory 
inasmuch as the Central Goyernment 
only ayoids the religìous difficulty by 
throwing the responsibility of dealing 
with it on the School Boards^a course 
which must ineyitably result in perpetual 
local religious controyersies, thereby 
embittering the feelings of the commuuity 
and impeding the progress of education. 
It, therefore, desires to expres8 its firm 
and delioerate conyiction, that in order 
to set at rest the religious difficulty, an 
Education Bill must restrict national 
schools supported by national money to 
the teaching of purely secular subjects, 
and leaye the yarìous denominations to 
teach their seyeral yiews and dogmas at 
their own cost. 

3. That a copy of the foregoing resolu- 
tion, signed by the Rcy. Prof. Morgan of 
Carmarthen, chairman, and the Rey. 
Thos. Dayies of Llanelly, secretary, be 
forwarded to eachof the Liberal Members 
for the counties and boroughs of Carmar* 
then, Cardigan, and Pembroke, with an 
expression of earnest hope that they wiil 
giye the yiews e^pressed therein, the 
benefit of their support and adyocacy in 
Committee, ou the Bill. 

4. Fod y gynnadledd yn mawr gymer- 
adwyo ymdrech y Parch. J. R. Rilsby 
Jones i godi capel Seisnig yn Llandrindod, 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



223 



ac yn taer gymliell yr eglwysi iV gyn- 
northwyo drwy roddi casgliad iddo mor 
ínan ag y bydd modd. 

5. Fod y gynnadledd yn yniattal rhag 
rhoddi barn am y dymunoldeb o ffurfío 
Undeb Cynnulleidfaol i Gymru, ond yn 
cymhell cynnadleddau y Cyfarfodydd 
Chwarteroi i roddi ystyriaeth ddifrifol i'r 
pwnc. 

6. Fod y gy nnadledd y n Ilawenhau wrth 
gael ar ddeall fod pwyllgor yr Undeb 
CynnuIIeidfaoI wedipen'derfynu cyunal y 
cyfarfodydd Hydrefol am 1871 yn Aber- 
tawe, ac yn addaw cymhorth arianol i 
gynnorthwyo y pwyllgor lleol yno i 
ddwyn y draul yn gyffelyb i*r hyu wnaed 
i gynnorthwyo y pwyllgor yn Aberdar 
yn I8Ä9. 

7. Fod y gynnadledd yn dymuno ar 
gynnadleddau Cyfarfotlydd Chwarterol 
cylch y Gymanfa, i ystyried a ydyw yn 
ddymunol i barhau y Gymanfa Dair-$iroI 
yn ei hagwedd bresenol; ac i'r sawl a 
ewyllysiant ei chael yn 187 1, i anfon 
gwybodaeth o hyny i'r Parch. T. Dayies, 
lianelli, yn brydlon. Gorphenwyd y gyn- 
nadledd drwy weddi gan y Parch. J. 
Dayies, Glandwr. 

Bu y moddion cyhoeddus fel y 
canlyn : — Am 2 o'r gloch, ar y maes, 
gweddiiodd Mr. Morgans, Penlan; a 
pliregethodd y Parchu. Evans, Aber- 
dar; Perkins, Maenclochog; a Bate- 
man, Rhosycaerau. Am T, ynNgwynfe, 
gweddîoddj'T. |Davies, Llanelli; a 

Çhregethodd y Parchn. Griffiths, 
'roedrhiwdalar, a Foulkes, Tyddewi; 
yn nghapel Maen, pregethodd y 
Parchn. Evans, Hebron, a Stephens, 
• Liverpool; ynLIanddeusant, Dr. Rees, 
Abertawe; yn Talsam, y Parch. E. 
Jones, Dolgellau; yn Bethlehem, y 
Parchn. Jenkins, Trefgarn, a Henry, 
Penygroes. Am 7, ar y maes, yr ail 
ddydd, gweddîodd y Parch. Evans, 
Hebron; a phregethodd y Parchn. 
Rowlands, Llanon, a Williams, Rhyd- 
ybont. Am 10, gweddîodd y Parch. 
Thomas, Bryn; a phregethodd y 
Parchn. Davies, Moriah; Dr. Rees, 
Abertawe; aWilIiams, Troedrhiwdalar. 
Am 2, gweddiodd y Parch. Rogers, 
Panteg; a phregethodd y Parchn. ^ 
Jones, Dolgeîlau; Lewis, Henllan; a 
Stephens, Liverpool. Am 6, gweddî- 
odd y Parch. Davies, Llanybri; a 
phregethodd Jenkins, Trefgarn; Evans, 
Ceinewydd; a Thomas, Aberafon. 

Dangosodd yr ardal garedigrwydd 
mawr, cafwyd hin ddymunol, a bu y 
pregethu gyda nerth a dylanwad mawr. 



Bendith Duw a ddilyno y cyfarfod- 
ydd. Nis gallwn lai na dywedyd fod 
y canu yn ardderchog dda. 

T. Davie3. 



CYMANFA MALDWYN. 

Cynnaliwyd y gymanfa hon eleni yn Llan- 
fyllin, ar y dyddiau Llun, MawrtB, a 
Mercber, Mehefìn 13eg, 14eg, a'r 15fed. Caf- 
wyd cynnadledd luosog am 9 oV gloch boreu 
dydd Mawrtb, y 14eg, pryd yr oedd yn bres- 
enol — Parchn. S. Edwaids, Machynlletb; 
O. Eyaiis, Llanbrynmair; D. M. Jen^ins', 
Drefnewydd; J. R. Roberts, Aberhosan; H. 
R. Price, Paddy's Run, Amerìca; R. O. 
Eyans, Glynbafren; R. Jones, Llanidloes; J. 
Morrís, Llanrhaiadr; R. Lumley, Bwlcby- 
ffridd; J. P. Jones, Drefnewydd; W. Roberts, 
LiverpooI; B. £vans, Sardis; H. James, 
Llansantffraid; R. WiUiams (Hwfa Mon), 
Llunduin; C. Éyans, Voel; T. Dayies, Llan- 
deilo; J. Jones, Machynlleth; D. Rowlands, 
B. A., Trallwm; R. Ellis, Camo; R. Roberts, 
Llanfair; R. Treyor Jones, Meifod; yn 
nghyda Mrí. C. R. Jones, Llanfyllin; J. 
Griffiths (Gohebydd); J. Evans, Croes- 
oswallt; L. Thomas, Croesoswallt; T. Cyffin 
Jones, Llansantffraid; E. Dayies, Dolcar- 
adog; Roberts, Croesoswallt; T. Lloyd, 
Llanrhaiadr. &c. Cymerwyd y gadair gan 
y Parch. S. Edwards, Machynlleth, Uy wydd 
y cyfundeb am y flwyddyn ddiweddaf. 
Rhoddwyd adroddiad o*r casgliadau a wnaed 
yn y Sir at gapel newydd Penybont; a 
theimlid yn llawen fod Mr. C. R. Jones 
wedi bod mor llwyddiannus yn Liyerpool. 
Cyhoeddir adroddiado'r casgliadau aramlen 
y Dysgedydd mor fuan ag y ceir y cwbl 
i law. Bu sefyllfa amryw leoedd gweiniaid 
eraill yn y Sir dan ystyríaeth bwyllog, ao 
yna pasiwyd y penderfyniadau canlynol: — 

1. Fod y gynnadledd hon yn llwyr argy- 
hoeddedig oV pwys o wneud rhyw ymdrech 
ddioed i gynnorthwyo yr eglwysi gweiniaid 
yn y Sir — yn barnu nad elUr gwneud hyny 
yn effeithiol heb ffurfio trysorfa sirol — ac 
yn ymddiríed y gorchwyl o ymweled Ä*r 
eglwysi yn yr achos i'r Parch. J. Morris, 
Llanrhaiadr; aMr. C. R. Jones, LlanfylUn; 
gan hyderu y rhoddir iddynt ddeibyniad 
croesawgar gan yr eglwysi. 

2. Fod y gynnadledd yn rhoddi derbyniad 
croesawgar i'r Parchn. R. Lumley, Bwlch- 
yffridd; a J. P. Jones, Drefnewydd, ar eu 
symudiad o gyfundeb Mynwy i'r Sir hon; - 
a'n bod yn dymuno eu Uwyddiant a'u cysur 
yn y Ueoedd p wysig y maent wedi ymsefydlu 
ynddynt. 

3. Fod y gynnadledd, ar ol gwrando dar- 
Ileniad yr appeliad effeithiol a ddaeth oddi- 
wrth y Parch. L. Evans, Newport, Gor- 
uchwyliwrTrysorfay Gweddwon, yndymuno 
ar holl eglwysi y Sir ymuno yn yr ymdrech 
bresenol i ch wyddo sw m y casgÛadau o Gymru 
tuag at y Gymdeithas. 

4. Fod y gynnadledd yn cymeradwyo i'r 
Ysgol Rad fyned am y flwyddyn neaaf i 
Glynhafren. 

6. Fod y gynnadledd yn llawenhau ya 



Digitized by 



Google 



224 



COF2Í0DI0N ENWADOL. 



ngwaith y Parclin. T. Rees, D.D., Aber- 
tawe; a J. Tbomas, Liyerpool, yn dwyn 
allan 'Hanes Annibyniactb,* — yn annog y 
gweinidogion ac eraili i'w cynnurtbwyo hyd 
eithaf eu gallu i gasglu defnyddiau— yn 
gobeithio y caiff y Uyfr dderbyniad helaeth 
yn y cynnuUeidfaoedd; ac yn awgiyniu y 
byddai yn ddymunol i bob eglwys brynu 
copi o hono at wasanaetb yr Ysgol Sabbathol. 

6. Cyfeiriwyd yn dyner at farwolaeth y 
Parch. W. Jones, Cenbadwr, yr liwn ocdd 
yn enedigol o Lanwrin, yn y Sir bon, a'r 
hwn hefyd oedd yn bresenol yn ein cyinanfa 
ddwy flynedd yn ol; ac wedi i amryw o'r 
brodyr ddatgan eu teimlad ar yi auigylfibiad 
pruddaidd, pa&iwyd y penderfyuiad cunlyn- 
ol: — Fod y gynnadledd yn teimlo yn ddwys 
yn ngwyneb y newydd gabirus am farwol- 
aeth annysgwyliadwy y Parch. W. Jones, 
Cenhadwr yn India — yn Ibiwenbau yn ddir- 
fawr fod gwr ieuanc o'r Sir wedi ynigodi i 
■afle mor uchel ar y maes Ceubadol— yn 
dyniuno ar fod nawdd Rhagluniaeth dros ei 
nnig blentyn sydd wedi ei gadael yn 
amddifad o dad a mam; ac yn erfyn ar i 
Arglwydd y cynhauaf anfon i'r cynhauaf 
weithwyr lawer o gyffelyb yẃbryd. 

Yn nglŷn â'r peuderfyniad blaenorol, cy- 
meradwywyd yr awgiymiad a roddwyd o 
gael Oil PHÌnting o Mr. Jones, i'w osod i 
fyny yn llyfrgell y Coleg yn Aberhonddu, ac 
yn ymddiried y gofalo ddwyn hyny oddiam- 
gylcb i'r Piircbn. J. Jones, Macbynlletb; K. 
Williams (Hwfa Mon), Llundain; a Mr. J. 
Griífiths (Gohebydd). 

7. Fod y Gynnadledd hon, ynunolâphen- 
derfyniad a basiwyd yn Nghymanfa y Dref- 
newydd yn y flwyddyn 18G3, yn gwresog 
gymeradwyo yr amcan o sefydlu Undeb 
CynnuUeidfaol i Gymru; ac yn penodi y 
Parcb. D. Rowlands, B.A., Trallwm, Cad- 
eirydd y Cyfundeb am y flwyddyn ; y Parch. 
O. Erans, Llanbrynmair, Ysgrifenydd y 
Cyfundeb; a'r Gohebydd, ifyned i'r Gymanfa 
bedair sirol yn Abertawe, i alw sylw at y 
mater, ac i ymgynghori yn mhellach yn ei 
gylch. 

8. Cydunwyd ar y penderfyniadau can- 
lynol gyda golwg ar Fesur Addysg, ac ar 
gyfrifiad y boblogaetb, yr hwn f wriedir ei 
gymeryd yn 1871, ac anfonwyd y blaenaf 
i'r Gwir Anrbyd. W. E. Forster, A.S., a'r 
olaf i'r Gwir Anrhyd. H. A. Bruce, A.S.; a 
dodwn hwy yma heb eu cyfieithu: — 

*That this Conference, while appreciating 
the amendments on the Elemeutary Edu- 
cation Bili of which Her Majesty's Govern- 
ment have given notice, so far as they go, 
deeply regrets tbat tbey fuli short of justice 
and fail to reraove objections urged- by a 
large majority of Nonconformists against 
the Bill, and is convinced tbat the only 
effectual way out of the religious diffi- 
culty is the oue proposed in the amend- 
ment of which Mr. Henry Kicbard, M.P., 
has given nutice, viz., tbat the state sLouId 
restrict itbelJt to things civil and sscular, 
and that the religious teachiug sliouLi be 
left to be supplied by voluutary eífort, and 
not out of public funda.' 

^That a clause may be inserted in the 



BiU giving power to School Boards, when 
necessary, to tako on equitable terms auch 
laüd as may be requisite for the erection of 
Bchools.' 

Anfonwyd deiseb hefyd i'r Senedd, wedi ei 
harwyddo gan gadeirydd y cyfundeb, yn 
seiliedig ar y j^enderfyniad uchod. 

*That this Conference is of opinion that 
in talcing the census of 1871, the religious 
Btatistics of tbe Uuited Kingdom should be 
nscertained; and is strongly convinced 
that the only just and impartial mode of 
taking such ceusus will be by ascertaining 
the actual attendance at the variou8 places 
of worship, and not by any system of house 
to house iuquiry.' 

Am 2 o'r gloch, cynnaliwyd cyfeillach 
gytfiedinol.. Y Parch. D. Rowlands, B.A., 
Trallwm, yn y gadair. Dechreuwyd gan y 
Parch. E. Evaus, Woolwich. Darllenwyd 
papyr rhagorol gan y Parch. S. Edwarda, 
Machynlleth, Cadeirydd y Cyfundeb am y 
flwyddyu ddiweddaf. Gwnaed aniryw sylw- 
ad.iu ar gynnwysiad y papyr, a dymunwyd 
ar Mr. Edwards ei argraffu yn y dull y barno 
oreu. Terfynwyd trwy weddi gan y Parch« 
W. Rüberts, Tanygrisiau. Ani 6, dechreu- 
wyd y moddion cyhoeddus gan y Parch. E. 
£vans, Llundaiu; a phregethodd y Parch. 
R. AYiIliiims, Llundain, ar Esa. iv. 5; a'r 
Parcii. T. Davies, Llandeilo, ar loan xiii. 34. 
Am 7 boreu dranoeth, dechreuodd y Parch. 
S. Edwards, Machynlíeth; a phregethodd y 
Parch. W. Roberts, Liveipool, ar Dat. iii. 4. 
Am 10, dechreuodd y Parch. H. James, 
Llansantffraid; a phregethodd y Parch. D. 
Jones, B.A., Mertbyr, ar 2 Cor. xii. 2, 3, 4; 
y Parch. H. K. Price, o America (yu Saes- 
oneg), ar Esa. xxx. 18; a'r Parch. J. Thomas, 
LiverpooI, ar Neh. viii. 8 — 18. Am 2, 
deohreuwyd gan y Parch. O. £van8, Llan* 
brynmair; a phregethodd y Parcb. D. Jones, 
B.A., Merthyr, ar Luc xv. — ; a'r Parch. R, 
WiUiams (Uwfa Mou), ar Hosea xiv. 5, 6. 
Am 6, dechreuodd y Parch. W. Roberta, « 
Tanygrisiau; a pbregetliodd y Parch. T. 
Davies, Llandeilo, ar Salni lxvii. 1 — 4; a*r 
Parch. J. Thomas, Liverpool, ar Salm Ixiii. 
1, 2. Pregethwyd yn y dref a'r cylcboedd 
mewn cysylltiad â'r Gymanfa y Sabbath 
blaenoroi, a nos Lun. Y Sabbatb gau y 
Parob. W. lioberts, LiverpooI; a nos Luu, yn 
y dref, gan y Parcbu. R. Jones, Llanidloea; 
a S. Edwards, Machynlleth. Yn Sìloh, gan 
y Pi.rcbn. O. Evaus, Llunbrynmair; a J. 
Jones, Maobynlleth. Yn Soar, gan y 
Parchn. J. R. Roberts, Aberhosan; a D. M. 
Jenkins. Drefnewydd. Yn y Main, gan y 
Parcb. R. EIlis, Carno; ac yn Llansant- 
ft'raid gan y Parch. T. Davies, Llandeilo. Yr 
oedd y Gymanfa yn un o'r rhai Uuosocaf a 
gafwyil erioed yu Maldwyn, ac uchel gan- 
molid hi gan bawb. 

O. EVANS, Ysg. 

CYMANFA SIBOEDD DINBYCH A FFLINT. 
C^ nnaliwyd y g^manfa uchod eltni yn 
Ninbych, Mehefin I3a'rl4. Dacth yn 
nghyd ir gynnadledd y dydd cyntaf, y 
Parchn. J. Thoraas, Liverpool, (Cadeir- 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



225 



yd<1); S. Evans, Llandeglc; J. Jones.prynt 
oSeion; H. Ellis, Llangwm; R. Evans, 
Mrtesíslas; R. W. Roberts, Foelas; W. S. 
RoHerts, Fflint; J. Pritchard, Graig; W. 
Griffiths, New Marfcpt; Ishmaí»! Jonea, 
Rhos; E. Roberts, Coe<ipoeth; H. Reea, 
Penuel; W. Ambrose, Porthmadop:; T, 
Davies. Llaudeilo; J. Roberts, Brymbo; 
E. T. Davîes, Ábergele; J. Thomas, 
Wern; J. Edwards.Pentre; D. Ll. Jones, 
Rhuthyn; W. Powell, Dinhych; J. M. 
Thomas, Wyddgrug; E. Thom\8, Hhesy- 
cae; J. Davies, Groes; J. Rowlands, 
Rhos; R. Thomas. Rhyl; E. Stephen, 
Tanymarian; A. Francis, Rhyî; Fred. 
Fox Thomas, Harrowgate; D. Williams, 
Llanwrtyd; a*r Dr. T. Hees, Abertawe; yn 
rtfhyda Ihiaws o brrgfthwyr a diaconiaid. 
Wedi dechreu trwy weddi gan y Parch. R. 
W. Roberts, o'r Foelas, penderfynwyd — 

1. Pod y firynnadledd hon yn dymuno cadam- 
hao, a galw syW neilMuol jt eglwyai yn y 
cyfündeb ^m firyfTrediiiol. at y penderfyniad a 
ẃsiwyd yn Njrhwrdd Chwarter y Rho««, raewn 
perthynas i*r genadaeth iprartrefol; fef, Ei bod 
yn ddymunol ac yn aiigonrbeidiol iawn jjrwneud 
ynidrech pyson a chynnyddol i chwyàdo trysor- 
fa y Cyfarfod Chwarterol, p&n raái od'liyno y 
bwriedir cynnorthwyo efçlwysi vn yr undeb hwn. 

2. Bin bod yn teimlo yn oödus fod ein hanwyl 
fìrawd. Mr. Evan8, Maesirlas, yn huriadu ein 
gadael, a mvned i'r America; a bod llythyr o 
gymeradwyaeth cryf a gwresog^ iddo i gaeì ei 
anfon or gymanfa hon. wedi ei arwydrto sran y 
cadeirydd a*r yssrrifonydd, at y frawdoliaeth yr 
ochr draw i'r Werydd. 

3. Pod diolcherarwch gwresog y prymanfa yn 
cael ei sryflwyno i Mr. Evan8 am ei lafur ffydd- 
^wn aderbyniolfel Ooruchwyliwr y Gymdeithas 
Genadol Dramor yn y cyíundeb. 

4. Pod y brodjrr Rowlands, o*r Rhos, a 
Thomas, Wern, i ymgrymeryd â*r gorchwyl o 
ymweled ft'r efjrlwysi. yn yr aclios hwnw, am y 
flwyddyn hon. yn lle Mr Evans. 

6 Wedi darllen llythyr oddiwrth Mr. Evans, 
o Newport. o barth i Drysorfa y Gweddwon, 
dymuna y gynnadledd bon alw pylw yr eíîlwysi 
at annogaeth Cwrdd Chwarter Pflint, sef. Ar 
•fod yr eg'wysi yn içwneud cas>gliad rheolaidd 
yn nechreu Medi bob blwyddyn, at yr acho^ 
teilwng hwn, a bemid y byddai yn ddymunol 
i*r diaooniaid yn arbenigol yragymeryd A dwyn 
yr achos hwn i sylw yr efirlwysi 

6 Amlygwyd dymuniad cryf ac unfrydol ar 
fod i*r eglwysi wneud pob ymdrech i gefnogi y 
Parchn. Dr T Rees. a J. Thomas, vn y gwaitli 
pwypifT a gwir anprenroeidiol y maent wedi ym- 
gryroeryd âg ef. sef cyhoeddi hanes Annibyniaeth 
yn Nghymru, trwy anfon iddjnt bob cvrahorth 
hanefliol o'r achos yn y gwahanol gymydog- 
aetbaa. a rhoddi derbyniad helaeth a theilwng 
i*r gwaith. 

7. Pod y brawd J. Pritohard, o'r Graig, yn 
cael ei dderbyn yn groe.^awus i'r undeb 

8. Y gymanfa nesaf i fod yn Nhreffyrnon. 

9 Ein bod yn djrmuno datgan ein galar dwys 
fod ein cydwladwr anwyl a thaleutoff, y Parch. 
W. Jones. o India, wedi cael ei syraud ymaith 
mor gynnar ac annyBgwyliadwy i ni, o faes ei 
lafor mawr a phwysig, a'n cydymdeiralad 
tyneraf â*i anwyl unig blentyn amddifad, gan 
CH[>eithio y bydu iddi fod yn wrthddrych arben- 
igol o amddifíyn Rhagluniaeth y nef; ac y bydd 
i Arglwydd y cynhauaf anfon a dewis llawer 
etto o*n cydwladwyr i*r maes oenadol, a*u cyn- 
nysgaedda fl denparth o ysbryd eìn hanwyl 
fhiwd ymadawedig. 



Cafwyd cryn dipyn o ymddyddan 
brawdol iawn mewn perthynas i'r angen 

gael Undeb (/ynniilleiiifaol i Gymru; 
ond ri ddaethpwyd i un penderfyniad ar 
y mater yn y gymanfa, g.in y bernid y 
gallai meddyliau y cyfeillion fod yn fwy 
addfed i ymdrin âg ef yn y dyfodol. ac y 
gellid gwneud hyny yn y Cyrddau 
Chwarterol. 

Tre/n y moddion cyhneddus, 

Nos Fuwrth, yn nghapel yr Annibyn- 
wyr, y Pareh. J. Thomas, Lirerpool, 
oddiar Salm lxiii. I, 2; a'r Parch. D. 
Williams, Llanwrtyd, oddiar 1 Col. i. 27. 
Nos Fercher, ar y maes, y Parch. E. 
Stephen. Tanymarian. oddiar Jer. xÌT. 
7, 8. 9; a'r Parch. J. Thomas, Liverpool, 
oddiar lago v. 13. Dydd lau, am chwech, 
yn y capel, y Parch. T. Davie8, Llandeilo, 
oddiar Luc xiv. 28—30; a'r Parch. W. 
Ambrose, Porthmadog, oddiar Jer. xxxi. 
6 Am drteí?, ar y maes, y Parch. W. 
Amhrose, oddiar Col. iii. 11; a'r Parch, 
D. Williams, Llanwrtyd, oddiar Hah. iii, 
17, 18. Am dd.iu, ar y maea. y Parch. T. 
Davie8, Llandeilo. oddiar Kph. iii. 14, 15; 
aV Parch. Dr. Rees, Abertawe, oddiar 

1 Cor. xiv. 24, 25. Am eìiwech, ar y 
maes, y Parch. E. Stephen, Tanymarian, 
oddiar loan xiii. 31, 32; a'r Parch. Dr. 
Rees, Abertawe, oddiar Preg. vii 1. 

Dechreuwyd y gwahanol oedfaon gan 
y Parchn. W. Ambrose; R Evan8, Maes- 
glas; W. S. Roberts, Fflint; J. Roberts, 
Brymbo; J. Rowlands, Rhos; ac E. 
Thomas, Rhesycae. 

Gellir dweyd am y gymanfa hon, heb 
arfer dim gormodiaith, ei bod yn un 
ragorol yn mhob ystyr. Yr oedd y 
trefniadau ar ei chyfer yn gyflawn a 
deheuig iawn, yr hin yn ddymunol, a'r 
lle y cynnaliwyd hi, sef maes bychan yn 
ymyl y Berllan, yn nghanol y dref, yn ol 
barn y pregethwyr a fu yn gweinyddu 
yno, yn un o'r manau mwyaf manteisiol y 
buont ynddo erioed ar achlysuron cy ffelyb. 
Yr oedd y pregethau, o'r dechreu i> 
diwedd, yn rymus, effeithiol, a dylanwad- 
ol dros ben; y cynnulleidfaoedd yn llu- 
osog, gweddaidd, ac astud; ac ar brydiau 
yr oedd difrifwch a dwysder mawr iV 
ganfod ar bob wyneb. I iammheu yr hir 
gofir '* ffarwel " yr hen batriarch o Lan- 
wrtyd ar ddiwedd ei bregeth boreu dydd 
lau. Gellir dywedyd yn ddibetrus, 
dybygid, fod arwyddion umlwg iawn o 
ffafr a boddlonrwydd y Goruchaf ar yr 
holl weithrediadau. Bendith lawer a 
ddilyno y gymanfa lewyrchus hon. 

Dylid dweyd fod y caredigrwydd mwy- 
af wedi ei ddangos gan bobl Dinbych 
tuag at y Uuaws dyeithriaid a ddaethant 
yn nghyd; ac hefyd fod y maes cyfleus 
lle y cynnaliwyd y gy raanfa ynddo, w«di 



Digitized by 



Google 



226 



HANESION. 



el roddi yn rliad gan Mr. Dayid Robcrts, 
Berllan; ac y mae y cyfeiilion yn Nin- 
bych yn teimlo arnynt rwymau i gydna- 
bod y caredigrwydd hwn gyda*r diolch- 
garwch mwyaf diflfuint,— E. T. Dayies, 
Yftgrifenydd. 



ÜEDDIAD. 

Mehefin 2, neillduwyd y brawd T. 
Dayies, Pentre, Llandrillo, i fod yn gyd- 
weinidog â'r brawd H. Ellis, ar yr eglwyg 
Gynnulleidfaol yn y lle. Dechreuwyd y 
gwasanaeth trwy ddarllen rhan o*r ys- 
grythyrau a gweddto. Yna dywedodd y 
brawd H. KHis, gweinidog yr eglwys er*8 
o gylch 20 ml., fod yr eglwys yn Llan- 
drillo wedi cael hir brawf ar ffyddlondeb 
a gweithgarwch y brawd T. Davic8 fel 
pregethwr ac efengylwr yn eu raysg, sef 
agos i ddeng mlynedd ar hugain, a gofyn- 
odd gan aelodau yr eglwys yn Llandrillo 
amlygu eu galwad iddo trwy godiad llaw, 
yr hyn a wnaed yn ddioed. Yna gofynwyd 
gan yr eglwysi cymydogaethol, yr TTsgol- 
ion Sabbathol, a*r brodyr yn y weinidog- 
aeth, amlygu eu cydsyniad hwythau, yr 
hyn a wnaed yn unfrydol. Yna gofynodd 
Mr. EUis gan Mr. DaYÌes fynegu gbir o*i 



deimlad, ac arwyddo ei gydsyniad â*r 
cais oedd yn cael ei wnend ato. Atebodd 
yntau nad oedd achos iddo roddi rhes o 
gyffes ei ffydd iddynt, eu bod yn bur ad- 
nabyddus o*i olygiadau ef ar bob pwnc, 
y gwyddent yn dda am ei holl ffaeleddau, 
yn îrystal a rhy w ragoriaethau allai fod 
ynddo; a chyda theimladau dwys, dywed- 
odd ei fod yn cydsynio â'u cais. Yna 
traethodd y brawd J. Peter, Bala, ar 
egwyddorion eglwys y Testament 
Newydd, a rhoddwyd amryw gynghorion 
pwysig a phwrpasol iV eglwys a'r ddau 
weinidog gan y hrodyr M. D. Jones, Bala; 
D. Ll. Jones, Ruthin; J. Williams, (T.C.), 
Llandrillo; a J. Jones, Abermaw, yr hwn 
hefyd a gyflwynodd yr eglwyt a'i dau 
weinidog i amddiffyn y Pen mawr. Yn 
y prydnawn, pregethodd y brodyr R P. 
Jones, Llanegryn, a J. Jones, Abermaw. 
Ac yn yr hwyr, pregethodd y brodyr R. 
EIlis, Brithdir; ac E. A. Jones, Dolgellau. 
Y nos flienorol, pregethodd Jones, Dol- 
gellau; a*r brawd E. Williams, Dinas. 
Dechreuwyd y gwahanol oedfaon trwy 
wedJi gan y brodyr E. Wynn, o Soar; 
W. J. Richards, Abererch; a T. Jones, 
gynt o Middlesborough; a chafodd llawer 
achoa i ddweyd, "Da yw i ni fod yma.** — 
Un oeüd yno. 



I^anessíon. 



Y SENEDD. 

Y MAB ysgrif y Tir yn yr Iwerddon wedi 
myned drwy Dy y Cyffredin yn Uwydd- 
iannus, ac wedi cael derbyniad yn mhell 
tuhwnt i ddysgwyliad yn Nhy yr Ar- 
glwyddi. Y mae y Ty urddasol hwnw 
wedi cymeradwyo ysbryd yr ysgrif, ond 
y mae wedi cymeryd ei ryddid i newid 
rhai o adranau y cynnygîad. Nid yw y 
cyfnewidiadau hyd yn hyn yn rhai 
pwysig, ond y mae y Prifweinidog wedi 
tystio gerbron Ty y Cyffredin, na oddefa 
y Ty hwnw lawer o newidiad gan yr 
Arglwyddi. Y mae y racsur hwn yn 
dangos fod yn y Weinyddiaeth allu a 
thuedd i wneud lles i*r Iwerddon Ond 
ni ryfeddem weled tir-ddeiliaid Cymru a 
Lloegr yn hoffi darpariadau y ddeddf 
newydd gyfiawn hon i ddiogelu y deiliaid 
rhag rhaib rhai o'r dosbarth gwaelaf o 
berchenogion y tiroedd a'u goruchwyl- 
wyr. Os na wneir cyfnewidiad buan yn 
y cysylltiadau rhwng amaethwyr a*u 
harglwyddi, daw ymfudiaeth fel tò:i dros 
y wlad, ac ysguba i*r Gorllewin bob 
amaethwr a fydd yn abl i brynu tyddyn, 



a thalu am ei drosglwyddiad ei hun a'i 
deulu i'r wlad well. 

Yr ysgrif ar Addysg yw pwnc mawr y 
Senedd y dyddiau hyn. Y raae yn amlwg 
fod hyder y blaid rydd yn y Weinyddiaeth* 
yn colli, a theimlìr colled fawr o herwydd 
absenoldeb Mr. Bright o'r Ty. Ni ddeall- 
odd Mr. Forster yr anhawsderau oedd yn 
ei aros ar ei ffordd gyda'r ysgrif, mewn 
cysylltiad â'r hyn a adwaenir bellach fel 
*'yr anhawsder crefyddol." Ymddang- 
osai ar y cyntaf yn gwbl hyderus y 
deuai drwyddo dan ganu, ond cafodd 
brofi yr hen air Cymreîg, "Haws yw 
dweyd raynydd na myn'd drosto." Yr 
oedd y ffaith fod Mr. Forster wedi cael ei 
fagu yn un o'r Crynwyr, yn tueddu i 
grëu dysgwyliadan yn ei ffafr, gan fod 
sel y 'blaid hòno yn nodedig dros addysg 
rydd. Y maent fel sect yn mhell o flaen 
pob un arall yn y cyfeiriad hwnw. Ond 
y mae Mr. Forster wedi gadHcl ei bobl ei 
hun, ac wedi rayned i addoli i Eglwys lle 
y raae defodaeth yn teyrnasu. Gwnaeth 
gamgyfrifiad dirmygedig ar eiddigcdd yr 
Anghydffurfwyr dros egwyddorion byw- 
ydol eu cyfundrefn. Y mae yr hoU 



Digitized by 



Google 



HANESION. 



227 



drafod a fa ar y pwnc wedi tueddu i 
ddarostwng edmygedd y blaid ryddfrydig 
at Mr. Forster, a dweyd y lleiaf. Yr 
ydym yn eredu y buasem yn llawer mwy 
diogel yn llaw Mr. Disraeli nag yn ei law 
ef; o leiaf, cawsem elyn mwy wyneb- 
agored a dealladwy. Y mae y gorawydd 
a amlygai i gadw ac i adgyfnerthu yr 
ysgolion sectol, yn rhedeg yn erbyn ein 
syniadau ni ar addysg; ac nid ydym yn 
canfod un mesur yn gyflawn, hyd nes y 
mabwysiedir ífordd esmwyth i'r sefydl- 
iadau pleidiol i doddi yn raddol ac yn 
naturioi i'r gyfundrefn newydd. Yr oedd 
Iluaws mawr o gynnygion am welliantau 
i ddyfod gerbron y Ty. Yr oedd gobaith 
Ued gryf yn meddwl llawer fod cynnyg- 
îad Mr. Henry Richard yn un tebyg o 
nno y blaid ryddfrydol, ond ar ol dadl 
faith am nosweithiau, ni chafwyd ond 60 
i bleidio drosto, ac yn mysg y mwyafrif 
o 421 yn ei erbyn, y mae yn ddrwg 
genym weled ambell enw a ddysgwyliera 
ei gael ar yr ochr arall. Ond gan fod yr 
ysgrif yn awr o fl len pwylUor yr hoU 
Djj i gael ei beimiadu bob yn frawddeg, 
y mae gobaith y gellir tynu o honi ei 
rhanau a gyfrifwn ni yn anghyflawn, ac 
- y dygir i mewn iddi rai gwelliantau. Nid 
yw fel y mae yn boddio un blaid. 

Dygodd Mr. Watkin Williams ei gyn- 
nygiad yn mlaen, Mai 24. yn unol â'r 
rhybudd a roddasai, am ddiddymiad yr 
Eglwys Sefydledig yn Nghymru. Cefn- 
ogwyd ei gynnygiad gyda grym mawr 
gan Mr. Osborne Morgan. Peth hynod 
oedd gweled dau o fcibion parsoniaid 
Cymreig— un yn cynnyg, a*r Uall yn 
eilio, y fath fesur yn Senedd Prydainl 
Rhuthrodd Mr. Gladstone, gan amlygu 
Uawn cymaint o frys ag a weddai iddo, i 
dagu yr ysgrif cyn i'w chefnogwyr gael 
amser i ddweyd gair oM phlaid. Traethodd 
y Prifweinidog rai pethau ar safle cyfer- 
byniol yr Eglwys ac YmneiIIduaeth yn 
Nghymru, sydd yn dangos tuhwnt i ddadl 
nad y w, er maint ei wybodaeth a'i gyf- 
leusderau, wedi amgylfred gwir ansawdd 
pethau yn ein mysg. Pe buasai yn am- 
canu at foddhau yr oflfeiriaid, y rhai a*i 
gwrthwynebasant ac a'i difrtasant yn yr 
etholìad diweddaf, ni allasai wneud hyny 
yn fwy effeithiol. Y mae yn Uawn bryd 
i rywun agor ei lygad i weled pethau fel 
y maent. Gwnaeth llythyrau Hiraethog 
dipyn at ei aii enedigaeth, ac nid ydym 
yn credu y gall ysgrifbin ein hybarch 
gy faill aros yn esmwyth yn hir ar ol 
darllen araeth y Prifweinidog. Nid oedd 
Mr. WiIIiams yn bwriadu rhanu y Ty, 
drwy gymeryd pleidlais. ond gosodwyd ef 
dan orfodaeth i wneud hyny drwy ben- 
derfynolrwydd Mr. Fawcett, yr aelod 
dall. Yr oedd Ilawer o gyfeiUion y mesur 
allan o*r Ty, gan na thybient y gelwid am 



eu pleîdlais. Yr oedd 45 dros y cynnyg- 
iad, a 209 yn ei erbyn. Yr oedd amryw 
o'r blaid ryddf rydol wedi aros draw,; ond 
yr oedd yn ddrwg genym weled enwau 
rhai o aelodau y blaid sydd yn Nghymru 
ar restr y gwrthwynebwyr. Yr oedd 
cael 45 o bleidleisiau o dan amgylchiadau 
anffortunus, na wna un Iles i*w hail ad- 
rodd, yn ymddangos i ni yn gychwyniad 
da yn yr iawn gyfeiriad. Y tro nesaf y delo 
y pwnc flaen y Ty, bydd ystori y rhan- 
iad yn dra gwahanol. Bydd genym air 
iV ddweyd yn ein rhifyn nesaf ar amryw 
ysgrifau y teimlir dyddordeb ynddynt 
gan y dosbarth Anghydffurfiol o ddeiliaid 
ei Mawrhydi, megys ysgrif Agoriad y 
Prifysgolion, Agoriad y Mynwentydd, 
Lleoedd i godi Ysgoldai ac Addoldai, 
&c. 



MOBSAU Y DOSBABTH UCHAF. 

Y mae y misoedd diweddaf wedi dad- 
orchuddio ffeithiau sydd yn profi fod 
ansawdd moesoldeb yn is nag y dylai fod 
yn mysg y rhai a restrir fel boneddigion. 
Yr oedd y prawf hir a fu yn llys yr 
ysgariad, ar achos Lady Mordaunt, yn 
rhoddi cipdrem ar annuwioldeb yn ei 
ffurfiau mwyaf gwrthun, ac yn temtio 
athrod i lefaru yn hyf am rai o aelodau y 
teulu brenhinol. Yn wir, y mae adrodd- 
iadau llys ysgariad yn anurddo ein 
newyddiaduron, ac wedi peri i lawer 
ddadleu dros gadw gweithrediadau y 
swyddfa hòno yn ddirgel. Ond er mor 
boenus y w edrych ar bethau o'r fath yn 
cael eu dadlenu, yr ydym yn credu, ar y 
cyfan, fod cymdeithas yn fwy diogel 
drwy eu gwneud yn hysbys. 

Y mae dosbarth o ddynion ieuainc o 
radd uchel, wedi bod yn tynu sylw yn 
ddiweddar, drwy ymwisgo mewn diUad 
menywaidd. Y mae ein darllenwyr yn 
ddigon cydnabyddus â chyfraith yr Ar- 
glwydd i goflo fod gwaharddiad pendant 
i'r fath ymddygiad: « Na fydded dilledyn 
gwr am wraig, ac na wisged gwr ddülad 
gwraîg; o herwydd fliaidd gan yr Ar- 
glwydd dy Dduw bawb a'r a wnel hyn." Y 
mae y gwŷr ieuainc hyn yn perthyn i*r 
dosbarth uchaf mewn cymdeitbas. Yr 
oedd llygaid yr heddgeidwaid yn eu gwyl- 
io er*8 oddeutu dwy flynedd. O'r diwedd, 
daliwyd rhai o honynt, a dygwyd hwy 
gerbron yr heddynad. Fel yr oedd y 
prawf yn myned rhagddo, yr oedd cymer- 
iadau y rhai cyhuddedig yn ymddangos 
waeth waeth o ddydd i ddydd, a*r diwedd 
fu iV hanfon i garchar i gymeryd eu 
prawf. Yr oedd y ffaith fod yr hedd- 
ynad wedi gwrthod meichnîaeth drostÿnt, yn 
profi fod yr achos wedi gwisgo ffurf 
ddifrifol. Anfonwyd oddeutu deg ar 
hugain o warantau allan i ddal gweddiU 



Digitized by 



Google 



HANESION. 



o'r fintai lygredig, a ífoîsant i wledydd 
tramor anì ddiogelwch. Y mae un o 
honyat, sef Arglwydd Clinton, brawd i*r 
Duc o Newcastle, we<ìi ei gymeryd ym- 
aith gan angeu, i sefyll o tìiten brawdle 
yr Anfeidrol. Yr ydym yn barnu fod 
mwy o rinwed(í yn y bendefigaeth ynawr 
nag a fu efallüi erioed, ond yr ochr hyny 
y mae yn ddiddadl fod llawer iawn o 
bydredd yn mucheddau lluaws mawr o 
bobl gyfoetiiog ac urddasol y deynias. 
Y mae hyn yn brawf fo«i angen ani ryw- 
beth mwy eífeithiol nag addysg i newid 
nnsawdd foesol dyn. Y mae y wlad yn 
dyfod yn raddol i ddysgu rhoddi " parch 
i'r hwn y mae parcíi yn ddylclus," ac y 
mae y dydd yn nesâu, pan na fydd cyf- 
oeth mawr, na theitlau urddasol, yn 
ddîgon i ddiogelu parch i'w perchenogion, 
os byddant yn amddifad o'r rhinweddau 
sydd yn rhoi gwir urddas ar fy wyd. 



BU FARW. 

Mai 15, wedi oddeutu chwe* mîs o gys- 
tudd, Miss Ann Hoberts, Glau'rafon, 
iyiorfa. Nefyn, yn 19 mlwydd oed. Der- 
byniwyd y chwaer ieuanc ac anwyl hon 
yn aelod o eglwys Criat tua 4 neu 5 ral. 
yn ol, gan y Parch. J. Thomas, yii Le'r- 
pwl. O hyny hyd angeu, ymddygodd yn 
addas ì'r broífes urddasol oedd arnL 
Ymdrechodd ymdrech deg, gorphenodd 
ei gyrfa mewn tangnefedd, cadwodd y 
ífydd.— *-Yr oedd iddi air da gan bawb, 
a chan y gwirionedd ei hun.'* Ni wnaeth 
ac ni ddywedodd ddim erioed i beri gofíd 
i*r teulu, a chynhwrf yn y gymydogaeth; 
ac ni alwyd swyddogîon yr eglwys y 
perthynai iddl at y gorchwyl gofiiius a 
galarus o'i dysgyblu a'i cheryddu am ei 
geiriau a'i hymddygiadau. Yr oedd er 
yn blentyn wedi ei dysígu i ofni yr Ar- 
glwydd, a dysgodd ofn Duw iddi hithau 
gilio oddiwrth ddrygioni, i beidio â 
phechod, ac i "ymwadu âg annuwioldeb 
a chwantau bydolj gan fyw yn sobr, ac 
yn gyfiawn, ac yn dfiuwiol, yn y byd 
sydd yr awr hon." Sicrhäodd fel hyn 
iddi ei hun gysur cryf erbyn adeg 
gyfyng, ac amgylchiad pwysig marwol- 
aeth. Ymadawodd yn orfoleddus, gan 
roddi tystiolaeth glir fod ganddi undeb 
ífydd â Mab Duw, yr hwn f u farw drosti, 
fel y dy wedodd, " A gobaith da— gobaith 
ni chywilyddia." Yn y modd yna y 
collasom ein golwg arni, y cymerwyd hi i 
ogoniant, ac yr aeth i mewn i lawenydd 
ei Harglwydd. Bydded y tro yn fendith- 
iol i'r ardal a'r eglwys hon; ac i'r fam, y 
chwiorydd, a'r brodyr, sydd wedi eu 
gadael i hiraethu ar ei hol. Bydded idd- 
ynt oll gyda difrifwch geisio yr un 
grefydd a hithau, gwasanaethu yr un 



Duw gyda'r un raanylrwydd, fel y gallont 
hwythau gy farfod àg angeu yn llawen, a 
chael cydgyfodi yn y boreu mawr ar wedd 
eu Trynwr bendigaid. Ynigasglodd tyrfa 
fawr y dy»ld Gwener cani^nol, i hebrwng 
yr hyn oedd farwol o honi i'r fynwent 
newydd. Byd-led y Uanerch y mae ei 
llwch yn gorwedd ynddi, yn cael parch 
teilwng o fan ag y mae un hoff gan yr 
lesn yn gorwedd.- R. Kobkrt8. 

Mehetìn 23, Mrs. Dorotliy Roberts, 
gwraig Cadben J. lioberts, y Schooner 
"Mary," o'r Ìiortli, gerllaw Porthmadog, 
yn C6 mlwydd oed. Anaml yn ystod ei 
hoes y bu y wraig hon yn dilyn ei gwr ar 
ei fordeithiau. Pan yn myned ar ei daith 
ddiwedilaf o Barrow i Gaerdydd, anfon- 
odd i wahodd ei brioil i dd'od ran o'r 
ffordd gydag ef, ac y troai i St. Tudwelta 
Road i w chyrchu. Derbyniodd y gwa- 
huddiad, gan fod yr adeg ar y flwyddyn 
yn íauteisiol i gymeryd mordaith. Oddeu- 
tu tri o'r giOL'h boreu y 23, rhedwyd y 
llong gerllaw y Mumbles, gan ager-lestr 
nerthül; ac mewn llai o amser nag a 
gyiuer i ysgrifenu liyn o liaues, suddôdd 
ir gwaelod! Yr oedd Mrs. R. yn ei 
gwely ar y pryd, a methwyd a'i chael 
alUn o'r caban, er fod un o'r dwylaw 
weiii cael gafael yuddi. Cafoddpawb o'r 
dynion eu by wyd dr wy ddianc i'ragerlong, 
yr hon a'u cludodd i Abertawe. Yr 
oedd Mrs. Roberts yn wraig grefyddol, 
yn aelod gwreiddiol o Salem, Porth- 
madog; wedi hyny o Siloam, Morfa 
Bychan. Symudodd wedi hyny i'r Borth, 
ac yr oedd yn un o'r rhai a ffurflasant yr 
eglwys gyntaf yn y Ile hwnw. Yr oedd 
yn adnabyddus i'r gweinidogion,aceraill, 
a ddeuent i suppìio i'r capel newydd. Y 
mae yr î.mgylchiad hwn wedi tafla 
cwmwl dros y gymydogaeth, ac wedi 
peri tristwch a hiraeth mawr, yn neill- 
uuol yn mhlith brodyr a chwiorydd eref- 
yddol y chwaer hon. Nid oedd neb yn yr 
ardaloedd hyn yn meddu cymeriad cref- 
yddol mwy cyfan na hi. Cafodd fyned i 
mewn i'r bywyd heb deiralo loesioii 
marwolaeth. Ychydig o eiliadau a gy- 
merodd iddi grocsi o ganol iechyd i ganol 
gogoniant. Gadawodd wr a dau o feibion 
i alaru ar ei hol. Y mae cydymdeimlad 
yr ardalwyr yn eu caulyn, a gwell na'r 
cyfan, yr Hwn sydd yn cydymdeimlo â'r 
holl saint, yn gymhorth iddynt yn ea 
cyfyngder. 

Mehefin 27, yn 75 ml. oed, yn Bryndu, 
Llanelltyd, Mr. Robert Lewis. Gwndwn, 
Ganllwyd. Bu yr ymadawedig yn ddiacon 
ffyddlon gy da'r Annibynwyr yn y lle am 
lawer o flynyddoedd. Gellir dweyd ei fod 
y n " was da a ffyddlawn," a chafodd fyned- 
iad helaeth i'r trigfanau dedwydd. Cladd- 
wyd ef yn mynwent y Ganllwyd y dydd 
Gwener canlynol. 



Digitized by 



Google 



Cymanfa Arfon. — Gorphenaf 19 a'r 20, yn 
Mhorthmadog. Cynnadledd y dydd cyntaf am 
2.— W. A. 

[Dtwj amryfiuedd gadawyd yt hyabysiad nchod aUan o*r rhifyn diweddal-^ÄBo]. 



Cymanfa Mon — A gynnelir yn Nghaergybî, 

Mawrih a Mercher, Gk>rphenaf 26 a'r 27. Y gTnnadledd am 2 y dydd 
cyntaf.— W. G. 



Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd. — 

Cynnelir y cyfarfod uchod yn Morfa, Nefyn, Awst 1 a'r 2. Y gynnadledd 
am 2 y dydd cyntaf. — C. Jonbs, Ysg. 



Cyfarfod Chwarterol Mon. — Cynnelir hwn yn 

Cana, Llun a Mawi'th, Awst 8 a'r 9. — T. Williahs, Ysg. 



Cymanfa Liverpool a Birkenhead. — Cynnelir 

yr uchod eleni ar y 9, 10, 11, a'r 12, o Pedi. — Gborge Oweits. 



Digiti 



tizedbyG00gIe 



Allan oY Wasgr, pris 3b. mewn Uian hardd a llythyrenau goretir- 

eâig ; neu 3s. 6c. mewn byrddau cryflon, a llythyrenau 

ac ymylau goreuredi^, gyda darlun o'r Hen Olygydd, 



COFIANT 

T DIWEDDAR BÄRCH. C. JONEÍ 

HBN OLYGYDD Y DYSGBDYDD. 



DAN OLYGUETH 

Y PAECH. R. THOMAS, BANGOR. 

F»è arehebion r«î hanfon t Mr, O. ThomaSf Tyst Cÿmreiŷ Office^ Old Post Ojffi^e 
Plactf Liverpool; neu i Mr, C lî. Jones^ Llanfyllinf Oswestry, 



PWYLLOOH BLYNYDDOL Y DYSGEDYDD A'R ANNIBYNWR. 

Wedi ei oliiririo o Bangor, Mehefin. 8fed, i Ddolgellau, Awst 30, am 1 1 o'r 
jfloch. Dysgwylir presenoldeb cymaint ag a allo o'r ymddiriedolwyr äc 
;aelodau j pwyllgor, — C. R. Jones. 



pigitized by VjOOQIC 



Digitizi 

ttäi 



BMÍ. 58i. 



Pìis ic 



-r^a.&Yi.;^^> 



Cyt riâ. 



Y DYSGEDYDD: 



ÖYDA*R HWN YR ÜNWYD 



YR ANNIBYNWR. 



AWST, 1870. 



Y OYNNWYSIAD. 

Y Mab8 Cbnadol:— Cenadon Enwog— VII. Henry Martyn.... 229 

DüwiNTDmAETH:— Noah a*i Arch ^ 234 

Haelioni 238 

Bywgraffiabth:— Mrs. Thomas, Vrowen.... , 241 

Barddoniaeth:— Yr Annuwiol yn Marw! 245 

Y Môr 245 

YGweithiwr „ ..,., 246 

Yr Aelwyd 247 

Y Milwr Ysbrydol 247 

Addysg:— Rhwystrau i gyrhaeddyd manylrwydd mewn Gwybodaeth 

Grefyddol 247 

Y Dyddiau hyn— Papyr a ddarllenwyd yn Nghymanfa Porthmadog 250 
CoFNODiON Enwadol:— Cyfarfod Cenadol Sir Benfro 256 

Undeb Ysgolion Sabbathol Annibynwyr Glàaau Gwyrfai 256 

Cymanfa Porthmadog •*.... 256 

Agoriad Capel Chwilog .... 257 

Marwolaeth a Chladdedigaeth Mrs. J. Williams, Tycoch, Tregynoa, 

diweddar o Groesoswallt .. , .,., , . 257 

Hanesion:— Y Rhyfel. i58 

YSenedd ., 259 

Esgorodd, Bu Farw ., 260 

Yr EUw ^^ ^— .— ^ ■ ~w~ ft yç^ O-weimdogrion 

at ^^Ji^ ^^g ìif *; t['^ . a Phregethwyr 

gynnorthwyo ^ K B^^^^^H T^ oedranus. 




DOLGELLAUî 

ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM 



HÜG, 

Oigitized by 



'€%Ie 



at $ín 49ot)rlitt)pr« 



T MAB yr Tssfrifon canlynol yn y •wyddftt:— Chwaer ymadawedig, Drjch yt Areiihfa, 
CrÌ8 Enaid dijmgeledd, lesu yn werth ei weled ; ^arcUbnîaeM— Golygfa o ben Moel 
y Gest, Y Milwr, Crist y Meddyg da, I Tsgolfeistres alluog, Cwsg. Ar farwolaeth 
W. Jones; PcrorÛMtA— Cnnedda (Sol-fa), Light Biigade, COYetdale, Bozrah, Cefnjrr- 
owen, Judgmenty Bethaaida, Bosrah, Dasiascus, St Dayid, Trnscott, Llanystumdwjr. 



COLEGDY NEWYDD ANNIBYNOL Y BALA. 

Ctfrifir y bydd y draul odilentii £8.000. Rhoidir pum* mlynedd o amser, sef o 
ddechreu lonawr, 1870, hyd ddiwedd 1874, i dalu addewidion a wneir at yr adeilad. 

TSOniFBNTDDIOir— 

8. EVANS, Llandbola; T. DAVIES. Llanklli; E. WILLIAMS, Dinas; 
B. S. WILLIAMS, Abkbhonddo. 



Cyfres o Danysgrifiaduu at y Coleydy, 



?arch.B. S WiIIiams, Aberbondda 
„ W. TbomaB, BwloliDewydd . 
„ T. Dayies, Llandrillo 
„ W. Edwards, Aberdare 
„ J Roberts, Conwy ,, 

Mr. Joeeph Eyans, O-westry 

Mr. E. Rowlacds, L'anegryii •• 

Parch. T. Roberts. LlanddeoMUit 

Mr. MorrisETans, Dìnaa .. 

Mr. Jobn Evanf>, Tal\ bont . . . 

Parch. R. Thoraas. Llanelltyd .. 
„ B. nriffiths, Templeton 
„ B. Lumley. B«vIchyflV*idd •• 
,, H. Morsans, Sammah . 

„ T L. Jones. Machen •• 
„ S. R.. Dolgellau 
„ W Perlcins Pennal ,. 

Mr. G. Price, Corsygamedd.. 

Parch. J. Jones, LlHTigiwc • • 

,. J Williams, Maentwrog • 

Mr. O. Jones. Tanybwlch. do ■• 

Mr. R. Jones. lilae Ancbor. P(Vthmaâog 5 

Pftrch. T l>avie8, Llanelli 

Mr. T. Thomas Ty'nywem Pontypridd 

Pftrcb. R. Trebor Jones, Meiíod .. 
- „ J; Jones Barmouth .. «. 

„ J. Prítcbard Graigfechan .• 

Mr. J. Ẁ. Parry Bethesda .. 

PArch. R M. Tboraas, L'anawchllyn 
„ L. P. Humphreys Owmtwrch 
„ J Thomas. Tabemacl, LÌTerpool 
„ T Jones. diweddar Middlefiboro 

Mr. 6. R Reee, Llanelli.. 

Oyfaill 



£ 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
7 
6 
5 
B 
6 
6 
5 
B 
5 
6 
C 



£ 8. a 

Pftrch. M. D. Jones, Bala •• .. 100 

J. H Jones, Y»w., Aberdyíl •• 100 

R. Hughes, Ysw., Treforris .. .. 100 

Parch J. Peter, Bala .. .. 60 

Oyfaill i'r Áthrofá 60 

J. J. Jenkins, Ysw., Maer Abertawo 60 

Ewyllysiwr da i'r Athrora .. .. 60 

Paroh. D. Rees, Oapel Mawr .. 20 

„ Dr. Pan Jones, Mostyn .. 21 

„ R. Williams, Llundain .. 20 o 

„ R. Thomas, Bangor .. .. 20 

„ H. E. Tbomas. Pittsburgh 16 12 

Mr. W. Hagbes. Printer .. .. 16 

Parch. D. M . Jenldns, Newtown 10 

„ J. 0. Williams, Aberllyfeni .. 10 

„ E. Wir.iams, Dinas .. 10 

., O. Jo.ies, Ysia.yfera .. .• 10 

,» £. Rropheu, Tanymarlan.^ 10 

„ E. KvanF, Oaemarfon •• 10 

„ L. Jones, Ty'nycoed .. 10 

„ J . Lewis, Oo.-wen .• .. 10 

., I . Roberts, Llanfair .• 10 

„ J. Morrís, Llaiiihaiadr .• 10 10 

Mr. T. Lioya, do. .. 10 10 

Mr. M. Jones, do. .. .. 10 

Parcb. R. M. Jones, BagiUt .. 10 

„ H. Rees, Oaer .. .. 10 

Mr. D. JTones. Ty'Dycomol .. 10 

Parch. L Tbomas, Towyn .. .. 10 

„ W. R'berts, Liverpool .. 10 

„ Z. Matbers, Ffestiniog .. 10 

„ R. Rowlands, Aberaman.. 10 

Hr. J D. Jones, Rathin .. .. 10 10 

Mr. T Jones, do. • . . • 10 10 

Parch. D. 8 Thomas, Glandwr .. 10 

Bydd y cnssrlyddion canlynol, o hyn i ddiwedd Tachwedd nesaf, yn mjned trwy 
chwe' 8ir y Gogledd i gasgla at v Colegdy : — Mon, Mr 8tephen«, T inymarian. Árfòn» 
Mr. Eyans. Caernarfon; a Mr. Nicholson. Treflyt. Dinhych, Mr. Wiiliams. L1ondain« 
aMr. Jenlcins, Drefnewyd<l. Fflint. Mr. Roberts, Goedpoeth; a Mr. Rowlands. Rhoi. 
Meiríon. Mr. Thomas, Bangor; a Mr. Bdwardf, Aberdare, Maidir/o, Mr. Robertti 
TaBygriaiau; a Mr. Roberts, Caeraarfoii. 

Gitrphenaf, isÿa 



6 

5 

C 

fi 

6 

5 

6 

6 

5 

3 10 

3 

8 10 



o. 


































f 



Digitized by 



Google 



Y DYSGEDYDD: 



gyda'r hwn y mae yr "annibynwr" WBDI EI ÜNO. 



I^ iHftaeö «enalio!. 



CENADON ENWOG. 

VII. HENRY MARTYN. 

Pbiodol y dywedwyd, mewn cyfeiriad at y dyn ieuanc atbrylitbgar, enw 
yr hwn a welir uwchben ein hysgrif bresenol, fod ei fywyd yn un o*r 
gwaddoliadau ardderchocaf a gafodd y byd o gwbl, mewn amseroedd 
diweddar. Ni chyrhaeddodd lawn cymaint o enwogrwydd ag a gy rhaedd- 
wyd gan Carey ac eraill y buom yn sylwi ar eu hanes, oblegid yr oedd efe 
yn ei fedd cyn bod yn ddeuddeg ar hugain oed. Etto, y mae rhywbeth yn 
rhyfedd, îe, yn rhamantus hefyd, yn hanes Henry Martyn, rhagor braidd 
un cenadwr y gallwn feddwl am dano. Yr oedd ei ysbryd mor rhydd 
oddiwrth bob teimladau hunangeisiol, ei awyddfryd i lesâu eneidiau mor 
angerddol, ei egniadau i helaethu terfynau tir Emmanuel mor synfawr, a 
chyda y cyfan, yr oedd ei ymarweddiad ef mor ddifrycheulyd a santaidd, 
fel y teilyngai gael ei restru gyda dosbarth uwch o grefyddwyr, nag y deuir 
i gyfarfyddiad â hwynt, oddieithr yn dra anfynych. Pe gwelid llawer o rai 
tebyg iddo yn cyfodi i fyny yn yr eglwysi y dyddiau hyn, naturiol fyddai 
credu fod gwawr y milflwyddiant ar fin ymdori ar y byd. 

Ganwyd Henry Martyn yn Truro, Cornwall, yn y flwyddyn 1781. 
Trwy ei dalentau a*i ddiwydrwydd, llwyddasai ei dad i ymddyrchafu i 
sefyllfa uchel yn y byd. Fel y treiglaì blynyddoedd yn mlaen, gwelid fod 
Henry yn perchenogi galluoedd o radd uwch na chyffredin, ac yr oedd hyn 
yn annogaethol iV dad benderfynu rhoddi iddo addysg o'r fath oreu. . Yn 
ganlynol, wedi iddo yn gyntaf fwynhau y manteision penaf oddeutu cartref, 
fe*i hanfonwyd, pan yn unarbymtheg oed, i un o Golegau enwog Caergrawnt. 
Sylwid yno ei fod yn facbgen caredig iawn pan mewn natur dda; ond os 
cyöroid ef, elai i dymherau pur ddrwg ambelì waith. Trefnodd Bhaglun- 
iaeth fod iddo gael yn mhlith ei gymdeithion, o leiaf, un llanc ieuanc o 
anian grefyddol iawn, a bu ei gy dnabyddiaeth â hwn o fwy o lesâd iddo 
nag y gallwn yn awr ei fynegu. Yr oedd ei chwaer ieuangaf hefyd yn 
nodedig o ran crefyddolder ei hysbryd, "ac ymddengys mai drwy ei chy- 
nghorion a'i rhybuddion caredig hi, yn benaf, y dygwyd ef i benderfynu 
cyflwyno ei hunan i'r Arglwydd. Pan oddeutu pedairarbymtheg oed, bu 
farw ei dad yn dra disymwth, ac efíeithiodd yr amgylchiad er dyfnhau ar ei 

AwsT, 1870. p 



Digitized by 



Google 



230 Y MAE8 CENÁDOL. 

feddwl y cyfan o'r argraffiadau a dderbTiiìasid ganddo yn flaenorol. Oddi- 
wrth weinidogaeth efengylaidd y Parch. Charles Simeon, yr hwn oedd yir 
iynu sylw mawr yn Nghaei'grawnt y pryd hwnw, ymddengys iddo hefyd 
dderbyn goleuni a budd, i raddau anghyâredin. Rhwng pob peth, yr oedd 
efe bellach o ddifrif fel ymgeisydd am fywyd tragwyddol; ac etto, nid ydoedd 
wedi diofalhau dim gyda golwg ar ei waith fel efrydydd yn y Coleg. Yr 
oedd ei gyrhaeddiadau mewn gwahanol ganghenau o ddysg yn synfawr. 
Yn mis lonawr, 1801, cyn ei fod prin ^m ugain mlwydd oed, cyhoeddwyd 
ef yn Senior Wrangler, ac nid oedd yn Nghaergrawnt ddim mwy o anrhyd- 
edd na hyny i neb ddysgwyl. 

Bwriad Henry Martyn ar y cyntaf oedd bod yn gjrfreithiwr, ac nid oes 
achos i ammheu na ddaethai ef i enwogrwydd mawr yn yr alwedigaeth. 
Ond yr oedd arfaeth lor wedi ordeinio yn wahanol i hyny. Mor eglur 
ydyw nad eiddo gwr ei fibrdd, a bod pethau bychain iawn, weithiau, yn 
offerynol i newid cyfeiriad meddwl dros y gweddill o'r oes. IJn diwrnod, 
dygwyddai y Parch. Charles Simeon siarad yn ei glywedigaeth, a hyny yn 
bur wresog, yn nghylch Dr. Carey, a'r gwaith mawr a gyflawnid ganddo 
yn yr Indm Ddwyreiniol, a bu hyn yn foddion i wneud argraff dwfíi ar ei 
feddwl. Yn bur fuan ar ol hyny, daeth coflant Brainerd, y cenadwr, i'w 
law, ac yn ebrwydd wedi dechreu ei ddarllen, teimlai ddyddordeb anghy- 
ffredin yn nghymeriad ac esiampl y dyn santaidd a Uafurus hwnw. 
CrybwyÙai yn ei ddyddlyfr ar ol hyn, fod ei "galon wedi ymgylymu am y 
dyn anwyl hwn;" a sylwai dro arall, na wnaethai un ysgrifenydd anysbryd- 
oledig erioed gymaint o ddaioni iddo ef ag a wnaethai Brainerd. Wedi 
ystyriaeth bwyllog, ac ymgynghoriad difrifol gerbron yr Arglwydd, pender-» 
fynodd, o*r diwedd, i ddilyn yn nghamrau Brainerd, a ch^mnygiodd ei hua 
fel cenadwr i Gymdeithas yr Eglwys Sefydledig, yr hon oedd newydd gael 
ei ffurfio ar y pryd. Ordeiniwyd ef i*r weinîdogaeth yn y flwyddyn 1803. 
Yr oedd gogwyddiad ei feddwl tuag India y Dwyrain, ond yr oedd llyw- 
odraeth India hyd yn hyn yn wrthwynebus i lafur uniongyrchól cenadon. 
Pa fodd bynag, meddyliodd ei gyfeillion ac yntau, y gallasai wneud llawer 
o les mewn ffordd anuniongyrchol i frodorion Indía, drwy fyned allan fel 
Caplan yn ngwasanaeth yr East India Gom'pany. Llwyddwyd i gael 
appwyntiad iddo yn y cymeriad hwn, yn y flwyddyn 1805. Meddylid iddo 
lafurìo yn unig yn mhlith Ewropiaid, yn filwyr ac eraîll; ond elai ef allan 
gyda bwriad, can gynted ag y byddai drws yn agor yn rhy wle, i droi ymaith 
at y paganiaid. Yn eu plith hwy, mewn modd arbenig, y dysgwyliai gael 
byw a marw. Nid er mwyn ei gyflog fel Caplan, gan hyny, y gadawai efe 
Loegr, ond er mwyn Crist; a phan yn cefnu feily ar ei wlad, yr ydoedd o 
ran ei feddwl — fel y dygwyddodd hefyd mewn ffaith — ^yn cefnu ami am 
byth. 

Costiodd i'w feddwl, gan mor sensiH^e ydoedd yn naturiol, aml loes, 
yn ddiau, yn y rhagolwg ar ymadael oddiwrth gylch mor luosog o geraint 
a çhyfeillion ag oedd ganddo. Yn mhlith y rhai olaf yr oedd un ag yr 
oedd ei hawddfyd yn agos iawn at ei galon, sof ei "anwyl Lydia," a bwriad- 
ai rywbryd, os byddai pethau yn ffafriol i hyny, ei gwahodd drosodd ar ei 
ol, fel y byddai iddo yn gymhar bywyd. Cychwynodd am India mewn 
llong o'r enw Union, yr hon a adawai Falmouth ar y lOfed o Awst, yn y 
flwyddyn rag-grybwylledig — 1805. Yr oedd rhyfel y pryd hwnw rhyngom 
â'r Dutch yn Mhenrhyn Gobaith Da, a chludai yr " Union " felly nifer mawr 
o filwyr, heblaw ei bod yn hwylio yn nghwmni pump o longau rhyfel, a 
chryn hanner cant o transporU, O herwydd salwch, yn nghyda therfysg ar 



Digitized by 



Google 



T MABS CEHADOL. 231 

y bwrdd, yn gystal a'r stormydd oedd yn caro oddiaUan, ^rr oedd y fordaith 
iddo yn un fiinderog a phoenus iawn. Wedi cyrhaedd y Capey rhaid oedd 
i'r Uong aros yno am gryn yspaid. Ni buasai cymaint o achos cwyno 
oblegid hyny, oni b'ai am y rhyfel. Ymladdwyd yno frwydr erchylly a bu 
galwad ar ein gwron ieuanc i weini mewn pethau ysbrydol i dorf o glwyf- 
edigion yn yr hospitaí^ yn mhlith y rhai yr oedd Uawer na chymerent 
nemawr sylw o ddim a ddy wedai pan ar y fordaith tua'r Capé. Cyn troi 
allan am India, mwynhaodd Martyn yr hyfiydwch o weled Yanderl^emp, 
a'r rhai a lafurient gydag ef yn y parth hwnw o Affrica. Parodd hyn, yn 
ol ei dystiolaeth ef ei hun, lawenydd annysgrifiadwy i'w galon. Gadawodd 
y Cape ar y 5ed o Chwefror, 1806, a chyrhaeddodd Calcutta, wedi mordaith 
enbyd, ar y 15fed o fis MaL 

Efieithiai poethder yr hin yn ddifrifol ar gy&nsoddiad gwanaidd ein 
cenadwr yn awr. Bu am rai dyddiau yn ei wely ar ol glànio, a theimlai 
mor lesg, fel yr anobeithiai braidd am adferiadj ond gwellhaodd yn gyflym, 
a dechreuodd bregethu i'r cynnulleidfaodd Seisnig yn Ëglwysi Caìcutta, cyn 
pen nemawr o wythnosau. Gan fod Serampore mor agos, nid hir y bu efe heb 
ymweled â'r brodyr athrylithgar oeddynt yn Uafurio yno. Annogid ef gan 
y rhai hyn i ddechreu astudio iaith Hindwstan yn ddioedi, a theimlai Carey 
a Marshman awydd mawr i sicrhau gwasanaeth ysgolhaig mor wych, yn 
arosol yn y fan hòno, rhag y dygwyddasai i un o honynt hwy gael ei gymeryd 
o'r byd yn ddîsymwth. Ond nis gallasai efe feddwl am aros yn hir mewn 
Ue oedd eisoes yn mwynhau cynnifer o fanteision Crístionogol, — hiraethai 
yn hytrach am ymwthio yn mlaen i ganol torfeydd nad oedd neb etto yn 
go&lu dim am eu heneidiau. Wedi bod yn dysgwyl am rai misoedd, der- 
byniodd appwyntiad i fyned i orsaf Dinapore, gerllaw Patna. Ychydig 
ddyddiau cyn iddo ymadael, oyfiBtrfu y cenadon yn nghyd yn y fan lle yr 
arosai, i'w gyflwyno mewn gweddîau taerion i arweiniad a nawdd y 
Goruchaf. Yn ol tystiolaeth Henry Martŷn ei hun^ ^r oedd y gwasanaeth 
yn un bendigedig odiaeth. Y íath oedd y gorfoledd a firydiai i mewn i'w 
galon, fel y teimlai chwant i gael ei ryddhau o rwymau y cnawd, er mwyn 
cael ymuno yn moliannau uchel y seintiau perfieithiedig yn y nefl 

Saif Dinapore amryw gannoedd o filldiroedd o Calcutta. Pan yn cychwyn 
i'w daith, hebryngid ein cenadwr ieuano i'r bâd gan Dr. Marshman, a 
chyfeillion caredig eraill, pryd y treulid ychydig fynydau mewn gwasanaeth 
crefyddol, nas gallasai lai na bod yn un tra efieithioL Cyrhaeddodd Martyn 
ben ei daith yn ddiogel, Tach. 26, 1806. Yr ydoedd yn ngorsaf Dinapore, 
ar y pryd, 400 o filwyr, gyda 45 o swyddogion; ao yn mhlith y rhai hyn, 
wrth reswm, y dysgwylid iddo lafurio yn uníg. Gan nad oedd yno le 
pwrpasol at gynnal addoliad cyhoeddus, rhaid oedd cyfarfod y dynion ar y 
Sabbathau yn y batracts, Ar waelod y drutn fawr oedd gan y band y 
dodai efe Iyfrau y gwasanaeth i orwedd y Sul cyntaf y bu yn gweinyddu 
iddynt, a chan nad oedd yno le i'r milwyr eistedd, meddylid nad gwiw oedd 
cynnyg traddodi pregeth nes y ceid gwell trefíi ar bethau; ac felly y bu. 

Cy&rfu yn Dinapore â chyfeillion caruaidd nid ychydig. Yn eu plith 
yr ydoedd un Cadben Sherwood, yr hwn a ragorai mewn tynerwch a ffydd- 
londeb. Yr oedd Mrs. Sherwood, heblaw bod yn fonŵidiges grefyddol 
iawn, hefyd yn awdures o gryn enwogrwydd. Trwyddi hi, cawsom ein 
breintio â dysgrifiad tarawiadol o ddynsawd Henry Martyn, yn y cyfnod 
dyddorol hwn ar ei fy wyd. Sonia am ei wallt melynwawr, ei dalcen uchel, 
a'i wynebpryd gwelw, dynodiant yr hwn ydoedd mor ddysglaer, mor 
ddeallgar, ac yn pelydru i'r fath raddau, gan gariad nefolaidd, fel ag i 



Digitized by 



Google 



232 Y MAES CENADOL. 

Iwyr ennìll sylw, a chyffroi synedigaetli pob un a edrychai arno. Gyda 
hyn, yr oedd efe yn gynllun mor bei-ffaith o foneddwr ag a allesid bjth. 
weled. Etto, nid oedd dim o'i ddeutu yn hynotach na'i sel dros ledaeniad 
teymas y Gwaredwr yn y byd. 

Yr oedd ei lafur yn mhob ffordd, tra yn Dinapore, yn ddirfawr. Gan 
ddilyn cynghor y brodyr aiddgar yn Serampore, treuliai gryn lawer o ainser 
i efrydu yr Hirûdwstanee, Cyn pen hir, yr ydoedd wi-thi yn egnîol gyda y 
gorchwyl o gyfieithu y Llyfr Gweddi Seisnig, yn gystal a'r Testament 
Newydd, i'r iaith hòno. Gyda y gweithydd hyn ar ei law, sefydlodd bump 
o ysgolion i bl£int brodorol, yn Patna a Dinapore, a hyny ar ei draul ei 
hun. Yn y man, dechreuodd gjmnal ail wasanaeth ar brydnawnau Sabbath, 
ar gyfer y merched a'r gwragedd brodorol a ddalient gysylltiad â'r fyddin. 
Weithîau, byddai oddeutu 200 o honynt yn bresenol, a rhaid oedd i'r 
gwasanaeth hwn fod yn yr iaith rag-grybwylledig. Ar ol hyny, arfeiTd 
ymweied â'r hospiíal, ac yna yn yr hwyr, cadwai gyfarfod yn ei dŷ ei hun, 
er mwyn y rhai hyny o'r milwyr a ewyllysient ymofyn yn fanylach âg ef 
yn nghylch ffordd iachawdwriaeth. Oyfarfyddai â hwynt yn fynych hefyd 
ar nosweithiau yr wythnos. Heblaw a enwyd o lafur, yr oedd ei ddyled- 
swyddau fel Caplan, ar brydiau, yn galw am iddo deithio i gryn bellderau, 
ar wahanol fathau o negeseuau. TJn tro, darllenwn am dano ynteithio 70, 
a thro arall 100 miUdir o ffordd, i weini y ddefod briodasol. Nid oedd 
helaethrwydd o lafur, pa fodd bynag, yn effeithio un math o flinder i'w 
feddwl, — y peth mawr oedd yn ei ofidio beunydd ydoedd, hwyrfrydigrwydd 
y bobl o'i ddeutu i wrando ar leferydd Mab Duw yn yr efengyl. 

Arosodd Martyn yn Dinapore hyd Ebrill, 1809, pryd y derbynîodd 
orchymyn i ymadael i orsaf Cawnpore. Treuliasai lawer iawn o'i amser yn 

Îstod y ddwy flynedd flaenorol i gyfieithu y Testament Newydd i ieithoedd 
^ersia ac Arabia. Ymgymerasai â'r gweithydd hyn yn unol â chais cyf- 
eillion dylanwadol yn Calcutta, y rhai a anfonasant ddau o'r ieithwyr 
medrusaf a allasent gael fel cynnorthwywyr iddo. Enw y naill oedd 
"Mirza," a'r Uall "Sabat." TJn o frodorion Mahometanaidd India oedd y 
blaenaf, ac Arabiad oedd yr olaf, yn proffesu Crist, ond heb ei adnabod yn 
iawn, fel y trodd allan ar ol hyny. Creadur nwydwyllt a rhyfedd iawn 
oedd yr olaf, ond nis gallasai ein cenadwr, er hyny, hebgor ei wasanaeth, 
mwy nag eiddo y llall, mewn un modd. Cyn gadael Dinapore, galluogwyd 
ef, drwy gynnorthwy y gwŷr hyn, i gyfieithu y cyfan o'r Testament Newydd 
i iaith Hindwstan, a'r pedair efengyl hefyd i iaith Persia. 

O herwydd pellder y ffordd, ac angerddoldeb y gwres, yn yr adeg hòno 
o'r flwyddyn, profai y daith i Cawnpore amynedd yn gystal a nerth ein 
harwr ieuanc hyd yr eithaf. Heblaw awelon deifiol iawn yn fynych, yr 
oedd yn debyg o gael dyoddef hefyd oddiwrth boethwynt ystormus oddiar y 
diffaethwch yn rhywle cyn cyrhaedd y terfyn. Penderfynai deithio wrtho 
ei hun, yn nghwmni ei gludyddion yn unig, gan adael i Sabat yr Arabiad, 
a'r gweddiU o'r sefydliad, ddyfod i fyny hyd y dwfr, yn fwy araf a ham- 
ddenol. Ar y cyntaf, ni theithiai ond y nos yn unig; ond wedi cyrhaedd 
AUahabad, deallai nad oedd gorphwysleoedd priodol oddiyno i Cawnpore, 
ac er fod y pellder etto yn gant a deg ar hugain o filldiroedd, tybiai nas 
gallai wneud yn well nag ymroddi i deithio bellach y dydd yn gystal a'r 
nos, er mwyn cael terfyn ar y fath daith ddychrynllyd os oedd yn bosibl. 
Am y tridiau olaf, megys y sylwa efe ei hun, yr oedd y gwyntoedd poeth- 
ion yn chwythu megys tân allan o ffwrnes. Dysgwyliasai gyrhaedd Oawn- 
pore yn gynnar ar fore dydd Sadwrn, ac felly nid oedd wedi darpar ymborth 



Digitized by 



Google 



Y MAES CENADOL. 233 

ar gyfer y diwrnod hwnw. Gan fel yr oedd "y gwynt yn chwythu 
fflamau " i wynebau ei gludyddion y boreu hwn, nid allent, er gwneud eu 
goreu, ddim symud ond rhywbeth fel dwy filldir yr awr. Cyrhaeddodd le 
ei arfaethiad yn fy w, otto yn ngafael /ever, a fygythíai fyned a'i fywyd 
ymaith yn dra buan. 

Yr oedd Cadben Sherwood, a'i foneddiges dirion, wedi symud i Cawnpore 
ryw gymaint o amser cyn byn ac yn eu tŷ hwy, cafodd bob ymgeledd ag 
oedd yn angenrheidiol iddo gael er ei ddwyn i fyny drachefn iV gynnefinol 
iechyd. Y Sabbath cyntaf wedi iddo ddyfod yn ddigon cryf i ymaflyd yn 
ei hoff waitb, galwyd y milwyr allan i'r parade ground, lle yr oedd yn 
rhaid cynnal gwasanaeth crefyddol, am nad oedd yn Cawnpore etto yr un 
Eglwys iV chael. Gorchymynid i'r dynion ymffurfio yn agttare, ac yr 
oeddynt yma yn Cawnpore yn rhifo oddeutu mü o wŷr. Er y cynnelid y 
gwasanaeth cyn Tr haul godi, etto, mor angerddol oedd y gwres y boreu 
dan sylw, fel y syrthiodd dftu o'r swyddogion, yn nghydag amryw o'r mil- 
wyr, i lawr mewn llewyg. Y mae yn syn iddo ef ei hun allu dal heb dori i 
lawr ar y canol. Megys yn Dinapore, felly yma hefyd, yr oedd ei lafur, 
rhwng pob peth, yn helaeth ac amrywiog iawn. Tua diwedd y flwyddyn 
hòno, dechreuodd bregethu, goreu y gallai, ar brydnawnau Sabbath, i 
dlodion Cawnpore; a chynnelid y gwasanaeth ganddo bob tro yn ei ardd 
ei hun. Byddai ei gynnuUeidfa yn y modd hwn yn fynych yn rhifo i fyny 
hyd saith neu wyth cant o eneidiau. Er mwyn yr elusenau a gaent ganddo, 
y mae yn debyg, y delai y nifer mwyaf yn nghyd; ond waeth beth am 
hyny, yr oedd yr efengyl yn cael ei phregethu; ac yn hyn, fe lawenychai 
Heniy Martyn yn fawr. 

Ond yr oedd angeu yn gweithio yn ei gyfansoddiad. Yr oedd yn rhy 
wan i ddal yn wyneb y fath lafur, ac o dan y fath hinsawdd. Bhaid oedd 
iddo adael Cawnpore, neu farw yno cyn hir. Arosodd y^ y Ue, pa fodd 
bynag, hyd nes y canfu gyflawniad i un o ddymuniadau gwresocaf ei galon, 
sef cafíael yno dŷ i Arglwydd y Uuoedd; a'r Sabbath cyntaf iddynt ddyfod 
yn nghyd i addoli i'r Eglwys newydd, oedd yr olaf iddo ef dreulio yn 
Cawnpore. Er gwaethaf ei nychdod, pregethodd oddiar Exod. xx. 24, yn 
dra hyawdl. O! y galar a deimlai ei luosog gyfeiUion wrth feddwl na 
chaent glywed y llais clir a pheroriaethus hwnw mwyach, ac na chaent 
weled wyneb angylaidd eu hanwylaf Henry Martyn yn eu mysg byth ond 

iiyny. 

Yn mhen douddydd ar ol hyn, yr oedd efe ar ei ffordd i waered tua thref 
Calcutta. Cyi'haeddodd yno Tach. 3, 1810, ar ei ffordd i Arabia a Phersia. 
Gyda'r afiechyd oedd arno, meddyliai nad gwiw fuasai iddo ddychwelyd 
yn ol iV enedigol wlad; ac wrth fyned i^r gwledydd a enwyd, dysgwyliai, 
nid yn unig wellâd iechyd, ond hefyd f wynhad o fanteision rhagorach i 
fyned yn mlaen gyda'i gyfieithiadau o'r Testament Newydd i ieithoedd 
Persia ac Arabia. Nid oedd Sabat yn gystal ieithwr ag y meddyliefiid ei 
fod, ac argyhoeddwyd Martyn, tra yn Calcutta y waith hon, fod yn rhaid 
diwygio y cyfieithiadau yn drwyadl, cyn y gallent fod yn ddealladwy i 
ddarllenwyr cyffredin. Anhawdd yw taro ar ddim sydd yn f wy rhamantus 
a dyddorol na hanes teithiau Henry Martyn yn Arabia, a'r wlad fawr arall 
a enwyd genym. Carasem ei ddilyn yn ofalus o le i le, ond y mae hyny 
yn awr yn anmhosibl. Nid oes genym weithian ofod ond prin i grybwyll 
ddarfod iddo aros a pharhau i lafurio yn yr olaf o'r ddwy, sef Persia, hyd 
nes cwblhau a pherffeithio ei gyfieithiad o'r Testament Newydd. Nis 
mynai, ac nis gallai orphwys, tuymá i gael gwybod hyd sicrwydd ei fod yn 



Digitized by 



Google 



Ê34 DUWINYDDUETH. 

gjmhwjs i gael ymddaiigos drwy yr argraffwasg. Meddylìasai am gael 
cyflwyno ei ysgrif werthíawr i frenin Persia â'i law ei hun, a deisyf ar yr 
un pryd cael ei ganiatâd i argraffu a lledaenu y Uyfr. Nid oedd hyn jn 
bosibl, pa fodd bynag, heb iddo yn gyntaf f^med hwnt i Tebriz, er mwyn 
cael Uythyr o introdiiction gaii Syr Gore Ouseley, yr Ambassador Prydeinig. 
Cyrhaeddodd yno, ond bu am ddau fia yn gorwedd dan dwymyn l]«ryglus. 
Dyryswyd felly ei amcanion, ac yr oedd ei waith ar ben. Pan wellhaodd 
ychydig, cynghorid ef i brysuro yn ol, nid i India, ond i Loegr, oblegid yr 
ydoedd yn marw yn gyflym. Cyflwynodd yr ysgrif a gostìasai iddo gymaint 
o lafur a phryder, i ofal ei gyfaill caredig, y Trafnoddwr Prydeinig. Gofal- 
odd Syr Gore, yntau, am ei chyflwyno i sylw brenin Persia, yr hwn a 
welodd yn dda roddi i'r gwaith ei gymeradwyaeth fwyaf gwresog. Gwnaefch 
Syr Grore Ouseley ragor etto, — aeth ei hunan i St Petersburg i arolygu y 
gwaith tra yn cael ei argraffu, a mynodd flaenori hefyd yn y gwaith o roddi 
y: gyfrol ogoneddus mewn cylchdaeniad. Am y cyfieithydd athrylithgar eî 
hun, ni Iwyddodd efe î gyrhaedd Constantinople. Ẅedi dyfod o faono 
drwy gyfyngderau dirfawr, bu farw, yn nghanol dyeithriaid, Hyd. 16, 1812, 
mewn Ue o'r enw Tocat, o fewn ymerodraeth Twrci, a chladdwyd ef mewn 
man nas gwyddom ni; ond fe wyr angylion Duw. 

D. G. 



StttDtnsHìiíaetf). 

NOAH A'I ARCH. 

<* Trwy ffydd, Noib, ^nài ei rybnddlo gan Ddnw axn y pethsn nis gwelsid etto, gyda pharehediff 
o&i, a ddarîmrodd oroh i aohnb ei dý: trwy yr h«m y condemniodd ẅ y byd, ac a wnaethpwyd yn 
etifedd y cyflawnder «ydd o flÿdd/* Hn. zi. 7. * ^'^ 

Rhtbuoo Noah. " Wedi ei rybuddio gan Dduw." 

Nis gwyddom pa fodd y rhytmddiodd Duw eí— pa un ai trwy íreuddwyd, ai trwy 
weledigaeth angel, ai trwy laÌB dynol. Byddai Dnw yn arfer gwahanol ddullian wrth 
amlygu ei feddwl Vr hen batrieirch. Pa ddull bynag a gymerodd y tro hwn, dealiodd 
Noah mai Duw oedd y rhybnddiwr. Mae digon o sicrwydd mai Duw a'i rhyíl>nddiodd 
— mae cydgordiad ein tŵtun â'r hanes a gawn yn Gen. ri, yn profl hyny. Ya Genesis, 
dywedir mai Duw a. orchjrmynodd iddo wneud arch, ac jma wedi ei rybuddio gan 
Ddnw. Mae Duw etto yn rhybuddio pechadariaid; « Gadawed y drygionns ei ffordd/' 
Esa. lv. 7 ; " Deuwch yr awr hon ac ymresymwn," Esa. i 18 ; " Gwae yr anwir, drwg 
fydd iddo," &c., Esa. iii. 11 ; " Od oes ar neb syched, deued ataf fl, ac yfed," loan TÌL 
37; " Deuwch ataf fl bawb a'r y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythâf 
amoch," Mat. xi. 28. Nid yw'r cenadau ond cyfryngau: ** Am hyuy^ yr ydym ni yn 
genadau dros Grist,*' 9 Cor. r. 20. 

1. Am hethau nas gwelsid etto, Nid oedd un arwydd o honynt yn y mesnr Ileiaf — 
dim cwmwl bychan cyfled a llaw gwr yn codi o'r môr, nac yn weledig yn un Ue 
yn yr awyrgylch yn dangos fod diluw ynd'od. Ni welwydy fath betho'r blaen. 
Nid dy wedyd a wnaeth Dnw, Onid edifaiiia y bobl ar frys, boddir hwythau fel y bodd- 
wyd y rhai'n a'r rhai'n, &c. Felly y mae etto, rhaid i ni gredu roewn Gwaredwr heb 
ei weled. Ni welsom ni ef yn cael ei eni, yn cael ci addoH gan y doethîon, ei werthn 
gan Jttdas yn nghyfyngder yr ardd, el ddal gan wýr y gwaewffyn, ei holi gan Pilat, 
ei gondemnio i farwolaeth, ei fflangellu, ei goroni â drain, yn cario eì groes ar ei gef n 
briw, ei hoelio draed a dwylaw, ei dry wanu â gwaewffon, ei osod mewn bedd, yn codi, 
ac yn esgyn. Mae nffem a'i phoenaa, y nefòedd a'i dedwyddwch, yn anweledig. 



"bìgìW^eábY GoOglC 



JDÜWINYDDIAETH. 235 

2. Am bethau a ddaethant i òenfel y dywedwyd, Nid cellwair â'r hen fyd a wnaeth 
Duw. Nid cellwair y mae â nionau. Nid bygwth a byth yn taro; nid addaw a byth 
heb gyflawni; nid hogi ei gleddyf y bydd Duw o hyd: ** Na thwyller chwi. Ni wat- 
wwr Duw," Galat. vi. 7. 

3. Fe*i rhybuddiwyd mewn pryd. Nid y boreu o flaen y diluw y cafodd ei rybuddio. 
Nid galw ar Noah a wnaeth Duw boreu dydd y diluw, a dy wedyd wrtho, Yr wyf yn 
ffrind mawr i ti. Mae diluw mawr i dd'od ar yr holl fyd cyn nos heno. Gwna i ti 
arch, i gadw dy hun a'th deulu, &c. Pe feUy, gallasai Noah ddy wedyd, Na, Arglwydd, 
pe buasit yn ffrind i mi, rhoddasit ddigon o amser iV gwneud, &;c. Ond cafodd 1 20 
mlynedd o rybudd— digon o amser« er cymaint oedd y buHding. Ei hyd oedd 300 
cufydd, ei Ued yn 50 cufydd, ei huchder yn 30 cufydd— cufydd neu cyfelin, sef hyd o 
ben yr ŵn i flaen y llaw, yr hyn yw 18 modfedd; felly yr oedd yr »rch yn 450 troed- 
fedd o hyd, 75 troedfedd o led, a 45 o uchder. Cludasai dios 80 mil o dunelli Ond er 
cymaint ydoedd ei maìnt, cafbdd ddigon o amser iV gwneud. Mae Duw etto yn 
rhybttdddio cyn taro— yn rhybuddio mewn pryd— •digon o amser i edifarhan a phar- 
otoi erbyn y byd a ddaw. Oni ali Duw yn gyfiawn ofyn í wrandawyr ef engyl, Pa 
beth allaswn wneuthur yn chwaneg nag a wnaethum i chwi? 

4. Rhybudd neu orchymyn ag yr oedd pob cymhorth a chyfarwyddyd angenrheidiol Vw 
gÿflawni yn gysylUiedig âg ef. Nid, Gwna it* arch, yn unig a ddywedodd Duw, ond 
rhoddodd gynllun cyflawn o honi,— dy wedodí yr hyd, y lled, yr uchder, a*r cwbl a 
berthynai iddi. Nid gorchymyn gwneud yn nnig mae Duw etto, ond rhydd allu hefyd 
i gyflawnt Os yw yn dywedyd, ** Gofynwch,** dywed ar yr un anadl, ''arhoddiri 
ch¥ri," Mat. vii. 7, 8. Cof am y dyn a'r liaw wedi gwywo, Mat. xii. 10—13. 

Ymddtgiid Noah. 

1. Fegredodd. Fe welodd y cwbl fel pe buasent wedi d'od. Mae ffydd yn gallu 
tynu pethau byd anweledìg i'r ymyl, a'u gweled yn mron fel pe byddid yno. Mae 
ífydd yn gyffelyb a phe meddylid am ddyn oddicartref yn edrych yn ei feddwl ar 
ei dỳ ei hun. Mae yn gweled yr hoU ystafdloedd, y celfi, y byrddau, y cadeiriau, y 
drysau, y ffenestri, a'r cwbl fel y maent. Nis gall eu dysgrifio mor hawdd i arall ag 
y mae yn eu gweled ei hun. Bhaìd i*r annuwiol, pan elo i uffern, gredu fod y cwbl 
yno fel y clywodd ddy wedyd am danynt. Ni bydd y duwiol yn canfod dim yn y 
nefoedd na welodd mewn rhan o'r blaen. Pan wdo Frenin y nefoedd, dy wed yn 
union, Dyma*r Crist y gobeithiais ynddo. Pan welo orsedd y nef, Dyma'r orsedd y 
danfonais filoedd o ddeìsebau ati o wlad y cystudd mawr. Pan welo angylion gogon- 
iant, bydd yn eu hadwaen erioed. Meddyliwyf y bydd yn adnabod yr hen seintiau— 
Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, &c., heb ofyn i neb pwy ydynt, fel yr adnabuasai 
ei deulu ei hun ar y llawr. Bydd y gwaith a'r caniadau yn gyfarwydd gandda 

2. Efe a ofnodd» Nid crynu ac arswydo fel drwgweithredwr yn y Uys wrth weled 
a chly wed y barnwr yn cyhoeddi y ddedfryd farnol uwch ei ben, neu fel caethwas 
rhag ofn fflangell y meistr, nac fel plentyn drwg yn crynu yn wyneb gweled gwg ei 
dad; ond cyffelyb i blentyn da, yn ofni digio ei dad o gariad ato, a pharch iddo; fel 
pe meddyliem am ddyn drwg ei egwyddor yn ceisio denu a thwyllo plant yn absenol- 
deb eu rhieni, i roi gwerth swUt am geiniog. Na, meddai*r plentyn, mae arnaf ofn fy 
nhad. 0, meddai y drwg-ddyn, ni cha dy dad wybod byth. Na, na, ebe yntau, pe 
gallem wneud hyn heb yn wybod iddo, mae genyf ormod o barch iddo, a chariad ato, 
i wneud hyn. Dy wed Joseph, " Pa f odd, gan hyny, y gallaf wneuthur y mawr-ddrwg 
hwn, a phechu yn erbyn Duw! *' Gen. xxzix. 9. Ofn mabaidd, ac nid gwasaidd seb 
slafaidd, y w ofn y dyn dnwiol. 

3. Efe a ufuddhaodd, Efe a wnaeth yr hyn a geisiodd Duw ganddo. Gellir dywed- 
yd fod ufudd-dod Noah yn— 

(l.) Yn uniongyrchol. Nid dweyd a wnaeth, Mi a gymeraf y peth at ty ystyriaeth, 
ac 08 gwélaf resymoldeb yn y peth, a'm bod yn alluog iV gyfiawni, mi a'i gwnal Ac 
nid dweyd a wnaeth, ^ Dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaff wyf amser cyfaddas," 
&C., mi a ddechreuaf ar y gotchwyl; oblegid y mae genyf lawer o orchwylion ar eu 



Digitized by 



Google 



236 DÜWINYDDIAETH. 

hanner, ac y mae yn rhaid i mi gwblhaa y rhai hyn yn gyntAf. Na, ni wnaeth ef e yr 
un nag, ac ni ymesgusododd mewn nn modd; ond dechreuodd ar y gorchwyl yn ddioed. 
Djrma esiampl i ni Pa faint o flynyddau mae Duw wedi rybuddio ar rai o honom ; 
ac er yr holl rybuddion tyner a thirion, dal yn gyndyn ac anufudd y mae llawer. 
Pwy na waeddai o galon dros yr anufuddion, •* 0! Arglwydd, Ilefara fel y clywont." 
Mae Abraham yn esiampl hynod o ufudd-dod uniongyrchol, yn myned ar ol Duw yn 
union pan alwodd ef o Ur y Catdeaid, ac wrth aberthu Isaac, Gen. xii. 1—5; xxii. 
1 — 14; Heb. xi. 8, 17, 19. 

(2.) Yn gyflawn. Ni wnaeth un ddadl yn erbyn Dnw. Aeth ef ddim i ddweyd, 
Na, mae Ilestr mor fawr a hyny yn llawer gormod. Gwell ei wneud yn Ilai. Bydd 
llestr bychan yn ddigon i'm cadw i a'm teulu. Caniatâ i mi gael ei wneuthur yn 
fychan fel hyn,— aiff llai o gost a thrafferth. Nac, ychwaith, os rhaid ci gwneud yn 
Ilestr mawr, gall fod yn Uawer llai na*r mesuriad a roddaist ti, gan nad oes un angen 
diogeln bywydau y llewod, yr eirth, a'r gwahanol rywogaethau o grcaduriaid aflan, 
&c. Os gwneud arch, digon yw ei gwneud yn ddigon i mi a*m teulu, a'r creaduriaid 
glan, &c. Nid ynganodd air, ychwaith, yn crbyn y defnyddiaa ati. Gallasai ddweyd, 
Os rhaid gwneud arch o'r maîntìoli hyny, gwell cacl rhyw goed heblaw y gopher ati; 
rhaid cael y WeUh oah i*w gwneud, &c. Na, ni soniodd am y fath beth. Nid wyf yn 
ammheu, pe buasaì Duw yn dywedyd wrtho am wneud caweli brwyn, na buasai yn 
ufuddhau yn union heb nn nag. 

(3.) Cyson a pharhaus. Ni roddodd y gwaith heibio nes ei orphen, er pob digalon- 
did. Diau ei fod yn cael ei hwtio a'i feio gan ei gymydogion am fod yn treulio ei 
amser a*i arian yn ofer, ac i ddim dyben. Cyfrifent ef yr ynfyd-ddyn mwyaf yn yr 
holl fyd. Dy wedent, Yr oeddym yn dy gyfrif o'r blaen yn ddyn call a defnyddiol yn y 
gymydogaeth, yn caru dy deulu fcl ninnau; ond yn awr, yr wyt fel pe byddit wedi dy 
felldithio. Nis gallwn dy barchu a'th ganmol mwyach, oni b'ai i ti adael yr arch yn 
llonydd. Na, ebe yntau, pe gwybyddwn y coUwn fy nghlod a'm parch gan bawb, ac 
y gwariwn y geiniog ddiweddaf yn fy meddìant erbyn ei gorphen, adeiladu yr arch a 
wnawn. Dychymygwn, a naturiol yw hyn hefyd, fy mod yn gweled holl wragedd yr 
ardal yn ymgasglu at wraig Noah o ddydd i ddydd, ac yn dy wedyd wrthi am ffoiineb 
Noah rhagor eu gwŷr hwynt. Mae ein gwŷr ni, meddynt, yn adeiladu tai, yn planu 
gwinllanoedd, yn addurno eu tai, ac yn eu Ilcnwi â*r dodrefn gwychaf. A glywaist ti 
fod ein plant ni wedi priodi mor gyfoethog? Mae ganddynt byn a hyn o aur, arian, 
ac anifeiliaid, i ddechreu eu byd. Ni bydd gan dy blant di ddim pan brìodant. Fel 
hyn yr oeddynt yn syfrdanu yr hen wraig, nes yr ydoedd bron yn ddihwyl i ddarparu 
na bwyd na dillad i*r hen Saer, na*i roesawu yn serchog pan ddeuai tuag adref. Ond 
er y cwbl, cnocio yr oedd Noah. Gwelaf holl ieuenctyd y wlad yn dyfod at Sem, Cam, 
a Japheth, meibion yr hen wr, ac yn dywedyd wrthynt am ddwli eu tad. A welwch, 
ebent, y ddinas acw y mae fy nhad wedi adeiladu? a*ch tad chwithau yn adeiladu yr 
hen arch yma, heb ddim gydag ef i chwi, nag iddo ei hun yn y diwedd. Felly y 
byddai ei wraig a*i blant yn codi yn ei erbyn yn aml; ond er pob peth, ni roddai yr 
arch i fyny nes ei gorphen. Fel y gwnaed ei wrthwynebu trwy'r holl amser, gan nad 
oedd un arwydd yn un man am ddiluw,— dim yn mhen can* mlynedd— dim yn mhen 
cant a deg— dira yn mhen cant a phedairarbymtheg; ond pan ddaeth yr arch i ben — 
a daeth i ben yn amscr Duw— wele arwyddion o*r diluw yn d*od. Wele ddau eryr 
mawr yn d*od at ddrws yr arch. Erbyn hyn, dychymygwn fod plant Noah yn edrych 
tua*r awyr, ac yn canfod rhyw ddüwch anarferol yno; ac erbyn edrych i lawr, wele 
lew mawr ac oen wrth ddrws yr arch. Cynnyddai eu syndod erbyn hyn, a dechreu- 
ent ddywcdyd wrth eu gilydd, Mae rhywbeth yn d*od yn sicr; ac yn nghanol eu 
syndod, wele yr holl greaduriaid yn dyfod eu hunain at yr arch, a Noah yn cael 
gorchymyn i fyned i mewn, a*i deulu gydag ef, a Duw yn cau ar eu hoL Ac erbyn 
hyn, wele ffynnonau y dyfnder mawr yn ymrwygo, a ffenestri y nefoedd yn ymagor; 
y gwlaw mawr yn disgyn, y dyffrynocdd yn dechreu Uenwi, a Uuoedd o ddynion wrth 
ddrws yr arch yn gwaeddi, Noah, Noah, agor i nl Y ddinas ag yr oedd rhyw wr 



Digitized by 



Google 



DU WINYDDIAETH. 237 

ieuanc, er's ychydig ddyddiau yn ol, yn ymffrostio oedd ei dad wedi adeiladu, yn awr 
yn dechreu cael ei gorchuddio; a phlant Noah yn canmol eu tad am roddi ei arian a'i 
amser at yr arch, ac nid at adeiladu taî, gwinllanoedd, &c. 

Y CANLTNiAD o'i UFüDD-DOD. Macnt yu amlwg a gwerthfawr. 

1. Achuhiaeth iddo ei hun a'i deuîu. " Gyda pharchedig ofn, a ddarparodd arch i 
achub ei dŷ.'* Mae tŷ yn y fan yma, fel raanau eraill, yn golygu teulu neu dylwyth 
y tŷ,— ei wraig, a'i feibion, a'u gwragedd. Gwell oedd bod yn feibion ac yn ferched 
yn nghyfraith i Noah y pryd hyn, na bod yn feibion a merched brenhinoedd a thywys- 
ogion byd. Da y w bod yn blant i ddynion duwiol, ond gwell y w bod yn blant i Dduw 
na hyny. Os oedd Noah wedi rhoddi ei arian oU at yr arch, yr oedd ganddo le dyddos 
erbyn y diluw. Yr oedd yr arch y pryd hyn yn well na phob peth. Os nad oedd gan 
Noah gymaìnt o aur ac arian, cystal palas i fyw, cymaint o anìfeiliaid, a chymaint o 
anrhydedd a pharch a'i gy mydogion, yr oedd ganddo ef arch ddiogel pan yr oeddynt 
hwy yn boddi. Yr oedd yr arch yn talu yn dda ara ei holl lafur a'i drafferth am yr 
120 mlynedd y bu wrthi. Llafuriwn ninnau am yr hyn a'n ceidw yn y diwedd. "Na 
roddwn ein harian am yr hyn nid ydyw fara, a'n Ilaf ur am yr hyn nid yw yn digoni." 
— " Llafuriwch nid am y bwyd a dderfydd," loan vi. 27. 

2. Condemniodd y hyd, " Trwy yr hon y condemniodd ef e y byd." Nis gellir 
gwybod wrth rywogaeth ffydd ac arch, pa un o'r diwy a olygir wrth "yr ììxín " yn ein 
testun, gan mai benywaidd (feminine) yw y ddau air. Ffrwyth ffydd Noah oedd yr 
arch, ac felly nid oes fawr wahaniaeth i ddweyd y naill neu y llall,— trwy yr hon 
ffydd, neu trwy yr hon arch; ond gwell genyf yr olaf, gan y dywedir hefyd, "ac a 
wnaethpwyd yn etifedd y cyfiawnder sydd o ffydd," gan ei bod yn gwbl afresymol 
i neb dybied y gallasai Noali gael un cyfiawnder trwy ffydd, ond yr hwn a berthyn i 
ffydd. Wrth "y hyd'* yn y testun y golygir, trigolion rhesymol y byd— y cynddiluwiaid, 
a*r cyfryw, yn benaf, ag ydoedd yn adnabyddus o Noah, ac yn ddeiliaid o'i weinidog- 
aeth. Geilw Pedr hwynt yn " fyd y rhai anwir," 2 Pedr ii. 5. " Condemnîodd y byd," 
hyny yw, efe a dystiolaethodd yn amlwg i'r byd, trwy ei weinidogaeth, ei fywyd 
duwiol, a'i ymddygiad yn adeiladu yr arch, ei fod yn ddrwg iawn, ac mewn perygl 
mawr. Yr oedd Noah yn pregethu hyn iddynt â'i dafod, ei fywyd, a*i ymddygiad yn 
wyneb y rhybudd a gafodd. Mae pawb yn pregethu fel hyn,— mae bywyd pob cref- 
yddwr naill ai yn gwella neu waethygu'r byd. Gwcll fuasai i ni fod heb ein geni na 
bod ein bywyd yn caledu'r byd, Heb. xîi. 13. 

3. Cael ei wneud yn etijedd y cyfiawnder sydd o ffydd. Nid y cyfiawnder sydd yn 
achub y pechadur i îywyá tragwyddol a olygir yn y testun, oblegid yr oedd Noah yn 
ddyn da, duwiol, a chyfiawn, cyn cael gorchymyn i adeiladu yr arch; ond wrth y 
cyfiawnder yma yr wyf yn golygu yr hyn a gafodd Noah, sef arbediad neu achubiaeth 
by wyd, mewn ufudd-dod i orchymyn Duw. Yr oedd yn etifedd, hyny yw, yr oedd 
ganddo hawl i hyn wedi gwneud yr arch; er hyny, yr oedd ei achubiaeth yn hollol o 
ras Duw, gan nad oedd yr un rhwymau ar Dduw ei gadw ef. Yraofynwn am ffydd 
ctholedigion Duw, fel y'n cedwir rhag y tàn. 

Casgliadatj. 

1. Mae ffydd yn credu yr hyn oU a ddatguddiodd Duw yn eî air; gobaith yn dysgwyl 
am ei addewidion ef ; a chariad yn tra hoffi eí odidogrwydd a'i drugareddau ef. Ffydd 
a ddyry ein dealltwriaeth ni i Dduw; gobaith a esyd yr holl wyniau a'r nwydau ar y 
nef, a phethau y nef ; a chariad a abertha yr ewyllys a'r gwasanaeth i Dduw. 

2. Mae ffydd yn wrthwyneb i anghrediniaeth, gobaith i anobaith, a chariad i gas- 
ineb a gelyniaeth; ac y mae y tri hyn yn santeiddio yr hoU ddyn, ac yn gwneud ein 
dyledswydd at Dduw, sef bod ein hufudd-dod iV orchymynion yn wasanaeth gwir- 
foddol, hyfryd, a rhesymol genym; yn gyflawn, yn barhaus, ac yn hoUol. 

Llanwnog. JoHN Dayies. 



Digitized by 



Google 



HAELIONI. 



Mab amrywiol rinweddau yn perthyn i'r 
CristioD: ymblesera mewn gwneuthur 
daioni ag a fyddo yn lles i eraìll, a thrwy 
hyny yn lles iddo eí hun, ac yn ogoniant 
i Dduw. Rhagora ei weithredoedd daion- 
us i*r graddau hyny y byddo wedi cyn- 
nyddu ar ddelw ei Grcawdwr. Yn mhlith 
yr amrywiol rinweddau sydd yn hynodi 
ei fywyd, yn addurno ei gymeriad, ac yn 
perarogti ei enw, y gwelwn haelioni 
fel gras, ond hefyd yn ddyledswydd ar 
sail hawl Crist ynddo, ac ar ei yragysegr- 
iad i ewyllys y nef. Gwnawn nodi 

Pa BBTH YW GWIB HAELIONI. 

Ffynnonell haelioni yw cariad, neu 
cariad ydyw'r ogwyddor fawroddiarba 
un y mao haelioni yn deiUiaw,— cariad o*r 
un natur a'r cariad hwnw ** y carodd 
Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei unig- 
anedig Fab, fel na choller pwy bynag a 
gredo ynddo ef, ond caífael o hono fywyd 
tragwyddoL" Adlewyrchiad neu ffryd- 
iad o'r cariad hwnw yw cariad Criation 
at GrÌBt, cariad dyn duwiol at Ddnw, 
cariad plant Duw at eu gilydd, cariad 
eglwys Crist at ei achos, a chariad y 
gwaredigol dcnlu at iachawdwriaeth y 
byd colledîg. Rhaid fod ein rhoddion yn 
deiUiaw oddiar y cariad yma, cyn y gaU- 
wn eu hystyried yn haeUoni. 

Haelioni sydd rinwedd perthynol i'r 
Cristion, yr hwn rinwedd ydy w cyfraniad 
cydwybodol at unrhy w achos da«-at un- 
rhyw achos ag a fyddo yn tueddu at 
lesoU dynoUaeth. Ni eUir ystyried cyf- 
raniad helaeth at rai pethau yn haelioni 
Mae Uawer o bethau yn y byd yn tueddu 
at arafu Uwyddiant yr efengyl, yn marw- 
eîddio ysbryd gweddi, yn p>lu awch 
arfau milwriaeth eglwys Dduw, yn deifio 
ei harddwch, yn difa ei nerth, yn Ueihau 
ei gweithgarwch, yn sarhau ei gogoniant, 
ac yn ei rhwystro i fyned yn ei bhien i 
feddiannu pebyU ei gwrthwynebwyr an- 
nuwiol. Nid ydyw cyfraniadau mawrion 
bethau gwerthfawr y byd hwn at y 
cyfryw bethau ddim yn haelioni, ond yn 
wastraff ar eiddo y tragwyddol Dduw. 
*' Eiddo fi'r arian, ac eiddo fi'r aur, medd 
Arglwydd y Uuoedd." 

HaeUooi ydyw cyfraniad gwirfoddol 
oddiar argyhoeddiad cydwybod oleuedig 
o deilyngdod yr achos. Nid y^yw cyf- 
raniadau mawrion a gyfrenir mewn 
modd grwgnachlyd, trwy drethi gorfodol, 
yn haelioni. Y mae llawer iawn o gyf- 
oeth yn Mhrydain yn cael ei gasglu er 
cynnorthwyo y tlodion anghenus trwy 
gyfraith y tlodion, ond gyda phob parch 
i gyfraith y tlodion, nid yw y 8vmiau 
mawrion a gyfrenir yn anwirfbddM ôrwy 
y trethi yma yn haeUoni Tr ydym yn 



meddwl nad ydyw unrhyw gyfraniad o 
unrhyw swm yn liaeUoni, os na bydd 
Duw yn edrych ar y swm hwnw gyda 
golwg o gymeradwyaeth; ac yr ydym yn 
credu nad yw Duw yn cymeradwyo nn 
math o rodd os na bydd yn cael ei rhoddi 
yn wirfoddol: "Canys os bydd parod- 
rwydd meddwl o'r blaen, yn ol yr hyn 
sydd gan un, y mae yn gymeradwy, nid 
yn ol yr hyn nid oes ganddo."— <* Canys 
rhoddwr llawea y mae Duw yn ei garu.'' 
Disgynodd Crist o'r nef, a'i fy wyd a'i 
farwolaeth ef yma y w y brif enghraifft 
syddgenymo haeUoni: '*Canys chwi a 
adwacnoch ras ein Harglwydd lesu 
Grist, iddo ef, ac yntau yn gyfoethog, 
fyned er eich mwyn chwi yn d&wd, fel y 
cyfoethogid chwi trwy ei dlodi ei" Yr 
ydym yn credu nad oes un darllenydd 
Beibhiidd a ammheua am eiliad nad oedd 
disgyniad Crist o'r nef, ei fywyd al 
farwolaeth ef yma, yn berffaith wirfodd- 
ol. Yn awr, gan fod y brif enghraiff t 
sydd genym o haelioni yn rhodd wirfodd- 
ol, onid ydy w yn rhesymol i ni gredu fod 
gwirfoddolrwydd yn angenrheidiol er 
gwneud ein rhoddion yn rhoddion ha^- 
ionus? 

HaeUoBi ydyw cyfraniad yn ol y gaUu. 
Nid maint ein cyfraniadau sydd i ben- 
derfynu pa un a fydd ein rhoddion yn 
roddion haelionus ncu beidio. Mae yn 
angenrheidiol bod ein rhoddion yn gyfár- 
tal i'n gallu, yn ol fel y byddo Duw wedi 
ein Uwyddo, cyn y gellir eu hystyried yn 
haeUoni. Mae cymeradwyaeth ein Har- 
glwydd i wraig y " blwch a'r enaint," yn 
cadarnhau y sylw yma: ** Yr hyn a allodd 
hon, hi a'i gwnaeth." Galiwn gyda 
rhwyddineb nodi Uuaws o fanau eraUl yn 
profl yr un peth. Gwaith anhawdd iawn 
yw penderfynu galln un i gy franu at 
unrhyw achos,— y cyfranydd sydd i ben- 
derfynu hyn rhyngddo â'i gy dwybod effro 
a goleuedig, rhyngddo â'i galon gariad- 
lawn, a rhyngddo á gair Duw; a dylem 
ofyn cymhorth Ysbryd Duw i benderfynu 
maÌDt ein rhoddion bob amser, rhag ofn 
y gaUem benderfynu yn ffafr bydolrwydd 
ac ariangarwch. Tra byddo ein cyfoeth 
yn rhedeg yn afonydd llydain at ddyben- 
ion hunangeisìol a bydol, ac at gynnal 
teyrnas y ty wyUwch, nis gaUwn ystyried 
yn haoUoni ry w ffrydiau bychain sydd 
yn cael caniatâd i redeg oddiwrthym i 
wasanaethu crefydd, cynnorthwyo peir- 
iannau cymdeithi&sau crefyddol i droi, ac 
atlesoU dynoliaeth yn gyffredinol. Fe 
aU y tlotaf fod mor enwog mewn haeUoni 
a'r cyfoethogion mwyaf , am nad y w Duw 
yn gofyn dim ond yn ol ein gallu. Dylem 
roddi at bob achosion da yn ol ein gallu, 



Digitized by 



Google 



mJWINYDDIAETH. 



239 



am nad ydym ond yn rhoddi i'r Arglwydd 
yr hyn ydyra wedi gael oddiwrtho, fel y 
dywedodd Dafydd; •* Canys oddiwrthyt ti 
y mae pob peth, ac o'th law dy hun y 
rhoîsom i ti." 

Y MANTEISION STDD TN DEILLIAW 
ODDnrSTU HAEUONI. 

Drwy haelioni, mae anghenion y tlawd 
yn cael eu Ueihaa, pob sefydliad da yn 
llwyddo, eglwys Dduw yn blodeno, gau- 
grefyddau a chyfeiliornadau y ddaear yn 
cilio o'r golwg, adeg cy flawniad prophwyd- 
oliaethau yr ysgrythyrau santaidd yn 
agosâu, a gogoniant yr Arglwydd yn cael 
ei ddatguddìo. Heblaw y pethau hyn, 
mae y cyfranydd yn derbyn manteision 
mawrion ei hunan. 

Drwy haelioni, gellir cael esmwythdra 
i gydwybod. Pa fodd y medra'r Cristion 
weddio yn gydwjrbodol am Iwyddiant yr 
efengyl, pan nad yw yn cyfranu at anfon 
yr efengyl i'r paganìaid sydd yn crogl 
wrth liuyn amser uwchben trueni tra- 
gwyddol? Mae arnom ofn fod Uawcr un 
o broffeswyr crefydd Mab Duw yn gwas- 
traífu mwy m«wn blwyddyn o arian ac 
aur Arglwydd y Iluoedd ar feddwdod ac 
annuwioldeb, nag y maent yn roddi drwy 
eu holl oes at anÁ>n cenadon at y rhai 
" sydd yn mro a chysgod angeu," mewn 
caddug oesawl, yn gorwedd ar draethau 
erch y dialeddol fôr. Pa broffeswr goleu- 
edig all edrych yn ddidosturi ar achos 
Duw yn caÀ ei lethu dan ei feichiau, ac 
yn marw o eisieu cynnorthwy, tra mae ar 
ei law ef i roddi ymgeledd iddo? Pa 
Gristion all edrych gyda chydwybod 
dawel ar y dagrau tryloewon yn ym- 
dreiglo dros ruddiau llwydion amddifaid 
o eisieu ymgeledd, a gwrando cwyn y 
weddw drallodedìg heb i*w galon waedu 

dosturi at y tlawd, tra mae yn ei f edd- 
iant eiddo Duw, <*Tad yr amddifád, a 
Bamwr y gweddwon?" Os ydym am 
f eddiannu cydwybod esmwyth, tawelwch 
meddyliol, a g^venau y nefoedd; ac oa 
ydym am gyflawni pob dyledswydd gref- 
yddol yn y duU a*r modd y byddo ein 
cyflawniadau yn addurn i grefydd, yn 
ogoniant i Dduw, ac yn iachawdwriaeth 
dragwyddol i'n heneidiau anfarwol, mae 
yn angenrheidiol i ni iawn ddefnyddio 
y cyf oeth a ymddiriedwyd i ni, trwy ei 
wasgaru at bob achosion da. 

Trwy haelioni, gellir dyfod i barch aç 
enwogrwydd. Nid ychydig yw nifer y 
rhai sydd wedi anfarwoli eu hcnwau drwy 
haelioni. Yn mhlith y Uuaws, gwelwn 
enwau pob dosbarth o ddynion, o*r brenin 
ar ei orsedd, i lawr hyd at y weddw dhiwd. 
Yn yr ysgrythyrau, cawn y rhai canlynol 
yn enwog mewn haelioni: — Israel at 
adeiladu'r babell, Exod. xxxv. a xxxyi; 
Israel a Dafydd at deml yr Arglwydd, 

1 Cron. xxviii. a xxix; y weddw o Sarephta, 



1 Bren. xyil 8—24; Obadîah, I Bren. 
xyiii. 4; y weddw dlawd, Marc xîi. 41 — 
44; Mair o Bethania, loan xii. 3; Eglwys 
y Pentecost, Act. ii. 44, 45; Barnabas, 
Act. iy. 36, 37; ac Eglwys y Macedoniaid, 

2 Cor. yiil 1—5; Phil. iy. 15, 16. Dyma 
rai fyddant enwog mewn haélioni, a'u 
coffadwriaeth yn fendigedig trabyddo'r 
teilwng yn cael ei barchu, a'r Beibl yn 
cael ei ddarllen. Yn mhlith y rhai enwog 
mewn haelioni yn yr oes ddiweddaf , cawn 
enwau yr Arglwydd Brifynad Hale, yr 
Anrhydeddus Robert Boyle, Archesgob 
Tillotson; y Parchedîgion Dr. Hammond, 
Dr. Annesley, Dr. Watts, a Dr. Dodd- 
ridge; y Parchn. B. Baxter, a John Wes- 
ley; hefyd, larlles Huntingdon, Mrs. 
Rowe, a Mrs. Bury. Y rhai hyn oll 
a roddent y ddegfed ran o'u cyllid blyn- 
yddol at achosion da, rhai f wy, ac eraill 
agos yr oll a feddent Mae enwau 
Ríchard Reynolds, Thomas Wilson, a 
Samuel Budgett, yn ein cofio am weith- 
redoedd haelionus yr oes a aeth hcibio. 
Ni allwn lai nag enwi Samucl Morley, a 
Mr. Peabody, fel rhai enwog mewn hael- 
ioni yn yr oes bresenoL Nis gall un dyn 
sydd yn edmygu rhinwedd, lai na cham 
enwau y personau uchod. Ond cofled y 
darllenydd, nas gellir d'od i barch ac 
enwogrwydd trwy gyfraniadau mawrioni 
08 mai hyny tydd yr amcan mewn golwg, 
o herwydd y mae hunanymwadiad yn 
gysylltiedig â haelioni. 

Trwy haelioni, yr ydym yn dangos 
ymddiriedaeth yn rhagiuoiaeth Duw. 
Mae ymddiried yn rhaglnniaeth Duw yn 
ddyledswydd arnom. Yr oedd Satan yn 
deall hyn yn eithaf da, fel y cynnygiodd 
demtio Crist i beidio ymddiried yn rhag- 
luniaeth ei Dad am ei gynnaliaeth: 
" Arch i'r ceryg hyn fod yn f ara." Cawn 
Grist wedi hyny yn sylwi yn ei bregeth 
ardderchog ar y mynydd, am beidio 
rhoddi gormod o serch ar bethan bydol, 
gan ymddiried yn rhagluniaeth Duw, 
Mat. yi. 25—34. Yr enghraifft benaf a 
gawn o ymddirledaeth ar ragluniaeth, 
ydyw y wraig weddw pan yn taflu ei dwy 
hatling i'r drysorfa: taflodd **yr hyn oll 
a feddai, sef ei holl fywyd," fel nad oedd 
ganddi ddim at ei chynnaliaeth, ond sefyll 
ar dir ei dyledswydd, gan ymddiried ar 
ragluniaeth y nef. 

Y mae haelìoni yn dyrchafu dyn i 
weithredu fel mae Duw yn gwncud. 
Dylai fod awydd mawr ynom am ym- 
debygoli i Dduw. Pan yr ydym yn 
rhoddi yn haelionus, yr ydym yn d^rfod 
debycaf i Dduw. Y mae^Duw yn rhoddi 
gwlaw o'r nefoedd; rhoddi ymborth i bob 
cnawd; rhoddi i'r anifail ei borthîant; 
rhoddi i ni fy wyd ac anadl, a phob p^Ui 
oU; rhoddi i ni yn helaeth bob peth f w 
mwynhau; rhoddi yn haelionnB i bawb, 



Digitized by 



Google 



2iO 



DUWINYDDIAETn. 



ac heb ddannod; rhoddi edifeirwch i 
Israel, a maddcuant pechodau; rhoddi yr 
Ysbryd Glan Vt rhai a ofynant ganddo; 
rhoddi ei unigancdig Fab, fel na clioller 
pwy bynag a gredo; rhoddi nerth i*r 
diífygiol; rhoddi llawenydd ynygalon; 
rhoddi i ni fuddugoliaeth trwy ein Ilar- 
glwydd lesu Grist; rhoddi y deyrnas i'r 
praidd bychan ; a rhoddi coron cy fiawnder 
i'r rhai a garant ei yraddangosiad ef. Yr 
ydyra yn cael yn yr ysgrythyrau mai 
dyna'r fath roddwr haelionus yw ein Duw 
ni. Edrychwn ar fywyd Crist yn y byd 
yma. Dyna Dduw mewn cnawd yn 
dangos Duw i'r byd, ac y mae " yn ddelw 
y Duw anweledìg." Nis gall lai na 
" rhodio oddiamgylch, gan wneuthur 
daioni," — "iachâu pob clefyd a pliob 
aficchyd yn raysg y bobl," — dyferu olew 
i archollion y trallodedig— cylíawni ang- 
henion y tlawd a'r newynog— sychu 
dagrau y weddw alarus, a'r chwiorydd 
helbulus— adfer cu galluoedd a'u syn wyrau 
i ddeiUion digysur, clofiäon anafus, a 
gwahangleifion esgymunedig; a phan 
oedd ei elynion yn anfoddlon iddo fyw 
i wneud rhagor, wrth farw rhoddodd ei 
hun yn offrwm ac aberth i Dduw o arogl 
peraidd. Os ydym am weithredu fel 
Duw, ac ymdebygoli i " Ben Ty wysog a 
pherffeithydd ein ffydd," rhaid i ni arfer 
liaelioni i'r tlawd, cynnorthwyo y gwein- 
iaid, cyfranu i gyfreidiau y saint, 
gwneuthur daionì, a chyfranu at bob 
achosion da. 

Gallwn drwy liaelioni ddiogelu bendith 
ddwyfol ar eìn hoU achosion. Fa fodd 
mae annuwiolion yn dysgwyl llwyddiant, 
tra byddont yn defnyddio eu cyfoeth yn 
ngwasanaeth y diafol i gymeryd cnw yr 
Arglwydd Dduw yn ofer? Nis gallant 
ddysgwyl gyda phriodoldeb am ychwaneg 
o gyfocth, tra maent yn camddefnyddio 
yr hyn sydd yn eu meddiant. Er bod yn 
ddiwyd, ni Iwyddant, os byddant dan wg 
Arglwydd y lluoedd, Ilag. i. 6, 9. Ond 
gall y Cristion Iwyddo, os bydd yn iawn 
ddefnyddio ei arian a'i aur, yn cyfranu 
at bob achosiomda, a haelioui yn addurno 
ci gymcriad. Po f wyaf fyddo yn gyfranu, 
mwyaf i gyd mae ef yn Iwyddo: " An- 
rhydedda yr Arglwydd â'th holl gyfoeth, 
ac â'r peth pcnaf o'th holl ffrwyth: felly 
y llenwir dy ysguboriau â digonoldeb, a'th 
win-wryfoedd a dorant gan win newydd." 
— " A*r trugarog y gwnai drugaredd; â'r 
'gwr perffaith y gwnai berffeithrwydd,*' 
meddai Dafydd am Dduw. *♦ Gwr tru- 
garog sydd dda wrth ei enaid ei hun. — Yr 
cnaid hael a frascir: a'r neb a ddyfrhao, 
a ddyfrheir yntau hefyd. — Gwyn eu byd 
y rhai trugarogion ; canys hwy a gânt 
drugaredd. — Dygwch yr holl ddegwra i'r 
trysordy, f el y byddo bwyd yn f y nhŷ : a 
phrofwch fi yr awr hon yn hyn, medd 



Arglwydd y Iluoedd, onid agoraf i chwi 
ffenestri y nefoedd, a thywallt i chwi 
fcndith, fel na byddo digon o le ì'w der- 
byn.— A hyn yr wyf yn ei ddywedyd, 
Yr hwn sydd yn hau yn brin, a fêd hefyd 
yn brin; a'r hwn syáá ynhau yn helactb, 
a fêd hefyd yn helaeth." 

NODWN YCHTDIO ANNOGAETHAU I 
UAELIONI. 

Y mae'r ystyriaeth mai Duw sydd j'n 
bcrchen y cwbl, yn nghyda hawl Crist 
ynom, yn annogaeth i haelioni: " Canys 
oddiwrthyt ti y mae pob peth, ac o'th law 
dy hun y rhoisom i ti. Eiddo yr Ar- 
gîwydd y ddaear, a'i chyflawnder; y byd, 
ac a brcswylia ynddo. Canys holl f wyst- 
filod y maes ydynt eìddo fi, a'r anifeiliaid 
ar fil o fynyddoedd. Eiddo fi yr arian, ac 
ciddo fi yr aur, medd Arglwydd y llu- 
oedd." Goruchwylwyr ar ciddo Duw 
ydym ni. A pha oruchwyliwr synwyrol 
a gonest a rwgnachai roddi i'w feistr yr 
hyn a ofynai o'i eiddo ei hun? Os nad 
ydym yn ffyddlon mewn petliau bychaîn 
perthynol i'r hyd hwn, os nad ydym yn 
iawn ddefnyddio ein cyfoeth i fod er 
gogoniant i Dduw, nis gallwn ddysgwyl i 
Dduw ymddiricd i ni wir olud ei ras, 
dylanwadau'r Ysbryd, tr^'^sorau gwerth- 
fawr gwlad yr ysbrydoedd, goludoedd a 
gogoniant tragwyddol y nefoedd: "Ac 
yr wyf yn dywedyd i chwi, Gwnewch i 
chwi gyfeiUion o'r mammon anghyfiawn: 
fel, pan fo eisieu arnoch, y'ch derbyniont 
i'r tragwyddol bebyll. Y neb sydd ffydd- 
lawn yn y Ileiaf, sydd ffyddlawn hefyd 
mewn llawer; a'r neb sydd angbyfíawn 
yu y Ileiaf, sydd anghyfiawn hefyd mewn 
llawer. Am hyny, oni buoch ffyddlon yn 
y mammon anghyfíawn, pwy a ymddiried 
i ch wi am y gwir olud ? Ac oni buoch ffydd- 
lon yn yr eiddo arall, pwy a rydd i chwi 
yr eiddoch eich hun? " Ilefyd, maeystyr- 
iaeth ein bod yn eiddo i Grist, yn ein 
hannog i haelioni. Ni wna rhan o honom 
y tro iddo ef, ond y mae yr hyn oll a 
feddwn i fod er ei ogoniant: '*Ac nad 
ydych yn eiddoch eich hunain, canys er 
gwerth y prynwyd chwi. — Os myn neb 
ddyfod ar fy ol i, ymwaded âg ef ei 
hun." 

Mac sefyllfa foesol, wladol, a chrefydd- 
ol y byd, yn galw yn uchel am haelioni. 
Edrychwn ar Brydain Fawr, er cymaint 
yw ei breintiau, mae ei sefyllfa foesol a 
chrefyddol yn druenus o dlawd; nid oes 
ond hanner y trigolion yn myned i le o 
addoliad. Mae galwad am addoldaî ac 
ysgoldai yn ychwanegol, a Uawer o breg- 
ethwyr, cenadon cartrefol, ac athrawon 
Ilafurus, yn enwedig yn Lloegr. Byddai 
yn dda pe telid mwy o sylw î bwysig- 
rwydd cenadaethau cartrefol. Mae tir 
lawer hcb gael ei feddiannu etto gan 
grefydd yn ein gwlad ein hunain. Os 



Digitized by 



Google 



BYWGRAFFIAETH. 



241 



taflwn olwg dros wledydd mawrion 
tramor, cawn fod mìliynaii o eneidiau an- 
farwol yno yn ihodio yn mro a chysgod 
angeu, yn ymiruthro i drueni tragwyddol, 
heb na chenad, athraw, na Beibl yn gyr- 
haeddadwy i un o bob deng mil o honynt. 
Mae sefyllfa wladyddol amry w o'r gwled- 
ydd hyn y fath, fel mae eyflawn ryddid 
gan geuadau Protestanaidd i fyned iddynt 
i addysgu y bobl. Onid ydyw sefyllfa 
drueous hìlîogaeth syrthiedig Adda, yn 
galw yn uchel arnomamfod yn haelionus 
yn ein cyfraniadau at yr amrywiol sef- 
ydliadau a sefydlwyd er gwella moesau'r 
byd? 

y brif annogaeth i haelioni yw dis- 
gyniad Crist o'r nef,~ei fywyd, a'i farwol- 
aeth ef yma: ** Canys cliwi a adwaenoch 
ras ein Harglwydd lesu Grist, iddo ef, ae 
jntau yn gyfoethog, fyned er eich mwyn 
chwi yn dlawd, fel y cyfoethogid chwi 
trwy ei dlodi ef." Daeth lesu o ganol 
cyfoeth, ac anrhydedd, a gogoniant an- 
nhraethadwy y nef, i ddyfnderoedd tlodi, 
gwawd, dirmyg, a chystudd ein byd pech- 
adurus ni, i'r dyben o sefydlu ei grefydd 
yn mysg dynion, i'w cymhwyso, yn Ue 
bod yn dlodion pechadurus ac annuwiol 
ar y ddaear, i fod yn frenhinoedd ac 
offeirìaid yn dragwyddol i Dduw a'i Dad 
ef yn y nef. Dyma hunanymwadiad, 
cymwynasgarwch, a haelioni, na chlywyd 
erioed ara eu cyífelybl Brenin y nef yn 
y mddangos ar y ddaear a f elldithiwyd, yn 
ddyn tlawd! Arglwydd y gogoniant yri 
cymeryd ei wisgo â gwartli yn mysg 
dynìon llygredig, er mwyn eu gwisgo 
hwy â gogonîant tragwyddol yn y nef ! 
Awdwr bywyd yn trengu dan wg ei Dad, 
gwawd cythreuliaid, a dirmyg dynion, 
f el y gallai y rhai a haeddasant yn gyf- 
iawn eu trin felly, gael eu gwneud yn 
etifeddion bywyd tragwyddol! Onid yw 
Y gweithredoedd aruthrol hyn o eiddo 



gras a chariad y Gwaredwr, yn werth i 
ni fod yn haelionus yn ein cyfraniadau 
at roddi gwybodaeth o'r pethau hyn i 
bawb o blant Adda? 

Ar ol i'n Gwaredwr fyw bywyd o dlodi 
a chystudd ar y ddaear, marw yn lawn 
dros fyd coUedig, ac adgyfoii o'r bedd y 
trydydd dydd âg allweddau uffern a mar- 
wolaeth wrth ei wregys, cyn ei esgyniad 
i'r nef i eiriol dros y troseddwyr, rhodd- 
oíìd orchymyn i'w apostolion, a thrwy- 
ddynt hwy i'w hoU eglwys, i bregethu yr 
efengyl i bob creadur; hyny yw, gwneud 
natur a dyben ei fywyd a'i farwolaeth ef 
yn hysbys i hoU deulu dyn. Mae hyn i 
gael ei ddwyn oddiamgylch drwy unol 
ymdrechiadau pawb sydd eisoes wedi eu 
bendithio â goleuni yr efengyl. Appelia 
y geni yn Methlehem, ei fywyd tlotach 
nag eiddo y Uwynogod ac adar yr awyr, 
ei chwys gwaedlyd a'i ruddfanau yn 
Gethsemane, ei angeu poenus ar Galfaria, 
ei orweddiad yn y bedd, a'i adgyfodiad o 
hono, yn nghyda'i eiriolaeth ar ddeheulaw 
y Tad, yn y modd tyneraf at bawb, am 
iddynt fod yn haelionus yn eu cyfraniad- 
au at wneud iachawdwriaeth gras yn 
hysbys i bob Uwyth, iaith, a chenedl, 
trwy yr hoU fyd. Pa ddyn, yn deilwng 
o'r enw Cristion, na theimla rym yr 
appeliad hwn? Terfynaf yn ngeiriau 
Paul at Timotheus: " Gorchymyn i'r rhai 
sydd oludog yn y byd yma, na byddont 
uchel feddwl, ac na obeiíhiont mewn 
golud anwadal, ond yn y Duw byw, yr 
hwn sydd yn helaeth yn rhoddi i ni bob 
peth i'w mwynhau: ar iddynt wneuthur 
daioni, ymgyfoethogi mewn gweithrcd- 
oedd da, fod yn hawdd ganddynt roddi a 
chyfranu; yn trysori iddynt eu hunain 
sail dda erbyn yr amser sydd ar ddyfod, 
fel y caffont afael ar y bywyd tra- 
gwyddol." 

Cwmygors. J. Evans. 



îSgtografleíaetf) 



MJEIS. THOMAS, YROWEN. 



Y MAE yn diist gau ein hysbryd, ac yn 
archoU i'n calon, orfod ysgrifenu enw yr 
anwyl Mrs. Thomas uwchben ysgrif o 
goflant, fel un nad yw mwy yn ein plith 
i*n lloni gyda'i chymdeithas. siriol, a'n 
badeiladu gyda'i hymadroddion duwiol- 
frydig; ond buasai yn dristwch ar drist- 
wch i'n teimlad i feddwl fod person mor 
llawn o rinweddau naturiol a Christion- 
ogol, yn disgyn i ddystaw byrth y bedd 
heb yr un gofgolofn ysgrifenedig ar ei 
hol. Diammheu genym nad â coffadwr- 



iaeth Mrs. Thomas ddim yn anghof yu 
yr oes bresenol yn y gyniydogaeth lle yr 
oedd yn byw, mewn cysylltiad â'i char- 
edigrwydd haelfrydig, ei dywediadau 
ffraeth, a'i duwioldeb diammheuol. Cyf- 
eîrir, y mae yn sicr genym, gyda pharch 
am amser hir ati, yn y nodweddion yna 
o'i chymeriad. Ac fel ag y byddo i 
genedlaethau dyfodol y gymydogaeth 
hon gael eu stimulatio i ddiwydrwydd a 
gweithredoedd da, drwy hanes eu hynaf- 
iaid, teimlwn yn ddyledswydd arnom i 



Digitized by 



Google 



BTWOBAFFUSTH. 



goéi eofgolofn fechan i goffadwmeih yr 
•nwyl Mrs. Thomaa ar frjrn uchel a 
cbadani j Dtsoedtbo. 

Ganwjd Mrs. Thomaii yn Llwjnderw, 
ger HenlUn Amgoed, swjdd Gaerf/rddin, 
yn y flwyddyn 1802. Enwau ei rhieni 
oeddynt Tbomas a Ketnrah Williama, 
amaethwjrr cyfoethog a chyfrifol yn y 
gymydogaeth hòno. Bu iddynt 11 o 
blant, lUwer o*r rhai sydd heddyw yn 
fyw, mewn amgylchiadau tymmorol 
cyBurua i gyd, ac yn golofnau dan achos 
lesu Grist yn y gwahanol cglwysi y 
perthynant iddynt, megys Bethlchem, St. 
Clears; Henllan; a Llwynyrhwrdd; ond 
yr ydym ni bellach yn Olandwr wedi ein 
hamddifadu o*n hanwyl a*n ffyddlon 
chwaer Mrs. Thomas. 

Hannah, sef Mrs. Thomas, oedd y bed- 
waredd yn rhestr y plant. Amlygai 
fy wiogrwydd meddyliol a chorfforol bron 
tuhwnt i*r cyffredin pan yn ieuanc. Yr 
oedd yn ddiarhebol am hyn ; a hynodid 
hi gan fywiogrwydd ysbryd hefyd hyd 
ddiwedd ei hoes. Cafodd addysg fel 
merched amaethwyr y gymydogaeth hòno 
yn gyffredin. Fan yn 23 oed, ymbriod- 
odd â Mr. John Thomas, mab i Mr. 
Thomas ac Ellinor Thomas, Yrowen, 
amaethwyr cyfrifol eraill yn mhlwyf 
Llanboidy. Tr oedd Mr. Thomas, y tad, 
yn ddiacon gweithgar, ac o ymddiried 
mawr yn Eglwys Glandwr; ac er ei fod 
ef yn ei fedd yn awr er's oddeutu 37 ml., 
y mae ei goffadwriaeth yn fyw, perarogl- 
us, a bendigedig yn y Ue hyd heddy w. 
•* Gwell y w enw da na chyfoeth." 

Wedi eu priodas, aeth Mr. John a 
Hannah Thoroas, fel pâr ieuanc, i fyw 
islaw Penf ro, i fferm eang o*r enw Green- 
hiU. Pan yn Greenhill, yr oeddynt yn 
dra phell oddiwrth bob moddion o ras 
gyda'r YmneiUduwyr. Y lle agosaf aty nt 
oedd Penfro, ac yr oedd ganddynt 6 
milldir i fyned yno; er hyDy,ymaâoda8- 
ant yn Penfro. Cofler mai y Saeson, neu 
yn hytrach y Fltminga, sydd yn by w yn 
y rhan hôno o*r wlad. Gan fod cymyd- 
ogaeth Greenhill mor bell oddiwrth leoedd 
i addoli gyda'r Ymneillduwyr, yr oedd 
ugeiniau drwy y lle yn hoUol ddifater yn 
nghylch crefydd yn ei holl ranau. Nid 
oeddynt un amser yn myned i foddion 
gras, a llawer o honynt heb allu darllen 
gair Buw. Ond drwy fod Mr. Thomas 
wedi ei freintio âg addysg dda pan yn 
icuanc, ac fod ynddo dd*»fnyddiau dysg- 
awdwr cyhoeddus, ac ysbryd Crist yn 
lloBgi o*i fewD, nisgallasai fod yn llonydd 
a didýst i achos yr Arglwydd yn y fath 
le, felly arferai fyned o fan i fan, ac o 
beotref i bentref, i godi a chynDal Ysgol 
Sabbathol; ac yn awr ac eilwaith, i 
wneud yr hyn a elwid gan y cymydogion 
yn €xhortation yn eu cyfirfodydd. Y 



dydd mawr yn unig a ddatgnddia y Uea. 
a*r daloni a wnaed yn y gymydogaetli 
hòno drwy y moddion hyu. 

Arosasaot yn sir Benfrô am yr yspsid 
o 27 ml. Yn sir Benfro felly y ganwyd 
iddynt eu plant. Bn iddynt 10 mewn 
nifer, 5 o ba lai sydd heddy w yn fy w, — 
John Howdl, ac Éllinor Louisa, yn Yro- 
wen gyda*u tad; Thomas William yo 
Tasmania; Daniel S. yn Llundain, jn 
briod, ac iddo ddau o blant; a Ketnrah 
yn ymyl Llundain, yn briod, ac iddi un 
plentyn,— yr oU o honynt mewn amgylcli- 
iadau c^rsurus. Bu farw 3 o'r plant pan 
yn dra ieuanc. Bn farw Walter pan yn 
82 ml. oed, Draper wrth ei gelfyddyd. 
Yr oedd yn ddarllenwr mawr, ac wedi 
casglu mwy o wybodaeth na*i ddosbarth 
yn gyffredin. Ac ofnid fod ei waith yn 
ymroi cymaint am wybodaeth y noa, ar ol 
bod yn dîlyn ei alwedigaeth y dydd, wedi 
prysuro camrau y gelyn diweddaf i*w 
gyfarfod. Dylai dynion ieuainc awyddns 
am wybodaetìi goflo mai mewn pabell o 
bridd y preswylia eu meddwl. Acyn 
mhen rhai blynyddau ar ol hyn, ba farw 
Hester Hannah, eu merch ieuangaf, yn 
17 ml. oed. Yr oedd yn aelod yn Glandwr 
er*8 oddeutu 2 flynedd. Yr oedd wedi ei 
choethi âg addysg dymmorol dda» ac yn 
amlygu y teimladau crefyddol rawyaf 
ymroddedig. Yr oedd yn hoff iawn o 
ddarUen, yn Uafuris a ffyddlon hefyd 
gyda'r Ysgol Sul, ac yn cael ei mawr 
anwylo gan ei dosbarth. Ond pan fel 
blodeuyn cynnar yn dechreu ymagor, gan 
wasgar prydferthwch a pherarogledd 
crefyddol, torwyd hi ymaith yn ddisym- 
wth, newidiwyd ei gwedd, a danfonwyd 
hi i ffordd. Bu hyn yn archoU ddofn, ac 
yn ergyd trwm iawn i deimladau y tad 
a*r fam. Ond, rywfodd, daliodd Mrs. 
Thomas yr amgylchiad hwn yn nodedig, 
gan gydnabod doethineb Duw, yr hwn 
sydd uwchlaw ein dîrnadaeth ní Gw^- 
wn fel hyn fod y teulu yn awr yn dra 
gwasgaredig oddiwrth eu gilydd,— y naill 
hanner yn y byd hwn, ac yn dra gwasg- 
aredig ar hyd-ddo, a*r hanner arall mewn 
byd arall. Hyderwn y bydd iddynt oU 
gael adnabod yr un Ceidwad, fel y bydd- 
ont etto yn cael eu casglu i> un teulu 
bendigaád dros byth. 

Daeth Mr. a Mrs. Thoraas, a rhan o*r 
teulu, yn ol o shr Benfro i Vrowen, yn 
awr er*s oddeutu 17 o flynyddau. Yma 
y bu farw Walter a Hester. Yr oedd 
lease eu by wydau ganddynt ar y Ue. A 
da iawn oedd gan drigolion y gymydog- 
aeth, a chan Eglwys Glandwr, eu gweled 
yn dyfod yn ol. Yr oedd Mr. Thomas 
wedi ei enwi i fod yn ddiacon yn yr 
eglwys cyn myced i sir Benfro, — weiU 
d'od yn ol rhoddwyd y swydd iddo,— ac 
y mae Mr. Thomaa etto, fel ei dad, wedi 



Digitized by 



Google 



BTWGBAFFIAETH. 



243 



profl ei hBn jn ddiaoon gwelthgar a if ydd» 
lon yn yr eglwy» nchod; a hir y parhao 
hanl ei fywyd etto heh fachludo, fel y 
gallo ddal i wasgar pelydrau gwerthfawr 
ei weithgarwüh crefyddol yn ein pUth. 

Yr oedd Mrs. Thomas wedi llesgâu o 
ran ei ehorff yn fawr iawn y 3 hlynedd 
diweddaf o'i hoes; ond yr oedd ei hygbryd 
yn dal yn hynod o fy wiog hvd y diwedd. 
Tr oedd o ran ei hyBbryd yn harod i 
wneud y gwaith a wnai pan yn 20 oed, 
pryd yr oedd y corff yn profl iddi nad 
ailai symud braidd na byddai bron 
Uewygu. Bu yn wanaidd iawn lawer 
gwaith yn ystod y 3 bl. diweddaf ; ond 
teimlai ry w wendid gwahanol yr wyth- 
nosau diweddaf y bu ^w, i ddìm a deiml- 
asai o'r blaen. Gofynai i*r teulu, ac i*r 
cymydogion pan y deuent i edrych am 
dani, " A ydych yn meddwl fod yr Ar- 
glwydd yn d'od ì 'mofyn am danaf fl yn 
awr? " A dy wedai ei hun yn ddibetrus- 
der wrthynt, " Yr wyf fl yn credu ei fod 
yn ymyl yn awr." Dywedodd wrth yr 
ysgrifenydd amryw weithiau yn ystod y 
flwyddyn hon, ** £i bod hi wcdi bod yn 
wan iawn y flwyddyn o'r blaen, a*i bod 
wedi meddwl ei bod yn marw nnwaith; 
ac 01" meddai, ''dyna mewn teimladau 
hyfryd yr oeddwn y pryd hyny. Teiml- 
wn fod yr lesu mawr gyda mi o hyd. 01 
yr ydwyf yn gobeithio,— yr ydwyf yn 
gweddîo, pan y byddaf farw yn wirion- 
eddol, am gael teimladau tebyg i'r rhai 
hyny yr adeg hòno." Ac nid oes genym 
le i ammheu na aylweddolwyd ei gobeith- 
ion a'i dymuniadau. Mai 16, 1870, am 6 
o*r gloch y boreu, yn 67 mlwydd oed, 
rhoddodd ffarwel ddystaw i ni oll, yn 
mhresenoldeb dan o*i hanwyl blant — 
John ac Ellinor. Hi a aeth i dangnefedd. 

Y dydd lan canlynol, Mai 20, daeth 
ty^a luosog yn nghyd i weinyddu y 
gymwynas ddiweddaf i'w gweddillion 
inarwol hi. Cyflawnwyd y gwasanaeth 
crefyddol wrth y tŷ, gan y Parch. J. 
X>ewis, Henllan. Darllenwyd a gweddî- 
wyd yn Glandwr, gan y Parch. S. Eyans, 
Hebron. Pregethwyd oddiar Dat. xiv. 13, 
gan y Parch. D. S. Thomas, gweinidog y 
lle. Llefarwyd ar làn y bedd gan y Parch. 
J. Dayies, Moriah; a gweddíwyd yno gan 
y Parch. W. Griffiths, (B.Y Bethel. Yr 
oedd yn hawdd gwyboa nad person 
cyffredin duwioldeb oedd yn cael ei gladdu 
y diwrnod hwnw, megys y gwnaeth y 
Parch. J. Dayies sylwadau ar làn y bedd. 
Cyfeirîai at un linell eglur iawn yn el 
chymeriad crefyddol hi, sef ei gwaith yn 
arfer canmol Rhaglnniaeth Duw, yn 
gystal a*r iachawdwriaeth fawr,— myned 
drwy y gweledig a*r presenol at yr an- 
weledig a*r dyfodol. Heddwch i Iwch yr 
anwyl Mrs. T. yn mynwent hynafol Glan- 
dwr, hyd foreu y codi cyffredinol, pan y 



bydd y saint oü ar ddelw yr Hwn a*ii 
earodd. 

Y mae yn brofedigaeth i ni wneud rhai 
sylwadau pellach ar rai Uinellau tted 
amiwg yn nghymeriad Mrs. Thomas. 

1. Gimeêtrwydd. Nid gonestrwydd fel 
peth cyferbyniol i ladradaeûi, — peth nao- 
aol (negatipe) yw hwnw; ond gonestrwydd 
eadamhaol {po8itivé)f^y gonestrwydd 
hwnw sydd yn amlygu ei hun drwy 
ddweyd wrth bob dyn yn ei wyneb^ac 
nîd am dano yn ei gefn,--yr hyn a ystyr- 
id yn ddyledswydd f w ddweyd wrth neu 
am y cyfry w o gwbl, boed y peth ddrwg 
neu dda. Yr oedd yn nodedig iawn yn 
hyn. Pe byddai i rywun bechn yn ei 
berhyn hi, neu yn erbyn rhywun araU, 
nid ei dull hi fyddai ymgilio oddiwrth y 
cyfryw, edrych yn dduamo, a pheidio 
dweyd ond can Ueied ag a allai wrtho, 
megys y mae arfer rhai; ond ei dull hi 
fyddai, dal ar y cyfle cyntaf i siarad ft*r 
cyfryw, a dywedai wrtho ei meddwl am y 
peth yn ddidderbyn wyneb,— dywedat yr 
hoU wirionedd, heb gelu dim. A hyn 
oedd yn werthfawr iawn ynddi hi, gallai 
ddywedyd y cyfan heb fod neb yn digio 
wrthi; ac ychwaneg na hyny, gallai 
ddweyd y cyfan, ac enniU eu parch iddi 
hefyd. Gallem nodi enghreifftiau, ond 
byddai hyny yn ddUes. Yr oedd yn. 
hynod o blain, 

% Diwydrwydd, Yr oedd yn amlwg 
iawn yn y peth hwn, ac jm oodedig iawn, 
am gael eraiU yr un fath. Byddai yn 
siarad Uawer am y rhinwedd hwn, a*r 
pwys 0*1 feddo. Yr ansoddair Saesonaeg 
fyddai hi yn arfer wrth son am dano yn 
gyffredin^tft</t»ẁ'toitf. Os na byddai dyn 
yn industrioue, ni byddai o werth fawr yn 
ei golwg. •* Y mae y Beibl," meddai, "yn 
annog dyn i fod yn industrious. Y mae 
yr hoU ddaear yn dangc» ei bod yn indus- 
trioue. Y mae bod yn induatrious y nesaf 
peth at fod yn dduwiol.*' Nid oedd ganddi 
y cydymdeimlad Ueiaf ft*r diog a*r esgeul^ 
us,ond byddai yn baiod i guro ei dwylaw, 
a bu yn eu curo lawer gwaith, wrth weled 
prydferthwchsymudiadau dyn industrious. 
Nis gallai hi fod yn Uonydd na segur àm 
fynyd. 

3. Haeljrydedd. Clywsom rai yn dweyd 
lawer gwaith, *'Y mae eisieu bod yn 
gynnil cyn bod yn hael." Gwir i gyd. 
Ond yn ngeneuau dynion anhael y mae y 
geiriau yna fynychaf.^ Ni chlywsom Mrs. 
Thomas yn dywedyd y geirîau ynaerioed, 
er fod gyda hi lawer o ryw fân ddìarheb- 
ion fel yna, at wahanol alwadau mewn 
y mddyddan ; er hyny, yr oedd ei harf er- 
ion hi fel pe buasai y geiriau yna wedi 
eu stampio yn ddwfn yn ei natnr. Yr 
oedd hi yn gynnU, h. y., nid oedd hi yn 
ewyUysgar i ddibrisio na gwastraffu y 
pethau lleiaf,— nid oedd y briw-fwyd» 



Digitized by 



Google 



244 



BTWOBAFFIAETH. 



gweddill yn cael %i adael heb ei gasglu at 
ei gilydd yn oíalus; er hyny, yr oedd yn 
haelionus bob amser at bob galwad 
deÜwng, ac at bob gwir angen. Cly wsom 
lawer o dlodion . y gymydogaeth yn dy- 
wedyd lawer gwaith, "Y mae hi yn 
galon-agored iawn." 

4. Sirioldeb, Sirioldeb gyda y teulu, y 
gwasanaethwyr, y cymydogion, a'r dy- 
eìthriaid a arferent ymweled â*r lle. Y 
mae Vrowen wedi bod, ac yn bod, yn 
gartref pregethwyr. Y mae y pregeth- 
wyr fyddent yn arfer d'od i Glandwr o 
gyfeiriad Whitland a Llanboidy, yn 
gwybod am y Ue yn dda, ac yn gwybod 
hefyd am sirioldeb Mrs. Thomas yn eu 
derbyn.~ Derbynîai hwynt gyda y siriot 
deb mwyaf ,— byddai â'i holi galon am eu 
gwneud yn gysurus,— gwrandawai gyda 
mwynhad ar eu hymddyddanion. A 
phan y byddent hwythau yn yraadael, 
byddent yn dymuno cael ymweliad yno 
drachefn. "Dyna hen wraig siriol a 
serchog yw Mrs. Thomas." 

5. Duwioljrydedd. Nid wyf yn mcddwl 
fod dwy farn am dani yn y peth hwn. 
Yr oedd wedi cael ei meddiannu gan 
ysbryd crefydd er yn foreu. Derbyniwyd 
hi yn aelod eglwysig yn Henllan, pan yn 
16 oed. Cafodd ddal gyda'i chrefydd yn 
ddigwymp, ac yn addurn i'w phroífes hyd 
y diwedd. Bu yn proflfesu am 51 o flyn- 
yddau. Nid ar bcthau mwyaf alIanDl 
crefydd yr oedd hi yn ymborthi, ond yr 
oedd am fwynhau ei brasder goreu hi 
bob amser. Cawsom lawer o ymddy- 
ddanion difyrus a chwerthinus gyda hi 
lawer gwaith, am amgylchiadau a helynt- 
ion y byd liwn; ond cawsom gyda hi 
hefyd lawer o'r ymddyddanion mwyaf 
nefolaidd, yn hghylch crefydd ysbrydol a 
phrofladoí, — ymddyddanion a fyddent 
bob amser yn refreshing i'n hysbryd ni. 
Y mae arnom hiraeth y mynyd hwn am 
ei chymdeithas grefyddol ac adeiladol. 
Menyw dduwiol iawn oedd Mrs. Thomas. 

Yr ydym yn cael profedìgaeth ychwan- 
egol etto i sylwi arni mewn dau gylch 
arall. 

1. Fel priod. Gwyddom am lawer o 
wragedd ydynt yn ystyr gyflawnaf y gair 
yn goron i'w gwŷr— eu rhinweddau yn 
afrifol, ac yn dysgleirio fel y goleuni; 
ond nid ydym yn myned i ddweyd mai 
Mrs. Thomas y w yr oreu a welsom erioed, 
ond yn sicr, y mae yn un o honynt. Yr 
oedd yn y dosbarth blaenaf. Hyfrydwch 
ei chalon ydoedd gwneud ei gwr yn 
hapus a dedwydd, a gwneud iddo ym- 
ddangos a bod yn loew a boneddj;|aidd. 
Yr oedd hi yn ofalus dros ben am Mr. 
Thomas. 

2. Fel mam. Gwyddom am lawer mam 
heblaw ein mam ein hunan, ag y mae 
genym barch calon iddynt, a meddwl 



uchel am danynt, o herwydd eu trefnus^ 
rwydd a'u serchogrwydd yn llenwi y 
cylch y maentynddo yn ofn yr Arglwydd. 
Ac yn sicr, yr oedd Mrs. Thomas yn un 
o'r rhai hyn. Yr oedd pedwar peth ya 
ei hynodi fel mam. 

(l.) Dysgu bywiogrwydd €r plant, Pan 
oedd y plant yn fychain o'i chwmpas, 
gorchymynai hwynt fyned allan i chwar- 
eu, ac edrychai ar cu hol ar fod pob un 
yn chwareu ei chalon hi, ac nid rhy w 
esgus o chwareu. Ni chelai dioi un o 
honynt, pe byddent am hyny, eistedd yn 
y tŷ yn llonydd. Dywedai yn ami y 
byddai yn well ganddi hi eu gweled yn 
cyflawni rhyw mischief^ na gorweddìan yn 
swrth a llonydd yn y tŷ. " Wedi cael 
bywiogrwydd i'r plant, gallwch wneud 
rhywbeth o honynt wed'yn.'* 

(2.) Dysgu boneddigeiddrwydd Vr plant 
Er eu bod hwy mewn amgylchiadau bydoi 
gwell na Ilawer o'u cymydogion, etto, 
gorchymynai y plant bob amser wrth 
fyned a dyfod o'r ysgol, a lleoedd eraill, i 
arfer cyfarch pawb ar y ffordd — tlawd a 
chyfoethog— yn enwedig y tlawd. 

(3.) Dysgu annibyniaeUi i'r plant. Nid 
arbedai y plant rhag gw eithio. Dy wedai 
wrthynt íod dysgu gweìthio yn rhan o'u 
fortune^ ac mai drwy weithio, diwydrwydd, 
a bendith Duw, yr oedd y byd i fyned yn 
ei flaen: "Drwy chwys dy wyneb y 
bwytéi fara." Ymdrechai argraffu ar 
feddwl pob un, fod ei sefyllfa ef yn y byd 
yma yn dibynu, i raddau mawr, arno ef 
ei hunan, gyda gofal y Duw sydd yn 
bendithio yr industrious. 

(4.) Ceryddu y plant. Yr oedd hithau 
fel màmau eraiU yn gweled angen am 
wneud hyn weithiau; ond er ei bod hi yn 
dra thanbaid ei natur ei hun, ni welwyd 
mo honi erioed yn ceryddu y plant bach 
pan mewn natur ddrwg. Hefyd, ni wel- 
wyd mo honi yn ceryddu y plant am feiau 
ychwaith, oddigerth ei bod wedi eu 
rhybuddio am y pethau hyay yn flaenor- 
ol. Bu bron iddi a. thori y rheol hon 
unwaith, pryd yr edrychodd y ferch 
fach yn ei hwyneb, ac y dy wedodd, " Oh! 
mothery you have not wam me for that." 
Ac o herwydd mai dyna y ffaith, ni 
chosbwyd y tro hwnw. Y mae eisieu 
doethineb mawr i geryddu plant yn iawn. 

Ond er ei hoU rinweddau personol, ac 
er tyned ein gafaelion ninnau ynddi,. 
rhoddodd ffarwel i'n daear, — ehedodd ei 
hysbryd pur i fynwes Duw, yr hwn a'i 
rhoes. Gwlad y cystudd mawr y profodd 
hi y ddaear hon y blynyddau diweddaf y 
bu yn ein plith, ond hyderwn ei bod hi 
heddyw 

** Yn ardal lonydd yr aur delynau," 

yn y wlad lle nad oes neb yn dywedyd, 
"Clafydwyf." Bydded i'w hesiamplau 



Digitized by 



Google 



BA.RDDONIAETH. 



245 



da gael eu dilyn gnn y plant «ydd ar ol; 
byddeil i«idynt gofio ei chynghorion, a 
mediwl au^ ei gwedilîau; a byddei i 
Farnwr y gwediiwon fod yn llon'd ei 
addewidion i'w hanwyl briod aydd wedi 



eî adael ar ol. modd y gallo ddweyd, "Tr 
Arglwydd a roddodd, yr Arglwydd a 
ddygodd ymaith; bendigedig fyddo enw 
yrArgUydd." 

GUindjor. D. S. Thomas. 



îSartlMjniafíf)* 



YR ANNÜWIOL YN MARW! 

OI DMST olygfa ydyw gwel'd *r aDnnwìol— 
TTn fa drwý*i oes yn gwasanaetha'r diafol, 
Oan gara y tywyllwch, gwrthod lesa 
Yn nawdd i'w enaid tlawd. a diystym 
HoU ddonian Dawy nefoedd, mathru'i ddeddfan, 
A throi clast fyddar at ei daer alwadao; 
Aberthu'i oes, a'i nerth. i wrthryfela, 
Ao ymgyndyna'n erbj n y Jehofa,— 
Owel'd un fel yna'n marw, O! olyçẁ 
Ddifrifol! wrth ystyrìed. pwy na tneimlaP 

Tyr'd gyda mi. ddarllenydd, gwel orweddfan 

Dylawd, ddigysur, yr annuwiol truan; 

Fan yna mae mewn tost arteithìol boenau, 

•N ymwiogo, yn aneemwyth; cyfyd weithiau 

Oan eistedd yn ei wely, wed'yn synhia 

I orwedd yn ei ol, a phrudd radflfanal 

OySroa8,^onydd ydyw,— difrìfoldeb 

Sy'n argraffedig ar ei welw wyní^b. 

Tn aml yn nghlust y meddyg gwan sisiala- 

*' OI a oes gobaith y caf etto wella? " 

Ond mud yw'rmeddy«r-draw mae'n ymneillduo 

O'i wydd, rha< rhoddi'r un atebiad iddo; 

Mae yntauY truan wrth wel'd hyn yn canfod 

Fod ei hoU obaith, bellach, wedi darfod! 

Cyflfroa drwyddo,— braw a dychryn weithion 

Sydd yn ei ddal. mae ofn yn Uadd ei galon; 

Anobaìth du sydd yn ei urogylchynu, 

Ffordd bynagtrydd— anobaith mae'n wynebu: 

Mae'i obaith am gael byw oll wedi darfod, 

Owel'd angeu mae yn dyfod i'w gyfarfodl 

Ymdrecha ffoi o'i ffordd, ond nid y w*n gaUu— 

Br ei hoU ofn. mae'n gorfod ei wynebu. 

Mae'i hen gydwybod euog fu yn huno 

Yn dttwel am flynyddau, 'n dechreu deflh) 

Yn awr; m^e hi ac angeu yn ymosod 

Yn Uymdost arno. rhuo mae'i gjdwybod, 

Oan grè'u erch boenau yn ei fron oftdus, 

A Uadd ei ne>th, mal t/ìn yn difa mân ûs; 

Hi fìrath ei galon fel picellau tanllyd, 

Dwg fanwl hanes ei annuwiol fy wyd 

0*1 flaen, mewn Uytb^'renau o eirins-d^n, 

Nes gwneud ei fron yn uffem ynddi'i hunanl 

llae yotau angeu- teyrn y dychryniadau, 

'N annelu ato ei ddychrynilyd saethau,— 

Si hyrddio'n ddidrugaredd mae e weithian» 

I lawr. i lawr i'r glyn, mal gyda tharanl 

Mae yntau'r truan yn rhy w wan ymwingo, 

Oyn i'r anadliad olàf fynVl o hono. 

3iae'r nef. a'r ddaeai hefyd, yn ei wrthod; 

Saddo y mae dan bwys euogrwydd pechod 

I gyrs anobaìth. ar siglenog finion 

Yr hen lorddonen enb^d; oerawelon 

Marwolaeth yn ei glustiau bruddaidd suant, 

A dorau'r tragwyddoldeb maith agorant I 

O flaen ei wyneb, ar eu cbwim adenydd 1 

Dygant i'w gly w och'n eidian trwm annedwydd— 

Och'neidiau'r truenusion py'n Gehenna^ 

Yn yfed dragwyddol lid Jehofa! 

Ar fln y tragwyddolfyd mae y traan | 

Yn Bef^U mewn cyfyngder enaid weithian; 

^ae'i höll gyfeilhon goreu'n cefnu amo, 

Heb alla gweini unrhyw gysur iddo: 

A'i berthyuasao hoff— nis gallant hwythau 



Wneud dim yn awr, ond gollwng heiUtion 

ddagrau 
Mewn pradd-der uwch ei ben, 0! dlawd sefyllfa. 
O flaen ei wyneb, mellt arswydos Sina 
A ddibaid oleu wibiant, a'r taranau 
A ruant yn ddiddiwedd yn ei glustianl 
Mae Ysbryd Duw am byih yn cefnn amo, 
Gran roddi'n drist ffarwel dragwyddol jddo. 
Suddo y mae yn udyfnach bub anadUad 
A rydd. yn nes i ufletn ddofn etchyllwlad: 
Mae awyr ffiaidd, afiach, gwlad y gwaeao, 
Fel torchau m»g didrai yn Ilanw'i flVoenaaI 
Ustl dyna ei ddiweddaf wau ochenaid, 
Dan ddyrnod olaf angeu! Cau ei hgaid 
Wna 'n a r am byth ar bob daearôl bethau, 
I'w hagor draw yn y traarv\ yddol fflamau: 
Lle bydd am dragwyddoldeb maith diderfyn, 
Yn rhwym mewn poeth gadwynan, heb ddyfbryn 

ddwfr ar ben ei fys i oeri'i dafod, 

Yn nghly w dychrynllyd ruad ei gydwybod, 
Dan bw^rs dialedd, Ilid, a gwg y Duwdod, 
A stormydd ei ddigofaint Ilym diddarfod! 
A gwaeddi bydd o eigion ei'tha'r llynclyn 
Diwaelod, tanllyd fôr didrai, diderfÿn,— 
"Darfyddodd fy nghynhauaf, fy haf aeth ymaith, 
Ac nid wyf yn gadwedig, du anobaith 
Sy'n rhythu yn fy ngwyneb: mewn traeni 
Am byth yn y fan hon y caf fy mhoeni. 

01 na b'ai modd im' farw, neu ddiflanu 
*N awr fodolaetb; O! na b'ai fy nheulu 
Yn flg. s atíif. fel y gallwn roddi 

Gair iddynt i ochelyd y trueni 
Ofnadwy hwn; ond gwneuthur hyn nls gallafl 
Mwy, nôd i wawd ysbrydion coU a fyddaf." 
Och! dyna fydd ei gẃyn o fewn ei dy wyU 
Garchar echryslon, mewu dirboenau erohyll; 
Ac uwch ei ben yn gawraidd saif y diafol 
Ffroenuohel balch, a chyd» Ilais ufiemol, 
Mewn dull cablt;ddu8, iddo'n frwnt edliwia— 
** lÿdi dy hnn a'th ddygaist i'r Ile yma, 
Paham y cwyni ? ce'st y man ddewisaist. 
Beth fyni yn ychwaneg? ti a drenliaist 
Dy fywyd mewn oferedd, yn afradlon, 
Gan gablu Duw, a mathru ei orch'mynion, 
Fel ac y gwnaethum innau: felly, mwyach 
Dy boeni gei, a'th hyrddio'n ddyfnach ddyfnaoh 
I'r anniffoddol dan, a'r pryf a'th ysa! 
Ao ni bydd gobaith byth y ceì ddiangfa 
O'r drígfa boenus; stormydd o boethwyntoedd 
A gurant araát yn ddibaid, holl nerthoedd 
Gehenna ro'ir ar waith i'th fytho- boeni, 
Ar drano am byth— a byth heb farw byddi ! " 
Llange/ni, R. Evávs (leuanMoti). 



Y MOR. 

/ Eisteddfod Doljellau, Tach, 1, 1865. 

Ab làn y môr lawn mawredd 
Safaf, gosodaf fy sedd; 
Bdrych ar ei fawrhydri 
O'r fan yma fynaf fl 

O! eigion mawr unigedd, 
Hyd ymyl hwn dyma wleddl 
Ti, afiach, brwnt dy ofid 
Gyda'th ddwyradd bradd heb wrìd, 

Q 



Digitized by 



Google 



246 



BARDDONIAETH. 



Rho dro ar byd ei fawr draeth, 

Sylwa ar ti lys helaeth, 

Yf o lif ei awel lon. 

Clyw beroriaech. clebr wirion, 

Y dÒQ feddw-dyna foddion 
lach* dy fHw, nych dy fron 

Pa law enwog— pwy laniodd 

Y mdr cryf, mawr, ac a*ì rho'dd 
Ar raddlawr ei orweddle? 
Duw fy lon— pwy ond efe! 

lor wetodd yn dda roddi 
Serch mid rh«vng Ileaad a lli'; 
Wyneb hoflflis serebns hon 
Dery nwyflant drwy Neifion. 

Y fath olwg faith welir 
Draw, draw, i bellder dw'r hiri 
Hèria bob dawn fesurol 
Pel ryw drwstan ffwdHn ffol. 
Ol fawr eiarion— fe rwygir 

Y froo iach gan frnw, yn wlr, 
Odiaeth yw dy led a'th hyd, 
Dy ryfedd ddyfnder hefyd! 
Ofnadwy ddofn yw dy ddu 
Gfoladdion; geltit gladda 
Penaf gopKaa an'an, 

A hnddo'r byd ft'th ddw'r ban. 

Duw a roes yn nyfnder hwn 
O'i nrddas ry w fyrdd myrddiwn 

fywydol erch fodau 
Trwyddo i wyllt hv'rwydd wau. 
Fe fwriodd ef ft'i lef lan 

I'w lif fythol leflathan; 
Dymafodl ymwyafyw, 
Ymerawdwr môr ydy w, 
Dcwr y rhwyga drwy'r eigion, 
A'i wylltaf rym hyllt ei troa; 
Try Neiflon yn drochion drwy 
Ei fynediad ofnadwy; 
Hir lawn y penr o'i ol 
Arwaf gyuhwrf eigionol. 

Hal'fôrhael mor werthíáwr y w, 
Diodydd ein byd ydy w. 
Enaid hoU fÿwyd anian 
Ydy w ei Iwys ddiod lan; 
lon o'i ddawn a'i ddaioni 
Mor ddoeth a'i tymherodd hi 
A halen i'w chostrelu 
Yn y dwfn eigionau du. 

Sigion teg, mor gain wyt ti, 
Ymerawdwr mawrhydi. 
O! mor lon-dyma wir wledd 
Uwch difyrwch dy fawredd: 
Heddyw'n hawdd canfyddwn ni 
Lnn yr hanl yn \t beli. 

01 dlysed yw ei laswedd. 
A'i wên gun yn arlun hedd! 
Wele long ar ei loew li', 
Ac anian iddi'n gweini; 
Lledir ei hwyllau lliwdeg 

I chwyfio'D y cfawaon chweg — 
Welwob chwi mor falch yw hon 
Ar londer ael y wendon. 
Rhy wyl yw yr awel wan 
I wthio ynddi weithiau. 

Ond awn cyn terfyn y dydd 
I làn y mor ysplenydd. 
Yn ei wg ysgyrnyga, 
Orochruo'n eon a wna. 
Ri ddnau sy'n cydnesâu 
Fel entryrth wetlau angau; 
Gtorlifa ei hagr lafoer, 
Uwch y byd llachia ei boer, 
Oogoniant gwg ei wvneb 
A'i ddial noeth ni ddeil neb. 

Dyna long dan law angau, 
A*i therfyn syn sy'n nesâu. 
Ooh! utbr iawn y chwyihir hi 
Ar hyd fôr yn brwd ferwi: 
Rhy w flewyn y w ar flin war 
Bgiraf weilgi rhyfelgar! 
Oohl ai Ilun ercbyll annwn 
A'iblin wae o'n blaen y w hwn?— Bbitbtu. 



Y GWEITHIWR. 

MswF bwthyn Ilwyd ar lethr y bi^n 

Y ganwyd baban tlws, 
Ar ol ei fagu enyd bach, 

Ehedodddrot y drws; 
Aiiturio wnaeth, gan roi ei bwjs 

Ar fedr ei law a'i Dduw, 
Hae heddyw'n wrthddrycb i fÿ ngkâii, 

Y " gwoithiwr '» g werthfÄwr y w. 

Wynebodd ar ditifferthion byd 

Yn fachgen ieuanc gwan, 
Gan benderfynu, doed a ddd, 

Weithredu'i gyflawn ran; 
Ni fynai edrych ar y chwith— 

Addawai Iwydd o hyd; 
Ac felly daeth i deimlo'i fod 

Yn feistr ar y byd. 

Ei lygaid llym a dremia ar 

OrchwyIii»n o bob tu, 
Aelodau'i gorff, a'i feddwl cryf, 

Ar eu hegnlon sy'; 
Aredig wna y meusydd maith, 

A baua'r melyn hfid; 
Gwastâ V cwysau gyda'r og, 

A meda yn y gwl. 

Bfe sy'n adeiladu'n tai, 

Y bäd, a'n Uongau mawr; 
A*i droeol dur ymlwybra drwy 

Fynyddau ucha'r llawR 
A*i gŷn gwna greigiau'n UechMi maaiy 
A n trAfba wna yn d6; 

Y gledrflbrdd faith, a'r oerbyd tta, * 
O'i law sy'n gwänu'r fh>. 

Yr aur, vr arian. copr, a'rglo^ 

Yr haiam, plwm, a'r dur, 
A geir drwy rym ei aUu ef, 

Yn Btor o nwyddan pur: 
Bfe yw colofn masnach gwlad, 

A chalon Uawnder byd; 
Pe trengai bwn, newynu wnai 

Rhyw la aneiri'n 'ngbyd. 

Bfe «y*n porthi'r brenin gwyeb 

Ar ei oreeddfaJnc wen, 
Trwy nerth ei fraich, a chwys ei cafA» 
^boes goron ar ei ben: 
Gwreng a boneddig GwaUa lon 

Ddysgwyliant WTtho n llu. 
Br Uuosoced Uwythan'r Uawr, 

Diwalla'r oU yn hy'. 

Y march, y fuwch, a'r defaid mftn. 
Yn nghyd a'u hadwaen ef; 

Plyg anian megys ger ei fron,— 

Mae'n Arglwydd dan y nef: 
Br nad yw'n meduu perUiu drud, 

Na tbeitlau ucbel fri; 
Mae'n deilwng o anrbýdedd mwy 

Na neb sydd gyda m. 

Gyfoda'n foreu gyda'r wawr, 

A gweitbia oriau'r dydd, 
Ar ol noswylio. camru wna 

I'w artre n berson rbydd: 
Cyrbaedda'i gadair wrth y tîn, 

A'i biant o'i amgylcb sydd; 
Pob dyn a'i gwel, a dd'wed pryd hja, 

Mai ymerawdwr fydd. 

Nid oes sefyUfa dan y nef 

Ddewisa'r gweithiwr mfld, 
O flaen yr un gwna ys.ddi droi— 

Mae'n gyflawn ofwynnad: 
Fe ddeil ei tlordd, caiff ddogn bob dydd 

X'w angen ef a'i blant; 
Mae'n ddiwyd, cynnil, gonest, Bobr»~ 

Rheola'i ofer chwant. 



Digitized by 



Google 



A0I>Y8G. 



347 



. At derfyn gwaith y oliweched djdd, 

Ymdrefna gyda'^i dŷ, 
A borea Sabbath Ant yn oghyd 

I deml en Har^lwydd cuj 
Addolant yno gydn hwyl 

Y Duw maeDt Bmo'n byw, 
Mwynhant yn llon trwy gyfrwag flydd 
Fendithion nefol rvw. 
Porthmadog. J. Williamb (leuan Gybi), 

YR AELWYD. 

Buddugol yn Eisteddfod L€*rvwL Dydd Nadoligt 
1869. 

Tbb randir pob tirìondeb— yw*r aelwyd, 
Chwareule boddlondeb; 
Ami hi ni welir neb 
A gaa wSn na dig wyneb. 



Vr ifanc raae'n athrofa,-~athrawiaeth 
Ei rìaint fawryga; 
Drwy'i oes i gyd y wera ga, 
Ei dylanwad a lyna. 

Yr aelwyd foriaa olaf,~a*i hengyl 
Yn angeu ddymunaf; 
Dan eu gofal dyfalaf 
I'm maith hûn yn esmwyth âf. 
Porthraadog, W. aoBsan. 



Y MILWR YSBRYDOL. 

Deil ei gledd fl dwylaw glan— fe rwyga 
Frìgog deymas Satan; 
Tyr bwys hoU deirw Basan, 
Dyry dwyll y byd ar dän. 

loAir UiL»o«. 



aîiliBSíg. 



RHWYSTRAÜ I GYRHAEDDYD MANYLRWYDD MEWN 
GWYBODAETH GREFYDDOL. 



Rhaid addef, debygid, fod pwysigrwydd 
neilldaol yn perthyn i wybodaeth gref- 
yddol. Mae ayniadau teilwng ar Athron- 
iaeth Natoriol, Seryddìaeth, Daeareg, 
Hanesiaeth, a phethau eraill, yn werth- 
fawr droa ben; ond y mae gwybodaeth 
grefyddol yn annhraethol bwyaig i ddyn 
fel creadur rhesymcl a chyfrifol, ac yra- 
geisydd am ddedwyddwch a diogelwch yn 
y byd hwn, a'r hwn a ddaw. •* A hyn yw 
y bywyd tragwyddol; iddynt dy adnabod 
di, yr unìg wir Dduw,a'r hwna^uifonaÌBt 
ti, lesu Grist.** Cysylltir cynnydd mewn 
gwybodaeth grefyddol á chynnydd raewn 
gras, gan yr apostol Pedr. Ni fedd y 
bydysawd bethau pwysicach i'w dwyn 
gerbron creaduriaid rhesymol na phyoc- 
iau crefydd: ** Ar yr hyn bethau y mae 
yr angylion yu chwennychu edrych.'' Mae 
** ardderchogrwydd gwybodaeth Crist lesu 
yr Arglwydd" hefyd,yn cymylu ardderch- 
ogrwydd a gogoniant pob gwybodaeth 
arall. Vn awr, ob yw gwybodaeth gref- 
yddol mor bwysig yn ei natur, ac mor 
ardderchog yn .ei hoU ranau, ai nid y w o 
bwys neiUduoI i bob dyn i ymestyn yn 
egnîol tung ati,ac ymgyrhaeddyd am gael 
gafael arni, a chynnyddu ynddi? Gellid 
meddwl nad oes ammheuaeth i fod ar y 
fath fater a hwn, oblegid fod cysur 
personol dyn ei hun, ei ddefnyddioldeb 
fel aelod o gymdeithas, a'r hyn a fydd efe 
am byth, yu troi arhyny,iraddau helaeth 
iawn, 

Ond y mae anhawsderau ac anfanteis- 
ion ar ffordd dyn i gyrhaeddyd gwybod- 
aeth grefyddol. Mae y rhwystrau hyn 
yn rhai y dylai pob dyn wneud gorchest- 
ion i'w meistroli, ac i*w llwyr orchfygu; 



ac i'r dyben hwnw y nodir rhai o honynt 
allan yn yr ysgrif hon. 

1. Un rhwystr mawr ac effeithiol i 
gynnydd mewn gwybodaeth grefyddol 
ydy w, difaterwch a segurdod ysbryd gyda 
golwg ar y mater. Gall dynîon ddywed- 
yd nad oes ganddynt amser na manteision 
î gyrhaeddyd gwybodaethgrefyddol; ond 
y mae eraiU sydd gan brined eu haraser, 
a chan Ueied eu manteision a hwytbau, 
trwy egni a diwydrwydd, yn gallu cyr- 
haeddyd golygiadau cyson a chysurlawn 
ar bob cangen o*r wybodaeth a ddatgudd- 
ir yn yr ysgrythyrau. A phaham y 
maent hwy mor dy wyll a digynnydd yn 
mbob pwnc a berthyn i*w tragwyddol 
heddwch, tybed? Yr ateb yw, am eu bod 
yn gyglyd a marwaidd^ ac heb ofalu 
dim oll yn nghylcli y pethau hyny. Mae 
holl air Duw yn eu meddiant, ond y maent 
yn ei esgeuluso. Ni ddarllcnasant ef erioe<l 
i bwrpas. Y mae Moses a*r propliwydi, 
Crist a'r apostolion, yn eu tai; ond nid 
yw yn werth ganddynt hwy ofyn cwest- 
iwn yn y byd iddynt, ar unrhyw fater. 
Y byd hwn a'i amgylchiadau, heiyntion y 
gymydogaeth Ue y trigant, chwedleuon 
disylwedd segurwyr, a'r cyffelyb, sydd 
yn denu eu holl feddylfryd hwy. Y mae 
llawer o honynt yn dwyn enw crefydd 
arnynt; ond pe gallent rywfodd ddianc 
rhag myned i uffern, ar hyd rhyw Iwybr 
heblaw ufudd-dod ffydd i'r efengyl, ni 
thraffertheut hwy byth mo honynt eu 
bunaiu, am bum' mynyd, gyda golwg ar 
grefydd. Baich mawr eu hoes hwy ydyw 
dyledswyddau crefyddoL Byddai yn 
drugaredd fawr pe gellid deffro y cysg- 
aduriaid hyn, a'u dwyn î dcimlo eu bod yn 



Digitized by 



Google 



us 



ADDT80. 



áìyBìym ac yn eflgenlnso iachawdwriaeth, 
wrth ddiyetyra ac etgeuluso y moddion 
ordeiniedig i gael gafaelarDÌ,acyn gwnend 
byny ar fln Uiíeiríant afon angeu, a bron 
yn 8wn cerbydau ac ndgyrn y dydd mawr. 
Diogi sydd yn cadw y bobl byn yn dlod- 
ion ar hyd eu hoes— yn baganiaid yn 
Dgbanol holl fanteision y dyddiau goleu 
presenol. Oifaterwch sydd yn eu Uwyr 
ddyfetba: *'£8mwytbdra y rhai aoghall 
a'u Uadd." 

2. Diystyra eraill Dduwinyddiaeth fel 
petb diwerth, »c yn arbenigol, pob ym- 
drecb i gýrhaedd manylrwydd yn ein 
Byoíadau ar **Fanau y Ffydd.*' Y mae 
Byniad felly yn ymddangos fel dirm\g ar 
y prophwydi, lesu Grist, a*r apostolion, y 
rhai a draetbasant ac a ysgrifenasant i ni 
byncian duwinyddol iV hastudio, eu 
credu, a*u troi i ymarferiad. Os nad y w 
dynion i ddeall ac amgyffred deddf ac 
efengyl, i ba beth y rhoddwyd hwy i ni 
yn yr ysgrytbyrau? Mae yn debyg mai 
barn dirroygwyr Duwinyddiaetb ydyw, 
mai y teimladau yn unig sydd i ymwneud ä 
hwy wrth bregethu yrefengyl— y teinilŷd- 
an a'r dychymyg; ac os gellir tynu dagrau 
lygaid dynion wrth bortreiadu gwely 
abgeu gwraig weddw nen blentyn amddif- 
ad, a llenwi y meddwl â math o foddlon- 
rwydd wrth osod darlontadau dyehymygol 
gerbron tyrfa o bobl, fod amcan pregethu 
wedi ei gyrhaeddyd: ond na thwyllerjieb 
yn y mater hwn, " Holl gynghor Duw " 
sydd i'w bregethu i ddynion, a'r "holl 
gynghor " hwnẃ ýn ei holl ganghenan. 
Mae y diystyrwch a deifl rhai dynîon ar 
fanylrwydd duwinyddol, yn rhwystr 
effeithiol i'w cynnydd pèrsonol hẅy eu 
bunain, a*u darllenwyr, a*a gwrandawyr 
hefyd, mewn gwybodaeth grefyddol. 
" Awn rhagom at berffeithrwydd,** oedd 
arwyddair yr apostol Paul. Dylai deall 
dyn gael ei oleuo, a*i galon gael ei chyr- 
haeddyd trwy oleuni yn y deall; ac nid 
yw unrhyw effaith a wneir arno ond 
trwy oleuni pur yn y meddwl, ond o 
ychydig werth. Diau y dylai rhyw 
wirionedd pwysig fod gerbron meddwl y 
gwrandawr, pan ddygir mân-hanesion ger 
ei froB. a'r gwìrionedd hwnw yn bwysic- 
Hch na*r banesion a ddygir yn mlaen i*w 
egluro, os amgen, fe á pregethn yr 
efengyl yn ngolwg lluaws o ddynion i 
sefyli ar yr un tir a chwedleuyddiaeth 
gyffredin. Y gwirionedd, fel y mae yn 
yr lesu, a wna ddynion yn debyg i'r 
lesu. 

3. Bhwystr arall i gynnydd roewn 
gwybodaeth grefyddol ydy w golygu îód 
yn anmbosibl i ddyn, yn y fuchedd hon, 
gyrhaeddyd taweìwch a bodíllonrwydd 
i*w fcddwl mewn pynciau dnwinyddol. 
Mynych y dywedir peth felly, ac y mae 
dywediadau o*r fath yn tueddu yn gryf 



i attal cynnydd me^ni gwybodaeth gref- 
yddol. Nid yw y fath ddywediad ddim 
ond esgusawd meddwl diawydd am 
gynnyddu, dros ei ddiogi a'i seguryd. Y 
gwir yw, fod miloedd o ddynion, drwy 
ymdrechion egniol, wedi cyrhaeddyd 
golygiadan ar bynciao crefydd, sydd yn 
llenwi eu meddyliau hwy eu hunain â 
boddlonrwydd ìlawn yn nghysondeb 
gwahanol ranau y dwyfol ddatguddiad. 
Nid yn unig credant fod pob rhan o*r 
Beibl yn gyson á*n gilydd, ond y naaent 
yn gweled hyny yn eglur, i raddau 
helaeth, a thrwy hyny teimlant fod 
gobaith Cristion yn seiliedig ar graig na 
slgla yn dragywydd. Dyledswydd dyn 
y w gwneud ei oreu, yn y fuchedd hon, 
i ddeall yr oU a ddatguddiodd Duw o*i 
feddwl i ddynion, ac nid taflu pob peth a 
roddo drafferth iddo, dros afon angeu i*r 
byd araU. 

4. Rhwystr effeitliiol ar ffordd cynnydd 
mewn gwybodaeth grefyddol ydy w hun- 
anoldeb yn yr ymofynydd am dani. Mae 
bunanddigonolrwydd mewn dyn yn can i 
fyny y gwahanol ffyrdd trwy ba rai y 
gallai ychwanegu ei wybodaeth. Mae 
dyn felly fel un o'r Laodiceaid, y rhai 
oeddynt wedi ymgyfoethogi, yn eu tyb 
eu hunain, fel nad oedd arnynt eisiea 
dim. I*r dyn hunanol, nid y w golygiadan 
dynion eraiU. ar unrhy w fater, yn werth 
mynyd o ystyriaetb, Mae ef wedi ym- 
goUi yn aniaiwch ci feddwl toreithiog et 
hun. Nid oes arno eisieu cymhorth gan 
neb. Nid yw yn debyg y bydd iddo eí 
daer weddîo am i Ysbryd y gwirionedd ti 
dyì^ysi bob gwirionedd. Mae yn ddigoii- 
ol ynddo eî hnnan. fel 'M)od moesol a 
deallol,*' i benderfynu pob petb, heb 
gynihorth o*r nef, nac o'r ddaear, yn ol d 
dyb uchelfrydig ei hnn. Mae hnnanoldeb 
wedi bod yn fwy o rwystr i gynnydd 
dynion mewn gwybodaeth a defnyddiol- 
deb, nag a wybyddir gan neb, hyd foren 
rhyfedd y farn ddiweddaf. O'r ochr 
arall, y mae yrowybodolrwydd mewn dyn 
o'i ddiffygion, a'i annigonolrwydd yn y 
materion hyn, yn ffafriol i*w gynnydd 
mewn gwybodaeth grefyddol; gwha ef 
yn ddiolchgar am bob help i gyrhaedd 
barn gywir ar ddwyfol wirioneddau, ec i 
ymddiby nu, yn ei hoU ymchwiliadau, fwy- 
fwy ar ddysgeidir.eth ac arweinîad yr 
Ysbryd Glan ; daw i yfed o ysbryd, ac i 
ddefnyddio iaith y Salmydd, yr hwn a 
weddîai mor daer ar i Ddow ei ddysgu a'i 
arwain yn ei fyfyrdodau, ei eiríau, a'i 
ymddygiadau, gan ymdrwsio felly "oddi- 
mewD â gostyngeiddrwydd.*' 

5. Mae rhagfarn yn rhwystr mawr i 
gynnydd raewn gwybodaeth o wirionedd- 
au crefydd. Diau fod pertbynas agOa 
rhwng hunanoldeb a rhagfarn. er hyny, 
T mae gwahanìaeth rhyngddynt. Mae y 



Digitized by 



Google 



ADDYSO. 



249 



dyn rhagfarnllyd wedi gwneud ei feddwl 
i fyny ar y naiU beth a*r liall, bob amser. 
Ni fyn dderbj^n goleuni newydd o unlie, 
rhag i*r goleuni hwnw siglo ci benderfjn- 
iadau blaenorol. Caua ei Iygaid yn ei 
erbyn, ac y mae yn sicr ei fod wedi cael 
hyd i'r gwirionedd ar bob pwnc, a pha 
aogen sydd arno mwyach am hyffordd- 
iant? Gallai ei fod yn ddarllenwr go 
fawr, ond gofala na ddarllena ddim ond 
awdwyr fyddont o*r un golygiadau ag ef 
ei hun. Gallai ei fod yn wrandawr cyson, 
ond nid yw yn werth ganddo wrando ar 
neb ond rhywun fyddo o'r un syniadau 
ag ef ei hun. Mae yn ddig beunydd 
wrth bersonau na fyddont yn gallu 
dywedyd Amen ar ol pob brawddeg o'i 
eiddo ef ei hun. Un dull o bregethu a 
all ef oddef — dìm ond un, a rhaid i*r hoU 
wahanol ddoniauymffurfio i*r duU hwnw, 
onide, ni fyddant o unrhy w wertli. Mae 
pob ysgrifenwr, ond rhai o*r ardduU a 
boffa efe, yn hollol ddìddyddordeb; a 
phob barddy ond rhywun a ganmolodd 
rywbryd ryw bwt o'i waith ef, yn hoUol 
ddichwaeth. Mewn dadl, iiíd pynciau, 

• ond personau^ yw gwrthddrychau ei 

Éylwadau. Pardduo, diraddio, a dirmygu 
y rhai hyny, ydy w ei unig arocan, yn 
unig hefyd oblegid na allant gytuno â 
rhai o'i olygiadau ef. Nid y w yn ormod 
ganddo gymeryd arno wneuthur hyny 
dan rith cyfeillgarwch, ewyllys da, a 
dttwioldeb. Mae rhagfarn yn ei symbylu 
i gamddarlunio golygiadau ei wrthwyneb- 
^y^* yn y modd mwyaf cywilyddus. 
Sonia lawer am y Beibl, ac ar yr un 
pryd, ymddyga afo fel pe byddai y Uyfr 
7 gt.llir hyderu Ueiaf arno yn y wlad. 
Gwada feddwl ei ymadroddion mwyaf 
«glur. Efe ei hun ydyw y Beibl mewn 
gwirionedd. Nid meiidwl Moses na 
Fhaul sydd i fod ar y fáinc yn barnu 
mewn pynciau crefyddol, ond ei feddwl 
ef ei hun; a dirdyna y prophwydi a'r 
apostoiion er eu cael i fod yn glochyddion 
i ddywedyd Amen ar ol ei lith ef ei 

i hunan, er na bo mwy o togic ynddi nag 

gydd mewn mieren grin. Y mae y dyn 
rhagfarnllyd yn gwenwyno ei enaid i 
íarwolaeth. Ni all gynnyddu mewn 
gwybodaeth na gras. Pe eallat, erlidiai 
bawb sydd yn gwahaniaethu oddiwrtho 
áV cleddyf, fel y mae yn gwneud, yn y 
modd mwyaf gwenwynllyd, â'i ysgrifell. 
Bydd fyw mewa llid ac enwogrwydd, a 

» bydd farw, oni ymâd â'i ragfarnau a*i 

^ gulni, fel y mae yr ynfyd.yn marw. Y 

mae y dyn rhyddfrydig, o'r ochr arall, 
yn ewyllysiwr da i bawb; yn barod i 
dderbyn goleuni o ba le bynag y delo; yn 
darUen pob ochr i bob dadl; yn astud 



wrando rhesymau pob plaid; yn cadw ei 
feddwl yn agored i dderbyn argyhoedd- 
iad, pan wel ei fod yn camgymeryd; ac 
felly mae ei feddwl yn dawel a digyffro, 
ac yn ymeangu beunydd mewn gwybod- 
aeth o bethau crefyddol, ac mewn profiad 
o'u dylanwad ar ei gaion yn barhaut. 

6. Rhwystr arall i lawer wneud cyn- 
nydd mewu gwybodaeth dduwinyddol 
ydy w gorawydd i ffurfio iddynt eu huẁ- 
ain system o Dduwinyddiaeth yn rhy 
f r> siog. Peth annoeth, y n ddîau, fyddal 
i ddyn gcisio gwneud cyfundref n Ddacar- 
cgol, cyn meddu cydnabyddiaeth helaeth 
â ffeithiau Daeareg; neu aysUm o ddeddf- 
au y meddwl, cyn ymgydnabyddu ä dim 
ond un neu ddwy o*r cyfryw ddcddfau. 
Yr un modd y mae gormod o frys i ffurflo 
cyf undrefn Dduwinyddol, cyn meistroli y 
ffeithiau cysylltiedig â*r mater, wedi tHflu 
Uawer myfyriwr i benbleth dirfawr, ac 
anghysonderau dybryd; ac, o g^nlyniad, 
eilwfrhau a'i ddigaloni yn ei ymchwil- 
ìadau am y gwirionedd. Meistroled dyn 
ffeithiau y Beibl yn gyntaf, ac yna by'dd 
ar ben y ffordd i ffuifio system Dduwin- 
yddol iddo ei hun á graddau o gysondeb 
yn perthyn iddi; ac heblaw hyn oU, 
gocheled ruthro i gyhoeddi golygiadau 
anaddfed ar bynciau crefydd, y rhai y 
bydd yn anhawdd ganddo eu gweUhau yn 
y dyfodol. 

7. Yn olaf, y mae diffyg ofn yr 
Arglwydd, amddifadrwydd o grefydd 
bersonol, yn rhwystr mawr i gynnydd 
mewn gwybodaeth grefyddol. "Dech^ 
reuad doethineb yw ofn yr Arglwydd.*' 
— " Oí myn neb wncuthur ei ewyllys ef, 
efe a gaiff wýhod am ỳ ddysgeidiaeth." 
Y dyn ysbrydol sydd yn barnu pob peth. 
Mae diffyg crcfydd bur yn anghymhwyso 
dyn i gael syniadau cywir ar bethau 
crefyddol. Y mae gagendor rhwng dyn 
felly a'r pethau. Nid yw yn eu ham- 
gyffred, mwy nag y mae dyn amddifad o 
archwaeth yn gallu amgyffred blas mel, 
neu y byddar gynghanedd cerddoriaeth. 
Gwna crefydd bur dHyn ỳn ddwyfol. 
mewn ystyr, o ran agwedd ei ysbryd, ac 
yn gymhwys i ddertyn goleuoi oddiwrth 
yr Arglwydd ar IioU faterion mawrion 
"geiriau bywyd tragwyddol.** A pha 
beth sydd a fynego, neu a farno, dirmyg- 
wr geiriau y Beibí ar ei dystiolaethau, 
neu a gymero ar gy fan^mod Duw yn ei 
enau? Gocheled pob myfyriwr y rhwystr- 
au a nodwyd, ac eraill lawer a allesid 
nodi. Coledded y rhinweddau gwrth- 
gy fcrbyniol iddynt, ac ymrodded i fyfyr- 
iaeth yn ngair Duw. ar egwyddorion teg 
a goleuedig; a bydd ei gynnydd yn sicr, 
yû gyflym, ac yn eglur i bawb. 



Digitized by 



Google 



250 
Y DYDDIAU HYN. 



PAPYR A DDARLLENWYD YN NGHYMANFA PORTHMADOG. 



Gbllir tybio fod y rhai sydd yn by w yn 
y dyddiau byn uwchlaw y golledigaeth o 
gamfarnu eu liansawdd, ond y mae 
yehydig o brofiad yn dangos anghy wirdeb 
y fath dybiaeth. Ni ellir gosod cymeriad 
oes na gwlad o dan ddeddfau pwys a 
roesur, a chau allan bob amrywiaeth barn 
am danynt. Byddwn yn rhyfeddu pan 
welom wahanoi haneswyr yn rhoddi 
adroddiadau mor wahanol o*r un pethau» 
a darluniadau mor amry wìol oV un cyf-' 
nodau. Bydd yn ddigon bnan i ni synu 
nwchben gwrth-haeriadau haneswyr, pan 
ddelo pawb o*n cydoeswyr o*r un farn am 
y presenol. Lle byddo hanesydd yn 
awyddus am wybod a thraethu y gwir- 
ionedd, y mae yn agored i gael ei gam- 
arwain gan dj'stiolaethau anghywir, a 
fturüo bam gyfeiliornus am bersonau ac 
amgylçhiadau. Ood y mae y byd wedi 
gweled hanesyddion yn gosod eu hy«- 
grifbinau yn Uaw rhagfarn, ac yn ''attal 
y gwirionedd mewn anghyflawnder," ar 
un Uaw; ac ar y tu arall, yn ystumio 
dygwýddiadau i gyfarfod eu rhagfarnau 
personol. Y mae modd gwnead yr un 
P9th gyda*r presenol. Y mae Uawer yn 
4|f)ynu ar y safle oddiar ba un yr edrydiir 
ar. bethau. Y mae un yn edrych o'i 
amg>lch, ac yn canfod arwyddion tegwch 
yxì sirioli pob peth. Y mae un araîl yn 
|;ẁeled rhagarwyddion tymhestloedd ar 
bèb Uaw. 

Pe cymerem gipdrem ar y byd, fel y 
gwelir ef gan rai o'n cymydogion. ni 
byddai ynom ysbryd mwyach. Peth 
difrifol iddynt hwy y w cael eu gorfodi i 
edrych ar y Uuaws yn mathru gyda dir- 
niyg y^ l^yn a hanncr addolid gan en 
tadau. Y maent yn methu peidio canfod 
y bobl gyflfredin yn darllen newyddiadur- 
on, ac yn meiddio ífurfio barn ar ddeddf- 
wriaeth y deyrnas. Y mae plant yn 
chwilio yr ysgrythyrau beuny»id, ac os na 
cbânt "y petbau hyn felly," y maent yn 
ddigon wyneb-galed i ddweyd hynyl 01 
pa beth a ddaw o'r byd? Fe goUir 
ufudd-dod i'r offeiriadaeth, derf vdd pob 
parch i*r uchafion, a phalla ffyddlondeb 
i*r goronî Dy na yr olygfa a wel rhai ar 

T DTDDIAU HYN. 

Oud cymerwn olwg ar y byd oddiar 
safle arail, ac efe a ymddengys i ni yn 
wiüianol. Yr ydym yn cael achos i gaSníft» 
ogi ein gilydd âV dybiaeth fod y grefydd 
Gristionogol yn dwyn profion newydd o 
ddwyfoldeb ei tharddiad, ac yn adnewyddu 
ei hawUau i'n hymddiriedaeth. Y mae 
hcn gyfundrefnau a fuont yn Uywodr- 
aethu y byd drwy ofn, yn awr yn cael eu 
gwysio i> Ilys cyboeddus, i gael eu croes- 



holi gan ysbryd ymchwilgar yr oes hon. 

Y mae rhyw ddallineb wedi dyfod dros ŷ 
Babaeth. Y mae yr hwn a gais ly wodr- 
aethu y byd, wedi cyhoeddi a selio ei 
anffaeledigrwydd personol, yr hyn, yn 
ddiau, yw dechreuad yr hyn a derfyna, 
pan y cyhoeddir, " Fel hyn gyda rbuthr 
y teflir Babilon fawr." Y mae udgorn yr 
adgyfodiad yn seinio uwchben beddau hen 
egwyddorion a ddysgwyd gan apostolion, 
ac a goleddwyd gan **ogoneddu8 lu y 
merthyri." Y mae cydwybodolrwydd yn 
adffurfio y gymdoithas ddynol. Y niae y 
byd, o godiad haul hyd ei fachludiad, yn 
Uawn cyffro; a phawb yn nghanol pethau 
fnatrr, fel pobl yn dysgwyl pethau Mwr. 

Y mae arwyddion yr amserau yn dangos 
fcd yr eglwys ar "agoryd Uwybr i'n Duw 
ni yn y diffaethwch." 

Y mae y gweitligarwch mawr sydd yu 
yr eglwys Gristionogol y dyddiau hyn^ yn 
dateuddio ei by wyd mewnol. Ni bu ** j 
prif-ffyrdd a*r caeau " erioed yn Uawnacli 
o*r *' rhai sydd yn efengylu — yn cyhoed(ft 
heddwch." Nid oes gan bechod nn am: 
ddiffynfa nad oes gan eglwys Criat ei 
hyrddbeíriant i ymosod arni; ac yr ydym^ 
yn credu nad y w yr hoU weithgarwch yn 
arwain crefyddwyr i esgeuluso cysegr 
santeiddiolaf ein crefydd. Y mae ad- 
fywiad boddhaol wedi ymweled â chau- 
iadaeth y cysegr. Y mae gorche&tlon 
uchaf celfyddyd o dan deyrnged i foliant 
Israel. Yr ydym yn hyderu fod pyncio 
drwy ras ýn ein calonau i'r Arglwydd, 
yn cael meithriniad yn nghanol ** Salmau, 
a byninau, ac odlau ysbrydol." 

Ond y mae a wnelom heddyw, yn benaf, 
âg ansHwdd crefydd yn Ngbymru. Y 
m:ie i bon ei hynodion cymdeithasol a 
chrefyddol,mor nodwfcddiadol ag yw ffurf 
ei harwyneb. Yn Nghymru y ceir 
enghraifft o wlad Ue y meddiannwyd y 
werin gan ddylanwad crefydd mewn 
amser byr. Y mae diwygiad mewn gwlad 
yn disgyn weithiau o'r dosbarth uchaf 
tuag i waered, fel dwfr llonydd yn ym- 
buro o'r wyneb i lawr. Bryd arall, y 
mae fel ffynnon fyw yn ymloewi o'r 
gwaelod tuag i fyny. Yn y dull olaf y 
daeth crefydd i Gymru yn y can* mlyn- 
edd diweddaf. Dr wy ddylanwad crefydd 
ar y werin y crëwyd »>arn a chydwybod 
gyhoeddus yn ein gwlad. Effeithiodd 
tröedigaeth y werin, nes y gorfodwyd 
rhai o radd uwch i roddi heibio eu harfer- 
ion pechadurus. Cy wilyddiwyd y Uwon 
oddiar dafodau yr Ysweiniaid. Gwasg- 
wyd offeiriaid i wisgo ymddangosiad 
crefyddol. Torwyd iau anwybodaeth ac 
anfoesoldeb oddiar wàr y genedl, er 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 



251 



gwaeiliaf gwg a bygytbion, rbwymau 
faefyd a cbarchar. Glynodd ein tadau yn 
y grefydd a garent, ac yr ydyra yn 
bydera na cbaniateir i bud-fíaf rau perygl- 
118 rbitb-gyfeìllion swyno eu plant i*w 
Iprada. Cymbarer corff y weriu Gymreig 
á rbai o*r un dosbarth a hwy yn mbartbau 
amaetbol Lloegr. Y mae yr anifeìliaid 
bedyddiedig yno yn digaloni y rbai a 
geiaiant ddyfod i lawr atynt i'w codi. 
Nid oes genedl ar y ddaear dan fwy o 
rwymau i'r Ysgol Sabbatboi na cbenedl 
y Cymry. 0> tu arall, nid y w y sefydliad 
daionos hwnw wedi cael cartref mwy 
cynbes mewn un wlad nag a gafodd yn 
Nghymro. Nid drwy waith pendefigion 
ac offeiriaid yn gwneud yr hyu a gyfrif- 
«Dt yn ymostyngiad, sef dysgu plant y 
tlodion, y sylfasnwyd atbrcfa y werin yn 
tein gwiad; ond drwy ysbrydoliaeth a 
dditgynodd ar y dosbartbiadau gweitbiol 
ac amaethyddol i addysgu eu gilydd. Y 
mae y miloedd o gapelaa cyfleu» a pbryd- 
ferth a welir yn addurou Tywyaogaeth 
fechan Cymra, wedi eu codi drwy gyd- 
weithrediad y lluaws, a chynnelir gwas- 
anaeth rheolaidd o*u mewn, heb g^ mhorth 
^waddoliad na rhoddion cymdeithasao. 
Yn Ue byw ar elusenau, yn cael eu gogr- 
ynu drwy bwyligorau, y maent yn cynnal 
eu sefydliadau crefyddol yn anrhydeddus, 
wt yn anfon eu miloedd i efengyleiddio y 
byd,hebanghofiodarparu moddion atidysg 
i*r Saeson uniaith a ddylifant i n gwlad. 
Ijl«nwir ymwelwyr i syndod wrtb ganfod 
iiifer a maint ein liaddoldai. a llenwir 
eraili à Uawenydd pan ddealíant nad y w 
yr holl draul yn ddini ond ff rwy th teimlad 
crefyddol y wlad, yn cael ei oífrymu yn 
wirfoddol ar allor Cristionogaeth. Y 
mae hyn yn rhoddi cyfrif am y duedd 
a ddadblygir i ddarostwng ein cenedl ger- 
bron estroniaid. Y mae yn anhawdd 
dirmyga yr egwyddor wirfoddol tra bo 
Cymru y peth j'dyw. Nid oedd modd 
darostwng Crist tra yr oedd Lazurus yn 
fyw, am hyny y cydynigyngborodd yr 
luddewon ** fely Uaddent Lazaru8 befyd.*' 
Yn ngolea y syniad yua y byddwn yn 
darllen y cabldraethau sydd yn llwytho 
rhai o newyddiaduron Lloegr pan gyfeir- 
iànt at Gymru. Os ceisiatit ddadleu nad 
yw crefydd yn ddiogel os na fydd rby w- 
beth gweli na*r egwyddor wirfoddol i'w 
hattegu, y mae Cymru o hyd yn ymrithio 
ar draws ea golygon. Y mae haelioni 
crefyddol j weiin Gymreig y\\ codi 
awchlaw un enghraifft arall a gawn, heb 
eitlurio yr Amerig. Nid oes gan gref- 
yddwyr yr ünol Daleithiau Eglwys 
Wladoi iV chynnal; ond yma, gorfodir 
ni i dala yn ddrud am ffurf o grefydd nad 
ydym yn ei cbynieradwyo, yn ychwanegoi 
at ein Uafur gwirfoddol i gynnai a 
lledaenn yr hyn a gyfrifwn yn wirionedd. 



Ond tra yr ydym yn gogoneddu Duw, 
a Duw yn gogoneddu ei bun, yn yr hyn a 
wnaed yn Ngbyroru, y mae yn iawn i ni 
deimlo, ac yn briodoí i ni gydnabod, nad 
ydym wedi ein codi uwchlaw angenrheid- 
rwydd am wyliadwriaeth. Nid ydyro 
heddyw fel y "gwr o Benjamin, yr hwn 
a redodd o*r fyddin, ac a ddaeth i Siloh, 
a*i ddiilad wedi eu rhwygo, a pbridd ar ei 
ben;" ondyn bytrach, fel gwyliedydd ar 
y twr, yn edrycb i bob cyfeiriad, a*i 
udgorn wrth law i rybuddio y bobl. 
Nid bioedd enciiiad y w cenadaeth y dydd 
hwn, ond galwad i ymbarotoi i ryfel. Y* 
mae rhai petbau y gosodir ni dan rwymau 
poenuB i gy feirio atynt, fel defnyddiaa 
profedigaetbau yn y dyfodol, os na 
ddeffroir ni i "edrych yn ddyfal" yn y 
prcsenol. 

Yr ydym yn gosod i lawr yn gyntaf, 
Ddiffyg uniondeb mewn masnachf fel petb 
yn imwlio sylw yr eglwysi yn y dyddiaa 
hyn. Y mae perygi i gynnefindra bedd* 
ychu cydwybodau protfeswyr â'r hyn 
8>dd wedi bod yn niweidiol i'r eglwys, ac 
yn dramgwydd i'r byd. Nis gallwn 
addaw llwyddiant sicr i*r dyn mwyaf 
uniawn a chydwybodol; ond yr ydym yn 
ardystio yn hyf yn erbyn y syniad a 
gynnrychiolir gan yr ymadrodd, "Rhy 
dduwiol i fy w.*' Y mae pob dyn a gario 
ei fasnach yn mlaen ar egwyddorion teg 
y Beibl, fel rheol, yn sicr o gael cefnog- 
aeth. Y fath fendith i'r byd a fyddki 
crediniaeth ddiysgog yn yr ertbygl hwn 
o'n credo! Cerdda yr Aifftwr beibio i 
fasnacbdai ei gyd Aifftwyr, i brynû ei 
nwyddau gan yr Israeliad, os bydd yn 
"Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oes 
dwyli." Y niae llwyddiant mewu ma^- 
nach yn un o'r pethau sy'n dwyn "y can* 
cymaint yr awr bon * i etifeddion **y 
bywyd tragwyddol." Y mae gwastratf 
masnachwyr ar ddecbreu eu bywyd mas- 
nachol, yn dwyn canlyniadau llawn o 
ofid i'r eglwysì. Gwelsom, er ein gofid, 
lawer o broffeswyr crefydd yn byw ar 
raddfa ilawer uwch nag a gyfreithlonid 
gan amgylchiadau, ac ni raid i ui fynegu 
yr effeithiau. Nid ydym yn sefyll yma 
beddyw i lefaru fel oracl, ac i gynnyg 
deddfau i reoli yr eglwysi yn eu bymdrin- 
iaeth à metbdalwyr. Y mac pobdeddfau 
dynol yn ffaeledig, ac y mae yn gy«ur i 
ni feddwl nad oes angenrheidrwydd am 
danynt. Ffyddlondeb i air Duw y w y 
cwbl a gy mbellir genym. Yna ni cber- 
yddid yr anffodus, ac ni arbedid yr euog. 
Beth na roddem, pe gallem grëu barn 
gyboeddus fwy dilys ar y pwnc dan 
sylw? Brysied y dydd pan fyddo y 
ffaith fod dyn yn aelod eglwysig, yn 
ddigon o drwydded i ymddiriedaeth y 
cyboedd. Pwy a wnai fasnach â dyn 
digrefydd, pe byddai pob masnacbwr 



Digitized by 



Google 



!25î 



ÜDDỲBÓ, 



sydd yn profPesu enw Crist yn Uenwi ei 
gyinerind crefydtiol? 

Gwahoddir ystyriaeth pellach at yr 
hyn a adwaenir fel cyfaìfodydd difyrol. 
Y mae y rhai hyn yn niyned o dan 
wahanol enwau.'ond ni a*u cyfrifwn yn 
nn dosharth. Ein hamcan yw traetha 
ein ham yn egiur, etto yn ddidram- 
gwydd, ar y cynnulliadau liyn. Y mae 
dofibHrth o bohl i'w cael yn mhob eglwys 
a gyfrifant bob peth yn bechadurus, ond 
yr hyn sydd yn uniongyrcho] grefyddol, 
yn enwedig mewn Ue o addoliad. Yr 
ydym yn barod i barchu dybenion y cyf- 
eìlníon hyn. Ni fynwn er «lim wawdio eu 
pcimsdeiTiu, ond nid ydym yn teimlo 
rhithyn o gydsyniadaeth â hwy. Dyîid 
cofío fod modd myned i eithafion ar y 
naill och/ yn frystai a'r llall. Y mae 
eithaíìon yn fynyi-h yn cynnyrchu gwrih- 
eithafion cyfatebol. Yr ydym yn ein 
cyf rif eiu hunain yn ddi);on pell oddiwrth 
y ddau eithafnou i draethu barn dJiduedd 
ar y newyddbeth hwn. Addefwn ar un- 
waith yr ymddang08ai yn angliyíiawnder 
i ni gyhoeddi barn condemniad'llwyr ar- 
nynt oll heb eithriad. lë, mentrẁn yn 
beilach i ddweyd, fod ynddynt rai pethau 
ydynt nid yn unig yn ddiiiiwaid, ond j'n 
ganmoladwy. Y gofyniad bellach yw, 
pa fo«1d y gallwn sicrhau parhad yr hyn 
aydd dda yn y cynnulliadau hyn, heb eu 
haunrddo â'r hyn sydd yn rhwym ó fòd 
yn boenu» i bob meddwl santaidd? Er 
nad ydym yn hawlio cysegredigrwydd 
arbenig i'n haddoldai, etto, y mae rhyw- 
beth nas gallwn ei esl)0oio, ynein gwneud 
yn anesmwyth, pan glywom gania<1au 
'gwageddus, o dnedrî'amraheuddwy, yn 
cael eu harilwys o r manau Ile y byddwn 
yn arfer coíîo marwolaeth y Gwaredwr 
wrth ei fwrdd. Os dadleuir fod yr amcan, 
■ef talu dyled addoldy, yn santeiddio y 
weithred, y mae y ddadl hôno yn rhy 
wan i'n cymmodi â Ilawer o bethau y 
buom yn dystion o honynt. Addefwn 
nad yw ein teimlad mor wrthwynebol i> 
pethau hyn pan y cedwir hwyt.t mewn 
ystafelloedd cyhoeddus, os mynegir yn 
deg pa beth sydd ar y programme. Y 
perygl yr ydym yn ei ofni yw hyn, sef y 
duedd sydd mewn ymarteriad â'r hyn 
íydd ammheuadwy, i gymmodi y teimlad 
âV ^hyn sydd anghyfreithlon. Peth 
peryglus yw gw^isgo ymaith y petrusder 
sydd ar feddyliau gweiniaid. Y mae 
gelynion cretydd bur yn gwybod mai y 
ffordd fwyaf effi-ithiol i ddinystrio rhai 
dynion, yw eu dwyn yn raddol î'yBed 
ysbryd y byd,ac i gydymff urflo â'i arftrion. 

Gwahoddir sylw etto at y perygl o 
roddi lle i syniadau ar Banteiddiad y 
Sabhath. Y mae y railways, yn enwedig 
y Sunday Excursion TrainSy yn fyddin o 
demtasiynau na wyddai ein ta(ku ara 



danynt. Nid oes neb a ddylaì ddiolch 
niwy am wasanaeth y rheìlffyrdd lui 
gweinidogton Cymru. Ond y mae ein 
llawenydd yn cael ei wrtbbwyso pan 
íeddyliom fod yr hyn sydd mor wasan- 
aethol i ni,ynachly8urcymaint o niwaid. 
Ueblaw y teithio ar ddydd yr Arglwydd, 
7 mae pobt dda yn Ctfel eu biino gan 
••arferrhai" o ymweled â gorsaíoedd y 
cledrffyrdd ar ddydd Duw. Credwn, pe 
gwyddai y proffeswyr sydd yn dilyn yr 
arferiad. eu bod yn dolurio cymaint ar 
deimladau y rhai a baicliant, y gwnaent 
ymattal. Yn hytrach na chymhell deddf 
ar y pwnc, goddefer i ni otyn i'r rbai a'n 
blinant, "Pa ryw ymadroddion yr oedd- 
ych yn eu bwrw at eich gilydd ar y fath 
adegau? A oeddynt yn deilwng o gysegr- 
edigrwyddy dydd?" 

Ond, y mae ffui f arall o ddiystyrwch 
ar y Sabbath yn hawlio ein sylw mwyaf 
astud, sef yr arferiad o esgeuluso tŷ yr 
Arglwydd ar ei ddydd. Y mae '*arfer 
rhai " yn rhoddi llawer o boen i*r rhai 
sydd a*u hysbryd yn ngwaith yr Ar- 
glwydd. Pwy o honoch, f rodyr, sydd heb 
wybod fod rhai yn eich eglwysi yn aroi 
adref, pan y dylent fod yii eydaddoli â 
chwi, a hyny i>an nad oes un rhwystr 
cyfreithlon ar y fford<l? Os ceisiwch ein 
'hargyhoeddi nad yw hyn yn halogiad «r 
ddydd Duw, rhaid i chwi ddefiiyddio 
rhesymau cryfach na dim a welsom etto 
cyn y llwyddwch. Y mae sylw manwl, 
am'dymmor lled faith bellach, wedi peri . 
i ni gyfrif esgeuluswyr gwirfoddol yn 
mysg y rhai mwyaf ammheuadwy yn ein 
heglwysî. Clywsom rai yn gofyn, "Pe 
äeüai erledfgaeth o achos crefydd i'n 
gwlad etto, tybed y daliai fy nghrefydd? '* 
Gyfeillion, na phoenwch eich hunain â'r 
f ath gwestiynau ; os y w eich crefydd yn 
rhy wan ì'ch cario i'r oedfaon ar fore 
dydd yr Arglwydd, yn wir, nid oes ^noch 
chwî ddefnydd merthyron. 

Yr ydym yn ofni nad y w yr arferiad o 
addoli yn deuluol mor gyffredin ag y bu. 
o lei>^f, mor gyffredîn ag y dylai fod. 
Cyfrifem yn ad-daliad da am holl draul a 
thrafferth y GyniHnfa, pe byddai yn fodd- 
ion i godi un allor ar aelwyd lle na bu er- 
ioed.ac i adgyfodi yr allorau a ollyngwyd 
i lawr drwy ddiofaiwch. Y mae addoliad 
teuluol yn cyfranu rhywbeth nas geUir 
ei amgyffied heh ei brofi. Y mae rbai o 
honom yn gwybod drwy broâad pa betb 
y w plygu wrth yr allor deuluol, pan oedd 
mam yn Uenwi, îe, yn llenwl swydd yr 
offeiriad. Y mae addoli Duw yn y tettlu 
yn caiio dylanwad mawr i*r dyfodol, yn 
gystal ag yn help i gadw cysondeb yn y 
presenol. Y mae eglwys Crist yn cyfar- 
fod ft phrofedigaethau, ond yr ydym yn 
barod i haeru yo hyf mai o deuluoedd 
dìweddi y mae y rhan f wyaf o'i thraUodion 



Digitized by 



Google 



ADDTSO. 



253 



yti torddu. Teimlem yn ddiolchgar îawn 
•i bwy bynag a roddo i ni y cyDghor 
goren ì íttgu yr arferiad bendithiul ya 
'holl deuluoedd ein heglwysi. 

Caniataer i ni arwain eich meddwl 
etto at yr arferiad o yfed diodydd 
meddwol. Nid ydym yn gofyn maddeu- 
ant am ddwyn y pwnc hwu gcr eich broo. 
Pa sawl gwaith y clwyfwyd ni gan y 
gelyn bwn? Efallai nad yw pawb o 
honom yn gwbl unfarn ar yr arferiad o 
Iwyrymŵrtho-i ft diodydd. Bydded pob 
nn yn *' sicr yn ei íeddwl ei hun " ar y 
mater pwysig hwn; ond gofaled pob un 
am gyrhaedd y sicrwydd hwn ar Iwybr 
teg. Oiid ni a fynwn gan Dduw i bawb 
o honom fod y futh ag y gallom lefaru 
yn hyf wrth annogein brodyrisobrwydd, 
ac wrth geryddu eraiU am feddwdod. 
Pwy ond dyn perifaith Bobr a all gymheli 
pobl ieuainc ein heglwysi i orchfygu y 
doedd at yr hyn sydd yn meddwí, cyu Vr 
arferiad lìthiadol eu harwain i gyffiniau 
meddwdod? Ond y mae un peth ueiUduol 
y dymunem ei ddwyn dan sylw, sef yr 
arferiad o fyned i dafurnau. Nid ydym 
yn cymeryd ein safle yn awr wrth ochr y 
rbai a ddy wedant íod yfed dyferyn o win 
neu ddiod gadarn yn bechod. Ond 
gofynwn, A ydyw yn bosibi i ddyn cref- 
yédU eiatedd am oriau yn swo meddwon 
difoea? Ai dyna y lle i gadw y ddarpar- 
wyl ar gyfer y Sabbath, ar oriau hwyr 
Doa Sadwrn? Y mue rhai creaduriaid 
dwyelfenol (amphibtou*) mewu natur. 
Os oes creaduriaid o*r fath i*w cael yn y 
byd moesol, gwyddom pwy ydyut— y 
rhai a fedrant eistedd yn hapus wrth 
fwrdd y gyfeddach ar oos Sadwrn^ac 
efstedd wrth fwrdd yr Argiwydd y dydd 
canlynol. 

Ond, wedi y cyfan, pethau allanol yw 
y rhai hyn oll. Nid wrth ysgrifenu 
Leoiticuê Cristionogol y llwyddwn i gael 
yr eglwysi i'w lle. Y peth yr hoffwn ei 
wneud yw, crëu math o reddf grefyddol 
a ddysgo i ddyn ochcl y drwg, a dilyn y 
da. Ni wna dyn byth grefyddwr naiuriol 
beb hyn. Heb yr egwyddor neu y reddf 
aantaidd hon, fe'i blinir yn wastad gan 
yr holiadau, A ydyw hyn yn ddrwg, neu 
a ydy w y Uall yn dda? Y mae greddf y 
golomen yn ei dysgu nad iddi hi y trefn- 
wyd gwledd y gigfran. Onid yw graa 
Duw yn trefnu pethau tebyg i reddfau 
yn y byd moesol, gyda'r eithriad hwn, 
fod y greddfau natoriol yn bethau uwch- 
law rheolaeth eu perchenog; ond y mae 
yr byn a alwn reddf er mwyn cyfleusdra, 
yn beth i*w fagu a'i feithrin, fel bonedd- 
Ìgeiddrwydd cymdeithasol. Nid natur 
•ydd yn dysgu y gwir foneddwriym- 
^w oddiwrth yr isel a*r gwael, ond 
math o reddf wedi ei chrëu gan addyag, 
a'i chryfhan drwy arferiad. Os nuBÌth- 



rinwn yr hyn a slwäsom yn reddf gref- 
yddol, yna ni a fugwn yr amddiffyn 
gnreu rhag coiliadau aUanol, drwy gy- 
nihorth dylanwad yr hwn a ddy wcdoiid, 
'* Digon i ti fy ngras i, fy nerth i a ber- 
ffeithir mewn gwendid.*' 

Cymerwn eiu rhyddid yn awr i wneud 
ychydig o sylwadau ar bregethu, Bwr- 
iedir iddynt dueddu at feithrin gwyliad- 
wriaeth ar csgynfa eiu hareithfaoèdd. Y 
mae cwymp pregethwyr yn Ilawer mwy 
aoaml nag y bu, a thrwy drugaredd y 
mae adferiad pregethwyr yn anamlach 
na hyny. Nid oes yn Nghymru lawer o 
. duedd i ddaro8twng«ioy<toy weinidogaeth; 
ond y mae yma deimiàd cryf ar yr angen- 
rheidrwydd am gymeriad cyson i fyned 
iddi, a chymhwysder iV lienwi. Y mae 
codi pregethwyr yn yr oes hon yn gosod 
cyfrifoideb annhraethadwy ar yr egl wysi. 
Ni a ddymunem fod hoU athrawon ein 
colegau yn ddynion cymhwys i*w swydd, 
yn lUwn o fooeddigeiddrwydd cymdeith- 
asol, ac angerddoldeb crefyddol. Und 
nis gall yr athraw goreu wneud dyn da, 
os na roddir iddo y defoyddiau. Os ym- 
wthia dyn anghymhwys i'r areithfa, ar 
yr eglwys y mae y bai Nid oes dim a 
mwy o angenrheidrwydd am fyoed ato 
mewn ysbryd gweddi, na dewis dyoion 
ieuainc i fod yn ddys^sawdwyr i eraiU. 
Y mae oes gweinidog yn hawddfyd mewn 
cymhariaeth i'r hyn a f u. Nid co<ii dyn- 
ion i ymladd âg erlidwyr, ac i geisio by w 
ar ychydig ftylltau yn yr wythnos, yw 
crëu pregethwr yn y dyddiaa hyn. Y 
mae yn etholediga th i sefyilfa lled 
esmwyth, ac yn rhoddi i ddyn safle 
anrhydeddus mewn. cymdeithas. Oall y 
swydd weinidogaethol yn yr oes hon 
gasglu defnyddiau temtasiwu i ddylan- 
wadu ar ddybenion anghywir. 

Y mae yn deilwog o*n sylw na ddarfa 
i'r dylanwad dwyfol erioed ** gynhyrfu a 
chy farwyddo *' nn dyn didalent i ysgrifenu 
adnod o'r ysgrythyrau. Nid yn y frwyn- 
en grynedig yr ymaflai ystorm ysbrydol- 
iaeth, ond yn y gedrwydden gref, a> 
dderwen ganghenog. Defnyddìodi Duw 
ddyoion digyfoeth a diddysg, ond erioed 
ddynion didalent, i draethu ei feddwi. 
Dy wed G. Gii/Uían, **fod yn dna ganddo 
Wf led banerau yr athrylith uchaf yn nofio 
oddiar hwylbren y llong sydd yn ei gario 
i*rnefoedd." Yr ydyni ynçredumaiy 
dyoicn mwyaf galiuog yn eiii plith y w y 
rhai parotaf i gydnabod bycliander eu 
eymhwysderau i gyl'arfod mawredd eu 
g^'aith. Nid yw agor drws y pulpud i 
ddynion rniddifad o allu moesol a medd- 
yliol, yn amgen na chodi y dynion hyny 
i sefyllfa o brofedigaeth annedwydd, a 
beichio yr eglwysi. Ni threfnwyd cyf- 
raniadau y taint i roddi bara seguryd i 
ddynion eiddil. Os cwyna yr egiwysi 



Digitized tíy 



Google 



254 



ADDTSO. 



fod y weÌDÌdograeth yn wan, cofier eiddo 
pwy yw y cyfrlfoìdeb. Nis gall gwein- 
idogaeth wan adeiladu eglwjsi cryt Yr 
ydym yn crybwyll y pethau hyn, nid am 
fud geoym yn awr acbos neiUduol i 
gwyno; ond y mae perygl i'r swydd 
bwyBÌcaf yn y byd gael ei chyfrif fel 
galwedigaeth, ac yn foddion cynnaliaeth 
i ddynion o alluoedd cyffredin. Y mae 
yr Arglwydd wedi gwneud Iles i*r byd 
drwy ddynion o aliuoedd bychain« ond 
Uawn o ysbryd y gwaith. Y mae hyny 
ya wir. Ond nid bychain yn mliob 
ystyr, 08 oeddynt yn liawn o ýsbryd eu 
gwaith. Na alwer un gwr ienanc i'r 
pulpnd, ond y sawl a alwyd yn gyntaf 
gan Dduw; yna cedwir ein hareithfaoedd 
yn eu hurddas priodol. 

Y mae yr hyn a ddy wedasom eiaoes yn 
gymhwys i bob plaid Anghydffurfiol. Ni 
a gyfeiríwn ychydig o eylwadau bellach 
at y dosbarth hwnw o eglwys Crist yr 
ydym ni yn dal perthynas âg ef. Yr 
ydym yn dymuno traetbu ein llawenydd 
fod ein heglwysi yn glynu mor eiddigua 
yn y r egwyddor neillduol a'u dy nodant yn 
myag eglwysi Crístìooogol, sef Aunibyn- 
iacth hoUol yr eglwysi ar lywodraeth 
ysbrydol eu gilydd. Y mae yr egwyddor 
iìon yn cael ei chydnabod yn f wy cy ffred- 
inoî nag y bu, a gwerthfawrogir ei hya- 
bryd hi Ile na chydnabyddir ei henw^. 
Prin yr oeddym yn dyagwyl cael byw i 
weled un o aelodau Ceidwadol y Senedd 
Brydeinig yn gofyn caniatâd i ddwyn 
ytgríf gerforon y Ty i ro«idi hawl i aelod- 
au yr Eglwys Wladol i Iywodraethu eu 
hachosion orcfyddol. Y mae yn wir nad 
y w y cynllun a gynnygir gan yr aelod 
anrhydeddus yn dyfod i fyny yn gwbl 
ft'n dryehfeddwl ni o Gynnulleidfaoliaetli; 
ond yn sicr» y mae yn gam pwygig yn y 
cyfeiriad hwnw, ac yn warogaeth i'r 
egwyddor fawr a amddiffynwyd mor 
egnìol gan ein tadau. 

Ond yn nghanol ein sel dros egwyddor 
ddarnodol ein cyfansoddiad egiwysig, 
ni fynem anghoíio ein bod yn enwad; ac 
nid yw annihyniaeth perffaith ein heg- 
Iwysi, yn diddymu ein rhwymedigaeth i 
blaid. Os oes ambeli eglwys neu weinid- 
og yn ein mysg na fynant gydnabod eu 
bod yn perthyn i blaid, pob parch i*r 
cyfry w i ddadleu eu hawliau, a'u gweithio 
allan i ymarferiad. Ond yr ydym yn 
teimlo mai nid cyfeillion goreu Annibyn- 
iacth eglwysig y w y rhai oa chaniatà eu 
syniadau iddynt weithio Uawer mewn 
cymdeithas ág eglwysi eraill. Y mae y 
dyn yn bersonol yn cael mantais i woeud 
mwy o'i ôl drwy gydweithio âg eraill, 
felly y mae eglwys unigol yn cael cyf- 
lensdra, drwy gymdeithasu âg eglwysi 
erafU, i lesâu y byd. Y mae yr arswyd 
greddfol sydd yn ein heglwysi a'n 



gweinidogion rhag pob llys o appeliad 
mewn aehosion o athrawíaeth a dysgybl* 
aeth, efallai yn ein taflu i eithafion cyf- 
erbyniol, gan gy fríf nad oes modd i*r 
saint Annibynol gydeistedd, na chyd- 
wledda, na cbydweitbio. Y mae Ilawer o 
bethau dymunol, îe« gwir angenrheidioL 
na cheir mo honynt heb lawer o ymgy* 
nghori a chynnadleddu ; ac nid oea gormod 
o íiyn, os cedwir annibyniaeth perffaith 
yr eglwysi yn y golwg. Y mae'n wir y 
gwna hyny rai o'r brodyr yn f wy cyhoedd- 
uê nag eraill, a phwy na wyr dynged y 
brigyn uchelaf ar y pren, a*r pren tàlàf 
yn y goedwig? Rhaid talu treth am íod 
yn ddefnyddiol. yn gystal ag am fod yn 
fawr. Y mae Annibyniaeth yn rhwym o 
gynnyrchu rhyddfrydigrwydd yn y rhai 
a'i proffesant, os ca gyflawnder. £i har- 
wyddair yw, "Pob un yn sicr yn ei 
feddwl ei hun.*' Cydnabydda hawl a 
chymhwysder pob dyn i farnu drosto ei 
hunan. Ni cheir ar ein banerau enwan 
dynol— Ca//Sn nac Arminua^ Wesley na 
Whitfleld, i ennyn ein rhagfaman, ac i 
gwtogi eìn rhyddfrydigrwydd. Caiff 
enwau Paul, ac loan, a Cephas, aros yn 
Honydd dan eneiniad yr haneaiaeth 
ysbrydoledig; ac ni fynwn eu codi o<!di- 
yno i'w hargraffu ar ein llomanan. Nid 
oes i ni dad, ond Un y w ein Hathraw ni, 
sef Crìst. Nìt gall y geirian Amihynwr 
a rhaÿfamUpd, gydfyw am fomeot. Y 
mae y naili air yn rhwym o Iyncu y IlaR 
Nis gall Annibynwr goleuedig a chy wir 
fod yn ddyn dallbleidiol; ac nis gall áyn 
rhagfarnllyd fod yn wir Annibynwr. Os 
rhoddwn le i rywun gasglu oddiwrth ein 
hymddygiaduu ein bod yn barnn mai.ein 
cenadaeth fawr yn y byd yw gyru pob 
enwad arall o'r tir, yr ydyni yn anffydd- 
lon i'r enw anrhydeddus a wisgwn. Ond 
ni ddylai yr haelfrydigrwydd y dysgir ni 
iV feitbrin at eraiU, ein gwneud yn ddi- 
fHter am ein gilydd fel enwad. Os 
efsteddwn i lawr i blethu ein dwylaw, a 
dweyd. **Ni waeth pa enwad y bydd dyn 
yn perthyn iddo, os bydd yn gywir,** a 
rhoddi o honom hcibio bob ymdrech 
crefyddol ymosodol ar y byd, a gymer- 
adwyir ein gwaith gan y Meistr mawr? 
Teimlud dymunol y w yr hwn a ddysga i 
ddyn ddweyd yn oneat, "Gras fyddo 
gyda pbawb sydd yn caru ein Harglwydd 
lesu Grist mewn purdeb.'* Ond ni feddyi- 
iodd Faul, nac Arglwydd Paul, i'r teimìad 
canmoladwy yna fod yn f wch diangol i 
gyf rif ar ei ben ein pechodan o omeddiad, 
yn ein cysylltiad â'r achos mwyaf . Cadwer 
ein heglwysi, rhag i'n haelfrydedd droi 
yn ddifaterwch, a*n Hannibyniaeth syrth- 
io i annhrefn. 

Frodyr! Yr ydym yn eich gwahodd 
yn daer i gyd-ddiolch à ni am fod ein 
pulpudau yn cael eu cadw mor iach yn 



Digitized by 



Google 



ADDYSO. 



355 



eu tôn. Nid yw ein pobl yn cwyno fod 
sain anhynod yn ein hareitlifaoedd. Oâ 
oes rhai o'n brodyr (ni raid i ni ddweyd 
ieuainc) yn ymwneud mwy nag gy'n 
llesol â gweithiau rhai o ammheuwyr 
Germany^ yr ydym yn tystio na clily wsom 
yn ein heglwysi neb yn cwyno. Nid 
ydym yn haeru nad all y peth fod, ond 
haerwn nad ydym ni yn ymwybodol o'i 
fodolaeth. Dylem fod ar ein gwyliadwr- 
iaeth rhag pregethu yn dywyll, onide, 
fe'n cyhuddir o bregethu Germaniaeth, 
Nid am fod y lluaws yn deall dim am 
awduron Germany, ond am eu bod ryw- 
f odd wedi cipio yr addysg, mai dau air 
am yr un peth yw Germany a tliy wyllwch. 
Y roae yn dda genym glywed y dôn 
Gyinreig yn ein pulpndau. Yr ydym yn 
mawr lawenhau wrth feddwl foa yn ein 
plith luaws o frodyr ieuaine gweitbgar a 
thalentog; yn bregethw\r da, addawol; 
Ä*u bod yn cadw yr hen elfen Gymroawl 
yn eu gweînidogaeth. Pe cawn gyfleus- 
dra, dywedwn wrth bob un o'r brodyr 
hyn, Cedwch y tân yn fy w. Na chan- 
iatewch i logc, na Saesonaeg, na chapelau 
Gothic, ei ddiffodd. Tân sydd yn tynu 
y bobl at eu gilydd, a thrwy hyny at 
Oduw. Tân a dorodd ddadl pen Carmel, 
a thân Duw a brofa etto yn Nghymru, pa 
un ai parchusrwydd^ ai yute gwirionedd, 
y w seren arweiniol yr eglwys i fod. 

Y mae un peth nas gallwn beidio rhoddi 
awgrym gyda golwg arno yn yr ysgrif 
hon. Dymunem ei ddweyd yn dyner. 
Ni a osodwn y peth mewn ffurf o ofyn- 
iad. A ydy w person a gwaith yr Ysbryd 
Glan yn cael digon o le yn ein gwcinid- 
ogaeth? Nid wyf yn haeru nad y w, ond 
gadawn y gofyniad gyda chwi. Nid peth 
í wed(ilo am dano yn unig, ond i'w breg' 
eíhu hefyd, ydy w gwaith yr Ysbryd. Nid 
oes gormod o ddweyd mai drwy Grist y 
mae dyfod at y Tad, ond pa fodd y mae 
dyfod at Grist? Y mae rhyw fath o 
dduwinyddionnadydyntyngwadugwaith 
yr Ysbryd yn wyneb agored, ond yn 
gadael y pwnc, efallai mai er mwyn 
cysondeb eu duwinyddiaeth, neu ofn y 
canlyuiadau, neu rywbeth arall, nes yw 
y hobl mewn cyflwr i ddweyd, "Ni 
chawsom ni gymaint a chlywed a oes 
Yshryd tílan." Ni roes Duw arddeliad i 
eglwys nac enwad erioed, tra y byddent 
yn Ilac eu synìadau ar y pwnc pwysîg 
hwn. Ni wna Duw arddel cyfeiliornad, 
er iddo gael ei bregethu gan un o'i blant. 
Gall Duw arddel ei wirionedd ei hun 



oddiar dafod gelyn. T mae son am yr 
Ysbryd Glan yn meithrin hiraeth am ei 
ymweliadau. 

Cyn terfynu y llinelUu hyn, goddefer 
i ni eich nnnog, neu, yn hytraeh, gad- 
ewch i ni annog ein gìlydd i fwy o ym- 
roddiad i weithio gyda difrifoldeb ac 
egni. Y mae perygl i'n dwylaw laesu 
oddiar y dybiaeth fod y gwirionedd gen- 
ym, a bod hwnw yn sicr o orcbfygu yn y 
diwedd. Ond cofler mat mewn cyaylltiad 
â gweithgarwch ei bleidwyr y llwydda y 
gwirionedd ei hun. Mor selog y ceir 
pobl o blaid cyfeiliornadl l'a beth yw yr 
achos fod Pabyddiaeth a*i hoU gyfathrach 
yn caei gan bobl ieuainc weithio fel pe 
byddent ar genadaeth unioogyrchol oddi- 
wrth Dduw, pan yr ydym ni yn methu 
cael pobl ieuainc o> un cylchoedd i 
gymeryd gofal dosbarth yn yr Yfgol 
Sabbathol? Hoffem wasgu y cwestiwn 
atom ein hunain dracheln a thr«chefD. 
nes roynu cael atebiad genym ein hunaiii 
i ni ein hunain. A briodolwn ni y rliag- 
oriaeth hwn i rywbeth gwell yn nghyf- 
ansoddiai naturiol y gwahanoi bleidiau? 
Na wnaH n. A raid i ni ei briodoli i*r 
syniad Phariseaidd fod y nefoedd yn cael 
ei phrynu, a'i graddau yn cael eu dos- 
barthu drwy weithreduedd? Ond, efallai^ 
ar ol ein holl ymchwiliadau, mai i hyn y 
daw, sef, eu bod yn cael eu harfera*á 
cymhwyso i*r gwaith gyda gofal o*a 
mebyd. Y mae yii ofid i ni feddwl mor 
anhawdd yn ein mysg ni y w cael poM 
ieuainc i ddysgu galr Duw, pan y mae 
Pabyddlon yn llawn sel i ddysga ystum* 
iau a gwagedd. 
**In Chrístian hearts, Ö! f or a pagan zeal," 

oedd dymuniad ein tadau. Gallwn ni 
ychwanegu heddyw — 

" InProtestant hearts, O! for a Popish zeal.*' 

Dyma Gymanfaflynyddol ettò wedi ein 
dal. Y mae ein hadeg i weithio yn llithro 
ymaith yn gyflyni gyflym o*n gafael. 
Nis gallwn beidio adgofio y gweinidogioil 
a glywsom yn pregethu, a*r pregethwyr 
a*r diaconiaid a fuont mor weithgar. Y 
maent hwy wedi myned at eu gwobr, a 
chyn y ceir Cyroanfa yn sir Gaernarfon 
etto, y mae yn f wy na thebyg y bydd 
rhai o honom ninnau wedi eu dilyn. 
Caffed y Meistr mawr bawb o honom 
wrth ein gwaith pan alwo am danom. 
•*f)uw a drugarhao wrthym, ac a*n ben- 
dithlo; a thy wyned ei wyneb arnom.** 



Dbtch tb AsBiTHYi.—Nid 06S amom eisieu dim er sicrbau y dylanwadaa Pentecostaidd, ond 
dychweUad symledd, himanymwadiad, a ohariad yr oes apostolaidd.— ürŵiÿM.-Bln gorcbwyl ydyw 
agor oraclaa Dnw, X©, pethaa dyfnion a chysegŵdig.-y pethaa hyny y treiddia angyUon iddynti 
a phe na byddai i Ddaw ein eynnorthwyo, suddem daa y fath faich.— r. TTatoon. 



Digitized by 



Google 



OTofnotiion iSntoatiol. 



CYFABFOD CSNADOL SIB BENFBO. 

Cynnaliwyd hwn elcni yn Llantieilo a*r 
Tabernacl, Maenclochog, Gorphenaf 5 a'r 
6. Yr oedd yn bresenol yn y gynnadledd 
y brodyr Jamc8, Llandeilo, Cadeirydd; 
Eyans, Hehron; Perlcins, Maenclochog; 
Jones, Ford; James, Carfan; Tbomaa, 
Bethetda; Jnhns. Berea; Bateman, Uhos* 
ycaeniu; Williams, Pcnygroes; a Dayies, 
Tyrhos. Yr oedd amry w frodyr ffyddlon 
oddicartref yn peri i ni deimlo nad oedd 
y frawdoiiaeth yn ei grym arferol. 
Gweddfodd Jones, Ford; darllenodd yr 
ysgrifenydd bembrfyniadau y cyfarfod 
diweddaf ; a chydunwyd— 

l. Fod 7 Oyfarfod Genadol Desaf i gael ei 
gyimal yn Carfan a Br^m Beion. 

a. Foa oasgliad i gae ei wnend at Drysorfa 
Gyfandebol yn mhob l'yfarfod Chwarterol- 

3 Ein bod dros barhad y Gymanfa Dair-ŵrol, 
ao y carem i gynnrycfíiolwyr y gwahanol iryf- 
ondeban fryfarfod y dydd o flaen y Oymanfa, i 
dynu allan gynllnn y gynnadledd i'w roddi o 
flaen y cadeirydd- Y gynnadledd i ddechreu 
am 9 Anerchiad agoriadol gan y cadeirydd 
ettaoledig 3 n flaenorol Cynnadledd gyhoecidus 



am i, yn yr hen dduU i gael hanes yr e 'lwysi 
oddiwrth yr hoU weinidogion Nid neddym yn 
teimlo ein bod yn ol i'r cyfundebaa eraill 1 dder- 



byn y Gymanfa nddiar ei dechreoad yn Bryn- 
berian hyd yn awr. 

4. Fod y Farch. George Williams yn cael ei 
wresoj? gymeradwyo i gyfandeb Mon, ar ei 
symudiad o Drewyddel i Amlwch. 

6. Fod oweatiwn fnirfiad Undeb CynnnIIeid- 
flaol Cynareig i ^ael ei ystyried yn y cyfarfod 
nesaf. 

Buwyd yn ymddyddan am dref u amser 
cynnaliad cyfarfo iydd y cyfundeb yn y 
gwahanol eglwysi yn ol cylchres; ond yr 
oedd y lldis cyffredin yn erbyn. Terfyn- 
odd Perkin8, Maencluchog, trwy weddi. 

Am 2, cynnaliwyd y cyfarfod cyhoedd- 
ns, pan y dechreuodd Mr. Johns, Berea; 
darflenodd Mr. Bateman yr adroddiad; 
siaradodd Mr. Thomas, Llandysilio, ar 
Sefyllfa druenus 7 byd heb efengyl; 
Williams, Penygroes, ar Addasrwydd 
efengyl i'r byd; a James, Carfan, ar 
Rwymau CrÌRtionogion i ddanfon yr 
efengyl i*r byd. üweddîodd Eyars, Heb- 
ron. Pregethid yn y ddau le yn yr hwyr. 

Bore Mercher, dechreuwyd yn y Taber- 
nacl, Maenclochog, gan DaYÌes, Gedeon; 
pregethodd Mr. Bntemany Bregeth Gen- 
adol, odiliar loan x. 35; ac £vana. Heb- 
ron, ar y Cymundeb, oddiar Luc xxii. 19, 
20. Llywyddodd y brodyr Jones, Ford, 
a Morris, Trefdraeth, wrth y bwrdd, Ile 
y cydgymunai aelodau o wahtnol eglwysi 
ac enwadau. Anerchorld Williams, Pen- 
ygroes, a Dayies, Tyrhos, y gynnulleidfa. 
Am 2, gweddîodd WiIIiama, Penygroes; 
pregethodd Lewìs, Solfach, ar Salm 
xcii. 12—15; a PhiIIips, Horeb, ar 
I^aniel xii. 13. Am 6, pregethodd Mor- 
ris, Trefdraeth; JenkyD, Cana; a Dayies, 



Gedeon. Caf wyd cyfarfodydd blasas a 
buddiol.— S. £yANS. 



UNDBB YSGOLION SABBA.THOL ANNI- 
BYNWYB GLANAÜ GWYBFAI. 

Cynnaliodd yr ündeb hwn eu Cyfarfod 
Chwarterol yn y Tabernacl, Caeruarfon, 
Mehefiu 26. Yn y prydnawn, am un o> 
gloch, penderfynwyd, yn— 

1 Fod y cyfarfod nesaf i fod yn Saron. 
Medi «6. 

2. Dewiswyd Mr WiUiam Bdwarda, Caernar- 
fon. yn lly wydd am y flwyddyn ddyfodol. 

3 Fod eÌBÌeu i*r Ysgolion ddewis ìa-Iywydd 
erbyn y cyfarfod nesaf. 

4. Fod appeliad yn cael ei roddi at awyddog* 
ion jrr eglwyai» i bwyso ar yr aelodau i fod yn 

?{rUdlon fel athrawon ao athrawesaa yn yr 
Bgol Sabbathol. 

Am 2 o*r gloch, holwyd yr Ysgol gan 
y Parch. D, Uoberts, Cuernarfon, mewn 
rhan o*r seithfed bennod o Ëfengyl Mat- 
thew. Holwyd y plant hefyd yn haiies 
yr Arglwydd lesu pan yn ddeuddeg 
mlwydd oed yn y deml, gan y Parch. 
Thomas Roberts. Llanddeusant. Yr oedd 
yr holi yn feistrolgar, a dangoswyd Ilafur 
mawr gan y plant a'r ysgol yn gyffredín- 
ol yn eu hatebion. Hefyd, cafwyd 
anerchiadau byrion gan y Parchn T. 
Boberts, Llanddeusant; a' 1). Roberts, 
Caernarfon, ar yr Ysgol Sabbathol. Yr 
oedd yn llawenydd genyf glywed Mr. 
Uoberts, Caernarfon, yn crybwyll am y 
daioni oedd Ysgol y Tabernací wedi ei 
wneud'; ac yn ei wneud; a'n dymuniad . 
ydy w am iddi fod o dan fendith Duw i 
wneud mwy rhagllaw.— O. D. Eyaiib, 



CYMANFA POBTUMADOG. 

Cynnaliwyd y Gymanfa ar ddyddiau 
Mawrth a Mercher, Gorph. 19 a*r 20. 

Dechreuwyd y gynnadledd am ddau o'r 
gloch y dydd cyntaf, pan yr etholwyd y 
Parch. W. Bets, D.I)., ir gadair. Yr 
oedd y gweinidogion canlynol yu bresen- 
ol;— Parchn. W. Ambrose; E. Morris, 
Penthyn; O. Thomas, Brynmair; Q. 
Thomas, ]ilanrug; D. Griffith, Bethel; 
K. Griffith, etto; D. (ìriffith, Moriah'; J. 
Morgan, Penlan; R. Thomas, Bangor; £. 
£yans, Penygroes; W. Nicholson, Tref- 
Iys; J. Jones, Bermo; T. Jones, Tabor; 
H. T. Parry, Abersoch; D. Oliver, Llan- 
beris; E. Eyans, C»ernarfon; D. Jones, 
Capel Helyg; L. WiIIiams, Bontnewydd; 
R. Roberts, Nefyn; E. W. Jones, Taly- 
sarn; D. R. Davies. Waunfawr; £. 
Stephen, Tanymarian ; L Thomas, Towyn; 
T. Davies, Llandeilo; W. J. Richards, 
Aberercb; E. Edmunds, Dwygy^ichi; 



Digitized by 



Google 



COFNODION XKWADOL. 



257 



D. Erans, Bermo; J. H. Wîllîamt» Llan- 
iestyn. Pregethwyr:— R Jones, Cspel 
Helygr; D. Jonea, Âbersoch; Parry» Lan- 
cashire Coliege; Caleb Williams, Notting» 
ham CoUege; D. Aubrey, Llanerchymedd ; 
ftc R Hnghes, Beddgelert. 

Pleidleisiwyd i*r Gymanfa nesaf gael 
ei chynnal yn Llanberís. 

Darllenwyd ypgrif gan y Parch. W. 
Ambrose, ar **Y dyddiau hyn." Ar ol 
tipyn o ymddyddan ar gynnwysiad y 
papyr, arwyddodd y gynnadledd ei dy- 
muniad am ei gael yn argraífedig, i'w 
ledaenu yn mysg yr eglwysi. Addawodd 
yr awdwr ei argraffu yn y Dtsoedtdd, 
gyda rhyddid, i bwy bynag a ewyllysio 
ei gyhoeddi, i wneui felly. 

Traddodwyd amryw anerchiadau eff- 
eithiol gun y brodyr D. Gríffitb, Bethel; 
O. Thomas, Brynniair; J. Jones, Aber- 
maw; D. Williams, Ysw., cynnrychiolydd 
Cymdeithas yr Ysgolion Brutanaidd a 
Thramor; a'r Cadeirydd. 

Yn yr hwyr, traddodwyd pregethan 
mewn naw o gapelan yu > gymydogaeth, 
yn y drefn ganlynol: — Yn Salem, Parchn. 
D. Gríffith, Port Dinorwic, a T. Davies, 
Llandeilo; yn y Garth, (T.C.). Parchn. 
D. 01iver, a W. Rees, D.D.yrn Penrhyn- 
dendraeth. Parchn. H. T. Parry, Aber- 
soch, a Dr. Rees, Abertawe; yn Nhre- 
madog, (T.C.). Parchn. E W. Jones, 
Talysarn, ac E. Stephen, Tanymarian; 
yn Penmorfa, Parchn. D. R. Davies, 
Waunfawr, ac E. Evans, Caernarfon; yn 
y Borth, Parchn. W. Nicholson, Treflys, 
ac N. Stephen, Le'rpwl; yn Siloam, 
Parcbn. D.'Evans, Abermaw, .a Jw Mor- 
gan, Penlan; yn Nghrícieth, Parcb. R. 
Gríffith, Bethel; yn Tabor, Parch. L. 
WiIIiaros, Bontnewydd; ac O. Thomas, 
Brynmair. 

Boren dranoeth, am saith o*r gloch, 
pregethodd y Parch. N. Stephen, yn 
Salem. Cynnaliwyd yr oedfaon dilynol 
ar y parc yn nghanol y dref. Am ddeg 
o'r gloch, dechreuwyd yr oedfa gan yr 
Hybarch D. Griffith. Bethel; a phregeth- 
odd y Parchn. O. Thomas; a W. Rees, 
D.D. Am ddau, dechreuodd y Parch. 
W. Roberts, Tanygrisiau; a phregethodd 
yParchn. T. Davies; a T. Rees, D.D. 
Am chwcch, dechreuodd y Parch. R. 
Roberts Nefyn; a pbregethodd y Parchn. 
N. Stephen. a T. Rees, D.D. 

Yr oodd y gynnuUeidfa yn fawr, yr 
hin yn bob peth a allesid ddymuno, y 
pregethau yn rhagorol, a'r gwrandawîad 
yn astud. Yn mysg yr ymwelwyr yr 
ocdd y Parch. A. M. Brown, D.D., o 
Cheltenbam, a C. E. Broughton,Fore6t 
Dean, a*r enwogMr. Mc.Laren,o Manches- 
ter. Y ddau gyntaf wedi d*od o Aber- 
ystwyth, a> olaf o Abermaw, 1 weled 
Cymanfa Gymreig. Yr oeddyot yn ed- 



( mygu egnî y pregethwyr, er nad oeddynt 
yn deall gair o> ÌHÌth. Yr oedd y canu 
yn eu swyno yn ddirfawr. 



AOOBIAD CAPSL CHWILOG. 

Cynnaliwyd cyfarfod agoriad y capel 
newydd prydferth hwn Gorph. Sl a*r 22. 
Y pregethwyr oeddynt y Parchn, T. 
Rees, L.D ; T. Davies, Llandeilo; N. 
Stephen, Le*rpwl; a W. Ambrose. Dech- 
reuwyd yr oedfaon gan y lVrchn. E. 
Morris, Penrhyn; T. Jone.«, Tabor; J. 
Morgan, Penlan; a H. T Parry. Aber- 
soch. Costiodd y capel tua £500. ac nid 
oes ond oddeutu jE3UU etto yn aros heb 
eu talu. 



MABWOLAfiTH A OHLADDSDIOASTH MBA. 

J. WILLIAMS, TYCOCH, TBBGTNON, 

DIWEDDAB O GBOBSOSWALLT. 

Bu farw yr anwyl a'r serchog Mrs. 
Williams, Mehefln i', yn 26 ml. oed, ped- 
war mis i*r un dydd y bu farw ei banwyl 
briod, ac ychydîg wythnosau yn ddiwedd- 
arach ei hanwyl dad, Mr. Francis, 
Cefngwifed. Cufodd Mrs. Williams, ya 
wyneb yr ergydiou hyn, brofl o nerth 
gras ei Duw, yn ol y dydd blin; ac yr 
oedd yn peri syndod, gan mor yshrydol 
ydoedd. Ail ymaflodd yn y fasnach yn 
Nghroesoswallt; ond cyn pen ychydig 
wythnosttu, pallodd ei nerth ar y ffordd. 
Yr oedd y darfodedìgaeth wedi ymaflyd 
yn ddi-ildio yn ei chyfansoddiad, a byr 
waith a wnaeth efe ar ei pbabell eiddil. 
Gadawodd Groesoswallt ar yr 16 o EbriII, 
g:in roddi gofalon masnachol i fyny yn 
llwyr, a myned at ei chwiorydd i'r Tycoch. 
gyda hyder cryf am adferiad. Ond yt 
hwn a ddy wedodd, ** Nid fy meddyliau i 
yw eich meddyliau chwi, na fy ffyrdd i 
yw eich ffyrdd chwi,** a welodd yn dda 
ei galw hi ato ei hnn, ac i gwmni ei 
phriod a'i rhieni, a*i hunîg blentyn bychan 
a gladdwyd ychydig o fisoedd o'i blaen, a 
llu o anwyliaid perffeitbìedìg yn y wlad 
well, Ue na ddaw na cbystudd, na galar, 
nac angeu, î gwrdd à neb o'î phreswylwyr 
byth. Claddwyd lii,yn unol â'ì dymuniad, 
yn yr un bedd a'i phriod a'i phlentyn, yn 
Cemetery Croesoswallt. Aeth llawer o 
gyfeillion i gylarfod y corff at y »tation, 
ac aethftnt. yn orymdaith fr gladdfa. 
Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y 
gweinidogion canlynol: — Yn y Tycoch, 
cyn cychwyn, gan y Parch. Boderick 
Lumley, Bwlchyffridd. Darllenwyd yn 
nghapel y gladdfa, gan y Parch. R 
Eyans, Llangollen; ac anerchwyd y gyn- 
nuUeidfa wrth y bedd yn dra effeithiol, 
gan y Parch. D. M. Jenldos, Drefnewydd; 
a gwedd!odd y Parch. Joseph Hiìlier, 



Digitized by 



Google 



258 



HA»fiBKnf. 



(T.C.) Yr oedd Mrs. WiUiams yn wraig 
íeuanc garedig, wylaidd. a chrefydiol; ac 
y raae yn chwithig iawn gan Eglwya 
Hermon ar ol y teulu. y rhal a gymerwyd 
ymaith yn mlodau en dyddiau; ond y mae 
yn Uawen genym fod sail i gre.lu eu bod 
wedi cael mynediad helaeth i mewn i 
iawenydd eu Harglwydd, aV wlad na 
wy wa byth ei biodau braf. Traddododd 



eu hanwyl ddiweddar weînidog hwy a 
ninnau ei phregethangladdol, yn nghapel 
Hermon, Croesoswallt; a gweinyddodd 
yno y Sabbath canlyr.ol. 

Ffarwel i*r tenlu yn y bedd, 

C<»nt godi etto'n hardd ea gwedd, 

I nno â'n hysbrydoedd pnr 

Uwch cyrhaedd pob rhyw loes a óhnr. . 

JoSEPH Eyams, CroeêOMwalít, 



f^ammn. 



T BHTTSL. 

Yw y flwyddyn 1870, yr ydyra yn cael 
eÌD terfysgu gan »wn rhyfel. Yr oeddym 
yn gobeithio fod echryslonrwydd y rhy- 
feloedd diweddaf yn Ewrop ac America, 
wedi agor Uygad y byd i ganfod gwir 
natur yr yraladdfaoedd a enwid yn ogon- 
eddui. Ond, er ein gofid mawr, yr ydym 
yn gweled y deddyf yn cael ei ddadweinio 
unwaith etto, gan ddau o brif alluoedd y 
byd, sef Germany a Ffrainc. 

Nid ydyw ein darllenwyr heb wybod 
fod y galluoedd hyn wedi bod yn edrych 
yn gilwgus, ac yn chwyrnu ar eu giìyàá 
er's blynyddau. Tr oedd darostyngiad 
Awstria gan Píwssia yn y rhyfel 
diweddaf, wedi rhoddi iddi safle yn mysg 
galluoedd y byd, a barodd anesmwyth- 
dra mawr yn Ffraînc. '* Yr oedd paroto- 
adau aruthrol ar gyfer rhyfel yn y naill 
a'r llaU o'r gwledydd hyn. Bdrychai 
Napoleon ar y naill law aV llall am 
achlysur i gymeryd y maes yn erbyn ei 
gy mydog gallnog; ac y mae yn ddiweddar 
wedi cymeryd mantais ar amgylchiad a 
yniddengys i'r byd yn ddibwys i dori ei 
syched am ryfel. 

Gellir adrodd achlysur yr ymrafael 
mewn ychydîg eiriau. Y mae yn hysbys 
i'n darllenwyr fod yr Yspaen yn awr 
hebfrenin. Bu y cynghorseneddol megys 
yn cario y goron o wlad i wlad, iV chyn- 
nyg i dy wysogion o wahanol deuluoedd 
brenhînol Ewrop. Ar ol í araryw ei 
gwrthod, derbyniwyd hi gan y Ty wysog 
Leopold, un o gangen Babyddol, o dfeúlu 
brenhinol Prwssia. Daogosodd ymer- 
awdwr Ffrainc anfoddlonrwydd i*r dewîs- 
iad. Tynodd Leopold yn ol, a gwrthododd 
ygoron. Mynai Napoleon gau frenin 



Prwssia, nid yn unig gynghori ei berth- 
ynas i wrthod gorsedd Spaen, ond í 
ardystio na wnaî yn y dyfodol roddi ci 
gefnogaeth iddo i wneuthur hyny. Y 
mae y cais yn ymddangos yn un afresym- 
ol, ac felly y cyfrifid ef gan lys Prwssîa. 
Dyma achlysur y rhyfel ofnadwy sydd 
bellach wedi dechreul Yr ydym yn 
teimlo mwy nag a allwn draethu wrth 
feddwl, nid yn nnig o herwydd dyryswch 
ar fasnach y byd, ond am y gwaed a 
dywelltir mor afreidiol. 

Y mae yn hawdd adrodd hanes dech- 
reuad y rhyfel, ond pwy all draethu y 
diwedd? Y mae amryw o alluoedd 
Ewrop wedi cyhoeddi eu hanmhleidiaeth 
iìieutrality'), ond pwy a wyr pa beth a all 
ddy^ẅ^dd yn ngyrfa y rhyfel, i lusgo 
teyröasòedd eraiU i gymeryd rhan yn yr 
ymrysonfa? Y mae y rhai sydd yn arfer 
prophwydo, yn edrych gyda dyddordeb 
mawr ar y cyffroad hwn, fel dechreuad 
y frwydr agosaol sydd i derfynu yn 
nghwyrap Anghrist. Y mae yr ymdrech 
i barhau, meddant hwy, am ddeng mlyn- 
eddl Y mae y syniad hwn yn ymddangos 
yn dra annhebyg i wirionedd. Gyda 
pherffeithiad ac effeithiolrwydd ofnad wy 
arfau dinystr, nì adewid ond ychydig i'w 
lladd yn mhen deng mlynedd. Deng 
mlynedd o ryfel yn Ewropl GweU genym 
edrych ar y peth yn anmhosibl, na chredu 
y rhai sydd am ein cymmodi âg echrys- 
lonrwydd rhyfel, drwy brophwydo rhyw 
ganlyniadau gogoneddus i achos gwìrion- 
edd a chyfiawnder. 

Ein hunig gysur yn wyneb y trychineb 
aruthrol hwn yw, cofio mai "yr Arglwydd 
sydd yn teyrnasu," a gadael y canlyniadau 
yn gwbl yn ei law. 



Digitized by 



Google 



HAHESIOy. 



259 



T SJSNEDB. 

Y mfte Ysgrif Addysg wedi ymlusgo o 
frawddeg i frawd*]eg drwj Py y (îyffred- 
in, ac yn awr yn dysgwyl ei thynged 
ẃrth horth Ty yr Arglwyddi. Y mae y 
dosbarth Ymneillduol oV aelodau, yn gys- 
tal a hoU gorff yr Anghydffurfwyr drwy 
y deyrnas, wedi cael siomedigaeth yn y 
welnyddiaeth. Dywedodd Mr. H. Richard 
nad allai Mr. Gladstone a*i gy feillion 
fforddio i gael dwy fuddugoliaeth o*i bath 
etto. Dy wcdodd Mr. Miall nad oedd Mr. 
Gladstone wedi ymddwyn yn anrhydedd- 
us at y rhai a'i dodasant mewa awdurdod. 
Dy fynodd hen ddiareb Seisnig, *' Brathu 
unwaith, gwyliadwrus ddwywaith." Cyf- 
ododd Mr. Gladstone mewn tymher 
ddrwg, a thywalltodd lonaid ei natur o 
wawd a dirmyg ar ben Mr. Miall, a 
thrwyddo ef ar y blaid a gynnrychiola. 
Yr ydym wedi gylwi mai pethau Anghyd- 
ffurfiaeth, neu wrth-Eglwysig, yw y 
pethau mwyaf effeithlol i gynhyrfu y 
Prifweinidog, yn enwedig y pethau yn 
dal cysylltiad â*r B^lwys yn Nghymrn. 
Dyweder gair o*i phlaid mewn pamphlet- 
yn, y mae y geiriau yn cael eu dyfyna 
yn y Senedd, er iddynt fod yn hollol 
snwireddus. Ychydig o argraff a wnaeth 
llythyrau Hiraethog arno. Ni ddarfu i 
Di erioed edrych ar Mr. Gladftone yn 
anigen nag Eglwyswr selog, ac fel y 
cyfryw yr oeddym, îe, yr ydym, yn ei 
barchu. Ond yr ydym wedi sylwi arno 
er's tro yn ymddangos fel un am i bob 
dyn gael ei osod ar yr nn tir mcwn peth- 
au crefyddol— hollol gydraddoldeb. Y 
mae yn ymddangos felly pan yn trin 
acbos y Pabyddion, ond nid ydym yn ei 
gacl felly wrth drafod Ymneillduaeth, ac 
yn euwedig YmneiIIdnaeth Cymru. Yr 
ydym yn hyderu y try efe allan etto yn 
well na'n hofnau ar hyn o bryd, onide, 
fe gyli ymddiriedaeth ei blaid, a gollyngir 
y Toriaid i mewn. 

Yr ydym wedi darllen yr act newydd 
ar addysg. Nid ocs Ilawer o bethau 
ynddi ag y teimlem duedd i'w condemDÌo 
yn uniongyrchol, ond arbediad ac achles- 
iad yr hen ysgolion enwadol, a barodd i 
ni y blinder mwyaf. Yr oedd un petb 
yn troi i fyny yn fynych yn ystod y 
ddadl, scf, nad ocdd y Uywodraeth, na 



nemawr neb arall, yn edrych ar y gwalth 
yn cael ei berffeithio drwy y weithred 
hon. Mewn sefyllfa o brawf j cyfrifir 
y gyfraith etto. Os na weithia yn dda, 
ceir cyfleusdra i'w gwella o bryd i bryd. 

Y mae cyfraith helwriaeth wedi bod 
gerbron Ty y Cyffredin. Nid oes neb yn 
dysgwyl i*r ddeddf hon gael ei dilëu yn 
fuan, tra y byddo y Senedd yn cynnwys 
o*i mewn gynnlfer o'r dosbarth sydd yn 
cefnogi mewn barn a gweithred bethau 
fel y maent. Yr oedd yn dda genym 
weled Mr. TiIIett, yr aelod newydd dîros 
"Norwich, yn gwneud ei araeth gyntaf yn 
y Ty yn erbyn yr hen gyf undrefn, yr hon 
sydd wedi gwasgu mor drwm ar amaeth- 
wyr y wlad, ac wedi gwneud cymaiot i 
niweidio cyrff ac eneidiaa cynnifer o 
bobL G wnaeth araeth gyntaf Mr. Tiilett 
argraff ffafriol iawn ar y Ty. Y mae efe 
yu YmneiIIduwr trwyadl, ac yn Rhydd- 
frydwr o*r dodbarth mwyaf cyson. 

Y mae Ty yr Arglwyddi wedi bwrw. 
allan yr Ysgrif dros agor y Prifysgolioa 
i'r YmneiIIduwyr. Aeth yr Ysgrif hòn 
drwy Dy y Cyffredin gyda mwyafaif 
mawr o*i phlaid, ond drwy fwyafrit 
bychan, pleidleisiodd yr Arglwyddi i*w 
throsglwyddo i bwyllgor neillduol, yr 
hyn sydd yn dyfod i'r un peth a'i bwrw 
allan am y Senedd-dymmor presenol. 
Areithiodd Archesgob Caerefrog, ac 
Esgobion Exeter a Gloucester, yn gryf 
iawn o blaid yr ysgrif, ac y maepob 
argoelion ei bod wedi ei gorchfygu am y 
tro diweddaf gan y Ty uchaf. Y mae 
ymddygiadau yr Arglwyddi yn gwrth- 
wynebu mesurau a gariwyd drwy Dy 
y Cyffredin o bryd i bryd, yn rhwym o 
ddilëu eu dylanwad ar y wlad, ac o syra- 
bylu y Ty arall i ddwyn yn mlaen dra- 
chef n yr un mesuran mewn ffurf mwy* 
eithafoí. Wrth ganfod yr Arglwyddi yn 
ymddwyn fel y gwnant, nid yw yn 
rhyfedd fod preienoldeb yr Esgobion yn 
y Ty, yn crëu awydd yn y wlad am eù 
beHgusodi dros eu henciliad oV Senedd, i 
gyflawnì dyledswyddau ysbrydol euswydd 
yn fwy effeithiol. Y maent fel dosbarth 
wedi- sefyll yn erbyn pob diwygiad er's 
oesoedd. Y mae proflad gwledydd Ewrop 
yn dysgu nad y w presenoldeb Arglwyddi 
ysbrydol yn agos i Iy w yr awdurdod, yn 
tueddu at un math o lesâd tymmorol nac 



Digitized by 



Google 



260 



BAKniOV. 



ytbrjdoL T maa y pwnc pwyBÎg hwn 
wedi cael ei wyntyllio yn Nhy y Cyff- 
redin yn ystod y tymmor presenol. ac j 
mae yn debyg o eiiniU ffafr yn y dyfodol. 
T mae pleidleiaiad dirgel, drwy y 
Tngel, wedi enniU tir mewn cyayUtíad â 
chyfraith newydd adiysg. T mae meaur 
y Uywodraeth yn trefnn i bwyllgoran yr 
yagolion plwyfol i gael ea hethol drwy 
bleidlais ddirgel. Gwnaeth y blaid Dorî* 
aidd ymdrech mawr i rwystro y drefn 
bdoo i ddyfod i mewn i'r gy fraìth, ond er 
ea hoU ystrywiaa, enniUwyd y íaddugol- 
iaeth gan y Uywodraetli. T mae 3^ 
areithiaa a draddodwyd o*r ddwy ochr, 
yn profi íbd y BaUat mewn ffaír gao 
fwyafrií mawr yn y Ty, a bod yr ochr 
Geidwadol yn mawr ofni y canlyniadaa, 
01 mabwybiedir ef yn newiaiad ein hael- 
odaa Seneddol. Tn nghanol Uawer iawn o 
anfoddonrwydd at wahanol adranaa y 
mesar, yr oeddym yn cael tipyn o le i ym- 
gytaro «r deniyniad y ddadlarbwncy 
TogeL 

ESGORODD. 

GoRFa. 1, priod Mr. Dayid Eyans, Tan- 
ner, MachyDUeth, ar fab. 

0*^ diwedd cawBoch wrth eich bodd 
FaohgenyD boff o werthfawr rodd, 
Yn enwc^ bo b ohyflawn iawn, 
▲ gn» jn addnrn ar bob dawn. 

JosEPH ËYANS, CroesotwaUt, 

Gorph. 4, priod Mr. Samuel ETans, 
Berlin Honse, Amwj^thig, ar fab. 

Cydlawenhaa I Samwel wnaf, 
Am eni iddo facbgen braf; 
Daw'r nef fenditbio*a rhiidnt mad, 
Ba tair meroh hoff. a'a oyntaf fab. 

J. E. 

Gorph. 4, priod Mr. M. Jones, Bryn- 
celynog, Trawsfynydd, ar ferch. 

Gorph. 8, priod Mr Morgan, Manager 
of the Black Park CoUiery, ger Chirk, 
ar ferch. 

Yr Arglwydd etto roea i chwi 
Anfarwol dlws, O! liaint ca; 



Dymanaf i fy anwyl nith 
A^i phlant fod iddo*n eidd 



eiddo byth. 

J. E. 

Gorph. 12, priod Mr. Griffith Pagh, 
Mason, ar fcrch. 

BU FABW. 

GomPB. 1, yn 76 mlwydd oed, Jane 
Thomaa, Llwynderw, CeUan, Ceredigion, 



gweddw y diweddar Darid Thomtt, 
C;ianrhyd, a mam i Hr John Thomas, 
Cambrian Gallery, Liyerpool. Dyoddef- 
odd gystudd trwm, ond yn hollo! dawei; 
achafoddbob tiríondeb ac ymgeledd «r 
law ei banwyl lerch Mary. Bu jn 
aelod gyda'r Methodistiaid Calfinaidd am 
60 mlynedd. Claddwyd fai y dydd Llan 
canlynol, yn ymyl ei phriod, yn mynwent 
Eglwya y pîwyf. Gweinyddwyd ar yr 
achlysar gan y Parch. J. Jonee, Llan< 
bedr. 

Gorph. 7, yn 92 mlwydd oed, Mr. John 
Llywarch, Tirucha*, Llaneifyi. Áeth at 
grefydd yn y flwyddyn 1821, a bu yn 
ffyddlawn hyd angea Agorodd ei ddrwa 
i r Ysgol Sabbatbol, gyda moddioa cref- 
yddol erailL CUddwyd ef y Llon cai^ 
lynol, yn mynweat y plwyf. Heddwch 
i*w Iwch. 

Gorph. 15, l870,CadbenOwenRoberts, 
Cbwilog, yn 28 oed. Ei afiechyd oedd 
imJîammatiûM of tìu stotmaeh, hen afiechyd 
oedd yn nglŷn âg eí er*8 blynyddoedd. 
Llwyddodd y gwr ienanc hwn i baaio y 
gwahanol examinatioHS mewn napigatÙM 
yn rhagorol. ac enniUodd ymddiried mawr 
y cwmnîaa parchua a chýfoethog y bâ yh 
ea gẁasanaeth. Hwyliodd o Porthmadog 
yn mit Mawrth, 1869, gyda y Sjfdm^ 
Jame, ac wedi morio yn Uwyddiannut o*r 
naiU fan i*r liall i wahanoi barthaa o 
America, dychwelodd yn y gwauwyn 
diweddaf i Gibraltar; ac yr oedd y Uong 
yn rhwym ganddo o*r Ue h^^rir i Loegr. 
Gwaethygodd ei iechyd yn'fawr ar y for- 
daith hon, a bu raìd troi i'rporthladd 
nesaf a,gafwyd, sef t7a<f/z, yn Spaen; ac 
yno, wedi ychydîg ddyddian o gystndd 
trwm, y terfynodd ei yrfa. Claddwyd ef 
yn barcbas mewn mynwent berthynol i 
Eglwys Loegr. Cafodd ei anwyl bríod y 
cyflcutdra i wasanaetha arno yn ei gys- 
tudd olaf, gan ei bod yn hwylio gydag ef 
yn ei fordeithian diweddaf; ac y mae 
cydymdeìmlad neiUduol tuag ati, wrth 
weled y rhaid iddi ddychwelyd yn debyg 
i Naomi, a gadael ei hanwylyd mewn 
Uanerch estronol o ddaear Spaen. Unig 
fab ydoedd i Mr. Richard Owen. dtacon a 
blaenor y gân yn Chwilog. Cynnalied 
yr Arglwydd y rhieni galarns, y weddw 
drallodus, a'r ddau blentyn amddifad. 
Derbyniwyd ef yn aelod eglwysig yn 
ieuanc,, a chadwodd ei gymeriad yn 
ddysglaer hyd ei fedd. Yr oedd yn mheU 
yn mlaen ar y cyffredin o*i oed mewn 
proflttd crefyddol yn gyffredin. Ymrodd- 
odd â*i holl galon i geisio crefydd, a 
chafodd fwynhau ei dyddanwch yn 
helaeth mewn peryglon a fiiomcdigaetlŵa 
tymmorol; ac yn y diwedd, gallodd 
ddweyd, " Haleluia, dacw y pen, a dacw 
y goroo,'* ac wedi iddo ddywedyd hyn* 
efe a hunodd. 



Digitized by 



Google 



OASGLÍ ADAU EGLWYSI MEIRION AT GYNNAL Y GYMANFA. 



Llandderfel 

Ahermaw 

Bala 

Ty'nybont 

Towyn 

Bryncrag •• 

Brithdir ... 

Rhydymain 

Tabor 

Corwen 

lilandrillo 

Trerddol 

Dinas 

Lilanymawddwy 

Bethsaida 

Islaw'rdref 

FfeBtiniog— Bethel 

„ Tanygrisiau 

„ Rhiwbryfdir 

Dymuna yr Eglwya yn Nolgellau amlygu ei dîolchgarwch diffuant i Eglwysi y ẁt 
am eu ffyddlondeb yn eyf ranu tuag at gynnai^ y Gymanfa. 

R HüOHIB. 



8. 


a 


7 


10 


10 





10 





2 

7 
6 


84 



11 





9 





6 


2 


9 





10 





5 





8 





l 
5 


6* 
3 


3 





19 





10 





10 






X ■. O. 

Ffestinîog^Jerutalem ...•..••• 1 10 3 

„ Bethania 1 0| 

Aherdyfl 6 

Aherllefeni 7 8| 

C*)rri8 4 6 

Bahel. ger y Bala II 

Rhydywernen 5 

Lhnuwchllyn 18 

Llanelltyd 5 

.Ganllwyd 5 

Llanfachreth 7 

Maentwrog 8 

Talysarnau 6 

Trawsfynydd • 6 7 

„ Penystryd 5 

Horeb 5 l| 



14 14 10 



Aüan oV Wasg^ Rhanm X aV IL, pris 1ä. yr mi, 

HÀNES YR EGLWYSI ANNIBYNOL YN N&HYMSU, 

GAN 

T. REES, D.D., ABERTAWE, a J. THOMAS, LIYERPOOL. 

PoB archebion am dano, a phob taliadau i*w hanfon i^Mr. O. 7homa8, lyst Cymreiy 
Office, Old Poat Office Place, Liverpool Bydd y 3eud lan yn oaro^ ajn diwedd 
Mehefln, a bydd hyny yn gorphen sir Fynwy, Daw Maldwyn a Meirion yo y rhanau 
dilynoL 



BYWYD AC OLWEITHIAU CALEDFRYN. 



Tn barod iV wasg, ac a gyhoeddir allan o law mewn un gyf rol, neu yn rhanau, o 450 
l 500 tudal., pri8, mewn llian, 7«. 6c. Yn cynnwys Rhagymadrodd a Thraethawd ar ci 
Atbrylith g^in Sgobpion. Cofianl, Beimiadaethau,Traethodau« Darlithian, Fr^thai^ 
Barddoniaeth, yn nghyda dau ddarlun o*r Awdwr ac oV Groeswen. 

Derbynir enwma gan— Ab CALBDFnTV| 135 Ledhmry Road, Bayswater, Lomdm^ W. 



Digitized by 



Google 



Allan o'r Waag, piis 3s, mewn Uian hardd a llythyrenau goreur- 

edig ; neu 3s. 6c. mewn byrddau cryflon, a llythyrenau 

ÄC ymylau goreuredig, gyda darlun o*r Hen Olygydd, 

COFIANT 

^ y DIWEDDAR BARCH. C. JONES, 

^^^^K HBN OLYaYDD Y DYSGEDYDD, 

P 



DAN OLYGIAETH 

Y PARCH, R. THOMAS, BANGOR. 

*ûh archebion Vw hanfon i Mr, O. Thomaa, Tÿst Cymreig Office^ Old Poit Offiot 
Piace, Liverpool; neu í Mr* C. R, Jones^ Hanfÿllin, Oswestry. 



I 
I 



PWYLLGOR BLYNYDDOL Y DYSGEDYDD A'R ANNiBYNWR. 

Wedi ei obîrio o Bangor, Mehefin 8fed, i DdoTgëllau, Awst 30, am 1 1 o'r 
gloch. Djsgwylir presenoldeb cyisaint ag a allo o'r ymddiriedolwyr ac 
aelodau y pwyllgor. — G. R. Jones. 



Cyíaríod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd. — 

Cynnelir y cyíarfod uchod yn Morfa, Nefyn, Awst 1 a'r 2. Y gynnadledd 
am 2 y dydd cyntaf. — C. Jones, Ysg, 




Cyfarfoâ Chwarterol Mon. — Cynnelir hwn yn 

Cana, Llun a Mawith, Awst 8 a'r 9, — T. Williams, Yag, 

_ s, . ^ __^-. 

Cymanfa Liverpool a Birkenhead. — Cynnelir 

jr uohod eleni ar y 9, 10, 11, aV 12, o Fedi.— George Owbns. 



Digitized b 



Gooolc 



i 



BLÌi: 885. 



Flls 4e. 



'Gtë'sUs. 



Y DYS.aEDYDD: 

• • 

otda'r hwn yb unwyd 

YR ANlSriBYISrWR. 



MEDI, 1870. 



Y OYNIÍWYSIAD. 

DuwiNTDDiABTH: — Farhad mewn Gras , • 261 

Cais Enaid diymgeledd S66 

Btwgraffiabth:— Chwaer ymadawedig 37 1 

Y ISCaes Cenadol: — Gwyl Baganaidd ettp.... 273 

/ Singrowlee — y diweddar Barch. W. Jones ". 276 

Barddòniaeth :— Cyflwynedig i îy Modryb, Dorothy Jones» Britannia 
Cot^îige, Llanystumdwy 278 

Y Milwr ,... 278 

Crist, y Meddyg perffaith 278 

'Adolygiadau: — Yr Hen Olygydd— Cadwaladr Jones, Dolgellau '78 

Caneuon ar destunau Crefyddol a Moesol 280 

Caniedyííd y Cysegr „ 281 

D£THOLioN:~IachâdHezecîah ... 282 

Gonestrwydd yr Ysgrîfenwyr ysbrydoledig i:82 

Darfelydd ac ymadroddion y Prophwydi yn eiddynt eu hunain 283 

Y Pro^hwydoliaethau 284 

Drych yr Areithfa 285 

CoFNODiON Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Mynwy ., 285 

Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd 285 

Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorllewincl sir Gaerfyrddin 286 

Cymanfa Mynwy % 286 

MarwolaetH Mr. William Rees, Cindnnati, 0....gi 287 

Mr. Edward Rogers, Llandegla 288 

America— Cymanfa Gynnulleidfaol Wisconsin 288 

Cyfarfod Chwarterol Deerfield 289 

Cyfarfod croesawol yn Utica. 290 

Llythyrau Cymeradwyaeth y Parch. J. WiUiams, Maentwrog, G. C. 290 

Mrs. Margaret Thomas, Old Man's Creek, lowa 291 

Hanesion:~Bu Farw 258 



Yr Blw 

at 

grynnorthwyo 




Gweinidogrìon 

a Phregethwyr 

oedranus. 



DOLGELLAÜ: 

ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. 

Digitized by VjOOQ1C 



ftt f tn Miflmirr. 

T HAC JT Ji«nín eaBljBoi ya y ■wyüfcic— ABwybodiẃ Dy» o ffynid Dnw, Gwjl 
njnjóẁÂ CjmäâÁhm GtxaM limdaîa, Us* ym rath ci wded; Bardd amiar t h ^ 
Q^Aj%ÍM o b€S Mí&ri y Gcat; Pcror Mccft.C«9cd(ia (Sẃfa), Li^ Brìgade, OoTerdale, 
Bc^aíb, CefDyrwesi, Jsdgiiaect, BcthsaiÌE, Bonah, Diwirw, St. DmTÌd, Trnscott, 
Ltftfiyftimsdiry, 



AT YR EGLWYSI CYX5íi:XLEIDFA0L Yîi SIR FEIRI02ÍYDD. 

CrFLwrsn» dẃ>l -h;anrch ^wreíccaf PwyüeoT y Gjtb ieíthas er Cynnorthwyo Adiosioii 
líewyddíon yn y bir, í'r etíìwjti, j cjnnáueiif^oeáú, a'r penonaa a danyBgrifiasaot at 
árjufrim, j cjirj^ GynHÌeiiha», trwy ij liaw i, jAmes Jones, Abemiaw, ermis 
GÓrpbenaí, Iê69,'hyd Gorpbenaf, lêTO. 



£ 8. C 

Llaaíniaogcl ^^..^ .. 7 5 

Cwrt 7 

Beth«aída ^^ 8 

Dínaii Mawddwy.....,.^. I 10 

Aberllefeoi ,......•••••............• 8 2 

Cf/rrís •..«.•..• •^-<*..... 6» 

Khydywemen .- 040 

H<Ar ...... ^•••.««. O 6 7| 

Corwen.... .......... 6 2| 

Parch. J. Lewís .«•. 2 6 

8alem,Glyndyírdwy — ^™... 5 7 

Cynwyd 2 7J 

Bama, Llandderfel 4 5 

BaU 10 2 

Bethel 9 

Bríthíiír II 61 

Bhydymain....... 10 

I>yffryD 7 2| 

Cattiao —.......•.. 2 9 

Barmonth 7 10 

Parch. J. Jones 2 6 

Bettws.... 4 8è 

MiM Margaret Rees 2 6 

Utica 6 10 

Gilgal, Maentwrog 9 

R Boberts, Feliorhydbach.... 2 6 

Llanegryn 16 4 

Mr. Eowlands, Bryngwyn.... 5 

Aberdyfl 8 8 

J, H. Jones, Yfw., Aberdyíl 10 



Pcnyslrrd 

Jerúsalém, Trawsfynydd . 

Ebeneser, da...-^ 

Horeb, Arthoff 

Hen Gapel,IJÍanawchllyn...... 

Penid, da„........... 

Tabor ..^...^»...........— ....... 

Dolgellan...^.... 1 

Mr. Bowland Hnghes........... 

Mr. W. Hoghes, Frínter ...... 

Mr. Homphrey Erana. 

Llandríllo —..............— 

Parch. T. DaTÌes 

Mr8.Príchard..................... 

Ty'nybont 

Talysaman ......................... 

Salem, Ffestìniog ................ 

Cwmmorthin, do.................. 

Tanygrísian, do.................... 

Bethania,do 

Jenualem, Fonrcrosses, do..... 



a. 


c 


8 


"4 


8 


lU 


5 


o 


9 


H 


10 


9 


4 


H 


5 


H 


5 





2 


6 


2 


6 


2 


6 


6 


6 


2 


6 


2 


6 


4 





6 


oj 


14 





3 





14 


3è 


Î5 


14 


10 






O Drysorfa j Parch. T. Dayies, 
a gweddillion y cyman&oedd 



19 19 6 



4 



Çyfanswm 23 19 6 

Taliadaa 21 14 10 



2 4 8 



Talwyd i TalBaman 8 

PrCwrt 5 

I Horeb, Arthog 3 

I Salem, Glyndyfrdwy 4 

Treuliau 14 10 



21 14 10 



Gwel pawb a ddarllçno yr uchod fod rhyw ychydíg o eglwysl a chynnuUeidfaoedd 
yn y sir heb wneud dim at y Oymdeithas dan sylw y flwyddyn hon na'r un ddiweddaf, 
ond ni roddwyd eu henwau a gwagnodau ar eu cyfer, gan obeithîo y gwnant yn 
llyddlon erbvn y Cyfarfod Chwarterol nesaf , yr hwn a gynnelir yn Aberdyfi, Medî 
28 a*r 29. Y gynnadledd am ddau prydnawn y dydd cyntal 

Deuaf i gasglu i*r eglwysi sydd heb wneud y Sabbath a nodant i mi gael gwneud. 
Coíier ein bod yn ddylcdus i un o*r lleoedd yr addawyd eu cynnorthwyo o dair punt er 
this Mawrtb. 

J. JonES, Abp'Maw. 



Digitized by 



Google 



Y DYSGEDYDD: 



tìTOA'R ÄWN T MAB TK "aNNIBTNWh" WBW BI UlfO. 



IButoinsìiliiaett). 



PARHAD MEWN GRAS. 

** Am hyny, gan «in bod wedi ein oyflawnbaa trwy ffydd, y mae genym beddwob taag at Ddaw, 
trwy ein Harglwydd lesa Grist. Trwy yr hwn y cawBom ddyfodfa trwy ffydd i*r gras nwn, yn yr 
hwn yr ydym yn lefyll, aö yn gorfoledda dan obaitb gogoniant Daw/' BHinr. t. 1, 3. 

Y MATEÄ pwysig a roddwyd i mi draethu amo heddyw yw " Parhad mewn 
gras." Nid wyf yn ystyried fod ynof gymhwysder i drafod pwnc ag y mae 
prif feddylwyr yr oesau yn gwahaniaethu yn eu barn o berthynas íddo. 
Ond gwnawn ein goreu yn ol yr amgylchiadau. Ni cheisiwn ddweyd dim 
er boddio plaid o bobl, ond ymdrechwn edrych arno yn fanwl yn ngoleu y 
Beibl. . 

Nid oes neb o ddarllenwyr ystyriol llyfr Duw nad ydynt yn credu yn 
nririonçddol y bydd i'r Cristion a barhao yn ffyddlon hyd y diwedd fod yn 
gadwedig. Mae pawb o honom yn cydgyfaríbd yn y fan hon. Ond y 
cwestiwn mewn dadl yw, A ydyw pob Cristion gwirioneddol yn^parhau 
felly hyd y diwedd, ai nad ydy w ì 

Mae yn wir fod genym hanes am rai wedi bod dan argyhoeddiad dwys, 
ac wedi gwneud proffes gy hoeddus o grefydd yr Arglwydd lesu Grist, ac 
nredi hyny yn cilio ymaith i golledigaeth yr enaid, megys Judas Iscariot. 
Ond nid y w ei fod ef yn cael ei gyfrif yn un o*r deuddeg, yn un sicrwydd 
6Ì fod wedi profi cyfnewidiad grasol ar ei gyflwr. Na, dywedodd yr lesu, 
" Y rhai a roddaist i mi a gedwais, ac ni choUwyd o honynt ond mab y 
goUedigaeth," loan xvii. 12. Gelwir Judas mewn man arall yn "ddiafol," 
neu wrthwynebwr, ac yn un nad oedd yn credu. A meibion y golledigaeth 
ydyw pawb nad ydynt yn credu yn Mab Duw: " Yr hwn nid yw yn credu 
a ddamniwyd eisoes." 

Dangosir yn eglur yn yr ysgrythyrau y dichon dynion fyned yn mheli 
ìawn mewn pethau crefyddol, ac etto yn amddifad o ras cadwedigol yn yr 
enaid. Am y rhai hyn y dywedir, " Y maent yn proffesu yr fiidwaenant 
Dduw; eithr ar weithredoedd ei wadu y maent. A chanddynt rith duwiol- 
deb, eithr wedi gwadu ei grym hi. — Llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd 
hwnw, Arglwydd, Arglwydd, oni phrophwydasom yn dy enw áiì ao oni 
fwriasom allan gythreuliaid yn dy enw di î ac oni wnaethom wyrthiau 
lawer yn dy enw dìì Ac yna yr addefaf wrthynt, Ni« adnabum chwi 

Mbdi, 1870. K 

Digitized by VjOOQ lC 



262 DÜWIIÎYDDIAETH. 

erioecL" Yr hyn a ddengys yn anwadadwy na buont erioed yn gywir 
ganlynwyr yr Oen, — na fuont erioed yn wir gyfeillion i leöu Grist. Ni 
ddywed CrÌBt wrthynt y dydd hwnw, ei fod wedi eu hadnabod unwaith fel 
ei gyfeillion, ac iddo drachefn eu gwrthod; iddynt fod unwaith yn bobl 
briodol i Dduw, ac wedi hyny syrthio ymaith; iddynt unwaith gael maddeu- 
ant, ac wedi hyny iddynt dynu yn ol; iddynt unwaith gael crefydd, ac wedi 
hyny iddynt ei cholli; ond, nad adnabu eje hwyrU erioed. Pa faint bynag 
o wybodaeth, sel, a medr, a gafodd y gau-brophwydi a'r proffeswyr twyll- 
odrus hyny, ni ddarfu iddynt erioed gael gwir grefydd. 

Gwelwn, gan hyny, ein bod ni yn agored i fethu yn aml trwy famu yn 
allanol, a chymeryd rhywbeth tebyg i ras yn Ue gwir ras, a dywedyd fod 
dyn wedi colli ei grefydd, pan, mewn gwirionedd, na fu y fath beth erioed 
yn ei galon. Wel, îe, medd rhywun, mae yn sicr fod rhai wedi syrthio 
oddiwrth ras. Oes; ond cofiwn, nid gras yn yr ystyr o grefydd bersonol a 
feddylir un amser yn y Beibl, pan y sonir am rai wedi " syrthio ymaith 
oddiwrth ras/' oblegid mao llawer iawn o bethau heblaw crefydd bersonol, 
neu gyflwr cyfiawnol y pechadur gerbron Duw, yn myned dan yr enw gra^, 

Mae y gair graa yn golygu weithiau iachawdwriaeth dymmorol, neu 
waredigaeth o gyfyngder. Dyma a olygai Ezra pan y dywedai, " Ác yn 
awr dros enyd fechan y daeth gras oddiwrth yr Arglwydd ein Duw i adael 
i ni weddill i ddianc." Golyga gras hefyd hoU ddaioni y Duw mawr i fyd 
o ddynion anhaeddiannol. líwy ras y cawsom ein bodolaeth, ac y cynnelir 
ni ar bob moment. E.had rodd, neu ôafr heb ei haeddu, ydyw yr oll a 
dderbyniwn o law yr Arglwydd. 

Mae yr efengyl hefyd yn myned dan yr enw gras, Dywedir, " Oblegid 
nid ydych chwi dan y ddeddf, eithr dan ras," hyny yw, dan oruchwyliaeth 
fendigedig yr efengyl. Cyfundrefn drugarog a haelfrydig yr efengyl hefyd 
a olygir yn y geiriau hyny, " Chwi a aethoch yn ddifudd oddiwrth Grist, y 
rhai ydych yn ymgyfiawnhau yn y ddeddf; chwi a syrthiasoch ymaith 
oddiwrth ras." Pwy oedd y rhai hyn % Ai gwir Gristionogion oŵidynt ? 
Nage, medd yr apostol, rhai yn ymgyfiawnhau yn y ddeddf, — dynion oedd 
yn tybied y gellid eu cyfiawnhau gerbron Duw ar dir deddf noeth; ac, o 
ganlyniad, yn gwrthod trefn iachawdwriaeth trwy Grist, ac o gyfiawnhad 
trwy ras. Tra yn cofleidio un gyfundrefn, yr oeddynt yn rhwym o syrthio 
ymaith oddiwrth y llall. Gan hyny, nid teg ydyw dwyn yr adnod hon yn 
mlaen i brofi fod un gwir Gristion erioed wedi syrthio ymaith oddiwrth 
ras. Yr un mor deg fyddai defnyddio yr adnod hon i brofi y gellir cyfiawn- 
hau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ac a fyddai ei dwyn yn mlaen i brofì 
syrtbiad y. gwir gredadyn oddiwrth ras cadwedigol; oblegid fel canlyniad i 
gyfiawnhad tybiedig trwy y ddeddf y sonir am y gwrthgiliad hwn. 

Ond mae yn sicr fod ystyr neiUduol ac arbenigol i barhad mewn gras yn 
y Beibl, aef parhad y credadyn mewn cyfiwr cyfimjonìuíol^ a theimlad Orist' 
ionogol, dan ddylanwad Ysbryd Duw, ac mewn ymarferiad ffyddlon â 
moddion grasj yn sefydlog a pharhaus. ** Am hyny, gan ein bod wedi ein 
cyfiawnhau trwy ffydd, y mae genym heddwch tuag at Dduw, trwy ein 
Harglwydd lesu Grist. Trwy yr hwn hefyd y cawsom ddyfodfa trwy fíydd 
i'r gras hwn, yn yr hwn yr ydym yn sefyll, ac yn gorfoleddu dan obaith 
gogoniant Duw." Sylwn ar — 

I. Y GRAS MAWR A NODA Y TESTUN. 

II. Paehad y credadyn yn y cyflwr grasol hwn. 

III. Teimlad dedwydd y fath greäadyn. 

IV. TUEDD DDA AC YMARFEROL YR ATHRAWLA.ETH. 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH. Î6Í 

I. Y OBAS HAWS A NODA T T£8TUN, sef cTflwr o gyfiawûliad efengyl' 
aidd y credadyn gerbron Duw. 

C'i^omnhauy gweithred am unwaith ydjw hon. Wedi ein cyíiawnliÉtt^ 
dim condemnio mwy. " Duw yw yr hwn sydd yn cyfiawnhau, pwy yW yr 
hwn sydd yn damniot" Mae y credadyn bellach yn wr rhydd* Pwy • 
rydd ddim yn erbyn y rhai a gyfiawnhaodd Duw î A all cyfiawnder roddi 
dim yn ei erbjrn î Na, mae hon wedi ei Uwyr foddloni. A all y gyíiraiih % 
Na adl, canys hi a gafodd ei gofynion yn Uawn yn Nghrist. 

Cyfiawnhad ydy w yr hyn sydd yn sefyll ar gyfer, neu yn wrthwyTieb i 
gondemniad. Felly, cyfiawnhau y pochadur gerbron Duw ydyw ei ryddhaa 
oddiwrth fam gondemniol y ddeddf, a'i ddwyn i hawl bywyd tragwyddoL 
Mae y gras hwn yn dyfod yn eiddo y pechadur trwy ei undeb priodasol à 
Mab Duw; ac y mae yr undeb yma yn cymeryd Ue trwy ffydd, — ^trwy greda 
tystiolaeth y gair, — trwy dderbyn, ymddiried, pwyso, ac ymorphwysar 
Grist am ei gymeriad iawnol fel cyfiawnder pechadur. " Yr hwn sydd yn. 
oredu ynddo ef, ni ddemnir; yr hwn nid yw yn credu, a ddamniwyd eÌBoeíiy 

herwydd ni chredodd yn enw uniganedig Fab Duw." — "Yr hwn sydd yn 
crŵlu yn y Mab, mae ganddo fywyd tragwyddol; a'r hwn nid yw yn oreda 
i'r Mab, ni wel fywyd." Gwelwn fod y gras mawr a gwerthfawr hwn yn 
cynnwys cwbl /addeuant oV hoü bechodau» 

Pan y mae Duw yn maddeu, y mae yn maddeu am byth; mae yn cymeE>- 
yd yr hoU anwireddau ymaith, ac yn eu tafln oll tu ol iV gefn; îe, y mae 
yn eu " taflu i ddyfnderoedd y môr." " A'u pechodau hwynt a'u hanwireddan 
ni chofiaf ddim o honynt mwyach." Nid, ni chofiaf yr un o honynt, a 
ddywedj nage, buasai hyny yn ddweyd rhagorol; ond ni chofiaf ddim a 
honynt mwyach. " Ac yn yr amser hwnw, medd yr Arglwydd, y ceÌBÌr 
anwiredd Israel, ac ni bydd; a phechodau Juda, ond nis ceìr hwynt.'' 

Hefyd, mae y gras hwn yn cynnwys heddweh, " Y mae genym hedd- 
wch/' nid, ni a gawn. Y rhai oU a gawsom ein cyfiawnhau, mae genym 
^mmod â Duw, — yr ydym yn ei fíafr mewn modd neillduol; ac yn ganlyn^ 

01 i hyny, y mae genym heddwch cydwybod trwy waed Crist, yr hwn yw 
ein tangnefedd ni. 

II. Pabhad y ceedadyn yn y cyflwb orasol hwn. "Yn yr hwn 
ýr ydym yn sefyll," neu yn a/ros yn barhaus a diysgog. 

Y mae meddwl y bydd i'r hwn a dderbyniodd wir ras, a chyfiawnhad 
trwy fíydd, a unwyd â Christ, ac a wir santeiddiwyd, syrthio ymaith i 
goUedigaeth yr enaid, yn ymddangos i mi yn anghyson â thystíolaeth y 
Beibl, ac â natur trefn fawr iachawdwriaeth. Tystiolaeth y Beibl ydyw: 
"Yr Arglwydd a fíbrddia gerddediad gwr da, a da fydd ganddo ei fíbrdd e£ 
— ^Er iddo gwympo, ni Iwyr fwrir ef i lawr; canys yr Arglwydd sydd yn ei 
gynnal ef â'i law. — Canys yr Arglwydd a gâr farn, ac ni edy ei saint; 
cedwir hwynt yn dragywydd. — ^Yr hwn sydd yn gorchfygu, mi a'i gwnaf ef 
yn golofn yn nheml fy Nuw i, ac allan nid â efe mwyacb." Mae yn wir 
fbd colliadau yn y saint. " Mewn llawer o bethau yr ydym ni bawb yw 
llithro." Mae genym hanes am lawer o ragorolion y ddaear wedi syrtlüa 
i bechodau rhyfygus a gwaradwyddus, megys Dafydd, Solomon, Pedr^ ŵc;; 
ond troseddau plentyn oeddynt. Gwelsoch y plentyn lawer gwaith wedi> 
troseddu yn erbyn ei dad, yn myned ato yn grynedig a'r dàgrau ariei 
raddiau, yn cyfaddef y cwbl, ac yn erfyn maddeuant. Felly mae plant yr* 
Arglwydd, gwelir hwy yn aml â'u hwynebau yn fudr gan wylo, o herwydd 
eu mynych lithriadau. Gallant syrthio yn awr ac^ilwaithar y fíbrddi ond' 
byth o honi: " Canys seithwaáth y syrth y cyfiawn, ac efe a gyfyd draehela;*' 



Digitized by 



Google 



264 DÜWINTDDIAETH. 

Maent yn colli gor/oledd yr iachawdwriaeth yn aml, ond nid yr iachawdwr- 
iaeth ei hun. Gofynodd Dafydd, "Dyro drachefn i mi orfoledd dy 
iachawdwriaeth." Ond pwy a glywodd erioed y fath ymofyniad, Dyro 
drachefn i mi yr iachawdwriaeth. Na, iachawdwriaeth unwaith, iachawd- 
wriaeth am hjth. Unwaith y sonir am grëu calon lan yn y credadyn; ond 
dymunir am i*r Ysbryd gael ei adnewyddu lawer gwaith. 

Hefyd, mae yn amlwg fod y cyfnewidiad grasol hwn sydd yn cael ei 
wneud ar gyflwr pechadur, yn un pa/rhaol a sicr^ wrth ystyried ncẃur y 
çyfnewidiad. 

Mae yn gyfnewidiad cyflawn. Gelwir ef yn grëu o newydd. Gan 
hyny, od oes neb yn Nghrist, y mae efe yn greadur newydd; yr hen bethaa 
a aethant heibio; wele, gwnaethpwyd pob peth yn newydd. Tynir ymaith 
y galon gareg, galed, oer, a difywyd; a rhoddir calon o gìg yn ei lle, — calon 
dyner, yn Uawn bywyd a gweithgarwch. Calon wrth fodd Duw ei hun. 

Gelwir ef hefyd yn ailenedigaeth. Ac y mae y bywyd a roddir yn yr 
ailenedigaeth y fath o ran ei darddiad a'i natur, nas gellir byth ei Iwyr 
golli; oblegid fod yr hâd oddiuchod, ac yn anllygredig, ac yn aroa yn yr 
hwn a anwyd o Dduw. 

Gelwir ef hefyd yn symudiad o " farwolaeth i fywyd." A dy wedir am j 
credadyn wedi ei symud, "Ni ddaw i fam, eithr efe a aeth trwodd o farw- 
olaeth i fy wyd," a hwnw yn fy wyd tragwyddol. A chyn y tynir ef yn ol 
o'r fan íion, y mae yn rhaid^i angeu fod yn gryfach na bywyd. Wel, a 
ydyw yn gryfachî Nac ydyw. Mae bywyd, mewn ystyr naturiol, yn 
gryfach nag angeu, — mae yn ennill tir amo yn barhaus. Er yr holl filoedd 
a dorwyd i lawr â'r cleddyf yn y wlad hon ychydig flynyddoedd yn ol, mae 
bywy.d wedi enniU tir o ddigon ar angeu erbyn heddyw. Mae y bywyd 
Uysieuol jd. gryfach nag angeu. Er lladd y gwair, mae yno fywyd wed'yn. 
Fe dyf crop arall llawer cryfach y flwyddyn nesaf. Ewch i'r maes tua 
diwedd mis Awst, a gofynwch yn y cae gwenith, Pa un ai bywyd ai angea 
ydyw y cryfafî Wel, îe, mae y gronyn gwenith wedi marw. Ydyw; ond 
gwel pa faint sydd yn fyw ar y dwysen heddyw. Rhoddwyd y gronyn 
gwenith i lawr yn y ddaear yn hâd yn unig, ond daeth i fyny yn hâd i*r 
hauwr, ac yn fara i'r bwytäwr hefyd. Mae bywyd yn giyfach nag angeu; 
ond mae by wyd crefydd yn gryfach na phob bywyd. Bywyd pa^haol^ 
digyfnewid, sicr, a thragwyddol, ydyw hwn. *'Pwy bynag a yfo o'r dwfr a 
roddwyf fi iddo, ni sycheda yn dragywydd; eithr y dwfr a roddwyf iddo, a 
fydd ynddo yn ffynnon o ddwfr, yn tarddu i fy wyd tragwyddol." 

Nid peth dros amser ydyw crefydd, fel pethau y bywyd hwn. Na, mae' 
yn barhaol a thragwyddol. Peth sydd yn cael ei gyfranu ydyw gras i bawb 
a achubir trwyddo. Oes, y mae rhyw fesur o'r peth hwnw sydd yn y Duw 
mawr am achub, yn cael ei roddi yn egwyddor fywiol ju enaid y credadyn, 
fel y mae yr hwn a achubir yn cael ei wnead yn debyg i'r Achubwr mawr 
ei hun, — yn drugarog, yn rasol, yn addfwyn, a chymwynasgar i bawb. lë, 
mewn gair, y mae yn cael ei wneuthur yn gyfranog o Grist, ac o'r "dduwioí 
anian." Dau beth mawr a phwysig sydd gan bechod a gras mewn golwg, 
sef cadw yr hyn sydd ganddynt, ac enniU meddiant newydd. Ond J mae 
pechod yn methu cyrhaedd yr un o'r ddau. Mae yn colli tir yn barhaus, 
yn hytrach nag ennill dim; ac yn methu, er pob ymdrech, a chadw y cwbl 
sydd yn ei feddiant. Ond-y mae gras yn ddigon cryf i gadw yr oll sydd 
ganddo: "A minnau (medd lesu Grist) ydwyf yn rhoddi iddynt fywyd 
tragwyddol: ac ni chyfrgollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw L** 

Mae gras yn gryfach na phechod: " Lle yr amlhaodd pechod, y rhagor 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 26Ö 

amlhaodd gras.'' Wedi i lesu Grist eìstedd yn frenin ar orsedd j galon 
unwaith, nid jw pechod, er mor gryf ac arfog, yn ddigon galluog iV droi 
allan bytli mwy. Pan y mae Crist a phechadnr yn ymaflyd yn eu gilydd, 
maent yn ymaflyd i beidio goUwng byth mwy. Dyna ydyw iaith y cred- 
adyn, " Dilyn yr wyf, fel y gallwyf ymaflyd yn y peth hwn hefyd yr 
yinaflwyd ynof gan Grist lesu." Ac ara fod yr afael sicraf fry, ni phaid y 
credadyn ag ymdrechu jn ddiflino, nes gallo ymaflyd yn y peth o herwydd 
yr hwn yr ymaflodd Crist ynddo, sef bywyd tragwyddol. Mae pob dyn 
duwiol mewn imdeb agos, anwyl, cadarn, ac annattodol â Mab Duw: "Yr 
hwn a gysylltir â'r Arglwydd, un ysbryd yw." Gan hyny, pwy a wahana 
yr undeb bendigedig hwn î A wna lesu ei hun? Na wna; dyna fel y 
dywed ar y mater: " A mi a wnaf â hwynt gyfammod tragwyddol, na thros^ 
oddiwrthynt. — ^Y mynyddoedd a giliant, a'r bryniau a symudant; eithr fy 
nhrugaredd ni chilia oddiwrthyt, a chyfammod fy hedd ni syfl, medd yr 
Arglwydd, sydd yn trugarhau wrthyt." Ond efallai y gwna y pechadur. 
Na, chaiff o ddim. " Mi a osodaf fy ofn yn eu calonau, medd yr Arglwydd, 
fel na chiliont oddiwrthyf." 

Wel, a all y diafol dori yr undeb ì Na all, oddieithr iddo fod yn giyfach 
na'r Gwr sydd ar yr orsedd. Pwy, gan hyny, îe, " Pwy a'n gwahana ni 
oddiwrth gariad Crist, ai gorthrymder, neu ing, neu ymlid, neu newyn, neu 
noethni, neu enbydrwydd, neu gleddyf î " Na, " Canys y mae yn ddiogel 
genyf, na all nac angeu, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na 
meddiannau, na phethau presenol, na phethau i ddyfod, nac uchder, na 
dyfìider, nac un creadur arall, ein gwahanu ni oddiwrth gariad Duw, yr 
hwn sydd yn Nghrist lesu ein Harglwydd." 

III, Teimlad dedwydd y path gbedadyn. "Yn gorfoleddu dan 
obaith gogoniant Duw." 

Pan y mae yr Arglwydd yn rhoddi gras i'r pechadur, y mae yn rhoddi 
gobaith gogoniant iddo yr un pryd. " Yr Arglwydd a rydd ras a gogon- 
iant." Pan y mae yn rhoddi y naill, rhydd y llall hefyd; a 'does eisieu 
dim ond y ddau beth hyn i wneud y dyn tlawd yn gyfoethog dros byth. 
Dyma ddìgon yn y byd hwD, a digon yn y byd a ddaw; digon dros amser, 
a digon i dragwyddoldeb. Duw ydyw fíynnon gwir ddedwyddwch; a thra 
yr ydym yn elynion i Dduw, nis gallwn fwynhau un gradd o wir dded- 
wyddwch. Ond pan y mae y pechadur yn cael ei ddwyn i'r gras hwn y 
sonia ein testun am dano, sef iV flafr mewn Diodd neillduol, y mae yn cael 
testun i orfoleddu a Uawenychu yn Nuw ei iachawdwriaeth. Mae yn gor- 
foleddu fod Duw wedi agor ei lygad i sylwi ar ei fath ef, ac iddo gael ei 
dderbyn iV flafr; a'i fod yn a/ros ynddo. Ac y mae yn gorfoleddu am fod 
ganddo obaith perffeithiad y gwaith da a ddechreuwyd yn ei galon, ac y 
gwelir ef ryw ddydd yn yfed heb drai o ddedwyddwch nefolaidd yn 
nheymas Dduw. 

IV. TUEDD DDA AC YMARPBROL YR ATHRAWIAETH. 

Cawn yma amlygiad helaeth o ddaioni a chariad Duw at ei bobl, ac o 
rinwedd gwaed lesu Grist, yr hwn sydd yn ein glanhau oddiwrth bob 
pechod, a llwyddiant ei eiriolaeth yn y nef, ac o allu a gofal manwl yr 
Ysbryd Glan. Oddiwrth y sylwadau hyn gweíwn — 

1. Nad oes genym un sail i gredu ein bod yn saint, heb ein bod yn sefyll 
yn ffyddlon hyd y diwedd. 

2. Nad oes neb yn sefyll neu yn parhau mewn gras, ond mewn ymarfer- 
iad â moddion gras. Cawn fod yr Arglwydd wedi addaw chwanegu 
pymtheg mlynedd at ddyddiau y brenin Hezecíah; ond nid heb arfer 



Digitized by 



Google 



Í3I6 BUWtMTDDIASTH. 

8MkLdion; na, ^rr oedd jn rfaaid casglu gwp o ffigjs, a'u rfawymo jn blastr ar 
f oorairjd, cyn y gallasai fyw. 

Ei* fod Paul wedd dweyd, ni bydd colled am einioes un o honoch, ond am 
j ilong yn unig; etto, pan welodd ef y llongwyr yn ceisio fibi allan o'r 
llpBg, dywedodd wrtìi y canwriad a'r milwyr, "Onid erys y rhai hyn jn j 
}long, ni ellwdi chwi fod yn gadwedig." Credodd Paul y byddeut cadwedig; 
4o, a chredodd hefyd mai trwy ymarfer á'r moddion y byddent felly. Ac 
yn y cyflwr yna yn gyinhwys y mae pob credadyn yn ëeýyU. Y mae yn 
eredu, ac yn hyderus y bydd i'r hwn a ddechreuodd ynddo ''waith da, ei 
orphen hyd ddydd lesu Grist." Trwy gredu y cafodd ddyfodfa i'r gras 
liwn, a thrwy grêdu y saif ynddo jn gadam a diysgog hyd y diwedd. Mae 
yn sefyll roewn santeiddrwydd, mewn dyfalwch, mewn gwyliadwrìaetìi, ac 
arferiad diírifol o bob dyledswydd. Mae yn sefyll yn erbyn y byd, cnawd, 
a diafol; ac o blaid pob peth sydd o Dduw. 

Pan oedd 01iver Cromwell yn glaf ar wely marw, ac yn derfysglyd iawn 
#i feddwl o berthynas i*w dragwyddol gyflwr, efe a anfonodd am y Dr. 
Owen i ymddyddan âg ef am y mater mawr ei bwys. Pan ddaeth y dysg- 
awdwr gerbron, gofynodd Cromwell iddo a oedd yr athrawiaeth hòno yn 
sicr, unwaith yn Nghrist, yn Nghrist yn dragywyddî Ydyw, ebe y dysg- 
awdwr, yn ddigon sicr. Ond mor sicr a hyny, "yr hwn a barhao hyd y 
díwedd, hwnw a fydd cadwedig." Cofiwn ninnau, anwyl wrandawyr, fod 
parhau mewn fiydd mor hanfodol i*r nefoedd ag ydyw dechreu. 

3. Gwyliwn rhag twyllo ein hunain, ac ymfoddloni ar rywbeth tebyg 
i rat, yn Ue gwir ras. Mynwn sicrwydd a ydyw gwreiddyn y mater ynom. 
A gweddîwn am i'r Arglwydd ein chwilio, ac edrych a oes flbrdd annuwiol 
genym, a*n tywys yn y fibrdd dragwyddol. Amen. 

Turin. Thomas M. Owen. 



CAIS ENAID DIYMGELEDD. 

" Na Sd tj enaid yn ddiymgeledd." 

T UÁM fod dyn yn meddwl am ei enaîd yn rhywbeth. Mae llawer yn byw mor 
ddifeddwl am eu heneidiau, a phe na byddai ganddynt enaîd yn bod. Ni fynant 
•iarad nac ymddwyn fel rhai âg eneidiau ganddynt. Pa debygolrwydd sydd mewn 
dyn nad yw yn meddwl am ddim ond bwyta, ac yfed, a gwisgo, i ddyn âg enaid 
ganddo? Dyn a Ilygaid i weled gwaith Duw, clustiau i wrando am Dduw, a thafod i 
lefaru dros Dduw,— yn edrych ar wagedd, gwrando pob ynfydrwydd, a sîarad pob 
ysgafnderl Ychydig fwy o werth na halen i gadw corff rhag drewi, ydyw enaid fel 
yna. T goUed fwyaf all dyn wneud iddo ei hunan ydjw esgeuluso moddîon 
ymgeleddu enaid, ar draul cyrhaedd gwag-bethau y bywyd yma: "Colli ei enaid ei 
hnn/* Dyna ein rhieni cyntaf, er mwyn enniU afal, yn dewis colli paradwys. Dyna 
Ssau yn bljrsio un pryd o fwyd o flaen ei enedigaeth-fraint. A phwy na chwarddai 
am ben plentyn sydd yn gadael y tlysau a'r perlau am deganau? Ha! mae cannoedd 
ippr bientjnaidd a dewis pleserau cig a gwaed, serch coUi ffafr Duw. " Dewis mwyn- 
iant pechod dros amser/' a choUi tlws anfarwol enaid. Dewis daear a'i chyfoeth, a 
lObolU paradwys a*i gogoniant nefol byth. T maent yn pysgota â bâch aur bethan 
nad alUnt byth fod yn ad-daliad am werth y bâch. 

|Ud oes neb i'w gondemnio yn fwy am ddim nag am esgenluso ymgeleddu enaid. 
Oül 44yiai fod y gofal mwyaf am y peth penaf ? Tnfyd o ddyn y cyfrifid hwnir 
9ŷfLÌ$IL íwy am 4 wisgoedd na'i gorff, am fi anifeiliaid nag am ei blant, am enniU y 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAEÎH. Ê^7 

byd nag am gadw ei enaid. Ỳr oedd gwraîg mewn pentref yn Vorkshire mor ofnadwj 
ofalns am y pethau oedd ganddi, fel, pan oedd ei tbý yn myned ar dân, yr anghofiodd 
ei phlentyn bach. Yn rhy ddiweddar, cofiodd am dano, a rhyfedd ei gwaedd. Fèl 
yna y mae Iltioedd gyda'u heneidiau, wrth dreio casglu mwyniant chwantau cnawdòl, 
àxà ac arian, a golud byd anwadal, yn gadael y plentyn bach-^yr enaid anfhrwol— i 
lòfgi neu beidio yn nghanol y ffwndwr. Mae ganddynt ofal mawr am wisgo'r corfl 
yn 'neat, heb un rag o gyfiawnder Crist am yr enaid; plygion o êilk a sûtìn am y corff» 
heb gymaînt a phlyg o lian main gwyn a glan am yr enaid. Tai graenus am eneidiaü 
trẁain; gwisgoedd glan am ysbrydoedd aflan; gwynebau heirdd yn fasff am eneidiáu 
hagr; cjrft cyfoethog am eneidiau tlodion. Bargen galed iawn— " enaid diymgeledd." 

Enaio. 

Yn enaid dyn màe gwerth dyn. Mae y dernyn yma o waith Duw ỳn abstract oV 
greadigaeth. Substance dwyfol ydyw,— yn rhagori ar bob peth yn y ddaear a'r nef,— 
wedi ei wneud ar lun a delw Duw,— yn deml i Dduw, a phreswylfod i*w Ysbryd. 
Byddaf yn edrych ar hiliogaeth dyn yn mysg y creëdigion, fel llwyth Ben jamin yn 
Hffwersyll Israel. Teulu Matri yw y corff, a Saul yw yr enaîd,— yn uwch o'î ysgwyddîiti 
i fyny na neb yn ngwersyll mawr y greadigaeth. Yr oedd pob Uwyth yn ngwersyll y 
cread wedi eu gosod yn daclus yn eu lle cyn dyfod a dyn i mewn iddo. Fan osodwyd 
deiat cyffredinol y byd— goleuni; ystordy cyfiawnder a thrugaredd— ffurfafen; Jerry y 
byd— môr; gweithdy dyn — daear; cerbydau*r goleuni— haul a lleuad; côrau y wig— 
àdar; a gweision dyn— anifeiliaid y maes; yna yr aeth y Duwdod at ddyn, •* Gwnawü 
ááyn ar ein delw ni, wrth ein Ilun ein hunain.*' 

Mae enaid dyn yn anwyl iawn yn ngolwg Duw, Nid oes dim modd iddo beidio bod^ 
Anadl Duw ydyw— wedi ei ffurfio ar ei lun a*i ddelw ei hun. Darlun Duw ydyw dyb, 
ac y mae wedi costio yn ddrud iddo iV orphen. Wn i ddim a gostiodd angel gymaint 
i Dduw ag a gostiodd dyn. Os mai do, sut mae angel yn caei ei adael ar ol pechu fel 
dyn, heb ymofyn byth ar ei ol? Yr ydwyf yn gweled Ysbryd Duw fel pe byddai 
mewn stagnation^jii rhyw synsefyll wrth edrych ar estímate enaid — ^yn methu gwded 
dîm yn egual iddo. "Pa beth a rydd dyn yn gyfnewid am ei enaid?" Tybiwch fod 
jeweller medrus yn gweled dernyn ardderchog o'i waith — dernyn gostiodd iddo 
ddyfais a llaf ur caled— wedi syrthio i ddwylaw plantos, neu ffyliaid anwybodus nat 
gallant osod pris ar waith a medr,-— y fath drwbl meddwl fyddai edrych ar y dernyn 
celfyddgar yn cael ei faeddu yn ddiystyrl Wel, a llefaru mewÄ iaith ddynol, y 
fath dristwch i Ysbryd Duw ydyw gweled enaid dyn,~y deml adeiladodd efe i brea- 
wylio ynddi— wedi myned trwy bechod yn ffau dreigiau, yn nythfa adar aflan, yn 
borthfa morladron, yn lluesty oferwyr, ac yn deml eulunodi Feth mor debyg iddo ^ 
hnn, mor agos ato ei hun, ac mor anwyl ganddo, yn cael ei fychanu gan ei archelynt 

Gosodwyd pris mawr ar enaid dyn wrth drejfnu ffordd íw gadw. Nid oedd y pris 
osododd Duw arno yn ei greadigaeth, yn haeddu ei gyffelybu i bris y prynedigàeth. 
Yr oedd yn hawdd casglu fod gan Dduw f wriad i roi rhy wun mawr yma wrth ei weled 
yn adeiladu'r palas, yn ei ddodref nu, yn parcio o*i gwmpas, yn cau pysglynoedd, yn 
crëu gwisgoedd, ac yn llenwi pobman â thrysorau. Ond pwy allasai ddychymygu mai 
tori i fyny wnaethai y boneddwr, a chael ei gymeryd yn garcharor; nac y rhoisid 
cymaint o bris arno i*w gael yn rhyddl Fan oedd Flato, y philosophydd, yn teithio 
yn Sicily, i weled rhyfeddodau y wlad, cymerwyd ef yn garcharor gan Dîonysius, ar 
ddiwedd dadl fu rhyngddynt; a phenderfynwyd ei werthu. Prynwyd ef gan ün o'r 
Igticiliaid, am ugain punt o'n harian ni, ac anfonwyd ef yn ol i Athen. Wrth adolyga 
yr amgylchiacl, mae Seneca, y Bardd, yn cwyno yn dost o hetwydd i*r prynwr roi tìior 
Ileìed o brîs am y fath wr o dalent. Hal dyma bris roés Duw ar enaid dyn i'w gaél 
Hllan o garchar, — nid y ddaear, na'r môr, na'r byd, nac angylion; ond peth o anfeidrol 
Werth,— ei uniganedig Fab, ffurf Duw, delw Duw, á gwir lun ei berson. A dynA 
barodd i'r Mab roddi ei hun, dibrisio ei hun, cymeryd arno agwedd gwas, a*i ^el 
itiewn duU fel dyn, a bod yn ufudd hyd angeu, îe, angeu*r groes. 

Mài un enaid sydd gan ddyn i fod yn Òryderus yn ei gylch, Ac 08 cyll efe hẁnw, 



Digitized by 



Google 



266 DUWINTDDIAETH. 

djma ef yn colU y cwbl. Eíafrìodd Duw el â dau lygad, dwy gluat, dau dioed, a dwj 
iaw, fel ag 7 gaUai y naill helpa y Ilall; a gallai jntaa ymdaro pe collai un o'r pâran. 
Ond un enaid gafodd, ac 08 cyil hwnw, dyna goUed anadferadwy. Nid oes an moddion 
all ei adfern, an pris aU ei brynu, na dim yn yx holl fyd aU wnend iawn«m dano; 
canya gwerthfawr y w pryniad yr enaid, a hyny a baid byth. CoUodd Nebnchodonosor 
ei deymM, ond adferwyd hi yn ol iddo. CoUodd Job ei iechyd, ei gyfoeth, a'i blant; 
ond troes y rhod amo. Dyma ddyn yn y testun yn ofni Tw enaid fod ar goU, ac heb 
fod ganddo ond nn man i droi — Duw. Aeth troeeddwr at Alexander Fawr, a dy wed- 
odd, **Wele fl yn trosglwyddo fy hunan drosodd i'ch Mawrhydi." Atebodd yntan, 
'* Wele finnan yn dy drosglwyddo dithau yn ol i ti áy hunan, er dy weU, yn llawn o 
roddion." Wyddoch chwi, rhodded pechadur ei huoan i fyny i Dduw f el y mae ei, 
rhydd Duw yntan yn ol iddo ei hunan er ei well* T mae'r tarth sy'n codi o'r ddaear, 
yn cael ei droî gan y nefoedd yn ddwfr pur, a'i anfon yn ol i'r ddaear yn loew ae 
iach. A dyna'r cwmwl yn codi'r heU o*r môr, ac yn ei refinio, gan ei oUwog i lawr 
atom yn groew a chlir. Hal felly y gwoa Duw gyda chalon ddiymgeledd dyn, a'i 
serchiadaa anianol, ond iddo eu trosglwyddo iddo. CaifE hwynt yn ol lawer iawn yn 
well, yn ysbrydol a nefol, a Uawn o roddion. 

EnAID DITMOELEDD. 

Ymae enaid diwaith yn mynedyn ddiymgeledd. Pan fo'r afon yn rhedeg, ceîdw yn 
loew a glan; ond pan saif ei dyfroedd, Ueinw o bob budreddi. Os cedwir agoriadau 
yn y Uogell, a'n bod ar waith bob dydd, byddant yn ddysglaer a gloewon; ond croger 
hwynt ar y pared, buan y rhydant. By wyd ac iechyd enaid ydy w ei gadw ar waith 
i redeg yn ffyrdd gorchymynion Duw, a dyledswyddau crefyddol. Safed mewn 
diogi ysbrydol, aiff yn Uygredig a halog. Try ei galon i genlo ar sorod, rhyda ei 
rasusan, ac ai£E ei enaid yn llawn clefydau drwg. Y mae ef fel ysgolor, wrth ymroi i 
eietedd, heb gymeryd dim exerci8e, aiff yn wa.el, peeuish, ac anhawdd ei drin. Y dyn 
mwyaf diwaith ydy w y dyn mwyaf anesmwyth, pigog, ac anhawdd ei foddio. Y diog, 
pa le ceir Ue wrth ei fodd i orwedd? Dyna fel yr aeth Dafydd mor ddiymgdedd, 
rhodio yn segur ar nen ei dŷ, yn Ue bod gyda gwaith ei deymas, neu weddîo Duw. 

Y mae enaid yn cael cam mawr wrth gadw moddion ymgeledd oddiwrtho, Fa les y w 
Biarad am gadw enaid, a chadw oddiwrth foddion iachawdwriaeth, esgeuluso gwrando 
gair Duw, oerfelgarwch at weddio, diofalwch am ddyledswyddau, a diffyg ymarfer 
grasusau. Newynu enaid, a'i wanhau, al yspeilio o'i addurniadau ydy w. Y mae 
ymddygiad fel yna at enaid, yn debyg i'r cadfridog hwnw at ei filwyr, yr hwn a 
addawai y caent eu bywyd yn sicr os aent i'r rhyfel, ond dim un addewid am fwyd 
a diod. Marw mae enaid heb f wyd a diod, ac yn ffordd dyledswydd mae ei gael. 
Mae diogelwch a pherygl enaid yn myw dyn. Dyna'r aderyn arfero ehedeg yn isel 
yn agored i gael ei ddal yn y delm a'r groglath; y rhai gyfyd uwchlaw y fagl, 
saeth, ac ergyd gŵn, sydd ddiogeL Enaid llesg a ehedo yn mysg gwagedd byd, ac a 
blyga i lawr at bleserau cnawdol ddenir gan demtasiynau, dynir i rwydi profedigaeth- 
au. Codi i fyny i fyfyrdodau nefol geidw ddyn allan o'r maglau. Dyna fel yr aeth 
Pedr— sefyU o hirbeU. 

Ymae enaid diymgeledd ar yffordd i farw yn ddiymgeledd» Beth ddaw o gorff afiach 
ond marw, os heb ymgeledd? A beth ddaw o enaid ond yr un peth? Onid yw trueni 
y dyn hwnw yn fawr arno, sy'n gosod ei gorff dan bob math o ymgeledd, ac yn 
esgeuluso ei enaid? Edrychai QueBnel, un o'r hen dadau, trwy ffenestr ei dŷ ar 
ddynes brydweddol yn hir-drimio ei hunan mewn drych, cyn ymddangos yn y theatre. 
Syrthiodd i lawr mewn dagrau, gan ddywedyd, " Y fath achos sydd genyf i wylo 
wrth edrych ar y pryfyn tlawd acw yn trwsio ei chorff pridd cyn ymddangos o flaen 
dynìon, a minnau yn treulio mor ychydig i drwsio fy enaid anfarwol cyn ymddangos 
gerbron Dawl " Beth pe buasai y gwr da hwnw yn byw yn awr, nî wnaethai ddim 
ond wylo, wrth weled sut y mae dynion o bob dosbarth wedi eu cymeryd i fyny gyda'r 
fath feddylian am eu cyrff, ac heb feddwl ond y nesaf peth i ddim am en heneidiaa* 
T eyrfl gwael hyn mewn gwedd dda, a'r eneidiau ynddynt yn wrthun yr olwg. Ba 



Digitized by 



Google 



DUWINTDDIABTH. 269 

bachgen Afradlon íarw allan ar fynydd-dir Scotland. Pan glybn ei fam, daeth yno i 
W7I0 yn hidl uwchben ei gorff. Sjnai rhyw gymydog duwiol jno ati, amnad 
arferodd wylo erioed dros ei eoaid. Mae genym lawer o ddagrau anghysegredig yn 
cael eu haberthu i eulnnod llygaid, megys yn achos corfl marw, pan mor galed a 
chabolfaen yn achos enaid. Wylo uwchben corff wedi gwrthod enaid, heb fedru 
tywallt deigryn uwchben enaid wrthododd Duw. Gormod aberth, a rhy fach. 

Peih chwithig iawn ydyw gweled dyn ynjwy gojalua am ymgeledd pehpeth nag ymgeledd 
enaid, Tr oedd mwy gofal gan wŷr Gadara am genf aint foch, nag am cu heneidian, 
ac am Waredwr. Dymnnasant arno ymadael o*u gororau hwynt, a daliodd letn 
hwynt ar eu gair. Hal dyna ffermdy braf, anifeiliaid lawer iawn, a gweision da i ofala 
am danynt. Eaint o ofal am eneidiau sydd yna? Dyna dyaid o blant gobeithiol, a 
rhieni pryderus am cu magu, eu hysgoli, a'u gweled mewn sefyllfaoedd. Eaint o 
weddîo sydd yna dros eu heneidiau, ac o addysgu arnynt yn ffordd y bywyd 
tragwyddol? Dyma dyrfa o gyrff heirdd a phrydf erth, ond faiot o eneidiau diymgeledd 
sydd yma? Y mae enaid diymgeledd mewn corff hardd, fel y picture dynodd prentís 
yn Denmark o*r Princess Dagmor,— llawn o fradwaith, ac wedi ei oreuro âg aur, ond 
y liheness ar goll. "Owl owl " ebe*r meistr, "methaist a*i thynu yn deg, ond chwareu 
teg i ti, ti a'i tynaist yn gyfoethog.*' Pel yna mae rhan fawr o*r byd, yn tynu yr ochr 
allan i'r corff yn sidanaidd, euraidd, a gemaidd; a*r ochr i mewn yn hoilol ddìym- 
geledd. Grorwychu*r corff, a 8tarvio'r enaid. LIwytho*r corff âg aur ac âg arian, a'r 
enaid yn ysgafn, Ilwm, noeth, a thlawd, heb fymryn o ras na duwioldeb. Hal mac 
crefydd yn ei man gwaelaf, yn well na'r byd yn ei fan goreu — " f wy golud ddirmyg 
Crist, na thrysorau yr Aifft." 

Pbtdbb bnaid am tmoblbdd. 

Ymae gweled/od dyn yn teimlofod ar ei enaid eisieu ymgeledd, yn rhyw argoelfod afyno 
JDuw âg ef Pan gynhyrfid liyn Bethesda, gwyddai pób cripil mai nid y dwfr oedd yn 
cynhyrfu ei hunan, ond mai angel Duw ddisgynodd yno, i wneud da i'r cyntaf 
ddisgynai fr Uyn. Pan gynhyríer calon pechadur am bechod, gwybydded mai nid 
egwyddor lygredig ei galon sy*n aflonyddu arni ei hunan, na*r diafol chwaith yn 
aflonyddu ei deyrnas. Wel, beth sy*n bod, ynte? Rhyw hadau o ras hauwyd yna 
gan Ysbryd Duw, ac yntau yn anadlu bywyd arnynt, er cael yr enaid i deimlo angen 
am ymgeledd. Gwyddoch nad y w*r afonydd sy*n rhedeg o*r môr i*r tir, i*w gweled 
na'u cly wed ; mae eu gwelyau yn guddiedig, a swn yr ocean yn dystewi eu twrf. 
Ond pan yn dychwelyd yn ol, wedi ymgymysgu âg afonydd gwyneb y tir, tyrfant yn 
aruthr. Daw Ysbryd Duw yn ddystaw a thawel i mewn i galon dyn, f el nas gwyr ef 
na neb arall; ond pan yn troi yn ol, y mae yna ryw swn newydd yn llais dyn, ** Na 
ád fy enaid." 

Nis gall enaid crediniol orphwys yn ddiymgeledd, ar ol gweledfod arno eieieu ymgéledd, 
Oall mai gwan yw eî ffydd, nad yw ei edifeirwch yn ddwfn, na*i gariad yn ffaglu 
Uawer, na*i weddi yn rhyw gref iawn. Pan welaf law yn cael ei hestyn allan, er ei 
bod yn hanner gwy wedig, gwn mai wrth gorff dyn y mae. Pan glywaf lais oddirhwng 
erchwynîon gwely cystudd, yn cwynfan, "Ohl ohl * gwn fod yno ddyn, er ei fod yn 
rhy wan i droi yn ei wely. Pan welaf faban bach yu sugno bronau ei fam, gwelaf 
fod yno eginyn dynol, er ei fod yn rhy ddiallu i helpu ei hunan. Dyma law ffydd, 
anadl gweddi, a chwennychiad calon hyderus yn Nuw: " Na âd fy enaid yn ddiym- 
geledd." Y mae ef fel plentyn wedi diwyno ei wisg. Pan ddygwyddo i*r credadyn 
fyned dros y ffordd, a*i orchfygu gan bechod, a*i faeddu gan elynion, mae fel yr 
eglwys gynt, "yn glaf gariad,** cr colli ei Hanwylyd. Ac nis gall gysgu, er bod yn 
ei wely; na rhoi hûn i*w amrantau, er mai nos ydyw; na gorphwys, heb gwynfan a 
thrydar, nes cael ymgeledd Duw yn Nghrist i*w enaid. Mae aderyn tlws iawn yn yr 
Aifft o*r enw Bird of Paradise. Mae saith o liwiau amo fel yr eníys, a phan bo 
yn canu ar gangen prysglwyni afon y Nile, mae ei lais yn swyno pawb a*i clyw; ond 
pe dygwyddai i rywun ei ddal, a*i osod mewn cage, ni chly wid dim ond arwyddion 
galar a thristwch, nes iddo farw neu ddyfod yn rhydd* Dacw Israel yn Babel hab 



Digitized by 



Google 



270 DÜWINYDDIAETH. 

^nrttaint a ohanu cán am yspaid deng mlynedd a thriagain. *< Pa fodd j canwn ^erdd 
yip Arglwydd mewn gwlad estronôl?" Yr oedd telynau en gwlad ganddjmt, a'r can- 
iftdan ar gof , — eisieu ymgeledd a sychn dagran cyn canu. 

Nad oes dhn modd bod yn rhy bryderus yn nŷhylch ymgetedd enaid, Tn ol yr ymgeíeâá 
teae enaid yn ei gael, y mae dyn yn gosod gwei'th arno. Oedẅlr arîan ac aur yn y 
lleoedd diogelaf , o herwydd en bod yn werthfawr yn ein golwg. Tr ydym yn ofaliib 
- ftm eln cyrfí oblegid eu bod yn anwyl genym. Pa faint mwy y dylai enaid fod? 
Aeth gwr ieuanc i shop painter yn Paris, a dy wedai fod amo eisieu y picture gorett 
Oedd ganddc yn ei ahop, Addawodd yntau y goreu iddo am ddim, ẅ gallai fod o*r ttCi 
fam âg ef am y goreu. Ond gan nad oedd yn abl i farnu, dyfeisiodd ffordd î 
wybod. Anfonodd frys-genad at y painter pan yn y farchnad, i ddweyd fodý 
pictttre-room ar dân. "Gobeithio fod picture ty nhad yn uafe,** Dyna'ìr goren, ebb 
yntau. Hal os oedd painter anffyddol yn gosod cymaint o werth ar waith eî !aw a*i 
lygaid, faint mwy gwerth ddylem ni osod ar waith Uaw a llygaid Duw— y demyii 
mwyaf cdfyddgar wnaeth Duw erioed-- patrwn a delw o hono ei hun. Y mn/b 
Duw yn gosod mwy o bris ar y dernyn yma na dim ag y gwyddom ni am dano yn ý 
greadigaeth. Pan fo masnachydd yn anturio y rhan f wyaf o'i olud ar y môr, lle ma^ 
eymaint o haiards, y peth cyntaf y raae yn ei wneud ydyw insurioW nwyddau. Dymà 
gapelaid o gyrff dynol, a phob un o honynt megys llong marsiandwr» — y byd yma 
ydyw*r môr, yr enaid gwerthfawr ydy w pwysau y llong, prof edigaethau a themtas- 
iynau ydynt y creigíau a'r sugndraethau, y byd, cnawd, a diafol, ydynt y môr-ladron, 
a nefoedd y gogoniant ydyw y porthladd. Beth pe byddai damagef Oni ddylem ni 
by aJl means fyned i*r insuring office i ddiogelu*r llong a'r cargOj a mynu y poHcy i'n 
gafael, sef tystiolaeth yr Ysbryd, a gobaith da trwy ras, yr â y Uong a'r nwyddam yn 
ddiogeí i'r porthladd? " Yr hwn sydd genym ni megys angor yr enaidy yn ddiog^ ac 
yn sicr." 

Nid oes dim rydd y fath gysur i ddyn a bod ei enaid wedi ei ymgdtddu erbyn amser marur. 
Dyma ddiwedd pob dyn— marw. Byddaf yn edrych ar fywyd dyn fel Uyfr, ond fòd 
y volumes yn amrywio; rhai yn /o/ío, rhaî yn guarto, a rhai yn octavo; rhai wedi eu 
rhwymo yn well, a rhai yn waeth. Ond nid yn maint y plyg y mae gwerth y Ryfr, 
ac nid yn ei fychandra y mae ei waeledd. Gall föd aurdlysau yn y semi-guarto, a 
novels yn yfoUo. Ambell volume ddynol sy'n ateb i*r title-page, sef genedigaeth. Mae'r 
"Uythyr at y darllenydd" yn weddol, sef dyddiau mebyd; ond y mae pwnc y 
traethawd yn ddrwg, sef blynyddoedd ieuenctyd a chanol oed. Ac wrth edryeh ar yr 
indier, sef gwaith by wyd, volume wael iawn, er fod yna ambell weliiant gwallau, sef 
edifeirwch. Ha! mae angeu yn ymyl myned i osod diweddglo ar y Uyfr, a'i gauad i 
tyny^finish ; hir neu fyr, gwan neu gry f, gwael neu wych, drwg neu dda, duwiol nen 
annuwiol— /îns«A. A chofiwch, mai nid pan ddelo angeu mae dechreu aneamwytho 
am ymgeledd enaid. Y mae enaid i fod wedi ei ymgeleddu cyn yr ysgrifeno angea 
finish. Breuddwydiodd dyn yn yr Almaen eî fod yn cael ei erlid gan unicom, ae 
wrth ddianc rhagddo, gwelai ei hunan yn syrthio yn bendramwnwgl dros ddibyn 
craig. Cyn iddo ddisgyn i'r gwaelod, cafodd afacl mewn cangen pren dyfai ar 
ysgythredd y dibyn, a dyna lle yr oedd yn hon|fian wrthi. Edrychai i lawr, a gwelai 
ddau bryf yn ysu gwreiddyn y pren ; ac edrychai i fy ny, a gwelai gwch gweny n yn 
Dghrog rhwng y cangau, a'r mel dyferol yn defnynu o hono. Dringodd yntau tuag ato, 
a dechreuodd ymborthi arno. Ond cyn iddo prin osod ei hunan yn gyfforddus i 
fwyta*r mel, yr oedd y ddau bryf wedi difa gwreiddyn y pren, ac i lawr ag ef, a'r pren 
a'r cwbl, i'r dyfnderoeddl Onid yr unicorn yna ydyw angeu? Y dibyn ydyw teHÿn 
doufyd, y gangen yr jonaflodd dyn ynddi ydyw bywyd, y pren ydyw hyd ei oes, y 
ddau bryf ydyw nos a dydd, y mel dyferol ydyw pleserau a mwyniant byd, i ba tai Jr 
mae dynion yn rhoi eu hunain i fyny yn hollol, heb ystyried y codwm pan ddarfyddo 
gwraidd y pren. Beth ddaw o enaid diymgeledd? 

Dyma un yn gwir feddwl beth ddaw o hono, am fyned Vr nefoedd, " Na âd fy enaid 
yn ddiymgeledd.'^ ** Nid â i mewn yno ddim aflan." Lle santaidd ydyw y nfefoedd, a 



Digitized by 



Google 



BTWGRAFFIAETH. 



271 



pÌMwb a pfaobpeth yn saDtaidd ynddì,— engyl santatdd, Baînt saataidd, patrieirch 
«a&taidd, merthyron santaidd, lesu santaidd, Tsbrjd Glan santaidd, ac Arglirydd 
IDduw bollalluog santaidd, yn derbyn anthemau o fawl santaidd, gan lonaid nefoedd 
.MHtaidd: " Sant, Sant, Sant, yw Arglwydd Dduw hoUalluog." Pwy hoffai fyned i'r 
Ue ofnadwy hwn yn ddiymgeledd? Tybiwch fod gan un o honom dlws gwerthfawr, 
ji'n bod yn meddwl ei adael i gyfaili i ni ar ol marw. Mor ofalus fyddem am iddo fod 
yn lan a gloew. Ënaid sydd berl, hoffech chwi ddim ei gyff wyno yn lan i Ddaw a 
'Christ? — dagrau edifeirwch, gwaed lesu, ac eneiniad yr Ysbryd a*i glanha. 

Pentrefoelaa, E. W, R. 



iSstoBtaffiíaetf) 



CHWAER YMADAWEDIG. 

' Bi haul a fachladodd tra yr oedd hi yn ddydd.' 



ÌÍA» yn naturiol i'r darllenycld ofyn pwy 
•pedd hi. Wel, enw y wraig grefyddol 
hoB oedd Jane Jones, priod Hugh Jones, 
Cefnygadfa, Fentrefoelas. Teulu ieuanc 
o ran oed, mewn sefyllfa dda yn y byd, 
mor barchus a neb yn y wlad, yn meddu 
âau o blant, a pharch mawr i grefydd yn 
ea mysg. Daeth " brenin dychryniadau " 
i mewn, a diffoddodd haul bywyd mam y 
plant, gan eu gadael hwy yn amddifad, 
a'u tad yn weddw. A Jane Jones nid yw 
mwyl 

é6ic farw Jane Jones yn mlodau ei dydd- 
«a«— 33 mlwydd oed. Tua chwech wyth- 
nos o'i blaen y bu farw ei thad. Gwisgodd 
ymaith yn gynt o herwydd yr ergyd hòno, 
fel y tybir. Corff egwan roes dwyfol 
ragluniaeth iddi, ond cafodd ysbryd 
dewT, calon lawen, a gwyneb sìriol. Ac 
aniÿnych, os byth, y mae neb ol bath 
yn byw yn hir, — rhy eiddil a dirym i 
gyanal pwys cynhyrfiadau enaid cryf, 
yn nghanol stormydd tymhestlog bywyd. 

Treuliodd ddyddiau ei bywydyn ofn Duw 
**-o'i chryd yn eiddo i'r Arglwydd. 
Mewn teulu crefyddol y ganwyd hi, y 
magwyd hi, yr addysgwyd hi, y bu fyw, 
ae y bu farw. Un o ffyddloniaid y tir 
oedd ei thad, coffa da am ei enw. Y mae 
•i mam hefyd yn deilwng o glod. A phwy 
bynag dreiai gymylu clod ein chwaer, 
cyfrifid ef yn euog o farn angeu yn llys 
cydwybod pob perchen enaid yn yr holl 
wlad. Felly, cafodd fantais fawr i ym- 
arfer ei hunan i dduwioldeb o'i mebyd, 
ac i wybod yr Ysgrythyr Lan o'i hieu- 
enctyd. A chredodd hithau ** y gair oedd 
yn abl i'w gwneuthur yn ddoeth i iach- 
awdwriaeth." 

Bafywjel un yn meddwt amfarw. Mae 
arogl ei buchedd fel gwin Libanus o fewn 
eylch ei hadnabyddiaeth. Gallai fod rhai 
pithau gwrthodedig yn hanes ei bywyd 



hi, fel y saint yn gyffredia; end yr oedd 
ynddo fwy o'r derbynioU Ac y mae 
dylanwad bywyd derbyniol yn gadael ôl 
da ar y byd. Bydd ôl byw y wraig dda 
yma yn aros mewn coffa — yn gofgolofn 
ar ei hol dros genedlaethau lawer. Erys 
ei geiriau grasol, a*i ffraethebau pert, £el 
hoelion wedi eu sìcrhau yn meddyliau ei 
cheraint a'i chydnabod tra byddont byw. 
Mae ganddi fy wgraffiad îddi ei hunan yn 
yr Ysgol Sul, na ddilëir mo hono o gof 
y neb a'i hadwaenai. Gofalai am bob 
rhwymedigaeth grefyddol hyd eithaf ei 
gallu, ac uwchlaw ei gallu lawer pryd. 
Peryglodd iechyd ei chorff droion wrth 
grwydro i addoliadau trwy wlybaniaeth ac 
oerni gauafau rhewUyd ucheldir ei gwîad. 

Gwnaeth arddeliad cyhoeddus o lesu 
Grist ynforeu, Yr oedd hi yn aelod cyf- 
lawn yn eglwys Dduw yn 1 5 oed, ac yn 
mhen 17 mlynedd galwyd am dani oddi- 
wrth ei Uaf ur at ei gwobr. Nid oedd neb 
yn yr eglwys yn fwy gofalus am ei 
cAarocícr,— yn y ffair a'r farchnad yn 
Uawn mor ddiargyhoedd ag y byddai yn 
yr addoliadau. Un felly oedd ei thad, 
yr hwn, o herwydd y tebygolrwydd oedd 
ynddynt, a*i carai raegys ei enaid ei hun. 
Dysgai grefydd gyda diwydrwydd i*w 
phlant cyhyd ag y cafodd hi aros yn eu 
mysg. Annogai hwynt gyda difrifwch i 
barchu cenadau Duw, pobl grefyddol, 
a phcthau cysegredig. A gobeithio na 
laesa dwylaw y tad ddira cyn gweled 
perffeithio y gwaith ddechreuodd y fato 
ar yr anwyliaid bach araddifaid. 

Gwraig rinweddol iawn oedd hi-^jn 
goron i'w gwr, yn fam dda i'w phlant, yn 
feistres hynaws, yn gymydoges garedig, 
yn trefnu ei thŷ yn dda, a'i gweithred- 
oedd yn ei chanmol. Nerth ac anrhydedd 
oedd ei gwisg. Craffai ar ffyrdd tylwyth 
ei thŷ, ac ni f Wytâi fara seguryd. Cad- 



Digitized by 



Google 



272 



BTWGRArFIAITH. 



wai ei gr^r mor drefnui ag un henadnr 
yn 7 porth. DilUidai ei phlant yn deilwng 
o*n leif Ufa. Bhoddai fwyd iV thylwy th, 
ac ymborth Tw IlanceBau, jn weddna ac 
mewn trefn. Beny w yn ofni yr Arglwjdd 
oedd hi Y mae iddi ** air da gan bawb, 
a chan y gwirionedd ei hun." Acnid 
oedd raid iddi fyned i'w bedd cyn ei gael 
— haeddai glod. 

Teimlir colUdJawr ar ei Ao/— jm y teulu, 
jT eglwys, a'r gymydogaeth. Ond ei *' lle 
nîd edwyn ddim o honi hi mwy." Y llygad 
a'i gwelodd, nis gwel hi mwyach— mae 
ei Ue yn wag. Gwisgoedd duon galar 
■ydd am gefn pob perthynaaiddi heddyw. 
Mae ôl galar trwm ar ruddian oedranus 
ei mam; arwyddion hiraeth dwfn ar 
wedd a theimlad ei chwaer; ac y mae 
rhodiad galanu ei hygar briod yn nyff- 
ryndir gwoddwdod, yn egluro calon friw, 
o herwydd cymeryd ymaith ddymuniad 
ei lygaid ef â dyrnod, gan adÍEiel dwy 
eneth fach amddif aid yn ei sìarB, pa rai 
oedd mor gu ac anwyl yn ngolwg y fam 
a'i dau lygad yn ei phen. Y mae Tad yr 
amddifaid yn fyw; ydyw, a Bamwry 
gweddwon hefyd. Sychwch eich dagrau. 
Br chwerwed dyfroedd Mara, yr Arglwydd 
yw efe, ac y mae yn te^rrnasu. 

Hir nychdod aeth a'i bywÿd, Daw angeu 
yn mhob rhith. Os dechreua ymosod ar 
gryf neu wan, ni ildia byth,— "myn 
orchfygu yn dragywydd, f el yr elo y maith, 
a newidio ei wyneb, a'i ddanfon i ffordd.'* 
Br hardded person, prydferthed gwedd, 
boneddigeiddied ymddygiad, gwroled 
ysbryd, duwioled bywyd, a medmsed 
meddyg gafodd Jane Jones, i lawr daeth 
y babell, ac i fyny at Dduw yr aeth pres- 
wylydd y babell, sef yr ysbryd. A Iwc 
iddi hi oedd fod ganddi ** dŷ tragwyddol 
yn y nefoedd " yn barod erbyn dattod y 
"daearol dŷ o'r babell." EbriU 11. 1870, 
oedd y dydd y canodd hi ffarwel â*r 
ddaear, ac yr aeth i mewn i dangnefedd 
a Uawenydd ei Harglwydd. 

Dygodd ei chyatudd yn dawel Ni chly- 
buwyd gair o rwgDacb na thuchan yn 
dyferu dros ei gwefusau, nac arwydd o 
anfoddlonrwydd yn ei hysbryd i'r hyn 
welai yr Arglwydd yn dda. Teimlai 
awydd cryf ychydig wythnosau cyn 
marw, os rhyngai bodd i'r Arglwydd, am 
gael byw yn hẃy; canys edrychai ar 
haul ei bywyd yn machlud bron cyn 
canol dydd, a'i phlant bach heb eu magu, 
a degau o'i gobeithion teuluaidd yn 
disgyn i'r bedd gyda hî. Ond yn ffodus, 
dygwyddodd fod ei chwaer jn ymyl ar y 
pryd, a bod digon o ddoethineb yn ei 
phen, a gras yn ei chalon. Yn Uaw Duw, 
bu yn foddion i'w thynu allan o'r brofed- 
igaeth, trwy ddangos iddi fod y neb roes 
y plant, yn abl i'w cadw hefyd yn absen- 
.oldeb en mam; ac y byddai bodgyda 



Christ 3m y nefoedd, yn llawer gwéìl 
iddi hithau na bod gyda'i phlant ar / 
ddaear. Ac yn y cyfamser, Uewyrchodd 
goleuni dwyf ol i'w henaid, nes teimlo j 
fath hyder yn ei hysbryd i íwyr foddloni 
i ewyUys yr Arglwydd. Gostegodd ei 
meddwl terfysglyd yn y fan, a dystawodd 
y gwynt oedd yn chwyddo y tònan, nee 
bod tawelwch mawr, fel tawelwch y môr 
dranoeth ar ol ystorm. A chafodd aU 
afael ar ei hen arwyddeiriau, sef, " Yr 
Arglwydd a roddodd, gwnaed a fyddo da 
yn ei olwg.'* Yr oedd hi wedi dysgu bod 
yn foddlon a thangnefeddus o'i hieaeno- 
tyd, a bu farw mewn tangnefedd hedd- 
ychlon, a'i Uygaid yn gweled iachawdwr- 
Ìaeth yr Arglwydd. 

Dynes ddiabsen iawn oedd hi am bawb, 
Ni lynai gyfathrachu â theulu y glep. 
Pobl o'r iawn ryw oedd ei chyfeiflion 
mynwesol. Ymgadwai allan o bob tŷ ag 
y gwyddai fod ynddo drafod materion 
rhai eraiU. Ysgydwai ei phen gyda 
dirmyg ar ddynesiad pob gwrach hofl o 
"chwedlau gwneuthur." £r fod ganddi 
barabl iawn i lefaru; etto, "agorai ei 
genau bob amser yn ddoeth, a chyf raith 
trugaredd oedd ar ei thafod." Y mae 
Uawer benyw lan yn ddigon tafodrydd; 
ond ochl mor Ileied yw ei synwyr! Syn- 
wyr gadwai dafod y wraig rasol yma 
rhag absenu neb. Yr oedd ganddi syn- 
wyr wedi ei ymarfer i ddosbarthu drwg 
a da; çanys Duw a'i hyfforddodd hi mewn 
synwyr, ac a'i dysgodd er yn eneth i 
ddeall geiriau synwyr, ac i fod ei hunan 
yn synwyrol a phwyllog. 

Ond y mae ei chorffhi heddyw yn y bedd, 
a'i henaid mewn gwynfyd. Bydd arnom 
ofn dweyd yn gryf fod enaid ambeU 
frawd a chwaer wedi newid er gweU, am 
y bydd bywyd carpiog eu hoes wedi 
diwadnu ein hyder, a chloddìo dan aaU 
ein gobaith. Bydd clywed darllen yr 
erthygl, Ue y dywedir mewn angladdau, 
** Megys y mae ein gobaith fod ein biawd 
neu ein chwaer hon," yn merwino ein 
clustiau, yn brathu ein cydwybod, ac yn 
cyflëu meddylddrych hynod yoom am y 
nefoedd, os nad oes sail i'r fath obaith. 
Teimlasom ddyddordeb wrth glywed yr 
ymadrodd yn cael ei goffâu ddyddangladd 
y chwaer hon, oblegid fod cystal sail i'r 
gobaith. Y mae hon, " er wedi marw, yn 
Uefaru etto," bethau na phetruswn am 
fomeot yn nghylch diogelwch cyflwr neb 
ag y clywom adsain eu parabl rhwng 
parwydydd tai y wlad Ue yr oeddynt yn 
adnabyddus. 

Wel, berthynasau, cyfeiUiont a ffrindiau 
Jane Jones, béth debygwch chwi am gyflwr 
parodt Ychydig o'ch blaen yr ymadaw- 
odd hi Mae angeu wrth ei waith o hyd, 
ac fel gwr arfog yn tori rhywun i lawr 
beunydd. Torodd ranau pwysig eisoes • 



Digitized by 



Google 



Y MÀBS CENADOL. 



273 



hen deulu parchus Cef nygadfa. A phrín 
7 mae un teulu yn y wlad heb argoelion 
arnynt o fod angeu wedi bod jno jn eu 
mjsg. Figodd allan bersonau grymus o 
fysg cynniUleidfa Bethel. Nid y w efe yn 
arbed yr ieuanc mwy na'r hen. Fy 
anwyl gymydogion, oes genych ** yr hyder 
cryf, a*r gobaith da/' oedd gan ein 
chwaer, pe deuai galw am danoch yn 
fuan i'r farn fawr? Chwychwi, hen 
bobl, eyfoedion ei thad a'i mam, gwyl- 



iwch ddisgyn i'r bedd cyn cael gafael ar 
Dduw Jane Jonea yn rhan. Chwithau, 
ei chyfoedion, yn grefyddol a digrefydd 
hefyd, mynwch ei Duw hi yn Dduw i 
chwithau. A chyd-ddymunwn oU ar i'r 
Dduw symudodd y fam o'r eglwys fllwr- 
iaethus i'r orfoleddus, roddi lle yn ei dŷ, 
ac enw yn mhlith ei bobl, i'r ddwy ferch 
fach anwyl a hoff, a'u cadw yn ddigwymp 
hyd yn nheymas nef . 

B. W. B. 



I? Msit» CenaHot 



GWYL BAGANAIDD ETTO. 



Anwtl Dr. Etbbbtt, — Yr wyf wedi oedi 
mwy cyn ysgrifenu atoch nag oedd fy 
mwriad pan yr anfonais ddiweddaf. Ÿ 
prif achos o hyn ydyw, fy mod wedi 
treulio y pedwar mis diweddaf bron yn 
hollol yn mhlith y pentrefydd, lle nad 
oedd genyf gyfleusdra i ysgrìfenu ond 
pur anaml; ac felly, cyfyngais fy hun 
yn hollol at yr hyn oedd yn anhebgorol. 
Qan fod genyf bythefnos cyn cychwyn 
Vm taith nesaf, teimlwyf ei bod yn bryd 
i mi anfon Uythyr i'r Cenadwb. Dylwn 
ddywedyd mai i*r wyl a ddysgriflais yn 
fy llythyr diweddaf y bydd fy nhaith 
nesaf. Terfynais fy nhaith ddiweddaf 
mewn Ile a elwir Nagar, un flUdir ar 
bymtheg i'r Dwyrain o Duddhi, Ue y 
cynnelir gwyl flynyddol er anrhydedd 
delw dra adnabyddus yn y parthau hyn. 
Yr wythnos ddiweddaf y cynnaliwyd yr 
wyl. Treuliais bedwar diwrnod yno, a 
chefaÌB gyfleusderau lawer i gyhoeddi yr 
efengyi. Hhoddaf ychydig o'r hanes, 
gan y bydd Iiyny yn fath o barhad o'm 
llythyr diweddaf. 

Pentref ydyw Nagar, yn cynnwys tua 
mil a hanner o bobl, bron oll yn Hindw- 
aid neu Fahometanìaid. Cynnelir march- 
nad laosog yno bob dydd Mawrth. 
Perthyna y lle a'r wlad o'i gylch ì Hindu, 
a gyfenwir Bhaya Sahib, cyndadau yr 
hwn a gymerasant feddiant o hono drwy 
ryfel tua dau gant a hanner o flynyddau 
yn ol. Drwy drugaredd, nîd oes gan 
y Bhaya lawer o awdurdod yn bresenol — 
j mae y dull y defnyddia yr hyn sydd 
ganddo, yn dangos fod y llywodraeth yn 
ddiogelach mewn dwylaw eraill. Y deml 
Ue yr addolìr y ddelw fawr, ydyw yr 
adeilad goreu yn y Ile. Golwg adfeiliedig 
sydd ar bob peth arall. Dim ond deugain 
mlynedd sydd er pan adeiladwyd y deml, 
a rhan fod y muriau o ddefnyddìau da, 
nid yw wedi cael amser i ddadfeilio. 



Adeilad bychan ydyw. Nid ydyw syniad 
yr Hindwaid am addoliad, yn go^rn 
eangder yn v temlau, gan nad oes dim 
cynnulleidfaol yn perthyn i'r gwasanaeth. 
Gellid meddwl, ar ddyddiau gwyl, wrth 
edrych ar y miloedd a gynnullant i 
addoli y delwau, fod yr addoliad yn 
gymdeithasol; ond os gwelir symudiadáu 
yr addolwyr, gwelir nad oes yr un math 
o gysylltiad rhyngddynt â'u gilydd, ond 
yn unig eu bod yn addoli yr un ddelw. 
Dwg pob un ei oflPrwm, o ba natur bynag 
y byddo, a chyflwyna ef i'r offeiríad, ac 
ymgryma gerbron y ddelw, a thyna ei 
addoliad drosodd. Nid oes na chanu, na 
gweddîo, na dysgu cynnuUeidfaol yn 
perthyn iddo. Dygir delwau allan weith- 
iau i ganol y torfeydd. Yna clywir 
banllefau o fawl i'r eulun. Ond bloeddia 
pob un drosto ei hun, heb ofyn na medd- 
wl beth y mae eraiU yn ei floeddio. Y 
mae addoliad paganaidd yn hollol wahanol 
yn yr ystyr hyn i'r synìad sydd gan 
Grístionogion am addolìad. Ac y mae 
temlau yr eulunod yn ateb i'r unigedd a 
berthyu i'r addoliad. Ystafell fechan 
ydyw y deml, ond ei bod yn dra uchel, 
fel math o binacl. Gorchuddir hwy yn 
gyffredin â cherfluniau, weithiau o waith 
gwir gy wrain a hardd; ond y rban amlaf 
â Iluniau atgas a llygredig yr olwg 
arnynt. Cylchynir y brif deml yn aml â 
mân demlau, a chylchynir yr oU á muriau 
yn ffurflo cyntedd i*r deml. Weithiau, 
gosodir y ddelw ar un ochr, ac nid oes 
gan yr addolwyr ond ymgrymu iddi; ond 
brydiau eraill, gosodir hi yn y canol, 
pryd y dysgwylir i bob addolwr roddi tro 
oddiamgylch, bob amser ä'i law ddehau 
tuag at y ddelw. Cylchynir y deml ^m 
Nagar âg amryw fán-demlau; ac y mae 
iddi ddau gyntedd cyn cyrhaedd preswyl- 
fan y brif ddelw. Er's tair blynedd 
bellach, nid oes ganiatâd i neb fyned i'r 



Digiti 



zedbyG00gIe 



274 



T ÌLLEB OENADOL. 



cyntedd nesaf i mewn-^rhaid i bawb 
íoddloni ar edrych ar 7 deml o bell. T 
rheswm am hyn jàyw, i leidr uowaith 
ymwthio mor agos at y ddelw, fel y gall- 
odd ladrata gwertb tuadeagain dolaro 
addurniadau a thljaau y duw, heb i neb 
wybod. Er y pryd hwnw hefyd, sicrheir 
dryaau y deml â cbloion cryfion, nad oea 
ganiatâd i neb eu hagor ond yr offeiriad 
appwyntiedig. Nid peth anghyffredin 
yn y wlad hon ydy w i dduwiau gael eu 
lladrata. A gwelir hysbysiadau yn y 
newyddiaduron o'r natur hyn: — "Wedi 
ei ladrata o'j deml, rhií 20, heol Yuntit, 
duw arian, gwerth 100, gwobr o 20 dolar 
i'r neb a roddo hysbysrwydd digonol i 
gael y lleidr i'r ddaifa." Neu fel hynr— 
**Wedi ei iadrata, llygad aur perthynol 
i'r duw Gynes. Gwobr o 10 dolar i'r 
sawl a'i dychwelo." 

GeUid meddwl y byddai gwrthuni a 
ffolìneb eulunaddoliaeth yn ddigon amlwg 
i argyhoeddi y mwyaf pendew, wedi iddo 
ganfod pethau fel hyn â'i Iygad ei hun. 
Ond gwelir miloedd yn addoU delwau y 
Uadratäwyd eu Uygaid o'u penau, heb 
iddynt allü gwneud dim i amddiffyn eu 
hunain. Dy wedir yn yr hen Feibl fod y 
rhai a wnant ac a addolant ddelwau o aur 
ac arian mor ddall a'r delwau eu hunaio f 
ac y mae hyn yn berffaith wir. 

Hhydd hanes y ddelw yn Nagar brawf 
o hyn. Ychydig dros 200 mlynedd yn ol, 
yr oedd penaeth Hiadwaidd, o'r enw 
Byryarsab, yn Uy wodraethu y parth hyn 
o'r wlad. Yr oedd yn by w mewn castell, 
ar làn afon y Eaubar, bedair milidir o 
Duddbi. Yr oedd penaeth arall yn 
meddiannu Nagar, 12 mìUdir i'r dwyrain. 
Yn nghastell Byryarsah yr oedd dwy 
ddelw, y rhai a addölid ganddo ef a'i 
ddeiliaid. Enw un oedd Bausidhar 
(chwareuwr y bibell— ^wte), ac enw y 
UaU oedd Chaturbhauji (chwaer-yn- 
nghyfiaith y pedair braich). Erishau 
ydyw yr enw cyffredin am Bausidbar. 
Pan yr ymddangosodd yn mhlith y porth- 
myn a'r bugeiUaìd yu Mathura, gerllaw 
Agra, dywedir y byddai yn chwareu ei 
bibell mor fedrus, nes hudo gwragedd a 
merched y gymydogaeth ar ei ol i'r coed- 
wigoedd ; ac y mae y chwedlau a adroddir 
am ei yraddygiadau yn rhy gywilyddus 
i'w hadrodd. Dywedir iddo hudo a 
Uycbwino cymeriad tros 1 ,600 o wragedd. 
Ei allu i gyflawni y fath drychineb ydyw 
un o'r proflon roddir o'i ddwyfoldeb. 
Taerir mai ymgnawdoUad o'r duwdod 
ydoedd, ac efe ydyw y duw mwyaf pobl- 
ogaidd yn India yn bresenol. 

Bhaid dywedyd gair am y Chaturb- 
hauji cyn ei gadael. Dywediryn llyfrau 
traddodiadau {Puranas) yr Hindwaid, mai 
flurf wreiddiol y duwdod ydyw hyn — fod 
ganddo bedair braich, ei fod yn dal cragen 



fawr mewn un llaw, pastwn ynjrnüt 
toreh haiarn a ddefnyddir mewû rhyfel 
yn y drydedd, a blodeuyn y lotus cyaegt' 
edig yn y bedwaredd. Byddai yn rhy 
faith i fyned drwy yr hoU hanes. T 
mae hyn yn ddigon i egluro ystyr enw y 
Chaturfohauji. Bhauji ydyw yr enw 
cyffredin am chwaer-yn-nghyfraith, ae 
ystyr Chatur ydyw pedwar. FeUy ym^yr 
Chaturbhauji ydyw chwaer-yn-ngby€raith: 
y pedair braicb, neu ffurf wreiddiol j- 
duwdod. Rhaid i mi gyfaddef fod ysgrif- 
enu pethau mor wrthun a cliableddns yn 
gas gan fy enaid; ond fy amcan jdyw 
rfaoddi rhyw awgrym i'r darUenwyr am 
yr hyn a gredir yn y wlad hon. 

Ond i ddychwelyd at hanes y delwan. 
Gosodwyd y ddwy i fyny yn nghaateH 
Byryarsah. Pres ydyw defnydd delw 
Bausidhar, ond dywedir fod iddi lygaid o 
aur pur yn ddechreuol. Aur digymys^ 
ydoedd y Clhaturbhauji. Torodd rhyfá 
aUan rhwog Byryarsab a phenaeth Nagap, 
sef y Bhaya Sahib. Ck)llodd Byryarsah 
2i fywyd yn y frwydr, Uosgwyd ei gorft 
yn agos iV gasteU ar làn yr afon, a UoBg^ 
wyd ei weddw gydag ef, yn ol hen arferiad. 
yr Hindwaid. Er hyny hyd heddy w y mae 
y ddau yn dduwiau poblogaidd yn y 
gymydogaeth, ac aberthir bwch gafr » 
chywion ieir iddynt yn flynyddol. Ar c^ 
hyn, chwalwyd castell Byryarsah, ac yn 
mhlíth pethau eraiU, taflwyd y delwau 
allan. Lladrataodd rhywun y Chatur- 
bhauji, a tíiynodd Iygaid euraidd Bausid- 
har. Wedi hyn, gadawyd Bausidhar, 
druan, mewn anmharch yn nghanol yr 
anialwch, hyd tua hanner can' mlynedd 
yn ol, pan y cododd ias o grefyddc^deb 
yn mynwes y Bhaya o Nagar. Dan ddy- 
lanwad yr ias hòno, anfonodd luaws o 
bobl, ac ele{ẁant cryf , ì gludo Bausidhar 
i Nagar. Dy wedir fod y ddelw yn pwyso 
tua thunell a hanner. Cafwyd hi ar 
gefn yr elephant, yr hwn a'i cludodd yn 
gysurus hyd o fewn dwy fiUdir i Nagar. 
Yn y fan hòno gorweddodd yr elephant, 
a gomeddodd godi nes i'r duw gael ei 
gymeryd ymaith, a'i osod ar gerbyd i'w 
dynu gan ddynion i ben ei daith. Esbon* 
iwyd ymddygiad yr elephant yn bur 
foddhaol gan y Brahminiaid. Ymos- 
tyngodd y duw i gymeryd ei gludo gan 
anifail direswm, hyd nes y dìaeth i îbjì 
cyfleus i ddynion gael yr anrhydedd o'i 
gludo. Yna gwnaetb ei hun yn anny- 
oddefol i'r anifail, fel y gorfu i'r creador, 
druan, ymollwng dano. Pluen werthfawr 
yn nghap Bausidhar ydy w hon, a dangos- 
odd y Brahminiaid gryn lawer o fedrus- 
rwydd wrth ei gosod yno. Trueni na 
buasai pawb oedd yn bresenol ar y pryd, 
oddigerth y Brahminiaid eu hunain« ^rn 
meirw yn uniongyrchol, fel nas gallasai 
neb o honynt daflu ammheuaeth ar wir- 



Digitized by 



Google 



T HAES CENADOL. 



2;7& 



ioDedd 7 chwedl. Modd bynag, y mae 
rhai o honynt yn aros hyd j dydd hwn, a 
GhlywaÌB un hen bererin, mewn dull Iled 
dditeremoni, yn tynu j bluen o gap 
Bausidhar, druap, trwy ddywedyd yn 
Bgwydd torf o bobl, mai nid gomedd 
cärio ei f aich a ddarf u yr elephant ; ond 
cael ei orfodi iV roddi i lawr, ac mai 
dichell yr off eiriaid oedd yr oll, er sicrhau 
iddynt eu hunain fwy o elw oddiwrth 
addoiiad y ddelw. Fel hyn y dygwyd y 
ddelw i Nagar. 

Buodd am rai blynyddau roewn bwthyn 
o glai a tho gwellt, ond o'r diwedd, adeil- 
adwyd y deml bresenol, a gosodwyd 
Bausidhar mewn dyddosrwydd» ar ol 
gorwedd am ddegau o flynyddau mewn 
diymgeledd a gwarth yn y diflaethwch. 
Ond beth am ei lygaid? Crybwyllais i 
leidr dynu ei rai gwreiddiol pan y lladd- 
wyd Byryarsah. Byddai yn anghywir i 
ddywedyd iddo gael ei ddallu, o herwydd 
dall oedd o'r dechreu. Gwnaed ef yn 
ddilygaid gan y lleidr, a dilygaid oedd 
{>an y cludwyd ef i Nagar. Ond cyn ei 
osod yn y deml, gwnaed pâr o lygaid 
newydd iddo, a gosodwyd hwy yn ei ben 
gyda gofal mawr. Ond, er galar, rhaid 
dy wedyd ei fod mor ddall a phan oedd 
hebddynt. Dyma fraslun o hanes y 
ddelw fawr a addolir yn Nagar gan filoedd 
o bobl, ac er anrhydedd pa un y cynnelir 
gwyl flynyddol yn y lle. Onid oes ty wyll- 
ŵch wedi gordoi y bobl cyn y gallai hyn 
fod? 

Ymgaîs fawr y Brahminiaid ydyw 
cuddio gwir hanes y ddelw, a pherswadio 
y bobl nad ydyw o wneuthuriad dynol, 
ond el bod wedi bodoli er dechreuady 
greadigaeth. Clywais un Brahmin yn 
adrodd hyn yn ddibetruso i nifer o bobl 
dìgon anwybodus iV gredu. Ond y mae 
yn rhy ddiweddar iddynt bellach. Y 
mae Duddhi yn rhy agos iddynt, a hanes 
y ddelw yn rhy adnabyddus i ni yma. 
Oymerwn ofal, tra caniatao rhagiuniaeth 
fywyd ac iechyd, i fod yn bresenol yn 
Kagar yn ddigon aml i adgoffa i'r bobl 
mai delw heb lygaid iddi oedd Bausidhar 
pan y cludwyd hi o làn afon y Rauhar i 
Nagar. Yr y.dym yn barod yn adna- 
byddus i offeiriaid Nagar, a chawsom 
ddigon brawf eleni nad oes ganddynt 
gariad neillduol atom. Oredant ein bod 
yn eiynion, nid iddynt hwy, ond i*r twyll 
trwy ba un yr ennülant eu by woliaeth 
eegur bresenol. 

Nid oedd yr wyl yn agos mor luosog 
«leni ag arferol. Yr achos o hyn ýdoedd 
i'r cholera dori allan mewn pentref cyf - 
agos ychydig wythncsau cyn yr wyl, a 
dychrynodd îlawer wrth gly wed y newydd. 
Y mae genyf stori fer mewn cysylltiad â 
hyn a rydd i chwi syniad am ofergoeledd 
y bobl. Cyfarfyddais yn Nagar â chyf- 



aill sydd yn byw ryw chwe* miUdir 
oddiyma. Gofynodd i mi a oeddwn wedi 
clywed hanes y cAo/era,— ei fod yn profl 
fod eu duwiau bwganol hwy yn meddu 
cryn lawer o awdurdod. Yoa adroddodd 
yr hanesyn canlynol: — "Wyth neu naw 
mis yn ol, pan oedd y choíera yn y wlad, 
addunedodd pobl pentref cyfagos i oft' 
rymu bwch gafr i un o*u duwiau am eu 
hamddiffyn. Ac yn ol yr arfer, neilldu- 
asant fwch gafr i'r perwyl. Un diwrnodt 
yr oedd deuddeg o ddynion ieuainc yn y 
coed, a chawsant afael yn y bwch gaír 
hwnw, a Uaddasant a bwytasant ef. Pan 
aeth pobl y pentref i chwilio am y gafr, 
nis gallent ei gael. Deallasant f od rhy w- 
un wedi ei ladd, a dywedasant, By dded 
i'r duw, yn enw yr hwn y cysegrwyd ef, 
ddial ei gam. Y mae y deuddeg dyn a 
f wytasant y gafr wedi meirw o'r cholera, 
a neb arall. Onid ydy w hyn yn brawf 
fod y duw hwnw wedi ymddial arnynt? " 
Gwelais fod fy nghyfaill yn credu ei 
stori, ac ni buasai taeru âg ef yn un 
dyben. Felly atebais ef mai y ffordd 
oreu fyddai ymchwilio i'r peth, gan ein 
bod yn ymyl—nas gallwn i gredu yr hyn 
a ddy wedai nes cael prawf o hono. Wedi 
ychydig o ymchwilio, cefais mai nid 
deuddeg oedd wedi meirw, ond dau ar 
hugain; mai nid dynion oeddynt oU, ond 
fod yn eu plith wragedd a phlant amrai; 
nad yn y pentref hwnw yn unig yr oedd- 
ynt yn byw, ond mewn dau neu dri o 
bentrefydd eraiU. Wedi sicrhau y ffeith- 
iau hyn, cefais hyd i*m cyfaiU, acadrodd- 
ais iddo y cwbl, a chredwyf i'r adroddiad 
ei argyhoeddi, o herwydd dywedodd 
wrthyf iddo yntau unwaith ladd bwch 
gafr cysegredig, ac na ddygwyddodd 
iddo ddim niwaid. Ond y mae y chwedl 
uchod wedi ymdaenu yn y wlad, a chredir 
hi gan y lluaws. 

Yn ystod y dydd cyntaf o'r wyl, caw- 
som lawer o bobl o'n cylch, heb fyned 
allan i bregethu. Ymddyddan tawel 
fuodd ein gwaith trwy y dydd. Gwnaeth 
y Brahminiaid ymdrech fawr i attal y 
bobl rhag gwrando arnom. Daeth chweeh 
neu saith o honynt gyda'u gilydd unwaith 
i ymweled â ni. Tra yr oeddym yn siarad 
â'r bobl, dechreuodd y Brahminiaid ofyn 
cwestiynau er ein hattal. Un gofyniad 
oedd hwn:— Paham yr ydych chwi yn 
Iladd anifeiliaid i'w bwyta, yr hyn sydd 
bechod trahaus? Gofyniad cyffredin 
ydyw hwn, ac atebir ef genym yn ol 
amgylchiadau. Y tro hwn, atebais ef 
trwy ofyn, Paham yr oedd Ra'm, un q 
brif dduwiau yr Hindwaid, mor hoff o 
helwriaeth pan oedd yma ar y ddaear. os 
oedd Iladd a bwyta anifeiliaid yn bechod? 
Gwelodd y Brahmin ei fod yn y rhwyd, 
ond er dianc o honi, dechreuodd ddywed- 
yd nad oedd yr hyn a draethir yn y 



Digitized by 



Google 



276 



T MAX8 CENABOL. 



Ramayan, un o*u llyfrau cysegredîg, yn 
lljthyrenol wir; ond mai chwedl oedd i 
ddyegu dynion. Nid cynt y dywedodd 
hyn nag y cymerwyd ef i fyny gan 
Frahmin arall am gabledd yn erbyn y 
Bamayan. Aeth yn daeru poeth rhwng 
y ddau« a chefais i lonydd i siarad â'r 
gweddill o'r bobL Gan mai Sudriaid, 
pobl o'r dosbarth iselaf, oedd y rhai yr 
ymddyddanwn ft hwy, dechreuodd rhai 
o'r Brahminiaid wawdio. Atebaîs hwy 
fd yr atebodd yr lesu y Phariseaid gynt, 
i'r rhai y mae y Brahminiaid yn hynod 
debyg, "Nid rhaid i'r rhai iach wrth 
feddyg, ond i'r rhai cleifion." Dranoeth, 
pan aethum allan i bregethu, cylchynwyd 
ni gan Frahminiaid yn penderfynu eia 
haflonyddu. Daeth torf o bobl yn nghyd, 
a dechreuais innau Biarad â hwy. Safai 
Brahmin bychan o gorffolaeth o fy mlacn. 
Yr oedd ei feddwl wedi chwyddo fel 
broga, fel y geilw pobl y dehau lyffant. 
Yr oedd yn hynod anfoesgar. Siaradai 
ar hyd ac ar draws, heb barch i neb. Nid 
gwiw gwyiltio wrtho. Yr oedd yno hen 
bren gwely gerllaw, ar yr hwn yr eisteddai 
fr nghydymaith. Cymerais afael yn 
liaw y Bralimin bychan, ac arweiniais 
ef yn barchus at ymyl yr hen wely, a 
cheisiais ganddo yn bur foneddigaìdd i 
sefyll ar hwn, fel y gallal y dorf ei weled, 
gan ei fod mor fychan, Torodd y dorf 
allan gyda bloedd o chwerthin, ac ym- 
wthiodd y Brahmin bychan o*r golwg 
mewn eiliad, ac nis gwelais ef mwyach 
ond o hirbell. Dranoeth, drachefn, daeth 
amryw o Frahminiaid i'n haflonyddu. 
Wedi dyoddef am dymmor, tybiais mai 
gwell oedd cael gwared o honynt. Felly 
eìsteddais ar y pren gwely yn bur dawel, 
a dechreuais arholi y mwyaf siaradus o 
honynt. Gwnaeth y fath ffwl o hono eî 
hun,- fel y galwodd ei gyfeillion arno i 
ymadael; felly cawsom wared o*r Brah- 
miniaid, ac nid tebyg y ceisiant ein haf- 
lonyddu etto yn yr un duU. 
Cawsom bedwar diwrnod o bregethu 



lled gyson, a chredwyf nad yw ein llafor 
yn ofer. Nid peth dibwys ydy w dwyn 
tystiolaeth yn erbyn eulunod y bobl, a 
hyny yn mhresenoldeb yr offelriaid a'r 
duwiau. Y mae methiant yr offeiriaid i 
amddìffyn, mewn dull teg, y delwaa a 
addolant, yn dylanwadu yn fawr ar j 
bobl. Yr unig amddìffyniad a gynnyg- 
iant ydy w dweyd mai gweision y Goruch- 
af Dduw ydyw y duwiau, ac nad ydy w y 
delwau ond arwyddlun o*u presenoldeb. 
Hawdd iawn ydyw cael gan y bobl i 
addef nadydyw yr enlun yn ddim; ond 
y mae ofn wedi meddiannu eu meddyliaa, 
ac y mae y Brahminiaid yn deall pa fodd 
i weithio a dylanwadu ar eu hofnau. 
Credwyf mai ofn niwaid bydol a chorff- 
orol ydyw gwreiddyn y rhan fwyaf o 
eulunaddoliaeth presenol India. Ûn o*r 
pethau cyntaf i'w ddysgu i'r bobl hyn 
ydy w goru wchly wodraeth Duw ei hun droa 
bawb a phob peth. Gwers ag y ba yr 
luddewon yn hir yn ei dysgu ydyw, mai 
yr Arglwydd sydd yn teyrnasu, ac nad 
ydy w ef yn cyflwyno achos y byd i ddwy- 
law mftn dduwiau agored i Iygredîgaeth 
fel dynîon eu hunain. Credwyf mai un 
o brif ddybenion goruchwyliaethau Dnw 
at Israel oedd dysgu y gwirionedd hwn. 
A'r gwirionedd hwn raid ddilëu ofnau y 
mân-dduwiau hyn o feddyliau yr Hindw- 
aid, ac eulunaddolwyr eraill. Gwirion- 
edd pwysig arall sydd yn angenrheidiol 
i'w ddysgu ydyw cysyîltiad Duw â*r 
teulu dynol fel Tad trugarog a chariad- 
lawn, ond ar yr un pryd santaidd a 
chyflawn. Yn lesu Grist y ceir yr ar- 
ddangosiad hwn. A phregethu Crist 
ydy w yr unig ffordd i'w ddwyn yn ddigon 
agos at galon dyn. Ond rhaid i mi gyf- 
addef fod anhawsderau y gwaith cenadol 
yn dyfod yn Iluosocach yn fy ngolwg po 
hwyaf yr wyf yn byw yn mhlith y pagan- 
iaid. Gweddîwch drosom, nid ydym 
ddigonol i'r gwaith heb gynnorthwy o'r 
nef.— OV Cenadwr, 

W. JONBft. 



SINGROWLEB— Y DIWEDDAR BARCH. W. JONES. 



Aa ddîwedd mis Mai, derbyniodd y 
Cyfarwyddwyr y newydd annysgwylîad- 
wy am f arwolaeth eu cenadwr ymroddgar, 
y Parch. W. Jones, Singrowlee. Mae y 
golled drom hon, yn ychwanegol at frodyr 
ieuangach a fuont feîrw y flwyddyn o'r 
blaen, wedi gwanhau yn fawr y rhif o 
lafurwyr effeithiol y Gymdeithas. Mae 
cenadon o Loegr mor ychydig yn nghanol 
angen mawr y byd, fel ag y mae symud 
dynion ag iydd wadi rhoddi by wyd hir i 



achos Crist, yn fater o alar bob amser. 
Dylai fod ein tristyd yn llawer dyfnach 
pan y mae dynion fel Meìstr Jones yn 
cael eu tori i lawr yn y rhan oreu o'u 
bywyd, yn meddu ar alluoedd mawrion, 
ac yn rhagorol am eu sel; pan, fel efe, 
wedi gosod i lawr gynllun newydd yn 
ganolbwynt dylanwad Cristionogol, ac 
wedi addaw el ddwyn yn mlaen i ucbder 
nodedig o ddefnyddioldeb. Ónd y mae 
by wyd ei weision yn lUw yr Arglwydd, 



Digitized by 



Google 



T MABS CSNADOL. 



277 



ac j mae yn rhaid i aiUchosion a galar 
roddi lle i*r ystyriaeth sicr mai efe sydd 
yn teyrnasu. Mae efe yn dwyn yn miaen 
achubiaeth y byd yn ei ffordd ddoeth ei 
hun; ac er fod angeu yn anghyfanneddn 
ein hanneddau, ac yn dyrysu ein cynllup- 
iaa, a ninnau yn gorwedd yn dorcalonus; 
etto, gelwir ni i ymlonyddu yn yr Ar- 
glwydd, ìic i ddysgwyl yn umyneddgar 
wrtho ef, oblegid *'trugaredd a gwirionedd 
yw ei ffyrdd ef i*r rhai a gadwant ei 
gy£immod a*i dystiolaetbau." 

Cafodd y Parch. W. Jones ei eni yn 
«gos i Fachynlleth, yn swydd Drcfáldwyn, 
a threuliodd lawer o'î flynyddau bachgen- 
aidi yn mysg y pyllau glo yn swydd 
Fynwy, yn tori a chodi glo. Ni fethodd 
ei ddeaíl cyflym, a*i dduwioldeb boreuol, 
a thynu sylw ei fugail, y Parch. N. 
Stephens, Sirhowy, yr hwn a*i cyflwyn- 
odd yn gyntaf i Goíeg y Bala, wedi hyny 
i Goleg Aberhonddu, ac yna i Gypideìthas 
Genadol Llundain, yr hon a*i goso(]odd 
<^an ofal y Parch. W. Aliott, o Bedford, 
Ue y cynnyddodd yn sylweddol a chyf- 
lym; ac yn Chwefror, 1858, pau yn 
chwech ar hugain oed, aeth allan i India, 
er uno â*r Genadaeth yn Benares. Yn 
mhen tair bljrnedd, cafodd ei oddiweddyd 
gan afiechyd llym, yr hwn a fygytbiai ei 
£y wyd, a gyrodd hyn ef i Almorah, yn yr 
Himalayah, Ile y gnrellhaoddyn gyflym, 
ac y cafodd laww o gyfeillion. Yn 
Awst, 1863, ar ol bywyd priodasol byr, 
collodd ei anwyl wraig; ac yn y Rhagfyr 
canlynol, dechreuodd ar ei waith yn agos 
i Duddhi, yn nyffryn prydferth Singrow- 
lee. 

Mae y modd y gweithiodd, ac y 
brwydrodd âg anhawsderau, ac y torodd i 
lawr y gyf undrefn erthrymus ÇJeudatism) 
o lawer o genedlaethau, ac y bu yn dad a 
chyfaill i*r bobl ddiddysg, y n mysg y rhai 
yr oedd wedi bwrw ei goelbren, wedi ei 
draethu ganddo ef ei hun yn yr hanes 
manylaidd a gynhyrfodd y gynnulleidfa 
yn Neuadd £xeter, yn Mai, 1868, pan, 
gyda lledneisrwydd perffaith, a symledd 
awynol i'w wrandawyr, y darluniodd efe 
ei lafur, ei drallodau, a*i Iwyddiant; ac y 
dadleuodd gy da brwdfrydedd mawr droa 
efengyleiddiad ei bobl. Yr oedd yn am- 
Iwg ei fod wedi gwneud gwaith mawr 
rhagbarotoawl yn eu mysg, ac ennill budd- 
ngoliaeth fawr. Ar ei ddychweliad i 
Singrowlee, ddechreu 1869, troes ei sylw 
at ymdrechion uniongyrcholereuhaddysg 
ar gylch eangach nag o*r blaen. O 
ddeehreu Hydref, gydal efengylydd bro- 
doroL Peter Elias, teithiodd yn eang dros 
ddyffryn Singrowlee, ac yn rhandiroedd 
cymydogaethol Sirgujah, fel y gallai 
ddal cymdeithas bersonol â*r bobl, ac 
eglurhau iddynt beth y w yr efengyl a*i 
hamcan. Gan gyfeirio at daith gyda ei 



gydweithlwr, Mr. Lambert, y mae yn 
darlunio eu dull o fyned yn mlaen fel 
hyn, mewn Uythyr at y Parch. J. Hew- 
lett,dyddiedigChwef. 15, 1870:— «Erfy 
nychwelìad >n Tachwedd diweddaf, yr 
wyf wedi bod allan yn teithio agos yr hoU 
amser. Yr oedd Lambert allan gyda mi 
yr wythnos ddiweddaf, ac yr ydym ein 
dau yn myned yr wythnos hon am byth- 
ef nos i Sirgujah. Mae ein hymdaith 
wedi cyraeryd gwedd newydd y fiwyd»iyn 
hon. Yr wyf wedi gadael y babell o*r 
neiUdu yn gwbl, gan osod ì fyny Ile y 
gallwyf yn y pentrefydd. Yr wyf hefyd 
wedi gadadi heibio fy merlyn. YroU 
ydym y n ei ddwyn gyda ni ydyw ychydig 
ddillad, gwelyau, a Ilestri er darparu 
ymborth. Y prydnawn ydy w ein hadeg 
i bregethu. Yr ydym yn ymdrechu i 
gasglu y bobl at eu giíydd, ac yn eistedd 
gyda hwynt ar y llawr o amgylch y tân, 
gan ganu ein hemynau Cristionogol, a 
thônau brodorol,gan eglurhauyr emynau, 
a chymeryd achlysur ar yr un pryd i 
osod allan gymaint o wybodaeth o*r 
gwirioncdd ag a allom, Trwy hyn, yr 
ydym yn gallu cael at y bobl yn Uawer 
gwell na phe baem yn codi ein Uuestai, 
ac yn marchogaeth ar ein merlod. Yi 
ydym weithiau yn myned yn dra blined g 
a phenisel, ac yna yn cysgu dan y coed, 
gan nad oes lle arall i'w gael i roddi lia 
penau i lawr. Pedr Elias yw fy nghyd- 
ymaith, ac y mae efe yn cymeryd i fyny 
à*r Uafur a*r anghysur gyda sirioldeb. 
Mae y wybodaeth o Grist yn ymledaenu 
yn raysg y bobl. Yr ydym wedi ym- 
weled â*r rhanau helaethaf o*r rhandir 
yn y flwyddyn ddiweddaf, ac wedi ym- 
weled ä rhai pentrefydd amrywiol weith- 
iau. Chwi a wyddoch na bum i erioed 
yn frysiog i fedyddio pobl; ac y mae 
profiad yn fy argyhoeddi y dylem fod yn 
f wy awyddus i oleuo nag i broselytio y 
bobl.*' 

At ei letty wr a*i gyfaili gynt yn Llun- 
daîn, Meistr J. Jones, mae yn ysgrifenu 
fel y canlyn, fis yn ddiweddarach, yn 
nghylch rhagolygon y Genadaeth, a*i 
gynlluDÌau cynnygiedig:— " Yr wyf yn 
ddiolchgar yn dywedyd fy mod yn cadw 
yn iach yn barhaus. Bu arnaf ymosodiad 
gan dwymyn y pythefnos a aeth heibio, a 
bum dri diwmod yn y gwely. Yr wyf 
yn awr wedi dyfod dros hyny. Yr wyf 
wedi ysgrlfenu adroddiad o'r Genadaeth 
o*i dechreuad. Anfonaf i chwi adysgrif 
yn mhen wythnos neu ddwy. Ysgrifen- 
odd heddynad y rhandir lythyr ataf 
dridiau a aeth heibio, yn dangos ei fod 
newydd ddarllen fy adroddiad, ac wedi 
ei anfon i fyny i*r Uywodraeth, felyr 
oedd yn taflu cymaint o oleuni ar am- 
gylchiadau y rhandir, ac yn cael ammheu 
ei adroddiad awyddogol yntau. Yr oedd 



Digitized by 



Google 



278 



ADOLTGIADAU. 



ynlled ddedwydd genyf gael ei Jythyr. 
gan fy mod wedi manylu ar y lly wodraeth 
braldd yn Uyra raewn rhai pethau. ac heb 
wybod yn hoUol pa fodd y byddai i hyny 
gael ei dderbyn. Mae pethau yn gweU- 
hau yn raddol, ac yr ydym yn dysgwyl 
cael swyddog Ewropaidd i breswyUo yn 
arosol yn Duddhi; ac os bydd Vr Gym- 
deithas anfon i ni genadwr meddygoU 
daw Puddhi yn Ue braf o gwbl. Yr wyf 



yn edrych i'r dyfodol gyda llawer o 
obaith. ' Yt Arglwydd sydd yn teyrnasn, 
gorfoledded y ddaear.* Nid ydym byth 
ar gyfeiiiorn wrth ganlyn ei arweiniad 
ef. Byddwch wych. Cariad i chwi oll, 
a chusanau i'r plant. EwyUysiwn gael 
prydnawn gyda chwi. Mae Harriet yn 
ysgrifenu yn Uawen." 

Amgylchiadau ei ymadawiad disymwth 
yn y nesaf.— -W. J., Amiioch. 



îSarîiTioníaftl). 



CYFLWYNEDIG I FY MODRYB, 

Dorathy Jonts^ Britarmia Cottage, Llani/stmndiof/$ 
ar jfartooUuth ei phrio'l, WüliumJoneê. 

O! rA. le mae'r hwn eisteddoi 

Yn y gadair \\ rth y tân, 
I fyfyrio ac i ddarllen 

Rhanau o'r Ysgrythyr Lan? 
Ooflo am ei agwedd siriol 

Gyfyd driatwch dan eich bron, 
Pan feddylioch na chewch yma 

Mwy fwynhau ei gwmni îlon. 

Mae eich meddwl yn ymwibio 

Yn y fynwent sydd perllaw, 
Gorphwya wca eich pnod yno 

Hyd y boren mawr a ddaw; 
Mae eich plant a'oh ŵyríon praddaidd 

Yma'n teimlo'r golled ddwys. 
Am yr hwn a anwyl garent 

Sydd yn gorwedd dan y gwys. 

Nid oes ond ychydig fisoedd 

Br pan goUwyd eioh mab Jobn, 
Dyma etto golli priod— 

Tôn yn dyfod ar ol tôn: 
Nerth a gaaToch i ymgynnal 

Dan y brofedigaeth íem, 
Pwyswch ar yr Hwn a anwyd 

I chwi'n frawd yn Bethlehom. 
Dyoddefodd flin gystuddiau 

Tra fu yma yn y byd, 
Ond gobeithio ei fod heddyw 

Wedi cefna ar rbai'n i gydj 
Ac yn cana gyda'r dyrfa 

Yr anthem felus "Iddo Ef." 
Lle ni ddaw dim goftd mwyach 

O fewn palas gwych y nef. 



Un oaredig oedd eich priod, 

Rhoddai letty i weision Orìsfe, 
Ni chânt mwyach ei gyfeillach— 

Teimlant heddyw oU yn drist: 
Y mae Seion hithau'n wylo 

Herwydd colli brodyr cu, 
A gymerwyd oddlami 

I drigfanau'r nefoedd fry. 

O! ymlynwn gyda chrefydd 

Dan drallodion daear lawr, 
Fel y giûlom lon ymddangos 

Gerbron mainc y Brenin mawr: 
Mae yr amser bron a dyfod 

Pan y byddwn yn y glyn, 
O! petn mawr yw bod yn meddn 

Ar wir grefydd y pryd byn. 

Maäx D^Yisa. 



Y MILWR. 

Yk niwedd oes pa nawdd a esyd— bri a mawl, 
Pan bo'r milwr gwaedlyd 
Yn ngwydd y fam, rhwng y ddau fÿd, 
Mewn dalfa yn myn'd i eilfyd? 

lour MA]>oa. 



CRIST, Y MEDDYG PERFFAITH. 

PoB cur a dolur drwy'r daith— a wellheir 
Yn llaw*r Meddyg perffaith; 
Gwaed y groes a gwyd y graith 
Na welir mo'ni eilwaith. 

I. Masoo. 



aìíolsöiaîjau. 



Yr Hbn Olyoydd— Cadwaladr Jones, 
DoLOELLAU. Ei fachedd, ei weinidog- 
aeth, ei ddefnyddioldeb cyffredinol, 
a phrif lìnellaa ei nodweddiad. Dan 
Olygiaeth R. Thomas, Banger. Liyer- 
pool: Swyddfa y Tyst Cymreig, 1870. 

Welb gyfrol ag y bu cannoedd yn ddiau 
o ddarlleowyr y Dtsgbpydd yn dysgwyl 



yn bryderus am ei hymddangosiad. Yr 
oedd y ffaith fod y gwrthddrych y 
traethir am dano ynddi yn un o'r cymer- 
iadau dysgleiriaf yn mysg ei genedl îel 
gweinidog, fd duwinydd, ac fel gwladwr, 
yn ystod y triugaia mlynedd diweddaf, 
yn peri fod awydd cyffredinol am i gof- 
golofn deiiwng gael ei chyfodi iV 
goffadwriaeth. Da genym allu dywedyd 



Digitized by 



Google 



ADOLYOIADAU. 



279 



nh chaiff neb ei siomi. Mae 7 cofiant yn 
\iob peth ag a ellid ei ddymuno. Gwnaeth 
y Golygydd, yr yegrifenwyr, a'r cyhoedd- 
-wr, eu goreu; a llwyddasant i gynnyrchu 
un o*r cyfrolau tlysaf a mwyaf darllenad- 
yry yn yr iaith Gymraeg. 

Mae rhy wbeth yn effeithiol yn y ffaith 
fod cynnifer o weinidogion enwog wedi 
eu symud yn ddiweddar o'n plith gan 
angeu. Er nad yw y gy frol hon ond 
newydd ddyfod allan o*r wasg, etto, mue 
rhai o'r ysgrifenwyr eisoes yn y dystaw 
fedd, a rhywrai erbyn hyn yn prysur 
gasglu defnyddiau tuag at ysgrifenu eu 
hanes hwythaul "Canys beth yw eich 
einioes chwi? canys tarth ydyw, yr hwn 
sydd dros ychydìg yn ymddangos, ac wedi 
hyny yn diflanu.*' Mor fynych y mae 
gwirionedd y geiriau hyn yn caei ei 
gadarnhaul Ond rhaid i ni gyfaddef na 
theimlasom ni erioed rym y geiriau i r 
fath raddau a*r adeg bresenol. Y gofyn- 
iad difrifoi sydd yn ymgynnyg i'r meddwl 
yw, Pwy a elwir ymaith nesaf ? " Gwyn 
eu byd y gweision hyny, y rhai a gaiff eu 
Hargiwydd, pan ddel, yn neffro.** 

Ond i ddychwelyd. Ámcan y gyfrol 
ger ein bron yw rhoddi darluniad teg a 
chyflawn o Hen Olygydd y Dtsoedyod. 
Bhenir y gwaith i ugain o bennodau, 
chwech o ba rai a ysgrifenwyd gan y 
brawd o Fangor, a'r gweddili gan amry w 
o brif lenorion yr enwad, nid amgen 
Hiraethog, Caledfryn, Emrys, ac eraill. 
Ond er fod yma amry w ddoniau wrth y 
gwaith o ddarlunio, etto, mor amlwg 
ydoedd llinellau y cymeriad a ddarlunir, 
iel ag y maent wedi cynnyrchu darlun 
ag sydd yn gyfanwaith cyson drwyddo. 

Hynodid Cadwaladr Jones yn mysg eî 
frodyr am ei araf wch a'i bwyll. Yr ydym 
yn cofio yn dda mai dyna y pethau cyntaf 
y sylwasom ni arnynt pan y cyfarfydd- 
asom âg ef y waith gy ntaf flynyddoedd 
yn ol. Nid rhyfedd, gan hyny, fod y 
rhan fwyaf o'r ysgrifsnwyr yn cyfeirio 
at hyn mewn rhyw ffurf neu gilydd. 
Dyma fel y dy wed Hiraethog yn ei rag- 
ymadrodd i'w syiwadau arno fel pregeth- 
wr: — 

" Pe gofynasid i mi roddi darlun cryno, 
ar fyr eiriau, o nodwedd gwrthddrych y 
cofiant hwn, ni allaswn íeddwl am ym- 
adrodd mwy priodol i'r pwrpas na'r 
ymadrodd hwnw o eiddo y gwr doeth, 
* Gwr pwyllog synwyrol.* * Gwr pwyllog 
synwyrol * oedd efe mewn gwirionedd yn 
mhob man, ac ar bob achlysur, yn ei 
deulu, yn ei gymydogaeth, yn yr eglwys, 
ac yn yr areithfa. Yr oedd cymhesuredd 
a chy^intiolaeth yn holl elfenau ei nod- 
wedd, a'r cwbl o dan reolaeth wastadol 
synwyr a phwyll. Cof genyf fy mod 
unwaith yn Nghaernarfon, yn nghym- 
deithas y dlweddar Hybarch Christmas 



Erans, lawer o fiynyddoedd yn ol, pryd 
yr adroddai cyfaiU hanes prawf pwysig 
yn mrawdlys Dolgellau y dydd o'r blaen. 
Gelwid y Parch. C. Jones fel tyst ar yr 
achos. Yr oedd dan yr angenrheidrwydd 
i droi at ry w erthygl a ymddangosasai yn 
y Dysgedydd wrth roi ei dystiolaeth. 
Yr oedd golwg hynafgwr parchus arno y 
pry d h w n w. Wedi my ned i'r witness'bo^, 
tynai ei wydrau allan yn ŵaf, hamddenol; 
dododd hwy am ei wyneb,a throai ei olwg 
at y barnwr, a'r cyfreithwyr, a'r rheith- 
wyr, fel pe buasai yn cymeryd 8tock o'r 
llys; a phawb yn edrych arno yn nghanol 
dystawrwydd dwfn. Tynodd ei spectol 
yn mhen enyd, a chymerai el napcyn 
o'i logeli i rwbio a gloewi y gwydrau. 
Wedi eu cael i'r cywair priodol. edrychai 
drwyddynt drachefn ar y barnwr a'r Uys; 
ac edrychai y barnwr arno yntau, ac ar 
eu gilydd bob yn ail. Yna tynodd y 
Dysoedydd allan o'i logell, ac araf droai 
at yr erthygl, mor ddig>'ffro, meddai'r 
adroddydd, a phe buasai yn eistedd ar ei 
hen gadair ddwyfraich ar ei aelwyd 
gartref. Ar hyny, torai yr hcn Gristmas 
£vans allan, gan waeddi, < Cadwaladr 
gyffroi! na choelia i fawrl Pwy welodd 
Cadwaladr yn cy ffroì erioed ? Ni chy- 
ffroisai Cadwaladr ddim pe buasai fo'n 
gwel'd y cynddüuwiaid yn codi o'r ddaear, 
ac yn llenwi'r hoU wlad o Ddolgellau i'r 
Bermo. Mi gwela fo'n rhoi 'i spfctol am 
ei drwyn, ac yn edrych arnyn* nhw. 
Beth ydi'rihai'n, tybed? medd o; yn wir, 
dacw'r hen Nimrod, on te hefyd! îe, y fo 
ydi o 'rwy'n siwr braidd.' Byddai yr 
hen frawd yn mwynhau y dysgrifiad 
uchod a roddai yr Iien ddysgrifiedydd 
penìgump o hono yn fawr iawn.'* 

Dynia fel yr ysgrifena y Parch. E. 
Evans, LlangoUen, yn ei ragymadrodd 
i'w sylwadau ar ei neiliduolion fel gwein- 
idog a bugail: — 

** Wrth ddechreu ar y gorchwyl o gyf- 
ansoddi y rhan a benodwyd i mi gofiant 
fy anwyl dad yn yr efengyl, y diweddar 
Barchedig Cadwaladr Jones, o Ddolgellau, 
nis gallaf lai na mynegu fy adgof cÿnfaf 
am dano, a hyny mewn amgylchiad tra 
hynod a ddygwyddodd yn Llayegryh, tua 
phymtheg mlynedd a deugain yn ol. 
Nid oedd gan yr Annibyhwyr un capeì 
yn y pentref y pryd hwnV, ond cedwid 
moddion gras yn y naill dỳ a'r llall. Ar 
un prydnawn Sabbath yn yr haf, dy- 
gwyddodd f od y gwr parchus yn pregethu 
yno mewn Ilofft, i'r hon yr esgynid ar 
hyd grisiau oddiallan. Yr oedd yr 
ystafell yn orlawn, a'r hin yn hynod o 
f rwd. Cyn i'r pregethwr fyned yn mhell 
yn ei wasanaeth, torodd y Uofft yn ddi- 
symwth, gan fyned fel hopran melinl 
Disgynai y pregethwr a'i bulpud gyda'u 
gilydd i'r pentwr. Crochlefai amry w o'r 



Digitized by 



Google 



280 



ADOLTOIADAU. 



bobl am ea bywyd, yn enwedig y rhai 
isaf o honynt. Tno y clywidgwŷr a 
gwragedd, a rhieni a phlant, yn dolefain 
am eu gilydd; a da yr wyf yn coflo fy 
mod innau yn ymlithro i lawr ar fainc 
tua'r caool, i'r Ue yr oedd pawb yn 
myned. Owelid un dyn tal, !e, y talaf yn 
y wlad, wedi cael gafael âg un líaw mewn 
rhywbeth, ac yn hongian felly uwchben 
y gynnuUeidfa. Ond drwy drugaredd yr 
Arglwydd, ni chollodd neb ei fy wyd yno, 
ac ni anaf wyd neb yn dost iawn. Yr hyn 
Bydd f wyaf cofus genyf bob tro y medd- 
yliwyf am yr amgylchiad yw diagyniad y 
pregethwr i*r pentwr, megyg un a ddis- 
gýnai oddiar geulan i lyn i noíio ynddo; 
a mwy na*r cwbl, ei dawelwch wedi iddo 
allu ymryddhau o ganol y tryblith 
meinciau a dynion; !e, meddaf, ei àaioe/- 
wch! Ar ol id<lo gael ei draed dano, efe 
a ddy wetiai yn hollol ddigyffrOf ** Yn enw 
dyn, 8ut y bu hyu 1 " Braidd na f emid 
ef gan rai a f uasent yn gwaeddi am eu 
bywyd, yn bregéthwr go anystyriol, am 
na buasai yntau hefyd yn cyffroi drwyddo, 
ac yn crochlefain fel hwÿihau, Rhyfedd 
at ei dawelwchl Pwy ond Cadwaladr 
Jones, o Ddolgcllau, a allasai feddiannu 
ei hun felly yn y fath amgylchiad 
cyffrous? Daeth uu o'r hynodion penaf 
yn ei gymeriad i'r amlwir y pryd hwnw, 
sef ei bwyll a'i hunan/eddiant. Nid rhyw 
ddygwyddíad am un tro hynod oedd iddo 
amlygu ci hun felly, ond gellìd dwyn ar 
gof amgylchiadau eraili liefyd yn ystod 
ei fy wyd, yn y rhai y gwelid ef yn ym- 
ddwyn yr un modd a liyn,— yn gymhwya 
fel ef ei hun. Ga.dawn i'r brodyr eraill 
gael y cyfleusdra i fynegu hyny, gan na 
byddai yn weddus i ni sangu ar eu tiriog- 
aeth." 

Galloscm }'chwanegu dyfyniadan eraill 
o*r un natur, ond ni a ymattaliwn. Bydd 
genym ragor ar y ilyfr j'n ý rhifyn nesaf. 
Yn y cyfamser, annogwn eio holl ddar- 
llenwyr i'w brynu; oblegid yn sicr, ni 
ddylai yr un teulu Annibynol, o leiaf, 
fod hebddo yn eu llyfrgell, ac ni ddylai 
yr un Annibynwr íod heb ei ddarllen 
drosto ei hun. 



Caneuon ab destünau Cbbfyddol a 
MoESOL: gan Roger Edwabds, Wydd- 
grug. Aitargraffiad^ gyda chwanegiadau. 
Wyddgrug: argraffwyd a chyhoedd- 
wyd gan Hugh Jones. 

G wtddom, cyn dechreu darllen y Caneuon 
hyn, na allai dim gwael a diathrylîth 
ddyfod o dan law yr awdwr hwn. 
Cnwsem lawer o hy f rydwch wrth ddarllen 
" Y Tri Brawd," a chyfansoddiadau 
eraill o'i eiddo yn flaenorol. Gwyddem 
i|( fod yo fardd gallaog, ac yr oedd gen- 



ym ddamau o'i waitb ar ein cof ya 
brofion digonol i ni o hyny. Dilya yw 
genym fod gwir angen am lawer yn 
ychwaneg o ganiadau moesol, coeth, a 
chwaethus, yn ein plith fel cenedL Y 
mae genym gyonifer o hen Alawonaii 
ardderchog, y rhai, yn y dyddiau presenol 
o adfy wiad ar gerddoriaetb yn ein gwlad, 
sydd 3m dyfod yn adnabyddus ac arfer- 
edig yn ein plith; ond y gẃyn gyffredÌB 
ydy w, fod pennillion teilwng ar y íatài 
dônau yn brinion ac anhawdd i'w cad; 
ac 08 na fydd rhai moesol a theilwng 
wrth law, diau y dygir rhai liygredig ac 
anghoeth i ymarferiad. Cyfiif wn toà y 
dyn a gyfansoddo gân foesol goeth, ar 
unrhyw un o*n mesurau cenedlMethol, 
yn gwneuthur gwir wasanaeth i'r oes 
sydd yn cyfodi. Darllenasom " Ganeaon " 
Mr. Édwards yn y Uyfryn hwn bob nn 
yn fanwi; ac wrth fyned yn mlaen, nod- 
asom yr hyn a ymddangosai i ni yn 
rhagoriaethau ac yn ddiffygion ynddynt; 
ac wrth ail edrych dros ein nodiadau, yr 
ydym yn cael fod y rhagoriaethau yn 
llawer iawn, a'r diffygion yn fychain ac 
ychydig o rifedi. 

Prin y mae yn angenrheidiol i ni ddy- 
wedyd fod Caneuon Çrefyddol Mr. Ed- 
wards yn Ilawn o syniadau efengylaidd a ^ 
choeth, megys Mynediad y Cristion i 
ogoniant, Cân y Pererin, Golwgarddigon, 
At lesu, Addewid yr Ysbryd, Dywedwch 
am y Nefoedd, &c. Mae ** Mynediad y 
Cristion i ogoniant " yn gân feithach na'r 
Ileill, ac yn cynnwys yn agos i 250 o 
linellau. Darnau byrion yw y lleill gan 
mwyaf ; ond, hiríon nen fyrion, y maent 
yn llawn o feddwl ac athrylith wirion- 
eddol, ac yn anrhydedd i'w bawdwr. 
Cawsom lawer o hyf rydwch a dyddordeb 
wrth ddarllen Colomen Noah, Cân Miriam 
wrth wylio Moses yn ei gawell llafrwyn, 
Hunanymwadiad Barac, Breuddwyd y 
dorth haidd, Y Ddau Bren, Bedd yn yr 
Ardd, Ceisiwch, ceisiwch etto, Cofiwch y 
Tlawd, Yr Afonig ar ei thaith, Darluniad 
o rywun dyeithr, Y Weddw oedranns, 
Cân yr Ymf udwr, Yr asyn anfoddog, Cân 
yr Ymyfwr, &c. 

Fel enghraifft o Ganeuon moesol yr 
awdwr, rhoddwn yma bennill neu ddau 
o'r ** Afonig ar ei thaith:"— 

** AfoDig fechan, tyynog, fâd, 

Pale'rSidi? 
' Af adref , adref at fy nhad; 

Mfîr, môrimir 
Mae'r rhwystrau'n fawr, mae'r daith yn hir, 
Mae*r ffbrdd drwy lawer diflaeth dirj 
Owell iti oedi'r hynt, yn wlr; 

01 aros dil 
' Na, nal nid all nac anial maith, 
Nac nnrhyw flryn na bro ychwaith, 
Fy rhwyatro i gyrhaedd pen fy nhaith; 

Môr.mfîrimil^ 



Digitized by 



Google 



ADOLTOIABAU. 



281 



*' Afonig feohan, peraidd sawr 

Svdd ar dy Un, 
Ac mae r planhigion gwyrdd en gwawr 

Yn narddu'r fan: 
Mae'r helyg ystw^th uwch dy ddn, 
A*r blodaa hoff o'th gylch yn Uon, 
Yn dweyd, gan bwyso ar dy fron, 

01 aroB dil 
• Oânt ty nifÿru ar fv nhaith, 
Ond myned rhagof fydd fy ngwaith; 
Nes myned adr^, dyma'm iaith, 

Môr, môr i mil * " 

Mae yn brofedîgaeth gref i ni ddyfynu 
llawer o'r llyfryn rhagorol hwn; ond 
rhaid i ni ymattal. Pwy bynag a 
ewyllysio gael gwir hyfrydwch, ac adeil- 
adaeth mewn pethau crefyddol a moesol, 
yn y ífurf o farddoniaeth loew ac ystwyth, 
prjned y llyfr; ac wedî ei gael unwaith 
i law, yn sicr ni ellir peidio ei ddarllen. 
Gwelsom y n y gwaith, yma a tbraw, ambell 
i dòr mesur, ac ambell accn a ddylasai 
fod mewn Ue arall, ambell linell aa- 
ystwyth, ac ambell air y gallcsid cael ei 
well; ond, ar y cyfan, Caneuon ihagorol 
yw y rhai hyn, 

Caniedydd y Cyseor: ÿan JohnHughes 
CoLEMAN (loan Gwawr). Aberdare: 
argraffwyd gan Jenkin Howell, Heol 
Caerdydd. Cyhoeddedig nc ar werth 
gan yr awdwr, J, H. Coleman, Aber- 
aman, 

Cynnwysa y llyfryn hwn 154 o emynau, 
ar wahanol destunau, crefyddol a phrof- 
laiol. Mae y testunau y cyfansodda yr 
awdwr arnynt, yn cymeradwyo eu hunaìn 
yn uniongyjchol i bob meddwl ystyriol, 
megys G^erthfawredd Gair Duw, Trefn 
lachawdwriaeth, Llwyddiant yr Efengyl, 
Y oabbath, Yr i'sgol Sabbathol, &c.. &c. 
Yn wir, ymddengys mai awyddfryd am 
Iwyddiant yr Ysgol Sabbathol a symbyl- 
odd yr awdwr i ddechreu cyfansoddi ei 
emynan; ac y mae Ilawer o honynt yn 
briodol i'w harferyd ynddi. Y mae rhy w 
swyn hyfryd i ni yn wastad mewn emyn- 
aa syml a digynghanedd, fel y rhai sydd 
yn y Uyf r hwn. Mor ddirodres y w y fath 
gy&nsoddiadaul Ceir ynddynt anadl- 
iadau by wyd ysbrydol o eigion calon bur, 
ac y mae rbinwedd yn eu syniadau 
cyffredin i dduwioli ac i santeiddio y 
meddwL Mae y pennillion a ddysgasom 
yn nyddian plentynrwydd, yn fy wiog ar 
ein cof o hyd, megys — 

" Newyddion hraf a ddaeth i'n bro, 
Hwy haeddent frael en dwj 
Foa lesa wedi cael y dydd; 



Hwy haeddent frael en dwyn ar go', 

Foa lesa wedi cael y dydd; 

Oaiff carcharorion fyn'd yn rhydd." 



Er na wyddem yn y byd y pryd hwnw 
beth oedd broy na chaei y dyddt na char'^ 
charorion; etto, yr oedd odliad y Ilinellau 
yn help i'w hargraffu ar y meddwl, nes y 
deuai adeg i fedru eu deall. Mae llawer 
o bennillion yr awdwr sydd dan ein sylw 



yn syml iawn, a hawdd en cofio. Mae 
sawr grcfyddol arnynt, ac nis gellir ea 
darllen gan ddyn duwiolfrydig heb eu 
hoffl. Drwg genym weled y geiriau 
gwaedf erioed, yn ndaen, jfc, yn cael ea 
troi gan Mr. Coleman yn gwa'd, 'rio^d, 
bla'n, i ateb i rhad, chd, glan, Buasai yn 
well genym weled y gair awaed, fel y 
mae, yn odli â*r gair rhad, neu y gair 
Tad, na*i gael wedi ei droi yn gwa*d; a*r 
un peth a< ddywedwn am y lleiIL Nid 
ydym yn gweled un angenrheidrwydd 1 
anffurfio geiriau Cymreig, er cael odliad- 
au perffaith. Mae ein hen iaith yn ddigon 
eang a chyfoethog, fel y gall ein digoni à 
geiriau a gydodlont yn deg, heb unrhyw 
drawsffur&id arnynt. Gwyddom fod 
Ilawer o dalfyriadau o'r fath yn emynau 
peraidd Williams o Bantycelyn; ond 
diffyg yw hyny ynddynt. Mae awdwr 
y llyfr hwn hefyd yn syrthio yn aml i 
fai arall, sef dy wedyd yr un pethau dros- 
odd drachef n, yr hyn sydd yn blino y 
darllenydd, heb unrhyw angen am hyny. 

Yr ydym yn rhydd-gyffesu fod yn well 
genym englyn na rhigwra, eywydd na 
phennill, awdl na dyri Cly wpom lawer 
o gondemnio ar y cynghaneddion a'u 
deddfau, o bryd i bryd; ond byddai y 
mwyafrif o*r condemniadau hyny yn 
arwain ein meddwl at ddammeg y grawn 
surion. Gallwn yn hawdd faddeu i ddy n- 
ion gweiniaid, pan y ceisiant ddarostwng 
rhyw bethau mewn eraill, y rhai nad 
ydynt hwy cu hunain yn eu perchcnogi. 
Er hyny, y mae Ilawer o emynau yn ein 
hiaith mor werthfawr yn ein golwg, fel 
y maent uwchlaw unrhyw bris. Felly 
hefyd yr edrychwn ar lawer o*n caneuon 
moesoL Dylem gael ychwaneg o'r 
cyfry w. 

Nid ydym yn meddwl y gallwn ni gyf- 
ansoddi emyn dda. Gwnaethora y cynnyg, 
ond nid oedd y penniUion yn ein boddloni. 
Y mae gallu i gyfansoddi emynau a 
fyddant byw mewn oesoedd dyfodol, yn 
dalent ar ei phen ei hun, ac ychydig, 
mewn cymhariaeth, sydd yn ei medd- 
iannu. Dylai emynwyr hefyd gofio fod 
yn rhaid iddynt hwythau foddioni i fyw 
dan ddeddfau iaith a chorfanau, acenion 
a siUau; ac er y gelwìr emynau yn gan- 
iadau rhyddionf mai nid rhyddion oddi- 
wrth ddeddfau anhyblyg ydynt, mwy 
na'r pedwar mesur ar hugain. 

Byddai yn llawer gwell i emynwyr 
wneud deg o rai da ac anfarwol, na phum* 
cant o rimynau cyffredin— o reffynau 
pen bawd— y gallai dyn gyfansoddi cant 
honynt mewn diwrnod. Dylai emyn 
fod ar destun teilwng i addoliad y 
Goruchaf. Dylai y syniadau a fo ynddi 
fod yn goeth a dyrchafedig. Dylai fod 
yn addas i hyfforddi y deall, ac i ddylan- 
wadu yn briodol ar y galon. 



Digitized by 



Google 



282 



DETHOLION. 



Gwahoddwû ein darllenwyr i bryna 
cynnyrchion yr emynwr o Aberaman, ac 
er onrhy w ddiífjgion a all fod jnddynt, 



crcdwn y cânt lawer o f udd ac adeiladacth 
wrth eu darllen a'u rayfyrio, yr un modd 
ag 7 cawsom rinnau. 



23et!)Olíon. 



lACHAD HEZECIAH. 

Pbophwti>odd Esay i Hezecîah yr adfer- 
id ef o*r clefyd " hyd farw " ag a ddaethai 
arno tua thair blynedd ar ol dinystr 
byddin Sennacherib; a hysbysodd iddo 
yr estynid ei oes of bymtheg rolynedd. 
Gofynodd Hezecîah iddo pa arwydd 
fyddai yr iachâi yr Arglwydd ef. Rhodd- 
es y prophwyd ei ddewis arwydd iddo o 
ddau, naill ai bod i'r cysgod fyned yn 
mlaen ddeg o raddau, neu, ynte, bod iddo 
ddychwelyd ddog o raddau yn ei ol. 
Dewisodd Hezecîah yr olaf, am ei fod yn 
anhawB arwydd. ** Ac Esay y prophwyd 
a lefodd ar yr Arglwydd ; acefeadrodd 
y cysgod ar hyd y graddau, ar hyd y rhai 
y disgynasai efe yn neial Ahíiz, ddeg o 
raddau yn ei ol,*' 2 Brcn. xx. 1 — 1 1. 

Yn awr, rhaid i bawb addcf y gallasai 
Duw beri i'r cysgod ddychwelyd yn ei ol 
ddcg o raddau ar y ddoial mewn cant o 
ffyrdd, heb beri dim gwahaniaeth yn 
ysgogiad y ddsear; ac yr un modd yn 
achoB yrhaul a'r lleuad yn sefyll (i lygad 
yr edrychydd) ar weddi Josua. Ond 
ymddengys i nii mai rhoi i fynv yn ormod 
i wrthddadleuon diwcddar fyd ìai cymer- 
yd diangfa o> fath rhag ystyr lythyrenol 
yr ysgrythyr. Yr wyf yn dewi» yma (a 
cìiawn weled y canlyniad) ystyried fod y 
ddaear ei hun wedi cyfnewid ei hysgog- 
jad ar weddi Esay, fel ag i beri dychwel 
iad y cysgod ar ddeial Ahaz. 

Nis gallai dygwyddiad mor hynod a 
goruwchnaturiol lai na thynu sylw mwy- 
af philosophaidd y Babiloniaid, y rhai 
oeddynt brif seryddwyr yr oes* Clywsant 
am glefyd ac adferiad Hezecîah, a bod y 
íiysgod wedi dychwelyd ar y ddeial, yn 
gyfatebol i droad yr haul yn ei ol yn'yr 
wybrcn, fel ag yr oeddynt'bwy wedi 
sylwi, yn arwydd yr adferid ef o'i glefyd. 
Canys y petli nesnf oll sy'n dilyn yn yr 
hanes yw, ddarfod i Berodach-Baladan, 
breuin Babilon, anfon cenadau yn dwyn 
llythyran ac nnrhegion at Hezeciah, 
•* cany6 efe a glywsai fod Hezecîah yn 
glaf," adn. 12. Clywsai hefyd yn ddiau 
am ei wyrthiol adferiad; oblegid nid i 
ddynion yn eu clefyd, ond ar ol eu had- 
feriad o glefyd, y byddai pobl y dwyrain 
yn anfon anrhegion. Ar ol adferiad Job 
y daeth ei holl geraînt, a'i hoU garesau, a 



phawb o'i gydnabod ef o'r blaen, ato i 
f wyta bwyd gydag ef yn ei dŷ, ac i*w 
gysuro am yr holl ddrwg a ddygasai yr 
Arglwydd arno, ac i roddi iddo boh un 
ddarn o ariany a phoh un dlws o aur, Job 
xlii. II. Paham, ynte, y mae yp ysgrif- 
enydd santaidd yn ddystaw yn nghylch 
ymholiad cenadon brenin Babilon am y 
wyrth? O achos fod gwyrthiau yn beth- 
au mor gyffredin yn yr oesoedd hyny yn 
Dgwlad Canaan. 



OONBSTRWYDD YR TSORIFENWYB 
YSBRTDOLEDI6. 

Ymddengys fod yp ysgrîfenwyp sant- 
aidd yn rhydd, wrth gyfansoddi y gwa- 
hanol Iyfrau, oddiwrth Iywodraeth rhaç- 
fam^ ar y naill law; ac oddiwrth 
lywodraeth pleidgarwch, ar y llaw arall. 
Maent yn cofnodi gweithredoedd daionus 
heb nemawr o ganmoliaeth, ac yn cofnodi 
gweithredoedd drwg lieb nem iwr o gon- 
demniad. Mae Lord Macaulay bob amser 
yn condemnio Cranmer a Marlborough, 
a phob amser yn dyrchafu Hampden, 
Cromwell, a WiUiam y Trydydd; a hyny 
mewn geiriau selog a gwresog, nes mae'r 
darllenydd yn gorfod casglu fod ganddo 
ormod o deimlad rhagfarnilyd at y naiU, 
a gormod o deimlad partîaeth a phleid- 
gapwch at y lleill. Yr ydym yn teimlo 
fod Cicero yn canmol gorniod ar Pompey, 
a bod y Deon LiddeU, yn ei History of 
Bome^ yn rhoi rhy fychan o glod i Cicero. 
(Jnd nid oes dim o'r ysbryd partîol hwn 
yn ysg.ifenwyr y Beibl. Nid yw Moses 
ddim yn dywedyd un gair chwerw am y 
gormeswr Pharaoli. Nid yw awdwyp 
Llyfrau y Brenhinoedd na'r Cronicl yn 
arferyd un ymadrodd diulgar am Ahab, 
na Manasseh, na Sennacherib, na Nebuch- 
odonosor; nac yn defnyddio geiriau 
gwresog o ganmoliaeth i Hc'zec!ah na 
Josîah. Maent yn traethu yr hanes roor 
ddigyffro a phe buasent yn estroniaid. 
A pheth teilyngach o sylw fyth, nid y w 
yr un o'r efengylwyr ddlm yn defnyddîo 
geiriau caledion yn erbyn dynion fel y 
Phariseaid, Herod, a Philat; na geiriau 
o dynerwch am yr Argíwydd lesu. 
Maent yn darlunio dyoddefaint a marw- 
olaeth eu Hathraw mawr yn llawer mwy 



Digitized by 



Google 



DETHOLIOir. 



283 



dîgynhwrf ac oerllyd nag y mae Plato yn 
dysgriâo oriau diweddaf ei athraw So- 
cratefl, ac nag y mae Hume yn traethu 
am ddienyddiad Charles y Cyntaf. Nid 
yw yr efengylwyr yn dweyd cymaint ag 
un gair o ganmoliaeth i'r lesu. Ac y 
mae yr ystyriaeth hon yn ein gorfodi i 
edrych ar yr ysgrifenwyr santaidd fel 
dynion yn traethu y gwiiionedd yn noeth 
fel yr oeddj mewn ysbryd rhydd oddiwrth 
deimladau o ragfarn, a chasineb, a dial- 
garwch, ar y naiU law; ac oddiwrth 
deimladau o bartîaeth pleidgar, ar y llaw 
arall. 

DABFELYDD AC YMADBODDION Y PRO- 
PHWYDI YN BIDDYNT Bü HUNAIN. 

Nid yw y ffaith fod y prophwydi yn 
Uefaru dan ysbrydoliaeth ddwyfol yn eu 
rhagfynegiadau, ddim yn ei gwneuthur 
mewn un modd yn angenrheidiol fod yr 
holl ymadroddion, trwy ba rai y datgenir 
y cyfryw ragfynegiadau, yn effaith 
yêbrydoliaeth yn yr un duU, ac i'r un 
graddau. Yr ysbrydoliaeth dan yr hon 
yr oeddynt yn geirio eu cenadwri, oedd 
yährydoíiaeth cyfarwyddyd yn unig. 

Pan rodder ehedfaen (magnet^ i gy (Fwrdd 
â dur, mae*r dur yn myned yn ehedfaenol 
(magnetic); on(î, er hyny, nid yw yn 
peidio a bod yn ddur. Wrth i'r prophwyd 
gael ei Jagneteiddio ág ysbrydoliaeth, ni 
byddai o herwydd hyny yn cael ei am- 
ddifadu p*i gynneddfau dealltwriaethol, 
na'i wybodaeth naturiol, na'i alluoedd 
dychymygol. Yr oedd ei alluoedd per- 
sonol, a'i ddarfelydd, a'i iaith, fel dyn 
neu fel bardd, yn ei feddíant yn ddigyf- 
newidiad, ond eu bod yn cydweithredu 
â'r ysbrydoliaeth. 

A chyfaddas oedd cadw i fyny nod- 
weddiad personol y prophwyd yn y pethau 
hyn, er mwyn mwy o sicrwydd ei genad- 
wri, a mwy o dderbyniad iddi gan y bobl. 
Pe llefarasai y prophwydi yn annhebyg 
iddynt eu hunain, buasai yr effaith yn an- 
naturiol, ac yn debyg i effaith swyngyf- 
aredd a magic\; 'a buasai Ue cryf i ddrwg- 
dybio rhy w hoced yn y mater. 

Felly, mae gan bob prophwyd ei 
ddullwedd ieithyddol ei hun. Mae'r 
ysgrifeniadau prophwydol yn wahanol 
i*w gilydd yn hyn, fel ysgrifeniadau 
awdwyr eraill. Mae un prophwyd yn 
rhagori mewn talentau naturiol ar 
brophwyd arall. Mae ymadroddìon un 
yn f wy diaddurn a syml, ymadroddion 
un arfül yn gryfach a mwy ehedegog. 
Mae*r nailî yn f wy rhyddieithol (prosaic), 
a'r llall yn fwy barddonol. Ac y mae 
gwahaniaeth cyffelyb rhwng ysgrifenwyr 
y Testament Newydd. Yr achos o'r 
gwahaniaeth hwn yw, fod y ddawn bro- 
phwydol yn gadael galluoedd meddyliol 



y prophwyd fel ag yr oeddynt o'r blaen, 
ac nad y w ysbrydoliaeth ddim yn newìdio 
ei dduUwedd a*i ddarfelydd naturiol, nac 
yn ei gynnysgaeddu â chynneddfau a 
gaUuoedd gwyrthiol a goruwchnaturiol. 
Nid oedd iaith a duUwedd Crist ei hun, 
efallai, ddim uwchlaw iaith luddew 
gwybodus a deallus yn mhlith y werin. 
Yn y meddylddrychau yr oedd y rhagor- 
iaeth. 

Byddai y prophwydi, fel awdwyr eraill, 
yn dewis eu ffigyrau, eu cyffelybiaethau, 
a'u henghreifftiau eglurhaol, oddiwrth yr 
amgylchiadau naturiol a Ueol (Jocal) ag 
a fyddent debycaf o wneuthurcyfiawnder 
à'u syniadau a'u meddylddrychau, ac a 
fyddent hefyd yn fwyaf hysbysol i'w 
gwrandawyr a*u darllenwyr yn eu hoes 
hwy. (Ac felly y byddai Crist ei hun 
büb amser yn gwneuthur). Ac mao'r 
ffaith hon yn peri i ni roi mwy o ymddir- 
ied iddynt, ac yn gwneuthur eu cenadwri 
yn fwy credadwy na phe buasai yn 
amgen. 

Esiampl nodedig o hyn y w y prophwyd 
Amos. Medd efe am dano ei hun, " Nid 
prophwyd oeddwn i, ac nid mab i bro- 
phwyd oeddwn i; namyn bugail oeddwn 
i, a chasglydd ffigys gwylltion: a'r Ar- 
glwydd a'm cymerodd oddiar ol y praidd," 
Amos Yii. 14, 15. Mae'n deilwng o sylw 
fod agos hoil ffigyrau a delweddau 
(images) y prophwyd hwn wedi eu cymer- 
yd (fel yr oedd yn naturiol dysgwyl) 
oddiwrth amgylchiadau bugail acamaeth- 
ydd. Mae ei iaith, drwy ei holl lyfr, yn 
cydweddu â'i alwedigaeth. Mae hyn yn 
dangos fod ysbrydoliaeth yn ei adael yn 
rhydd i ddewis ei ddüll naturiol ei hun i 
draethu meddwi yr Arglwydd wrth y 
bobl. Ac heblaw hyn, mae y cyd-daraw- 
iad hwn rhwng duUwedd ei iaith bro- 
phwydol a'i alwedigaeth fel bugail ac 
amaethydd, yn brawf cryf o ddihoced- 
rwydd ei ysgrifeniadau, ac mai efe mewn 
gwirionedd oedd awdwr y Uyfr sy'n 
myned dan ei enw ef. Mae'n wertii 
darllen y prophwyd AmoB o bwrpas i 
olrhain y cyd-darawiad hwn. 

Ond, ar yr un pryd, mae*n ddilys y 
byddai yr Ysbryd Glan yn cyfarwyddo 
ac yn gwarchod y prophwydi yn eu 
rhyddid hwn o ddewis eu hymadroddìon 
naturiol eu hunain. — Yr oedd Moses, gan 
ei fod yn wr safndrwm a thafod-drwm, 
yn anfoddlon i lefaru cenadwri Duw 
wrth frenin yr Aifft. Cyfarwyddodd 
Duw ef, gan hyny, i'w Uefaru hi wrth eî 
frawd Aaron, yr hwn oedd yn medru 
llefaru yn groew, ac i osod y geiriau yn ei 
enau ef; ac efe a ddywedodd hefyd 
wrtho: " A minnau a fyddaf gyda'th enau 
di, a chyda'i enau yntau,'* Exod. iv. 15. — 
Cymhwyswyd Esay i'w swydd trtüy bur' 
edigaeth ei wefusau, Pan welodd efe yr 



Digitized by 



Google 



284 



DETHOLION. 



Arglwydd mewn gogonUnt ^n ydeml, 
efe a ddywedodd, '* Gwae fil canys darfa 
am danai: o herwydd gwr halogedig o 
weíosau ydwyf fi." Tna ehedodd ato un 
o*r seraphiaid, ac yn ei law farworyn, a 
gymerasai efe oddiar yr allor mewn 
gefail, ac a*i rhoes i gyffwrdd ft'i enau ef, 
ac a ddywedodd, "Wele, cyffyrddodd 
hwn â*th wefasan, ac ymadawodd dy 
anwiredd, a glanhawyd dy bechod/' Esay 
Ti. 5—7. Ac yn yr adnodau nesaf mae 
yn cael ei anfon i brophwydo. — Ac, ebe 
Crist wrth ei ddysgyblion, *' Myfi a ródd- 
af i chwi enau a doethineb, yr hon nÌB 
gall eich hoU wrthwynebwyr na dy wedyd 
3'n ei herbyn na*i gwrthsefyll," Luc xxi. 
14.— Y casgliad oddiwrth yr esiamplau 
hyn yw, y byddai ysbrydoliaeth y» cjj/^ 
arwyddó'r geiriau a*r ymadroddion. 

Ond byddai y prophwydi nid yn an- 
fynych yn ysgrifenu*r geiriau eu Aunat'a, 
â pha rai y traddodasai yr Arglwydd y 
genadwri iddynt: **Daeth y gair hwn 
oddiwrth yr Arglwydd at Jeremi, gan 
ddywedyd, Cymer i ti blyg llyfr, ac 
ysgrlfena ynddo yr hoü etriau a le/erais 
i wrthyt yn erbyn Israel, ac yn erbyn 
Jndah, ac yn erbyn yr holl genedloedd. 
Yna Jeremi a alwodd Baruch fab Nerîah; 
a Baruch a ysgrifenodd o enau Jeremi 
hoU eirian yr Arglwydd, y rhai a lefarasai 
efe wrtho/* Jer. xxxyi. 2, 4. A pha bryd 
bynag y byddo prophwyd yn rhagymad- 
roddi ei genadwri, trwy ddywedyd, Fel 
hyn y dywed yr Arglwyddy neu*r cy ffelyb, 
rhaid i ni gredu y rhoes Duw iddo 
ymadroddion y brophwydoliaeth, yn gystal 
a*i «ýlwedd. 

Ond hyd yn nod yn yr aragylchiad 
hwn, nid teg fyddai tybied fod y pro- 
phwyd yn gyfyngedig yn y mater gan 
gaethiwed gwasaidd; canys nid yw y 
])eg Gorchymyn, er eu Defaru gan enau 
Dnw ei hun, ddini air yn air yr un fath 
yn £xodus ag yn Deuteronomium.^ Nid 
oetid y goiriau ond y plisgyn, yn yr hwn 
yr oedd y cnewyllyn yn gynnwysedig; 
nid oeddynt ond y blwch, yn yr hwn yr 
oedd y perl gwerthfawr yn ngbadw. — 
Ac heblaw hyny, yn mbell ar ol oesoedd 
ysgrifeniad yBeibl y daeth manylder 
llythyrenol i arferiad a bri yn yr Eglwys. 
Yr oedd y rhan hon o feirniadaeth leo- 
yddol yn anhysbys i'r prophwydi. Ac y 
raae ysgrifenwyr y Testament Newydd 
yn arfer Uawer o ryddid wrth ddyfynu 
o*r Beibl Hebraeg, ac o gyfieìthiad y 
Sepiuagint, Ac y mae y gwahanol efeng- 
ylwyr yn cofnodi damroegion a dywed- 
iadan Crist gyda pheth amrywiaeth 
ymadrodd. Ac yr ydym yn caru mwy 
ar yr ysgrythyr oblegid yr argraff hwn o 
ddynoliaeth sydd ami, ac am ei bod fel 
hyn yn Uefaru wrthym ar wedd ddynol, 
ac mewn dull o ymadroddi cyffelyb i*r 



hwn y bydd cyfaill yn eî ddefnyddio 
wrth ymddyddan â chyfaill, na phe 
buasai wedi cael ei faargraffu gyda man- 
ylder caeth, â bys Duw, mewn Uythyrenau 
o adamant ar ddalenau dur. Fel j byddai 
yr angylion yn ymddangos i*r patriarch- 
iaid mewn rhith dynol, gan f wyta ac yf ed 
gyda hwynt; ac fel y daeth Mab Duw ei 
hun i*r byd yn ddyn ac yn werînwr 
Cpeaaant), ac fel y cyfryw yn ddaros- 
tyngedìg i wendidau dibechod, ac yn 
arferyd duU gwerinaidd o lefaru; feUy y 
mae Uyfr Duw genym hefyd mewn gwisg 
ddynol, ac yn llefaru wrthym megys à 
thafod a gwefusau cyffredin o gig a 
gwaed. Ogariad serchog atom, ac er 
mwyn y byddaî godidogrwydd y gallu o 
hono Ef , ac nid o honom ni, y rhoes Duw 
i ni ei drysor, nid mewn Uestri aur, ond 
mewn üestri pridd. 



Y PBOPHWYDOLIAETHAU. 

Yn awr, os gwadwn y prophwydol- 
iaethau, yr ydym yn gwneuthur St. Paul 
a*i frodyr " yn gau dystion i Dduw; canys 
hwy a dystiasant am Ddnw, ddarfod iddo 
gyfodi Ciìst** a hyny yn ol yr yagrythyrau, 
Nis gellir gwadu y prophwydoliaethau 
heb wadu Crist ei hun, ei gyfryngdod, ei 
lawn dros becbod, ei sacramentau, ei 
Eglwys Lan Gatholig, a gwaith yr Ysbryd 
Glan; hyny yw, heb wadu*r holl efengyl, 
a*r iachawdwriacth a gynnygir i bechad- 
uriaid ynddi. A chan fod Crist ei hun 
yn cydnabod ac yn hôni y prophwydol- 
iaethau, nis gallwn eu gwadu heb ei 
wneuthur Ef, " yr hwn ni chaed twyll yn 
ei enau,*' yn gelwyddog, a chydsynio gyda*r 
luddewon, mai twyÛó'r bohl yr oeddf 
Duw fo*n gwarchod pawb rhag dywedyd 
fod Crist a*i apostolion, er mwyn sefydla 
cyfundrefn o foesoldeb yn y byd, "yn 
dy wedyd celwydd dros Dduwl ** Buasai 
cyfnndrefn foesol ar sail o*r fath, nid yn 
unig yn dwyllodrus, ond hefyd yn ddi- 
effaith ac of er ; canys y mae dyledswydd* 
au Cristionogol, nerth gweddi, bywyd 
gras, a grym duwìoldeb, yn ymddìbynu 
yn Uawn cymaint ag athrawiaethau yr 
efengyl, ar anffaeledigrwydd a dihoced 
eìrwiredd Crist a'i apostolion, yn eu hes- 
boniad a*u cymhwysiad o brophwydol- 
iaethau yr Hen Destamcnt Duw fo*B 
gwarchod pawb rhag yr " wybodaeth o 
wynt,** yr "wybodaeth a gamenwir 
felly,'* yr hon, yn llaw beirniadonach 
anaädfed yr oes» sy*n ceisio tynu ymaìth 
Grist I)uw o*r Beibl, gan adael i ni ryw 
blisgyn difywyd o fath o Grist meddyl- 
ddrychiol (ideal) yn ei le £f ; ac yn ceisio 
troi ysgrythyr y digelwyddog Ddnw, yr 
hon yw "geiriau bywyd tragwyddol,** 
yn chwedlau ac yn Fabinogion; troi yr 



Digitized by 



Google 



COFNODION mWADO]^ 



285 



Tsgrythjr, yr hon yw "bara'r plant/' 

ÿn gibau gwejgion iddynt yn eu newynl 

OV DwTFOL Obacláu. 

DEYCH YR AEBITHPA. 
{Nodion wedi eu casglu gan W, T, T.) 

Mwydwch eich pregethau yn eich 
calonau cyn eu pregethu,— jB«^o6 Felton, 

Dewiswch yn hytrach gyffwrdd â'r 
galon, na'i swyno; i ddychwelyd yn fwy 
nag i gael eich edmygu; i gael dagrau yn 
f wy nag i gael canmoliaeth. Rhoddwch 
bob peth i fyny er sicrhau iachawdwr- 
iaeth eich gwrandawyr.— Gisbert. 

Gwell ydyw i chwi adael i*r arch siglo 
yn y duli y gwel Duw yn oreu, na cheisio 
ei dal i fyny gyda dwylaw annheilwng — 
Argíwydd Bacon. 

I wasanaethu Duw sydd 1 deyrnasu.— 
Antontus. 

Nid yw o un dyben curo dyn o feddw- 
dod i sobrwydd. Mae meistr y gynnull- 
eidfa yn gosod y f wyell ar y gwraidd; ac 
yn ei gyru i'r galon.--/>r. Ówen. 

Dirgelwch llwyddiant gweinidog ydyw 
argyhoeddi yr aelodau ei fod yn eu caru, 
ac yn dweyd ac yn gwneud pob peth er 
eu lles.— ^. FuUer. 

Bydded eich bywyd yn esboniad o'ch 
pregethau. — Lamont. 

FroáyT, os achub eneidiau ydy w eich 



amcan, dangoswch hyn allan yn ogystal 
^ y^^ 7 pulpud. — Barter. 

Mae llawer o ddiffyg mewn peidio neu 
esgeuluso efrydu y galon ddynol, a chy- 
meryd trafferth digonol i gymhwyso y 
pethiau at angen y hobì.^ Sylwedydd 1828. 

Fa ymgais bynag a ymgymeraf âg ef , 
bydded i'r ymofyniad hwn ddyfod i'm 
meddwi, Beth fydd ewerth hwn genyf 
ar wely angeu? — Y Llywydd Edwarda. 

Dylai y bregeth gael ei gwneud i'r 
testun, ac nid y testun i'r bregeth.^ 
Burnet. 

Meddwl mwy wrth bregethu am gael 
dagrau ac ocheneidiau, na derbyn can- 
moliaeth.— «/er^me. 

Nid ydyw hyawdledd by wyd da byth 
yn colli— y Sylwedydd. 

Mae pallìant mewn defnyddioldeb, yn 
deìUiaw mwy o ddiffyg ysbrydoliaeth nag 
o ddiffyg gallu. — A. Futter, 

Mae yn ofidus meddwl fod cymaint o 
bregethwyr yn y mddangos yn f wy awydd- 
us i ddwyn eu gwrandawyr i synu at eu 
medr, nag i ááysgvL.^Eclectic. 

Mae yn warth i weinidog efengyl 
i dreulio ei amser raewn diogi. — MacgüL 

Wrth bregethu, nid ydym ond yn haa 
yr hâd; mae genym i ddysgwyl wrth 
Dduw i ddyfrhau.— if. Henry, 

Ydysgawdwr sy dd yn dangos Crist, sydd 
yn cyfrunu dysgeidiaeth.— W, Perhins, 



CofiioTiion iBntoaTioL 



CYFARFOD CHWABTEROL MYNWY. 

CYNNALiwrn y cyfarfod hwn yn Reho- 
both, Brynmawr, Gorph. 6 a'r 7. Y 
gynuadledd am 2 prydnawn y dydd 
cyntaf. Wedi dewis D. S. Lewis, Ysw., 
Penrhiwffranc, yn gadeirydd, dechreu- 
wyd drwy weddi gan y Parch. T. Jeff- 
reys, Penycae; ac yn absenoldeb ysgrif- 
enydd yr ündeb, dewiswyd y Parch. D. 
Hughes, B.A., Tredegar, i weithredu yn 
ei le am y tro. Penderfynwyd — 

1. Fod y cyfarfod nesaf i gael ei gynnal yn 
Monnt Zion, Newport, a*r Parch. W. A. 
Grifflths, Abersjchan, i bregethn vno arypwnp, 
" Peohod Gwreiddiol.'» 

8. Tod y gynnadledd hon yn dymuno datgan 
eu galar dwys ar cd y oenadwr ymroddgar, 
ffallnog, a Uwyddiannns, y diweddar Baroh. W. 
Jones. o Singrowlee, yn yr India Ddwyreiniol, 
yr hwn ydoedd gynt •yjx dal cyaylltiad neillduoi 
ft'r Undeb hwn, fel nn a ddechrenodd bregethu. 
ac a ordeiniwyd i'r Genadaeth, yn y dosbarth 
Cymreig o'r swydd hon. 

3. Fod llythyr cjrmeradwyol brawdol i ffael ei 
roddi gan y gvnnadledd hon i'n hanwyl frawd, 
y Parch. Dayid Jones, New Tredegar, ar ei 
fynediad i Owmbwrla, ger Abertawe. 



Yn y moddion cyhoeddus, pregethwyd 
gan y Parchn. J. Farr, Caerdydd; W. 
Williaras, Abercarn; D. Ëdwards, B)ack- 
wood, (arypwnc); E. Hughe8,Penmain; 
R. Thomas, Hanoyer; D. M. DaYÌes, 
Farteg; J. Jenkins, Pontypool; D. Dayies, 
Newlnn; J. Ëlias, Salem; T. L. Jones, 
Machen; a J. Rìchards, Abertawe. 

Dechreuwyd yr oedfaon gan y Parcbn. 
D. Hughes, Pontypool; W. Morgans, 
Bethesda; J. Ridge, Newport; a J. Powell, 
(T.C), Brynmawr. 



CYFARFOD GUWARTEROL LLETN AC 
BIPIONYDD. 

Cynnaliwyd y cy farfod uchod yn Morfa 
Nefyn, Awst 1 a'r 2. Daeth yn nghyd 
i'r gynnadledd 12 o weinidogion a phreg- 
ethwyr, a 7 o ddiaconiaid. Dechreuwyd 
trwy ddarllen rhanau o'r gwirionedd, a 
gweddîo, gan Mr. Daniel Roberts, Naza- 
reth. Darllenwyd cofnodion y çyfárfod 
blaenorol gan yr ysgrifenydd, ac arwydd* 



Digitized by 



Google 



286 



COfNODION ENWADOL. 



wyd hwynt gan y cadeirydd. Pender- 
fynwyd yn— 

1. Fod llythyr o gymeradwyaeth i'r Parch. 
W. J. Richards, Abererch, i'wanfoii oddiwrth yr 
ündeb at Undeb Gogleddol Morganwg, wedi ei 
arwyddo gan v cadeirydd a'r yBgrifenydd. 

2. Fod y çyfarfodnesaf i'w Grynnal yn Talsam. 
Yr amser i'w hysbysu ar amlen y Dtbgbdtdd. 

3. Pod y cyfarfod hwn gyda'r parodrwydd 
mwyaf yn cymeradwyo y bwriad o gael Undeb 
Gynnnlleidfaol i Gymru, ond nid v cyfiyw 
Undeb ag a ysgara ein perthynas ftg Undeb 
Cynnulleidfaol Llooírr a Chymru. 

4. Fod y Paroh. W. Ambrose, Porthmadog, a 
Mr. John Jones, Braichysaint, yn cael eu penodi 
i'n cynnrychiolî yn y gvTînadledd a fwriedir ei 
chynnal i ystyried yr acnos uchod, 

6. Gan ein bod wedi cael dolnrio ein teimladau 
yn fawr trwy ymddygìadau Mr. Edwin Jones, 
diweddar o îlehoboth, Brynmawr, Mynwy, ein 
bod yn annog holl eglwysi yr Undeb i beidio ei 
dderbyn i'w pulpudau nes y caflTont hanes mwy 
boddhaol am dano. 

Tmddyddanwyd hefyd am y prîodoldeb 
o anfon ymwelwyr at yr eglwysi, er gosod 
ger eu bronau hawliau yr Undeb ar eu 
caredigrwydd; ond ni ddaethpwyd i un- 
rbyw benderfyniad ar y roater, gan yr 
amcenid gwneud sylw pellach arno jm y 
cyfarfod nesaf. 

. Yn y gynnadledd, am 8i boreu Mawrth, 
darllenwyd y papyr ar, " Y perygl o gyd- 
ymflfurfio â'r byd," y penodasid Mr. 
WiUiam Jones, Pisgah, yn y cyfarfod 
blaenorol, iV ddarpar. Rhoddwyd cymer- 
adwyaeth wresog a chyflCredinol iddo, ac 
amlygwyd teimladau awyddus am ei 
weled yn argraífedig. 

Penderfynwýd hefyd ar i*r Parch. D. 
Jones, Capel Helyg, barotoi papyr ar y 
"Cyfleusderau sydd gan yr Eglwys i 
gynnorthwyo y Weînidogaeth er cyrhaedd 
ei hamcanion." 

Swm y casgliad ydoedd £4 .5s. 2c. Der- 
byniwyd hefyd at gasgliad Nazareth, gan 
V Parch. E. «fames, £1 ISs.; gan y Parch. 
D Jones, £9 58 ; a chan Mr. W. Roberts, 
Cricieth, £1. 

Pregethwyd yn y cyfarfod gan y 
Parchn. Davies, Nazareth; Jones, Tabor; 
Morris, Penrhyn; James, Llanaelhaiarn ; 
Evans, Penygroes; Williams, Llaniestyu ; 
a Parry, Abersoch.-— C. Jones, Ysg. 



CYPAEFOD CHWARTEROL UNDBB OOR- 
LLBWINOL SIR GABRPYRDDIN, 

A gynnalîwyd yn Bryn Iwan, ar y 9 
a*r 10 o Awst. Llywyddwyd y gyn- 
nadledd, yr hon a gynnaliwyd yn y 
prydnawn, gan y Parch. I. Williams, 
gweinidog; a dechreuwyd trwy weddi 
gan y Parch. A. Jenkins, Cana. Pender- 
fynwyd yn — 

1. Pod y cyfarfod nesaf i gael ei gynnal yn 
PoBygraig. 

8. Y Parch. I. Williaras, Treleoh, i bregethn 
ar " Esífeuluso cydíçynnulliad " 

8. Y Parch. W. M. Daries, Blaenycoed, i bar- 
otoi papyr erbyn y gynnadledd ar " Bin Uenor- 



iaeth ftíí enwad— yr hyn ydyw, a*r hyn a ddybbi 
fod." 

4. Pod y frawdoliaeth yn penderfynu, pan y 
delo y Cyfarfod Ohwarterol heibio iddynt, i 
ryddhau y fibrdd i gael dwy gynnadledd — y 
naiU i weinidogion ac eraiU i ymdrin ft materìon 
ameylohiadol; a*r Uall yn gjmnuUoidfaol, i 
ymddyddan ar bynciau crefyddol, a helyntion 
jrsbrydol yr eglwysi. 

6 Fod y Parch. J. Jerris, Penygraig, a'r 
Parch J. Lewia, HenUan, i gael eu hanfon fel 
cenadau i gynnrychioh goîygiadau y Oyfandeb, 
yn y gynnadledd gyflfredinol a fwriedir ei chyn- 
nal er ystyrìed y prìodoldeb o iTarfio Undeb 
OynnuUeidfaol Cymreig. 

Ymddyddanwyd ar gyflwr ein Uenor- 
iaeth Gymreig fel enwad. Cyfaddefid ei 
diffygion. Awgrymwyd mesurau i*w 
diwygio. Daeth y Dtsoedtdd a*p Di- 
wygiwr dan sylw. Tr oedd yno wahanol 
olygiadau ar y pwnc; ond cydanir yn un 
peth. fod galwad uchel am gael diwygiad 
ynddi. Yr oedd y brodyr yn ymddangos 
yn deimladwy o*r diffygion, ac yn 
awyddus iawn i weled diwygiad. 

Ymddyddanwyd ar y priodoldeb o 
sefydlu ündeb Cynnulleid&ol Cymreig. 
Ni ddarfu i un o'r brodyp amlygu ei hun 
yn bleidiol i sefydliad o'r fath« Ym- 
ddangosai y teimlad yn wrthwynebol iddo. 
Awgrymwyd y priodoldeb o gael Cymanfiü 
Gyffredinol, yn syml o ran ei chyfan- 
Boddiad, a'i dyben yn eglur a phenodol. 
Yr oedd gwahanol olygiadau yn nghylch 
y Gymanfa dair-siroI--rhai drós ei chyn- 
nal, eraill dros gael cymanfa sirol. Am- 
lygwyd dymuDÌad gwresog dros gael 
cynnadleddau y Cymanfaoedd a'r Cyfar- 
fodydd Chwarterol yn f wy dyddorgar a 
defosiynol. Gorphenwyd y gynnadledd 
trwy weddi gan Proffeswp Morgan. 

Y Cyfarfodydd Cyhoeddus, 
Am 6, dechreuwyd trwy weddi gan Mr. 

ÈTans, Philadelphìa; a phregethodd Mp. 

Thomas, Soar; a Mr. JerTÌs, Penygraig. 

Am 9, dranoeth, dechreuwyd gan Mr. 

Thomas, Whitland; a phregethodd Mr. 

DaTÌes, Peniel; Proffeswr Morgan, yn 

Saesonaeg; a Lewis, Henllan. Am 2, 

gweddîodd Mr. JerTÌs, Penygraig; a 

phregethodd Mr. Rogers, Pantteg; a Mr. 

Lewis, Solfa. Am 6, gweddîodd Mr. 

Jones, Pfynnonbedr; a phregethodd Mr. 

DaTÌes, Ilen Gapel, Llanybri; Mr. Wil- 

liams, Llanybri; a Mr. JenkÌDB, Cana. 
Caf wyd cyfarfodydd da, a dangoswyd 

caredigrwydd mawr gan yr eglwys a*p 

gymydogaeth.— J. Lewib. 

CYMANPA MYNWY. 

Cynnaliwyd y Gymanfa hon yn Han- 
OTCP, ar y dyddîau Mercher a lau, Awbt 
8 a'r 4. Y gynnadledd am 1 1 o'r gloch y 
dydd cyntaf. Wedi dewis y Parch. R. 
Thomas, gweinidog y Ile, yn gadeirydd; 
ac i'p Parch. D. C. Jones, Abergwili, 
ddechreu drwy weddi, cydunwyd— 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



287 



1. Fod amgylehiÄdau y Gymanfa, a lle ci 
cbyniialiad y flwyddyn ddyfodol, i ddyfod dan 
Bylw yn y Cyfarfod Chwarterol nesaf 

2. Ein bod yn datgan ein gofid dwyaaf wrth 
weled y drelgampau (athleiic sports) a gyfodir y 
âyddiaa hyn, yn cael cefnogaeth mewn llawer 
ardal, ac yn taer ddymuno ar yr eglwysi Befyll 
yn eu herbyn. 

3. Ein bod yn taer gymhell yr eglwysi i gofio 
am Gymdeithas y Gweddwon a'r amddifaid, a 
gwneud casgliad at y Gymdeithas hdno, a'i 
anfon i'r Parch. L. £van8, Newi^ort. 

Cynnaliwyd y moddion cyhoeddus y 
dydd cyntaf yn y capel, ac ar y maes yr 
ail ddydd. Pregethwyd, yn Saesonaeg, 
gan y Parchn. H. 0!iver, B.A., Newport; 
T. Jeffreys, Penycae; W. P. Dayies, 
Rhymney; D. Thomas, Blaenafon; T. 
James, Bristol; J. Jenkins, Pontypool; a 
W. A. Griffiths, Abersychan. Yn Gym- 
raeg, gan y Parchn. J. Thoŵaa, Wern; 
E. Hughes, PenraaÌD; R Parry, Yictoria; 
D. C. Jones, Abergwili ; E. C. Jenlcins, 
Rhymney; R. Hughes, Cendl; a T. L. 
Jones, Machen. 

Gweddîwyd yn Saesonaeg gan y Parchn. 
D. Edwards, Blackwood; S. Smith, Aber- 
gavenny; D. Eìwards, Newportj H. 
Daniel, Cefnycrib; a D. M. DaTÌes, 
Earteg. Yn Gymraeg, gan y Parchn. D. 
Edwards, Pontygof; G. Owens, Trefll; 
T. George, Llaneurwg; W. Morgnns, 
Brynmawr; ac R. Hughcs, PontypooL 



MARWOLAETH MR. WILLIAM REES, 
CINOINNATI, O. 

Gorphenaf 1, yn nhỳ ei ferch a'i fab- 
yu-nghyfraith, Mr. a Mrs. James Griffith, 
bu farw yr hen Gristion tawel a hediJych- 
lon WiUiam Rees, yn yr oedran teg o 87 
Dilwydd. Claddwyd ef Gorph. 8, yn 
nghladdfa y teulu, yn Spring Grove 
Cemeterj^ Gweinyddwyd yn y tỳ, cyn 
cychwyn i'r gladdfa, gan y Parch. R. R. 
Williams, gweiuidog yr Eglwys Annibyn- 
ol Gymreig yn y ddinas hon, o ba un yr 
oedd yr ymadawedig, W. Rees, yn aelo*!, 
yn cael ei gynnorthwyo gan y Parch. B. 
W. Chidl.iw. Ar ol cael anerchiadau 
difrifol gan y ddau weinidog uchod, 
cymhwj s i'r amgylchiad, aed yn oryra- 
daith niewn ccrbydau tua'r gladdfa. Ar 
làa y bedd, anerchwyd y dorf gan y 
Parcli. B. W. Chidlaw. Yn yr hwyr, 
traddododd y Parch. R. R. WiUiams 
bregeth angladdol iddo, oddiwrth Job v. 
26: " Ti a ddeui mewn henaint i'r bedd, fel 
y cyfyd ysgafn o ŷd yn ei amser." Yr 
oedd yn anhawdd dewis testun mwy 
hapus, ac yn f wy cyfaddas i*r ymadaw- 
edig. Cafwyd sylwadau gwir ddifrifol 
ar werth crefydd, yr hyn oedd crefydd 
yn ei wneud ar ei pherchenog, tuag at 
estyn yr oea, melysu yr oes, cadw ac 
amddiffyn dyn oddiwrth bethau ag oedd 
a thuedd uniongyrchol at fyrhau a 



chwerwi yr oes. Gobeithio na bydd î'r 
bregeth werthfawr hon gael ei gollwng 
dros gof. nid yn unig gan bertbynasaa 
yr ymadawedig, ond gan bawb a'i gwran- 
dawodd. Y mae bywyd i bawb yr un 
mor werthfawr, ac y mae marw i bob un 
o honom yr un mor bwysig a sicr. 

Ganwyd yr ymadawedig yn Dolfriog, 
Carno, swydd Drefaldwyn, yn y flwyddyn 
1783. Tua'r adeg y prlododd, ymsefydl- 
odd yn Llanbrynmair. Bu yn aelod 
ífyddlon yn yr Hen Gapel, dan weinidog- 
aeth y diweddar John Roberts, yn 
nghyda*i ddau fab, S. R. a J. R. Ad- 
roddai gyda blas lawer o bregethau ac 
ymadroddion yr hen Roberts. Gallwn 
sylwi yn y fan hon ei fod fel cofiadur yn 
un o'r rhai penaf a welsom ac a glywsom 
erioed— nid rhy w ddarn goflo, ond byddai 
gartref wrth son am ddygwyddiadau 
hanner cant a thriugain mlynedd yn ol. 
Er ei fod yn 87 mlwydd oed, byddai yn 
siarad am yr hen dadau, Richard Tibbot 
. a John Roberts, gan adrodd eu pregethau, 
nes gwneud i chwi deimlo eu presenoldeb 
yn eich gwydd. Nid wyf yn gwybod am 
farwolaeth ei anwyl briod, ond iddi farw 
amry w flynyddau cyn ei ymfudiad ef i'r 
America. 

Ymfttdodd ef a'i ferch ienangaf, Mary, 
i'r wlad hon yn yflwyddyn 1855, gan fod 
iddo amryw blant yma mewn amgylch- 
iadau cysurus, sef Mrs. James Griffith 
yn y ddinas hon, Mrs. David Rees, a Mrs. 
Cadwalader Jones, Allen Co. Mab iddo 
ef hefyd ydyw Samuel Rees, Ysw., Cyf- 
reithiwr, DodgeviIIe, Wis. 

Gwnai ei gartref gyda'i ferch Jane yn 
y ddinas hon. Byddai yn arferol yn 
ystod miaoedd yr haf o ymweled â'i ddwy 
ferch yn Allen Co. bob blwyddyn, yr 
hyn oedd yn adnewyddiad i'w natur, hyd 
eleni, pan y goddiweddwyd ef gan nych- 
dod a methiant. Derbyniodd bob cared- 
igrwydd oddiar law ci berthynasau yn 
ystod ei gystudd— dywedai yn aml y 
byddai yn cael pob peth a allai cyfoeth 
ei estyn iddo. Bu farw fel y bu fy w, yn 
berífaith dawel a digyífro. "Ni frysia yr 
hwn a gredo." Yr oedd ei farn a'i fater 
wedi ei wneud yn d<ia— gwyddai i bwy y 
credodd— yr oedd fel yn dysgwyl am awr 
ei ymddattodiad. Yr oedd pethau y byd 
hwn yn hoUol ddisylw ganddo. Gadaw- 
odd dystiolaeth sicr fod marw yn elw 
iddo. Hunodd yn dawel hyd ganiad yr 
udgorn y dydd hwnw, pryd y gwisgir ei 
Iygradwy mewn anllygredigaeth. Hedd- 
wch fyddo i'w anwyl Iwch, ac na ddeued 
dim i aflonyddu ** mtn fechan ei fedd." 
Ymdaweled ei blant yn y wlad hon, yn 
gystal a'i fab a'i berthynasau yn yr hen 
wlad, yn y gobaith o'i ail gyfarfod etto 
mewn gwlad Ile nad oes neb yn heneiddio 
ac yn marw. Bydded i'r Duw ag y crçd- 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWAHUtM 



odd ef ynddo, ac yr ymorphwytodd ei 
enaid arno, íod yn Ddnw iddynt hwy a*a 
hâd byth. 

JoHN D. Jbbyis. 



MB. EDWABD BOOEBS, LLANDEGLA. 

Ar ol oddeutu saith mis o gystadd 
trwm, hunodd ein hen gy faill Edward 
Bogers yn yr angeu, dydd Mercher, 
Gorphenaf 13, 1870, yn 71 mlwydd oed. 
Ymgasglodd tyrfa luosog prydnawn y 
dydd Llun canlynol, i hebrwng ei wedd- 
illîon marwol i dŷ ei hir gartref, yn myn- 
went Pisga, addoldy yr Annibynwyr, yn 
mha le y bu yn aelod ffyddlon a dysglaer 
flynyddau lawer. Y Sabbath canlynol, 
traddododd y Farch. Samuel Eyans, 
gweinidog y Ue, ei bregeth angladdol, 
oddiar Job y. 26. 

Ein hen gyfaill ydoedd " Yr hen wr 
dan y screw yn Llandegla," i ba un y 
cyfansoddodd Penrhyn Fardd, Wern, y 
ddau englyn canlynol, y rhai a ymddang- 
osasant yn y Tyst Cymreig^ am Chwefror 
26, 1869:— 

" Yr henwr oywir hynod—o afael 
Ei ofid a'i drallod, 
O Landegla'n faan a fo— drwy'r llen, 
Yn wr llawen o grafangaa'r Uewod. 

"Yn ddedwydd drwy*i flPÿdd fe gaiff o— y nef 
I'w mwynhau *r ol conoro; 
Lle erys mwy-gaU hèrio— y giwaid 
I roi ei enaid dan y wrew yno." 

£r 1 angeu ei gael o ran ei gorff dan ei 
droed, mi welaf foreu yn gorwedd ar 
fynwes tragwyddoldeb yn y dyfodiant, 
pm fydd augeu wedi ei rwymo,— pan 
fydd lesu yn eistedd ar balmant o oleuni, 
nes y bydd heuliau y ffurfafen yn gwelwi 
gan ei ogoniant ef ; a bydd o*i amgylch 
03gorddlu o angylion yn eu gwisgoedd 
gwynion, yn barod i weinyddu yn cl 
ewyllys y Brenin. Y pryd hwnw y 
dywed lesu, "Adgyfodwch, feirwon; 
deuwch, fendigedigion fy Nhad, y mae y 
deyrnas yn barod, etifeddwch hi." Dyna 
pryd y caiff Edward Rogers ei draed ar 
lenyrch ei fedd, yn unedig gorff ac enaid 
gyda'u gilydd, ac yn addas fod i ddal 
tragwyddol bwys gogoniant. Heddwch 
i*w Iwch, hyd y boreu y bydd — 

"Swn yn ngwlad y crdraddoldeb, 

Si yn mrcrr Uonyddwch prudd; 
Teymas angau mewn prysurdeb, 

Yr oesawl nos yn torî'n dd^rdd; 
Asgwm at ei asgwm gyrcha, 

IJwch at Iwch a dyra 'n nghyd; 
HoU farwohon byd yn dyrfa, 

Fy w ar foreu'r fam i gyd." 

Bydded nodded ac amddiffyniad Barn- 
wr y gweddwon, a Thad yr amddifaid, 
ar ei deulu hofl; a dyged hwy a'r perth- 
ynasau oU drwy ei ras i wlad sydd well i 
fy w.— T. D. JoNBS, Pont'y-styllod, 



PWYLLOOR Y "DYSOBDYDD.'^ 

Cynnaliwyd Pwyllgor blynyddol y 
Dtbgbdtdd, gohiriedig o Fangor, yn 
NolgelUu, Awst 30, 1870. Y Parch, W. 
Ambrose yn y gadair. Fasiwyd amry w 
benderfyniadau gyda golwg ar ddygîad y 
cyhoeddiad yn mlaen rhagllaw; a phleîd- 
leisiwyd swm o arian rhwng nifer o hen 
bregethwyr a gweinidogion oedranus. 
Ceir y manylion etto yn nglŷn âg 
anerchiad y Golygwyr. 



AMERIC A. 



CYMANFA OYNNÜLLEIDFAOL WL3C0NSIN. 

Cynnaliwyd y Gymanfa eleni yn Osh- 
kosh, Rosendale, a Cambria. Traddodwyd 
wyth o bregethau yn mhob Ue, a chyn- 
naliwyd y gynoadledd yn Rosendale a 
Cambria. Parhaodd yr wyl o hwyr 
ddydd Sadwrn, Melu 4, hyd hwyr yr 1 1 ; 
ac ar gais Eglwys Cambria, arosodd 
pedwar o'r brodyr yno i bregethu y Sab- 
bath canlynol. 

Organeiddiwyd y gynnadledd trwy 
ddewis y Parch. G. Jones, Cambria, yn 
Uywydd; a W. Watkins, Racine, yn 
ysgrifenydd dros y flwyddyn. Dewìswyd 
hefyd bwyllgor trefniadol, a phwyllgor 
ar bonderfyniadau. Maddeued y cyf- 
eillion i mi am beidio eu henwi, oblegid 
nis cefais hwynt yn brydlon. 

Derbyniwyd yn aelodau o*r Gymanfa 
y Parchn. D. Jones, Cambria; J. T. 
Lewis, Öshko8h; a W. D. WilliamSy 
BraceTÌIIe, III. Hefyd, derbyniwyd Eg- 
Iwys BraceTÌlIe i'r Undeb. 

Y pwnc fu dan sylw yn Rosendale 
oedd, "Y moddion mwyaf effeithiol i 
ennill y bobl ieuainc i ddeall ac i y msercha 
yn ysbrydolrwydd crefydd." 

Y pwnc yn Cambria oedd, " Undeb y 
Saint." Traddodwyd anercbiadau byr- 
ion ac i'r pwrpas ar y ddau fatér uchod, 
ac y mae genym le i gredu y bydd i'r 
ymddyddanion rhydd, brawdol, a chynhes 
gaf wyd, ddwyn ffrwyth rhagllaw. Pen- 
derfynwyd— 

1. Y Gymanfa nesaf yn Racine, Mil- 
waukee, a Pike GroTe. 

2. Ein bod yn cefnogi y symudiad o 
wneud tysteb i Dr. ETerett, ac yn annog 
yr eglwysi y cyfleusdra cyntaf a gânt i 
ymdrechu o blaid hyn, gan fod y gwrth- 
ddrych yn wir deilwng, ac yn haeddn 
gwneuthur o honom hyn iddo. 

8. Ein bod yn llawenhau wrth gael ar 
ddeall fod y brodyr enwog y Farchn. M. 
D. Jones, Bala, a Dr. Jones, Mostyn, yn 
ymweled ftg America yr haf hwn. 



Digitized by 



Google 



COFNODION BNWADOL. 



4. Ein bod yn dynrano datgan ein 
teîmlad a'n goâd o herwydd marwolaeth 
ein hanwyl frawd yn y weinidogaeth, y 
diweddar Barch. B. F. Edwards (Bisiart 
Ddn), o Bosendale, yn cydnabod llaw 
Duw yn yr oruchwyliaeth, ac yn awyddus 
am weled cofgolofn wedi ei chodi ar ei 
fedd. 

5. Ein bod yn cynnal cyfarfod pregethu 
hanner-hlyn^féd^lt yn ol cylch y Gymanfa, 
a bod yr eglwysi lle ei cynnelir, i nodi yr 
amser, galw drwy lythyrau cyfrinachol 
weinidogion Tw gynnal, a dwyn eu treul- 
ian; ac ar gais y brodyr o Emmett, 
Watertown, ac Ixonia, bydd y cyfarfod 
yno am y tro cyntaf. 

6. Fod y gynnadledd yn cynnyg i 
ystyriaeth yr eglwysi y priodoldeb o gael 
un bregeth yn Ue dwy yn mhob cyfarfod 
yn y Gymanfa; ac y byddai yn ddymunoi 
cael mwy o amser i ymdrin ar faterion 
moesol ac ysbrydol mewn ffordd gyffred- 
inol. 

7. Fod Eglwys Neenah, o herwydd ei 
hamddifadrwydd o weinidogaeth sefydl- 
og, yn taer ddymuno am i bedwar o 
weinidogion i ymweled â hwy yn ystod y 
flwyddyn ddyfodol, un bob chwarter, ac 
yn addaw talu eu treuliau. Penodwyd J. 
Cadwaladr, Milwaukce; W. Watkin8, 
Bdcîne; a D. Jones, a G. Jones, Cambria. 

8. Yn gymaìnt a bod amryw eglwysi 
gweiniaid yn y Dalaeth yn amddifaid, 
&c., ein bod yn taer ddymuno ar y gwcin- 
idógion agosaf atynt i ymweled â hwy; 
ac y bydd i'r eglwysi fod mor hynaws a 
chaniatáu i'w gweinidogion i wneuthur 
hyny. 

9. Ein bod yn mawr lawenhau wrth 
gael ar ddeall fod yr eglwys yn Bacine 
yn ymgymeryd â'r gwaith o godi capel da 
1 gostio tuag 8,000 o ddoleri, ac yn addaw 
dangos pob parodrwydd i*w cynnorthwyo 
08 bydd eu gweinidog yn cymeryd taith 
i gasgla trwy'r Dalaeth. 

Yna gwrandawyd ar report B. T. Mor- 
gans, Oshkosh, Trysorydd yr American 
Misaionary Association i*n henwad yn y 
Dalaeth, yr hon sydd fel y canlyn: — 

Danf onwyd i'r Gymdeithas o Oshfcosh |^31,75 

Dros Ixoma 5,25 

„ Bacine 6,76 

,. PikeGrove 2,27 

Oyfanswm $46,03 

Y mae yr uchod yn dangos fod yr 
ysbryd cenadol ar gynnydd yn ein plith. 
Ydiwanegu a wnelo. 

Yr oedd yn bresenol, ac yn cymeryd 
rhan yn ngwaith y Gymanfa, y Parchn. 
D. Jones, a G. Jones, Cambria; J. T. 
LewÌB, Oshkosh; J. Caídwaladr, Milwau- 
kee; H. Parry,Bangor; E. Owens, Bidge- 
way; J. D. Davi8, Dodgeville; Mr. W. 



D. WiUiams, Braceville, HL; a'r ysgrifen- 
ydd. Yr oedd yn ofldus genym ddeall 
fod y Parch. J. Price Jones, Spring 
Green, yn cael ei flino gan ddolur Ilygaid, 
yr hyn beth sydd wedi ei wneud yn agos 
yn ddall, a thrwy hyny methodd a deall 
amser y Gymanfa. Ein gobaith yw, y 
gwna y dwfr Ilygaid gafodd Mr. Jones 
gan Mrs. Prichard o'r ardal hon les iddo. 

Cawsom Gymanfa dda yn mhob ystyr, 
lleocdd cyfleus i bregethu a gwrando, 
tywydd hyfryd, sirioldeb a Uettygarwch 
hyd ddigon i bawb yn mhob Ile, a gwénau 
yr Arglwydd i fesur helaeth ar y moddion 
o"r dechreu i*r diwedd. 

Gair etto am y Parch. D. Jones, Cam- 
bria, Wis.— Dr. Everett,— Yr oedd yn 
ofldus genym mewn rhy w ystyr weled yn 
y Drych yr wythnos ddiweddaf, hysbysiad 
fod y Parch. D. Jones, Cambria, diwedd- 
ar o*r hen wlad, wedi ateb galwad y 
brodyr yn Gomer, Ohio; nid am fod 
genym ddim yn erbyn y bobl dda sydd 
yn Gomer, na dim dros y cyfcillion yn 
Cambria. Ond y mae'r syniad o ddwyn 
oddiarnom o*n plith, a hyny mor ddisym- 
wth, un o'r dynion goreu a groesodd y 
Werydd erioed fel pregethwr, ac fel dyn 
a gerid gan bawb a*i hadwaenai, yn peri 
i ni deimlad dwys. 

Y mae yn Gomer, fel yr ydymyn deali. 
faes eang iawn; ac y mae yn galw ari 
ddyn galluog a Ilafurus. Yr hyn fyod 
yn golled fawr i Cambria a'r Dalaeth 
hon yn gyffredinol, fydd yn ennill mawr 
i Go'mer ac i Dalaeth Ohio. 

W. Watrins, Racine, Wis» 



CYFABFOD GHWABTEBOL DBEBFIBLD. 

Cynnaliwyd y cyfarfod uchod ar y 
dyddiau Mercher a lau, Meh. 22 a'r 28. 
Dechreuwyd y gynnadledd trwy ddarllen 
a gweddîo. Ar ol anerchiad byr gan y 
llywydd, John B. Griffiths, a galw enwau 
y cynnrychiolwyr, siaradwyd cryn lawer 
am dysteb yr hybarch Dr. Everett, ym- 
rwymwyd i weithredu yn ddioed gyda 
golwg arni, a thystiolaethwyd fod amryw 
o bersonau ac eglwysi eîsoes yn gweithio 
yn egnîol. Yna penderfynwyd — 

1. Fod y Parch. John Owens, Water- 
ville, yn cael ei dderbyn yn galonog i'r 
ündeb. 

2. Fod y Parch. Edward Davies i 
ddarllen papyr yn y gynnadledd nesaf ar 
yr hyn y mae y Beibl yn ddysgu mewn 
perthynas i hawl merched i bregethu neu 
areithio yn gyhoeddus. 

3. Ein bod yn calonog roesawu y 
brodyr dyeithr o Gymru, y Parch. M. D. 
Jones, Bala, a Dr. Pan Jones, Mostyn, ac 
yn hyderu y bydd eu hymweliad o f endith 
fawr i ni a hwythau. 



Digitized by 



Google 



290 



CX>FliODION IMWADOIi. 



4. Ein bod yn llawenhau i glywed fod 
EglwyB Tork Mills yn myned i adoewyddu 
ea capel, ac yn byderus y gwna eglwysi 
cymydogaetbol eu cynnorthwyo pan 
ofyoir ganddynt. 

5. Fod un cyfarfod o*r Gymanfa i gael 
ei gynnal yn gyfeillach gyf&edinol. 

6. Fod y Oymanfa nesaf bertbynol i 
Gyonulleidfaoiwyr Ëfrog Newydd, i gael 
ei chynnal yn y lleoedd canlynol:— Steu- 
ben, 26 a'r 27 o Fedi; Bethel, -27 a'r 28; 
Rome, 29 a*r 30; Madison, Wateryille, a 
Piainfleid» yr wythnos ganlynol i hyny. 

Y brodyr a gymerasant ran yn ngwaith 
cyhoeddus y cyfarfod oeddynt, Williams, 
Phiinfleld; Owens, WaterYÌUe; John R. 
Griffitbs, Floyd; Príchard, Bome; James 
Griffiths, Trenton ; Hhys Gwesyn Jooes, 
Utica; Sem Phillips, Steuben; Morris 
Boberts, Bemsen; Mr. O. Picton Jones; 
a Dr. Pan Jones. 

Sbm Phillips, Ysg. 



CrrABFOD CROBSAWOL YN UTICA. 

Nos Fawrth, Gorph. 5, cynnaliwyd 
cyfarfod yn Utica er croesawu y bro lyr 
o Gymru, sef y Parchn. M. D. Jones, 
Bala, a l)r. E. Pan Jones, MostyU) y rhai 
ydynt wedi dyfod yma i ofyn ewylíys da 
eu cydgenedl mewn casgliad tuag at 
adeiladu Colegdy newydd i*r Annibynwyr 
yn y Baia. Daeth cynnulleidfa dda yn 
nghyd, ac yr oedd brodyr yn y weinidog- 
aeth o wahanol ardaloedd cymydogafthol 
yn bresenol. Dechreuwyd y cyfarfod 
trwy ddarllen yr ysgrythyrau a gweddio 
gan y Parch. M. Boberts, Bemsen. 

Dewiswyd y Parch. B. Everett, D.D., 
Bemsen, yn gadeirydd y cyfarfod, a*r 
Parch. E. Davies, Waterville, yn ysgrif- 
enydd. 

Gwnaed ycbydig sylwadau agoriadol 
gan y cadeirydd er amlygu dyben y cyf- 
arfod. Yna cynnygiwyd a phasiwyd yn 
unfrydol y penderfyniadau canlynol: — 

1. Ein bod yn llawenychu wrth gael 
ymwelìadau brodyr o Gymru, gan gredu 
fod tuedd yn hyn i adeiladu ac adfy wio 
yr eglwysi, yn gystal a pharhau yr undeb 
sydd mor hanfodol rhwng y ddwy wlad. 

2. Yn wyneb fod Uàwer eisoes o fyfyr- 
wyr y Bala yn yr Unol Daleithiau, a 
phob arwyddion y bydd eisieu ychwaneg 
yn y blynyddoedd dyfodol, yr ydym yn 
credu y gwna yr eglwysi gy nnorthwyo y 
ddau Jones yn eu hamcan presenol. 

3. Fod Eglwysi Cymru wedi bod yn 
ddedwydd iawn yn eu cynnrychiolwyr y 
tro hwn; a bod yn bwysig iawn iEglwysi 
Amerlca hyrwyddo eu hamcan er eu 
mwyn eu hunaìn; oblegid po oreu y 
byddoy weinidogaeth yn Nghymru, goreu 
oil fydd yr aelodau a ddeuant yma. 



Anerchwyd y gynouHeîdfa ar j gwa- 
hanol benderfyniadau gan y Parcho. 
James Griffiths, Utiea; S. PhilUps, Sten- 
ben; T. Hughes, (T.W.), Utica; M. 
Boberts, Bemsen ; E. Davies, Wateryille; 
B. G. Jones, Utica; a W. D. Williams, 
Deerfield. Yr oeddynt oU yn cydnabod 
y rhesymoldeb o fod yr Eglwysi Cynnull- 
eidfaol Cymreig yn y wlad hon yn cyn- 
northwyo yn yr ■mcan^wysìg. Yna 
caf wyd anerchiadau cynhlp|fBn y brodyr 
o Gymru, a therfynwyd y cyfarfod. 

Dechreuodd y brodyr yn ddioed ar en 
gwaith gyda rhagolygon Ued addawol, fel 
y deallwn, am Iwyddiant. 

Talant ymweliad yn mlaenaf â thalaetb 
Pennsylvania. Diau mai y ffordd orea 
fydd iddynt drefnu eu cyhoeddiadau fei 
yr ant yn mlaen. Ymddiriedant yn 
nghyfarwyddyd a ebynnorthwy brodyr 
yn y weinidogaeth yn neiUduol yn y 
gwahanol fanau. Gobeithiwn na siomir 
hwynt yn hyn. Anwyl frodyr yn y 
weinidogaeth, ac Eglwysi Cynnulleîdfaol, 
gadewch i ni roddi derbyniad cynhes a 
chroesawus iddynt, teilwng o'r brodyr 
parchus eu hunain, teilwng o*r achos 
pwysig a gynnrychîolant, a theilwngo 
honom ein hunaia, a'r egwyddorion haei- 
frydig a broffeswn. 

Gallwn sirioli meddyliau y brodyr, 
gallwn gynnorthwyo mewn achos pwysig, 
a gallwn felly hefyd feithrin undeb a 
charìad, heb wneud unrbyw niwaid i ni 
ein hunain, nac i amgylchiadau ein 
hachosion cartrefol. 

£. Datibs, Y*g. 



LLYTHYRAU OYMEBADWYAETH Y PABCH. 
J. WILLIAMS, MABNTWÄOa, G. C. 

Cymanfa Meirion yn Nolgeliau, Mat 25 
oV 26, 1870. 

Yu wyneb fod y brawd, y Parch. J. 
Williams, Maentwrog, yn ymfudo i'r 
America, ein bod fel cynnadledd o wein- 
idogion a diaconaid y sir, yn dwyn ein 
tystiolaeth fwyaf cymeradwyol iddo. 
Yr ydym wedi ei gael bob amser yn 
Gristion dysglaer, uchel ei gymeradwy- 
aeth fel pregethwr, yn weinidog ffyddlon, 
ac yn anwyl iawn fel brawd yn y wein- 
idogaetb; ac fel y cyfryw yr ydym yn ei 
gymeradwyo yn y modd cynhesaf fr 
frawdoliaeth Annibynol yn America. 
E. Davies, Trawsfynydd, Cadeirydd. 
J. JoNES, Barmouth, Ysgrifenydd, 

Arwyddwyd hefyd gan hoU weinidog- 
ion y sir, ond barnwn fod cyhoeddi yr 
uchod yn ddigon. Wele hefyd anerchiad 
a gyflwynwyd iddo dros yr eglwysi, gan 
Mr. Owen Jones, un o ddiaconiaid Gilgal, 
yn nghyfaifod ei ymadawiad. 



Digitized by 



Google 



COFNOOION ENWADOL. 



291 



ANERCIIIAl) 

Cí^wynedig i*r Parch. J, WiUiam^y Maen- 
twrogy ar ei ÿmadawiad i'r America. 

Anwyl a Pharchedig <S[yr, — Yr wyf yn 
teimlo yn hollol aDDigonoI i'r cyfrifoldeb 
ag sydd yn Dglŷn â'r anrhydedd hwn a 
osodwyd arnaf gan Eglwysi Gilgal ac 
ütica, ar yr achlysur preseool. Yn wyDcb 
diffyg galèfl^c nid diffyg ewyllys, nid 
oes genyf oi^Bttdaflu ar eich hynawsedd 
chwi a hwjwMf gan erfyn eìch cydym- 
deimlad» 

Gyda chalon drom, a theimladau 
cymysg lawer, y cyflwynwu i chwi yr 
anerch hoo,- ar eich ymadawiad o*n plith. 
Ni feiddiwn nodweddu yr achlysur aydd 
ya galw am dani, rhag i ni yn ein han- 
wybodaeth o'r hyn sydd oreu er eich Ues 
chwî a ninnau, a gogoniant Pen yr 
eglwys, ei gamenwi. Sicrhawo, pa fodd 
bynag, y buasai yn dda ìawn genym ni 
fel dwy eglwys pe na chly wsem erioed air 
o son am dano. Yr oedd yr anwyldeb a 
fodolai rhyngom ni â chwi, wedi peri i oi 
obeithio y cyd-drigech ä ni amser hir; ac 
y mae fod y gobaith hwnw heddyw wedi ei 
siomi, yn peri fod ein tristwch yn f wy, 
Ond gan mai eÌD gadael a fynwch, oii 
gallwn oddef i'r cyfleusdra hwn fyned o'n 
dwylaw, heb roddi i chwi ry w ddatganiad 
ffafriol a sylweddol o'n teimlad cynhes 
taag atoch, a'n dymuniadau goreu ar eich 
rhan. Gwnawn hyny yn yr iaith a'r dull 
Bydd at ein galwad, gan obeithio y madd- 
eawch i ni bob diífyg yn hyn o beth. 

Tieuliasoch bedair blynedd yn eín 
plith fel gweinî og yr efengyl, i'n dysgu 
a'n llywodraethu yn yr Arglwydd, yn 
iawngyfranu gair y gwirionedd, a gwydd- 
om y cyd-dystiwch â ni na fu gweinidog 
a dwy eglwys erioed yn f wy yn mynwes 
eu gilydd nag y buoch chwi a'r eglwysi 
yn Gilgal ac Utica, Maentwrog, yr hoU 
amser hyny; ac y mae fod y fath uodeb 
ac anwyldeb rhyngom, yn peri, o aogen- 
rheidrwydd, fod yr ymwah;.uiad hwn yn 
fwy anhawdd ei oddef. Yn wir, tybiwn, 
ac nid Iieb seiliau cryfion hefyd, fod y 
serch a'r anwyldeb hwn rhyngom â chwi 
wedi dechreu gwreiddio pan oeddych yn 
Athrofa y Bíila. Ac o bob peth pwysig 
yn ei gysylltiad á llwyddiant yr efengyl, 
credwyf nad oes dim yn fwy pwysig ac 
angenrheidiol tuag at hyny, na bod undeb 
a chydweithreditd yn bodoli rhwng yr 
eglwys a'r gweînidog; ac felly y bu hi 
yma yn ystod eich gweinidogaeth chwi. 

Wrth feddwl am hyn, y mae yn gweddu 
i ni yn mlaen pob dim i ddiolch Ilawer i 
Ben yr eglwys am y fendith a'r rhodd 
werthfawr hon, ac am ei amddiffyn dros- 
och diwi a ninnau yn ystod yr amser y 
buom mewn undeb â'n gilydd; ac yn 
nesaf at hyny, yr ydym gy da'r hyf ry dwch 



a'r parodrwydd mwyaf yn cydnabod ein 
dyled a'n rhwymau hefyd i chwi am dch 
gwasanaeth gwerthfawr yn ein mysg. 
Cawsom chwi yn Gristion o gymeriad 
difrycheulyd, yn bregethwr o alluoedd 
uchei, yn weinidog ffyddlon a gofalus, yn 
gyfaill cywir a dihoced, yn gymydog 
hynawB a dirodres, — yn mhob peth, mewn 
gair, yn " wr wrth fodd ein calon." 

Nid oes genym ond dymuno i chwi a'ch 
anwyl briod, a'ch plentyn llon, fordaìth 
dawel a diogel dros y Gwerydd mawr, a 
chartref tawel, a chlyd, a llawn; îe, 
bydded eich cartref wedi ei fendigo gan 
yr Arglwydd â hyfrydwch y nefoedd, â 
hyfrydwch yr haul, â hyfrydwch addfed 
ffrwyth y lleuadau, â hyfrydwch pen 
mynyddoedd y Gorllewin, â hyfrydwch 
bryniau tragwyddoldeb, â hyf rydwch y 
ddaear a'i chyflawnder, ac âg ewyllys da 
Preswylydd y berth. Dymunwn i chwi 
hefyd faes helaeth o ddefnyddioldeb yn 
y Gorllewin pell yn eich cysylltiad âg 
eglwys y Duw byw. Arhöed eich bwa 
yn gryf, a breichiau eich dwylaw a gryf • 
haont, trwy ddwylaw grymns Duw 
Jacob. 

Credwn y bydd genych chwi a ninnau 
adgofion hiraethus am ein gilydd; ond 
bydded ein gweddîau etto y naili dros y 
llall, *'o godìad i fachludiad hauL'' 

Yn awr, anwyl frawd, nid oes genym 
ond eich gorchymyn i Dduw, ac i air ei 
ras ef; a bydded gras ein Harglwydd 
lesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas 
yr Ysbryd Glan, yn aros ynoch ac arnoch 
chwi a'ch teulu caredig a siriol byth 
bythoedd, Amen ac Amen. Arwy ddwyd 
dros yr eglwysi, 

H. Thomas, ] 

O. J0KES, ) 



H. Lloyd, 

D. ROBEBTS, 

J. Ellis, 



Diaconiaid Utica. 



MRS. MARGARET THOMAS, OLD MAN's 
CREEK, lOWA. 

Bu farw Mrs. Margaret Thomas, sef 
priod Mr. Morgan Thomas, o'r Daren- 
fawr, ger Aberystwyth, swydd Aberteifi, 
D. C, lon. 24, 1870, yn 74 mlwydd oed. 
Achos ei hangeu ydoedd niygodfa. Merch 
ydoedd i Richard ac Anu Tudor, o líosy- 
gareg, ger Machynlleth, swydd Drefald- 
wyn, G. C. 

Ymunodd mewn priodas â Mr. Thomas 
ar y dydd cyntaf o Chwefror, 1833, ac 
ymsefydlasant mewn tyddyn o'r enw 
LIwyn-llan-t*»sni, yn sir Aberteifi. Yma 
y ganwyd tri o'u plant, sef Ann, Margaret, 



Digitized by 



Google 



292 



UANBSIOH. 



a Morgan. Wedi tretilio rhai bljnyddan 
▼n j Ue uchod, sy miidaiaDt i'r Dareníawr, 
hen gartref Mr. Thomas, i íyw, lle j 
ganwyd Richard, eu mab ienangaf. 

OeUir dy wedjd mai yma y dechreoodd 
trallodaa chwerwaf Mrs. Thomas; canys 
yn y flwyddyn 1846, collodd ei phriod 
trwy ennynfa yr ysgyfaint. lianwyd ei 
chalon â thraÜod, a methai a dirnad pa 
fodd y gallai gario yn mlaen orchwylion 
y tyddyn gyda 4 o blant bychain. Ond 
yn mhen y flwyddyn drachefn, collodd 
ei mab Morgan o'r un clefyd. Erbyn 
hyn, tybiai fod pob peth yn gweithio yn 
ei herbyn, ac nad oedd gofld neb o'i chyd- 
nabod yn ogymaint a*i gofid hi Ond 
wedi ymdrechu by w am flynyddau i fagu 
ei phlant heb gymhorth eu tad, cafodd 
gymhelliad a pheth cymhorth gan ei 
brawd, Richard Tudor, i ddyfod i'r wlad 
hon. Yr ydoedd ei merch hynaf wedi 

Îmbriodi ychydig cyn gadael Cymru, â 
Ir. Edward Edwards. Ond daethant 
oli gyda'u gilydd i*r wlad hon yn y 
flwyddyn 1857, ac ymsefydlasant yn 
Dghanol ei pherthynasau hi ar Old Man's 
Creek, ger lowa City, lowa. 
Cafodd yr ysgrifenydd y fndnt o'i 



derbyn hi a'i mab Richard yn aelodau i'r 
%lwy8 Gynnnlleidfaol ar Old Man's 
Creek. Tn Ued fuan ar ol ei dderbyn, 
ymunodd Richard â*r fyddin wirfoddol 
yn y Gogledd, a pherthynai i'r un gatrawd 
a mab yr ysgrifenydd. Ond fel cymer- 
wyd cf yn glaf yn New Orieans, ac yn y 
dafdy yno y bu farw. Dyma driatweh 
ar drÌBtwch etta i'r hen fitna weddw a 
Uesg. Ond cafodd nerth^jBiI' f dydd, 
ymwrolodd, ac ni rwgn^^^BDyagwylr 
Ìai wrth, ac ymddirieal^^l^ addewid 
Barnwr y gweddwon. 

Symudodd yr ysgrifenydd' cyn hir, ar 
ol uniad Mrs. Thomas â'r eglwya, i Ncw 
York; am hyny, ni chafò'dd fantaia i 
wybod nemawr am ei phrofiad crefyddoL 
Yr ydoedd yn ddynes o synwyr cyifredin 
cryf, heb fod yn rhodresgar nac amleir- 
ioii^; ond yr hyn a ddywedai a fyddai yn 
gall ac i bwrpas. Bu fyw gyda*i merch 
Ann, aM mab-yn-nghyfroith £. Edwards, 
yn heddychlon a defnyddiol am 14 o 
flynyddau. Claddwyd hi yn nghladdfa y 
Cymry ar Old Man, a gweinyddwyd 
ar yr achlysur gan y Farchn. C. D. Joncs, 
a Jones, o Bennsylyanìa. 

Eyan Gbiitith. 



i^anession. 



Bü FARW. 

Mbubfin 22, yn DodgeYÌlle, Wis., Sarah, 
anwyl briod Mr. Robert N. Williams. 
Dyoddefodd hìr gystudd, fel y cafodd, o 
ran ei chorff, ei haddfedu yn raddol i'r 
bedd; ac, ni a obeithiwn, o ran ei henaid, 
i'rnef. Ar y 24, cafodd ei hanfon yn 
tiarchus i gladdfa y dref, lle y gorwedd 
ei rhan farwol hyd foreu y dihuno o Iwch 
T Uawr. Daeth Mrs. Williams i'r wlad 
hon er's 21 mlynedd yn ol. Genedigol 
ydoedd o Cilcen, sir Fflint. Enw ei thad 
a'i mam oeddynt Dayid ac Ann Thomas. 

Awst 4, ar ol hir gystudd, Anne, gwraig 
Thomas Jones, Brynteg, yn ardal Trefor, 
ger UangoUen, yn 35 mlwydd oed. 
Dyoddefodd ei chystudd trwm yn hynod 
o amyneddgar; a phan fynegwyd iddi 
gan y meddyg fod ei haflechyd yn anfedd- 
yginiaetbol, derbyniodd hyny yn dawel a 
dirwgnach, gan barhau i ymddarostwng 
dan alluog law Duw, fel y dyrchefid hi 
mewn amser cyfaddas allan o'i thrallodau. 
Bu yn aelod selog gyda'r Annibynwyr 
dros lawer o flynyddoedd. Gadawodd 
briod a dau o blant i ddyeddef eu colled 
ar ei hol. 

Awst 10, Eleanor Roberts, Hughes 
gynt, Porth Amlwch, yn 88 mlwydd oed. 
Bu yn dUyn crefydd am f wy na thri- 
«gain mlynedd. Cerddodd flynyddau 



f wy na phedair milldir f ore a phrydnawr 
ei Sabbathau i'r eapel, heblaw adegan 
wythnosol. Yr oedd yn ddyfal gyda eî 
Beibl yn glynu wrth ei ddarllen, nes 
methu cynnal ei pben i edrych iddo. Yr 
oedd hefyd y n ddeallus yn ei gynnwysiad, 
ac yn profi melusder athrawiaeth gras, 
a dangosodd hyn lawer gwaith, drwy 
lawenhau a diolch yn uchel am y drefn 
ogoneddus i achub pechaduriaid, trwy 
faddeu eu beiau, a'u golchî yn y ffynnon 
i'r dyben o'u cael yn lan, heb frycheayn 
na chrychni arnynt. Bu farw dan bwyso 
ar yr Ifawn.— W. J. 

Awst 17, John Edwards, Flas Ifan, 
amaethwr parchus ger LlangoIIen, yn 
69 mlwydd oed. Dyoddefodd yntau 
afiechyd llym a maith. Yr oedd yn 
dad tyner a gofalus, ac yn gymydog 
caredig dros ben, ac yn gymwynasgar i'r 
achos goreu. Teimlir coUed a hìraeth 
ar ei ol, yn enwedig yn ei deulu Iluosog. 

Awst 24, yn 14 mis oed, Joseph, mab 
ieuangaf y Parch. Joseph Farr, Caerdydd. 

Na irylwcb miry ar 61 

Eich Joseph tlws a ctan, 
Mae taedd7w'& berfiaith iaoh 
Yn mynwes lesa fry: 
Boed i ni etto, tayn yVn Uef, 
Qael cwrdd ft'n plant o fewn i*r nef . 
— JossPH Eyans, CroesoswaUt 



Digitized by 



Google 




CYMANFA Sm GAERNARFON, ISTO. 

Dtmuna yr Eglwys yn Mhorthmadog gydnabod gjda diolch y cyfraniadau canlynol 
j oddiwrth eglwysi y sir at dreuliau y Gymanfa: — 

X s. c. £8. c. 

iBeuIah 

f Bethesda .,., 1 

^ Aroana 

Bethmaca............ 



¥ 



Cwmyglo , 

Jerosalem 

Llanberis 

Carmel 

Bethlehem Q 

Treflys 

Ty'nymaes, 

Caernarfon — ^j^^dref , 1 

Salera .i...., 1 

Waunfawr 

siioh : 

PortDinorwic 

Fonr CroRses 

Capel Helyg.. 

Sardis 

Llanllyfni 

Pantglas 

Nazareth. 

Hebron o 

Penygroes 

Bangor. ] 

Talysam 10 

Bontnewydd 13 

Saron 5 

Dwygyfylchi 5 

Llaniestyn 

Ceidio 

Abersoch..... 

Bwlchtocyn 

Capel Newydd 



c. 






3 



6 


6 

6 

10 


3à 



6 

















1 

5i 

n 


2 



Lìanrug 4 

Nefyn , 3 5 

Morfa 4 1 

Rhoslan ., 5 

Bethel 15 

Chwilog 5 

Abereich 6 9^ 

Penrhyn 2 2 

PwIIheli 12 6 

Bozrah 4 

Cricieth 4 6 

Penmaenmawr „ 5 

Salem, Caecoch 5 

MorfaBychan 5 

Llanystumdwy 5 

Tabor .'. 5 

Borth 10 

Rhostryfan 3 

Penmorfa 8 

Beddgelert 2 6 

Llanaelhaiarn......... 5 

Colwyn 5 

Dolyddelen 10 

Pisgah « 2 6 

Moeltryfan 3 

Ebenezer 10 

Llanbedrog 2 3 

Trefriw 10 

Henryd 3 

Hebenw* 3 



• Methodd yr ysgriferiydd a chofio enw y lle 
hwn. Os cawn ei wybod, ni a'i rhoddwn yn ein 
rhifyn nesaf. 



Athrofa Aberhonddu.-CynTielir Cjfarfod Chwar- 

terol Pwyllgor yr Athrofa ddydd Mercher, Medi 14eg, ara 10 o'r gloch yn 
y bore. — H. Griffiths, Ysg, 

Cynnelir cyfarfod cyfíredinol o'r tanysgrifwyr yn y Colegdy newydd, 
dydd Mercher, Medi 14, am 3 oV gloch yn y prydnawn, i edrych dros y 
gweithredoedd (trìist deeds), ac i benderfynu ar y darbodion sydd i fod yn y 
weithred newydd. — T. Williams. 

Cyfarfod Chwarterol Meirionydd, — Cynnelir 

hwn j tro nesaf yn Aberdyfi, Medi 28 a'r 29, 1870. Y gynnadledd am 2 
prydnawn y dydd cyntaf.— J. J., Ysg, 

Cyfarfod Chwarterol Maldwyn. — Cynnelir hwn 

yn Mhenegoes, ar y dyddiau Mercher a lau, Hydref 5ed a*r 6ed. Y gyn- 
nadledd am 2 o'r gloch j dydd cyntaf. — I). Evans, Penarth, O. Evans, 
Llanbrynmair, Ysg, 

Saron, Ehydyfro. — Bydd cjfarfod sefydliad y 

ij Parch. John Jones yn y lle hwn, Medi 26 a'r 27. Byngwylir gweinidogion 
H y Cyfundeb ac eraill i weinyddu. — J. James, D. Morgans, W. Williams. 



í 
I 



màA 



Digitized by 



Goosle 






f « 



Allan o'r Wasgr, pris 3s. mewn llian hardd a Uythyrenau eroretir- 

edi^ ; neu Ss. 6c. mewn byrddau cryflon, a Uythsnrenaa 

ac ymylau goreuredigr* gyÚA darlun o'r Hen Olyfirydd, 

COFIANT j 

Y DIWEDDAR BARCH. C. ^ONES, : 

HBN OLYGYDD Y DYSGBDYDD.* -r ' 

DAN OLYGUETH 

Y PARCH. R. THOMAS, BANGOR. 

Pob archebion Vvo hanfon i Mr^ O, Thomas, Tyst Cymreig Office, Oìd Post Offieei 
Place, Liverpool; neu i Mr, C. R, Jones, LlanfyUin, Oswestry, 

AUan oV Wasg, Rhanau I. aV II., pris 1#. yr un, 

HANES YR EGLWYSI ANNIBYNOL YN NGHYMRU, 

GAN 

T. EEES, D.D., ABERTAWE, a J. THOMAS, LIYERPOOL. 

FoB archebion am dano, a phob taliadan i'W hanfon i—Mr. O. Ihomas, lyst Cymreiÿ^ 
Office, Old Post Office Place, LiverpooL Byáà y Sead lan yn Daro<i cyn âwedd 
Mehefin, a bydd hyny yn gorphen sir Fynwy. Daw Maldwyn a Meirion yn y rbanaa 
dilynoi. 

BYWÍO AC OLWEITHIAU CALEDFRYN. 



Yn barod i'r wasg, ac a gyhoeddir allan o law mewn un gyfrol, neu yn rhanaUB o 460 
i 500 tudal., pris, mewn llian, 78. 6c. Yn cynnwys Rhagymadrodd a Thraethawd ar éi 
Athrylith gan Scospion. Coíiant, Beirniadaethau, Traethodau, Darlìthiau, Pregethau» 
Barddoniaeth, yn nghyda dau ddarlun o*r Awdwr ac o'r Groeswen. 

Derbynir enwau gan— Ab Calbdfrtn, 136 Ledbury Eoad, Bayswater, London, W. 



Just published, in one Volume, crown octavo, handsomely bound in cloth, 
price 5s, 6d., 

SERMONS 0K HISTORIOAL SÜBJECTS,' 

BY THB « '• 

REV. D. ROWLANDS, B.A., WELSHPOOL. 

London: Hodder & Stoughton, 27^ Patemoster Row. 



Digiti 



zedbyG00gle 



nW. 586. 



FrÎB 4c. 



"* , I 



i- ' *^^' 



P7f, «lis. 



Y DYSGEDYDD: 

aTDA'B HWH TB UNWYD 

YR ANNIBYNWR. 



HYDEEF, 1870. 



Y OYNNWYSIAD. 

DuwiinrDDiiBTH: — T €k>rachaf yn Uywodraethu yn Mrenhin- 

iaeth dynion ... ... ... ... 293 

Anwybodaeth dyn o ffjrrdd Duw ... ... 297 

Tbithiau: — Taith drwy ranau o Feirion a Maldwyn yn 1838 301 

Addybg : — ^Teilyngdod dynol ... ... ... 30> 

T Mabs CByADOL: — Amgyldiiadau ymadawiad y Parch. Ẁ. 

Jones, Singrowlee ... ... ... ... 311 

Gwyl flynyddol Cymdeithas Genadol Uundain ... 313 

ÊABDDOBnABTH: — ^T Wenitheu ... ... ... 314 

Beddargraff'—Arall i un a f u farw trwy ddamwain . . . 314 

T Glaswelltyn... ... ... ... ... 314 

Beddargraflf Morwr ... ... ... 314 

TComCiniaw ... ... ... ... 314 

€k>lygf a o ben Moel y Gest ... ... ... 314 

DBTHOLioir:— ColliEnaid... ... ... * ... 315 

Athrawiaeth yr lawn ... ... ... 316 

Drych yr Areithf a ... ... ... ...317' 

CoFNODioK Enwadol: — Cyf arf od Chwarterol Men ... 318 

Cynumf a Manchester ... ... ... ... 319 

Peniel^ Fdntir, ger Bangor ... ... ... 320 

Pedr apDewiyneifedd... ... ... ... 320 

Maiwolaeth y Parch. D. Pasry (Dewi Moelwyn) ... 322 

Hajtbsion: — ^America — ^T Cwestiwn Chineaidd ... ... 323 

Tr Etholiadau agosaol ... ... ... 324 

Manion ... ... ... ... ... 324 



Yp EIlw 

at 

firynnorthwyo 




Oweinidogrion 

a Phreffethwyr 

oedranus. 



DOLGELLAU: 

ABGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHSS, 



MAE yt ysgrifau canlynol yn y swyddfa:— Dau Gartref Credadyn; lesu yn werth 
ei weled; Pothmadog, V.; Pero/ íaeíA—Cunedda (Sol-fa), Light Brigade, CoTerdale, 
Bozrah, Cefnyrowen, Judgment, Bethsaida, Damascus, St. David, Truscott, Llan- 
ystumdwy. 

AT EGLWYSI ANNIBYNOL MALDWYN. 

AxwTL Frodtr a Chwiortdd, — ^Yn nghynnadledd Cymanfa ddiweddaf y sir, a 
gynnaliwyd yn Llanfyllîn, Mehefin 14 a*r 15, penderfy nwyd : — '* Fod y gynnadledd 
hon yn llwjr argyhoeddedig o'r pwys i wneud rhyw ymdrech dioed er cynüorthwyo 
yr eglwysi gweiniaîd yn y sir;— yn barnu nas gellir gwneud hyny yn effeithiol heb 
ffurfio trysorfa sirol;— yn ymddiried y gorchwyl o ymweled â*r eglwysi yn yr achos 
i*r Parch. J. Morris, Llanrhaiadr, a Mr, C. R. Jones, Llanfyllin, gan hyderu y rhoddir 
iddynt dderbyniad croesawgar.*' 

Yn unol â'r penderfyniad uchod, yr ydym yn bwriadu ymweled â gwahanol eglwysi 
y sir yn nghorff y mis hwn (Hydref), gan fod yn dra hyderus y rhoddir i ni dderbyn- 
iad siriol, ac y cyfrenir yn haelionus tuag at amcan yr ydys er*s cyhyd o amser yn 
teìmlo angenrheidrwydd am dano. 

Yr yJym yn dysgwyl, gyda chynnorthwy haelfrydig yr eglwysi, a phersonau unigol, 
i sefydlu trysorfa sylweddol, ag a fydd yn adgyfnerthìad a chalondid i lawer o eglwysi 
gweiniaid y Cyfundeb. Bwriedir neillduo mis Hydref^ o flwyddyn i flwyddyn, tuag at 
wneud casgliadau y Drysorfa SÌrol newydd, fel y mae mis Mawrth yn cael ei neillduo 
tuag at gasgliadau y Genadaeth Dramor. Cyhoeddir adroddiad o*r casgliadau cyn- 
nulleidfaol, a chyfraniadau personol o 28. ac uchod, yn gystal a holl weithrediadau y 
cyfarwyddwyr. 

Yr ydym yn ymddiried yn haelfrydedd yr eglwysi, ac yn dra sicr y bydd iddynt 
roddi prawf effeìthiol o*u parodrwydd i gynnorthwyo a dwyn beichiau eu gilydd, ac 
felly gyflawni cyfraith Crist. 

Medi 23, Î870. J. MoRBis, C. R. Jonei. 

Cyíaríod Chwarterol Maldwyn. — Cynnelir hwn 

yn Mhenegoes, ar y dyddiau Mercher a lau, Hydref 5ed a'r 6ed. Y gyn- 
nadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. — D, Evans, Penarth, O. Evans, 
Llanbrynmair, Ysg* 

Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd.— 

Cynnelir y cyfarfod uchod yn Talsam, Hydref 31, a Tachwedd L Y gya- 
nadledd am 2 y dydd cyntaf. — C, Jones, Ysg, 

Gyfarfod Chwarterol Mon. — Cynnelir y nesí 

yn Seion, Llun a Mawrth, j 1 aV 2 o Tachwedd. — ^T. Williams, Ysg., 
Marum, 




Diciitizecl b; 



Gooole 



m 




Y DYSGEDYDD: 



«YBA'r HWN Y MAB YR "ANIÎIBrNWB" WÍDI BI tJNO. 



üSubiinslititaett. 



Y GORÜCHAP YN LLYWODRAETHÜ YN MRE- 
NHINIAETH DYNION. 

Pynciaü pwysig yn mysg erthyglau ffydd dynion uniongred yw y rhai 
canlynol: — Fod y Duwdod yn bodoli o angenrheidrwydd, ac o dragwyddol- 
deb. Fod pob creadur yn bodoli oblegid i Dduw ewyllysio ei fodolaeth, a'i 
ddwyn i fod. Fod y Duwdod yn tueddu i fod, a phob creadur yn tueddu i 
beidio bodolij ac mai iV ddiddymdra dechreuol y disgynai, oni b'ai fod 
Duw yn ei gy nnal niewn bodolaeth yn barhaus. Fod pob creadur, gan 
hyny, yn hoUol ymddibynol ar Dduw, a'r hoU greadigaeth yn ei law ef, a 
than ei awdurdod yn hoUol a chyflawn. 

Llywodraethwr y w y Goruchaf. Mae ei frenhiniaeth ef yn eang, ac yn 
Uywodraethu ar bob peth, gweledig ac anweledig, materol ac ysbrydol. 
Mae ei lywodraeth ef yn mhob man; yn y meddwl dynol yn gystal ag ar 
elfenau anian; ar holl amgylchiadau y byd hwn yn gystal ag amgylchiadau 
y drydedd nef; ar y drwg a'r gwrthryfelgar yn gystal ag ar y da a'r ufudd 
iV ewyllys. Trown ni ein golygon y ffordd a fynom, Uywodraeth gadarn 
Duw a ganfyddwn yn mhob Ue, ac ar bob peth. Y mae deddf Tr gwlaw, a 
deddf i'r môr, a deddf Tr fíynnonau a'r afonydd. Mae holl symudiadau y 
bydoedd dan lywodraeth deddfau cedyrn a pharhaol. Mae i bob gwelltyn 
a blodeuyn, pob Uysieuyn a phren, eu cyfreithiau. Mae greddfau digyfeil- 
iom, heblaw deddfau cyffredinnatur, yn llywodraethu ymrwyfìaid y llwch, 
adar yr awyr, anifeiliaid y maes, bwystfilod yr anialwch, a physg yr afon- 
ydd a*r moroedd. Mae dyn yn ddeiliad llawer o ddeddfau anhyblyg. Ceir 
ef dan ddeddfau cyffredin natur, fel creaduriaid eraill, dan deyrnasiad 
greddfau, dan reolaeth deddfau cywrain y meddwl, a than y ddeddf foesol, 
fel rheol anffaeledig ei hoU ymarweddiad. Mae yn rhyddewyllysiwr ac yn 
rhyddweithredwr; ond y mae ei ryddid yn rhyddid dan holl ddeddfau ei * 
natur. Nid rhyddid heb rwymau yw rhyddid creadur cyfrifol i Dduw. 
Mae ei gyfrifoldeb yn awgrymu fod rhwymau yn gystal a rhyddid yn 
perthyn iddo. Heblaw y pethau yna oU, y mae dyn dan ddeddfau teulu- 
aìáà, dinesig, a gwladol. Mae wedi ei gylchynu â chyfreithiau. 

Htdbkf, 1870. T 



Digitized by 



Google 




294 DUWINYDDIAETH, 

Gorcliwyl anhawdd iawn, os nad anmhosibl, ydyw i ddyn ddangos natar 
a moddau cysylltiad y Creawdwr a'r Cynnaliwr mawr â gwcithredoedd ei 
ddwylaw. Yn mha ddull y mae yr achos cyntaf yn parhau i gynnyrchu 
ail achosion ac effeithiau, sydd fater ty wyll iawn. Gallai mai ewyllys y Gor- 
uchaf yw y fodrwy sydd yn cysylltu y greadigaeth a'i myrddiynau Uuosog âg 
ef ei hunan. Pa fodd bynag, y mae ef o hyd yn nghanol ei greaduriaid, ac yn 
eu Uywodraethu yn berffaith ddidrafferth, wrth gynghor ei ewyllys ei hun. 
Offerynau yn ei law ef i ly wodraethu drwyddynt ydy w deddfau a greddfau 
naturiol, yn gystal a deddfau meddyliol a moesol; a sicr hefyd " *" 

dylanwadau oddiwrtho ef yn trin ac yn ysgogi dynion fel y mynog 
ei amcanion gogoneddus i ben. Mae ei lywodraeth fawr ar hoUl 
ìadau dynion, ac ar eu holl weithredoedd. Rheola hwynt yn dr 
personau unigol, fel teuluoedd, fel eglwysi, fel dinaswyr, ac fel i^ 
ìaethau. Er i ddynion anffyddol eu meddyliau ddywedyd, " Gads^ 
Arglwydd y ddaear," yma y mae efe o hyd, ac yma y myn efe " 
diwedd. Nid chwaith fel rhyw edrychydd diallu i ymyraeth âg achosion y 
byd, ond fel llywodraethwr, yn goruwchreoli pob peth, i ddwyn ei amcanion 
gogoneddus ei hun oddiamgyích, trwy hoU amcanion dynion, a'r moddion a 
arferant i ddwyn eu bwriadau i ben: **Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu; 
gorfoledded y ddaear: llawenyched ynysoedd lawer." 

Ordinhad o eiddo Duw ydyw llywodraeth wladol yn mhlith dynion: 
"Nid oes awdurdod ond oddiwrth Dduw; a*r awdurdodau y sydd, gan 
Dduw y maent wedi eu hordeinio." Diau fod yr awdurdodau a fu, ac y 
sydd, yn gwneuthur Uawer o bethau hollol groes i ewyllys Duw; ond, wedi 
y cwbl, mae yr awdurdodau eu hunain o ddwyfol osodiad; ac y mae diogel- 
wch, llwyddiant, a chysur dynolryw yn eu gwneud yn anhebgorol angen- 
rheidiol. Nis gall y byd fyned yn mlaen hebddynt. " Pa ffurfiau o 
lywodraethau gwladol yw y goreu, a adewir, o ran dim a ymddengys, i gael 
ei benderfynu gan gytìwr a sefyllfa dynion mewn gwahanol wledydd, a than 
wahanol amgylchiadau. Y mae i wahanol ffurfiau eu cymhwysder i ateb i 
sefyllfaoedd dynion dan wahanol amgylchiadau. Gwerinlywodraeth sydd 
gymhwysaf mewn un wlad, mewn rhyw adegau, o leiaf; a breninoliaeth yw 
y flurf oreu i ateb i amgylchiadau gwlad arall. Mae amrywiaeth yn y 
mater hwn, fel mewn llawer o faterion eraill. Ond er fod yr awdurdod 
wladol, fel y cyfry w, oddiwrth Dduw, gedy ef i ddynion osod y ffurf a 
welont hwy yn addas i drefn gweinyddiad yr awdurdod hòno, ond iddynt 
ofalu yn wastad am fod elfenau hanfodol ei gyfi-aith ef ei hunan yn safon y 
deddfau a ffurfir ganddynt yn lly wodraethiad gwladwriaeth. Hyd yn nod 
pan oedd ef ei hunan wedi gwneud y cyfreithiau i'w bobl Israel, goddefodd 
iddynt, dan amgylchiadau neillduol, newid ffurf allanol y llywodraeth. 
Dewisodd ef ei hun Ddafydd i fod yn frenin arnynt; er hyny, gwelwn fod 
y bobl hefyd yn ei ddewis, ac yn ei eneinio yn Hebron yn llywodraethwr 
ar eu gwlad. Mae yr awdurdod wladol oddiwrth Dduw; ond trwy y bobl 
y mae i ddyfod yn rheolaidd oddiwrtho ef i'r swyddogion gwladol. Y bobl, 
drwy eu cynnrychiolwjr, sydd i ffurfio y cyfreithiau; a'r bobl yw dewiswyr 
y swyddogion sydd iV gweinyddu. Etto, cofied y bobl a'r swyddogion fod 
eu Harglwydd hwy oll yn y nefoedd, a'i fod ef wedi amlygu ei feddwl yn 
. eglur iddynt yn ei air, ar bethau gwladol, fel pethau eraill; ac wedi gosod 
egwyddorion yno i lawr, nad oes ganddynt hwy unrhyw hawl i wneud 
pethau fyddont yn eu gwrthdaro. Deddfau Duw yw y safon y dylid llunio 
deddfau dynol wrthi. lesu Grist ydyw '*Tywysog y tywysogion," a 
Thywysog brenhinoedd y ddaear. Yn ei law ef, fel Cyfryngwr, y mae pob 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 295 

awdurdod yn j nef ac ar y ddaear. Yn awr, os yw y Tad wedi rhoddi pob 
peth yn llaw y Mab, y mae llywodraethau y byd hwn yn ei law, iV 
defnyddio fel y byddo da yn ei olwg, i ddwyn amcanion gogoneddus y 
Duwdod i ben, gyda golwg ar drigolion y byd hwu. Yr un modd ag y mae 
natur a'i chyfreithiau, rhagluniaeth a'i manylion, deddf Sinai a'i mellt, 
efengyl y tangnefedd al gras, yn ei law ef; felly hefyd y mae Uywodraethau 
y ddaear dan ei awdurdod yn hoUol fel Llywydd moesol y byd. Efe yw 
Brenin y brenhinoedd, ac Arglwydd yr hoU arglwyddi. . 

Mae yn perthyn i lywodraeth yr Arglwydd dros awdurdodau y byd hwn, 
-wobrau cysylltiedig âg ufudd-dod, a chosbau cysylltiedig âg anufudd-dod, 

tmgylchiadau teuluoedd a phersonau unigol. Gwelsom rai yn gwadu 
brau a chosbau yn cael eu gweinyddu yn y fuchedd hon, gan gy fyngu 
t chosb i'r byd a ddaw; ond y mae yr ysgrythyrau, debygid, yn eu 
a natur pethau hefyd; canys y mae yn eglur fod rhinwedd yn ei 
^ a hunanwobrwyol, ac y mae pechod yn dwyn rhan o'i gosb, a dywedyd 
y lleiaf, ynddo ei hun. Yn y byd a ddaw, yn ddiau, y períieithir gwobrau 
a chosbau llywodraeth y Goruchaf; ond nid yw hyny yn anghyson â bod 
gwobrau a chosbau, mewn rhan, ar y ddaear hefyd. Edrychwn ar y mater 
yn y goleuni a rydd yr ysgrythyrau arno yn ei gysylltiad â llywodraethau 
gwladül y byd. 

Pan ddirmygai Israel gyfammod eu Duw, efe a'u gwerthai i ddwylaw eu 
caseion; ond pan ddiwygient oddiwrth eu beiau, a dychwelyd ato ef, gwenai 
arnynt fel gwlad, a chyfodai ryw waredwr iddynt yn y fan. Gwobrwyodd 
flyddlondeb ei was Dafydd â goruchafiaeth ar ei holl elynion. AmddiíFyn- 
odd y wlad dan Hezecíah dduwiol, ac amryw frenhinoedd rhagorol eraill a 
allasem enwi. 

O'r ochr arall, dystrywiodd yr Aifft am eu gwrthryfel yn ei erbyn. 
Dileodd Amalec oddiar wyneb y ddaear am eu creulonderau. Dystrywiodd 
genedioedd Canaan am eu heulunaddoliaeth a'u fíieidd-dra. Drylliodd hoU 
allu Sennacherib yn chwilfriw am ei gabledd yn erbyn Duw a'i bobl. Bwr- 
iodd Nebuchodonozor i blith anifeiliaid y maes, am ei falchder a'i uchel- 
frydedd. Rhoddodd Babilon i'r Mediaid a'r Persiaid, oblegid eulunaddoliaeth 
Belsassar a'i lys, a'u dirmyg o lestri teml Dduw. Pan oedd Persia wedi ei 
llenwi â thrais a gorthrymder, rhoddodd yr Arglwydd y frenhiniaeth hòno 
i'r Groegiaid. Pan aeth brenhinoedd yr Aifft a Syria yn waedgwn creulon, 
gan lenwi y gwledydd â phob math o drais a ffieidd-dra, rhoddes y llywodr- 
aeth arnynt i'r Bhufeiniaid. Gallesid nodi llawer o enghreifftiau eraiU 
hefyd; ond y mae y rhai yna yn ddigon. 

Os dywed rhywun mai mewn hen amseroedd, a than oruchwyliaeth arall, 
y cymerodd y pethau a nodwyd le; ac er y rhaid addef fod Duw yn llywodr- 
aethu yn mrenhiniaeth dynion gynt, nad y w efe yn y myraeth â lly wodraethau 
y byd dan oruchwyliaeth y Testament Newydd; ond ei fod yn awr yn 
gadael gwleidyddiaeth yn gyfangwbl yn nwylaw dynion, iV thrin fel y 
mynont eu hunain. Os dy wedir peth felly, yr ydym yn gofyn am hrawý 
o'i wirionedd, cyn y gallwn ei gofleidio. Ai nid dan oruchwyliaeth y 
Testament Newydd y daeth "Mab y dyn," gan ddefnyddio byddinoedd y 
Rhufeiniaid i ddarostwng a dystrywio Judea a Jerusalem, oblegid gwrthod 
o'r genedl y Messîa, a'i groeshoelio ar bren, a dirmygu ei efengyl a'i saint 
ar ol ei esgyniad ef i'r uchelderî Os dywedir mai oes y gwyrthiau oedd 
hòno, atebir, nad yw hyny ddim i'r pwynt. Nid oedd dim gwyrthiau yn y 
rhyfel hwnw, mwy nag oedd yn rhyfel y Crimea. Nid oedd dim gwyrthiau 
yn ninystr Jerusalem, mwy nag yn ninystr Sebastopol. Pethau cyffredin 



Digitized by 



Google 



296 DÜWINTDDIAETH. 

rhyfeloedd, ac amgylchiadau cyffredin yn mysg dynion, a ddygodd Jeriisalem 
i V dinystr. Ond a oes rhy wun a all wadu nad oedd digofaint yr Arglwydd, 
Llywydd mawr y byd, yn disgyn ar yr luddewon " hyd yr eithaf " yn y 
dinystr hwnw î Yn ol dim a ymddengys, mae llywodraeth Duw mor gref 
a chyflawn yn bresenol dros ly wodraethau y byd hwn ag y bu erioed. Mae 
natur a'i gweithrediadau yr un ag ydoedd gynt Mae rhagluniaeth yr un o 
hyd. Mae deddf Duw yr un. Mae dynion, a'r awdurdodau sydd yn eu 
plith, yr un. Yn sicr, os bu mwy o angenrheidrwydd rywbryd nal gilydd 
i lywodraeth Duw fod yn gyflawn dros lywodraethau y ddaear, dan yr 
oruchwyliaeth hon y mae hyny, pan y raae pethau mwyaf y nefoedd^egel 
eu dwyn i ben ar wyneb y ddaear. A ydyw yn debygol, wedi i le^äÊÊtẁ 
gael yr awdurdod ar lywodraethau y byd i'w law, y taflai efe hi y^|ÌI>h 
drachefn, yn Ue ei defnyddio i ateb ei amcanion yn lly wodraethiad ^fed î 
Rhaid ateb, fod yn berffaith sicr na wnai, ond y defnyddid hi gyd^^^p^ 
ganddo, ac mewn anfeidrol ddoethineb, er dwyn y ddaear hon i drefn yn y 
pen draw. 

Y mae ei law ef iV chanfod yn eglur, yn ol y prophwydoliaethau a 
gerddasant o'r blaen, yn rhaniad ymerodraeth Rhufain, a dy walltasai gymaint 
o waed ei saint ef, yn ddeg o alluoedd bychain, mewn cymhariaeth, yn y 
Grorllewin; ac y mae ei law ef yr un mor amlwg yn ninystr awdurdod yr 
ymerodraeth Ddwyreiniol, drwy yr Arabiaid, y Saraceniaîd, aV Tyrciaid. 
Pwy na wel law yr Arglwydd yn narostyngiad Spaen o fawredd ei hawdur- 
dod yn yr unfed ganrif ar bymtheg, pryd y gwrthwynebodd y Diwygiad 
Protestanaidd ar y Cyfandir, ac y bygythiai Iwyr ddystry wio Prydain, drwy 
yr Armada, i fod yn deymas isel a gwael yn mysg galluoedd Ewrop? Onid 
yw mawredd cyfoeth, masnach, ac awdurdod Prydain yn India, America, 
Aflrica, ac Awstralia, dcc, yn eglur wedi dyfod iddi drwy oruwchlywodi'aeth 
Llywydd mawr y byd dros bob peth yn ei amgylchiadau ? A all rhy wun 
ammheu nad oedd gan Dduw law yn mhoblogiad yr Unol Daleithiau, a 
sefydliad y werinlywodraeth Iwyddiannus sydd yno yn bresenol, a dinystr 
caethiwed yn y wlsîd hòno y dyddiau diweddaf hynî Ai tybed mai damwain 
ydyw fod yr iaith Saesonaeg, yn y dyddiau hyn, yn ymledu o ran ei ther- 
fynau yn mhob parth o'r byd, fel yr oedd iaith y Groegiaid yn y dyddiau 
gynt ? Mewn gwirionedd, byddai yn ddrwg genym fod mor ddall, fel na 
allem weled dim, na neb, yn nghwymp Julius Cesar, ond bradwriaeth 
Brutus, Cassius, Casca, ac eraill; na dim yn nghwymp Napoleon i. ond 
rhew ac eira Rwssia, llosgi Moscow, a gwroldeb a phenderfyniad y cy- 
nghreii'wyr i gael ei ben ef i lawr. Cafodd y dyn a nodwyd olaf bob math o 
fantais i ddyrchafu Ffrainc i sefyllfa o wir Iwyddiant ac anrhydedd; ond 
yn lle defnyddio y manteision hyny er lles ei wlad ei hun, a gwledydd 
eraill, troes ef y cyfan i wasanaeth hunanoldeb ac uchelftydedd, gan öino y 
cenedloedd â'i ryfeloedd gwaedlyd yn barhaus. Goddefodd yr Arglwydd 
ei uchelfrydedd yn hir; ond blinodd arno o'r diwedd, a bwriodd ef i ucheldir 
ynys yn y môr mawr, lle y bu efe, rai blynyddoedd, yn ymrafaelio, o ran ei 
feddwl a'i iaith, â'r holl fyd, a cban llawned o falchder ac uchelfrydedd ag 
y buasai erioed; a gorphenodd ei oes cyn cyrhaedd pen y ddeuddegfed 
flwyddyn a deugain o'i oedran, **heb hiraeth am dano." 

Yr un modd ei nai, Ymerawdwr diweddar Ffrainc. Wedi i ragluniaeth 
ei gyfodi o gaethiwed amddiffynfa Ham, i fod yn ben ar werinlywodraeth 
fawr yn Ffrainc, yr oedd ei sefyllfá o'r fath, fel y gídlasai ddyrchafu y 
genedl i fri ac anrhydedd yn mhob ystyriaeth; ond bychan oedd ganddo ef 
fod yn benaeth yn y werinlywodraeth. Mynai ddynwared ei ewythr 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 297 

rhyfygus, a gwneud ei hun yn Ymerawdwr, a'i gylchynu ei hnnan â milwyr 
ac arfau rhyfel. Dringodd i'r orsedd ymerodrol drwy waed y deilìaid. 
Caethiwodd y wasg. Daliodd y Pab i fyny yn Rhufain. Mynai ddaros- 
twng Mexico dan ffurf o lywodraeth na fynai y trigolìon ymostwng iddi. 
Ceisiodd gan Brydain gydnabod annibyniaeth Taleithiau deheuol yr TJnol 
Daleithiau, a thrwy hyny dragwyddoli caethiwed yn y wlad hòno. Rhwystr- 
odd i'r Italiaid fcddiannu Rhufain; ac yn yr haf hwn, rhuthrodd i ryfel â'r 
gallu Protestanaidd cryfaf yn Ewrop, a mwyaf galluog i ddwyn yn mlaen 
ryfel ar y tir. Collodd y dydd bob cynnyg, a syrthiodd i ddwylaw ei 
elynion yn garcharor, yn nghydag ugeiniau o filoedd o'i filwyr. Blinodd y 
LÎy wydd mawr yn noddi y gwr hwnw o'r diwedd, a gollyngodd ef yn 
malAder ei galon, ac ynfydrwydd ei gynlluniau, i wneuthur pethau oeddynt 
yn sicr o'i ddinystrio yn y pen draw. 

Mae yn llawn bryd i'r hen lanc o Rufain drefnu ei dŷ. Mae ei brif 
noddydd yn y caethiwed, ac nid oes fawr obaith y caiff gymaint a golwg ar 
yr orsedd mwyach. Heblaw hyny, mae yn eglur na all Italy wneud 
cyfiawnder â hi ei hunan heb sefydlu eisteddle ei Uy wodraeth yn hen brif- 
ddinas y wlad, Rhufain yr hen amseroedd. . Ond "yr Arglwydd sydd yn 
teyrnasu; gorfoledded y ddaear." Mae efe yn berffaith feistr ar bob 
amgylchiadau. Gall eu defnyddio fel y fyno i ateb ei ddybenion ei hun. 
Mae gorseddfeinciau y byd dan ei awdurdod ef. Mae Seneddau y ddaear 
yn ei law. Gall drin meddyliau dynion mor ddidrafferth ag y gall drin eu 
ha/mgylchiadau, a hyny heb gyffwrdd â'u rhyddid na'n cyfrifoldeb. Os oes 
rhywun yn haeru, "na all Duw ysgogi meddyliau dynion fel y fyno, heb 
ddinystrio eu rhyddid," gellir dywedyd na wyr hwnw ddim mwy am ryddid 
nag a wyr y dryw am y blaned Neptune. Dyn wedi myned allan o gylch 
Uywodraeth Duw, ai e, fel na all yr Arglwydd mo'i lywodraethu heb ei 
ddinystrio wrth wneuthur hyny! Ymaith a*r fath syniad cableddus! Gall, 
fe all Duw, nid yn unig deymasu ar ddynion, ond mewn dynion. Ac 
ychwaneg etto, gall gymeryd gafael yn nghynddaredd dyn, a'i oruwchreoli 
er ei anrhydedd a'i foliant ei hun, a lles cyffredinol i achos crefydd; a 
gwahardd gweddill cynddaredd. Gwnaeth hyny filoedd o weithiau yn yr 
oesoedd a aethant heibio, a gwna hyny filoedd o weithiau etto yn y dyfodol. 
Mae efe yn y dyddiau hyn, fel yn nyddiau Nebuchodonozor, am gael dynion 
i wybod ac i ystyried mai efe **sydd yn llywodraethu yn mrenhiniaeth 
dynion, ac yn ei rhoddi i'r neb a fyno." — "Gan hyny, yr awr hon, frenhin- 
oedd, byddwch synwyrol: bamwyr y ddaear, cymerwch ddysg. Gwasan- 
aethwch yr Arglwydd mewn ofn, ac ymlawenhewch mewn dychryn. 
Cusenwch y Mab, rhag iddo ddigio, a*ch dyfetha chwi o'r ffordd, pan gynneuo 
ei IJd ef ond ychydig. Gwyn eu byd pawb a ymddiriedant ynddo ef." 



ANWYBODAETH DYN O FFYRDD DÜW. 

**Tr lesa a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Y petli yr wyf fl yn ei wneuthur, ni wyddoBt ti yr awr 
hon: eithr ti a gei wybod ar ol hyn," loAir aâii. 7. 

Mab pob adeg neu gyfnod ar fy wyd lesu Grist wedi bod yn un pwysig, er, efallai, fod 
rhai cyfnodau ar ei tywyá yn f wy pwysig na'u gilydd. Arweinir ein meddwl at adeg 
bwysig iawn yn ei gysylltiad â Uefariad geiriau ein testun. Crist sydd yma ar y 
swper gyda'i. ddysgyblion. Gelwir ef weithiau y swper diweddaf — y swper diweddaf 
iddo ar y ddaear o flaen ei farwolaeth. Mac rhy wbeth yn bwysig iawn mewn awper 



Digitized by 



Google 



298 DUWINTDDIAETH. 

felly— Bwpcr cyn marw. Wedi gorphen y swper, j mae Crîst yn cyfodi, gan rd 
heibio ei gochlwisg, ac yn ymwregyíu. Wedi hyny, y mae yn ty wallt dwf r i*r cawg, 
ac yn dechreu golchi traed ei ddysgyblion. Rhydd yr esiampl f wyaf ardderchog i*r 
dysgyblion o wir ostyngeiddrwydd. Dyma y person mwyaf yn y nefoedd ac ar y 
ddaear yn ymoatwng mor isel a golchi traed y gweision. Wedi iddo dd'od at Simon 
Pedr, y mae hwn yn benderfynol na chawsai lesu Grist ddim gwneud y fath beth iddo 
ac arno ef. Yr oedd Fedr yn gweFd ei Feistr yn gwneud gormod. ** Arglwydd, a 
wyt ti yn golchi fy nhraed i? " Diau fod Pedr yn y tywyllwch yn awr, fel y mae 
lesu Grist yn awgrymu: " Y peth yr wyf ô yn ei wneuthur, ni wyddost ti yr awr hon: 
eithr ti a gei wybod ar ol liyn." 'Doedd Pedr ddim yn gwybod beth oedd yn gyn- 
nwysedig yn y golchi traed yma, ac nia gallasai roddi cyf rif dros y weithred, nac 
esbonio yr arwyddlun chwaith; ond fe gawsai wybod ar ol hyn: "Eithr ti a geÌY^fimá 
ar ol hyn." 

Mae gweinyddiadau rhaglunîaeth yn ymddangos i ni yn dywyli ac anghyson yn 
aml. Weithiau, byddwn yn gweled pob olwyn yn troi yn rhcolaidd; a phryd arall y 
mae pob olwyn yn troi yn y gwrthwyneb, fel gyda*r annhrefn mwyaf. Mae yn 
dditJdadl mai ein hanwybodaeth ni o fwriadau ac arfaethau Duw sydd yn gwneud 
troion rhagluniaeth mor ddyrys i*n golwg ni. Nid yn y ty wyllwch yr ydym i fod 
byth; y mae adeg o'n blaen pan y rhydd Duw oleuni ac esboniad ar yr holl bethau 
hyny sydd yn dywyll iawn i ni yu bresenol: *'Eithr ti a gei wybod ar ol hyn." Rhydd 
y geiriau uchod fantais i ni dynu dau wirionedd oddiwrthynt. 

I. BOD LLAWEB O BETHAÜ MEWN RHAOLUNIAETH YN TMDDANGOS I NI TN DTWTLI, 
▲C ANOHTSON. 

Bod Duw yn bod, sydd wirionedd nas gellir ei wadu ar dir rheswm nac ysgrythyr. 
Gwir fod dynion yn ceisìo gwadu bodolaeth Duw, ac y ceisiant dd'od a'u rhesyman 
dros hyny; ond eiddil a gwan ydyw pob rheswm y maent wedi ei ddwyn dros en 
cyfeiliornad hyd yn hyn, Mae rhai dynion i'w cael yn y byd yma sydd wedi myned 
mor bell yn eu cyfeiliornad, ag y gwadant bob peth bron, hyd yn nod eu bodolaeth ea 
hunain. Maeut wedi myned mor hyf a dweÿd nad oes dim yn bodoli yn wirioneddol 
a sylweddol. Dywedant mai dychymygiaeth ydyw y cwbl,— mai rhywbeth yn ein 
meddwl neu ein dychymyg ydyw yr hoU bethau a welir. Ond dyweded y dynion hyn 
heth a fynont, y mae Duw yn bod; a hwnw yn Dduw sydd yn meddu ar lywodraeth 
eang. Mae yn Uywodraethu dynion, angylion, a chythreuliaid. Mae ei lywodraeth 
felly dros y nefoedd uchod, a'r ddaear isod. 'Does dim modd myned allan o lywodraeth 
Duw, na thros ei therfynau, gan ei bod yn lly wodraeth sydd yn mhob Ue ar unwaith. 
Un lywodraeth fawr y sydd, a llywodraeth y Duw mawr ydy w hôno. Gwir fod mân 
lywodraethau yn y byd; ond un lywodraeth sydd, yr hon sydd yn Uyncu pob un arall 
iddi ei hun, fel mae'r môr yn llyncu yr a'fonydd. *Does dim yn cymeryd Ue yn 
llywodraeth Duw nad ydyw efe yn berffaith hysbys o hono erioed: * Hysbys i Dduw 
ei weithredoedd oU erioed." 'Does dim yn cymeryd lle yn ddamweiniol i Dduw. 
Dyn yn gyffredin sydd yn edrych ar bethau yn cymeryd Ue yn ddamweiniol; ond 
gyda golwg ar Dduw, y mae efe yn goruwcbly wodraethu y cwbl wrth gynghor eî 
ewyllys fawr ei hun. Mae Uy wodraeth Duw dros y pethau Ueiaf fel y pethau mwyaf, 
a'r pethaa mwyaf fel y pethau Ueiaf. Gofala am yr abwydyn lleiaf, fel am y cèrub 
gwyn mewn gogoniant. 'Does dim yn ddisylw gan Dduw. Mae yn rhaid i'r cerub 
cryf wrth Dduw, yn gystal a gwybedyn. Pe tynai Duw ei sylw am bum' mynyd 
oddiwrth yr angel, gwelid ef yn trengu o eisieu. Pe tynaî l)uw ei law yn ol 
oddiwrth y byd. gwelid y greadigaeth yn ymoUwng i'w sylfeini. Aethai y bydoedd 
yn Uwch, a'u creaduriaid i'r annhrefu mwyaf. 

Mae Uy wodraeth Duw hefyd dros yr elfenau. Efe sydd yn gofalu am ffordd î feUt 
y taranau. Welwyd yr un fellten erioed yn goleuo yr awyr las, nad oedd Uygad Duw 
ar ei hol. Y mae poh elfen o dan lywedraeth Duw,— y tân, y dwfr, cenllysg, eira, a 
tharth; a gwynt ystormus yn gwneuthur ei air ef. Nid yn unig y mae Uywodraeth 
Dttw fel yna dros bethau, ond dros bersonau hefyd, yn nghyda'u hoU amgylchiadau. 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 299 

Dywedir mai efe sydd yn tlodi ac yn oyfoethogi, yn darostwng ac yn dyrchafu. 
'Does yr un amgylchiad wedi cymeryd Ile yn ein bywyd, nad ydyw sylw y Duw 
anfeidrol arno, ac yn goruwchlywodraethu y cwbl. 

Y peth yr ydym ni yn ceisio cyrchu ato ydy w, fod Uawer iawn o bethau yn cymeryd 
lle mewn rhagluniaeth sydd yn ymddangos yn dywyll a dyrys. Mae gan bawb ddalen 
ddu yn llyfr rhagluniaeth Duw. Efallai fod y rhai sydd yn darllen y llinellau hyn 
■wedi bod yn ddìgon parod i achwyn ar ragluniaeth. Efallai eich bod wedi treulio 
blynyddoedd lawer i geisio darllen y IIÌDelIau duon sydd genych yn llyfr rhagluniaeth 
Duwj ond y mae eich Ilafur wedi myned yn ofer: "Niwyddost ti yr awr hon.** 

Wrth edrych ar olwyn fawr rhagluniaeth, weithiau byddwn yn barod i ddweyd am 
dani ei bod yn gweithio yn y ffordd gylîawnaf, doethaf, a da. Weithiau, fe'i 
gwelir yn troi gyda'r cywirdeb mwyaf, a chyda y rheolaeth beríîeithiaf. Brydiau 
eraill, canfyddir pob olwyn ynddi fel yn peuderfynu myned yn erbyn eu gilydd. 
Weithiau, fe welir tad a mam yn galaru ar ol colli un o'u plant bach, a'r henafgwyr 
yn cael eu gadael yn eu tristwch a*u methiantwch. Gwelir y duwiol a*r defnyddiol yn 
cael ei gymeryd ymaith, a'r annuwioi a*r diles yn cael ei adael i flodeuo " fel y lawryf 
gwyrdd." Dyna un yn Uwyddo yn y byd, a'r dyn arall yn myned yn ol, gwnaed y 
peth a fyno. Dyna wraig weddw yn y fan yna wedi ei gadael gyda chwech o blant 
bach i ofalu am danynt, tra mae*r gwr cyfoethog yn ei hymyl yn cael by w i weled ei 
blant wedi d'od yn ddynion, ac i ofalu drostynt eu hunain. " Ni wyddost ti yr awr 
hon." 

Mae rhai fw cael weithiau sydd yn barod i chwilio am yr achos o hyn, ac yn barod 
i ofyn i Dduw, Pa fodd y gwnaethost fel hyn? Ond 'does neb yn ateb. Ceisiodd Job 
unwaith edrych i fyny i chwilio am yr achos o*r holl aflwyddiant mawr oedd wedi 
d*od i*w gyfarfod; ond dystaw y cafodd efe bawb yn y nefoedd gyda golwg ar hyn: 
** Ni'm hatebi.** Yr oedd Duw wedi attal wyneb ei orseddfainc, ac wedi taenu ei 
gwmwl arni hi. " Ni wyddost ti yr awr hon.** 

Gwell ydyw i ni fod heb wybod am lawer iawn o bethau yn eîn sefyllfa bresenoL 
Byddai eu gwybod yn dra niweidiol, a diolch nad ydym yn eu gwybod: "Ni wyddost 
ti yr awr hon." Pe b*ai dyn yn y goleu, nis gallasai lai na diolch fod Duw yn cadw 
y dyfodol yn ddirgelwch iddo ei hun. Mae yn well i ni, mewn gwirionedd, fod yn y 
tywyllwch a*r anwybodaeth o ffyrdd Duw, na*u gwybod yn y fuchedd bresenol. Pe 
tynai Duw y llenî oddiar y byd tragwyddol, gwelid y byd hwn yn sefyll mewn syndod. 
Byddai ein gwlad ni wedi ei llenwi ä gruddfanau, a*r annhrefn mwyaf yn 
teyrnasu. Gallwn feddwl fod yr anwybodaeth sydd genym yn awr, yn wir angen- 
rheidiol, yn ol rhediad pethau. Pe buasai dynion yn " gwybod yr awr hon,'* byddent 
yn sicr o esgeuluso eu dyledswyddau, a chollai rhinwedd ei safle am byth. Os ydym 
ni yn gweled troadau yr olwyn yn troi yn y gwrthwyneb weithiau, 'does dim i*w 
wneud ond gwaeddi mewn syndod fel Ezeciel, " 0! olwyn,** gan ystyried fod ei hoU 
droadau yn ddoeth ac yn dda, ac yn cael ei throi i'r dybenion goreu. 

n. BOD ADEO 0*N BLAEN PAN Y RHTDD DüW E8B0N1ÁD ÁR DROION DTRTS RHÁO- 

LUNiAETH. " Ti a gei wybod ar ol hyn.** 

Mae y frawddeg yma yn arwain eîn meddwl at ddydd y farn. Dyma yr adeg y 
cawn ni wybodaeth gyflawn o hoU weinyddiadau dyrys rhagluniaeth Duw. Mae rhai 
pobl yn cael gwybod llawer o bethau yn y by d hwn ; ond, beth bynag am hyny, bydd- 
wn yn sicr o gael gwybod mewn byd arall: "Eithr ti a gei wybod ar ol hyn.*' Mae 
yn y fan yma ymofyniad yn cyfodi, Beth a gawn ni wybod ar ol hyn? Fel y dywed- 
ais o'r blaen, y cawn ni wybod pob peth sydd yn dywyll a dyrys yn awr. Yn mhlith 
y Iluaws pethau a gawn ni eu gw>bod ar ol hyn, ni enwn dri neu bedwar o bethau. 

Cawn wybod mai cyfiawn ydoedd Duw yn ei holl weinyddiadau. Mae llawer un yn awr 
yn baiod i achwyn ar Dduw, gan edrych arno fel Duw sydd yn ymddwyn yn anghyf- 
iaŵn tuag at ei ddeiliaid; ond ar ol hyn, fe fydd pob genau yn barod i ddweyd, AU 
rt^fÄf,— pob peth yn iawn ac yn ei le, a Duw yn cael ei gyfiawnhau yn ei holl weinydd- 
iadau. Bydd pawb o honom yn barod i ddweyd f el Dafydd y pryd hwnw, " Cyflawn 



Digitized by 



Google 



300 I>UWIN7DDIASTH. 

yw jT Arglwjdd yn ei hoU fl/rdd, a Bantaidd yn ei holi weithredoedd." BbTwbetli 
yn debyg i hyn ddywedodd NebuchodoDozor: ** Yr ydwyf yn moliannu, ac yn nmwr- 
ygn, ac yn gogoneddu Breoin y nefoedd, yr hwn y mae ei hoU weithredoedd yn 
wirioneddi a'i Iwybrau yn farn." 

CaiTfi wybod tnai er ein. Ues yr oedä y cwhl. Gwaith anhawdd ydyw cael y dyn i greda 
ac i dderbyn y gwirionedd yma; ond y mae adeg o*n blaen y bydd yn rhaid i ni g^redu 
hyn. Gofyna Uawer un, Pa les i mi oedd coUi fy unig blentyn? Fa les oedd i'r gwr 
golU ei wraig, ac i*r wraig golU ei gwr? Pa les oedd i blant golli eu rhieni? Pa les 
ydy w gweled gweinidogion yn marw, gan adael eu heglwyBÌ? Pa les ydy w gweled 
cenadon yn cael eu tori i lawr yn nghanol eu llwyddiant a'u defnyddioldeb? Pa les 
ydyw fod y dyn yna wedi ei amgylchu â thlodi trwy èi oea? Pa les ydyw i ddyn gael 
ei gystüddio am flsoedd, a*i lenwi â phrofedigaethau? Ood aro8Wch i hyn fyned 
heibio, ac yna cewch wybod mewn gwirionedd mai eich Ues oedd y cwbl. £ich Ues 
oedd by w yn yr Aifft gydag estroniaid. Eich Ues oedd y Môr Coch, a'r anialwch 
disathr. £ich Ues oedd yfed dyfroedd Mara, a chroesi yr lorddonen. Eich Ues oedd 
cyfarfod â gelynion ac â rhwystrau fyrdd ar y daith. Cewch wybed mai eich Ues 
oedd i chwi gael eich curo gan dòoau treialon y byd, ac yn erbyn creigiau aflwyddiant 
a thlodL Eich Ues oedd yfed o*r neotydd chwerwaf ar y daith, fel y cewch chwi 
wybüd ar ol hyn. 

" Pryd hyn y tiy pob chwerw nant 
Yn win i blant Jehofah." • 

Cawn wyhod mai nidpeth ofer ydyw crefydd. Wnaeth y Duw mawr ddim yn ofer 
erioed. 'Does dim a wnaeth efe wedi troi yn fethiant. Dywedir mai efe sydd yn 
rhoi crefydd i ddyn, a 'does dim crefydd iawn heb fod Duw yn awdwr o hont £fe 
aydd yn dwyn y gwaith mawr yn mlaen yn yr enaid: ** Duw yw yr hwn sydd yn 
gweithìo ynoch.** Os Duw sydd yn ei ddwyn ef yn mlaen, y mae yn ddiddadl nad 
aiff efe ddim yn ofer. GaU Uawer un ddweyd sydd yn ei meddu, nad ydyw wedi 
myned yn ofer yn y byd hwn. Y mae miloedd yn derbyn Ues oddiwrthi bob dydd, a 
Uawer gwaith yu y dydd. Beth bynag sydd yn myned yn ofer, y mae crefydd yn sicr 
o fyned ar ei gwell. Crefydd sydd yn dyrchafu y dyn yn uwch o ran ei feddwl na'r 
byd presenol a*i bethau gwael a siomedig. Crefydd sydd yn codi y dyn i ysbryd 
tawel, ac i aUu dywedyd yn wyneb troion chwerwon rhagluniaeth, *^ Gwnaed a fyddo 
da yn ei olwg.*' Ciefydd sydd yn ei godi i ysbryd addoli yn absenoldeb y pethaa a 
welir: *' Yr Arglwydd a roddodd, a*r Arglwydd a ddygodd ymaith; bendigedig fyddo 
enw yr Arglwydd."— ** Er i*r fflgysbren na flodeuo, ac na byddo flrwy th ar y gwin- 
wydd; gwaith yr olew-wydd a baUa, a*r meusydd ni roddant fwyd; torirymaithy 
praidd o*r gorlan, ac ni bydd eidion yn eu beudai; etto mi a lawenychaf yn yr 
Arglwyddí byddaf hyfryd yn Nuw íy iachawdwriaeth.*' 

Gan nad ydy w crefydd yn myned yn ofer yn awr, y mae yn sicr nad â hi ddìm 
yn ofer mewn byd arall. Mae hon î flodeuo byth yn y nefoedd. Bydd hon byw 
cyhyd a ninnau. Ar ol hyn y cawn ni wybod beth ydy w gwir werth crefydd. Ar ol 
hyn cawn weled crefydd ar ei goreu. Addawa ** gan' cymaiot yn y byd hwn, ond yn 
y byd a ddaw fywyd tragwyddol.*' Dyma yr adeg y cawn ni wybodaeth cyflawn 
beth ddaw crefydd i mewn. Ar ol hyn y bydd hi yn dangos ei holl drysorau, ac yn 
eu dwyn hwy gerbron. Dyma yr adeg y bydd crefydd yn dwyn y rhai fydd yn ei 
meddu ar hyd heolydd aur y ddinas santaidd, ac yn dangos i Jdynt hoU drìgfanau eu 
Tad. 

Cawn wybod mai er ei ogoniant y ywnaeth Duw á ni fel y gwnaeth, ** Ti a gei wybod 
ar ol hyn.*' Ei ogoniant oedd gan Dduw mewn golwg yn mhob peth a wnaeth erìoed. 
£i ogoniant oedd ganddo mewn golwg wrth arwain ei bobl trwy*r anialwch: ** Tywys- 
aist dy bobl i wneuthur i tî enw gogoneddus." Clywir myrddiynau o gyich yr 
orseddfainc yn dweyd, **I*r hwn sydd yn eistedd ar yr orseddfainc y byddo y fendith 
a*r anrhydedd, a*r gogoniant, a*r gallu, yn ocs oesoedd. Mawr a rhyfedd yw dy 



Digitized by 



Google 



TEITHIAU. 



301 



weithredoedd, O Arglwydd Ddaw hollalluog. Çyfiawn a chjwir yw áj flyrdd di, 
Brenin y saìnt/* 

Y mae Duw yn sicr o ofalu am ei ogoniant. T mae wedi myned ar ei Iw na rydd 
ef e mo'i ogoniant i arall. Mjn g^el ei ogoniant oddiwrth bawh a phoh peth. Ar 
ol hyn j cawn ni wel*d mai er ei ogoniant y gwnaeth Duw bob peth mewn rhaglun- 
iaetii a gras. Bydd ei holl ymwneud â ni yu mhob dull a modd, yn sicr o fod yn 
ogoniant iddo, ac fe glywir pob crcadur trwy ei lywodraeth fawr yn datgan hyn ryw 
ddydd, gan ddywedyd, " Nid i ni, O Arglwydd, ond i'th enw dy hun dod ogoniant." 

Dysgwn dri pheth oddiwrth y sylwadau hyn:— 

Dysgwn ddyoddef yn amyneddgar o dan druion chwerwon Duw. 

Dysgwn ymddiried ynddo. 

Dysgwn dewl hefyd, a ^ pheidio dy wedyd geiriau raawr.** 
Berea. R. Ow£N (Trebor Mon,) 



2reíti)íau- 



TAITH DRWY RANAÜ O FEIRION A MALDWYN, YN Y 
FLWYDDYN 1838. 



Yn ngwanwyn y flwyddyu a nodir uchod, 
penderfynodd dau bregethwr ieuanc 
fyned ar daith bregethwrol trwy ranau o 
Feirionydd a Threfaldwyn. Celfyddyd- 
wyr, yn gweithio bob dydd, o godiad y 
wawr hyd godiad y ser, oedd y pregeth- 
wyr. Nid oedd etto iawer o flynyddoedd 
er pan ddechreuasent bregethu. Ni 
fuasent yn mhell o*u cartrefi gyda y 
gorchwyl pwysig hwnw; ond llafurient 
yn galed ac egntol yn mysg y mân gyn- 
nulleidfaoedd oeddynt o gylch eu trigfan- 
au, gan deithio yn hwyr aml nos Sadwm, 
a chodi yn foreu iawn ar lawer bore Llun, 
rhag i'r ysbryd pregethu oedd ynddynt 
wanhau eu hawyddfryd i lenwi eu cylch* 
oedd fel celfyddydwyr, a thrwy hyny 
iddynt golli hyder eu cymydogion yn- 
ddynt fel gweithwyr ystig a gofalus. Os 
byddai fodd yn y byd, dychwelent adref 
ar ol llafur y Sabbath, i fod yn barod i 
ymaflyd yn eu gorchwylion am chwech 
dranoeth y bore. Teitbient yn fynych 
ddeg neu ddeuddeg milldir, ar ol llafur 
caled y dydd, er mwyn gallu cyrhaeddyd 
iV preswylfeydd, a bod yn brydlon gyda 
eu gwaith. Yr oeddynt yn iach, yn 
gryôon, ac yn galonog; ac nid oeddynt, 
fel pregethwyr, heb rai arwyddion fod 
llaw yr Arglwydd gyda hwynt. 

Yn y daith bregethwrol hon, nî ym- 
gynghorasant â neb; ondgallaiiod hyny, 
ac ystyried gwahanol bethau, yn feius 
ynddynt. Pa fodd bynag, credent hwy 
fod ganddynt genadwri i'w thraethu, ac 
anturiasant wneuthur hyny ar eu cyfrif- 
oldeb eu hunain i'r Brenin mawr. 

ír oedd llawer o gyinhwysder ynddynt 



i fod yn gymdeithion ar daith bregeth- 
wrol. Gallent gerdded yn heinyf, a 
chludo gyda hwy yr ychydig o angen- 
rheidiau oedd yn perthyn i'r fath didth; 
a cherdded a wnaethant hefyd. Ni anfon* 
wyd hwy ar feirch, nac mewn cerbyd, o 
un lle i le arall, o ddechreu eu pererindod 
hyd ei d iwedd,— dim ond troed-deithio 
o hyd. Heblaw eu bod yn alluog i gyf- 
lawni y daith heb help oddiwrth neb, yr 
oeddynt, o ran eu golygiadau ar bynciau 
crefydd, yn dra thebyg i'w gilydd. 
Calfiniaid cymedrol oedd y ddau. Credent 
yn etholtdigaeth torf ddirif o ddynion, 
o'r dechreuad i fywyd tragwyddol, a 
meichnîaeth Crist dros yr eglwys. 
Chwarddent yn galonog am ben y syniad 
fod etholedigaeth torf o ddynion i fywyd, 
yn cynnwys gwrthodedigaeth torf arall; 
ac ystyricnt fod y logic a allai dynu 
casgliad felly oddiwrth etholedigaeth 
gras, yn gymhwysach i eppaod nag i 
ddynion goleuedig. Cytunent ar gyf- 
iawnhad trwy ffydd, adenedigaeth, parhad 
mewn gras, Iiawl a dyledswydd pob djrn 
i farnu drosto ei hun ar bynciau crefydd, 
gallu a dyledswydd dyn i gredu yr 
efengyl, a natur eglwys efengylaidd; a 
thynasent eu golygiadau ar bob pwnc o 
galon y Beibl, ac yn dra annibynol ar 
farnBU dynion o wahanol bleidiau. Heb- 
law hyny, yr oeddynt yn cretiu mewn 
yfed dwfr fel y ddiod oreu ac iachaf, o 
ddigon, i ddyn. 

Yn y Bala y dechreuasant eu taith yn 
Meirionydd. Nid oedd yr un o honynt 
yn adnabyddus yno; ond cawsant gyn- 
nulleidfa weddol dda, a hwylusdod i 



Digitized by 



Google 



302 



TEITHIAU. 



lefaru. Cofiai un o'r pr«gethwyr iddo 
fod, flynyddoedd cyn hyny, yn y capel 
hwnw yn gwrando ar y diweddar Wil- 
liams o'r Wern yn pregethu ar ddychryn 
Ffelix dan athrawiaeth Paul, a*i waith 
yn troi pwnc mawr iachawdwriaeth ei 
enaid heibio hyd ryw amser cyfaddas. 
Yr oedd y bregeth hòno yn rymus a 
gafaelgar dros ben. Nos Sabbath oedd 
yr adeg. Yí oedd Mr. Williaras yn rhy 
ddiweddar o ryw ugain mynyd yn dyfod 
i'r capel. Tebygol ei fod wedi teithio 
yno o bell. Daeth i mewn trwy y drws 
cefn, gan fwyta brechdan. Yr oedd yn 
ei bwyta ar hyd y ífordd o'r drws i'r pul- 
pud, ac wedi eistedd i lawr yno y bwyta- 
odd y tamaid olaf o honi. Yna, wedi 
sychu ei safn â'i logell-ffunen, cyfododd 
i fyny i ddarllen. Dy wedai brawd deallus, 
pan adroddwyd yr hanesyn yna wrtho, 
nad oedd neb ond Mr. Willîams a lesu 
Grist a allasai wneud peth felly gyda 
good grace, 

Wedi cael derbyniad croesawgar yn y 
Bala, a lletty cysurus, troes y ddau breg- 
ethwr eu hwynebau tua Llanuwchllyn. 
Mae yr ardal hòno wedi bod er's oesoedd 
yn nodedig am ei henwogrwydd mewn 
crefydd a gwybodaeth yBgrythyrol. Hy- 
nodwyd hi hefyd gan un o'r ymraniadau 
mwyaf alaethus a gymerodd le erioed 
mewn Eglwys Gynnulleidfaol. Mae yr 
ymraniad hwnw yn frycheuyn du ar 
hanes ^^glwys yr Hen Gapel; ond fe 
achubwyd cannoedd o eneidiau i fywyd 
tragwyddol yn y lle hwnw. Yr oedd 
amryw o'r cewri a fu yn wýr enwog gynt 
yn yr ardal hòno yn fy w pan ymwelodd y 
ddau bregethwr sydd dan ein sylw â*r lle 
y tro hwnw; ac yr oedd rhai o honynt, 
yn nghyda'u gweinidog, y diweddar Barch, 
'Michael Jones, yn gwrando ar y dyeithr- 
iaid. Gwybod byny a baraì i'r pregeth- 
wyr fod yn f wy gofalus nag arferol pa 
beth a ddy wedent, a -pha fûdd y gosodent 
eu syniadau allan. Mewn tŷ annedd, yn 
Mhenantlliw Bach, yr oedd yr oedfa y tro 
hwnw. Yr oedd gwraig y tŷ yn un o'r 
duwinyddion goreu yn Nghymru; ond 
nid Ilawer a ddywedai hyd onid clid i 
ymresymu ar wahanol faterion. Ar yr 
aelwyd, wedi gorphen yr oedfa, sylwid 
yn rhydd ar y pregethau; ac wrth sylwi 
ar rai nodiadau a wnaethai un o'r preg- 
ethwyr ar ryddid dyn fel creadur cyfrifol, 
dywedai y Parch. Mìchael Jones ei fod 
yn gweled fod y brawd hwnw wedi bod 
yn astudio Jonathan Edwards ar Ryddid 
yr Ewyllys, yr hyn oedd yn berffaith 
gywir. Cymerai Mr. Jones y cyfle hwnw 
i gyferbynu Edwards a*i ẃyr, Dr. Dwight, 
fel duwinyddion ; ac, yn ol ei farn ef , yr 
oedd Jonathan Edwards yn rhagori yn 
ddirfawr. Derbyniad tirion a chroesaw- 
gar dros ben a gafodd y pregethwyr yn 



Llanuwchllyn, ac annogaeth gan lawer í 
frysio i'r ardaí drachefn. 

Nid oedd gan y ddau frawd amser i aros 
neroawr yn unlle. Yn fore dranoeth 
aethant dros fynydd uchel Bwlchygroes i 
Lanymawddwy, ac oddiyno i'r Dinas at 
yr hwyr. Cyfarfod dirwestol oedd yn j 
Dinas, a thrwy fod y gwahanol enwadan 
wedi dyfod yn nghyd, yr oedd y capel yn 
orlawn. Y serchog a'r siriol John Wil- 
liams oedd y gweinidog gyda yr Anni- 
bynwyr yno y pryd hwnw. Dywedodd 
ef dipyn gyda ei ffraethineb a'i fedrus- 
rwydd arferol; dywedodd y ddau wr 
dyeithr dipyn drachefn; ac yn olaf, wedi 
ei hir gymhell, cyfododd Dafydd DaYÎes, 
o Gowarch, i fyny, a gwefreiddiodd yr 
holl gynnulleidfa drwy ei sylwadau rhy- 
fedd a tharawiadol. Dy wedai " mai arfer 
pobl Maìlwyd, pan fyddent yn myned i'r 
cynhauaf ŷd i Locgr, oedd troi i shop 
Simon, a gadael eu crefydd yn y diotty 
hwnw, a galw am dani wrth ddychwelyd 
yn ol. Yr oedd dyn meddw," meddiai» 
**unwaith yn gyru gwedd — trol a dau ben 
o geffylau — ar hyd y ffordd fawr; ond 
gan ei fod yn methu cerdded yn hwylus 
gyda y wedd, dringodd i'r drol, a chysgodd 
yn drwm. Aeth y ceffylau yn mlaen, 
gan gludo y meddwyn, nes y daethant at 
dollborth oedd yn nghŵr pentref, ac yno 
tynwyd hwy oddiwrth y drol, a gadawyd 
i'r dyn gysgu ei gynthun allan. Rhodd- 
wyd yr anifeiliaid, druain, mewn marchdy 
oedd gerllaw, yn ddiogel, a thipyn o*r 
gwellt medi oedd yn y drol iddynt i'w 
fwyta. Yn mhen rhai oriau, deffrodd y 
dyn, wedi sobri peth, a gwaeddai allan, 
*Hoío.* *Hai,' meddai rhywun mewn 
atebiad iddo. Ebai yntau, * A wyddoch 
chwi, dywedwch, pwy ydw* i? * *A 
wyddoch chwi ddim eich hunan pwy 
ydych chwi? * oedd y gofyniad a atebai 
gwestiwn y meddwyn. * Na wn i,* 
gwaeddai yntau; * ond os hwn a hwn ydw* 
i. yr ydw' i wedi colli dau geffyl; ond os 
rhywun arall ydw' i, yr ydw* i wedi cael 
trol.* ** Dy wedai " mai hau mewn pwU 
mawnog oedd gwario arîan iim ddiodydd 
meddwol.** Terfynodd y cyfarfod yn 
Uwyddiannus, ac ychwanegwyd amryw 
at y fyddin ddirwestol ar ei ddiwedd. Yr 
oedd y cadarn Siôn James a'i wraig; 
Richard Ëyans, Shop; Rowland Erans, 
Dolobran ; a lluaws eraiU o wỳr da yn y 
cyfarfod hwnw; ond y mae yr oes hôno. 
gan mwyaf, erbyn hyn wedi disgyn i 
dawelwch pyrth y bedd, ac yn gorphwys 
oddiwrth eu llafur. 

Bore dranoeth, troes y ddau bregethwr 
eu hwynehau tua Cherist, ac aeth y brawd 
hoff Williams iV hanfon ran o'r ffordd. 
Croesasant Fwlchoerddrws, a chyrhaedd- 
asant y Brithdir erbyn yr oedfa oedd 
ganddynt yno ganol dydd. Cawsant 



Digitized by 



Google 



TEITHIAU. 



303 



rwyddineb i bregetliu, a cbrocsawyd hwy 
yn garedig yn y Perthillwydion, llo y 
cartrefai raam a chwaer " Fugh o'r Brith- 
dir;" ond ni wyddent hwy mo hyny nes 
cyrhaeddyd i'r tŷ; ac o'r íoment hôno 
allan, yr oedd preswylwyr y tŷ hwnw yn 
gysegredìg yn eu golwg. 

Yn Rhydymain yr oedd yr oedfa yn yr 
hwyr. Ar y ffordd, wrth fyned tuag yno, 
cyfododd dadl frwd iawn rbwng y ddau 
frawd yn ngbylch Esboniad y diweddar 
James Hughes ar y Testament Newydd. 
Barnai un nad oedd James Uughes yn 
gwneud cyfiawnder â*r awdwyr wrth 
ddethol ei sylwadau allan o'u gwaith, a 
bod bron yn anmhosibl i neb wneud 
cyfiawnder âg awdwyr wrth ddifynu dim 
ond rhanau o'u nodiadau.' Barnai y llall 
fod Mr. Hughes, ar y cyfan, yn ddetholwr 
dd iawn, a*i fod hefyd yn gwneud tegwch, 
yn gyffredin, á*r enwogion y tynai ei 
sylwadau o honynt. Aeth y ddadl yn 
mlaen, ac mor frwd o'r diwedd, fel y 
barnodd y ddau ynddynt eu hanain, mae 
yn debyg, raai gwell oedd tewi; ac felly 
fu. Cerddasant ara yn agos i dair milldir 
heb ddywedyd gair y naill wrth y llall. 
O^r diwedj, daethant yn agos i ben eu 
taith, ac wrth hen factory wlan Rhydy- 
main, dywedodd un o honynt wrth y Ìlall, 
"Dyraa y ffordd i fyned at y capel.** 
"Ho," ebai y llall, "cawsoch hyd i'ch 
tafod, mi glywaf." Aeth y ffrwgwd 
heibio, ac ni soniasant am dani mwy, 
oddieithrpan gyfarfyddent â'u gilydd, yn 
achlysurol, ac yr adroddent helyntion y 
dyddiau gynt. Bu y ddadl boethlyd hòno 
yn rhwystr i'r ddau f rawd bregethu, gyda 
eu hwylusdod arferol, y noswaith hòno; 
ac yr oedd ei hol hefyd ar y ddyledswydd 
deuluaidd yn y tŷ Ile y Ilettyent. Mor 
dyner a hawdd ei ddyrysu, o ran ei deiml- 
adau, ydyw ymeddwl; ac mor ofalus y 
dylni dynion fod rhag ei annhrefnu a*i 
angbymhwysò i gyfiawni gwasanaeth 
crefyddoll Cafodd y ddau bregethwr 
orphwys y nos hòno yn nhŷ hen chwior- 
ydd crefyddol oeddynt yn byw yn agos 
i'r capel. Yr oedd ar un o'r brodyr eisieu 
ymgeledd i/roní oedd ganddo wedi myned 
allan o ddiwyg briodol. Cymerodd un 
o'r lien chwiorydd y gorchwyl o olchi a 
haiarnu y dilledyn mewn llaw; ond gan 
nad oedd wedi ymarfer â gorchw^iion 
felly, gwnaeth ef yn un o'r pethau rhy- 
feddaf a welsai ei berchenog erioed, a bu 
>n destun tipyn o ddigrifwch diniwaid i'r 
ddau frawd, ar droion, wedi hyny. 

Gadawyd Rhydymain, a daethpwyd î 
Ddolgellau. Yr oedd yno, y pryd hwnw, 
amryw o ddynion galluog yn aelodau yn 
yr eglwys, a Chadwaladr Jones, yn ei 
nerth, yn weinidog yn y Ue hwnw, yn 
gystal ag yn Islaw'rdref, y Brithdir, 
Rhydymain, a Llanelltyd. Tcimlai y 



gwỳr dyeithr beth pfn wynebu y gyn- 
nulieidfa oedd yn Nolgellau ; ond symud- 
wyd eu hofnau yn fuan. Derbyniodd yr 
athraw Jones hwy yn y modd mwyaf 
serchog a chalonog. Ysgydwodd biw ft 
hwy hyd y penelin, ac yr oedd tiriondeb a 
thadolrwydd yn ei hoU ymddygiadau tuag 
atynt. Cawsant fwy o hyfrydwch a 
rhwyddineb i bregethu.agwell gwrandaw- 
iad yn Nolgellau nag a gawsent er dechreu 
eu taith. Cododd yr oedfa hòno ea 
caionau, a gwrolodd hwy ar gyftr ileoedd 
eraill yr oeddynt i ymweled ä hwy. 

Nid oedd Dolgellau yn ddinas barhaus 
i'r ddau bregethwr; am hyny, cychwyn- 
asant tua'r Cutiau a*r Abermaw. Ar 
bont Llanelltyd, cofiodd un o honynt ei 
fod yn fachgcnyn yn sefyll ar y bont 
hòno, ac yn gweled yr afon yn rhedeg 1 
lawr tua'r bont o'r Ganllwyd, ac ar yr un 
pryd, yn rhtdeg i fyny at y bont o'r dol- 
ydd islaw iddi. M ddychymygasai efe 
erioed fod llanw y môr yn dyfod mor bell 
i fyny i afon a hyny. Rhyfeddai at y 
peth,~rhedai o'r naill ganllaw i'r Ilall i 
weled y dwf r yn dyfod i lawr ac i fyny 
ar unwaith. Tybiai fod natur wedi Uwyr 
ddyrysu, a bod diwedd y byd gerllaw. 
Ond cafodd esboniad bob yn dipyn ar y 
rhyfeddod; etto, wrth groesi y bont y 
dydd hwnw i'r Cutiau, daeth yr amgylch- 
iad i'w gof mor fywiog, a phe buasai 
wedi dygwydd y dydd o'r blaen. Oedfa 
ar ganol dydd oedd ganddyntyn y Cutiau, 
ac un o'r brodyr a bregethodd. Daeth 
gwraig hawd(jgar a pharchus o'r gymyd- 
ogaeth a chiniaw iddynt at y capel, a 
bwytasant ef ar ystyllen, yn ngwc-ithdy 
Saer, gerllaw yr addoldy. Cawsant beth 
traffsrth yn nghyflawniad y gorchwyl 
hwnw, o herwydd fod eu cymwynaswraig 
wedi anghofio dwyn cyllyll a ffyrch gyda 
hi ; ond yr oedd archwaeth dda at ymborth 
yn gwneud i fyny y golled am hyny. 

Wedi ciniawa yn y dull gwreiddiol a 
syml a nodwyd, aeth y pregethwyr yn 
mlaen i gadw oedfa hwyrol yn Abermaw. 
Cawsant yno dderbyniad serchog, a lletty 
cysurus. Daeth cynnulleidfa dda yn 
nghyd, a chawsant hwylusdod i bregethu. 
Ni adwaenent hwy neb yn yr Abcrmaw 
ond y gweinidog, Mr. Evaos; ac nid oedd 
eu cydnabyddiaeth âg yntau ond bechan 
iawn y pryd hwnw. 

Pan ddaeth y bore, aethant gy da glàn 
y môr i Lwyngwril. Gwan iawn oedd yr 
achos yno, ac nid oedd, i olwg ddynol, 
nemawr o obaith y deuai byth yn gryf. 

Dranoeth, yniwahanodd y brodyr, — un 
i Lanfihangel a Llanegryn, a> Ilall i 
Bryncrug a Thowyn. Yr oeddynt yn 
teimlo *yn weiniaid wedi eu gwahanu 
felly. Nid oedd gan yr un o honynt 
nemawr o hyder ynddo ei hun; und gyda 
eu gilydd, teimlent yn gryfion a chalonog. 



Digitized by 



Google 



304 



TEITHIAU. 



Ni chafodd un o honynt, heth hynag, 
nemawr o hwylusdod wrth íyned drwj 
wasanaeth y dydd hwnw. Yr oedd cyn- 
nulleidfa y Bryncrug yn ymddangoa iddo 
ef yn farwaidd a chysglyd, a*r adsain yn 
nghapel Towyn yn ei ddynwared mor 
herífaith, f el na wyddai yn iawn pa un ai 
efe, ai rhy w fod anweledig yn y mur, oedd 
yn pregethu yno. Derhyniad calonog 
iawn a gafodd y hrawd oedd yn pregethu 
yn Nhowyn gan y gofalus a'r synwyrol 
Mr. Lloyd, gweinidog y lle; ac annogaeth 
gref i fyned yn mlaen gyda y gorchwyl 
pwysig o bregethu yr efengyl. 

Yn foreu iawn y dydd canlynol, daeth 
y hrawd a fuasai yn Llanegryn at ei gyd- 
ymaith i Dowyn, a chychwynasant iU dau 
tua Phennal, i fod yno erbyn canol dydd; 
ac oddiyno aethant i Fachynlleth erbyn 
yr hwyr. Yr oedd yr hybarch D. Morgan 
wedi gadael y dref hòno yn ddiweddar, 
ac yn gweiuidogaeihu ar y pryd yn Man- 
chester. Oddeutu amser ei ymadawiad 
ef, cymerasai ymraniad le yn y gynnull- 
eidfa, ac ymadawsai un dosbarth o Gapel 
y Graig, ac ymgynnuUent i addoli mewn 
rhy w le arall yn y dref. Gyda yr ym- 
wahanwyr y trefnwyd fod i'r brodyr 
dyeithr bregethu. Ni wyddent hwy 
nemawr ddim am amgylchiadau yr ym- 
raniad. Adroddwyd yr hanes wrthynt, 
yn Uawn llythyr, cyn iddynt adael y dref ; 
a thybient hwy, ar 6ail go dda hefyd, nad 
oedd eÌBÌeu doethineb Soloraon i ganfod 
fod llawer o nwydau llygredig. a byr- 
hwylldra, ac uchelfrydedd, yn llywodr- 
acthu y pleidiau yn yr ymraniad hwnw, 
fel mewn ymraniadau eglwysig eraill. 
Nid oedd y ddau hregethwr yn gweled 
fod yn ddoeth iddynt hwy ymyraeth â'r 
materion a rwygasai gynnuUeidfa Capel 
y Graig. Pregethu yr efengyl i bechad- 
uriaid oedd eu gorchwyl hwy ; a hyny a 
wnaethant i gynnuUeidfaluosog ac astud; 
ac ni adawyd hwy yn hoUoI d^gymhorth 
y tro hwnw, mwý na Uawer o droion 
eraiU, yn y daith hòno. 

Yn foreu y dydd canlynol, gadawodd y 
pregethẅyr teithiol faes brwydruu gynau 
ysgaw Machynlleth, ac aethant, erbyn 
canol dydd, i gapel bychan o'r enw Nebo, 
yr hwn a orweddai yn mynwes bryn 
hyfryd, ychydig o fiUdiroedd oddiwrth 
Fachynlleth. Daeth cynnulleidfa dda yn 
nghyd, ac ystyried yr adeg o'r dydd, a 
chaf wyd cyfarfod hwylus iawn. Aeth y 
pregethwyr, ar ol y cwrdd, i gael yraborth 
i dŷ hynafgwr parchus oedd yn byw yn 
Ued agos i'r capel. Yr oedd yn y tŷ hwnw 
wr a gwraig, a mab bychan iddynt. 
Clywodd un o'r pregethwyr, ar y ffordd 
i'r tý, fod yr hynafgwr oedd yn by w yno 
wedi priodi gwraig ieuanc, a bod ganddynt 
fab bychan; ond ni wyddai y Uall ddim 
oU am hyny. Wedi eistedd ar yr aelwyd, 



a gweled y plentyn yn chwaren oddentu 
gliniau yr hynafgwr, dywedai yr hwn na 
wyddai yr hanes, ** Mae y bachgen bach 
yn hoff iawn o'i daid, onid ydyw? " Wedi 
tipyn o ddystawrwydd, atebai mam y 
bychan, "Yr wyf yn gweled fod y g^wr 
dyeithr yn meddwl fod gormod o wahan- 
iaeth oedran rhyngom ni ein dau i fod yn 
wr a gwraig." Deallodd yntau yn y fan 
sefyllfa pethau, ac yr oedd yn ddrwg 
ganddo am y sylw. Bu y sylw hwnw yn 
brofedigaeth fawr i'r brawd a wyddai y 
peth yn flaenorol. Bu raid iddo fyned 
allan o'r tŷ i waghau ei fynwes drwy 
chwerthin yn galonog, a dysgodd ei 
gyfaiU wers i fod yn fwy gofalus, o hyny 
allan, yn ei sylwadau mewn teulu- 
oedd. 

Y noswaith hòno, aeth y pregethwyr i 
Sammah. Galwasant yn nhŷ yr haedd- 
barch weinidog, H. Morgan, cyn myned 
i'r addoldy. Cyfarfod dirwestol oedd 
yno, ac ar y mater hwnw y bu y dyeithr- 
iaid yn traethu eu Uên. Caf wyd cyfarfod 
sylweddol, a grymus, ac effeithiol hefŷd 
i enniU pleidwyr o'r newydd i'r achos da 
hwnw. Ond Mr. Morgan ei hun a ddy- 
wedodd oreu o ddigon ar y mater, ac iddo 
ef y priodolai y gwŷr dyeithr hyny o rym 
ac effaith oedd yn y cyfarfod. Byddai 
yn iechyd i galon Uawer cynnuUeidfa pe 
caent anibell gy farfod dirwestol, yn y 
dyddiau presenol, i godi y dwfr glan 
gloew i f wy o barch yn eu plith. 

Y symudiad nesaf oedd i LaDbrynmair, 
lle yr oedd gau y brodyr hyn feddyliau 
uchel iawn am dano yn ei gysylltiad âg 
YmneiUduaeth yn Nghymru. Gwyddent 
lawcr o hanes yr achos crefyddol yno er 
amser dyfodiad y Parch. Lewis Rees i'r 
ardal i lafurio. Darllenasent bob peth y 
gallent gael gafael arno o waith y diwedd- 
ar hybarch John Roberts. Yr oeddynt 
yn teimlo ar y ffordd tuag yno, yn debyg 
fel y teimlai pererinion y dyddiau gynt 
wrth agosâu at Jerusalem. Ni chawsant 
eu siomi. Derbyniwyd hwy yn llawen 
a chroesawgar g.in y gweinidogion. 
Cawsant gynnulleidfa dda i'w gwrando, 
ac arwyddion fod pawb yn talu sylw, o 
leiaf, i'r hyn a ddy wedid. Wedi talu 
ymweliad â'r tỳ ììe y ganesid y Doctor 
Abraham Hees, troisant iV lietty, ac un 
cysurus a dedw ydd iawn ydoedd. 

Pan ddaeth y bore, aethant iU dau, ac 
un o'r gweinidogion yn arweinydd iddynt, 
i gynnal oedfa arali yn y gymydogaeth, 
mewn ysgoldy a elwid yr Aber; ac oedfa 
hwylus a dylanwadol a gawsant yno. Yr 
oedd cryn nifer wedi ymgasglu at eu 
gilydd ac ystyried yr adeg o'r dydd, a 
bod y pregethwyr yn hoUol anadnabyddus 
i bawb o honynt. Yn hwyr y dydd 
hwnw, pregethasant yn Ngharno gyda 
Uawer o hyfrydwch. Cawsant gynnuUiad 



Digitized by 



Google 



TEITHIAU. 



305 



pur dda, hwjlusdod i bregethu, a gwran- 
dawíad astud a chynhes iawn. 

Daeth y bore, a cherddodd y pregeth- 
wyr o Garno i'r Drefnewydd, a phregeth- 
asant yn yr hwyr yn y capel sydd yn awr 
yn meddiant yr Annibynwyr Seisnig. 
Yr oedd yr Athrofa sydd yn bresenol yn 
Aberhonddu, yn y ürefnewydd y pryd 
hwnw; ac yr oedd yr athraw, y Parch. 
Ëdward Dayies, yn nghyda'r myfyrwyr, 
yn lled gryno yn gwrando y pregethau. 
Ychydig ogymdeîthas doethion yr athrofa 
a g^fodd y gwŷr dyeithr cyn nac wedi yr 
oedfa. Ymadawodd pawb i'w fan yn bur 
ddiseremoni. Yr unig wr o honynt a 
wnaeth y sylw Ueiaf o'r pregethwyr oedd 
yr athraw, ac yr oedd ei sylw bychan 
yntau gan syched a'r carth. Gofynodd 
iddynt a oeddynt yn weinidogion yn 
rhy w leoedd, ac wedi cael ateb nacolol, 
aeth ymaith heb ddywedyd gair yn 
ychwaneg. Yn wir, yr oedd y myfyrwyr, 
a phawb a ddaethent i wrando ar y teith- 
wyr hyn, fel pe buasent yn rhyfeddu 
beth a geisiai y ddau faldorddwr, a pha 
ysbryd drwg a'u cjnhyrfasai i gychwyn 
oddicartref. I berffeithio y cwbl, rhodd- 
wyj y ddau bregethwr, yn ddirwestwyr 
fel yr oeddynt, i gysgu mewn tafarn y 
noswaith hòno. Un o honynt, pan ar foreu- 
fwyd, yn gweled fod teulu y tŷ yn ceisio 
rhy w deisenau iddynt o deisendy oedd yr 
ochr arffll i'r heol, a'u bod wedi bod yno 
fwy nag unwaith ar y fath neges, a ddy- 
wedodd wrth ei gyfaill am beidio bwyta 
dîm yn ychwaneg, neu y byddai raid i'r 
bobl fyned allan y drydedd waith am 
tupply iddynt. Prin y gwrandawsai y 
' cyfaill ar y fath gynghor ; ond gorfodwyd 
ef i wneud; aeth y ddau i'w taith, a 
phrynasant fwyd mewn shop cyn gadael 
y dref. Gwyddys na fu un o*r ddau 
bregethwr bjth yn y Drefnewydd wedi 
hyny; ond diffyg amser a chyfleusdra 
oedd yr unig achos o hyny. 

Nos Sadwrn, pregethodd y gwŷrdyeithr 
yn Penarth. Llettyasant yn Ty'nyfawnog, 
gyda phobl garedig dros bcn. Llafurìas- 
ant y Sabbath yn Penarth a Llanfair, 
gyda mawr hyfrydwch, a chawsant gar- 
tref cysurus y nos hòno yn y Gwenyndy. 
Bore ddydd Llun, pregethasant am ddeg 
o'r gloch mewn capel sydd heb fod yn 
mhell o Lanfair, a daethant i Feifod i 
gadw oedfa yn yr hwyr, mewn goruwch- 
ystafell eang, yn nen ty annedd; acyno y 
mae yr Annibynwyr hyd heddyw yn cyf- 
arfod i addoli yn mhentref Meifod. Dylai 
y gynnulleidfa hôno, sydd yn cyfarfod â'u 
gìlydd gymaint o ffordd uwchlaw yddaear 
hon, fod yn ysbrydol a nefol iawn o ran 
eu serchiadau. Ai ni fyddai yn burion 
peth i Mr. Evan Thomas, yr hwn sydd yn 
aelod yn yr eglwys hòno, ac yn beiriao- 
nydd medrus, wneud math o beiriant 1 



godi y gy nnuUeîdfa o'r heol i'r oruwch- 
ystafell ar ddechreu yr oedfaon, ac i'w 
goliwnar i lawr gyda eu gilydd wed'yn ar 
y diwedd, yn Ue y dringo mawr sydd yno 
yn bresenoi? Byddai tipyn o wreiddiol- 
deb mewn peth felly, a dywedyd y Ueîaf, 
mewn cysylitiad â chynnuUeidfa o Anni- 
bynwyr, 

Nos Fawrth, pregethodd y ddau frawd 
yn y Main. Y diweddar John Morrîs 
oedd y gweinidog yno y pryd hwnw. Y 
mae wedi myned i'r orphwysfa er's blyn- 
yddau lawer bellach. Dyn da, hardd ei 
fuchedd, a phregethwr synwyrol, oedd 
Mr. Morris; ond byriawn oedd ei ddawn, 
a thra annymunol oedd ei dduU o osod ei 
feddwlallan yn yrareithfa; ondrhagorai 
yn y cyfeillachau yn fawr. 

Nos Fercher, yn Llanfyllin, y pregeth- 
odd y ddau frawd gyda eu gUydd am y 
tro diweddaf yn y daith hòno. Y diweddar 
Barch. W. Morris oedd y gweinidog yno 
ar y pryd. Daeth cynnulleidfa luosog 
yn nghyd. Pan oedd un o'r brodyr 
dyeithr ar risiau yr areithfa, dywedodd 
Mr. Morris wrtho, " Er mwyn pob peth, 
peidiwch a dy wedyd yr un gair yma ar 
I)dirwest. Mae y bobl yma bron a fy 
lladd i oblegid Dirwest." Tarawyd y 
brawd â syndod dirfawr wrth glywed y 
fath beth, ac wedi ei fyned i'r ymadroddfa, 
dywedodd wrth ei gyfaill yr hyn a ddy- 
wedasai Mr. Morris wrtho, ac o barch i 
deìmladau y gweinidog, gwnaed y cy- 
nghor; ond parodd yr hyn a ddywedasid 
wrtho am y bobl, i'r brawd hwnw feddwl 
yn isel am flynyddoedd lawer am amryw 
o aelodau yr eglwys yn Llanfyllin. Mae 
y bobl hyny wedi disgyn i byrth y bedd 
er's llawer dydd bellach, a dynion o 
ysbryd arall yn ddiau wedi cyfodi i lenwi 
eu Ileoedd, y rhai na phetrusant bleidio 
unrhy w achos, pan gaífont brawf ei fod 
yn achos da. Wedi traethu eu cenadwri 
y tro hwnw, ymadawodd y ddau bregeth- 
wr â'u gilydd, a theimlent yn ofidus fod 
yn rhaid iddynt ymadael. Y mae y ddau 
wedi cael help gan Dduw, yn aros hyd y 
dy dd hwn, ac yn pregetliu yr efengyl 
etto; ond ni chawsant byth mwy gyfle i 
fyned ar daith gyda eu gilydd. Dyna y 
daith gyntaf a'r ddiweddaf iddynt hwy. 

Darllenasom lawer o sylwadau, o dro i 
dro, blaid ac yn erbyn pregethu teithiol. 
Mae yn hawdd myned i eithafion o bobtu. 
Mae y chwaeth hòno sydd yn sychedu am 
gael clywed rhyw lais newydd, a gweled 
gwyneb newydd yn yr areithfa bob wyth- 
nos, yn llygredîg yn ddiau; ond y mae cael 
ambell oedfa gan wŷr dyeithr yn wertli- 
fawr a defnyddiol. Gwelsom ambell 
eglwys f echan yn rhybuddio pawb i beidio 
dyfod yn agos.atynt, ac yn mawredd eu 
doethineb a'u chwaeth goethedig, yn 
cyhoeddi pethau felly ar gloriau ein 



Digitized by 



Google 



306 



TEITHIAÜ. 



misolion; ond gwelsom y cyfryw eglwysi 
drachefn yn gorfod dyfodarofyn y dyn- 
ioo a gilgwtliiasid yn afrywiog felly ani 
eu gwasanaeth mewn awr o angen a cbyf- 
yngder. Goddefer i un o'r pregethwyr 
y rhoddwyd hanes eu taith yn yr ysgrif 
hon, ddywedyd gair o*i brofiad ei hunan 
ar y mater hwn. Pe cawsai y llall y 
cyfleusdra i ddy wedyd, lled debyg a f uasai 
ei brofiad yntau, ond odid fawr. Dywed 
ef fel y canlyn:— 

"1. Bu fy ymweliad fel pregethwr 

teithiol gy da'm cyfaill , yn y fl. 

1838, â rhanau o swyddi Meirion a Mald- 
wyn, yn foddion i'ra dwyn i gy dnabydd- 
iaeth â Ilawer o bobl dda na welswn erioed 
o'rblaen; a bu y gydnabyddiaeth hòuo 
yn fanteisiol i mi allu gwneutbur ychydig 
o ddaioni iddynt hwy mewn amser dyfod- 
ol; a bum innau yn well ar lawer tro o*m 
cydnabyddiaeth â hwynt. 

^* 2. Bu y daith hòno yn foddion i ail 
ennyn ynof yrychydig o ddawn pregethu 
oedd yn fy meddiant, ac i'm cyfodi risyn 
neu ddau i dir uwcli fcl traddodwr nag 
oeddwn yn flaenorol. 

"3. Daethum yn y daith hòno i weled 
fy niffygion yn eglurach nag y gwelswn 
hwynt o'r blaen, ac yn awyddus am 
ddiwygio yn y pethau oeddynt yn feius 
ynof. Bu nodiadau fy nghydymaith, o 
dro i dro, ar y daith, yn lles i mi; a sylw- 
adau dyeithriaid, ar wahanol bynciau, a 
dueddent yn gryf i ddangos i mi y pwys 
o osod fy meddwl allan yn gywir ar 
bynciau pwysig duwinyddiaeth. 

"4. Cefais ar y daith hòno gyfle i weled 
y drefn Gynnulleidfaol o lywodraeth 
eglwysig yn gweithio mewn gwahanol 
amgylchiadau; mewn Ueoedd cryfion, a 
rhai gweiniaid; mewn eglwysi heddychol, 
a rhai terfysglyd. Cefais well cyfle i 
weled rhagoriaethau a diffygion y drefn, 
fel yr oedd y pryd hwnw yn ein plith, 
nag a gefais cyn hyny. 

"5. Dacthum i weled yn eglur ar y 
daith hÒDO y gallwn innau fod, dan 
feiuiith y Brenin mawr, yn ddefnyddiol, i 
ry w raddau, mewn cylch cyhoeddus eang- 
ach na'r hwn yr oeddwn yn troi ynddo 
ar y pryd. 

"6. Ar y daith hôno yr ennillais yr 
ychydig o hyder a hunanfeddiant sydd 
geoyf, byth ar ol hyny, wrth anerch 
cynnulleidfaoedd anadoabyddus ì mi. 

** 7. V pryd hwnw y daethum yn adna- 
byddus fel un yn ceisio pregethu. Cyn 
hyny, yr oeddwn wedi fy nghladdu yn 
íyw mewn twlldinod ac anfanteisiol. 

"8. Daethum adref yn benderfyuol i 



ddarllen, a meddwl, a myfyrîo yn galetach 
nag erioed o*r blaen; ac i weddîo mwy 
am fendith y nef ar fy Ilafur eiddil a 
thlawd." 

Nid oedd yr un o'r ddau bregethwr y 
dilynwyd eu hanes uchod yn meddwl am 
le i weinidogaethu y pryd hwnw. Yr 
oedd gweinidogion sefydlog yn mhob man 
lle y buont, oddieithr un Ile, ac yr oedd 
hwnw dan ofal rhtolaidd gweinidog 
galluog ocdd yn byw gerlluw. £u bam- 
can hwy oedd pregethu yr efeugyl, ac 
eangu a gloewi ychydig ar eu meddyliau. 
Cyrhaeddusant eu hamcan, a dychwelas- 
ant adref i lafurîo yn galed fel celfydd- 
ydwyr, fei o*r blaen; a phan agorodd y 
drws iddynt wedi hyny i fyned i'r weinid- 
ogacth, agorodd yn hollol **o*iwaithei 
hun," fel y porth haiarn a ymagorodd 
felly o flaen Simon Pedr. Yr oeddynt yn 
foddion ar y sefyllfaoedd diogel a chysurus 
y gosodasai y Gofalwr mawr hwy yn- 
ddynt, ac nid oedd arnynt ddim awydd 
i'w newid, heb arwyddion hollol eglur 
mai hyny oedd ewyllys y Goruchaf. 

Dy iai eîn heglwysi roddi parch mawr 
i'r dosbarth llafurus o bregethwyr cyn- 
northwyol sydd yn eu mysg. a'u calonogi 
yn eu Ilafur cariadlawn, yn mhob niodd 
galluadwy iddynt; a chofied y dosbarth 
anfoddlon a gwenwynllyd o hooynt, y 
medr dwyfol ragluniaeth, a llywodraeth 
foesol y nef, eu trin wedi i bnwb arall 
fethu. Gwelsom hefyd, o bryd i bryd, 
lawer o weinidogion bunanol a chenflgen- 
Uyd, yn cael eu gosod yn y lle y dyl- 
ent fod, gan law gref a cbadarn Pen 
mawr eglwys Dduw, a hwythau, ar hyd 
y blyuyddoedd, yn grwgnach yn erbyn 
pawb, ac yn beio pawb ond hwy eu hun- 
ain. Byddai yn burion i'r dosbarth hwnw 
ystyried, a newid eu ffyrdd mewn pryd. 
Un peth y w meddu titíe swyddol i barch 
a syiw gwlad, peth arall tra gwahanol 
yüyw meddu teilyngdod a chymhwysder 
moesol i dderbyn a mwynhau y cyfryw. 
Gyda y rhai gostyngedig a hunanym- 
wadol y mae cyfrinach a ffafrau yr 
Arglwydd yn cartrefu. T rhai addfw^n 
a etifeddant y ddaear, a'r cefoedd hefyd 
wedi iddynt adael y byd hwn. Gallai y 
bydd geiiym air yn mhellach i*w ddywed- 
yd ar y materion hyn, rywbryd yn y 
dyfodol, os cawn fy wyd ac iechyd, os na 
wna rhywun arall, cymhwysach i gymer- 
yd y gorchwyl mewn llaw, ein hanrhegu 
à ffrwyth ei fyfyrdodau ar y cyfryw 
bynciau. Hhaid terfynu yr ysgrif hon 
yn y fan yma. Y mae eisoes yn rhy hir 
o gryn lawer. 



DfiWis Crefydd.— Ob yw dyn i gael dewis ei wisg, ei gelfyddyd, a'i gymhar bywyd, a'i 
dduU o fyw yn y byd, dylai yn f wy gael dewis ei grefydd, heb gael ei orfodi gan neb arall. 
Dylai pob dyn fod yn eiddigeddus o'i ddyweddiad i Dduw, a dyrchafu ei lais yn erbyn pob 
hòniad o awdurdod ar ei giefydd; o herwydd i'r Arglwydd y mae yn rhaid ^rmostwng, ac o 
flaen Duw y mae plygu, ao ynddo ef yn unig y mae credu. — Y Parch. S. Edwards. 



Digitized by 



Google 



saii.îífiög* 



TEILYNGDOD DYNOL. 

BUDDÜGOL YN EISTEDDFOD DAROWEN. 



Dtn y w arglwydd y greadigaeth. Gwnaed 
ef ar ddelw Duw, a gosodwyd ef ar y 
ddaear i fod yn adlewyrchiad o'r Goruchaf 
ei hunan. Daeth rawy o'r Duwdod i*r 
golwg yn nghreadigaeth dyn nag yn 
nghreadigaeth un creadur arall. Mae 
arwyddioii o fawredd ar holl weithredoedd 
Duw; ond pao wnacd 

• Y dyn, y dyn dianaf, 
Yn Lawn urdd ar ddelw ei Naf,"— 

pan anadlwyd yn ei ffroenau ef anadl 
eiuioe», a phan aeth y dyn yn enaid byw, 
cyrhaeddodd gallu dwyfol ei ris uchaf yn 
ngraddfa creadigaeth y byd. Mae natur 
oll yn ymostwng iddo, a Duw ei hun wedi 
ei sicrhau ar ei orsedd. Gali ddywedyd 
wrth bysg y môr, ac chediaid yr awyr, 
anifeiliaid y maes, a holl elfenau natur, 
Fy ngweision i ydych; rhoddwyd fi i 
deyrnasu arnoch, a rhaid i chwi uf uddhau 
1 fy ewyllys. Ac er nad ydym ni etto 
yn caufod *^ pob peth wedi eu darostwng 
iddo," y mae arwyddion ar ei aeliau mai 
1 deyrnasu y gwnaed ef. Ond y niae ei 
frenhiniaeth i gyrhaedd yn Uawer pellach 
na'r allanol a*r naturiol,— mae ganddo 
diriogaethau mawrion, ac elfenau lawer 
yn ei galon ei hun i'w gorchfygu a'u cadw 
o dan ei awdurdod. 

Mae dyn ynddo ei hun yn fyd o 
ryfeddod, — mae dyfnderoedd o ddirgeled- 
igaethau yn ei feddwl e£ ei hun. " The 
proper study of man, is man," meddai 
AIexander Pope. Llafurio a thratferthu 
i ddarostwng yr allanol ydyw tuedd 
naturiol dyn, a gadael tiriogaethau ei 
feddwl ei hun yn llawn o elfenau an- 
nhrefn a gwrthryfel. Gorchwyl penaf 
dyn yn y byd hwn ydy w deall a gorchfygu 
ei galon ei hun. Treulioüd Socrates ei 
oes i fyfyrio ar y frawddeg fechau, *• Ad- 
nebydd dy hun;" ac hyd nes y daw dyn 
i wneuthur hyn, nis gall feddianuu syn- 
iadau priodol am deilyngdod a mawredd 
y natur ddynoL Gali deithio cyfandir- 
oedd a moroedd; gall ryfeddu celfyddyd- 
waith ardderchog hen Byramidiau yr 
Aiift, a wylo dagrau ar adfeilion Nìuefeh 
aBabiIon; ac etto, fod hoU ryfeddodau 
ei feddwl ei hun yn guddiedig oddiwrtho. 
A phan y daw adref ato ei hun, ac ym- 
aíiyd ynddo ei hun, a sefyll ei hunan 
mewn myfyrdod dw) s arno ei hun, nid 
oes ganddo ond gwaeddi allan, '* 0! ddyfn- 
der.— Rhyfedd ac ofnadwy y'm gwnacd, 
a'm henaid a wyr hyny yn dda." Mae 
ganddo rai priodoleddau yn ei natur sydd 



yn ei ddyrchafu yn gyfochrog â'r angel' 
ac yn debyg i Dduw ei hun. Y mae 
ganddo rai eraill sydd yn ei gysylltu â'r 
ddaear, ac yn ei wneuthur yn briodol 
gwmni i'r angylion syrthiedig. Y mae 
yn fawr ac yn fychan, yn deilwng ac yn 
annheilwng, ar yr un foment. Mae ganddo 
ddeall heb ddim terfyn iddo bron, a chyd- 
wybod sydd yn taflu pelydrau o oleuni y 
Duwdod ar ei Iwybrau. Mae ganddo 
ddychymyg a faidd ymsaethu tuhwnt i 
derfyngylch y byd hwn i ganol Uywodr- 
aeth y Duw anweledig~yn crwydro i 
dragwyddoldeb, ac yn ffoi rhag dihanfod- 
iad fel ei elyn penaf . 

Ond, er ei hoU fawredd, nid oes yr un 
creadur ýn dyfod i'r byd mor ddiymad- 
ferth a dyn— mor druan ac anwybodus. 

" Noeth, bychan, a gwan y genir—dyn byw, 
Dyna beth sydd eirwir." 

Gwna natur f wy i bawb nag iddo ef. Hi 
ddysg i'r aderyn wneud ei nyth, y llew i 
hela ei ysglyfaeth, a'r morgrugyn i adeil- 
adu ei balas; a gwnant hyny y tro cyntaf 
yr ânt at y gorchwyl, gystal a phe buasent 
wedi treulio saìth mlynedd o òrentisiaeth, 
Oud rhaid i ddyn seilio ei holl addysg ar 
brofiad, ac ymresymu o'r gorphenol i'r 
dyfodol. Hhoddwyd iddo alluoedd, a 
gadawyd ef i ymdaro drosto ei hun. 
Rhaid iddo ddarparu ar gyf er ei anghenion 
drwy ei ymdrechion ei hun, a myned 
rhagddo at berffeithrwydd drwy lafur a 
lludded. Mawredd gosodedig sydd yn 
perthyn i'r greadìgaeth afrcsymol. Yr 
hyn oeddynt yn y dechreu, ydynt yr awr 
hon, ac a fyddant hyd ddiwedd amser. 
Mae eu deddfau a'u greddfau llywodr- 
aethol wedi eu gosod, ac yn dywedyd 
wrthynt gydag awdurdod lor, Hyd yma 
yr ewch, ac nid yn mhellach. Und y mae 
cynnydd annherfynol yn un o elfenau 
amlycaf y meddwl dynol. Pan fydd y 
greadigaeth allanol yn diflanu, a'r nefoedd 
yn myned heibio gyda thwrf, bydd 
meddwl dyn y pryd hyny yn ymagor ar 
olygfeydd sylweddol y byd a ddaw. 

Creadur i'w addysgu ydyw dyn. Mae 
teml anian a'i drysau yn agored o'i flaen; 
ond rhaid iddo ef ei hun fyned i mewn 
i'w holl gelloedd, a meistroli ei hoU 
ddeddfau hi; chwilio allan bob perfiteith- 
rwydd, a dwyn y cyfan at ei wasanaeth 
ei hun. Mae gwirioneddau tragwyddol 
wedi eu hargraffu â llythyrenau natur ar 
ei feddwl; ond rhaid iddo ef ei hunan 
ddysgu eu darllen. Cyst iddo golii Uawer 
noswaith o gwsg melus cyn y bydd yn gallu 



Digitized by 



Google 



308 



ADDTS6. 



•• galw y ser wrth «n he&wan» 

Yn adwaen ea hansawdd, yn olrhain ea 
Uwybrauj" 

cyn j gall fapio cyfandir y nefoedd, a 
mesnr y planedau; gyru y mellt i gario 
ei newyddion, a dwyn pobpeth dan war- 
ogaeth íddo ei hun. Ond rhaid iddo 
wneod hyn oll ei hunan. Rhaid iddo 
naddn ei ífordd i anrhydedd trwy*r graig 
â'i gŷn ei hun. Nid oes gan Dduw yr un 
ffordd ond hon i wneud abwydyn y llwch 
yn arglwydd y greadigaeth. Mae yo 
ddîgon hawdd dywedyd, "Dyn teilwng;" 
ond y mae gweithio y syniad allan yn 
ymarferol, yn rhywbeth sydd yn gofyn 
ymdrech penaf y meddwl. 

Credwn fod gwahaniaeth gwreiddiol 
yn ngalluoedd raeddyliol dynion. Gwy(M- 
om fod hyn yn beth anhawdd ei brofi,~y 
mae yn wirionedd rhy amlwg, rywfodd, 
iV ddwyn o fewn cylch ymresymiad. 
Mae amrywiaeth yn y greadigaeth 
drwyddi oll. I ba ddosbarth bynag yr 
edrychir yn natur, ceir gweled ei fod yn 
llawn amrywiaeth, ac fod y cyfan yn 
cydgordio yn brydferth a pherffaith. 
Dadleua rhai mai rhy w bethau o'r tuallan 
î'r dyn ei hun sydd yn gwnenthur yr holl 
wahaniaeth yn meddyliau dynion á'n 
gilydd; ond y mae hyn yn groea i ffeith- 
ian. Gellir cael digon o enghreifftian o 
blant wedi eu magu gan yr un rhieni, o 
dan yr un aragylchiadan, wedi cael yr un 
ysgolion, a'r un cymdeithion; etto, mor 
annhebyg iV gilydd ag y gallai dynion 
fod. Ymddiriedwyd pum' talent i un, 
dwy i'r Uall, ae un i'r trydydd. " Côr 
fydd còr ar ben Cader Idris, a chawr 
fydd cawr ar waek>d isaf dyffryn Dyfi." 
rywedir y gellir profi mai gailuoedd Ued 
gyffredin oedd gan lawcr o'r dynion a 
ragorodd mewn dysgeidiaeth; dywedwn 
Dinnau, fod y ffaith ddarfod iddynt ragori 
ar eu cyd-ddynîon mewn rhywbeth, yn 
brawf fod ganddynt alluoedd i wneuthur 
hyny. 

Wedi dangos fod dyn yn greadur i'w 
ddy rchafu, a bod ei ddyrchafiad yn 
ffrwyth ei weithredoedd ei hun, ceisiwn 
gyflën rhai sylwadau i ddangos pa fath 
ddyrchafiad a wna ddyn yn greadur 
teiiwng, neu, pa bethau sydd yn gwneud 
dyn yn deilwng o gael dylanwad a pharch 
yn mysg eî gyd-ddynion. 

Wrth ddyrchafiad dyn, nid ydym yn 
golygu ei ddyrchafiad i gyfoeth bydol, er 
fod y pethau hyn yn dda ynddynt eu 
hunain, ac yn gymhwys i bob dyn yra- 
gyrhaedd atynt; ond ystyriwn fod "teil- 
yngdod dynol " yn rhy wbeth annhraethol 
ragorach, a mwy sylweddol na hyn. 
Golygiad tra chyfeiliornus ydyw mesur 
teilyngdod dyn yn ol maint y cyfoeth 
bydol a feddiennir ganddo. Mae hwn yn 
syniad tra phoblogaidd, ac yn cario 



dylanwad mawr ar y byd. Gan fod cyf- 
oeth yn gwneuthur y tro yn y byd 
masnachol, meddylir y gwna y tro yo y 
byd moesol hefyd; ac os bydd dyn yn 
meddu cyflawnder o " olud y byd hwn," 
dwg hyny ef ar unwaith i sylw a dylan- 
wad yn mysg dosbarth neillduol a lluosog. 
Mae y fath ddylanwad gan gyfoeth ar y 
byd, fel, pan sonir am werth dyn, y dy- 
wedir yn fynych ei fod yn hyn a hyn, yn 
ol maint ei gyfoeth, fel pe buasai efe yn 
ŷeh neu asyn ar werth mewn ffair. A 
gwelir dynion yn fynych iawn yn wrth- 
ddrychau ymgynghoriad, ac yn ymwthio 
i sefyllfaoedd na4 oes ganddynt yr un 
elfen o gymhwysder i'r cyfryw sefyllfa- 
oedd, heblaw eu bod yn "gyfeillion y 
mammon." Fe buasai y cyéryw mewn 
sefyilfa isel yn y byd, ni feddyliasai neb 
am gymaint a gofyn cynghor ganddynt; 
a dichon fod mwy o*r elíen hon yn d'od 
i'r golwg yn eglwys Dduw, nag mewn un 
gymdeithas arall ar y ddaear. Ni ddy- 
munem ddiystyru cj^oeth, a bnasai yn 
ddymunol genym pe buasai ychydig 
rhagor o hono wedi syrthio i'n rhan; ond 
tlawd, yn wir, y rhaid fod y dyn sydd 
heb ddim ond ei gyfoeth i ymffrostio 
ynddo. Nid ydym ni yn gwybod am un 
dyrchafiad a gymhwysa ddyn i fod yn 
aelod teilwng o gymdeithas, ond dyrch- 
aflad yr enaid— y meddwl anfarwol. Os 
bydd dyn yn amddifad o hyn, nid yw o 
bwys beth fyddo ei sefyllfa yn y byd, 
neu swm ei gyfoeth, nid yw yn feddiannol 
ar *' deilyngdod dynoL" ' Nid y w pethaa 
y byd hwn yn ffurfio un rhan o ddyn, a 
gall un diwrnod, neu un dygwyddiad, dori 
pob cysylltiad rhyngddo ef â hwynt; ond 
os oes ganddo f eddwl diwylliedig, dyrch- 
afedig, bydd yn dywysog mewn gwirion- 
edd, pe heb le i roddi ei ben i lawr. Tr 
un ydy w natur gwir fawredd y cyfoetbog 
a'r tlawd, ac y mae gwreiddyn y dyrchaf- 
iad hwn yn gynnwysedig mewn syched 
am y gwirionedd, ac awydd i'w fwynhau. 
Gwae y dyn hwnw nad oes ganddo gariad 
at y gwirionedd yn ei enaid; y mae wedi 
fforffetio pob hawl i anrhydedd a pharch. 
Yr unig uwchafiaeth gwirioneddol sydd 
yn mhlith dynion, ydyw uwchafiaeth 
talent a gwybodaeth, wedi ei sylfaenu ar 
wirionedd. Y mae yn ddeddf yn Ily wodr- 
aeth Duw fod i wybodaeth deyrnasu ar 
anwybodaeth; ac y mae yr hwn sydd yn 
chwanegu at ei wybodaeth, yn chwanega 
at ei wir werth a*i ddylanwad fel bod cyf- 
rifol yn Ilywodraeth y Goiuchaf. Ni 
waeth yn mha le y deuir o hyd i dalent,— 
pa un ai yn y tywysog ai yn y cardotyn, 
yn y palas ai yn y bwthyn Ilwyd,— y mae 
hi wedi ei geni i deyrnasu. Nid y w yn 
perthyn i'n pwnc i draethu ar wir werth 
addysg; ond gallwn grybwyll mai addysg, 
wedi caeliawn gyfeiriad gan y gwirionedd, 



Digitized by 



Google 



ADDYSO. 



309 



sydd wedi cyfodi ein gwlad i sef yllfa mor 
aDrhjdeddus ac urddasol yn mysg teyrn- 
asoedd y byd. Rhagoriaeth meddwl 
goleuedig ydy w y cyfan. 

Nid y w yr holl beiriannaa sydd gan 
ddyn at ei wasanaeth, er arbed ei lafur, 
ond amlygiad o feddwl— meddwl wedi ei 
weithio allan i ymarferiad. Tn meddyl- 
iau dynion y ffurfiwyd hwy oU gyntaf. 
Amcan penaf addysg yw gwneud y dyn 
yn ddyn, — dwyn allan hoil alluoedd ei 
enaid yn eu hoU gysylltiadau, a'u hiawn 
gyfeirio i gy flawni eu gwaith priodol yn 
ffurfiadeinodweddiad; ei godi i'r sefyllfa 
anrhydeddus y bwriadwyd ef iddi gan ei 
Greawdwr, Ond mynych yr ydym yn 
canfod fod addysg yn syrthio yn fyr o 
gyrhaedd yr amcan gogoneddus yma. 
Tybiodd Jeremiah gynt fod yr addysg 
ragorol oedd tywysogîon Judah a Jeru- 
salem wedi ei gael, wedi eu gwneud yn 
ddynion ardderchog: " Ac mi a ddy wed- 
ais, Yn sicr tlodìon y w y rhai hyn, ynfyd- 
ion ydynt; canys nid adwaenant ffordd 
yr Arglwydd a barn eu Duw. Mi a âf 
rhagof at y gwŷr mawr, ac a ymddyddan- 
af â hwynt; canys hwy a adwaenant 
ffordd yr Arglwydd a barn eu Duw.*' 
Ond buan y cafodd ddigon ar y gwŷr 
mawr hyn,— gwelodd ddarfod iddo gam- 
gymeryd yn eu cylch: "Eithr y rhai hyn 
a gyd-dorasant yr iau, ac a ddrylliasant y 
rhwymau." Nis gall dyn anwybodus fod 
yn ddyn teilwng; ond gall dyn gwybodus 
fod yn ddyn annheilwng. Mae gwybod- 
aeth yn cynnorthwyo i wneud dyn yn 
debyg i*r archangel; ond rhaid cofio y gall 
hi gynnorthwyo dyn i ymdebygu i*r arch- 
gythraul hefyd. "Fy mab, paid agwrando 
yr addysg a bair i ti gyfeiliorni oddiwrth 
eiriau gwybodaeth." 

Mae gwroldeb yn elfen arbenig mewn 
teilyngdod dynol. Mae gwroldeb yn 
mhob oes o*r byd yn cael ei barchu, a'i 
ystyried yn rhinwedd. Edrycher ar y 
cadfridog yn dychwelyd yn fuddugol- 
ìaethus o faes y frwydr. Mae wedi trochi 
ei gleddyf mewn gwaed, a sathru ar 
gelaneddau miloedd o'i gyd-ddynion. 
Mae wedi gosod dinasoedd yn garneddau, 
a gwasgaru ing a dychryn dros wledydd 
cyfain. Mae hoU deimladau mwyaf 
cysegredig dynoliaeth wedi eu dibrisio, — 
trueni, ing, a gorthrymder wedi ym- 
gyngreirio; ac uffern wedi agor ei safn 
i dderbyn gweddill Iladdedigion ei arfau 
dinystriol; etto, y mae cenedloedd cyfaia 
yn ei anrhydeddu. Mae y byd yn barod 
ar bob adeg i gyfeirio at cnwau Alexan- 
der, Cesar, Napoleon, Wellington, ac 
eraiU o enwogion y gâd, fel dynion gwir 
fawr, a theilwng o anrhydedd a pharch. 
Blae hyn, i raddau, yn beth priodol hefyd. 
Mae y genedl a all edrych yn Ilwfr ar y 
gelyn yn anrheithio ei gwlad, wedi ffor- 



ffetio ei rhyddid. Bymunem roddi pob 
anrhydedd rhesymol i'r dyuion a fu yn 
ymladd ein brwydrau, yn diogclu ein 
rhyddid, ein cartref, ac anrhydedd ein 
gwlad, ar ddyfroedd Trafaigar, dyffryn- 
ocdd Waterloo, gwastadedd Hindostan, a 
bryniau y Crimea. Ond er ein bod yn 
edmygu eu dewrder, a pharchu eu gwlad- 
garwch, rhaid i ni edrych am y dyn gwir 
fawr at yr hwn sydd y n ymladd brwydrau, 
Ac yn enniil buddugoliaethau mwy ar- 
dderchog, a gorchfygU gelynion cryfach 
a mwy of nadwy na'r rhai a gyfarfyddodd 
ar faes y gwaed— gelynion cuddiedig ei 
galon ei hun. Os na fydd efe wedi 
gorchfygu y rhai hyn, nid yw yn wir 
deîlwng. Yn hyn yr oedd gwaeledd 
cymeriadau y dynion a nodwyd yn dyfod 
i*r golwg, a thrwy hyny yr oeddynt yn 
syrthio yn fyr yn yr hyn sydd yn cyfan- 
soddi hanfod gwir fawredd. Ar ol i 
Alexander orchfygu y byd, wylai ddagrau 
o eisieu cael byd arall iV orchfygu. Yr 
oedd gelynion ei galon beb eu darostwng, 
—ei uchelfrydedd a'i falchder heb eu 
digoni. Yr oedd y Cyfandir oll yn crynu 
wrth drwst cerddediad Napoleon; ond yr 
oedd Uygredd ei galon heb ei ddarostwng 
— gelynion ei galon ei hun yn ei hèrio; a 
dywedir fod rhai o arferion Welhngtou 
yn annheilwng o fawredd ei athrylith ef. 

Mae penderfyniad yn elfen hanfodol 
mewn teilyngdod dynol. Mae y dyn an- 
mhenderfynol yn hoUol annbeilwng o 
ymddiriedaeth a pharch ei gyd-ddynion. 
Nid yw yn werth i'w wneud yn gyfaill, 
nac i*w osod mewn unrhyw sefyllfa o 
bwys ac ymddiried. Mae penderfyniad 
yn un o effenau mwyaf hanfodol cymer- 
iad rhagorol. Mae pob dyn a amcano 
wneuthur daioni, yn sicr o gyfarfod 
gwrthwynebìadau: "Angenrhaidyw dyfod 
rhwystrau;** ond y mae prif deilyngdod 
a gwerth cymeriad dyn yn dyfodi*rgolwg 
yn ei waith yn gorchfygu anhawsderau. 
Peidio rhoi i fyny yn wyneb anhawsder- 
au, ydyw un o ddirgelion penaf Ilwyddiant 
pob dyn a ragorodd mewn unrhyw beth 
ar ei gyd-ddynion. Dyma un o amlyg- 
iadau mwyaf rbagorol ei natur, ac yn hyn 
y mae yn dyfod agosaf at yr uu a " ddy- 
oddefodd gyfryw ddywedyd yn ei erbyn,** 
ac a " roddodd i ni esiampl, fel y dilynem 
ei ol ef.** Vr ydym wedi crybwyll fod 
gwahaniaeth gwreiddiol yn ngalluoedd 
dynion; ond gwyddom fod rhai o*r gallu- 
oedd mwyaf ysplenydd a welodd ein byd 
ni erioed wedi eu gwastraffu ar allorau 
diogi, a diffyg pendcrfyniad i orchfygu 
rhwystrau dibwys. Mae hyn yn annheil- 
wng o fod mor urddasol a dyn. Os mynir 
rhagori, penderfyner gwneud; ac yna 
bydd anadl ei enau yn toddi ymaith bob 
rhwystr o*i flaen. 

Rhaid meithrin hunanfeddiant a phwyit 



V 

Digitized by 



Google 



310 



ADDYSG. 



hefyd mewn trefn î fod yn ddyn teilwng. 
Mae y dyn byrbwyll yn rhedeg o'r naiU 
eithaflon i'r llall yn feunyddiol. Wrth 
geisio osgoi Scylhi, y mae yn myned ar 
draws Charybdis, ac yn gwnead llong- 
ddrylliad o hooo ei hnn yno. £i deimiad 
Bydd yn ei ly wodraethu, ac felly nis gellir 
dysgwyl sefydlogrwydd ganddo efc Efe 
yn awr ydyw gelyn penaf y neb oedd 
ddoe ei gyfaill goreu) ac y mae ei elyn- 
iaeth mor angerddol ag oedd ei serch 
blaenorol. Mae ei gydwybod yn con- 
demnio ei ymddygiad; ond y teiralad 
ydy w y meistr, a rhaid ufuddhan iddu ef. 
Gwyr ei fod yn colli ei anrhydedd fel 
dyn pan gyll ei dymher, ac felly nid oes 
ganddo ddim achos cwyno os cenfydd fod 
ei gyfeillion yn colli ymddiried ynddo 
yntau. Ni olygwn wrth hyn y dylai dyn 
fod yn Stoicaidd a dideimlad, ond dylai y 
teimlad fod dan Iy wodraeth pwyll, ac y 
mae felly bob amser yn y dyn teilwng. 
Tr ydym yn hoffi y dyn a all deimlo, 
wylo, a llawenhau; ac yn nrych y pethau 
hyn y mae mawredd enaid dyn yn dyfod 
i*r golwg. Yn hyn y gwelwn fawredd 
anfeidrol y dyn Crist lesu. Edrycher 
arno o flaen y ddinas santaidd, a phawb 
yno yn barod iV groesawu fel eu brenin. 
Yr holi ddinas wedi d'od allan i'w 
groesawu, ac yn llefain, ''Hosannah, 
bendigedig yw yr hwn sydd yn dyfod yn 
enw yr Argîwydd;" ond yr lesu yn wylol 
Yr oedd ei lygaid anfeidrol ef yn canfod 
y trychineb ofnadwy oedd i oddiweddyd 
y ddinas. Ac 01 'r fath deimiad nefol 
oedd yn ei wylo ef y pryd hyny, a'r fath 
amlygiad o*r cariad tragwyddol a syrthiai 
yn ei ddagrau i'r ddaearl Yn hyn yr 
oedd mawredd teilwng o'r Duwdod ei 
hunan. 

Mae teilyngdod dynol yn cynnwys ym- 
drech barhaus i lesâu cymdeithas. Nid 
yw yn ddìgon i ddyn fod yn f&idiannol 
ar egwyddorion da, os na rydd yr eg- 
wyddorìon hyny mewn gweithrediad er 
llesâu cymdeithas. Y syniad a geir yn y 
Beibl am y dyn gwir dda, ydyw y dyn 
hwnw sydd a'i holl ymdrech i gydsynio, 
a cíiael eraill i gydsynio, â'r egwyddorion 
mawrion hyny y mae dedwyddwch dyn- 
oliaeth yn orphwysedig arnynt, sef " car- 
iad, llawenydd, hirymaros, cymwynas* 
garwch, daioni, flCydd, addfwynder, a 
dirwest; yn erbyn y cyfryw nid oes 
deddf." Mae rheswm a Beibl yn cyd- 
synio i ddyrchafu y dyn sydd yn fedd- 
iannoi ar y cyfryw bethau fel un gwir 
deilwng o barch ac anrhydedd. Dynion 
o*r nodweddiad yma oedd Howard, Wil- 
berforce, CÌarkson, Wílliams y Cenadwr, 
a Uuoedd eraiU a allem nodi. Yr oeddynt 
yn caru dyn yn mbob gwlad yn ddiwahan- 
iaeth. Treuliodd Howard y rhan fwyaf 
o'i oes mewn ymdrechion i liniaru trueni 



troseddwyr cyhoeddns. Ymwelodd ft hoU 
wiedydd Ewrop bron, a hyny nid i f odd- 
hau cywreinrwydd,— i weled mawredd 
palaaau n themlau; nid i ryfeddu cofgol- 
ofnau hen oesoedd, nac i ymgydnabyddu 
â chelfydiyd ddiweddar; ond i dreiddio i 
ddyfnderoedd daeardai, i "ymsuddo i 
awyr aflachus ysbytdai; i chwilio i mewn 
i breswyifeydd trueni a phoenau; i fesur 
terfynau trallod, gorthrymder, a diystyr- 
wch; i weini i*r tlawd, i ymweled â*r 
amddifad, i ysgaf nhau gofldiau y weddw, 
ac i leihau aidfyd plant dynion, pa le 
bynag y cyfarfyddai â hwynt.** Yt un 
dybenion gogoneddus oedd gan y rbai 
eraiil a nodwyd, a chafodd mìloedd lawer 
o'n cyd-ddynion deimlo awelon bendithiol 
rhyddid yn chwythu ar eu henaid drwy 
eu hymdrechion diflino hwynt. Treuliodd 
Florenc e Nightingaie lawer o*i dyddiau 
yn nghanol adfyd a tlirueni y dwyfedig- 
ion yn ysbytty Scutari; a phwy byth all 
draethu faint o ing a thrueni a leihaodd 
ei dwylaw tyner wrth drwsio archoUion 
y mUwyr clwyfedig yno. Gweithredoedd 
fel hyn sydd yn gosod gwerth gwirìon- 
eddol ar fy wyd dyn. 

Mae hoU ysgogiadau y dyn teüwng yn 
cael eu llywodraethu gan ofn Duw yn y 
galon. GoBoda hyn wir fáwredd ar ei 
hoU weìthredoedd ef. Mae dyn yn fawr 
f el ** arglwydd y greadigaeth ;*' ond pan 
y mae efe ei hun yn dyosg ei goron, yn 
gosod ei deyrnwialen o*r neiUdu, ac yn 
syrthio ar ei liniau mewn addoUad a 
pharch o flaen ei Wneuthurwr, dyma Ue 
mae ardderchogrwydd ei natur yn dyfod 
i*r golwg. *'Ceri yr Arglwydd dy Dduw 
â*th holl galon," ydyw y gorchymyn 
cyntaf a phenaf. Nis gali gwybodaeth 
ein cynnorthwyo i wneuthur hyn. Mae 
cariad yn trigo i lawr yn ngwaelodion 
eìn bodolaeth-^i lawr yn nhiriogaeth 
ftrwythlon y galon — yno y mae cariad yn 
tyfu ac yn blodeuo— yno y mae wedi ei 
blanu gan Ysbryd Duw. Kan yma yr 
oedd bychander yr hen athronwyr yn 
dyfod i*r golwg. Mae enwau Homer a 
Horace, VirgU a Cicero, Plato ac Aris- 
totle, ac eraill, yn enwog ar faes Uenydd- 
iaeth ac athroniaeth. Yr oedd y rhai hyn 
oli yn meddu galluoedd ag yr oedd yn 
anrhydedd i ddynion eu meddu; ond wrth 
geisie edrych i dywyllwch y dyfodol, yr 
oeddynt yn myned yn ffyliaid. Yr oedd- 
ynt yn gallu breuddwydio, a siarad mewn 
brawddegau tlysion, am dduwies rhin- 
wedd a phurdeb cymeriad. Yr oeddýnt 
yn personoU rhinwedd, — yn ei gwisgo 
mewn sidan a phorphor, yn ei haddumo â 
gemau brenhinol, >n gosoi coron o aur 
ar ei phen, ac yn annog eu dysgyblion i 
dalu parch acaddoliad iddi; ond ni allasai 
yr un o honynt ddywedyd wrthynt pa 
fodd i wneuthur hynyl Yr oeddynt yo 



Digitized by 



Google 



Y MÂES CENADOL. 



311 



llefain yn barhaus o flaen eu dysgyblion, 
JSrcelsior—ì fyny, i fyny i*r trif^fanaa 
nefol, Ue mae dedwyddwch yn cartrefu, 
lle y cewch fyw mewn pur'ieb a Uawen- 
ydd, o gyrhaedd swo trafferthìon y byd; 
ond ni allasent roddi iddynt draed i 
gerdded, nac adenydd i ehedeg, tuag yno. 
Yr oeddynt yn siarad am rinwedd, ond ni 
alleut roddi esiampl o hono i*r byd. Nid 
oeddynt yn adnabod galiu "gras Duw," a 
thrwy hyny yr oeddyot yn ífyliaid pan 
dybîent cu bod yn ddoethion. Mae y 
dyn sydd ag ofn Daw yn Uywodraethu ei 
galon, yn cael gallu i fod yr hyn oedd 
athrooiaeth yn ddy wedyd a ddylasai fod. 

Mae egwyddorioD Uywodraetbol calon 
y dyn teilwng yr un ag egwyddorion calon 
y Duwdod ei hunan. Dyben Duw yn ei 
holl ymwneud â*n byd ni, ydy w ei ogon- 
iant ei hun, a daioni ei greaduriaid; a 
dyben penaf by wyd y dyn teilwng ydy w 
gogoneddu Duw, a gwneud daioni i'w 
gyd-ddynion. Y mae yn hiraethu yn 
barhaus am ymdebygu i Dduw, yr hwn 
ydyw hanfod pob teilyngdod. Y mae yn 
rhodio ífordd rhinwedd, ac yu rhedeg ar 
hyd llwybrau daioni. 

Yn gyffredin, mewn rhyw un peth y 
bydd dynion yn rhagori. Gwleidyddwr 
ydoedd Moses, a rhyfelwr oedd Josuah. 
Dysgeidiaeth Paul oedd yn ei hynodi, a 
llareidd-dra loan. Ond yr oeddynt oll 

Ìrn ddycion a'u hoU fywyd yn cael ei 
ywodraethu gan egwyddor o ofn Duw 
yn y gaion, ac awydd iV ogoneddu, a 
tlirwy hyny yr oeddynt yn ddynion 
teilwng a mawr. 

Dangoser i ni ddyn sydd yn gallu 
dyoddef gorthryraderau yn llawen, yn 
foddlon mewn cystuddiau a blinderau, heb 
ddim uchelgais a chenfigen yn ei fynwes; 
yn gorfoleddu yn llwyddiant pob dyn, yn 
tori ei fara i'w elyn newynog, ac yn rhanu 
ei ddwfr i*r sychedig; yn cofio y tlawd 
yn ei gystudd, ac yn ysgafnhau gofidiau 
y weddw; a dywedwn ei fod yn fwy na 
Cesar na Wellington. Mue yr amser yn 
ymyl pan fydd pob mawredd daearot 
wedi darfod, a'n hoU weithredoedd wedi 
eu hanghofio yn y byd hwn; ond fe bery 
ein cymeriad am byth, a bydd coffa am 



ein gweithredoedd rhinweddol ar ol ^ 
amser ddarfod. Fan fydd enwau AIcxan* 
der a Cesar, a hoU ryfelwyr y ddaear, 
wedi eu hanghofio, bydd enwau y rhai 
hyny a fu yn gweioyddu tragaredd i'w 
cyd-ddynion mewn coffadwriaethbarchus. 
Pan fydd gwaredigaeth Deihi wedi ei 
hanghofio, ac iachawdwriaeth Lucknow 
wedi difianu, bydd enw Hayelock y Crist- 
ion mewn coffadwriaeth barchus mewn 
byd lle nad anghofir ef byth mwy. Er 
fod ei lygaid wedi cau ar y byd, a'i glust 
wedi dystewi cyn cly wed am yr anrbyd- 
edd oedd yn ei aros yn ei wlad ei hun, yr 
oedd anrhydedd tlawer mwy yn ei aros ef 
mewn gwlad lle mae câo y gwaredigion 
yn ymchwyddo mewn mawredd i oesoedd 
tragwyddoldeb. 

Beth yw dyben penaf ein bywyd? Ai 
treulio ein hoes yr ydym i fwyta, ac 
yfed, ac ymddillada? Yna y mae lili y 
maes yn tra rhagori arnom ni| mae hi yn 
bwyta, yn yfed, ac yn ymddilladu yn 
annhraethol brydferthaeh nag y gallwn 
ni gyda holl fauteision celfyddyd wueud. 
Ai dilyn ein nwydau a'n tueddiadau yr 
ydym? Yna mae yr ^eh yn berffeithiach 
na ni; mae efe yn dilyn ei dueddiadau a'i 
reddf yn berffeithiach na dyn. A oes 
genym ddeall goleuedig, ac ewyliys 
ddrwg? Yna mae y diafol yn fwy teil- 
wng na ni Ond os ydym dan lywodraeth 
ewyllys santaidd, yr ydym yn blant i 
Dduw; ac nid oes yr un plentyn drwg yn 
ei hoU deulu ef. Galluoedd rhagorol, dan 
lywodraeth ewyllys santaidd, a wnant 
ddyn teilwng. Hyn a rydd werth ar ein 
bywyd a'n marwolaeth. Dichon y bydd 
syniad y byd yn wael am danom. Hwyr- 
ach na cha ein henw ymddangos yn 
nghyfrol hanesydd ein gwlad, ac na fydd 
yr un Macaulay i anfarwoli ein coffadwr- 
iaeth yn mysg ein cydgenedl â'i hyawdl- 
edd anghymharol, na'r un bardd mor 
gymwynasgar a gwneud cân i gofio am 
danom; ond os bydd ein henwau wedi eu 
hysgrifenu yn "Llyfr bywyd yr Oen," 
fel rhai teitwng, bydd angylion yn hoffì 
ymgydnabyddu â ni i oesoedd trtgwydd- 
oldeb. 

OWAIN. 



Ì? M&t» öTenalioL 

/ AMGYLCHIADAU YMADAWIAD Y PARCH. W. JONES, 

SINGROWLEE. 

{Parhad o íudalen 278.) 



Mab yr amgylchiadau cysylltiedîg á'i 
symndiad disymwth, wedi eu darluuio 
} n llawn gan Meistr Lambert, yr hwn a 



wysiwyd i Singrowlee gan y newydd am 
gystudd poenus Mr. Jones. Mae ei Iythyr 
yn ddyddiedig Mirzapore, Mai 5, ar ol ei 



Digitized by 



Google 



312 



T KAES CENADOL. 



ddycbweliad iV orsaf:— "Mae yn ym- 
ddangos fod Mcifttr. Jones tua chanol 
Mawrth wedi cjmeryd allan y plant 
amddifaid a'r Gristionojnon brodorol i 
gywestach (^pic-nic) i Bowan Iharian, Ue 
hyfryd a rhamantos, yn gorwedd tua 
thair milldir fr gogledd o Duddhi. Tna'r 
prydnawn, tra yno, cyfododd tymhestl 
gref ; a chyn iddynt gyrhaedd gartref , yr 
oeddynt oU wedi gwlychn drwodd, ac yn 
bor frwd a chynhyrfus ar ol rhedeg. O'r 
adeg hòno dyoddefodd MeÌBtr.Jones gan 
dwymyn ysgafn am tna mis. Tua chan- 
ol EbriU, daeth y dwymyn mor barhans 
a chryf, fel y penderfynodd Moiato JSom 
g&aìo cynghor meddygòl yn Benares; ac 
i'r dyben, g^naeth drefniadau at y daTth, 
gan fwriadu cychwyn brydnawn EbriU, 
yr 17eg; ond fel yr oedd y prydnawn yn 
dyfod yn mlaen, nis geUid mewn un modd 
gael at eu gilydd yr hoU ddynion angen- 
rheidioL SOfr oedd hyn yn siomedigaeth 
fawr ftJtfjítlBlii iTumj i, ac ymddangosai 
yn eiteithio ar ei feddwl fel hyn. Ar ol 
iddo ef aberthu a gwneud cymaint dros 
y bobl, eu bod hwy mor anmharod i 
ddyfod yn mlaen i'w gy nnorthwyo ef 
mewn adeg o gyfyngder. Dywedodd yn 
union wrth Peter Elias nad elai 1 Benares, 
am iddo ysgrifenu i ofyn i Miiatr. Lam- 
bert i ddyfod i waered. Ar y pryd, 
gofynodd am bapyr ac inc, a chyda pheth 
anhawsder, ysgSẁenodd ychydig linellau 
at ei eneth fach i Loegr. Daeth ei ddy- 
muniad am i mi ddyfod i'w weled i'm 
Uaw ar foreu yr 20. Prydnawn yr un 
diwmod, yr oeddwn ar fy ffordd, a chyr- 
haeddais yn ddiogel prydnawn yr 22. Ar 
fy nyfodiad, cefais fod Jones, druan, wedi 
bod yn bwyU-glaf yr hoU wylhnos, ond 
yn ddedwydd. Yr oedd efe ar yr adeg 
hon mewn meddiant o'i gynneddfau. Tr 
oedd ei hyfrydwch wrth fy ngweled heb 
derfyn; ond profodd y cynhyrfiad yn 
ormod iddo, oblegid mewn tua deg neu 
bymtheg mynyd, aeth yn bwyU-glaf dra- 
chefn, a pharhaodd f elly nes i angeu roddi 
terfyn ar ei ddyoddefiadau, ar brydnawn 
y 25. 'tAr y 23, ymddangosai fod ei or- 
phwyUedd yn dra dwys, ac yn ei aflon- 
yddwch, gwaeddai yn barhaus yn y modd 
mwyaf ingawl ar y neb a fyddai yn 
agos ato, am gymhorth. Parhaodd y 
dyoddefiadau angerddol hyn am bedair ar 
hugain o oriau, ac yna dechreuodd ganu 
caniadauacemynan Cymreìg, apharhaodd 
i ganu yn ddiymattal o nos Sadwrn hyd 
nos Sul. Tua naw o'r gloch nos Sul, 
daeth yn llonydd. Ymddangosai wedi 
coUi y gallu o gy dnabyddiad a Uefariad, 
ac yn raddol aeth ymaith i'w orphwysfa, 
ac i fwynhau ei wobr, tua phedwar o*r 
gloch ddydd lAun, EbriU 25. Cawsom 
arch iddo gystal ag oedd yn bosibl ei 
chael, a bedd wedi ei agoryd;, ac ar fore 



y 26, claddasom ef mewn tir cladda 
bychan ag oedd U^á^r^ Jones ei* hun 
yn ddiweddar wedi ei gau i mewn yn y 
prysgoed, ychydig yn ogleddol i'w áŷ. 
Cafodd MflÌBtr. Jones drwy ei holl gystudd 
y meddyg brodorol arosol i weinyddu 
iddo; ond y mae achos i ofni, er ei fod yn 
adnabod yr anhwyldeb, (enoyniad yr aren- 
au— ei hen anhwyldeb) nad oedd yn deall 
y ffordd i ymdrin âg ef. JFymwriad wrth 
fyn'd i waered oedd,^ Ŵyyfc l ftiatr Jonoo i 
fyny ar unwaith; Oìíà ar ol dau ddiwrnod 
o ymdrech, metbais a chael at eu gilydd 
y dynion sngenrheidiol, ac ar y trydydd 
dydd bu ein brawd farw. 

Mae rywfodd yn ddyeithr fod yn ym- 
ddangos fod ganddo fath o ragystyriaeth 
o*i ddiwedd agosaol. Pan yr oeddwn 
gydag ef yn Chwefror a Mawrth, dywed- 
odd ei fod yn lluddedig a blinderus, ac 
nad oedd ganddo ddim dymuniad i fyw. 
Pan y dywedais wrtho nad oedd ond dyn 
ieuanc, dywedai, 'lë, wel, mi hofíwn 
weithio pedair neu bum' mlynedd yn 
ychwaneg, fel yr wyf yn awr yn d'od yn 
fwy i ffordd y bobl yma; ac yna mi 
hoffwn farw.* Ar y 18 o EbriU, cyn i 
ddim arwydd o ddyryswch meddyliol 
ddangos ei hun, galwodd am Peter Elias, 
a'r Cristionogion eraiU, a dy wedodd wrth- 
ynt, 'Mae fy ngwaith yn awr wedi ei 
orphen; mae Crist jn fy ngalw, ac yr 
wyf yn myned gartref.' Pan yr oedd y 
Cristionogion yn dechreu wylo, dywed- 
odd, * Paham y wylwch, a'm gwaith wedî 
ei orphen, a minnau yn myn'd i weled 
lesu? Chwi a ddylech fod yn Uawen. 
Bydded i chwi, Peter, gadw yn agos at 
lesu; a chwithau, Mattee, cedwch yii ag( t 
at lesu; ac yn awr, ewch a gelwch ar yr 
hoU bobl o'r farchnadle, oblegid y mae 
arnaf eisieu siarad â hwy cyn i mi fyned 
adref. Ar ol hyn daeth y gorphwylledd 
yn mlaen, a phur ychydig ar ol hyn a 
ddywedod 1 efe yn ymwybodoI.^tYr oedd 
ei gladdedigaeth yn un o'r golygfeydd 
mwyaf effeithiol y buom yn dyst o hono 
erioed. Crynhoad mawr o bobl, preswyl- 
wyr Duddhi a'r gymydogaeth, o amgylch 
y bedd, ac yn eu mysg nid oedd braidd un 
nad oedd yu wylo am golli ein brawd. 
Wrth nodi allan iddynt ddyben ei ddy- 
fodiad i'w mysg, a'r esiampl ardderchog 
oedd efe wedi ei adael o'i ol i ni oll, dy- 
wedais fy mod yn gwybod nad oedd yn 
angenrheidiol i mi ofyn i chwi beidio bylJ^ 
ei anghofio ef, a hwy oll gydag un llaä 
o'r bron a ddy wedasant, * Na, byth.' A? 
o hyn, yr wyf yn sicr, tra byddo un ag 
oedd yn ei adnabod yn bj^w yn y rhan- 
dir, y bydd i enw ein hanwyl frawd gael 
ei gofio yno. Hyd yn nod i'r diwedd yn 
gwbl, yr oedd efe yn myned o le i le, gan 
roddi cymhorth o bob math i'r tlawd a'r 
afiach. Arian, dülad, ymborth, cyffyriau, 



Digitized by 



Google 



T MAES CENADOIi. 



313 



cjnghor, ac addysg, oedd y pethaa a 
weìnyddai i*r bobl bob dydd ; ac yr oedd- 
ynt oU yn gwybod ac y n teimlb, o*r mwyaf 
Vx Ueiaf , ea bod wedi coUi gwir gyfaill a 
chynnorthwywr." 

Gail y bydd iV ymadawiad disymwth, 
jm yr oedran cynnarol o ddeunaw ar 
hugain, yn ngraddfa uchaf ei ddefnydd- 
ioldeb, dueddu yn fwy na hyd yn nod 
parhad ei fy wyd, i argraffu yn ddwfn ar 
feddyliau ei bobl yr efengyl ag oedd efe 
yn ymdrechu ei dysgu iddynt Gall Duw 



ddwyn y daioni mawr hwn allan o*r drwg 
ymddangosiadol o*i golli. Iddo ef ei hun, 
nìd oedd ei symudiad ond tlw yn nnig. 
Os darfu i genadwr un amser fyw Criit 
yn mysg ei bobl, gwnaeth ein braẃd 
hyny. *' Coffadwriaeth y cyflawn sydd 
fendigedig. — Y cyfiawn a fydd byth mewn 
coffadwriaeth." A oes neb yn mysg 
gwŷr ieuainc yr eglwysi ag sydd yn 
ewyllysgar i gymeryd ei fedyddio dros j 
meirw? 

W. J0NB8, Andwch. 



GWYL FLYNYDDOL CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 



Mab y flwyddyn Genadol, yr hon sydd 
wedi myned heibio ar y Gymdeithas, yr 
hon otdd yn diwcddu gyda yr wyl flyn- 
yddol a gynnaliwyd yn Mai, wedi dwyn 
drwy ei holl gylch arwyddion tra amlwg 
o f endith ddwyfol, a hyny gyda golwg ar 
gyllidau, cynnygion o wasanaeth oddiwrth 
wŷr ieuainc, y rhai sydd yn tueddu i 
fyned allan fel cenadon y groes, parhad 
by wyd ac iechyd y cenadon,* cynnydd 
ysbrydol ar lawer o*r gorsafan, ac mewn 
cyfranladau helaeth a chynnyddfawr 
oddiwrth ddychweledig^on brodorol. Yr 
oedd y cynnullíadau yn dra Iluosog, ac 
ysbryd duwiolaidd, mewn diolchgarwch a 
gobaith, yn bywiocâu y cynnulleìdfaoedd 
mawrion ag oedd wedi dyfod yn nghyd, 
yn yr olwg ar sefyllfa bresenol a rhagol- 
ygon dysglaer y Gymdeithas. 

Yr oedd tref n y gwasanaeth fel y can- 
lyn:— Dydd Llun, am 7^ y bore, cyfarfod 
gweddi yn y Ty Cenadol, Ile yr oedd 
liuaws o gyfeillion y Genadaeth, yn wein- 
idogion, cenadon, ac eraill, gyda swydd- 
ogion y Gymdeithas, yn cyduno mewn 
dysgwyliudau am fendith y nef ar y 
gwaith oedd yn agosâu. 

Yr un dydd, am 3 y prydnawn, cyfarfod 
anarferol luosog o gyfarwyddwyr, o*r 
dref a'r wlad, yn ystafell y Bwrdd, i 
drefnu gwaith y cyfarfod cyhoeddus oedd 
ar ddyfod. 

Dydd Mawrth, yn yr hwyr, traddodwyd 
pregeth Gymraeg yn nghapel Cymreig 
Fetter Lane, gan y Parch. T. Thomas, 
Abertawe. Dydd Mercher, y bore, preg- 
ethwyd y bregeth arferol, yn nghapel 
Surrey, gan y Parch. A. Maclaren, B.A., 
Manchester. Yr oedd yr hen adeiladaeth 
eang a hynafol ei dull yn orlawn, a 
phob troedfedd o le i sefyll neu i eistedd 
wedì ei feddiannu. Ar ol y gweddîau 
arierol yn y Ile, a moliannu yr Arglwydd, 

• Yr oedd y frawddeg wedi ei hysgrìfenn cyn 
i'r newydd galarús ein (nrrhaedd am fiorwolaAth 
«in hanwyl frawd, y Parcn. W. Jonea, Singrowlee. 



offrymwyd gweddi cyn y bregeth gan y 
Parch. P. Colborne, Norwich. Darllenodd 
Meistr Maclaren ei destun yn Mat. stü 
19, 20: "Ynaydaeth y dysgyblion at 
yr lesu o'r neilldu," &c. Traddododd 
bregeth darawiadol gyda gwres ysbrydol. 
Cadwodd ei wrandawyr yn yr astndrwydd 
penaf am awr o amser, ac yr oedd Uawer 
yn teimlo yn ddwys. Diweddwyd drwy 
weddi gan y Parch. W. M. Paull, o Bom- 
sey. Yn yr hwyr, pregethwyd i'r gwŷr 
ieuainc, yn nghapel Ŵestminster, yr hwn 
oedd wedi ei lenwi yn dda, oddiar y geir- 
iau, "Er fy mwyn i," Mat x. 39. Cyí- 
lawnwyd y rhanau defosiynol o*r gwasan- 
aeth gan ddau eraill o*r gweinidogion. 

Dydd lau, y bore, cynnaliwyd cyfuiod 
cyhoeddus y Gymdeithas yn Neuadd 
Exeter. James Sidebottom, Ysw., yn y 
gadair. Yr oedd ar yr esgynlawr amiai 
aelodau Seneddol, gweinidogion, cenadon, 
&c. Ar ol canu emyn, oflrymwyd gweddi 
gan y Parch. Dr. Campbell, o Bradford. 
Darllenwyd rhanau o*r Adroddiad gan 
Dr. Mullens, Ýsgrifenydd Tramor y 
Gymdeithas. Traddodwyd areithiau 
gwresog a grymus ar y Genadaeth gan y 
Ilywydd, gweinidogion, cenadon, a bon- 
eddwyr eraill. Ar ol canu y fawlwers, 
ymadawodd y dyrfa luosog. 

Y Sabbath canlynol, pregethwyd gan 
lawer o weinidogion, a rhai cenadon, yn 
amry wiol gapelau y brifddinaa a'r cylch- 
oedd, a gwnaed casgliadau ar ran y 
Genadaeth. 

Derbyniadau y Gymdeithaa yn y 
flwyddyn, o bob ffynnonell, yw £104,670 
1 1 s. 6c., a'r treuliadau, drwy £1 ,778 5s. 2c. 
mewn Uaw yn ffafr y Gymdeithas, yn 
cyfarfod yr un swm. Tybir ei fod yn 
uwch nag erioed o'r blaen. Mae yn hawdd 
gweled oddiwrth Adroddiad }870, mai 
nid bendith gyffredin a ddisgynodd ar y 
Gymdeithas yn y fiwyddyn a aeth heibio. 
Mae llygaid yr holl eglwysi wedi eu troi 
gyda dyddordeb mawr at nn o gylchoedd 



Digitized by 



Google 



3U 



BABDDONIASTH. 



ei Uafar, yr hwn a wahaniaethwjd oddi- 
wrth y rhai eraill oli drwj gynnydd 
ysbrydol; ac y mae diolchgarwch calooaa 
Cristìonogol yn gyffredinol wedi ei alw 
allan am y gras a gy franwyd yno. Fel 
yr oedd y flwyddyn swyddogol yn tyna 
taa'i therfyn, offrymwyd y rhodd helaeth- 
af erioed at ei gwasanaeth ar allor yr 
Arglwydd. Diolrhwn ac ymadnewy^dwn 
yn ngwasanaeth yr Hwn yr ydym yn 
ceisio ei ddwyn yn mlaen. 

Newyddion Cenadoí. 
Mae y Parch. W. Beynon, o India, a'r 



Farch. R. Moffat, o Affrica, wedi dychwel- 
yd i Loegr yn ddiweddar, gyda'a gwrag- 
edd, ac wedi derbyn crocsawiad m&wr yn 
Llandain. Y blaenaf yn hen fyfyriwr o 
Goleg Caerfyrddin, a'r ddaa wedi bod ar 
y maes cenadol am fwy na deugain 
mlynedd, ac wedi Uafurio gyda ffyddlon- 
deb mawr. Y Parch. J. Jones a'i briod 
wedi cychwyn ar eu dychwelìad i un o 
ynysoedd y Môr Tawelog; a dau o frodyr 
ieuainc wedi eu hurddo i'r gwaith cenadol 
yn ddiweddar; ac un brawd ffyddlon, y 
Parch. Isaac Hughes, o Âffrica, wedi ei 
alw oddiwrth ei laf ur at ei wobr. 

W. JoNK8, ÂnUwch, 



ìSathìioniattfí. 



Y WENITHEN. 

Y BVB wenithen felen fach, 

£r cysgu'n llwcb y ddaear, 
Dan haen o rew am enyd fèr, 

A ddeffyy'n ddigon cynnar 
I ddweyd ei bod yn fyw drachefii, 

Heb nnrhyw mwaìd ami, 
Ymddengys eilwaith ar y maes 

A'i mantell werdd amdani. 

Yn araf gwthia'i hun y'mlaen 

Bob dydd yn ol ei hanian, 
Nes dringo tel brenhines d^ 

I frìg ei gorsedd arian; 
£i8tedda am ryv7 dymmor byr 

Ar hon yn berffaith hapns, 
A srem o*r nef y'min y dydd 

Yn crogi wrth ei gwefne. 

Yn OBtyngedig plyga'i phen, 

Gan gynnyg ei jsrwasanaeth 
I ddyn mewn eisiea— dyma yw 

Prif olnd ei gynnaliaeth; 
Yn rhwydd agora'i mynwes hael, 

Gan arllwys iddo'i chalon, 
A Uenwi'i fwrdd Èg ymborth cryf 

A'i gwna yn eithaf boddlon. 

Beth y w'r wenithen fach ? Beth ywl 

Rbad rodd o law trugaredd, 
Ddaeth trwy y gwlith, y gwlaw, a'r gwres, 

I ni oddiwrth yr orsedd; 
Hal dyma hi yn ymyl llaw, 

Gwnawn ddefnydd iawn o honi, 
Ymborthwn ami unrhyw bijd, 

Ni gawn ein llawn ddigom. 
Wem» PBBBHTir Fabbd. 



BEDDARGRAFF. 

Pbio» cywir, tad tirion— hynod oedd 
Ei nodweddau cyson; 
Hygar, astud. tawel Gnstion, 
A'ì dynfa i wlad y nef lon.- PBBBimr. 

ARALL I TTIÍ A FU FARW TRWY DDAM- 
WAIN. 

Tw oer annedd ar enyd— trodd ymaith 
Trwy ddamwain ddvohrynlIyds 
Dan ei boen gadawai^n byd 
I «lifÿw tragwyddolfÿd.— PBBBimr. 



Y GLASWELLTYN. 

Ab doriad y wawrddydd mor hardd yw'r glas- 
welltyn, Iwedd; 

Hae'i dẃf yn gynnyddfawr. heb «all 711 «1 
Y*mheB 'chydig oriau eistedda ei flod'yn, 

Gan wrido yn Uygad yr hanl ar ei sedd: 
Am dlysni fe hèria boll geinion arianaidd 

Gardd natur i gydymgystadlu âg ef; 
Ymddengv8 i'n golwg &'i hwiaa pur, hafaidd. 

Fel pe Fai'n fl^euyn eneiniog o'r nef. 

Ond 01 er prydferthed ei wedd yn y boren, 

Ac er i'w ogoniant danbeidio mor Uawn, 
Tan wreichion pelydrol y gwree syrth i angen 

Oddiar ei werdd orsedd yn gynnar brydnawn: 
Ahl dyma flodeuyn a drydd yn siomedig, 

Ifae darfodedigaeth fel pryf wrtho 'nglŷn; 
Pa beth welaf ynddo ? fy hunan yn unig— 

Mae'r oll o'r glaswelltyn yn ddarlon ddyn. 
Wern, PsBBimr Fabod. 



BEDDARGRAFF MORYTR, 

Sef Cadben Daniel JoneSy Drwsdeugoed, 

Ef fu wrol i foTÌo— a diau 
Deall cryf oedd ganddo; 
O'i deithiau hir v daeth o 
Am enyd yma i huno. 
PUu, Ohíoüog. E. Jons. 



Y CORN OINLÄ.W. 

Ih» heb boen. y oom bennydd— qr hwylus 
Alwr at y bwydydd; 
Weithiau ar dir amaethrdd 
Wele ei fawr ddysgwyl fydd.— B. Joim. 



GOLYGFA BEN MOEL Y GEST. 

Tahwtf mae dolydd tyner— llwyni teg 
Ynllawntẃfaoîrderj 
Mynyddoedd luoedd lawer 
O'm deutu'n cusanu'r ter. 

lOÁB MUMM. 



Digitized by 



Google 



Bet!)Olton* 



COLLl BNAID. 

Ni olygir vrth golli enaid colli ei fodol- 
aeth; hyddai hyny, yn wir. yn garedig- 
rwydd i'r colledig. Ni ddifodir enaid — 
bydd ei gynneddfou mewn hod hyth— 
bydd yn canfod ** y nefoedd yn myned 
heibio gyda thwrf, a*r defnyddiau gan 
wir wres yn toddi." Bhaid fod ei goUi 
yn heth mawr« ofnadwy, a dychryDllydl 
Ni chly wodd dust, ac ni ddaeth i galon 
dyn erioed, pa faint sydd yn gynnwysedig 
yn hyn— "colli enaidl" Mae gair Duw 
wedi ei fritho â'r tystiolaethau egluraf, 
ac â*r drychfeddyliau mwyaf cyffrous, er 
gosod y goUed fawr hon allan. Pa heth 
ydyw y cadwynau tragwyddol? Peth a 
brofir gan hoh enaid coUedig. Beth 
ydyw y tywyllwch eithaf? Yr hyn a 
deimlir gan bob enaid fydd yn oL Han- 
ner nos o wae heh ddim gobaith gwawr! 
Tân anniffoddadwy— tân yn llosgi enaidl 
Digofaint Duw wedi digio yn pwyso yn 
drwm arno,~gwrando, hechadnr caled, 
'* Tno y bydd wylofain a rhincian dan- 
nedd." 

Bho*wn dro yn ein myfyrdodau i fro 
colledigaeth,— edrychwn tuhwnt i der- 
fynau amser,— safwn uwchhen y dyfnder 
mawr! Dyma ni yn myned i edrych ar 
gynhebrwng enaidl Dacw drugaredd yn 
troi ei chefn ar y truan yn ymchwydd 
yr Iorddonen,~angeu yn ei wasgu mor 
dỳn yu y pagsiige, nes y mae pob dyferyn 
o gy sur yn caeí ei adael ar ol yr ochr 
yma. Y mêl wedi sychu i fyny, yntau 
yn dechreu profi chwerwder y wermod; 
erby n hyny, mae yn deffro o*i gwsg i weled 
ei berygl; ond >n rhy ddiweddarl Mae 
yn teimlo ei golled i'r eithaf I Gwran- 
dewch ar ei laìs cwynfanus, ** Y cynhauaf 
a aeth heibio, darfu yr haf ; a minnau nid 
ydwyf gadwedig." 

CoUed fawr fydd colli enaîd,— colli holl 
gysuron natur; edrych ynol wrthadgoflo 
yr amser y bu yn ymhyfrydu yn nghyf- 
eillach ei deulu, yn ymbleseru mewn 
mathru deddf Duw dan ei draed, a hyny 
oll wedi darfodl Holl fiodau ei chwantau 
annuwiol wedi gwy wo, yr enaid wedi ei 
gau i fyny yn y carchar gyda gelynion 
Duw; pawb yiio yn pechu, pawb yn 
gruddfan, a phawh yn dyoddef. Dim 
sail i ddysgwyl i*r gawod danllyd fyned 
drosodd— dim gobaith i*r ystorm fyned 
heihio— yn ymhalfalu yn y tywyllwch, 
gan chwilio am ddrws trugaredd, ond yn 
methu ei gael byth; y pechodau a gyf- 
lawnwyd ganddo flyDyddau yn ol yn 
adgyfodi— poh un o honynt yn ymddaogos 
yn ei liw ei hun; yntau yn yfed y wermod 
heh y mêl; yn teimlo y bâch, heb yr 
abwyd! 



Cydwybod aflonydd yn ei boeni— yn ei 
guro ft Uawer ffonnod, yntau yn Uefain 
yn groch, ** 01 na wrandawswn ar lais fy 
athrawon.** Bydd yn coflo fod yr efengyl 
yn cael ei phregethu yn ei hen gartref, ac 
yn dweyd wrtho ei hun, ** Nid oes yma na 
dyddiau, na misoedd ; ond hwyrach ei bod 
yn Sabbath yn bresenol yn fy hen wUd, 
— hwyrach fod rhy wrai yn eistedd yn awr 
ar y fainc yn yr addoldy, lle y bum innau, 
— eu bod hwy yn awr yn cly wed pregethu 
angeu*r groes ; ond dyma fl wedi f y nghan 
allan,— ni chlywaf bregeth hyth mwy, ni 
chanaf bennill byth mwy, ni anfonir 
gwahoddiad ataf i ddyfod at Geidwad 
hyth mwy. " Paham y caseais i addysg? 
— 0! na wrandawswn arlaisfy athrawonl" 

Pa les&d ydy w enniU byd, a choUi cDaid ? 
EnniUfechan, coUed fawr; enniU tegan, 
coUi coron; ennUl daear, coUi*r nefoedd; 
ennUl pleserau'r cnawd, a cholU enaid; 
enaid mor werthfawr yn ngolwg Mab 
Duw, nes y bu yn ufudd hyd angeu, !e, 
angeu y groes, er mwyn cael trefn iV 
gadw. O! golled fawr! Ck>lU'r perl 
gwerth&wr wrth ymestyn am wagedd,— 
rhwymo'r byd am wddf y noflwr, i'w 
Buddo i ddyfnderoedd gwae! << Pa les&d? '* 

rarllenais yn ddiweddar hanes tŷ yn 
myned ar d&n. Yr oedd y wraig ydoedd 
yn hyw ynddo yn Uawn trafferth yn 
ceisio arbed y dodrefn« a'u symud o afael 
yr elfen ddinystriol, a Uwyddodd i wneud 
hyny; ond wedi iddi Iwyddo i hyny, tor- 
odd aUan i lefain yn frawychus, ** O! fy 
mhlentyn, anghoflnis ei fod yn y t&nl 
Diogelaìs y dodrefn, ond coUais fy maban 
anwyl! Pa beth a wnaf ? " FeUy y mae 
dyn sydd yn enniU y byd, ac yn colU ei 
enaid. "Pales&d?" 

Mae yr enniU yn fyr, a'r goUed yn hîr 
iawn; yr enniU dros amser, y goUed yn 
dragwyddol. Nid ydyw Uaweoydd y 
rhagrithiwr ond dros fynyd awr; mae 
pob peth y byd fel cysgod yn ciUo; ond 
y mae colU enaid yn golled dragwyddol. 
Os t&n, t&n tragwyddol; os cadwynau, 
cadwynautragwyddol; os dinystr, dinystr 
tragwyddol; os barn, barn dragw>ddol; 
os cosbedigaeth, ** Y rhai hyn a &nt i gosb- 
edigaeth dragwyddol." EnniUodd Pharaoh 
draws-arglwyddiaeth a gormes am amser, 
ond coUodd ei enaid am byth ; enniUodd 
Belsassar bleserau mynyd awr, casglodd 
ddifyrwch y hyd i'w baias un prydnawn, 
ond y noson hòno Uaddwyd ef ; ennillodd 
y gwr goludog gnydau toreithiog, medd- 
yUodd lanw ei enaid & hwynt, ond cafodd 
ryhndd i ymadael cyn i'r haul godi bore 
draooeth; ennülodd judas ddeg ar hugain 
o arian wrth werthu Crist, ond cyn iddo 
eu mwynhau, acth i'w le ei hun. 01 
gynnuUeidfa hawddgar, ystyriwchl *<Pa 



Digitized by 



Google 



316 



DETHOLION. 



lesàd yáyw cnniU byd, a cholli cnaid?" 
— Y DiwsDDAR Babch. J. Jombb, Gwretí- 



ATnRÁWIASTH YR lAWN. 

Ammheoa rhai fod lawn dros anwiredd 
yn beth posibl; ond y peth sydd^an- 
mhosibl gyda dyoion, sydd bosibl gyda 
Daw." Mae rhywbeth yn natur resymol 
dyn yn dywedyd ei fod yn beth posibl; 
ac y mae efe yn gofyn iawn gan, ac yn 
gwneud iawn yn fynych i'w, gyd-ddynion; 
ac y mae y r arf eriad o aberthn i> duwiau, 
sydd yn parhau o*r hen amseroedd yn 
mhiith y pagaoiaid, yn dywedyd fod 

• rhywbeth yn y natur ddynol yn tyst- 
iolaethu fod aberth dros gamwedd yn 
beth dichonadwy. Heblaw hyn, mae yn 
ymddangos fod pawb ar ei ennUl yn 
aberth Crist. Mae Duw Dad wedi ei 
ogooeddu— inae Crist wedi ei ddyrchaf u 
— mae cyfiawnder dan ei goron^mae 
trugaredd a*i dwylaw yn rhyddion i 
achub hyd yr eithaf—mae y byd hwn a'r 
byd arall ar eu henniü^ a hyny heb golledu 
neb. Mae y ffaith fawr fod Duw wedi 
ordeinio ei Fab i fod yn lawn dros bechod 
yn ddigon i gau safn pob gwrthddadleu- 
ydd ar y pen hwn. Wnaeth Duw ddim 
erioed ond sydd weddus ac yn ei le; a 
gweddus oedd iddo ef berffeithio Ty wysog 
ein hiachawdwriaeth ni trwy ddyoddef- 
iadau. Gorfoledded y ddaear yn y ffaith 
fod Duw ei bun wedi profi fod aberth 
^ros bechod yn ddichonadwy yn nbra- 
ddodiad ei anwyl Fab ei hunan drosom 
ni! 

Ammheuir, etto, fod lawn dros bechod 
yn angenrheidiol er maddeuant o hono, 
ac er dwyn p^haduriaid i heddwch a 
llafr y Brenin inaẁr Yma, etto, y mae 
bárn yr ammheuwyr a barn Duw yn 
hoUol groes iV gilydd; ond "bydded 
Duw yn eirwir, a phob dyn yn gelwydd- 
og," ar y mater hwn fcl pob mater arall. 
£i benderfyniad ef yw, er ei fod yn 

. anfeidrol mewn trugaredd a gras, na allai 
ef e faddeu pechod heb gael aberth digonol 
drosto. Eithr pa ganlyniadau niweidiol 
a ddilynasent faddeuant pechod heb 
lawn? Ni wyddom ni ond am ychydig 
o honynt ; ond gwyddom yn dda na buasai 
maddeuant felly o les yn y byd i bech- 
adur. Buasai yn rhy roìd, Buasai yn 
ychwanegu ei wrthryfel, yn Ue ei leihau. 
Buasai yn annogaeth i eraiU i wrthryfela 
o'r newyddy ac i hen wrthryfelwyr i barhau 
yn eu gwrthnysigrwydd. Buasai yn 
gosod y Duwdod aUan mewn goleuni 
anffafriol gerbron ei greaduriaid—fel un 
hoUol ddiofal am anrhydedd ei gyfraith 
a'i orsedd ei hun. Ac uwchlaw y cyfan, 
buasiü cyfiawnder hanfodol y natur 



ddwyfol heb ei anrhydeddu a*i foddloni. 

Gellid meddwl, efallai, wrth gymeryd 

golwg arwynebol ar y mater hwn, mai 

amçylchiadau deUiaid Uy wodraeth y Gor- 

uchaf, yn unig, oedd yn gwneud lawn 

dros bechod yn angenrheidiol, mewn trefn 

Tw faddeu; ac mai rhyw arddangosiad 

ger eu bronau hwy yn unig, er eu cadw 

mewn trefn, yw yr lawn. Pell oddiwrth- 

ym fyddo awgrymu nad oes dylanwad 

iachusol yn cerdded drwy y greadigaeth 

o Galfaria; ond arwynebol a diffygiol, os 

nad anmharchus, tuag at y Brenin mawr 

y w y golygiad hwn. Y mae pob gwir 

fyfyriwr ar y pwnc yn sicr o ofyn, O ba 

le y daeth cyfansoddiad roeddyliol deiliaid 

y Uywodraeth? a phaham y gwoaed hwy 

yr hyn ydynt? A'r^ateb y w, 0V meddwl 

Anfeidrol y daeth cyfansoddiad meddyliol 

y creadur rhesymol, a chynllun Duw 

oedd eu gwneud hwy yr hyn ydynt. 

Gofyna y myfyriwr etto, O ba le y daeth 

y Uy wodraeth foesol, a*i deddfau, a*i holl 

drefniadau? a phaham y mae yr hyn 

ydyw? Yr ateb etto fydd, O natnr a 

meddwl yr Anfeidrol y daeth, a'i natur 

gyfiawn a santaidd ef sydd yn peri ei bod 

yr hyn ydyw. Yn ei feddwl ef yr oedd 

erioed cyn bod creadur mewn bod i fod 

yn ddeUiad o honi. Yn awr. os yw cyf- 

ansoddiadau creaduriaid rhesymol, a'r 

Uywodracth foesol fawr sydd drostynt, 

ac yn eu mysg, wedi tarddu o feddwl a 

natur gyfiawn, a santaidd, ac anfeidrol 

ddoeth, y Duwdod, yr ydym yn casgln o 

angenrbeidrwydd mai y prif beth sydd 

yn galw am lawn dros bechod, mewn 

trefn i'w faddeu, ydy w cyfiawnder a sant- 

eiddrwydd hanfodol y natur ddwyfol. 

Ni allai Duw cyfiawn faddeu pechod heb 

lawn. Buasai yn drais ar ei briodoleddan 

wneud hyny; ac yn y golygiad yma j 

dywedir mor brydferth fod Crist wedi ei 

offrymu ei hun yn ddifai i Dduw. <* £fe 

yw yr lawn." Person dwyfol ac anfeidrol 

yw yr lawn. Nid ydym i wahanu persoi^ 

Crist a'i ufudd-dod oddiwrth eu gilydd 

yma, ac nid ydym i wahanu ei ufudd-dod 

gweithredol oddiwrth ei ufudd-dod dyodd- 

efol ychwaith. Un cyfanwaith yw y 

cyfan. Efb y w yr lawn. Efe, yn mawr- 

edd ei berson, yn urddas ei nodweddiad, 

yn mherffeithrwydd ei ufudd-dod, ac yn 

nyfnder ei ddyoddefaint, a haeddiannau 

y cy fan oll, y w yr lawn dros ein pechodaa 

nL HwN a osododd Duw yn lawn. Nid 

rhywbeth wedi bod^ ac wedi myned heibio 

yw yr lawn ychwaith; ond peth yn />or- 

hau yn ei haeddiant ac yn ei rinwedd yn 

dragywydd. Yn awr, os person Mab 

Duw yn yr oU ag y w, a'r oll a wnaeth ac 

a ddyoddefodd, yw yr lawn, yna rhaid ei 

fod yn lawn anfeidroL Nid ocs pwys na 

mesur i fod arno— ni allasai fod yn fwy 

neu yn llai— mac yn Uonaid angen 



Digitized by 



Google 



DETHOLION. 



317 



pechadur, a mwy na hyny, mae yn Uonaid 
^ofynion 7 natur ddwyfol ei hun. Ar yr 
lawn anfeidrol hwn y mae galwad jr 
efengyl ar bob djn i dderbyn lluosog- 
rwydd o ras, ac o ddawn cyfiawnder, yn 
seiliedig; a thrwy hwn y mae hoU fen- 
dithion iachawdwriaeth yn cael eu gwein- 
yddu. Boddlonrwydd moesol, anfeidrol, 
i Dduw droB ein pechodau ni y w yr lawn ; 
ond ni all unrhy w berygl darddu o ddefn- 
yddìo y cymhariaethau arianol a ddefn- 
yddir i*w osod allan ; îe, dylid eu def nyddio, 
am fod yr Ysbryd Glan yn gwneud hyny, 
ac ynfydrwydd ynom ni fyddai ceisio bod 
yn ddoethach nag ef. Ar yr un pryd, 
dylem gadw mewn golwg mai effeithiau 
yr lawn inewn rhyddhad a osodir allan, 
yn benaf, drwy y cytryw gymhariaethan, 
ac nid ei natur. 

Dywed y Beibl, fod pob peth wedi eu 
crëu drwy Orist, ac erddo ef ; a'i fod ef 
yn ben uwchlaw pob peth i'r eglwys; 
felly, eglur yw fod pob peth yn llaw y 
Cyfryngwr, ac at ei wasanaeth fel Gwar- 
edwr pechaduriaid. £r hyny, prin y 
gallwn weled fod aberth dros bcchod yn 
angenrheidiol i grëu a chynnal bydoeddfel 
y cyfiy^' Cysylltir aberth dros bechod, 
yn wastad, â gwaredigaeth pechaduriaid ; 
etto, erys yn ffaith wastadoL fod pob peth 
wedi eu rhoddi i Grist er dwyn ei waith 
mawr yn Ilwyddiannus oddiamgylch. 

Gellir sylwi etto, er fod aberth Crist 
yn anfeidrol, ac yn sail galwad ddidwyll 
y nef ar bob dyn i gredu yn Nghrist, fel 
y caffo fywyd yn ei enw ef; nid ydym, 
er hyny, i olygu ddarfod i Grist roddi ei 
hun yn aberth dros bechod ar antur^ ac 
heb sicrwydd am waredigaeth torf ddirif 
trwy ei waed, ac am hoU amcanion eraiU 
ei farwolaeth. Buasai iddo ef roddi ei 
hun yn aberth anfeidrol dros bechod, heb 
sicrwydd nm yr holl ganlyuiadau, yn 
anfeidrol ffolineb. Yr oedd gan y Ceidwad, 
wrth roddi ei hun, sicrwydd cyfammodoi 
ac arfaethol am y canlyniadau. Yr oedd 
efe yn marw fel lachawdwr y hyd^ dros 
bawb, a phob dyn, ar yr un pryd; yr oedd 
cysylltiad neillduol ac arbenìgol rhyngddo 
ef â'i eglwys. Bu farw fel Bugail dros 
ei ddefaid— fel Priód dros ei ddyweddi — 
fel Machn'íydd enyfys Dduw. Yr oedd 
cysylltiad neiUdu^rhyngddo ef a*i eglwys 
cyn ei ddyfodiad rr byd, yn yr arfaeth 
a*r cyfanimod trfigwyddol; tra yr oedd 
yma yn y cnawd.^gwelir ei fod yn dal yr 
un cysylltiad ai»eglwys yn gystal ac 
wedi ei ymadawia|l i*r nef. Diau ei fod 
ef yn lachawdwr i'r byd — yr holl fyd ; 
ond, wedi y cwbl.j y mae dybenion neill- 
duoi i'w farwolaeth ef ; ac wrth ddarllen 
yr ysgry thyrau, nii oes dim yn ymddang- 
08 i ni yn amlycabh na bod "dybenion 
cyffredinol a neiliduot " i farwolaeth Crist: 
a rhaid i ni ammh^u cy wirdeb y gyf un- 



draeth a daflo y naiU nen y llall o'r rhai 
hyn dros y bwrdd.— Y Fascu. R. Thomai, 
Bangor, 

DB.TCH TR ABEITHFA. 

Balchder ac uchelgais y w y gwenwyn 
mwyaf peryglus i*r eglwys, pan wedi 
cymeryd meddiant o*r pregethwyr,— 
Luther. 

Rhaid i*r hwn sydd yn ystyried ei hun- 
an yn dad i'r praidd, beidio anghoflo 
gyda'r fath dynerwch ac addfwynder y 
trinia tad ei h\&nt.^E8gob Wilson, 

Pan y byddwn yn pregethu geiriau yn 
Ile sylwedd, cawn glustiau y bobl» ond 
nid eu calonau. — T. Watson, 

Cyfyddiafol yn y dydd diweddaf, ac a*n 
condemnia, am ei fod wedi ymdrechu 
mwy i golli eneidiau nag y darfu i ni i*w 
hennill.— -Bcrnarflí. 

Pa mor goeth a chywrain bynag all ein 
pregethau fod yn eu cyfansoddiad, os heb 
Grist ynddynt, byddant yn farwac oerìon 
iawn. — Leighton, 

Byddai tynu Crist o weinidogaeth yr 
efengyl, fel pe tynid yr haul o blith byd- 
oedd y gyfundrefn heulog, yn achlysuro 
tywyllwch, oerfelgarwch, ac annhrefn 
cyffredinol; byddai fel pe tynid enaid o 
gorff, yn peri marwolaeth a dideimlad- 
rwydd.— W. T. T. 

Mae bywyd gweinidog i fod yn Uefar- 
<^^ír — i^aae i arf er ei bregethau yn gystal 
a*u pregethu.— X>r. Owen. 

£r cael eneidiau at Dduw, rhaid dwyn 
ysbryd yr efengyl i waith y weinidogaeth. 
— X>r. A. Clarhe. 

A wyf yn fwy cymhwys i wasanaelhn 
a mwynhau Duw nag oeddwn yr wythnos 
ddiweddaf?— 5. Pearce. 

Gwelaf mai ysbrydolrwydd meddwl yw 
y prif gymhwysder at waith y weinidog- 
aeth. — Urguhart. 

Wrth eistedd yn nghanol fy Ilyfrau, ni 
feiddiaf estyn fy llaw at un o honynt, heb 
yn gyntaf gyfeirio fy ngolwg tua*r nef, 
ac erfyn am ffafr yr Hwn ag y mae fy 
holl efrydiaeth yn gyfeiriedig ato, ac heb 
gymhorth yr Hwn ni allaf lafurio na 
derbyn un budd. — Esgob Hall. 

Pregetha yn ddiattal, erfyn yn wresog, 
cymhell yn daer, gwahodd yn garedig, a 
dirwasga yn barhaus yr iachawdwriaeth; 
a Ilefara yn uchel, " A*r hwn sydd yn 
ewyllysio, cymered o ddwfr y bywyd yn 
rhad."— Gt76€rí. 

Canfyddaf yn fy meddwl bryder pech- 
adurus i bregethu yn dda, yn fwy na 
phryder santaidd i bregethu yn ddefn- 
yddiol. — Hmton. 

ì^i ddylai pregethu yn dda ar y Sab- 
bath fod yn ddigon o iawn dros esgeuluso 
dyledswyddau gweinidogaethol yn ystod 
yrwythno8.--Tr. T. T. 



Digitized by 



Google 



313 



COFNODION ISNWABOL. 



Ni ddaw j bregetb sydd a mwy o ben 
ynddi nag o galon adref at 7 gwrand»- 
wyr gydag effeithiolrwydd.— Cccii 

Rhaid i*r bregeth, er bod yn índdiol, 
fyned adref at y pregethwr ei hunan. — 
Grimêhawe. 

Er pan wyf wedi dechren erfyn am 
fendith Duw ar fy myfyrdodau, yr wyf 
wedi gwneud mwy mewn un wythnos nag 
meM-n blwyddyn yn flaenorol.— i>r.Pay«ofi. 

T gamp fwyaf yw eDnill eneidiau, a 



mwyaf ennillir, dysgleiriaf a chyfoethocaf 
yn y byd fydd "coron ein gorfoledd" yn 
nydd yr Arglwydd. — iî. Watson. 

Yn adeg yr eglwysi cyntefig, yr oedd 
gweinidogion yr efengyl yn hynod am en 
gwybodaeth a*u santeiddrwydd.— Aft/ŵm, 

Y gweioidogion hyny sydd f wyaf esrnîol 
yn eu bymdrechiadau, a thaeraf yn ea 

Í^weddîau, a anrhydeddir amlycaf â bodd- 
onrwydd yr Arglwydd mewn ilwyddiant 
ar eu gwaith.— ì). Barher. 



arofnoHton iEntoaHoL 



CYFABFOD CHWABTEBOL MON. 

Dabtu y ffyddloniaid yn nghyd i Cana, 
Llun a Mawrth, 8 a*r 9 o Awst. Llywydd, 
y Farch. J. Owen, Llangefni. Darllen- 
wyd llythyrau o gymeradwyaeth i'r 
Parchn. Jones, Bodedeyrn, a Williama, 
Amlwch, y naill gyfarfod Nazareth, 
Arfon, a'r Ilall o Undeb Cymreig sir 
Benfro. Penderfynwyd — 

1. Fod oroesawiad serohog yn oael ei roddi i'r 
Farchn Jonee. Bodedeyrn, a williams, Amlwch, 
gan ddymono eu Uwjdd a'a cyeor. 

Wedi darll*»n llythyr oddiwrth y Parch. 
E. Stephen, Tanymarian, yn erfyn can- 
iatâd i ddyfod i*n sir i gasglu tuag at 
Golegdy newydd y Bala, penderfynwyd— 

2. Fod derbyniad gwreeog yn oael ei roddi 
iddo, gan ddymono y Uwydda yn anrhydeddoe 
yn tà. ftTncaiì. 

Yna darllenwyd penderfyniad Cymanfa 
bedaîr-sirol a gynnaliwyd yn Aber- 
tawe, Mehefln 29 a'r 30, yn dal cysylltiad 
a r bwriad o ffurfio ündeb Cynnulleidfaol 
Cymreig; ac wedi ymdrafodaeth maith 
ar y pwnc, penderfynwyd— 

8. rod y Paroh. W. Lloyd, Caergybi, a Mr. 
Tegerìn Hnghes, Llanerohymedd, i fod yn gyn- 
nrychiolwyr droB Pon i'r man a benodir i ym- 
gyfarfod i gydymgynghori. 

4. Tod y Farch. W. Lloyd. Oaergybi, i breg- 
ethn ar bwno dewisedig, yn y Gyfarfod Ghwar* 
terol nesaf, a gynnelir yn Seion, Tach. 1 a'r 2. 

Derbyniodd y cyfarfod hefyd adroddiad 
calonog iawn oddiwrth yr 8 brawd fu yn 
casglu a derbyn addewidion tuag at 
Drysorfa Dyledion Addoldai. Cyrhaedd- 
ent oll oddeutu £1,200. 

Yr oedd yn bresenol 14 o weinidogion 
y Bir, 7 o bregethwyr cynnorthwyol, 50 o 
genadon yr eglwysi, ac yn ddyeithriol, y 
Parch. J. Morgan, sir Abertcifi, a Mr. 
Dayies, Mediod Missionary CoUege, 
Edinburgh. 

Y swm a gasglwyd tuag at gynnorthwyo 



lleoedd gweìniaid oedd £25 78. 4|c. jr 
hwn a ranodd y Pwyllgor fel a ganlyn:^ 

Dwyran £6 10 8 

Niwbwrch 10 10 

Glan'rafon 4 

Groeelon. 4 

£S6 8 
T. W1LLIAM8, Ysg., Manaw, 



ITNDEB GOOLEDDOL MOBGAirWO. 

Cynnaliwyd Cyfarfod Chwarterol yr 
Undeb uchod yn Tabor, Cefncoedcymer, 
Medi 12 a'r 18. 

Yn y gynnadledd, cymerwyd y gadair 
gan y Parch. W. WiIIiams, Hirwann. 

Wedi cadarnhau penderfyniadan y cyf- 
arfod blaenorol, penderfynwyd— 

1. Fod y cyfarfod nesaf i fod yn Penyweni« 
Dowlais. 

% Fod y Parch. R Grifflths, Tabor, i breffothn 
yn y cyfarfod nesaf ar, " Glaearineb Grefÿddol" 

3. Fod y Parchn. J H Jones, Biynsion; J. LL 
James, Gapel Ifor; a W. J. Richards, Fenywem, 
DowlaiB, yn cael enderbyn ynllawen yn aelodaa 
o'r Oyfondeb, gyda dymnniad am en Uwyddiant 
yn ea cylchoedd newydd a phwysig. 

4. Fod y firynnadledd hon yn dymnno datgan 
ei gofid dwysaf yn herwydd ymddygiad eglwya 
iechan y Gellideg yn codi Mr. Grífflth Ronerta, 
Gefn, gynt, i brearetha; ao yn hydera y dengys 
yr eglwysi, er mwyn anrhydedd yr enwad, ea 
hanghymeradwyaeth llwyraf, trwy beidio goaod 
ea palpndan at ei wasanaeth. 

Yr oedd amrywiaeth bam yn y gyn- 
nadledd mewn perthyqa8 i gael Undeb 
CynnuIIeidfaoI i Gymru. Barnai rhai 7 
byddai cynnulliad biynyddol o*r fath yn 
fuddiol, 08 nid yn wir ^ngenrheidiol; al 
fod yn hollol ymarferad'wy. Barnai eraill 
y gallai fod yn f uddiiýl. ond of nent 7 
byddai y draul angenrhjbidiol er ei gynnal 
yn effeithiol yn ei wneud yn anymarfer- 
adwy. EraiII a farnentt fod y draul fi hnn 
yn ddigon reawm ynf ei erbyn; a phe na 
byddai, nad oes ei ängen, fod genym 
eisoes ddigon o sefycoliadau i ateb pob 



Digitized by 



Googlc 



COFNODION ENWADOL. 



319 



» pwrpas. Wedi hir jmddyddao, pender- 
fjnw^d — 

j 6- Y byddai cynnulliad blynyddol, ar gynllim 

cymaníá ^fln*edinol, yn faddiol, ond ei gael yn 
ymarfeTadwy. ^ 

J 6. Fod y Paroh. Dr Price, Aberdar, a T. 

WilliamB.T8w.,6oitre. i ffynnrychioli y gynnadl- 
edd hon yn y gynnadledd fwriedir ei chynnal i 
ystyried y mater achod. 

Trefn y Moddion Cyhoeddua, 

Nos Lun, am 7, pregethwyd yn Capel 
y Cae, (T.C.), gan y Parchn. J. Dayies, 
Soar, Aberdar; a T. Llewelyn, Mountain 
Ash. Yn Carmel, (B.), T. C. Griffiths, 
Pontlottyn; a W. WiUiams, Abercwmboy. 
Yn Ebenezer, (A), D. Griffiths, Cwm- 
dare; a J. Ll. Hughes, Aberaman. Yn 
Tabor, E. M. Evans, Penderyn; a J. 
Morgans, Cwmbach. Dj dd Mawrth, am 
' 10, yn Tabor, pregethwyd gan y Parchn. 
T. Llewelyn, Mountain Ash, ar y pwnc, 
•' Ffyddlondeb gyda moddion gras;" a J. 
Dayies, Aberdar. Am 2, D. Thomas, 
Tonpandy; ac R. Rowlands, Aberaman. 
Am 7, J. Eyans, Bethania, Dowlais; a W. 
Edwards, Aberdar. Yr un amser, yn 
£benezer, W. J. Richards, Penywern; a 
W. Williams, Abercwmboy. 

Yr oedd y cynnulliadau yn Iluosog, y 
weinidogaeth yn rymus, ac arwyddion 
amlwg íod Duw yn bendithio. Yr oedd 
gwlaw naturiol, a gwlith ysbrydol, ar 
fynydd Tabor drwy y cyfarfod.— D. 
JoNES, Ysg» 



CYMÁNFA MANCUESTEB, 

A gynnaliwyd eleni yn addoldy Booth 
Street, ar y 26, 27, a'r 28, o Awst Y 
gweinidogion oeddynt y Parch. Owen 
£yan8, Llanbrynmair; a*r Proffeswr Mor- 
gan, o Gaerfyrddin. Yr oedd yr eglwys 
wedi penderfynu cael dau btth trwy y 
Gymanfa hon. Cael ei bedyddio yn hei- 
aeth à'r Ysbryd Glan. Tybiwn na fu ei 
gwedd'iau taerion ddim yn ofer, oblegid 
bu yn offeryn i oleno meddyliau, i grëu 
mwy o hyder ac ymddiriedaeth yn nhrefn 
yr efengyl, ac yn nhrefn rhaglunieeth. 
Nid yn unig goleuwyd y deall, ond dyrch- 
afwyd safon ein parch i bregethu yr 
efengyl. Yr oedd goleuni gwybodaeth, 
nerth, a rhy w eneiniad ysbrydol yn nglŷn 
â'r pregethau. 

Yr oedd yr Athraw o Gaerfyrddin yn 
ddyeithr Tr rhan iuosocaf o'r gwrandawyr, 
ac, a chyfaddef y gwir, ofnid, i raddau, 
nad oedd y pregethwyr eleni ddim yn 
•*bregethwyr Cymanfa.'* hyny yw, nad 
oedd ein brodyr parchus wedi eu bedyddio 
mor helaeth â'r tân Cymreig a*r hwyl; 
ond teimlem awydd yn ein calon i waeddi 
diolch i'r nef oedd am fod y ffiloreg a elwir 
hwylf yr hon mae Uawer iawn o'n cenedl 



mor boff o honi, wedi colli ei gafael yn ea 
meddyliau, a bod pregethau sylweddol^ 
y bwyd cryf— wedi caei ei werthfawrogi. 
Dyma ychydig o'r sylwadau campui a 
draddodwyd gan y Proffeswr:— 

Pregeth Adgyfodiad Lazaru8. Dar- 
nodiad {d^nition) o wyrth— "Effaith gwel- 
edig yn cael ei achosi gan allu dwyfol, 
mewn ffordd wahanol i'r ffordd gyffredin 
o weithredu." 

Pregeth Rhagluniaeth. Darnodiad o 
ragluniaeth— ** Y gullu hwnw mae Dnwyn 
ei weithredu yn ac ar ei greaduriaid, yn 
fywiol a difywyd, er mwyn cynnal a 
Ilywodraethu y byd." Sylwadaa— 1. Y 
posiblrwydd; 2. Y tebygolrwydd ; 3. Y 
sicrwydd fod rhagluniaeth. 

Pregeth, Jer. yiii. 7. Sylwadau— I. 
Greddf; a.Rheswm; 3. Crefydd. Greddf 
^nid effaith dysg yw greddf. Rheswm^ 
y gallu sydd gan ddynion i ddysgu eraiil, 
a dysgu eu hunain. Crefydd— yr eg- 
wyddor hôno i gredu yn Nuw. Greddf 
yn isaf, rheswm yn ail, a chrefydd yn 
uchaf. Greddf yn oreu yn y man y mae 
wylltaf, rheswm yn oreu yn y man y mae 
gwrtaith oreu, a chrefydd yn oreu lle mae 
profedigaethau fwyaf. Fod greddf yn 
well na rbeswm, os heb ras; neu, fod yn 
well i ddyn fod yn anifail, os heb ras. 
Fod deiliaid greddf yn ateb dyben eu 
bodolaeth. Greddf a mwy o ddylanwad 
ar ei deiliaid na rheswm. Greddf yn 
anffaeledig. 'Does dim euogrwydd ar 
ddeiliaid greddf. Fod crefydd yn well 
na*r ddwy. Nid yw greddf yn gwella yr 
un o*i deìliaid; ond mae crefydd yn 
gwella yr oll o'i deiliaid. Mae yn drueni 
fod hela greddf i ddysgu rheswm. Gwa- 
hanol anerchiadau greddf, rheswm, a 
chrefydd, i'w deiliaid wrth ymadael â 
hwy. Crefydd neu ffydd yn gallu gwaeddi 
ar ben bryn buddugoliaeth, yn nghanol y 
tywyllwch, wrth orsedd yr Anfeidrol, 
Dring i fyny yma, a rheswm i lawr yn y 
gwflelod yn methu esgyn. 

Teimlem wrth wrando awydd yn ein 
calcn am fod yn feddiannol ar y ffydd 
yna ag sydd yn drech na greddf ac na 
rheswm, ac sydd yn alluog i esgyn at 
orsedd yr Anfeidrol Jehofah, ac i ddisgyn 
yn ol gyda bendithion y cyfammod 
newydd i'r enaid anghenus. Gobeithiwn 
y maddeua yr Athraw dysgedig i ni am 
gofnodi y sylwadau ag oedd wedi aros ar 
ein cof. Mae yn debygol nad ydynt yn 
hollol fel y*u traddodwyd; ond credwn 
fod y meddwl, ar y cyfan, yn Ued gywir; 
a gobeithiwn yr arosant yn hir ar feddyl- 
iau y rhai a*u clywsant, ac y byddant o 
fendith iddynt. 

Yr oedd pregethau Mr. Eyans yn fwy 
ymarferol, a naws grefyddol yn rhedeg 
drwyddynt. 

Yr ail amcan oedd, ymdrech neilldnol 



Digitized by 



Google 



320 



COFNODION BNWADOL. 



i dyna cyfran helaeth o*r ddyled oddiar 
yr addoldy, a da genym bysbysu fod 7 
easgliadau yn agos i ddwy bunt a deu- 
gain. Mae eglwys ieuanc Booth Street 
yn sicr o íod ar y blaen yn y gras o 
weithio a chyfranu ar eglwysi Cymreig 
Lloegr, heb eithrio Liyerpooi. Oddeutu 
7 mlynedd yn ol y dechreuw>d o ddifrif 
ar y ddyled fawr o 18 cant o bunnau, ac 
y mae yn dda genym hysbysu ei bod wedi 
ílwyddo trwy ddyfalbarhad iV tbynu i 
Uwr i ychydig gyda phedwar cant^ beb- 
law y ground rent, a threuliau y weinidog- 
aeth. DymuDem bob llwyddiant i'r 
eglwys a*r gweinidog ymroddgar. Tr 
addoldy .gaffo eì lanw â dynion ymrodd- 
gar, cydwybodol, a gwir grefyddol. — 

' lOAN OWAIN. 



PENIEL, PENTIB, OEB BANOOB. 

Cynnaliodd yr Annibynwyr yn y capel 
uchod eu cyfarfod pregethu hlynyddol» 
yn nghyda cbyfarfod ordeinio Mr. Griffith 
Roberts, diweddar fyfyriwr o*r Bala, ar yr 
16, I7,a*r ISoFedi. No8Wener,yr I6,am 
7, pregethodd y Parch. W. Niiholson, 
Treflys. Bore dranoeth, am 10, gweinydd- 
odd y gweinidogion canlynol: — Wedi i'r 
Parch. G. Thomas, Llanrug, ddechreu, tra- 
ddododd y Parch.D.Griffith.Port Dinorwic, 
araeth ar Natur Eglwys; holodd y Parch. 
R. W. Griffith, Bethel, y gofyniadau; 
gweddîodd yr hybarch D. Griffith, Bethel, 
yr urdd-weddi ; a phregethodd y Parchn. 
W. Griffiths, Amana, Siars y Gweinidog; 
a p. WiUiams, Beuláh, Siars yr Ëglwys. 
Am 2, pregethodd y Parchn. D. 01iver, 
Llanbcris; a W. Nicholson, Treflys. Am 
6, y Parchn. R. W. Grifflth, Bethel; ac R. 
W. Roberts, Pentrefoelas. Bore Sabbath, 
am 10, pregethodd y Parchn. J. 0. Eyans, 
Cana, Mon; ac R. W. Roberts, Pentre- 
foelas. Ara S, pregethodd y Parchn. Mr. 
Parry, (T.C.), Beddgelert; a J. C. Evans, 
Cana. Am 6, pregethodd Mr. Parry, ac 
R. W. Roberts. 

Cafwyd cyfarfod da o'r dechreu i*r 
diwedd. Bu y brodyr y Trefnyddion 
Calfinaidd mor frawdol a chau eu capel 
eu hunain i fyny 2 a 6 y Sul, ac ymuno â 
chynnulleidfa Peniel. Yr oedd y cyfran- 
wyr yn haeddu diolchgarwch am eu cyf- 
raniadau. 



PBDB AP DBWI YN EI FEDD. 
"A obymerodd yr lesn Pedr o'r neilldu.*» 

Nid yw lesu Grist yn cymeryd neb o'r 
nellldu ond rhai neillduol. Un neillduol 
oedd Simon Pedr, ac un neillduol oedd 
Pedr ap Dewi. Peter y galwai ei rieni 
ef, ond gelwid ef yn Peter Llwyd gan ei 
gymydogion cydnabyddus. Arferai yntau 



alw ei hunan yn P. D. Lloyd, o herwydd 
mai D. Lloyd ydy w enw ei hybarch dad. 
Ni fynai er dim wadu ei berthynas ä'r hen 
wr ei dad. Gwisgai ei enw ile bynag yr 
elai, a gosodai ei enw ei hun yn ael amo 
rhag ei gollt Mae ^nw ei dad ac yntaa 
yn eglur wrth bob Iiythyr a ysgrîfeDodd, 
ac yn ffugiol wrth bob pill a ganodd; ac 
nid Ilawer ysgrifenodd ac a ganodd twy 
nag ef ac ystyríed byrdra ei oes. 

Tn 1845 y dechreuodd anadlu yn awyr 
y byd, ac yn 1870 y disgynodd ei Iwch i 
fro angeu. Tr oedd rhy w elfen leng^ar 
ynddo er yn blentyn, — yn fardd o*i grjd. 
Tmdaflodd allan o gyff hollol i'r gwrth- 
wyneb. Safai yn nghanol y goedwig fcl 
olewydden ar ei phen ei hun. Ychydig 
o'i gy foedion geir yn y wlad o'r un ya- 
brydiaeth ag el Pe dygwyddasai fod 
ynddo ragor o natur eon y Jlew, a llai o 
f wynaidd yswildra yr oen, ac ymwthìo o 
hono allan i*r dydd fel beiddgar lenorìon 
cyffredin ei ocs, diau na ddygasid mol 
gorff i ddyf nfedd y Llan heb fod mwy na 
digon o alarnadau awenwyr ei wlad i 
orchuddio gwyneb ei fedd. 

Medr belrdd a llenorion, megys eraill, 
beidio arferu eu talentau claer i ddyrcha 
mawl gwŷr teilwng. Cynghaneddanfe 
fawi-gerddi cathlaidd fyrdd, a chydweant 
hwy fei rhaffau gwawn hirddydd haf ar 
wynebau brithion newyddiaduron, os 
dygwydd i*r dynsawd marwol fod yn 
ffafr barddonol y staff. T mae ambell 
fardd, a Uenor, a phregethwr o'r iawn 
ryw, yn hapio diane i'w fedd megys heb 
yn wybod i wỳr yr awen, ac ysgrifenwyr 
y pinau buain, a chael llonydd ynoflwyddi 
hirion i dawel gysgu yn Uwch y ddaear, 
heb fod sy mudiad edyn bardd yn aflonyddu 
amdo ei wely. Dim colledl 

Faint esmwythach fuasai Iletty pridd- 
lyd Pedr ap Dewi pe cyfrodeddasid mil 
o alarebau yn dô uwch ei ben? Pydra 
wnaethai y rhei'ny fel pwdr fratiau, gan 
adael y bedd ac yntau yn noethion ddydd 
mawr caniad yr udgorn. 

Meddai Pedr ap Dewi well tô i orchudd- 
io pen ei d^, a gwell enw i lefaru ar ei 
ol~" enw gwell na meibion ac na merched 
dynion : enw tragwyddol, yr hwn ni thor- 
ir ymaith.*' Nid ammheuai neb yn y 
wlad a'i magodd mo*i dduwioldeb. Ed- 
rychid ar ei fuchedd ddiargyhoedd fel 
patrwn o fywyd gwr ieuanc yn ofni 
Duw. ** Tr oedd iddo air da gan bawb, 
a chan y gwirionedd ei hun." 

Cynnysgaeddwyd ef â rhyw allu an- 
hygoel i ennill serch ac ymddiried pob 
dyn a'i hadwaenai. Anaml y gwelwyd 
gan un dyn mor ieuanc gynnifer o gyf- 
eiUion yn mysg dynion cyfrifol a dylan- 
wadol. Cyfoethogwyd ef gan natur â 
rhyw gydgyfarfyddiad o synw;yr,callineb, 
pwyll, hynawsedd, a charedigrwydd, net 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



321 



ei wneud yn anwyl, yn gu, ac yn hoff yn 
ngolwg pob perchen dynoliaeth a ehref- 
ydd. Ennillodd ei gallineb, a'lgraffder, 
a'i addfwynder naturiol, iddo radd dda 
yn y byd; a*i ras a*i dduwioldeb uwch 
urddas iddo yn mysg y rhai a santeidd- 
iwyd. 

Ond Pedr ap Dewi nid y w ! Bu farw 
Awst 9, yn 25 mlwydd oed. Ffoes ei 
gynhwynol enaid angylaìdd ar amrantiad 
megys o gartref i gartref. Gadawodd ei 
wy w babell bridd yn ngofal ei geraint 
iiiraethlon ar y ddaear, ac ehedodd ymaith 
yn ddiogel i drigo yn hedd Trindod, mewn 
" tŷ nid o waìtù llaw, tragwyddol yn y 
nefoedd." 

Priddwyd ei gorff marwol yn mynwent 
oediog Ysbytty Ifan, lle mae beddrod 
achyddol y teulu; ac yno y gorphwys 
daearol áỳ y bardd, y Uenor. a*r pregeth- 
wr ef engylaidd Pedr ap Dewi, yn nghanol 
d^'stawrwydd digyffro marwolion cenedl- 
aethau, i ddysgwyl am ddyfodiad ei 
Arglwydd ar gymylau y nef i'w ddadebru 
o*i ddaeargell unig i ystad mor ddifraen, 
nas gall farw mwy. 

Mae beirdd yn meirw. Nid eiriach 
angeu wyneb bardd mwy na'r dynyn 
lieiaf ei athrylith. T mae ef yn llawn 
mor giaidd wrth fechgyn yr awen a neb 
o'r teulu dynol. A pha ryfedd? Nid oes 
un dosbarth o'r eppil wedi arfer beio mwy 
arno. Mae holl nerth ymadferthion 
awenyddol mân feirdd er cof yn pastynu 
"brenin dychryniadau." Pe cesglid 
ceinciau cynnyrchiol yr awen fâd mewn 
marwnadau, englynion, pryddestau, a 
ehywyddau coffadwriaethol, nid wyf 
yn tybied y cynnwysai y byd y cyfrolau. 

Tchydig ganodd Pedr ap Dewi i angeu. 
Troes ef ben a thafod ei awen Iwys i eilio 
cerddi barddol i wrthddrychau llawer 
mwy pybyr. Cadwai ei fywyd dichlyn, 
santaidd, a nefolfrydig, Iygad manylgraff 
ei awen dêr uwchlaw "glyn cysgod 
angeu." Canodd ganiadau melodus i*r 
bod a ofnai— Duw— a'r wlad a garai, sef 
j nefoedd. Damsangai ei awen hyf wyn 
gyda gwyleidd-dra seraph ar y Ilanerchan 
cysegredig Ile y troediodd Arglwydd y 
gogoniant yn nyddìau ei gnawd. A 
nyddodd emynau a chathlau oddiar fryn- 
diroedd Canaan, a ddylasent fod mewn 
argraff cyn ei. farw. Ni ddyferodd lol, 
fíolganu, nagwag-faswedd dros ei wefus- 
an holl ddyddiau ei fywyd duwiol. 
Cysegrodd yni ei awen yn Ilwyr er clod 
î'r Gwr a'i prynodd, ac a'i carodd cyn ei 
fod. Dyma esiampl anghymharol i'w 
hefelychu gan feirdd a IleDorion mydraidd 
a dyrîawl yr oes wyllt a gwefraidd hon. 

Heblaw hyny, coUwyd pregethwr tra 
addawol yn angeu Pedr ap Dewi. Nid 
yw bod yn ẁr Duw yn breintioli neb rhag 
profi loesion angeu. Syrth gwýr mawr 



yn Israel mor amled a phlant y byd hwn. 
Tybiaî eglwys y Duw byw ei bod yn 
gweled eginyn gwr mawr yn mherson 
ieuanc Pedr ap Dewi, a gosododd ef ar 
esgynlawr ag y gallabai ymddadbiyg^, 
ond cael rhagor o amser i addfedu. 
Llygad craff Eglwys Pendref , Caernarf on, 
welodd yr ermig, a'r gweinidog ganfu fod 
ynddo erddygan abl i berori clodydd i 
Brynwr y byd; a chydsyniasant o bobtu 
i'w gymhell i ddechreu arferyd ei ddawn 
fel efengylydd. Aeth y son am dano 
oddiamgylch i'r eglwysi cymydogaethol, 
ac uchel brisid ei dalent yn mhob cyn- 
nulleidfa Ile y bu yn efengylu. Teimlai 
bryder dwys am ragor o ddysgeidiaeth, • 
er gallu troi yn hylaw mewn cylch 
eangach. Cafodd addysg dda pan yn 
fachgen gartref, a gwnaeth ddefnydd 
dygn o'i oriau hamddenol yn ei wasan- 
aeth. Tmcstynai yn egnlol ar ol pob 
gwybodaeth fuddiol, nes iddo o'r diwedd 
adael ei alwedigaeth arferol, ac ymroddi 
o Iwyrfryd calon i geisio gwybodaeth a 
deall. 

Meddyliodd o ddifrif am dreio cael 
derbyniad i'r Congregational Institute yu 
Nottingham. Btt am yspaid o dan arol- 
ygiaeth addysgawi y Parch. E. T. DaTÌea, 
Abergele, yn rhagbarotoi; a chafodd 
dderbyniad dinag i Nottingham pan 
wnaeth application; a dechreuodd ym- 
roddi i etrydiaeth hyd eithaf ei allu* ac 
uwchlaw ei allji. Nid oedd colofnau 
eiddilawg paladr ei gorff yn cyfateb i 
chwìmwth gynhyrfiadau eryraidd ei enaid 
yinchwilgar. A bu raid iddo ildio, a 
dyfod adref i farw. A nychu y bu am 
wythnosau cyn rhoddi i fyny yr ysbryd. 
Ni fynai lai nad gwella wnai hyd o fewn 
ychydig i dir machlud haui. Daliodd ei 
ysbryd gweithio ef heb roi i fyny i angeu 
hyd onid oedd arwyddion byd arall yn 
rhy amlwg i'w gwadu. Aeth megys 
glaswelltyn gwyw, heb fod yn aros 
naniyn ei ddelw,— rhy wan i godi, na 
symud, na tbroi, heb gymhorth tosturiol 
ddwylaw a thynerfwyn fynwes ei fam. 
Canwyll ei Uygaid hi oedd ef, ac nis 
gadawodd ef hyd lànau yr lorddonen. 
Tsgydwent ddwylaw eiU deuoedJ ar hyd 
braich wrth ganu y ffarwel olaf. A ffar- 
wel ryfedd y w ffarwel pregethwr ieuanc 
â'i fam ar geulanau y byd tragwyddoll 
Nid oes neb ond mam a'i phlentyn wyr 
am y teimlad. 

Ffarweliai Pedr ap Dewi yn gy nhea â'i 
gyfeiUion. Rhoddai ei law deneu, wen, 
fel cwlwm cariad yn Ilaw ei fodryb, a'i 
frawd, a'i chwaer. a'i dad; ond glynai ei 
law yn Ilaw ei fam gydag eneiniad, ac 
edrychai yn myw ei Uygaid fel angei 
Duw, ac ni fynai ollwng nes i'w enaid 
caeth ymgipio i fynwes lesu. A dyna 
ddigon dál i'r hon a'i hymddug, — rhoet 



Digitized by 



Google 



322 



COrNODION ENWADOL. 



fronaa iddo Tw sagno— -inagro'ld ef yn gu 
ac anwyl— rhagorodd ar bawb yn ei gofal 
am dano am 25 mlynedd,— cael ei weled 
yn marw yn yr Arglwydd, yn nf^wÌBg 
milwr da i lesu Grist, wedl bod yn ffydd- 
lon hyd angen, a chadw ei goron y.i ddi- 
gwymp hyd yn nheyrnas nefoedd. 

Wei, anwyl garedigion Pedr ap Dewi, 
rhaid i ni gydoUwng ein gafaelion o hono, 
bob carenydd a chyfaiU, yn agos a phell. 
T bedd sydd dŷ iddo ef— «tir tywyllwch 
fel y fagddu, cysgod angeu, a heb drefn/' 
Dychwelodd y pridd i*r ddaear fel y bu, 
a'r ysbryd at Dduw, yr hwn a'i rhoes, i 
ganu clodydd A wdwr 'ei iachawdwriaeth. 
Etto, nis gaìl na bydd coffa hiraethus am 
Pedr ap Dewi ar lawer aelwyd, ac mewn 
llawer eglwys yn Nghymru a Lloegr, er 
**naddychwel ef mwy i'w dý, ac nad 
edwyn ei le ef mwy." Bydd son am ei 
enw yn mysg teuluoedd ei ardal eneditrol 
yn adgyfodiad byw i fyrdd o rinweddau 
grasol ei fywyd pur. Erys coffa da i*w 
enw am dro maith yn nhŷ Mr. Glyn 
ETans, Caerlleon, Ue y dechreuodd fod yn 
egwyddorwas diwyd a ffyddlon.a'reglwys 
Ue y derbyniwyd ef yn aelod Cristionogol, 
trwy gyfrwng deheulaw cymdeithas y 
diweddar Barch. I. Harrîes o*r Wydd- 
gmg. Mae didwyll eirìau ei enau, a'i 
ymgomiadau tirionol, rhywiogaidd, ac 
addfwyn, yn aros tnegys household tohen 
yn nbeuluoedd caruaidd Hughesy Orocer, 
a WÜliams y Llyfrwerthwr, yn Nghaer- 
sarfon; a*i fuchedd grefyddol ddifai yn 
caél ei mynych osod gan hen saint Pen- 
dref fel esi.'impl a phatrwn o fywyd 
duwiol i wfr ieoainc a gwyryfon yr 
eglwys yno. 

Denodd weinidog ac eglwys Annibynol 
Abergele i dybied ei fod bron yn rhy 
addfed i aros ar y ddaear, er na bu ond 
amser byr yn eu mysg. Ac enniUodd 
barch ac ymddiried canmoladwy athrawon 
a myfyrwyr y Congregatifmal Institute yn 
Nottingham^ megys ag y deongl y dyfyn- 
iadau isod: — *'Poor dear Lloydl He was 
a gentle, noble, natural young man; and 
was promised too of being a very superior 
preacher. A week before he was taken 
ill he preached in class a sermon which 
was preached with remarkable ferTour. 
Assure his dear parents of the profouod 
loTe which all of us here cherish his 
memory and mourn his loss."— Pro/cMor 
Paton, 

" It only remains for me to assure you, 
that your departed son was generaily 
beloTcd at the College. He was known 
as a diligent student. and an eicelleot and 
enthusiastic preacher at all tbe missions 
where it has been their prÌTÌlege to hear 
him. I haTe already wrìtten to the f riends 
at the mission, informing them of the sad 
occarrence, and I found him eTerywhere 



spoken of with the greatest regard and 
admiration, deeply regretting his depar- 
ture from amongst us. His Ìast sermon 
in the Hall of the Institute upon, * Eigh- 
ting the good fight of faith/ a sermon 
that did us all good, and one which I am 
sure we shall ncTer forget as long as we 
iÌTe. for it was delÌTered with a good deal 
of WeUh fire, and genernl animatioo that 
stirred cTery beart in the room.** — H. E, 
Martin. 

Ow! owl Pedr ap Dewi, mae Cymry a 
Saeson yn cydofidio yn alaethas o herwydd 
'*machludo dy haul tra yr oedd hi yn 
ddydd." Fe ddaw brodyr Jeremiah i 
alaruadu ar dy ol pan ddeffry eu hawen. 
Mae gwylwyr Seien ar d«iihun yo cwyuo 
am y golled, o herwydd i ti ymgilio r^or 
fore o feusydd oedd yn wynion eisoes i*r 
cynhanaf, heb brin dreio min dy gryman, 
a thithau wedi bod yn ei hogi cyhyd. Ar 
ol i ni dy helpu i fod yn barod i waith, 
aethost i fyd arall i ddangos dy fedr. £r 
hyny, ni rwgnachwn, gan mai gweithio 
yn ngwasanaeth yr un Meistr yr ydwyt. 

Ffarwel i ti, Pedr ap Dewi! ffarwel! 
Coffa da am dy enw! Heddwch i*th Iwch 
hyd y dydd y càn yr archangel fig udgorn 
Duw. Chwythed yr awelon yn araf dros 
y llanerch fud Ile gorphwysi. EneÌDÌed 
pob cwmwl dy fedd â'i ddagrau tyneraf. 
Disgyned cysegredigrwydd ar droed pob 
creadur sathro y fan Ile gorwedd dy ran 
farwol. A choder cofgolofn orwych ar y 
llecyn unigol er bytholi dy enw anwyl î*r 
oesau a ddel. Ffarwel! 

E. W. R. 



MABWOLAETH T PABCH. D. PARBT 
(dbwi MOELWYN.) 

Tuag 8 o*r gloch bore dydd lau, Medi 
8, yn dra disymwth, bu farw y bardd 
awenyddol, y llenor diwylliedig, a'r 
gweinidog efengylaidd, cymeradwy, y 
Parch. D. Parry (Dewi Moelwyn), bugaü 
yr Eglwys GynnuUeidfaol Gymreig yn 
ProTÌdence, gerllaw Scranton, Pa. Yr 
oedd ei iechyd yn wael er*s cryn amser, 
aV darfodedigaeth yn graddol dyn'u y 
babell i lawr; eithr yr oedd yn myned a 
dyfod oddiamgylch hyd y diwedd, ac yn 
alluog i gyflawni ei ddyledswyddau gwein- 
idogaethol Brodor oedd Mr, Parry o 
ardal Ffestiniog, swydd Feirionydd, ac 
oddiwrth fynydd uchel yn y gymydogaeth, 
sef Moelwyn, y cymerodd yntau ei enw 
barddonol adnabyddus, Dewi Moélwyn. 
Treuliodd ry w gymaint o flynyddau yn 
Athrofa Annibynol y Bala, yn efrydu 
gogyfer â'r weinidogaeth, ac ar ol hyny 
yrasefydlodd yn weinidog ar Eglwys 
Gynnulleidfaol yn Adulam, Tredegar, Ue 
yr aroBodd nes yr ymfudodd i America, 
yn agos i bedair blynedd yn oL Wedi 



Digitized by 



Google 



HANESION. 



323 



cjrhaedd yma, yn mhen ychyàig- amser, 
dewiswyd ef yn fugail gan EglWyg Gyn- 
nuUeidfaol Gymreig Providence, a bu yn 
dáìwyá me ymdsechgar yn y cyích hwnw 
hyd ei farwolaeth, er ei fod*yn fynych 
mewn gwendid a llesgedd mawr. Gwyr 
ein cenedl yn Americâ ei tod ya fardd 
rhagorol, a diau genym fod yr englyoion 
tarawiadol o'i eiddo a ddaeth allan yn 
Maner yr wythnos ddiweddaf, yn un o'p 
pethau olaf a gyfansoddodd. i.3wnaeth 
gryn wasanaeth mewn cysylltiad â golygu 
Barddoniacth y Faner o'i chychwyniad, 
hyd nes y rhoddodd ei swydd i fyny yn 
nechreu Tachwedd diweddaf. Galwodd 
yn y S wy ddfa hon, a bu yn eistedd ac yn 
ymddyddan am enyd y dydd Llun cyn ei 



farwolaeth; ac er yr ymddangosai yn 
wan a nychlyd, nid oeddym ya tybied ei 
fod yn f wy felly nag arfer. Dydd Sad- 
wrn, Medi 10, cymerwyd ei weddillion 
marwol i'w claddu yn sefydliad y Cymry 
yn swydd Bradford, Pa., «ef h«n gartref 
Mrs. Parry, yr hon sydd wedi ei gadael 
yn weddw i alaru ei cholled am ** briod ei 
hieuenctyd." 

Diau y ceir nodion helaethach am ein 
cyfaill ymadawedig ar dudalenau y Faner 
etto yn y dyfodo^. 



2£ae alaeth am Dewi Moelwyn • 
Yn ei fedd diwanwyn; 



eifod 



lÿ ei och a*l hir achwyn, 

Boed ei gerdd yn y " Byd Gwyn," 



IJ^aneisíon. 



AMERIC A. 



Y CWBSTIWH CHINBAIDI). 

ÜN o'r pyncîau sydd yn cael rawyaf o 
sylw y wlad y dyddiau hyn ydy w ymfud- 
iaeth y Chineaid; ac ynsicr, ymaeyn 
bwnc dyrys, ac yn debyg o esgor ar gan- 
Iyniadatt pwysig mewn cysylltiad â llafnr 
yn y dyfodol. Nid ydym yr wythnos hoo 
yn myned i draethu nemawr arno— cawn 
gyfleusdra i wneud hyny yn fuan etto; yn 
unig dymunem alw sylw at rai o*r 
Bymudîadau afresymol a goleddir gan y 
Democratiaid o barthed iddo. 

Yn ol y demagogiaid Democrataidd, 
nid oedd ymgyrch y Gothiaid a'r Vandal- 
iaid iV gymharu âg ymgyrch y Chineaid 
i'r America. Nid oes llai na phedair 
miliwn o'r Mongoliaid yn dyfod i*n plith 
i'n llwyr ddyfetha, neu i'n gorfodi i 
dderbyn eu harferion crefyddol a chym- 
deithasol, yn cynnwys cjiwl llygod a 
chynffonau moch. Dywedant fod y 
Chinead yn fath greadur fflaidd— ••yn 
offeryn raor ystwyth yn nwylaw y rhai 
8ydd am ormesu y gweithiwr,*' fel y mae 
unrhyw gysjlltiad âg ef yn ennyn y fath 
lygredígaeth, ag sy'n peri i bob Americ- 
anwr cywir dÿychrynu a ffoi; a bod ei 
feddwl mor graif us a chyfiym. fel y gwna 
feistroli unrhyw grefft mewn ychydig 
amcer, a chyn hir, y bydd iddo droi 
ymaith y gweithiwr gwyn o'r gwaith sydd 
yn ei afael yn bresenol. 

Ond, pe byddai ymfudiaeth Chineaid 
yn gymaint ag y myn y Democratiaid 
hyn iddo fod, fe ddiuystrid ei elfen 
beryglus y foment y gorfodid i egwyddor- 
ion gwerinol cydraddoldeb gael eu lle a*u 



dylanwad, ac nîd yn unig caiff pob un 
fwynhau ei hawliau ei hun, ond rhaid i 
bob un sefyll ar ei deilyngdod ei hun. 

Yr ydym yn byw o dan gyfansoddiad 
sydd yn sicrhau rhyddid ac amddiffyn 
cyfartal i bawb a ddewiso eu cael; nis 
gallwn wneud dosbarth eithriadol heb 
niweidio ei uniondeb, a dianrhydeddu y 
berthynas sydd rhyngom â China. Gellwch 
gymeryd eich mesurau eich hunain o fewn 
y gyfraith,i sicrhau dosbarthiad teg mewn 
taliadau; ond ni chewch sathru un o 
egwyddorion sylfaenol cyfansoddiad y 
Taleithiau. 

I hyn, mewn effaith, y rhaid i "gwest- 
iwn llafur" dd'od, oddieithr i'r blaid 
wrth-Chineaidd gasglu ncrth digonol i 
ffurfio deddfau a chyfansoddiad o> eidd- 
ynt eu hunaîn. Os mynir cyflawniad o 
egwyddorion cyflawnder, a rhoddi i*r 
Chineaid lawn bris am eu llafur, yna nid 
ydynt yn ymyraeth â llafur neb arall, nac 
yn fwy ennillgar i*r cyflogwyr na rhy w 
weithwyr eraill. Rhaîd hawlio yr eg- 
wyddor hon o gyfiawnder; ac os nad yw 
y cyfreithiau presenol yn erbyn ymfud- 
îaeth a chyflogiad y Chineaid, yn ddigonol 
at hyn, rhaid gwneud rhai cryfach a mwy 
penodol. 

Y mae yn sicr fod gwahaniaeth eg- 
wyddor rhwng ymfudiaeth wirfoddol 
ac ymfudiaeth orfodol. Rhaid attal yr 
olaf, ond y mae y cyntaf yn uuol â'r 
cyfansoddiad. 

Y mae cwyn twylI-Gristîonogion yn 
gau hefyd. Nid oes genym ddim i'w ofni 
oddiwrth yr ymgyrchiadau paganaidd 
hyn. Ni8 gallant wneuthur yr hyn a 



Digitized by 



Google 



^24 



HXKESrON. 



ìiònir gaìiHoratlo Seyinour,€ef V Dîoỳstrio 
JBÌn.harferioD, ein oreírcW, 'a'n gwareidd- j 

■ Bjddai attal y Ghineaid i ddyfò(i;.rn 
gwlad .ar gyfrif eu crefydd, yn.groes'-i 
•ÿábiyrí a llythyren cyfansoddiád ^ Taí-. 
•eitliiaá TJnedig. " Y Gydgynghorja.ni'wjta 
ún, ddeâäf o baHhed gỳgdliad crtfydd^nèu 
i ^oafùirdd rhyddymarferiad yr unrhyw" 
yàyM ÌËÁt]^ he^dant y cyfansoddiad. Am 
yji ágoa i BO o flynyddoedd, y mae hyn' 
wedì sefyH yngadam a diysgog. 

A ydym mi, yn 1870^ yn barod i fyned 

■y.n .ol at. yr .ëcledigaetbau crefyddol," a 

' UoBgiadau ýç oèsau tywyllion? Wrth 

• drafpd pwnc mor- bwysig, y mae ju- 
. briodpl i- baẅi»' dd;idlu..ÿn unol â theswm ■ 

arsy^wyr. 'oyffredin, ar y rhai y mae ein 
cyfansóddiad.wedi ei sylfaenu. 

YE BTHOLIADAU AOOSAOL. 

Fel y crybwyllẁy^ o'r -blaen, ỳ'.maç 
gaa y blaenoriaid'Democrataidd óbieitihion' 
crjf o ethol.yrhydreif hwn fwyafríf i Dy . 
y Cynrirychiolwyr. Y maent yii 'seilia'eu' 
gobeiihión ar yr'äiiíod.diònr.ẃydd ëyffred- 
ÌBol'sydd y n* y \rlft4 ö barfhed çanlyniadaa 
eiátedàud dîw'.çdiíaf * y. Gydgyngh<>rîa. 

• tíaë y.dẃndwr ìý^t gydaig adgyíiinUd,y 

• cwerylon pdenujs yh .nghyîch' j-'.tariff, y 

• tBèthiant ì adenniil masnach y wlad, a*r 
' ^rniraniadau parli^aus yn mhlit}i y gẁerin- 
.ẃýr, yn «u barn hẁÿ, ifedipeíi i*r bobl 

• gABÍn y Gydgynghorfa. Am' 'fòd. eif 
dwŷlaw bwy yji Sin.oddiwrtn holl.bè.eh- 

: jodau y gw.erinwyr, ŷ maéDt yp hyderii y 
cânt 'wrthiw^ithiad ffáfÿiol idid^nt .hwy. 

/Ymdrecha •y.'Ôeinoçratiàicl .eSHÌll i*w 

■.byddin yr iiólî ôlynion y 'mae y.weinydd- • 
iaeth breèenör Wèdi eu gwneud,- fel pob 
gwẃnyddiaeth, arall, . wrth- 'açferyd y 
gallu gweinydcloL ... * '••♦■. 

Hefyd, y mae^ yn ëu pl'ẅ gredo'ofer- 
gbelu^ fod thÿw .ddeddf .yn ^gweithio 

'.inewn gvladiywi^eth, ŷr hon sydd yn 
rh>»y8tro i.unthyw'. blàldìeddu yçallu.. 

, gw«lnyddoI ýU' b^y na*r yspaìd o dair 
gweinyddia^th, a höd ŷr awéo.au i ddisgyn 
î ddwylíiw y gwj-thwynêbwyr, * í mae 
ganddynt ffydd. yn yr héri ddiàreb; .«;; Y 
mae gap bfob crei.ddydd.y M.aé y'g^er- 
inwyr wedî eael ea.dydd hwý, 'a dydd hür 
hefyd; í^ y ..mae ỳ Deiûoci^atiaíid.yil-dra 
sícr fód èù dydd hwy^hâu yn a^ôaÄu, ac 

. iod ffrtV(î wiiiorieçráol yn Ùy wio, cr fod y 
.cwbl'dan ien. . • . . . 
*. Dyna f el y sieryd y blaid Ddemòcrat- 
sldd ara nerth sjglédig y. Gwerinwyr, ac 
y.riiae Uuaws o Werîhwyr wedî .bod yn 
rhý barŵd i gredri eu proph'wydoliaetb, 
héb yátyried yn ddijgonol yr 'Ächos b'í. 
cydymdelmlad anffafrîorsydd wedi cy- 

• meryd Ile mewn .rhẁi. .l'aleii'hiau. "Dÿwed 
Uuaws hoiiynt fod' goréhfygiad cyffred- 



ihorypatòs-ý blaid Werinol yn-yj" eth<^- 
iad sydd. gërllaw, a bod aîl <irefniady 
.blûd -yn angenr'héidiol er eiJlwyddiant 
.-dýfodol. iDridjriid'ywymehwiIiad.manwl ' 
i'ìr séfyllfa wìeiàyddol -yn ein hargyboeddî 
fod y/ 'jun. cyfpeŵidiad pw.ysig 'ẃedi 
:cy.meryd lle.yn'y •naill blaid na*r'}laU. 
Nid yw p'rif egwyddörion y ddwy blaìd 
w^ neicid dim. Nid yw y hjaid Dd^iiio- .. - 
't>rataidd yn y .Gogleddyn ddim'cryfách,'.-' 
nac yn f wy . poblogaidd hb^ ydoedd'y ' 
.âwyddyn ddiweddaf, neu l$#B;,3id'yw 
ei^sefyllfa yn ddim uwch; Ìd.iẀ>neyd ' 
iawn ' an\ . ei chamsyniadau drt^'d ■ .yri 
ystod y rhyiel. Gwir íod y hlaiìl.'WefinoI .*. 
yn y De wedi colli nerth, on'd nid rhyẁ 
íaweriawn..' • •• j- ' ' 

Nerth y Democratiaid yn Nhy y.ÇJB- . 
nfychiolwyr yn bresenol ỳw 66. *. Ý^máe 
1 22 yn ofynol i gaeí mwyaf rif.'- fihaid 
iddy n t . f el Iy ■ • y ch wan egu .56 ÿ 'ádiodaû 
riieẃa tréfn i feddiannu y Ty, Mtimì&i 4, ' 
rẅi. . Dy sgwyliànt ..am IwyddiidPÍ 7^ '■ 
iwyáf neiljduol yn ;Néw^Yoríc,-BẀ«yl' ' 
vania, Ohio, a'r Taleithiaû Deheŵỳl. 

HAKIO|r. 

- Máe .eln llywo iraeth wedí acbub y 
blaen.\ar' bob*'llywodrae|Ji •AfcaU 'meW.n 
«^CÌnabŶd. y Wérioiäeth lB*frenglg. Cafodd 
ein lly*8gê»ai!wE, 'Mr. Washburne, ei gyf- 
ay.wÿddo g^n. y . Cýfringýnghor yn W«f" 
'bîngton, . i.'ljyíbyŵi y WeinyddipCfllr • 
Ffrèrigig neì^ydd,- fod yr AmericBẀd . 
yri'cydymdeimlo o éigion eu calonMil'r. 
«ymudiad prèsénol; ac* yn dymuiid.^l' 
Iwyddiarit ..diw'eddol. .'Èst fodd byni^ yn 
a^wedd bresenol y rhyfel, nid ýw Grant 
yngweledpa.fotdd ỳ gallwn roddi cyn- 
nórthwýiFfrainc yn ejrbyn y Prwssiaid. 
. ÖyleàBwydd y Uywodraeth Werinol y w 
gŵfýú i*r Prwésiáíd am hèddwch, ac ond 
iddynt wncud hŷtìy,.diâu ý bicrh'ant ef ar 
dir anrbydeddus a.çhjflaẁn-< Os anneo, 
: tty ' y .cydymdeimlad q blald y Ffraneód. 
Nid ."yw yri: . gwéddn i'r lly wodraeth hoii 
.wneud dim yn fỳrbẃyllyn yr áehös. 

Yn 6V cỳmaint -a'. ellir gasglu, ym- 
ddengys .rhagolygdà y blaîd Werinol yn 
FennsylYánia yn hynod 'o ffafriol, ac yn 
dra chalonog, yn enwèdig j gefnogwyr 
tariff . ' Maç y Democratiáicb btfiâd . yn 
unfryäoi o blald .mas.riaêti *ryd(f$ «Q y 
maent hefyd wedi...cyho^jídi rhyfä yn 
erbyn y bobl dduon. Y caifO^niad mlwg 
fydd iddyiit . ^yfar.fod 'â'. sioriíedigaeth 
chẃerw wrth y^blyehau'etholiadol. Dyg- 
gwylir hefyd ŷr erinilla y Gwerinwyr 
lawer o bleidleiiäiau .y Germaniaid, oblegìd 
fod y piapyrau Democrataidd, gan tówyaf, 
yn pleidio Napoleon yn y rhyfel preseDoI. 
Rhwng pobpeth, çaiff y Gwŵiiiwyr fwy- 
afrif yn nau Dy y Odeddâwrà. 

. Y D»TCH • çm Medi 15. 



.Digítized 



d by.Google 



YOHYDIG GASGLIADAU AT YSGOL LEWISHAM. 



£ 8. C. 

Cilcenin ; 5 6 

Nebo ; 2 8| 

Salem, Coed-Grìffith. 2 

MachyDlleth— Mrs. C.Jones... 2 6 

Mrs. Gnffiths, Madagascar... Ò 2 6 

Mrs. Dayies, Cwrt... 16 

AberdoTey....... 3 7J 

J. Hughes Jones, Tsw 2 6 

Rhoslan 7 1 

UanyBtumdwy......... 17 

CapelHelyg 2 3 

PwUheli \ 411 

Mr. Anwyl 2 6 

Bwlohfocyn 6 6 

Abersochi 4 0^ 

CápelNewydd 1 ÖJ 

Hebron 5 

55, Winehcomh St, Cheitenham, 



Nebo 

Aberdaron ..« 

Llaniestyn .•„.., 

Celdio 

Nefyn 

Llanaelhaiarn 

Waenfawr 

Holyhead— A Friend 

Anüwch..,.. 

Moeìfro , 

Ehosfawr 

Bhosymeirch 

Beaumaris 

Bangor 

Mrs. Daniel WiUiams, Garth 
Mr. Erichard Prichard 



£ 8. c. 
1 10 
1 8 
3- 3è 
3 3^ 
1 
2 
4 
1 
7 

5 lO^ 
5 0| 
5 l 
13 6 
10 6 
10 6 
10 



6 
8 


8 



MOBBIS JONES. 



Cyhoeddir yn Juan, 



"ABERTH MOLIANT," 



BETHOLION HYMNAU A THONAU, AT WASANAETH ADDOLIAD 
CYNNULLEIDFAOL. 



Tb Hthnau dan Aboltoiabth 
Y Parch. W. REES, a'r Parch, W. AMBROSE; 

▲'B ToNAU DAN ABOLTaiABTH 

MsiSTRi J. AMBEOSE LLOYD, ac EBENEZEB BEES. 



Bhoddit hfshynwjáà, pellach etto 70 ngh/lch / man/lioo. 



Digitized by 



Google 



Allan oV WôSfir, pris 3s. mewn lüan hardd a Uythyrenau goi 
edi£r; neu 3s, 60. mewn byrddau oryflon, a llythyrenar 
ao ymylau groreuredifir, &yda dajrlun o'r Hen Olygrycj 

COFIANT 

DIWEDDAR BARCH. (^ Jr>im 

HBN OLYOYDD Y DYSGBDYDD. 
YGLAETH 

Y PARCH. E. THOMAS, BAIîGOR. 

i ürchehi' 



Atlan o'T \Yas(j^ Iíhjn<iu i., II., a lil,, pns Iä. yr un, 

\m YR EGLWYSI ANNIBYNOL YN NGNYMRU, 

QAN 

ABEBTAWE, a J. 

PoB archebion am dano, a uku i*w hnnfon i— 7^/; 

jOffice, Old Pùst Office riai > i Y mae y 8edd : 

%w MaldFyn a Meirion yo y rhauaii 



BYWYD AC OLWEITHIAU CALEDFRYN. 



Yk barod î'r waflg, ac a gyhoeddi un gTfrol, neu yn rhanau, 450 

i 500 tndáL, prÎ8, mewn llian, 7i. t>(j. x u u^ uüw^b rwLiagymadrodd a Thraethawd ar ei 
Athrylith gan Scorpion. Coflant, Beimiadaethau, Trae^hodau, Darlithiau, Pregethau, 
Barddoniaeth, yn nghyda dau ddarlun o'r Awdwr ac o*r Groeswen. 



Derbynir enwau gan—AB Cali 



flbuyy Roäd, jBatfíWÙt6r, London, W, 



'iandsomefy b<mnd m cloth, 

JERMONS ON HISTORICAL SUBJECT8, 

BY THB 

REV. D. ROWLANDS, B.A., WEL8HPOOL. 

London: Hodder & Stoughton, 27, Patemoster Itow. 



fihif. 595. 



Pris 4c. 



Cyf. L. 



Y DYSGEDYDD: 

gtda'r hwn yr dnwyd 

YR ANÌÍ^IB YN WR. 



GORPHENAF, 1871. 



Y CYNNWYSIAD. 

Duwinyddiaeth: — IJnoliaeth Dysgeidiaeth yr Ysgrythyraii... 197 

Temtiadau Crist 201 

Byworaffiaeth: — Anne Jones, Bontnewydd, Caernarfon 206 

Barddoniaeth: — Englynion a gyfansoddwyd wrth weled 

Rhyddfrydwyr yn cefnu ar Achos Rhyddid 211 

Englynion iV rhoddi ar glawr Beibl a gyflwynwyd i Miss S. 

Howell, Dowlais.... 211 

Tic Doloureux 211 

Englynion coffadwriaethol am Feredydd Dafydd, Penybont, 

Llanuwchllyn . . , . 211 

Addysg: — Dirwest fel Moddion Defnyddioldeb 212 

Y Maes Cenadol: — üpolu— y Cenadwr wrth ei waith 217 

CoFNODiON Enwadol: — Cymanfa Meirion. 218 

Cymanf a Arf on . . 219 

Cymanfa Maldwyn .220 

Urddiad Gweinidog 223 

Urddiad 224 

Llansilin. 224 

Urddiad 224 

Cwrdd Jubili Carmel, Cendl 224 

Cyfarf od Chwarterol Lleyn ac Eifionydd 225 

Detholion : — Tonyddiaeth 226 

Hanesion : — Y Senedd , 226 

Ffrainc 227 

Germany . . 227 

Manion ... 227 

Bu Farw 228 



Yr Elw 

at 
gynnorthwyo 




Gweinidogion 

a Phregrethwyr 

oedranus. 



DOLGELLAUî 

IFFEDIG GAN WILLIAM HüGflírS^v-.il 

Diqitized by VjC K>:/ t'i. 



m ein aiol)ef)U)8r. 




MAE yr ysgrifau caDlynol yn y swyddfa:— Dau Gartref Credadyn; Egwyddonon 
Pennilliaeth— y ^lesur Diodl; Cofiant y Parch. Henry Davie8, Bethanía, (yn ein 
ne?af); î'fyddloẄdeb i Gyfarfodydd Eglwysig Wythnosol; Mrs. Willianas, diweddar 
briod y Parch. J. P. Willianis, Poâieroy/Obio; Yr angenrheidrwydd i addysgu Anni- 
hynwyr yr oes bon i ymddwyn yn gyson â'u bpgwyddorion; Teyrnged o goffadwriaeth 
i'r ddiweddar Catherine Hugbes, Hhusyrafirch; Adolygiad— Pregethau y diweddar 
Barthedig Fîenry Rees, Liverpool; />í7/íoíic/n— Na chyfarthwch hyd oni wyddocb am 
babetli; Barddoniaeth — Yr Ystìaá^ien, Yr Ysgol Sabbathol, lesu wrth fedd L.azaru8; 
jPero/îrtcM— Corwen (Ton^ Sol-fa). Light Brigade, Coverdale, Bozrah, Cefnyrowen, 
Judgment, Bethsaida, Damascus, St. David, Truscott, Llanystumdwy. 



CYMANFA SIR GAERNAEFON, 



A oYNNALiwYD yn Tilanberis, ar y 

restr o'r eglwysi a gyfranodd tuag at 
8wm a gyiranodd pob un: — 

£ 8. 

Penmorfa 4 

Conwy.... 10 

Bethlebem. 5 

Carmel 5 

Jerusalera 10 

Llandudno .,„..... 5 

Rhostryfan 3 

Nantybenglog 3 

Nefyn 2 

Bethesda 1 5 

Bontnewydd 6 

Saron. 5 

Llanrug 5 

Waenfawr.. 8 

Penmaenmawr ,.,. 7 

Moriah 8 

ro'ir C-rcsses 2 

Tabor 5 

Trtfly-ì 10 

Dolyd'e'en^ 10 

Pentir 5 

Borth 5 

Sloam 5 

SardÌB 2 

Llanaelhaiarn , 4 

MorfaNefyn 2 

Amana 5 

Bethmaca 5 

Siloh 6 

Dwygyfylcbi 5 



dyddiau Mercber a lau, Mehefin 7 a'r 8. Wele 
gynnortbwyo i ddwyn y treuliau, yn nghyda'r 



c. 







6 

H 

o 





6 



6 



6 











6 


H 











£ S. 

Penygroes 5 

Abersoch 5 

Bwlcbtocyn 5 

SaUni, Caernarfon l l 

Pisgah. 2 S 

Llanllyfni 3 

Trefriw 7 

Bethel...... 15 

Ebenezer l 

Portbmadog l 

Colwyn..... 2 

Talsarn 10 

Drwsycoed 3 

Nazaretb í 

Pantglas , 2 

PHllbeli 10 

Hermon, roel Tryfan 2 

Salem, Carneddi Road... 6 

Cbwilog 5 

Bosrah 4 

Pendref 1 

Capel Helyg 5 

Beulab.... .„ 5 

Rboslan.... 5 

Roe Wen , 4 

Henryd 3 

Bettwsycoed 5 

Eglwysi Llaniestyn 8 3 

Beddgelert 1 

Bangor 1 

Dayid Hughes, Ysg. 



CYFARFOB BLYNYDDOL Y DYSGEDYDD. 

Dydd Sadwrn, Mehefìn 10, cynnaliwyd cyfarfod blynyddol y Dtsgedydd yn y Testry 
cysylltiedig â chapel yr Annibynwyr yn Nolgellau. Y Parch. J, Thomas, Liverpoûl, 
yn y gadair. Penderfynwyd — 

1. Fod y cyfarfod hwn yn cael ei ohirio byd ddydd Mawrth, Awst 15, i*w gynnal 
yn Nolgellau. 

2. Fod y cyfarfod bwn yn yBtyried, gan fod y fiwyddyn eleni yi/flwyddyn jubili, 
hanner canfed fiwydd y Dtsgedydd, y dylid gwnend ymdrech anarferol i helaethu ei 
gylchdaeniad; ac yn penodi y Parcb. J. Thomas, a Mr. C. R. Jones, i ymgynghori Vt 
Golygwyr o hyu i'r cyfarfod yn Awst, am y cynllun goreu i sicrbau hyny. 

C, B. JoNES, Ytg. 



Y DYSGEDYDD: 



OYDA'R HWN Y MAB Y» "ANNIBTNWB" WBDI BI UNO. 



l9uU)tnstitriaet|^. 



UNOLIAETH DYSGEIDIAETH YR YSGRYTHYRAU. 

Yn ein hysgrif ddiweddaf, gwnaethom ychydig o sylwadau ar y cysondeb 
sydd yn nysgeidiaeth y Beibl am berson y Messîa. Yn bresenol, ceisir 
dangos fod y fath Waredwr ag yw efe yn anhebgorol angenrheidiol mewn 
trefn i gymniodi dynion â Duw, i'w dwyn yn ol i wisgo ei ddelw, ac i gael 
mwynhad bythol o hono. Os yw dyn i gael ei achub o gwbl, rhaid fod ei 
achubwr yn Fab Duw, ac yn Fab y dyn; yn berson dwyfol, ac yn ^wisgo 
natur y rhai y daeth iV gwaredu. 

Mae yn eithaf eglur fod dyn yn hollol analluog i waredu ei hun allan o'r 
cyflwr truenus yr aeth iddo trwy bechod. Mae ei drueni yn ddeublyg. 
Mae yn wreiddiol araddifad o uniondeb a phurdeb o ran ei natur. Collodd 
y cyfiawnder gwreiddiol hwnw yn y cwymp yn Eden, ac y mae yn dyfod Tr 
byd yn wag o santeiddrwydd, ac wedi colli delw Duw, fel yr oedd ar y dyn 
cyntaf pan grëwyd ef, yn ei holl ddelweddau moesol. Ac heblaw hyny, y 
mae yn wrthryfelwr mawr a phenderfynol yn erbyn yr Arglwydd, mewn 
calon a buchedd, mewn meddwl a thrwy weithredoedd drwg. Mae tyst- 
iolaeth yr Hen Destament a'r Newydd yn eglur ar y materion hyn. Ònd 
os yw dyn yn bechadur gweithredol yn erbyn yr Arglwydd, rhaid ei fod yn 
ddeiliad deddf; oblegid lle nid oes deddf, nid oes gamwedd. Wedi i Adda 
droseddu y ddeddf foesol, a'r gorchymyn pendant a gafodd mewn ffurf o 
gyfammod, nid oedd mwyach yn gweithredu fel pen-cyfammodwr; ond yr 
oedd y ddeddf foesol yn parhau yn rheol buchedd iddo ef a'i hâd yn eu 
cyflwr syrthiedig. Y mae Duw yn rhwym o ly wodraethu creadur rhesymol 
tra y bodolo, ac y mae yntau yn rhwym o ufuddhau i ewyllys ei Greawdẃr 
a'i Lywodraethwr cyfiawn. Perffeithrwydd a ofyn cyfraith Duw mewn 
meddwl, amcan, a moddion i gyrhaedd yr amcan fyddo mewn golwg; luewn 
gair, gweithred, ac ymddygiad. Y neb a^allo mewn un pwnc o'i gofynion. 
hi, mae hwnw yn euog o'r cwbl. Un fodfedd yn fyr o'i mesur hi, a ddwg 
y gweithredydd diffygiol dan gondemniad. Nid y w yn gofyn gorraod — 
dim ond yr hyn a ddylai gael. Nis gall ofyn. llai na pherffeithrwydd, heb 

GOBPHENAF, 1871. N 



Digitized by 



Google 



198 DüWINYDDIAETH. 

ẁyro î dîr anghyfiawnder; ond j mae cyfraith Duw yn santaîdd, yn gyfiawn, 
ac yn dda. laith y gyfraith gyda golwg ar ei throseddwyr ydyw, "Mell- 
digedìg yw pob un nad yw yn aros yn yr hoU bethau a ysgrifenwyd yn 
llyfr y ddeddf iV gwneuthur hwynt." Nid oes trugaredd i bechadur 
ynddL O ffynnon arall y tardd trugaredd. Gofalu am anrhydedd a 
hawliau yr orsedd y mae y ddeddf. Nid oes trugaredd at droseddwr yn 
neddfau natur, mwy nag yn y ddeddf foesol. Maent oU yn anhyblyg yn 
eu gofynion, ac yn eu cosbau, ar y rhai a'u troseddont. Mae trugaredd yn 
dyfod o ras penarglwyddiaethol Duw trwy yr lawn. Er hyny, mae cyfan- 
soddiad llywodraeth foesol Duw o*r fath, fel y gall cyfiawnder dderbyn yr 
anrhydedd teilwng iddo dros droseddwyr o law Cyfryngwr; gall dderbyn y 
perflBÌthrwydd a ofyna, o law canolwr a saif i ateb y gofynion, yn lie yr 
euog. Pe na allassi cyfiawnder wneud hyny, buasai trefn i gadw pechadur- 
iaid yn anmhosibl. Gofalu am i'r orsedd gael yr anrhydedd a deilynga, ac 
na chaffo unrhyw gam, yn y mesur lleiaf, y mae cyfraith a chyfiawnder yn 
llywodraeth y nef. Òs sicrheir yr anrhydedd hwnw mewn lawn, mae 
cyfiawnder wedi cael ei amcan, ac yn foddlon i droseddwr ddianc rhag y 
gosb a haeddodd, yn y ffordd a appwyntir iddo i gael diangfa. Gyda golwg 
ar ddyn fel troseddwr, cymerodd Mab Duw ei achos amo ei hun, safodd yn 
ei ddeddfle, atebodd i hoU ofynion cyfiawnder drosto, a chaiff yr euog ei 
fywyd trwy ei aberth anfeidrol ef. 

Yr ydym yn gweled yn amlwg, wrth ystyried y mater, fod yn angen- 
rheidiol anhebgorol i Warêdwr pechaduriaid fod yn Fab Duw, yn berson 
dwyfol, fel y sicrheir i ni ei fod yn yr ysgrythyrau. 

1. Yt oedd raid ei fod yn berson dwyfol, cyn y gallasai dderbyn i mtwn 
ac amgyffred cynllun gogoneddus trefn iachawdwriaeth. "Nid edwyn neb 
y Tad ond y Mab." Buasai y deall creadigol uchaf yn annhraethol rhy 
eiddil i amgyffred y drefn hon yn ei hoU ranau a'i chysylltiadau. A pha 
fodd y gallasai un ei gweithio allan, ac yntau heb ei hamgyffredî Yr oedd 
yn rhaid i*r hwn a weithiai y drefn hon allan, amgyffred y Duwdod; ac nid 
oes neb aall amgyffred y Duwdod ond un sydd ei huDan yn wir Dduw. Yr 
oedd eisieu deall diderfyn, calon anfeidrol, a gallu tragwyddol i agor ffordd 
addas i gadw dynolry w. 

2. Yr oedd yn angenrheidiol i'r Gwaredwr fod yn berson dwyfol, fel y 
gallai nesâu at y Tad i'r goleuni ofnadwy lle y trig, (goleuni annhreiddiadwy 
i bob creadur byth) i drin materion byd euog gerbron y mawr ragorol 
ogoniant, a bod ar yr un tir a*r Tad, yn ogyfuwch â Duw, wrth wneud 
hyny. 

3. Yr oedd raid iddo fod yn berson dwyfol, fel y byddai i fawrêdd ac 
urddas dwyfoliaeth roddi gwerth a gwiwdeb ar holl ufudd-dod y dyn Crist 
lesu i bob deddf y bu dani erioedj fel y byddai i'r ufudd-dod hwnw hyd 
angeu y groes, gan berson dwyfol dros y troseddwyr, roddi anrhydedd 
anfeidrol ar orsedd a chyfiawnder Duw, boddloni gofynion jr^deddfroddwr, 
Uenwi y nefoedd â haeddiant, a'r ddaear â gras a maddeuant pechodau. 
Mawredd y person sydd yn rhoi mawredd ar holl ufudd-dod lesu o 'Naz- 
areth. 

4. Bhaid iddo fod yn berson dwyfol cyn y gallasaì esgyn i'r orsedd, 
derbyn a gweiny'ddu pob áwdurdod yn y nef ac ar y ddaear, dros elfenau a 
bydoedd; angylion, dynion, a cjiythreuliaid; darostwng pob gelyn dan ei 
draed, a symud pob rhwystrau o du y llywodraeth ddwyfol, o du angylion 
syrthiedig, ac o galonau a chysylltiadau dynion, iddynt gael eu gwneuthur 
yn etifeddion bywyd tragwyddol. 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 199 

5, Rhaid iddo fod yn wir Dduw cyn y gallai gyfodi y meirw yn y dydd 
diweddaf, a barnu pawb yn ol eu gweithredoedd. Y mae gwybodaeth, 
cyfiawnder, a gallu dwyfol yn angenrheidiol i gyflawni y pethau hyn. 

6. Byddai yn gabledd priodoli iddo yn y nefoedd y clod a'r gogoniant a 
ddaw yn dònau i'w orsedd byth, am ein caru, ein prynu, an golchi yn ei 
waed, oni b'ai ei fod yn wir Dduw. Ni wnaethai neb Uai na Duw achubwr 
i ni. 

O'r ocbr arall, yr oedd yr un mor angenrheidiol i'n Gwaredwr ni fod yn 
wir ddyn ag oedd iddo fod yn wir Dduw. Nid awn i sylwi yn awr mai yn 
hâd y wraig, yn hâd Abraham, ac yn hâd Dafydd, yr addawsid ef; oblegid 
eglur yw iddo gael ei addaw felly am fod yn angenrheidiol iddo fod yn 
ddyn. Nid ydym chwaith am bwyso yn awr ar ddeddf y cyfathrachwr yn 
mysg yr luddewon, er y gwelwn fod priodoldeb i un o'n cy£athrach ni 
gymeryd y gorchwyl mewn llaw o'n prynu ni iddo ei hun, a rhyddhau ein 
hetifeddiaeth hefyd trwy rinwedd perthynas â ni. 

Ond yr oedd raid i'r Messi'a fòd yn wir ddyn, oblegid yn 

1. Fod Duw yn barnu mai priodol a gweddus oedd i'n hiachawdwriaeth 
ni gael ei gweithio allan yn ein natur ni ein hunain, yn ein hamgylchiadau, 
ac yn ein plith ni yraa ar y ddaear. Dyna gynllun y Duwdod, ac o fysg 
pob cynlluniau oeddynt yn ddichonadwy, y mae efe yn rhwym o ddewis y 
goreu; ac ni ellir byth dybio y gall yr Anfeidrol ddoeth ddewis cynllun 
gwaelach na'r un goreu, ac felly yr oedd anmhosiblrwydd moesol i ni gael 
ein gwaredu ond trwy gnawdoliaeth, genedigaeth, bywyd, marwolaeth, 
adgyfodiad, a dyrchafiad lesu Grist. 

Bydd dynion weithiau yn dychymygu y gallesid achub pechadiuriaid trwy 
gynllun gwahanol i'r un a ddewisodd Duwj ond pwy, wedi y cyfan, sydd 
yn alluog i ffurfio bam ar y fath faterî Pwy sydd yn gwybod digon i fod 
yn gynghorwr i'r Anfeidrol ar fater o'r fath 1 Ac yn wir, ychydig iawn o 
ìes na doethineb sydd mewn dyfalu beth fuasai oni buasai y pethau sydd. 
Y peth goreu i ni yn wastad ydy w syrthio i mewn â barn Duw ar y pethau 
sydd yn weddus ac yn angenrheidiol; oblegid ni a wyddom fod ei fam ef 
yn ol gwirionedd ar bob peth. Dywed rhai pe buasai lesu Grist yn dyoddef 
mwy, neu yn dyoddef llai, na buasai hyny o ddim gwahaniaeth yn y cynllun 
dwyfol. Yr ydym yn ystyried dy wediadau o'r fath yn ymylu ar gabledd. 
Dy wed Crist ei hun fod yn angenrheidiol iddo ddyoddef y pethau a ddy- 
oddeFodd; a gwyddom yn sicr fod cariad y Tad at ei Fab y fath, fel na 
chawsai ddyoddef ond yr hyn oedd raid, yn ol gofynion cyfiawnder, er achub 
peçhaduriaid. Gweddus opdd, yn ngolwg yr Anfeidrol, i un yn ein natur 
ni, ac yn berson dwyfol ar yr un pryd, agor y ŵrdd i ni gael ein by wyd. 

2. Yr. oedd raid iddo ef fod yn wir ddyn cyn y gallasai ufuddhau i*r 
deddfau oedd yn ymwneud â dynion, ac yn gofyn ufudd-dod oddiwrthynt. 
Yr un yn ddiau y w egwyddor y ddeddf foesol, a'i gwahanol orchymynion, 
yn mhob byd a gyfanneddir gan greaduriaid rhesymol; ond y mae i'r ddeddf 
hòno ffurf wahanol, yn pl gwahanol sefyllfaoedd deiliaid rhesymol llywodr- 
aeth foesol y Brenin mawr. Nid y ffurf sydd iddi yn y nef a gymer yma 
ar y ddaear; ond yr oedd yn angenrheidiol i'r Gwaredwr ufuddhau iddi 
dros ddynion yn y jfurf y mae yn ymwneud â dynion; a chyn y gallasai 
sefyll yn ein deddfle ni, yr oedd yn rhaid iddo fod yn ddyn. Yr oedd yn 
luddew, fel y gallai* fód yn ddeiliado'r hen gyfammod yn ei ordinhadau 
gosodedig gan yr Arglẃydd. Yr oedd yn wladwr, ac yn talu treth, fel dyn 
arall. Yr oedd "wedi ei wneuthur o wraig, a than y ddeddf, fel y prynai 
ni y rhai oedd dan y ddeddf, ac y derbyniem y mabwysiad." 



,Digitized by 



Google 



200 DUWINYDDIAETH. 

3. Yr oedd yn rhaid iddo fod yn ddyn, fel j gallai fod yn gynnrychiolwr 
addas i ddynion, yn ngwaith gogoneddus y prynedigaeth. Yr oedd yn 
weddns i ddynion gael eu cynnrychioli gan un o'u gwaed a'u cnawd eu 
hunain. Yr oedd yn angenrheidiol iddo ef dywallt ei waed er maddeuant 
pechodau, rhoddi ci gnawd dros fywyd y byd, tywallt ei enaid i farwolaeth 
yn aberth dros bechod, ac ni allasai wneuthur y pethau hyn, — pethau yr 
oedd yn anhebgorol angenrheidiol eu gwneud mewn trefn i ddybenu cam- 
wedd, a selio pechodau, gwneuthur cymmod dros anwiredd, a dwyn cyfìawn- 
der tragwyddol i mewn i gyfiawnhau pob un a gred yn ei enw ef. 

4. Rhaid oedd iddo fod yn wir ddyn, fel y gallai gydymdeiralo â dynion 
yn holl brofedigaethau by wyd; oblegid gan ddyoddef o hono ef, gan gael ei 
demtio, efe a ddichon gynnorthwyo y rhai a demtir. Profwyd ef yn wyneb 
llid, cenfigen, a malais; newyn, syched, a thlodi; ofnau ac angeu yn ei 
wedd erchyllaf, fel un oedd yn gyfranog o gig a gwaed, megys ninnau. 
Gan hyny, nid oes i ni archoffeiriad heb fedru cyd-ddyoddef gyda ein gwen- 
did ni, yr byn sydd yn Uwyr angenrheidiol er ein dwyn i afael iachawdwr- 
iaeth. 

5. Heb fod yn wir ááyTi, ni fyddai efe yn ben addas Tr corff ysbrydol 
sydd a'i aelodau oll yn ddynion. Ni fuasai yn weddus i'r corff fod yn 
perthyn i'r natur ddynol, ac iV pen fod yn perthyn i ryw natur arall. 
Buasai peth felly yn wrthun ac annaturiol; eithr gan fod îesu Grist yn 
ddyn, y mae cydweddiad trwyadl rhwng y pen a'r myrddiynau aelodau 
sydd yn gwneud i fyny gorff yr eglwys. 

6. Unwaith etto. Mae yn angenrheidiol iddo fod yn ddyn yn gystal ag 
yn Dduw, i weinyddu ei swydd fel Barnwr y byw a'r meirw. Rhoddodd y 
Tad iddo bob baru, am ei fod yn Fab dyn. Ac wedi i'r farn fyned heibio, 
bydd y ffaith ei fod ef yn wir ddyn, yn ychwanegu dyddordeb a dedwydd- 
wch y saintynddo yn y nefoedd am byth. Cânt fod yn wastadol yn nghwm- 
ni Gwaredwr a aeth trwy y stormydd fel hwythau, ac a orchfygodd y byd 
yn ei wg a'i wên, a phechod, ac uffern, ac angeu, megys y gwnaethant 
hwythau, trwy gymhorth ei ras, a nerth ei fraich hollalluog ef. 

Mae yr ystyriaethau uchod, ac eraill lawer a allesid nodi, yn dangos fod 
yn angenrheidiol i'r Messîa, a ddarlunir fel Duw ac fel dyn yn y ddau 
Destament, feddu y natur ddwyfol a'r natur ddynol mewn undeb bythol yn 
ei berson gogoneddus a digyffelyb, mewn trefn i ddwyn pechaduriaid i 
gymmod â Duw, ac i wisgo ei ddelw ar y ddaear, ac iV fwynhau yn drafy- 
wydd yn y nef. Y mae cariad, gwybodaeth, doethineb, gras, a gallu y 
Duwdod, ar un llaw; a hoU ddelweddau perffaith dynoliaeth santaidd, ar y 
Uaw arall, yn angenrheidiol i ddechreu dwyn yn mlaen, a gorphen iachawd- 
wriaeth dynion. Dyma ymgymerydd na fetha, wedi ymaflyd yn y gwaith 
o gadw colledigion hollol analluog i waredu eu hunain o'u sefyllfa druenus. 
Mae rheswm, a natur pethau, yn dangos mai Gwaredwr fel yr un a ddar- 
lunia yr ysgrythyrau yn unig a all achub pechaduriaid. " Ac nid oes 
iachawdwriaeth yn neb arall, nac enw arall dan y nef, wedi ei roddi yn 
mhlitb djmion, trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig." Mae 
genym ychwaneg etto iV ddywedyd ar ddysgeidiaeth unol yr ysgrythyrau 
am Grist, a'r iachawdwriaeth a geir drwyddo, pan gaffom yr hamdden sy'n 
ofynol i hyny. 

OwAODER T BTD. — Oofynai UD o fawrion y Uys f w frenin, fel yp oeddynt yn 
marchogaeth yn nghyd, yn nghanol bloeddiadau a rhwysg gorymdaith hardd, " Beth 
etto sydd yn eisieu yma? " Ni chafodd ond un gair mewn atebiad, a hwnw oedd. 
«'Parhad." 



Digitized by 



Google 



201 

TEMTIADAU CRIST. 

Gelyn hen a chyfrwys i ddynoliaeth yw y diafol. Lleiddiad dyn oedd efe o'r dech- 
reuad. Dyna nodwedd ei ymddygiadau ef tuag at ddynion erioed, a dyna fydd hyd 
ddiwedd ei allu. Ond y mae hyn yn wir am allu Satan ar ddynion, na fedr ef 
orchfygu dyn ol anfodd. Fedr ef ddim ymwthio i mewn i dỳ neb heb i'r perchenog 
agor y drws iddo. Fedr ef ddim maglu neb i bechod ond trwy gydsyniad yr hwn a 
feglir. Mae ein Creawdwr wedi gosod tŷ dyn gymaint a hyny yn ei feddiant ei hun, 
fel na fedr neb ei gymeryd trwy drais Trwy yr holl greadigaeth, mae y Bôd mawr 
wedi darparu amddiffyniad i'r gwan rhag y cryf ; ond yn y byd moesol, mae yr 
amddiffyniad hwnw yn berffaith ac yn hollol; o ganlyniad, mae pechod yn fai y 
pechadur ei hun. Yn awr, o herwydd y ffaith yna, — fod gan ddyn lywodracth ar ei 
dỳ ei hun, mae y diafol yn gwisgo cymeriad, ac yn actio rhan arbenìg temtiwr yn 
niysg dynion. Hudo ein hen rieni a wnaeth efe gynt yn Eden, a hudo eu plant hwjr 
y mae efe byth wedi hyny. Ac oni b'ai fod rhywbeth yn y ffurf o dueddfryd drwg, 
neu o ddallineb gwirfoddol ynom ni yn rhoddi mantais iddo, ac yn agor y ffordd iddo, 
ni fillai byth gael goruchafiaeth arnom. Etto, ni chafodd ef erioed yr un dyn nad 
oedd iddo ef ry wbeth ynddo,— yr un pererin tua'r bywyd, yr un patriarch nac apostol, 
na phrophwyd na sant,— na chafodd y diafol rywbeth ynddo yn fantais i gael dylan- 
wad arno. Ond fe welwyd un yn y byd yn eithriad, ac eithriad gogoneddus ydyw,— 
eithriad sydd i fod yn esiampl i hoU ddynolry w,— un oedd yn gallu dweyd pan oedd y 
temtiwr yn dyfod ato, *' Y mae tywysog y byd hwn yn dyfod, ond nid oes iddo ddim 
ynof fi,"— yr Arglwydd lesu Grist. Dyma un na chafodd y diafol ddim ynddo. 
Cynnygiodd ef mewn llawer ffordd trwy ddynion, a thrwy ymrithio, hwyrach, fel 
angel y goltuni, neu fel rhywbeth arall; onJ fe fethodd yn hoUoI yn mhob amgylch» 
iad. Mae yn wir fod yr lesu yn hyn mewn uwch sefyllfa yn ei gychwyniad na'r lleill 
o ddynoiiaeth, gyda'r eithriad o r Adda cyntaf. Yr oedd yn ddilwgr yn ei enedigaeth. 
Yr oedd wedi ei genedlu, nid yn y wedd naturiol, oud yn greadìgaeth newydd trwy yr 
Ysbryd Gían. " Y peth santaidd a enir o honot ti a elwir yn Fab Duw." Yr oedd yr 
Adda cyntaf yn ddilwgr a santaidd yn ei ddechreuad; ond cafodd y diafol oruchaf- 
iaeth arno, ac efe a gwympodd: a llawer o gedyrn mewn duwioldeb a phroflad wedi 
hyny a gwympwyd ganddo. Ond am yr ail Adda, ni chaíodd y diafol ddim ynddo. 
Er ei lid, er ei gyfrwysdra. a'i ddylanwad, a'i brofiad, a'i alluoedd mawrion, ni chafodd 
unwalth ddim yn yr lesu. 

Ni a olrheiniwn rai o'r temtiadau yr aeth yr lesu trwyddynt; ond wrth gychwyn, 
rhaid i ni gyfaddef anghymhwysder i fesur ac amgyffred yn gy flawn fin a nerth y 
temtiadau mwyaf cyffredin, i'n golwg ni, yr aeth efe trwyddynt. Gyda gelwg ar 
ddynion yn gyffredin yn cael eu temtio, ond i ni gael mynegiad llawn o'r amgylchiadau, 
gallwn ffurfio barn Ued agos i gy wir am nerth y treial. Ond y mae y fath ddyfnder- 
oedd diblymio yn nghymeriad yr lesu, a'r fath berthynas arbenig rhyngddo â gẅirion- 
edd, ac sTt byd ysbrydol, ac â dynion ac angylion, pechod a gwirionedd, Duw a diafol» 
fel nad allwn ni ond egwan iawn amgyffred natur a nerth eì brofedigaethau. Mae y 
fath berthynas rhwng holl fân amgylchîadau ei fy wyd— (os yw yn weddaidd cymhwyso 
y fâth ymadrodd ato)— y lleiaf o'i dreialon— â'r oll o i fy wyd, ac â'i genadaeth i'r byd, 
fel pe buasai yn methu yn y mymryn, dyna yr oll o'i fywyd wedi coUi ei amcan. 
Fe meddylìem am ddyn yn adeiladu tŷ ncu long o dan yr ammodau hyn, — os methai 
mewn un iot, mewn ergyd cam ar ben hoelen, neu ystyllen heb fyned i'w lle ar y cyn- 
nyg cyntaf , neu dyno heb lenwi ei fortais yn berffaith gy mhwys ar y gosodiad 
cyntaf , f od yr hoU adeilad yn myned yn ofer a diwerth,— y fath ganlyniadau yu 
dibynu ar bob ergyd, ar bob symudiad llaw, ar bob ysgogiad o'r meddwl a'r corff ! 
oni fuasai hyny yn rhoi gwerth dirfawr ar bob mymryn? Y fath bryder angerddol 
fuasai yn nglŷn ft phob ergyd, a phob symudiadl fel y buasaî pob mymryn yn codi i 
fod yn werth y cwbl! Mymryn o beth yn tori dolen mewn cadwyn tad allesid ei 
chyfanu mwjl Yn y- goleu yna, yr oedd pob iot o waith yr lesu yn annhraethadwy 



Digitized by 



Google 



202 DUWINTDDIAETH. 

hwjsìgt a biiaflai llithro yn y Ileiaf yn âymcbwelyd y cwbl. 'Doedd ef ddim i gyfríf 
ar faddeuant; 'doedd ef ddim i ddysgwyl esguscdiad amryfusedd. Feth anhawdd yw 
cael dim yn berffaith; ond ^r oedd yn rhaid Vr cwbl fod ynddo ef yn berffeithrwydd 
dinam. Felly, amgyffredìad gwan sydd genym ni am werthfawredd pob iot unigol o*i 
fywyd rhyfedd ef. Ond fe'i cafwyd ef yn ddifai,— *chafodd y diafol ddim ynddo,— 
fedrai neb trwy y nef n«'r ddaear ei argyhoeddi ef o bechod. Cafodd y Bôd anfeidrol 
ei Iwyr foddloni ynddo ef. 

Gallwn ranu temtiadau Cri^t i dri dosbarth,— ci demtiadau fel dyn, fel blaenor 
crefydd, ac fel Measia. Ond er eu rhanu felly, fedrwn ni ddim eu gwahanu oddiwrth 
eu gilydd. Fel gwahanol ranau y corff dynol, gallwn eu galw ar wahanol enwau; 
ond fedrwn ni ddim eu hyBgaru oddiwrth eu gilydd, a chadw bywyd ynddynt i gyd, 
am mai un bywyd sydd iddynt, er bod yn Ilawer o aelodau. Felly mae temtiadau 
CrÌBt: fedrwn ni ddim eu gwahanu felly, ac nicheisiwn wneud. Yr ydym yn cael yn 
neehreuad ei weinidogaeth gyhoeddus ymosodiad arno mewn tair temtasiwn gref gan 
y diafol. Y gyi taf oedd ar achlysur ei newyn, wedi bod yn ymprydio ddeugain 
niwmod a deugain nos. 'Doedd dim lluniaeth o fewn ei gyrhaedd, ac y mae Satan 
yn ei demtio i droi y ceryg oedd o'i amgylch yn fara. Tr oedd dau beth yn rhoi 
nerth mawr i demtiad y diaf 1— newyn mawr yr lesu, a'r ymwybyddiaeth oedd ganddo 
o alln dwyfol i droi ceryg yn fara, dwfr, gwin, neu laeth— unrhyw beth a ewyllysiai 
ei wneud. A phwy mewn angen, a'r gallu hwnw ganddo, na fuasai yn gwneud? Ac 
ni fnasai neb, hwyrach, yn meddwl eu beio am wneud. Ond buasai gwneud, erbyn i 
ni gael goleuni ymddygiad Crist ar y mater, yn rboi eughraifft o ddiffyg ymddiried 
yn ngofal Duw, ac o annyoddefgarwch mewn cyfyngder, a gwneud gwyrth er 
hunan- gysur,— na chawn ni yr lesu ar un amgylchiad yn gwneud. Ond gyrwyd y 
temtiwr yn ei ol â*r ateb, ** Nid trwy fara yn unig y bydd byw dyn,*' &c. Arosodd yr 
lesu i*r Tad nefol ffurfio gwaredigaeth iddo, ac fe fuddugoliaethodd ar y temtiwr. 

Yr ail demtasiwn a wneir gan y diafol a godir gauddo oV cadernid ffydd oedd lesu 
wedi ei amlygu yn rhagluniaeth y nef,— temtasiwn yn deilwng o hen ben lUwn o 
ddichellion dwfn, wedi eu gwisgo mewn ben adnod odìdog, ac yn dangos hyder 
mawr yn rhagluniaeth Duw. Ar ben pinacl y deml, dywed wrtho, "Bwrw dy hun i 
lawr oddiyma, canys yFgrifenedig yw, y gorchymyn ef i'w angylioo am danat,** &c. 
Ond nid oedd yr un cil drws agored i*r diafol yma chwaith, o herwydd gwyddai yr 
IcBU nad oedd ymddiried yn rhagluniaeth Duw i gael ei droi i fod yn rhyfyg, ac i 
ddyn daflu ei hun i berygl diachos, er mwyn i Dduw gael cyfryngu o'i blaîd. Cil- 
gwthiwyd y diafol yma yn ddiseremoni yn ei ol à'r ymadrodd ysgrythyrol, " Na 
themtia yr Arglwydd dy Dduw." 

Yr oedd y drf dedd demtasiwn yn hyf a digy wilydd, a theilwng o fedr meistrolaidd 
yr archdemtiwr ei hunan. Yr oedd yr lesu yn Fab Duw. Yr oedd teyrnas yn 
áddawedig iddo ag oedd i estyn o fôr hyd fôr, ac hyd derfynau eithaf y ddaear, — 
teyrnas ag oedd i gymeryd i fewn yr holl fyd. Yr oedd y diafol, yntau, yn dy wysog 
y byd hwn— trawsfeddiannydd; ac yn y demtasiwn fe ddangosodd i'r lesu holl 
deymasoedd y byd hwn a'u gogoniant — Persia, yr Aìfft, Rhufain, Groeg, &c., — 
gwnaeth i'r oll fyned fel panorama maẁr o rtaen yr lesu, ac, eb efe, " Hyn oll a roddaf," 
&c. Hwyrach fod nerth y demtasiwn, yn benaf, yi^^hyn,— dim ond i'r lesu dalu y 
warogaeth hon i'r diafol— i egwyddorion ei deyrnas ef,— cymeryd moddion dynol fel y 
dedd, a chyfrwysdra, a dichellion, a nerth anianol i gael y lly wodraeth, y buasai holl 
adnoddau y diafol yn union at ei wasanaeth. A phe buasai hyny yn cymeryd Ile, a'r 
lesu yn cydsynio á dymuniad y dìafol, pa fath deyrna^ fuasai hi? Buasai yn fath o 
Babyddiaeth, meddyliwn. Buasai y cleddyf, a'r chwil-lys, a delwau, a holl ystrywiau 
jesuitaidd uffem, yn cael eu rhoi ar waith er ennill dychweledigion i'r deyrnas. 
Buasai Crist a Belial mewn cyfathrach. Buasai lesu yn ddim ond pen jesuit, a buasai 
Satan yn St. Satan, ac yn dysgleirio fel pen sant y calendar. Ond nid oedd dim i'r 
diafol yn jt lesu, ac yn awdurdodol efe a ddywedodd wrtho, *<Ymaith, Satan; 
canys yr Arglwydd dy Dduw a addoU," &c. 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 203 

Tair temtasiwD hjDod oedd 7 rhai yoíìa. Ni f aasai gallu Dac ystjr jnddynt er 
temtio neb ODd y Messîa. MäeDt allaD o awyrgylch a chyrbaedd pawb eraìU. Mae 
temtasiyDau yD derbyD eu Derth peDaf oddìwrth yr amgylchiadau y byddo y temtiedig 
jDddyDt. Mae y peth fyddo yD gryf i*r DaiU allaD o gyrhaedd meddyliaa a cbwen- 
nychiadau y llall. Ni themtir breDÌD wrth basio ar hyd y ffordd i ddwya hen gryt 
oddiar berth, ac dì themtir cardotya à blys i ddwya teyrDas oddiar freDÌn. Mae 
temtasiyDau pawb yu level eu hamgylchiadau. Yd awr, y mae temtìadau Grist gan y 
diafol yu y diffaethwch mor arbeDÌg, fel oa allaseDt ddygwydd i oeb ond y Messîa. 
Buasai yn anmhosibl i neb byth ddyfeisio y fath dreialoD, ODÌ b*ai eu bod wedi codi 
ffeithîau gwirioDeddoI yD mywyd Mab Duw. MacDt ya bennod o hanes bywyd Mab 
X>uw yn ei unigedd a'i DeiIIduedd o olwg dynion. ag sydd yn rhoi cil drws agored i 
gysylltiad Crist â bôdau ysl;>rydoI, a natur ei dcyrnas yn eu golwg, na foasai yr un 
breuddwydydd breuidwyd, na'r un dychymygydd dychymyg, na'r un dyfeisydd nofel, 
yn dyfod o hyd iddynt i dragwyddoldeb. Nid allent fod ond yn nglŷn â'r Messîa. 

Cawn ef yn cael ei demtio yn gyffelyb i eraill wedi hyny, yn mhob gwahanol fodd, 
ac yn dyfod trwy y prawfìadau gyda phurdeb a medr sydd yn rhoddi iddo fuddugol- 
iaeth gyflawn bob amser. Un modd gaa y diafol, trwy offerynau dynol, i hudo dynion 
ydy w, cyfrif ar eu diffyg rhagwelediad, a'u ty wys i fagl heb yn wybod iddynt, fel y 
maglwyd Israel a Joshua gynt gan y Gibeoniaid. Llawer dyfais a ddefnyddiwyd i 
geisìo arwain yr lesu i faglau o*r uatur yna, er ceisio cael gafael arao; ac os goddefir 
y fath ymadrodd isel, i gcisio gwDeud ffwl o hoDo, a'i ddyfetha ỳa y cymeriad hwDw. 
Dyoa eDghraifft o'r Datur yna gydag ariaD y deyrnged. Dacw yr Herodianiaid a'r 
Fhariseaid-^dwy blaid ag oedd yn elynol i'w gilydd, ond yn cytuno i geisio dyfetha 
yr lesu, yn cyullunio yn gyfranog ddwy fagl, er mwyn sicrliaa gafael arno yn y naill 
neu y Ilall. Mae y ddwy blaid yn myned ato ya Dghydî ond y mae yr Herodianiaid, 
tybiwn, yn ymddangos fel y Phariseaid, a dyn* un o'r Fhariseaid yn rhoi gofyniad 
iddo, ond^yn gvrenìeithio tipyn iddo yn gyntaf. Abwyd gwerthfawr ar fâch yw 
gweniaith, ac y mae Ilawer yn cael eu dal ganddo, ac y mae y Phariseaid yn appelio 
at ei wroldeb a'i gy wirdeb ef, gan ddweyd, " Ni a wyddom dy fod di yn eirwir, ac nad 
oes arnat ofal rhag Dcb; caoys Did wyt ti ya edrych ar wyaeb dyDÌOD, oad yr wyt yn 
dysgu ffordd Duw mewn gwirioDcdd. Ai cyfreithlawo rhoi teyrDged i Cesar, ai nid 
yw? A roddwn, ai ni roddwn hi? " Yn awr, os dywedai, Cyfreithlon yw, rhoddwch 
hi, dyna y Pharìseaid a'r luddewon yn gafael ynddo fel dyn yn bleidiol i*r Bhufein- 
iaid, ac yna yr oeddynt yn meddwl y buasai yn hawdd rhoi pen arno trwy ewyllysgar- 
wch y bobl. Neu, os dywedai yn y gwrthwyneb, buasai yr awdurdodan gwladol yn 
disgyn arno fel un yn dysgu anufudd-dod i Cesar. Wel, fe aeth ar ei gyfer i'r naìU 
neu y llall o'r rhwydau, neu fe safodd yn eu hymyl fel un wedi gweled y perygl yn 
rhy ddiweddar, ac fe ddarfu iddo f wmian allan ryw .ateb eiriau heb ystyr, ac fe 
dynodd gawod o chwerthin am ei ben ei hun, ac fe'i trechwyd. Naddo. Yr oedd y 
maglau yn eithaf amlwg iddo, a'u calonau hwythau hefyd. ** Chwi ragrithwyr," 
meddai, " paham y temtiwch fi? Î)ang08wch i mi geÌDÌog. Eiddo pwy yw y ddelw 
hoD a'r argraff? Eiddo Cesar,'* meddeat hwythau. '*Telwch chwithau," meddai 
yutau,''" yr eiddo Cesar i Cesar, a'r eiddo Duw i Dduw." Pe buasai efe wedi rhoi ún 
o'r ddau ateb yr oeddynt hwy yn ei ddysgwyl oddiwrtho, ni fua^ai, hwyrach, yn 
drosedd moesol; ond buasai wedi cael ei wueud, o leiaf, yn eu golwg yn ynfyd, a 
buasai y gelyn wedi cael goruchafiaeth trwy foddîon dynol ar ei ragwelediad a'i 
gallineb. Ond fel arall y bu. Taflodd eu rhwydau hwynt i'r gwynt, a rhoddodd i 
lawr egwyddor wladyddol a chrefyddol o*r gwerth mwyaf , a danfonodd ei demtwyr 
ymaith â'u hwynebau wedi syrthio, a'u dichellîon wedi troi yn ynfydrwydd. Ehyw- 
beth tebyg oedd hi gyda'r wraig a ddaliwyd ar y weithred yn godinebu. Yr oedd yr 
ateb, " Yr hwn sydd ddibecbod,'* &c., a'r effaith gafodd ef amynt i lechgìlìo ymaith o 
un i un, a*u cydwybodau yn eu colynu, yn brawf trwyadl o'i oruchafiaeth ef arnynt. 
Mae rhai weithiau wedi cael gwneud ffyliaid o honynt trwy gyffroi ofn ynddynt, a*u 
gwneud i ffoi heb neb yn eu herlid. Defnyddiwyd y moddion hyny, mse yn 



Digitized by 



Google 



204 DUWnrTDDIAETH. 

ymddftDgos, tnag at yr lesu. Ceisìodd Herod, trwy oíferyoolìaeth rhjw Fharisead, ei 
ddychrynu ymaith o'i diriogaeth ef. T cynllun oedd taenu chwedl, a'i danfon hi, 
f el o ewyllys da at jr lesu, i ddweyd fod Herod yn ceisio ei ladd ef, ac mai gwell oedd 
iddo gilio gynted byth ag y gallai. Ond yr oedd yn deali y ddyfais yn berfíaith dda. 
** Ewch a dy wedwch wrth y cadnaw hwnw, Wele yr ydwyf yn bwrw allan gy threul- 
iaid, ac yn iacháu heddyw ac yfory, a*r trydydd dydd y'm perffeithir, * &c. Mae 
llawer o ddynìon pur a da ag y mae y gelyn wedi galln eu twyllo i bethau a.g a*i 
galluogai i chwerthin am eu pen, trwy wnead y peth a elwir yn gyffredin ffyliaid o 
honynt. Ond faglwyd yr lesn ft dim o'r fath bethan, eithr yr oedd y maglau yn cau 
am draed y maglwyr eu faunain; ac ni dgorchfygu ei elynion â ffraethder y mae, ond â 
geiriau gwihonedd a Bobrwydd, a phob amgylchiad yn gyfleusdra i ddysgu rbyw 
wiríonedd g^erthfawr. 

Un peth ag y mae y diafol wedi dìsodlu Ilawer dyn crefyddol, a Ilawer diwygîwr 
mawr mewn crefydd ynddo ydyw, trwy ei arwain i eithafion. DynioD yn pleidîo 
diwygîad, gwneud aberthau mawrion drosto, wynebu pob peryglon yn byf ar ei ran, 
ond yn cael eu Ilyncu i fyny gymaint ganddo, nes eu dallu at lawer o bethau eraiU 
da, a'u temtio i*w dirmygu. Eu hudo a'u harwain i fod yn unllygeidiog eu barn a'u 
dysgeidiaeth; neu eu harwain yn wyneb gwrthwyoebiadau i ysbryd chwerw, neu yn 
wyneb llwyddîant i drahausder. Llawer dyn da y gellid dweyd am dano, mewn Ilawer 
amgylchiad, nad oedd yn gwybod o ba ysbryd yr ydoedd. Ond er temtio yr lesu 
lawer yn y ffordd yma, ni chafodd y dìafol ddim ynddo. Tr oedd uowaith mewn tŷ 
Pharisead yn ciniawa. Tr oedd yno lawer o elynion iddo. Tr oedd eu rhagrith 
hwynt yn fawr, — ffurf o santeiddrwydd uchel; ond yr oedd eu bywyd yn aflan iawn. 
Mae yr lesu gydag eiddigedd santaidd yn dynoethi eu rhagrith hwynt gyda Ilymdra 
mawr, a chyhoedda gy fres o waeau uwch eu pen yn ddiarswyd iawn: ** Gwae chwi, 
Fhariseaid," &c. " Gwae chwi, y cyfreithwyr," &c ; ac wrth ei weled 5 n dilyn yn 
lled bell yn y cywair hwnw, rhedodd y meddwl iddynt ei fod yn poethi i dymherau, 
a'i fod ar fin myned droB huaan-Iy wodraeth. Dechreuasant fod yn daer arno, al 
annog i ymadrodd am lawer o bethau, gan ei gynllwyn, a cheisio hela rhywbeth o*i 
ben ef i gael achwyn amo. Tr ydym nionau hefyd wrth ddarllen yr haoes 3 n barod 
iawn i feddwl ei fod wedi twymno i fin eithafion; ond yr ydym yn camsynied. Nyni 
fydd yn twymno wrth ddarllen. Gan na fuasem ni ddim yn debyg allu cyhoeddi 
cyfrea o waeau felly heb fyned dros y Ilestri yn mhell, yr ydym yn naturiol yn rhoi 
ein pwyslais ein hunain wrth eu darllen, ac yn myned i deìmlo eì fod yntau wedi 
twymno gormod. Ondyroedd ef yn meddiannu eì enaid yn berffaith ar y pryd; ac 
yn brawf hyny, cawn ef yn tori allan mewn tosturi trallodus, ac yn dweyd, " Jeru- 
Balem, Jeruaalem, yr hon wyt yn lladd y prophwydi! " &c. " Pa sawl gwaith y myn- 
aswn gasglu dy blant yn nghyd, fel y casgl yr iâr ei chywion dan ei hadenydd!" &c 
*Tr oedd y Uymdra yn dyfod o galon lawn o deimlad tosturiol tuag at gyflwr y bobl,- 
ac o enaid yn llawn o hunan-feddiant duwiol yn yr hyn yr oedd yn ei wneud. Tn ei 
waith yn bwrw allan y prynwyr a*r gwerthwyr o'r.deml, cawn yr un hunanfeddiant yn 
gwnend peth ag y buasai pob dyn arall wrth geisio ei wneud wedi myned i hwyliau 
drwg. 3el tŷ Dduw yn ei ysu; ond yu nghanol y cwbl, yn meddu hunan-feddiant i 
blethu fflangell o fftn reffynau at yr eidionau, tjwallt arian y cyfnewidwyr arian 
iddynt^nìd eu lluchio i rywle, fel y buasai dyn cyffredin â'i sel wedi tanio yn agored 
iawn i wneud; dweyd wrth y rhai oedd yn gwerthu colomenod am ddwyn y rhai hyny 
oddiyno— nid eu taflu; pob peth yn cael ei wneud yn brîodol, a chyda y moddîon 
priodol; • a 'doedd gan neb ddim bai i'w osod yn ei erbyn. Tr oedd teulu yr 
'* olyniaeth" yn gofyn trwy ba awdurdod yr wyt yn gwneud hyn; ond nid oedd neb 
yn awgrymu fod bai. Etto, gwnaeth y gwaith mor effeithiol, fel na adawai i neb 
ddwyn Uestr trwy 7 deml. 

Un peth ag y mae dynion gwrol weithiau wedi ymoUwng odditano ydyw, cydym- 
deimlad cyfeillion, a*u cwynion i ddyn pan fydd ef mewn cyfyngder; fel y teimlai 
Paul yn Cesarea, pan oedd y cyfeillion ^tfio yn ceisio ei berswadio i beidio myned i 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH. 205 

fyny i Jerusalem, rhag i ddrwg ddygwydd iddo yno, *' Beth a wnewch chwi yn tori 
fy nghalon i? " &c. Mae llawer un wedi tori ei galon yn nghanol cwynfan cyfeillion, 
ac wedi encilio rhag perygl, tra, pe gadewsid ef iddo ei hunan neu i'w elynibn, y 
buasai yn wrol a buddugol. Yr ydym yn cael yr lesu yn myned trwy brawf o'r natur 
yma. Yr oedd wedi dweyd wrth ei ddysgyblion fod yn rhaid iddo fyned i Jerusalem, 
a dyoddef llawer, a'i ladd, ac adgyfodi y trydydd dydd. Wedi iddo ddweyd fel hyn, 
dyma Pedr, yn liawn o deimlad caredig, ond heb wybod beth yr,oedd yn ei wneud, yn 
myned a*r lesu gydag ef o'r naill du, ac yn dweyd mewn tôn diallodus a chydym- 
deimladol yn ddiammheu, *'Arglwydd, trugarha wrthyt dyhun; ni bydd hyn i ti." 
Mae genyt ti bob gallu i drechu dynion; dim ond i ti drugarhau wrthyt dy hun, fydd 
dim niwaíd i ti. Yn awr, yr oedd mwy o nerth temtiol yn y crybwylliad yna nag y 
gellid meddwl, yn dyfod oddiwrth gyfaill ac addolwr, ac yn dwyn o'i flaen y galiu 
oeddfganddo i wrthod y groes pe yr ewyllysiai. Yn ddiarwybod iddo, yr oedd Pedr 
wedi myned yn offeryn yn llaw'r diafol i roi temtasiwn lem gerbron yr lesu; ond 
methodd y gelyn fan yma hefyd. " Dos ymaith, Satan," meddai yr lesu, ** canys nid 
wyt yn synied y pethau sydd o Dduw, ond y pethau sydd o ddynion." 

Nid oedd temtasiynau i gelwydd, a chabledd, a meddwdod, a godineb, a thrachwant, 
a Uadrad, a llofruddiaeth, a'r cyffelyb,— pethau sydd yn hudol iawn i'r rhai mwyaf 
anianol a mwyaf bras o'r teulu dynol,— yn bcthau ag y buasai y diafol byth yn 
meddwl am eu dal o flaen yr lesu, gan fod ei ysbrydolrwydd a'i burdeb yn ei godi yn 
mhell uwchlaw y posiblrwydd i'r gelyn allu gobeithio byth ei faglu âg un o'r pethau 
hyn. Yr oedd y profedigaethau a osodai Satan o'i flaen yn levei^ neu yn ymestyn at 
level ei genadaeth i'r byd fel sylfaenwr crefydd; fel Oen Duw, yr hwn oedd i dynu 
ymaith bechodau y byd ; ac f el Brenin dynolry w. Ond yn mhob peth y r oedd ei 
burdeb, a'i gyfiawnder, a'i ddirna aeth o hoU symudiadau ei elynion, a'i ddeall o 
berthynas pob peth âg ef a'i amcanion, â'i ffyddlondeb i'r hyn a gy merodd i'w gyf- 
lawni, yn ei wneud yn anorchfygadwy. 

Dyma gymeriad perffaith,— mantoliad cymhwys o bob rhagoriaeth— gwroldeb, 
hynawsedd, llymder, tynerwch, mawrhydi brenhinol, go tyngeiddrwydd gwasanaethol, 
cariad a ffyddlondeb, a gwìrionedd heb na nam, na breg, na diffyg mewn dim. Nid 
oedd byth yn cymeryd golwg unochrog ar ddim; byth yn myned i eithaflon; byth yn 
dibrisio yr ict na'r tipyn, er dyrchafu Alpha ac Omega y gyfraith; nac yn iselu yr 
Alpha a'r Omega, er codi yr iot a'r tipyn. Purdeb a daioni, heb ddim diffygion. Pob 
duwioldeb yr ydym ni yn ei weled yn y byd, mae ei wreiddiau mewn edifeirwch; o 
Iwch, a lludw, a lleithder edifeirwch, mae holl blanhigion cyfìawnder yn tyfu. Ond 
dyma dduwioldeb heb yr un deigryn erioed o edifeirwch; heb yr un gair o ofyn am 
faddeuant; heb fai; heb dynu yr un gaîr na gweithred yn ol; heb yr un awgrym o 
wendid na diffyg mewn dim; ond un a allai edrych gyda wyneb agored ar ei elynion 
a*i gyfeillion, a'r nefoedd ac uffern, a dweyd, " Pwy a'm hargyhoedda i o bechod? " 
Ni allasai y ddaear gynnyrchu ei fath. 

Wedi i'r lesu orchfygu y diafol yn y tair temtasiwn gyntaf a enwyd, dywedir i*r 
diafol ymadael âg ef dros amser. Ond yn niwedd ei yrfa, cawn y diafol yn dychwelyd 
yn ei nerth mAiryaf ato drachefn. Yr oedd y diafol wedi hòni o'r blaen ei ofal am 
dano, ac ewyllys i helpu ei amcanion ; ond yn awr, y mae yn arwain dynion Uawn o 
çlyniaeth at Grist, er mwyn cael Uadd y Messîa. Dyma boHct/ presenol y diafol~ei 
ladd ef. Nid oedd yn gwybod cynghor Duw. Nid oedd yn gwybod a fuasai y Messîa 
yn goddef ei ladd. Yr oedd, hwyrach, yn ofni y gwrthwyneb. Nid oedd yn rhag- 
weled y canlyniadan i'r Messîa gael ei ladd. Nid oedd yn credu yn yr lawn na'r 
adgyfodiad, er ei fod yn ofni fod yna rywbeth i fod nad oedd ef yn ei ddeall. Beth 
bynag, dyma ei bolicy presenol ef— ei ladd ef. Ond y ffwl mwyaf yn hoU greadigaeth 
Duw, er ei gyfrwystra a'i broflad, yw y diafol; a'r nesaf ato y w y nesaf mewn 
drygioni. Ac yr oedd yn arwain ei fyddin yn erbyn yr lesui'w Iadd,ond yn y pen draw 
1 düinystr tragwyddol ei deyrnas ef ei hun. ** Yn awr," meddai yr lesu, " mae barn y 
byd hwn, a thywysog y byd hwn a farnwyd." Mae holl egwyddorion ei deyrnas yn 



Digitized by 



Google 



206 



BTW6RAFFIAETH. 



cael eu condemDÌo, ac y mae yr hyn sydd yn cael ei wneud yn BÌcrhau mesuraii a 
orpiienant yn nymcliwelíad tragw jddol ei deyrua». " Y mae tjwysog y byd hwn;" 
meddBÌ yr lesu, •* yn dyfod, ond nid oes iddo ddîm ynof fi." Ni chafodd y temtiwr 
ddim yn yr lesu,— dim yn y temtiadau yn y diffaethwch, dim yn eî fy wyd cyhoedduB, 
dim yn ei ddysgeidiaeth, dim yn yr ardd, dîm yn y cythrwfl pan dorwyd clust Malchus, 
dim yn Uys Annas, dim yn llys Caiaphas, diìn yn llys Herod, dim yn llys Pilat, dim 
ar y groes; ond fe orphenodd bob peth y daeth i*w gyflawni, boddlonodd yn Uwyr ei 
Dad, rhoddodd lawn dros bechod, gorchfygodd y diafol, a dygodd gyflawnder tra- 
gwyddoi i mewn. 

Dyma gymeriad perffaith. " Yn wir, Mab Duw oedd y dyn hwn." Dyma fodel 
perffaith o ddyn; dyma orchfygwr diafol a phechod; dyma Geidwad pechaduriaid; 
dyma Frenin dynion; dyma Fab Duw. Gwrandawed pawb ar ei leferydd'ef. 

I>ina8, EW. 



löfitografiBíaeti), 



ANNE JONES, BONTNEWYDD, CAERNARFON. 

" Yr hyn a aUodd hon, hi a'i gwnaeth." 



GwELiR fod ysgrifenu cofiantau duwiolion 
yn rhan bwybig o lenyddiaeth grefyddoi 
ein gwlad; a chredir fod darllen y fath 
ysgrifau gwerthfawr o bryd i bryd, wedi 
bod o fendith annhraethol i luaws mawr 
Bu yn foddion yn llaw yr Ysbryd Glan i 
effeithio dychweliad rhai at yr Arglwydd, 
ac i wrolî a chadarnhau eraill yn y ffydd, 
yr hon a rodded unwaìth i*r saint. Y 
rhai rhagorol, a'r rhai nid y w y byd yn 
deilwng o honynt, ydyw pobl y Goruchaf 
yn mhob oes; ac etto, ymddengys yn 
eglur fod neillduolrwydd mewn neilldu- 
olrwydd yn perthyn iddynt, fel y mae 
rhai yn tra-rhagori ar eraill o honynt 
mewn gras a rhinwedd. Fel y mae rhagor 
rhwng seren a seren mewn gogonìant, 
felly hefyd y mae gyda golwg ar y saiot 
yn eglwys Crist. Fel yr oedd Saul, mab 
Cis, o*i ysgwyddau i fyny yn uwch na*r 
holl bobl, felly y mae rhai gyda chrefydd 
yn rhagori ar eraiil mewn doniau, safle, 
gwerth, a defnyddioldeb i'r byd. Ond y 
mae yn eglur fod rhai yn rbagori mewn 
un peth, ac eraill yn rhagori mewn peth 
arall. Rhagorai Abraham mewn ffydd, 
Job mewn amynedd, Moses mewn llar- 
eidd-dra, Solomon mewn doethineb, Pedr 
mewn sel, loan mewn cariad, Paul mewn 
llafur, &c.; a thebyg yw ac a fydd yn 
mysg Cristionogion pob gwlad a chenedl 
dan y nef. Duw sydd yn gwneud rhagor 
rhwng y saint a*r byd, ac efe sydd yn 
gwneud rhagor rhwng y saint a*u gilydd 
hefyd. £r eu bod oli o'r un anian, ac o'r 
ddelw santaidd; etto, y mae rhagoriaeth 
amlwg yn ganfyddadwy yn eu plith. Mae 
ambeU un âg un dawn yn haul ei gymer- 



iad : mae y cyf ry w yn amlycach a dys- 
gleiriach na phob gras arall a berthyn 
iddo. Ceir eraill yn ddaìonus oruchwyl- 
wyr amryw ras Duw, ac y maent oblegid 
hyny yn dysgleirio megys goleuadau yn 
y byd. Ac y mae eraiU a'u rhìnweddau 
Cristionogol yn debyg i liwiau yr enfys, 
er i gyd yn wahaniaethol, etto yn ymgyf- 
arfod yn y fath fodd, nes ymffurfio yn 
brydferthwch gogoneddus iawn. Mae yn 
yr eglwys rai cymeriadau cyhoeddus, ac 
eraill, mewn cymharìaeth, yn anghy> 
hoeddus. Mae yma rai yn ddefnyddiol 
yn yr areithle, ac eraill yn rhagorol yn yr 
eisteddle ar yr aelwyd, &c.; ac y mae yn 
eithaf eglur fod cu gwasanaeth hwynt 
oll yn anhebgorol augenrheidiol i adeilad 
corff Crist. Gan hyny, da genym weled 
cyhoeddi coffadwriaeth dynioncyhoeddus, 
a da iawn geoym weled dathlu coffadwr- 
iaeth rhai dynion rhagorol anghyhoeddus. 
Carwn weled croniclo rliagoriaethau y 
rhai a f u enwog yn nghyfeiriad y pulpud, 
a charwn weled hanesu hefyd rinweddau 
a gweithredoedd da y rhai a fu ragorol yn 
nghyfeiriad y seti, &c. Da genym weled 
cyhoeddi coffadwriaeth meibion Israel, a 
da iawn genym hefyd gael ar gof a chadw 
enwau rhai chwiorydd a mamau yn IsraeL 
Rhydd y Beibl sylw arbenig i ferched 
rhagorol mewn rhinwedd a chrefydd. 
Dwg ar gof i ni Miriam a Deborah, Ruth 
a Naomi, gwragedd da dyddiau yr lesu, 
Lois ac Eunice, &ü.; ac nid heb sail dda 
y telir teyrifged o barch i goffadwrìaeth 
deilwog rhai chwiorydd rhagorol mewn 
synwyr a duwioldeb, trwy gyhoeddi hanes 
eu hymarweddiad yn ein dyddiau ni. Ac 



Digitized by 



Google 



BTWORAFFIAETH. 



207 



^r oedd i'r chwaer ag y mae ei henw 
iichod air da gan bawb, a cban j gwir- 
ionedd ei hun. Teilyngai wneuthur o 
bonom hyn iddi; oblegid " coffadwriaeth 
y cyfiawn sydd fendigedig." 

G-anwyd hi yn hen dref enwog Caer- 
narfon. yn Heol y-Llyn, ar y 15fed dydd 
o fis Mai, y flwyddyn 1817. Ënwau ei 
rhieni oeddynt EUis ac Ann Roberts, ac 
yr oeddynt o amgylchiadau * bydol tra 
chysurus. Bu farw ei mam pryd nad 
oedd hi ond dwy flwydd oed, a cholled 
fawr iddi ydoedd hyny; ond gofalodd 
Tad yr amddifad ara dani. Dygwyd hi 
yn ebrwydd i'r Bontnewydd, i dŷ a than 
ofal anwyl ei thaid a'inain. Wrth gwrs, 
ca,f odd bob ymgeledd dichonadwy i'r hen 
l>obl er cynnyddu mewn corff a meddwl 
Àc yn mhentref prydferth y Bont, yr 
hwn a saif tua dwy filldir Tr de-orllewin 
o'r dref grybwylledig, y bu yn trìgiannu 
hyd ddydd ei marwolaeth, yr hyn a gy- 
merodd le ar yr 28ain o fis lonawr, y 
flwyddyn 1870, wedi pedwar diwrnod o 
gystudd trwm, a phan ydoedd yn 53 
mlwydd oed. Nid ydoedd o gyfansoddiad 
corfíorol cryf — gwanaidd oedd; ac yr 
oedd yn ddarostyDgedig i boen yn ei dwy- 
fron er*B llawer o flynyddoedd, yr hwn 
o'r diwedd, fel yr ymddengys, a derfyn- 
odd yn angeu iddi, er pob ymdrech i'w 
orchfygu, tra nad ocdd Iii etto ond megys 
yn nghanolddydd bywyd yn y byd. 

Bu yn briod ddwy waith. Enw ei gwr 
cyntaf ydoedd E. Jones; ond ni bu yn 
briod âg ef ond dwy flynedd, ac ni bu 
iddi blant o*r briodas hon. Bu yn weddw 
am ddwy flynedd a hanner. Mae yn 
deilwng o sylw yma ddarfod iddi yn 
ystod ei charwriaeth âg E. J., deimlo 
awydd cryf am fyned at grefydd. Bu 
modrwy ei phriodas â'r gwr hwn ganddi 
yn cael ei chadw am flwyddyn. Yr oedd 
y n ddydd trallod ar ei meddwl gyda golwg 
ar ei chyflwr, Duw, a'i waith; ac fel yr 
oedd ei thy wydd yn mwyhau, petrusai yn 
fawr beth i'w wneud à'r fodrwy, &c. 
Yr oedd y gair grasusol acw a ddyferasai 
o enau yr lesu, wedi dal yn ddwys ar ei 
meddwl, "Yn gyntaf ceisiwch deyrnas 
üduw, a'i gyflawnder ef.*' O'r diwedd, 
penderfynodd fyned a'r fodrwy yn ol i 
E. J. y cyfle cyntaf a gafiPai; a hyny a fu. 
Dywedodd wrtho ei bod wedi d'od a'r 
fodrwy yn ol. " I beth felly," ebai yntau. 
•'Wel," ebai hithau, "mae rhywbeth 
neillduol yn gorphwys ar fy meddwl.*' 
"Beth sydd?" ebai yntau. "Eisieu 
myoed i'r seiat,** meddai; "acnidwyf 
am gadw y fodrwy hon mwy. Rhaid i 
chwi ei chymeryd yn ol, os oes genych 
ry w wrthwynebiad i mi fyned at grefydd, 
oblegid rhaid i mì ymbriodi âg lesu Grist 
yn gyntaf .'* Dy wedodd yntau, " Yr wyf 
yn deall fod rhywbeth mawr ar dy feddwl 



er's tro bellach. Dos di i'r aeiat mor 
gynted ag y medrì, a ni a briodwn, a 
deuaf finnau hefyd gyda thì." A hyny a 
fu; oblegid ni bu ond ychydig o fisoedd 
heb ei Iwyr ennill at grefydd, yn ol ei 
addewid; a ba yn ddyn da a defnyddìol, 
a bu farw yn Gristion didwyll yn marn 
pawb a'i hadwaenai. 

Aeth ein chwaer at grefydd pan yn 
20 oed. Ymunodd â'r Annibyowyr yn y 
Bont, yn mis Chwefror, y flwyddyn 1837. 
Dychwelwyd hi dan weinidogaeth danilyd 
yr enwog Caledfryn. Efe oedd gweinidog 
y lle tra y bu yn Nghaernarfon am 1 7 o 
flynyddoedd; a gellir dywedyd yn ddi- 
betrus am dani, ei bod yn Gristion,— yn 
Israeliad yn wir, yn yr hon nid oedd 
dwyll. 

Ar y 29 fls Rhagfyr, y flwyddyn 
1844.priododd yr aìl waith â J. A. Jones, 
iU dau o'r un ardal, o'r un grefydd, o'r 
un enwad, ac o'r un eglwys. Y Parch. 
W. Williams (Caledfryn) a'u priododd 
hwy, yn nghapel Pendref, Caernarfon. 
Buont yn briod am 27 o flynyddoedd, a 
gellir dweyd yn hyf na unwyd dau erioed 
anwylach o'u gilydd mewn glan briodas 
na'r ddau hyn. "Buont heb och yn 
cydddwyn beichiau." Ganwyd iddynt 
bnmp o blant, un o'r rhai sydd yn awr yn 
fyw; eithr huno y mae hi, ond deffry yn 
foreu ddydd barn a diwedd byd: "Canys 
os ydym yn credu farw lesu, a'i adgy fodi ; 
felly y rhai a hunasant yn yr lesu, a ddwg 
Duw hefyd gydag ef." 

Yr oedd llawer o ragoriaethau yn 
'adduroo cymeriad ein hanwyl chwaer. 
Rhagorai mewn ffydd. Yr oedd yn credu 
yn Nuw, — ei chalon oedd ddisigl yn ym- 
ddiried yn yr Arglwydd. Gwelai yn 
eglur fod rhagluniaetb ac iachawdwriaeth 
a'u canolbwynt yn y gwaed; ec oblegid 
hyny, âi yn hyderus at orseddfainc y 
gras— Duw yn Nghrist— fel y derbyniai 
drugaredd, ac y caffai ras yn gymhorth 
cyfamseroi. Arferai weddi, a chredai fod 
y Goruchaf yn arfer gwrando ei gweddî- 
au. Yr oedd yn byw trwy ffydd; bu 
farw mewn ffydd; a thrwyddi hi y mae, 
wedi marw, yn Uefaru etto. 

Yr oedd yn rhagori mewn sel. Dygai 
fawr serch mewn peth da yn wastadol. 
Dygai fawr sel dros Dduw, ei waith, a'i 
bobl. Yr oedd yn dra selog dros yr 
enwad a'r eglwys y perthynai iddi, ac ni 
welsom nemawr yn rhagori mewn gras 
a rhinwedd, heb ragori, i ryw fesur, mewn 
sel yn yr ystyr hon. Ond yr oedd yn 
eang a rhyddfrydig^—carai burdeb duw- 
iol yn mhawb. Yn wir, yr oedd tân 
santaidd wedi ei gynneu ar allor ei chalon 
ft marworyn oddiar allor Jehofah; oedd, 
yr oedd brwdfrydedd seraphaidd wedi ei 
genedla yn ei henaid gan Ysbryd Duw. 
VI mor fawr ei chasineb at bechod, ei 



Digitized by 



Google 



208 



BTWOBAFFIAETH. 



chariad at wirionedd a santeiddrwydd, a*i 
hawydd at ogooiant Duw, daioni yr 
eglwys, ac iachawdwriaeth y hjd! 

Rhagorai mewn darhodaeth. Yr oedd 
trefn ei thŷ, gwisg ei gwr, &c., yn eglur 
hrofl hyny. Yr oead yn hynod lanwaith. 
Gwnelai boh peth yn weddaidd ac mewo 
trefn. Meddai fedr neillduol i iawn 
drafod ei hoU achosion teuluaiüd. Dar- 
parai bethau onest yn ngolwg poh dyn. 
Yr oedd yn ddoeth i ddarbod pethau 
rhagorol gyda golwg ar grefydd. Khoddai 
ei le i bob peth, a phob peth yn ei le. 
Mynai ei amser i bob peth, a phob peth 
yn deg yn ei amser. Ki byddai byth yn 
ymrwystio gydag un ddyledswydd wrth 
geisio cyflawni un arall. Ni adawai byth 
waith heddyw hyd yfory. Pan awgrymid 
y priodoldeb iddi aros gartref yn hytrach 
na chyrchu i g^^nnuUeidfa y saint, oblegid 
gwendid a gwaeleiid, dy wedai, " Na, rhaid 
i mi fyned yn awr erbyn yr amser pryd 
nad allaf fyncd." Arferai y byd heb ei 
gamarfer; ac arferai ei hun i dduwiol- 
deb, yr hon sydd fuddiol i boh peth,- a 
chanddi addewid o*r bywyd sydd yr awr 
hon, ac o'r hwn a fydd. 

Nodweddid hi âg yshryd addfwyn a 
Uonydd. Meddai lywodraeth dda ar ei 
thymher, ei geiriau, a*i hymddygiadau. 
Dyoddefai yn amyneddgar pan fyddai 
rhy wbeth yn tueddu i gynhyrfu digofaint. 
Yr oedd yn Uariaidd ac yn ostyogedig. 
Yr oedd yn caru heddwch. Ni wnelai, ac 
ni ddywedai ddim, a dueddai i ddiuystrio 
taDgnefedd; eithr arferai bob moddion i 
gadw a meithrìn heddwch. Ac y mae yr ' 
ysbryd rhagorol hwn yn gweddu yn 
neiUduoÌ i wragedd sydd yn proffesu 
crefydd yn mhob Ue, ac y mae yn rhagori 
yn fawr ar bob addurniadau corfforol, ac 
yn benaf dim, y mae gerbron Duw yn 
werthfawr. 

Yr oedd yn dra siriol a difrifol. Byddai 
yn wastad yn Uawen, ond nid cellweirus. 
Yr oedd yn Gristion syml, ond nid sarug. 
Yr oedd yn ddifrifol, ood nid ffurfiol. 
Yr oedd wedi gwis^o santeiddrwydd fel 
diUedyn am dani. Nid ammheuai neb a4 
hadwaenai ei duwioldeb, — yr oedd ei 
pherarogl ar ci hoU fy wyd. 

Yr oedd yn dra charedig a Uettygar. 
Carai bob amser wneud daioni i bawb, 
ond yn enwedig i*r rhai sydd o deulu y 
ffydd. Nid anghofiai lettygarwch— yr 
oedd yn enwog iawn yn y gras canmol- 
adwy hwn. Wrth weled teulu bychan y 
Bont, meddyliem yn aml âm deulu bychan 
Bethania gynt. Yr oeddynt yn debyg 
i*w gilydd. Yr oeddynt yr un mewn 
rhif, ac yr oeddynt yn arbenig mewn 
caredigrwydd a chroesaw i'r lesu. Byddem 
yn arfer credu yn ẅastad fod rhagor- 
iaethau Mair a Martha yn cydgyfarfod 
yn dra hapus yn ein hanwyl chwaer. 



Trefnai amgylchîadau ei thŷ, ac eìsteddä 
wrth draed yr Athraw i dderbyn i 
addysg. Ymbleserai mewn gwnead eraij 
yn ddedwydd. Gwyr llu o weìnidogioi 
a phregethwyr a f u yn cael y f raint < 
lettya yn gy surus dan ei chronglwyj 
hyoy yn dda. Byddai wrth ei bodd yi 
gweìni i'w cyfreidiau, a thelmlent hwy 
thau yn llawen a chartrefol tra yn é 
thŷ. Annèddle Ilon oedd yr eiddo hi, i 
bu yn dŷ trugaredd i lawer un o weisiol 
y Duw Goruchaf, wedi llafur caled, trw 
dywydd blin, lawer pryd. Ei hynawsedt 
'ei threfn, ei gofal. a'i chymwynasgaf 
wch, a'i gwnelai yn fammaeth en wog lawi 
yn Israel. 

Yr oedd yn haclionns ac elaseng&t 
Bu y gras gwerthfawr o haelioni ar lawi 
waith ganddi trwy ei hoes. £r ei bod i 
amgylchiadau cysurus, etto, aml y df 
wedai y buasai yn dda iawn ganddi pi 
buasai o amgylchiadau Uawer iawn gwel 
fel y gallasai gy franu yn Ilawer helaetli 
ach at wahanol achosion teilwng. GwelM 
y rhinwedd Cristiooogol hwn ynddi pai 
yn Ued ieuanc. Unwaith, yr oedd gweiii 
idog nid anenwog mewn dygo brofedigi 
aeth o herwydd amcanu yn faleisus 4 
ry w ddynion drygionus at dduo a niweidil 
ei gymeriad. Daeth i*r Bont i bregethi^ 
ac ar ddiwedd yr oedfa, gofynodd ewyUyi 
da y gynDuIIeìdfa tuag at ei gynnortbi 
wyo yn y llys gwladol yn wyneb yr yni« 
osodiad mileinig a wncid arno Ond núi 
oedd gan ein chwaer— ieuanc pryd hyny 
— ddim yn ei llogell; ond cofíodd fod" 
ganddi ddeunaw ceiniog yn y tŷ, rhedodd 
i'w cyrchu, ac wedi dychwelyd, rhdlidodd 
i'r pregethwr yr hyn oll a feddai. Byddai 
bob amser yn arfer cyfranu yn helaeth, 
raewn cymhariaeth, i'r hyn a dderbyniai, 
at bob achos da, megyg y Cymdeithabau 
Beiolaidd a Chenadol, ein colegau, capel- 
au, &c.; ac ni byddai byth yn esgeuluso 
' yr achos gartref , na, byddai yn ddifwlch. 
Cyfranai yn wastad wrth reol y gair, 
"Fel y Ilwyddodd Djfw." Ac yr oedd 
yn nodedig elusengar i'r tlawd. Nid yw 
yn Wybyddus ddarfod iddi erioed droi y 
tlawd o'r drws yn waglaw. Rhoddai bob 
amser, ac y mae yn ffaith wybyddus 
ddarfod iddi fwy nag unwaith ddyosg 
rhan o'i gwisg oddiam dani er diUadu y 
tlawd, a llawer gwaith yr anfonodd dorth 
a phwys o ymenyn er helpu rhai mewn. 
tlodi yn ei hardal; a phan fyddai ei 
gwartlicg wedi bwrw IIoi, y rhai tlotaf a 
gaent y rhan fwyaf o'r llaeth newydd, 
&c., fel, erbyn heddy w, y mae ei choffad- 
wriaeth yn barchus ac anwyl mewn byd 
ac eglwys. 

Yr oedd yn henderfynol. Ni ildiaî i 
anhawsderau— ái trwy bob rhwyetrau at 
y nôd—camp uchel alwedigaeth Duw yn 
Nghrist lesu. Ni theimlodd erioed duedd 



Digitized by 



Google 



BYWGRAFFIAETÖ. 



209 



:wrthgilio; ymroddodd o Iwjrfryd calon 
Iynu wrth yr Arglwydd a4 bobl. Yr 
►edd yn gadarn yn athrawiaethau mawr- 
on crefydd— cyfiawnhad trwy ífydd, 
lelaethrwydd a digonolrwyid yr lawn, 
rrangenrheidrwydd am waith yr Ysbryd 
jrlan i achub a santeîddio pechadnr, par- 
lad y saint mewn gras, galwad yr 
îfengyl, cyfrifoldeb dyn, a'i rwyraedig- 
lethau fcl deiliad llywodraeth foesol a 
^rasol y Breniu mawr, a'r cyffelyb. Nid 
is a wnai y tro ganddi, ond grawn pur; 
íC nid oedd yn boíf o lawer o flodau 
oewn pregethau,— bycìdai yn wellganddi 
;9el ei tharanu â meddwl hyd nes ei ^ 
iysgwyd. Yr oedd o ddeall, barn, a 
)hrofiad. Yr oedd yn hoff o ddarllen 
lyfrau crefyddol. Carai ddarllen preg- 
ithau, esboniadau, &c. ; ond y Beibl ei 
lun ydoedd ei phiif lyfr. Yr oedd yn 
loff iawn hef >'d o adrodd darnau o breg- 
ìthau fyddai wedi eu gwrando, yn en- 
wedìg yr eiddo Caledfryn, yn nghyda 
luaws eraiU; ac yr oedd yn méddu cof 
la, a medr neillduol tuag at hyny. Nid 
)edd siaradgar, eithr gwylaidd, dystaw, a 
ihawel; etto, yr oedd ganddi lygaid, 
irallu, a dawn, ac amlygai hyny weithiau 
)an dynid hi allan, yn enwedig ar ei 
laelwyd ei hun. Etto, yr oedd yn hofE 
Jros ben o ganu, a chanodd lawer o gan- 
adau Seion o bryd i bryd. Yr oedd yn 
îi dyddiau boreuaf, pan o bymtheg i ddeg 
ir hugain oed, yn rhagori ar bron bawb 
^n yr ardal o ran llais a medrusrwydd; a 
>u lawer gwaith yn dechreu canu yn yr 
iddoldy, pryd na byddai neb arall i wneud. 
Yr oedd yn gy son a ffyddÌ2,wn. Yr 
)eäd felly gyda golwg ar ei thŷ a'i thy- 
wyth ei hun, ac yr oedd felly hefyd gyda 
jolwg ar dŷ a theulu Duw. Yr oedd ei 
îhysondeb a'i ffyddlondeb yn crefydda 
p-n ddiarebol. Nid amgylchiadau a g'ai 
;i lly wodraethu hi, ond egwyddor. Nid 
fodro a bwydo y moch, corddi a phobi, 
imwddio a starchio, a phethau o'r fath, a 
fsiì ei Uuddias i gyfeiUach y saint; na, 
iref nai ei thŷ yn y fath fodd ag y gallai 
fyrhaedd tŷ yr Arglwydd. Yn wir, bu 
îyddlon i Dduw, Crist, a'i eglwys; glyn- 
)dd yn ei phroffes. Bu ffyddlon yn y 
leiaf , a bu ffyddlon hefyd mewn llawer 
— gyda'r byd a chrefydd. Bu ffyddlon 
m y dirgel, a bu ffyddlon hefyd yn yr 
imlwg; ffyddlon ar ei haelwyd, a ffydd- 
lon yn y capel; ffyddlon ar ychydig, a 
íyddlon hyd angeu. Proffesodd broffes 
3da gerbron llawer o dystion. Proffesodd 
telly am 33 o flynyddoedd, a hi ydoedd 
fT aelod hynaf ar lyfr yr eglwys y perth- 
j^nai iddi. Ca'dd y fraint o fod yn mysg yr 
^chydig ffyddloniaid a arosent yn nhŷ yr 
Arglwydd y nos, i ddal y drws yn agored, 
byd oni wawriodd dydd Ilwyddiant a 
üerth ar yr çglwys yn y Bont. 



Yn awr, wedi nodi rhai o brif nod- 
weddion ein hanwyl chwaer, er perffeithio 
ei chofiant, gosodir gerbron yma rai 
dyfyniadau o lythyrau teimladwy brodyr 
ffyddlon a ysgrìfenasant at ei phriod, er 
cydyradeimlo âg ef yn wyneb ei golled 
fawr. Ysgrifenodd y Parch. R. Hughes, 
Rhosymeirch, yr hwn a fu yn weinidog 
yn y Bont, ac a f u yn llettya, tra y bu yn 
gweinidogaethu yn y lle, o dan ei chrong- 
Ìwyd dawel hi, fel hyn:— "Do, frawd, 
chwi a gollasoch un o'r gwragedd mwyaf 
gofalue ac anwyl am ei gwr a ddygwydd- 
ais i weled erioed. Do, chwaer anwyl, 
chwi a gollasoch un o'r mamau mwyaf 
tyner o'i phlentyn a sangodd y ddaear 
erioed. Nid oes genym ond y goreu i'w 
ddweyd am yr anwyl chwaer Ann Jones 
— ^y ddynes bur, y Gristionogcs gy wir, y 
broffes-wraigffyddlon, a'r fammaeth ym- 
geleddgar o weision Crist. Ehaid maddeu 
i angeu befyd, — agor drws y cawell a 
wuaeth i'r enaid fyned i ehedeg yn awyr 
gogoniant." 

Ysgrifenai y Parch. E. Morris, Pen- 
rhyndeudraeth:— " Gyda syndod prudd- 
aidd y derbyniais y newydd trist am eich 
profedigaeth chwerw, a'ch colled fawr, a 
diau y derbynir y cyfryw gyda galẅr a 
dwysder gan ugeiniau a cbannoedd trwy 
Ogledd a Deheudir Cymru, y rhai yr 
ydym yn ddyledus iawn mewn parch i'w 
choffadwriaeth hi, ac yn ddyledus mewn 
cydymdeimlad tuag atoch chwithau a 
Mrs. Williams yn yr amgylchîad trallod- 
us a'ch cyfarfyddodd. Ychydig o gysur, 
anwyl frawd, a allaf fi ei roddi i chwi, — 
mae y cysur mwyaf genych, sef, pob 
Bicrwydd fod eich anwyl Mrs. Jones yn 
un o'r saint; ac y mae y grefydd yr 
ydych chwi a ninnau yn ei phroffesu, yn 
ein dysgu i wybod i ba wlad y mae y 
saint yn cael eu cymhwyao ar ol gorphen 
eu taith tr.wy yr anialwch. Ond diau y 
teimlwch fod rhyw fyd newydd iawn 
wedi dechrcu arnoch heb eich ffyddlon 
briod. Bydd coUi ei chymdeithas, yr hyn 
fu yn bob help i chwi am lawer blwyddyn 
i fyned trwy holl amgylchiadau bywyd, 
yn gwneud y byd hwn, mewn ystyr, yn 
hynod o ddiwerth ac annifyr yn eich 
golwg. Nid wyf yn ammheu dim na 
bydd yna garedigrwydd a chroesaw etto, 
fel y cawsoch yr esiampl buraf yn nghar- 
edigiwydd dirodres ein hanwyl chwaer; 
ond, er hyny, bydd gweled y tŷ yn wag 
hebddi hi, yn taflu cwmwl du ar y lle, os 
cawn y fraint o ddyfod yna yn achlysur- 
ol. 01 mor gartrefol a dedwydd y bydd- 
em oll pan y byddem yn dyfod yna o bob 
man ; a hapus a fyddai pawb a ddelai i 
obeithio dan gysgod ei hadenydd." 

Hefyd. ysgrifenai y Parch. R. W. 
Grifíìth, Bethel:— " Yn y 7>«í neithiwr, 
gwelais fod dydd y dymhestl— y dymhestl 



Digitized by 



Google 



210 



BYWGBArFIABTll. 



fawr—wedi eich dal; ac yr oeddym oll \ 
yn hoUol anmbarod at y fath newydd 
pruddaidd,->yn anmharod gan deimladau 
tyner, archolledìg, ein hunain; ac yn an- 
mharod, gan nad oeddym wedi clywed 
dim am afiechyd eich anwyl briod. Bu 
fy anwyl chwaer farw o gystudd maith a 
phoenus — wy th mlynedd ei hyd ; a 
chwithau a yigarwyd, gallwn dybio, 
o ganol iecJDyd gweddol a chanoli^. 
Y mae y cwpanaid yn chwerw, y brofed- 
igaeth yn fawr, a'r archoll yn ddwfn. 
Bhodded yr Arglwydd i chwi ei wyneb 
a*i gymhorth; ei felus addewidíon fyddo 
yn awr yn eich cynnal chwi a'ch anwyl 
ferch. Bu yn dda gan lawer un o weìn< 
idogion lesu gael cyrhaedd eich annedd, 
am y byddai yna gan Mrs. Jonea drefn, 
tawelwch, sirioldeb, a chrefydd. Gallaf 
gofio na bum erioed yn dychwelyd i'r tŷ 
o'r capel, na byddai ganddi hi ryw gyf- 
eiriad neu gilydd at y weddi. Rywfodd, 
byddwn yn meddwl fod ganddi fwy o 
interest mewn gweddi nag mewn pregeth. 
Nid rhaid i ni, anwyl frawd, drìstâu fel 
rh'ai heb obaith, diangodd ein hanwyliaid 

O'r aoial at y Brenin, 

fyd gwan i fyd y fçwin; 

1 fyd gwyn o fyd gauaf, 

O wlad y rhew i wlad yr haf." 

Drachefn, ysgrifenai y Parch. D. 
WiUiams, Beulah:— "Yr wyf yn credu 
yn gadarn ei bod hi yn hollol barod o ran 
cyflwr. Yr ydych chwi a'ch anwyl ferch 
wedi cael colled fawr, oblegid yr oedd hi 
yn wraig ofalus, ac yn fam dyner; ac y 
mae yn sicr fod yna f wlch niawr ar ei 
hol; ond y mae eich colled chwi wedi troi 
yn elw tragwyddol iddi hi. Yr oeddwn 
bob amser yn hoíf iawn o Mrs. Jones, ac 
yn coleddu y meddyliau uchaf am dani 
fel gwraig grefyddol, a byddwn > n teimlo 
yn hoUol ddedwydd a chartfefol pan 
ddeuwn yna. Yr oedd yn barchus iawn 
o weinidogion yr efengyl, ac yn ymgel- 
cddgar iddynt, a chofir yn hir am daci 
gan bawb fu yna yn Uettya. Yr oedd hi 
yn sicr yn un o ffyddloniaid Israel; îe, 
yn fam yn Israel. Yr oedd achos crefydd 
yn agos at ei meddwl bob amser, ac yn 
hynod o addfwyn a thawel ei hysbryd. 
Y mae y seiliau cryfaf i gredu ei bod hi 
yn y nefoedd gyda'r lesu." 

A'r Farch. D. Griffith, Port Dinorwic, 
a ysgrifenai: — " Prudd i'm teimlad i oedd 
dyfod yna i bregethu, a gweled fod Ile 
Mrs. Jones yn wag. Cofiaf yn hir a hyd 
byth ei charedigrwydd nodedig i weinid- 
ogion yr efengyl. Gyda golwg arnaf fy 
hun, telmlwn yn wastad megys gartref 
ar ol cyrhaedd yr aelwyd hôno yn y Bont- 
newydd a siriolid ac a wneid yn hyfryd 
gan ei gwén a*i gofal tyner a dirodres hì. 
Er fod pobl dda yn Uuosogy ychydig o 



wragedd tebyg iddi hi, yn mhob ystyr, ». 
geir mewn ardaloedd. Ond hi a aeth î 
dangnefedd; ac fel hyn y mae y nefoedd 
beunydd yn manteisio ac yn ymgyfoeth- 
ogi tr*5y ein colledion ni yr ochr hyn i'r 
dw*r. Hyderaf y cedwir chwi rhsLg suddo 
i alar anghymedrol, ac y bydd i'r oruch- 
wyliaeth y cyfeirir ati effeithio yn dda 
yn y cylch yna, er symbylu Uaweroedd 
i ddangos yr un diwydrwydd ag a ddang- 
osid gan y chwaer garuaidd hon, er m wyn 
Ilawn sicrwydd gobaitlihyd y diwedd." 

Yn wir, yr oedd y wraig. am yr hon yr 
ydym yn son, yn un o'r cymeriadau 
•hawddgaraf , dymunolaf , a mwyaf gwerth- i 
fawr yn mhlith gwragedd. Edmygid ei 
synwyr, ei natur dda, ei threfn ddestlus, 
ei chrefydd bur, a'i charedigrwydd di- 
ragrith,gan bawb a'i hadwaenent. Tybiem 
fod darlun teg o honi gan fam I/emuel. 
Tröed y darllenydd i'r ystafell hardd Ue 
y mae ei dariun prydferth iw weled— 
Diar. xxxi. 10—31. Mae yn werth ei I 
weled, a cheir hyny yn rhad a rhwydd. | 
Addurnid hi â ffrwythau yr Ysbryd. Bu 
ei ffrwyth yn santeiddrwydd, a*r diwedd 
yn fywyd tragwyddoL Nid oedd yma yn 
ddifai; ond y mae ielly heddyw. Nis 
gwyddom ei beiau, a phe gwyddem 
hwynt oU, nid ni a garem feddwl am ea 
cyhoeddi, gan ddarfod i'r Goruchaf ei | 
hun ddweyd, " Ni chofíaf ddini o honynt i 
mwyach." Erbyn hyn, y mae yn wynach j 
na'r eira,— cànwyd hi yn ngwaed yr Oen. I 
Unir ei hena'd a'i chorff yn yr adgyfod- 
iad, oblcgid gair yr adgyfodiad a'r bywyd 
ei hun yw, ** A myfi a'i hadgyfodaf yn y 
dydd diweddaf.'* Bydd yn dysgleirio fel 
y wawr, yn berffaith ar ddelw yr lesu, 
pan ddei efe i'w ogoneddu yn ei saint, ac 
i fod yn rhyfeddol yn y rhai oU sydd yn 
credu. O! mor hardd fydd ei gwedd! 
Ni bydd gwendid, afiechyd, nac angeu 
iddi mwy; ond nerth, iechyd, a hoen; 
bywyd a gogooiant iddi byth. 

Da iawn fyddai genym weled aelwyd- 
ydd, eglwysi, ac ardaloedd ein gwlad yn 
cael eu hanrhydeddu â merched, gwrag- 
edd, a mamau o nodwedd ddysglaer y 
chwaer rinweddoi a duwiol hon. Boed 
darllen ei hanes yn foddion i dueddu ein 
- chwiorydd yn mhob cẁr o'r Dy wysog-aeth 
i ragori mewn rhinwedd a duwioldeb; 
ac o hyn daw i ni ddaioni fel eglwysi, 
cenedl, a gwlad yn gyffredinol. 

Wrth osod ein hysgrifell heibio, dy- 
munem amddiffyn y Goruchaf dros ein 
hanwyl frawd, ei ferch, a'i phriod, a'r 
eiddynt oU hyd byth. Boed iddynt hwy, 
y darllenydd, a ninnau, y rhagorfraint 
werthfawr o fyw i Grîftt. Cawn farw 
yn elw, adgyfodiad gwell, ymddangos 
gydag ef mewn gogoniant, a theyrnasu 
gydag ef byth yn y nefoedd. 

Nefyn. W. WiLLiAMS. 



Digitized by 



Google 



ISarliTrontartf)* 



ENGLYNION 

Á gyfansoddwyd wrth weled rhal Rhyddfryd- 
wyr trwyadl, o ran ea syniadaa gwladyddol. 
dan arweiniad ea hawchaflaid yn cefnn ar 
achoB rhyddid. yn etholiad diweddar Bwydd 
Feirionydd. Argraffwyd yr englynion hyn 
mewn newyddiadnr y pryd hwnw; ond trwy 
ddiofalwch. neu rywbeth, daethant drwy y 
wasg yn dra gwallns. Dymona yr awdwr 
iddynt gnel ymddangos yn y DYseBDTDD, 
mewii gwedd gywirach. 

Okid Toriaid annatnriol— yw*r rhai'n, 
A rhestr dra rhagrithiol ? 
Ant trwy fHig. a gwneud tro ffol, 
I gas a dirmyg oesol. 

O fradwriaeth! trwy frodorion— gwarthus 
Gwerthwjd egwyddorion, 
Nid am aur, a dä Meirion, 
Na'r clod ddyry tafod hon,— 

Ond am boer a glafoerion — ei chaled 
Oruchwylwyr bryntion, 
A gweniaith, berökith i'r bôn, 
Gaa fynyddig foneddion. 

Mae. er hyn, jn Meirionydd— gawri res, 
Gwŷr o rym mewn atormydd, 
Gwŷr gonest, ac ar srynnydd 
Bu bri, a*u rhifedi, fydd. 

A diwedd Geidwadaeth daeog— oedd hallt 
Ddydd hoUti ei phenglog; 
Hon a ddaeth dan ddannedd ôg, 
A phastynati'n Ffestiniog. 

Ei herlid a wnai gwýr HarIeoh,~Gorris 
A'i curai'n yr ymdrech; 
O'i gwarthrudd, dan ei gorthrech, 
Hi roes gras ac oer ysgrech. 

Hi a gollodd Ddolgellau.— y Bala 
Aeth a*r bêl i^w bryniau, 
A thyr hi'r Ilyfletheiriau 
Mae Syr Watkyn Wynn yn wau. 

Os curwyd ni ar groes Corwen,— glynwn 
Gyda glànau'r Alwen: 
Ymgais wnawn am ddydd amgen, 
Amser bydd gormes ar ben. 

Tywyn las y sy tan len— y Dinas 
Sy'n dwyn nôd ei pherchen, 
A Cherist, gyda Choi:wen, 
Heddyw sydd yn haeddu sèn. 

Torîaeth gaiff wel'd hir aua*,— a gwir 
Nas gall mwyach wledda 
Toryn, mewn newyn, mwy na 
Uenwi bol Ilyn y Bala. 

Mawr yw hanes Meirionydd,— brodýr fu 
Mewn brwydr fawr ft'u gilydd; 
Y cyfnod yn syndod sydd,— 
Yn ogoniant i'n gwaenydd. 

Ein HoUand â yn hwylus -i*r Senedd, 
Wodi'r swn cynhyrfus; 

Mynu wnawn rawn heb yr ûs, 

A myned gaiff y mfln-Ûs. 
J<matvr, 1870. Mbibioitwb. 

ENGLYNION 

Pw rhoddi ar gìawr Beibl a gÿflwynwyd t Misê 8, 
Jffoweü, DowlaÌ8t ar wyl ei ptiriodas d ifr. John 
Thomas Lloyd (Gwrgant Llwyd), Fitteton,Fenn' 
8yìvania. 

Miss Howell fwyn a swynwyd,-ei henaid 
Hynaws a enniUwyd; 



A diogel y*i dygwyd 

Droe y llfl:, yn Peistrei Llwyd. 



Rhodd hardd. ao arwydd o'i hurddas— oedd hwiu 
Ar ddydd ei phriodas; 
Benyw oedd yn byw'n addas; 
Hwn a rydd i'w chalon ras. < 

Geiriau'r Arglwydd mewn Uwyddiant— mewn 
ingoedd, 
Mewn angen a methiant; 
Is y nef ei thywys wnant, 
Ac i ganol gogonìant. ' 
EbriU 13, 1871. Ap Vxctaf. 



TIC DOLOÜIlEÜX. 

" It is perhaps one of the most painful affections 
to wbich the human body is liable."— 7%om- 
8on*8 Cyclopasdia. 

PiGiADiü. gwŷniau gwanol— a*m poenant 
Drwy'm pen yn wastadol; 
Ai naws rhy w wenwyn ysol ? 
Ai llem saeth sy'n tyllu'm siol ? 

Ai deg seirph Ilidiog sydd— heb attal 

Yn bwyta fy 'menyad ? 
Yn wawd i gnawd-gnöedydd— rhoed flnnau 
Trwy wastad boenau mewn tnstyd beunydd. 

TJffem rhwng dwygern bob dydd— i mi roed, 

Mawr iawn yw fy nflrherydd; 
Pa enw geir i'm poenydd ?— rho'woh feddygon 
I mi fanylion am fy nialydd. 

CoUodd y ddannodd ei henw— y Tio 
Yw teym pob loes chwerw; 
Prawf iwin o'r prif waew 
A rydd y Tio Dolouretuo, 

Y Tiol a oes dim yn tycio— i'w drln, 
Oy n i'm droi yn wallgo' ? 
0! am wyrth, fawrwyrth a fo 
Yn ddadwreiddiad llwyr iddo. 

O fy mhcn aed fy mhoenau i goryn 
Un o gawri'r fflamau, 
Tw gloi'n sicr, rhag ail nesâu 
I drin hud ar eneidiau. 

An englyn (why not ?) in English-— to ourse 

The Tio in my anguish; 
O! fate, grantmy chief wish— then woe to îPic — 
Then hail frolicl thy new laugh relish. 

Embts. 



ENGLYNION COFFADWRIAETHOL 

Ám Feredydd Da/ydd, Penybont, LlanuwchUyn, yr 
hwn a gladdwyd Ebriìl 10, 1871, yn RhoeygwaU 



YicBODio bu Meredydd— yn nghrafanc 
Ing, a rhif o stormydd 
Ofnadw^ dd'ai'n nghyfnod ei ddvdd; 
Uwch ei ben bu en rhoch beunydd. 

Y tywod sy'n llettya-Merertydd, . 
Fy mrawd mewn aml wasgfai 
I'w brudd helynt y bardd eilia 
Efo hwyl, bob gauaf a ha*. 

Yn gwingo dan wg angen— hyd einiods 
Ymdynai'n annTben; 
Bi ddydd byr gyrhaeddodd i ben, 
Yna mudodd ar chwim aden. 

Br in* ei gloi draw'n y glyn— daw aUan 
Mewn dull hardd a sydyn, 
0*i dywydd oll, yn F'redydd wyn; 
Ni niweidir mo*no wed*yn. 

DooHÀV Fabdd. 



Digitized by 



Google 



ailìíBBÖ» 



DIRWEST FEL MODDION DEFNYDDIOLDEB. 

A harotowyd a/r gais Pwyllgor Cymanfa Ddirwestol ac Ättaliol Gwent 

a Morganwg, 



Y MAE bod yn ddefnyddiol— bod o werth 
a gwasanaeth i*n cydgreaduriaid yn ein 
dydd a'n cenedlaeth, o bwys annbraethol 
i ni er ein mwyn ein hunain, er mwyn 
eraill o*n hamgylcb, ae er anrhydedd i'r 
hwn yr ydym " yn byw, yn symud, ac yn 
bod " ynddo. Nid oes dim dan yr hoU 
nefoedd ofwy nac o gymaint o bwys i ni a 
bod yn ddefnyddiol. 

Y mae defnyddioldeb i ryw fesur o 
fewn cyrhaedd pawb o honom— pawb o 
bob rhy w, o bob oedran, o bob gradd a 
sefyllfa. Dymareolhebeithriad. Caiff*'y 
gwas anfuddiol " deimlo ryw ddiwrnod, 
y gallasai yntau fod yn f uddiol, i ryw 
fesur, mewn rhyw ystyr, yn rhy w gyfeir- 
iad, i rywrai o fewn ei gyrhaedd. 

Ós yw pethau difywyd, megys coed a 
cheryg, arian ac aur, haui a ser, mor 
fuddìol; 08 yw anifeiliaid direswm, megys 
y march a'r ŷch, &c., o gymaint gwasan- 
aeth; pa faint mwy raid fod cymhwysder 
creadur ag enaid ganddo i fod yn ddefn- 
yddiol? 

Y mae yn amlwg î bawb fod graddoU 
iaeth yn perthyn i ddefnyddioldeb. Y 
roae gallu naturiol rhaì personau yn 
llawer mwy nag eiddo eraiU. Y mae 
amgylchiadau rhai yn Uawer mw> man- 
teisiol i ** wasanaethu eu cenedlaeth " nag 
eiddo eraiU. Megys y mae "rhagor rhwng 
seren a seren mewn gogoniant," felly y 
mae rhagor rhwng pereon a pherson 
mewn defnyddioldeb. Ond y mae y dyn 
ei hun, o leiaf, dylai fod, yn f wy defnydd- 
iol uo ran o'i oes na'r rhan arall. Os yw 
y meteloedd yn ddigyfnewid o ran eu 
natur, nid felly y mae gwerth personol. 
Dichon i'r nodweddiad presaidd ddod yn 
un arianaidd, a'r arianaidd yn un euraidd. 
Y mae " gwneud pob peth er gogoniant i 
Dduw, fel rhyw phHosopher's stone ys- 
brydol, yn troi yr oU a wneir, hyd yn nod 
bwyta ac yfed, yn aur i gyd— aur y nef- 
oedd — anr nas gall gwir wres y dydd 
mawr ei doddi ymaith! 

O'r holl fodau dirifedi a gynnyrchwyd 
gan y Crëwr anfeidrol, dyn sydd a mwyaf 
o gymhwysder ynddo i fod yn ddefnydd- 
iol. O bob dyn, y dyn duwiol, yr hwn 
sydd yn ** deml yr Ysbryd Glan;" o bob 
dyn duwiol, y neb syad yn chwanegu 
Dirwestiaeth at ei grefydd, ydyw y aod- 
weddiad cyflawnaf o bawb o'r eìfenau 
angenrheidiol i wasanaethn (i'r eithaf) ei 
genedlaeth, yn enwedig yn yr oes bres- 
enol, prif bechod yr hon ydyw anghy- 
medroldeb. G^llir bod yn ddefnyddiol 



iawn, y mae yn wir, heb Iwyrymwrthod â 
dìodydd meddwol; îe, heb fod yn dduwiol: 
ond pwy all fod yn un o bobl Dduw heb 
fod yn ddefnyddiol? A phwy o weision 
defnyddiol y nefoedd nad all eangu ei 
ddefnyddioldeb trwy arwyddo yr ardyst- 

iad — 

• 
" Mwy nad arfero tra f o byw 
Ddiodydd meddwol o im rhyw." 

Gobeithio na fetha neb a chanfod hyn yn 
eglur yn ngoleuni yr ystyriaethau can- 
lynol : — 

1. Y mae Dirwest yn hynod o ffafriol i 
nerth ac iechyd, a goreu €r de/nyddiol po 
iachaffyddo ei gyfansoddiad corfforol. Er 
y gellir bod yn ddefnyddiol lawn mewn 
gwendid a llesgedd, ond pwy na wel fod 
mwy o nerth a gwell îechyd yo fanteisîol 
i eangu cylch defnyddioldeb. 

Nid y w y dyn defnyddiol yn ymfodd- 
loni ar wneuthur daioni pan g^ffo gyfleus- 
dra, nac yn aros yn yr unman, fel y 
meddyg, nes anfonir am dano; ond fel 
rhagflaenor mawr, y mae yn myned Gddi- 
amgylch i wneuthur daioni, ac y mae hyn 
yn galw am nerth ac iechyd, yn enwedig 
pan fyddo y tywydd yn anffafriol, a'r 
boblogaeth yn wasgaredig. Y mae cyf- 
ansoddiad da yn angenrheidiol i'r fath 
wasanaeth; a pho fwyaf o nerth ac 
iechyd, mwyaf oil o'r fath lafur ellir gyf- 
lawni. Nid oes genyf yr ammheuaeth 
lleiaf y gallai roiloedd ddal i fyny yn 
'hẃy, a gweithio yn galetach dros eu 
Meistr mawr, pe baent yn llwyrymwrthod 
â'r diodydd meddwol. 

Dylai y dystiolaeth ganlynöl, gan 
ddwy fìl brif feddygon y deyrnas, fod 
yn ddigon pwysig i droi y glorian ar y 
mater hwn, sef, " Y gall personau o bob 
dosbarth fahwysiadu ìlwyrymattaliaeth oddi- 
wrth bob diodydd meddwol, heb, yn y radd 
leiaf ofni niweidio eu hiechyd drwy hyny,'* 

Y mae carcharorion y deyrnas yn yf wyr 
anghymedrol iawn yn gyffredin; ond ar 
eu mynediad i'r carchar, y maent oU yn 
gorfod troi yn ddirwestwyr ar unwaith, ac 
yn lle gwaelu y maent yn gwella. 

Y raae bod Dirwest yn ^o/tío/ i nerth 
ac iechyd wedi ei brofi mor aml ar hyd y 
deg mlynedd ar hugain diweddaf, fel y 
mae yn resyn os oes eisieu cyfeirio dra- 
chefn at y cyfryw brawfiadau, yn enwed- 
ig yn *• hen wlad ein tadau! '* Y mae y 
prawf wedi ei wneuthur er's cyhyd o 
amser, fel y gellid yn hawdd gasglu 
rhesau cyhyd a'n breichiau o enwau: 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 



213 



personau o'r mwjaf credadwy, a sîcrhant 
eu bod, nid jn unig cystal heb j dìodydd 
meddwol, ond yn weli o lawer iawn. Gan 
adael y prawfiadau cyffredin allan yn 
bresenol, dichon y goddeflr i mi grybwyll 
ty mhrofiad ty hun ar y mater dan sylw. 
Y mae dros ddeng mlynedd ar hugain 
er pan gefais y fraint o arwyddo yr ar- 
dyatiad dirweatol yn Nhowyn, Meirion- 
ydd, wedl gwrando y ddarlith (gyntaf i 
mi) ar y pwnc, gan y Parch. D. Charles, 
o*r Bala. Tueddwyd fi i weíthio dipyn 
yn galed yn ngwinllan fy Arglwydd er y 
pryd hyny hyd yn awr, ac y mae fy 
nerth a'm hiechyd wedi parhau, yn ddi- 
eithriad, hyd y dydd hwn. Cefais y 
f raint o bregethu yr efengyl dragwyddol 
yn mhell dros 1,000 o Sabbathau, A«6/eÿAu 
gymaint ag un. Yr wyf yn gobeithio cael 
1,000 o Sabbathau etto i'r un perwyl, os 
gwel y nefoedd yn dda. 

" Dioloh iddo, &o., 
Byth am gofio llwch y llawr." 

Os dy wed rhy wun, " Gallasech wneuth- 
tir hyna oll heb fod yn ddirwestwr." 
Gallaswn, y mae*n wir; ond gallaawn 
f ethu hefyd, fel y methodd Ilawer er y 
pryd hyny, o ddiffyg defnyddio y modd- 
ion priodolaf — y moddion tebycaf o fod 
dan fendith y nef i gyrhaedd yr amcan 
mewn golwg. 

Wedi i mi gael y làn ddirwestol, beth 
am y rhai a welais yn nofio yn mlaen yn 
y diodydd meddwol? Byddai rhestr o 
enwau fy mrodyr a foddasant yn y rhy- 
f erthwy ar hyd y blynyddoedd, yn ddigon 
a pheri i uurhyw Jeremiah ddywedyd, 
•* O na b*ai fy mhen yn ddyfroeddl" 

2. Y mae estyniad ein dyddiau ar y 
ddaear yn fanteisiol tuag at eangu ein 
defnyddioldeb. Pa faint bynag o waith 
ellir gyflawni mewn amser byr, gellir 
cyflawni mwy ond cael ychwaneg o 
amser. Pa mor gadam bynag y dichon 
cylansoddiad gwrthddirwestwr fod yn 
awr, y mae yn holiad pwysig, A ddeil ei 
nerth cyhyd a phe buasai yn llwyrym- 
•wrthodwr? Beiddiaf haeru na wna. Y 
mae gwlybyroedd meddwol wedi eu profl 
fyrdd o weithiau yn wenwynllyd i'r corff 
dynol, a pha fodd y gali corff yn cael ci 
wenwyno ar hyd y blynyddoedd bob 
dydd, (ddwy waith neu dair, efallai) ddal i 
fyny cyhyd a phe cawsai ddiod gydweddol 
â*i natur. Beth pe b'ai gwenwyn am 
dymmor yn y gwlaw sydd yn disgyn ar y 
llysiau tyner, a*r cnydau gwerthfawr, a'r 
coedydd ffrwythlawn, ac ar anifeiüaid y 
maes? Byddai newyn yn fuan yn y 
wlad. Byddai coedwigoedd Libanus fel 
meirwon ar y llawrl y meirch dewrion, 
a'r elephantiaid cedym, yn y darfodedig- 
aethl 

Pe cymerai rhywun y drafferth o 



chwilio i hanes y Temperance Section of 
the United Kingdom Temperance and 
General Provident Institution for the Mu' 
tual Assurance ofLiyea^ byddaiyn rhwym, 
yn ol yr ystadegau f^er ei fron, o gredu y 
dystiolaeth ganlynol:— P« byddai i gant o 
gymedrolwyrf a chant o ddirwestwyr, yswirio 
eu bywydau ar yr un pryd^ ac oU ó*r un 
oedran, byddai oddeutu dau ddwain o*r dir- 
westwyr yn fyw wedi Vr hoU gymedrolwyr 
fyned t ffordd yr hoU ddaear. Dymá ffaith 
yn ddigon ncrthol, debygid, i beri daear- 
gryn yn y galon na chrynodd erioed o'r 
blaen! 

Beth bynag, gallwn haeni, os oes modd 
eêtyn ein dyddiau, y rhaid fod modd i*w 
byrhau. Ac os nad ydynt yn ddigon byr 
gan rywun, un o'r ffyrdd effeithiolaf i'w 
byrhau ydy w y f ed yn anghymedrol ; ond 
gellir byrhau cryn lawer arni trwy yfed 
yn gymedrol o'r "gwin cymysgedig** (Jhe 
wretched poisonous mixture!) 

Os myn **yr annuwiol farw cyp ei 
amser," onid yw yn resyn,— yn bechod yn 
erbyn y nefoedd a'r ddaear, i'r dyn sydd 
} n fendith i bawb o*i amgylch, farw awr 
cyn i gloch f awr y byd arall gael ci chaeu 
i'w alw ymaith! Dyrchafa Cymanfa 
Gwent a Morganwg ei llef heddyw, gan 
ddywedyd, ** Chware teg i bobl ddefnydd- 
iol yr oes i fyw cyhyd ag y byddo modd 
iddynt. Rhwyddhäer eu ffordd i deithio 
yn mlaen bob cam nes cyrhaedd y ter- 
fynau nas gellir myned drostynt." 

3. Y mae meddu gaUu ifeddwl a myfyrio 
yn fwy effeithiol, yn ffafriol iawn i r hwn 
sydd am wneuthur y goreu o'i oesferary 
ddaear. Y mae y dyn defnyddiol yn 
rhwym o ddarllen Uyfrau o bwys, yn 
enwedig Llyfr y Uyfrau. Rhaid iddo 
feddwl a myfyrio o ddifrif — barnu ystyr- 
iaethau — pwyso rhesymau — cymharu 
ffeìthiau; yna rhaid iddo barotoi ei hun 
i ymresymu yn ddirgel neu gyhoeddus o 
blaid ei gredo cydwybodol, ac i sefyll ei 
dir yn wyneb ymosodiadau ei wrthwyn- 
ebwyr. Weithiau, y mae yn defnyddio y 
wasg i daenu cynnyrchion ei feddwl ar 
hyd a Ued y wlad. Os gofyn rhywun, 
'* Beth sydd a fyno diodydd meddwol â'r 
meddwl— â*r enaid? Peth i'r corff yw 
diod, ** Digon gwir mai peth i'r corff 
ydyw y ddiod, ond y mae'r ymenydd yn 
rhan o'r corff, ỳdyw, y rhan bwysicaf ; 
a*r ymenydd ydyw y peiriant trwy yr 
hwn y mae yr enaid mewnol yn gweith- 
redu tuag at y byd allanol. 

Tra y mae y diodydd eraiU yn myned 
i lawr, rhuthra yr alûohol fel ellyll i fyny 
i'r pen, ac anhwylusa yn y fan weithred- 
iadau naturìol y peiriaot meddylioi. Y 
mae y fath gyffroadau yn sicr o anmhani 
yr ymenydd yn gynt neu hwyrach, fel 
nas gellir meddwl cystal, na pharhau i 
feddwl yn effeithiol cyhyd, ag y gwnelai 



o 

Digitized by 



Google 



214 



ADDTSO. 



pe cedwid j fath offerynoliaeth ddinystr- 
iol oddiwrtho. Fel y foneddiges gelf- 
yddgar gydà'i phiano, wedi i'r bachgen 
dìreiduB ei niweidio; **Nid ydych yn 
chwareu r.y«tal ag arfer, fy anwylyd,** 
meddai ei mam. '* Sut y gallaf chwareu 
cystal, fy mam anwyl, whin my piano heu 
been put out oftune hy that naughty hoy f " 
Dyma gŵyn yr enaid oddifewn wedi i'r 
aìcohol (yrellyll difaol) anmharu jr offer- 
yn a roddodd ei Grewr iddo er ei f wyniant 
a'i ddefnyddioldeb yn ei sefyllfa bresenol. 
Dim ond i'r dylanwad yma fyned yn 
mlaen iV eìthaâon, dyna wallgofrwydd I 
Ond o*r holl drueiniaid gwallgofus yn y 
deyrnos, ni byddai ond dau o bob tri i*w 
cael, pe bwrid allan y cythraul hwn, sef 
alcoholy o*n plith. 

4. Gellir gwneuthur daioni lawer er bod 
mewn tlodi, ond aeUir gwneuthur mwy mewn 
gwetl amgylchiadau. Y mae ar y dyn sydd 
am wasanaethu ei genedlaeth hyd eithaf 
ei allu eisieu llyfrau gwerthfawr,— nid 
rhy w " gibau gweigion ffol " o bethau. Y 
mae arno eisieu cyhoeddìadau goreu y 
dydd i*w wasanaeth ei hun, heblaw mil- 
oedd o draethodau bychain a mawrion 
i'w taenu fel dail pren y by wyd ar hyd y 
byd, i iachftu y cenedloedd. 

Y mae arno eisieu modd i fyned i lawer 
cyfarfod, pell ac agos, nid yn anaml ar ei 
drauí ei hun; ac y mae arno eisieu cyf- 
ranu yn barhaus at hyrwyddo holl symud- 
îadau da ei oes; ac os yn ol y cyflawnder 
yn y ffynnonau y llifeiria y ffrydiau, 
felly y dymuna y defnyddiol gyfranu hyd 
eithaf ei allu. 

Yn awr, pa faînt bynag yw swm blyn- 
yddol cyfraniadau y dyn defnyddiol sydd 
yn yfed a smocio, byddai y swm yn fwy 
— yn Uawer mwy, efallai, pe chwanegai 
yr oll a wastreffir ganddo yn y dull a 
nodwyd. Byddai cyfranu dau swllt yn 
Ile un yn rhywbeth; ond punnoedd yn Ile 
sylltau fyddai y canlyniad o ddiwygiad 
o*r fath mewn Ilawer enghraifft. Y mae 
digon o brawfiadau o hyn. Pan y mae 
prinder o ddwfr mewn un man, y mae 
digon mewn manau eraill, ond cael 
channeh i'w gyflëu. Y mae digon o arian 
iV cael at bob pwrpas daionus, ond peri 
iddynt redeg yn yr iawn gyfeiriad. 

I derfynu y mater hwn, goddefer i mi 
gyflwyno i*ch sylw y ffaith ganlynol. yr 
h-ìu, gobeithiaf, a bair i chwi ddyddordeb 

nid bychan. Yn E , swydd A , 

yr oedd arwyddo yr ardystiad wedi myned 
yn rhywbeth rhy debyg i chwareu plant. 
I osod pwysigrwydd ar y gwaith, gofyn- 
wyd gan yr holl ardystwyr roddi swm 
bychan o arian gyda'u henwau yn Ilaw 
yr ysgrifenydd, heb ddysgwyl cael yr oU 
o hono hyth yn oly os byddai iddynt dorî 
eu hardystiad o fewn yr amscr penodedig. 
Cytunwyd ar reoU^u at hyn. Fe atebodd 



y cynllun y dyben yn ardderchog, aphen* 
derfynodd nif er o*r gweithwyr roddi yn 
fy Ilaw i yn wythnosol yr hyn a arferent 
wario am ddiodydd meddwol. Yn mhen 
ychydig fisoedd, nid oedd y swm yn tj 
llaw fawr llai na £300. 

Pa mor ddedwydd bynag ydynt am- 
gylchiadau cymedrolwyr crefyddol, a pha 
mor fawrion bynag yw y symiau a gyf- 
ranant i fendithio y byd, gallant yn 
hawdd wneuthur cylch eu defnyddioldeb 
yn Ilawer eangach, yn enwedig tra y mae 
llyfrau da mor rhad, a Llyfr Duw am 
ychydig geiniogau, trwy ymuno à*r 
symudiad dirwestol. 

5. Nid oes dim ynfwy manteisiol i/idefh' 
yddioldeb eang nag egiampl lawn o gysondeò. 
Y mae drwgdybiaeth a rhagfarn yn 
deimladan mor ddinystriol i ddylanwad 
da, fel y dylai y neb sydd am fod yn 
ddefoyddiol wneutbur pob aberth rhes- 
ymol i*w gochelyd, fel y gochelir y 
"Ilwynogod bychain a ddifwynant y 
gwinllanoedd.** 

Yn wyneb yr holl oleuni sydd yn eîn 
hoes ni wedi disgyn oddiúchod ar natur 
y gwlybyroedd sy f rdanol, a'r canlyniadau 
echryslon o'u hyfed, fel y gwneir yn ein 
gwlad ni, y mae yn ànmhosibl i gymedr- 
olwyr osgoi teimladau anffafrìol iV 
dylanwad. 

** Dyn da iawn ydyw hwn a hwn, ond 

rhaid ei fod yn rbyfedd o hoff o*r ddíod 

feddwol, onide, yn enw pob peth, paham 

na adawai efe Jbi yn llonydd? *' Mor aml 

y clywir sylwadau cyffelyb! Pan fyddo 

y cymedrolwyr goreu yn cymhell hunan- 

ymwadiad, ac yn gweinyddu dysgyblaeth 

eglwysig ar feddwon, mawr yr ymgaledu 

sydd yn eu herbyn, o herwydd yr anghy- 

sondeb a ymddengys yn eu hymddygiad- 

au. Os yn bosibl, yn enwedig os yn 

hawdd, oni ddylid ymwrthod yn hollol â'r 

diodydd meddwol, yn hytrach na llafurio 

dan y f ath anf anteision ? Nid oes yr un 

ffordd effeithiolach i wneuthur daioni na 

thrwy roddi esiampl o fiaen eraill a fyddo 

yn deilwng o efelychiad, — esiampl y 

byddo yn ddiogel i*w dilyn. Y mae 

esiampl o gymedroldeb yn nefnyddiad 

pethau da, yn rhagorol iawn; ond y mae 

esiampl o gymedroldeb mewn yfed diod- 

ydd ag sydd mor ofnadwy o ddrwg, yn 

beryglus i*r eithal Golyger fod cwmni 

o deithwyr yn d*od ar eu taith at afon y 

rhaid ei chroesi. Dywed un o honynt 

wrth y Ileill, " Y mae pont dros Tr afon 

hon yn uwch i fyny yna. Gwell i chwî 

fyned o gylch at hòno er mwyn croesi; 

gallaf fi fyned drosodd yn y fan hon ar 

hyd y ceryg yma." Y mae un arall yn 

ateb, " GweU i chwi dd*od gy da ni at y 

bont: gall hyd yn nod eich troed chwi 

lithro wrth fyned ar hyd y ceryg yma; 

ac 08 croeswch chwi yn ddiangol, gallrhai 



Digitized by 



Google 



ÁDDTSG. 



215 



o bonom nî anturîo diljn eich esiampl, a 
cyrthio i*r dwfr, ac efallai gyrhaedd y 
llyn trò acw cyn cyrhaedd y làn." " Yn 
"wir, dyna ben," meddai y llall, " byddaf 
fi yn ddiogel trwy dd*od gyda chwi, er 
na fyddwch chwi oil, efallai, yn ddiogel 
-wrth dd'od gyda mi y ffordd yma." 
Khaid i'r esiampl a'r cynghorion fyned 
gyda*u gilydd fel shots a phowdr. Beth 
dal y naiU heb y llall? Dyma barodd i 
luoedd arwyddo yr ardystiad, er mwyn 
bod yn f wy def nyddiol i erailí yn y cyf- 
eìriad hwn. ITn mhlith eraìll, Mr. 
Samuei Morley a ddywedodd wrth un o'i 
weithwyr, i*r hwn yr oedd y ddiod yn 
demtasiwn angerddol, •* Peidiwch ag yfed 
cymaint" ** Yr wyf wedi methu yn lan 
ag yfed ychydig^ ac yna peidio." *' Peid- 
iwch yfed dim^ ynte." "A ydych chwi 
yn peidio, Syr? ** Fe deimlodd ei hun yn 
y stochs yn y fan; ond beiddiodd addaw 
peìdio o hyny allan ; a pheidio wnaeth, a 
mawr fel yr eangodd ei ddefnyddiohieb 
o hyny hyd yn awr. Hir oes iddo; a 
dyweded yr hoil bobl, Amen. 

Enghraifft arall ydyw Mrs. Wightman, 
gwraig i offeiriad yn Amwythig. Yr 
oedd yr Eglwys am dymmor arbenîg yn 
wag iawn o gynnuUeidfa. Hi a amcan- 
odd ei Ilenwi trwy fyned o dŷ i dŷ. Cyn- 
llun ardderchog iawn, onide? Cyn bo 
hir f e lanwyd yr Eglwys ; ond aeth y tide 
i lawr drachefn. Deallodd fod y ddiod 
feddwol wedi trechu y bobl ddiwygiedig. 
Deallodd hefyd nad oedd dim a woai y 
tro i*r bobl ond llwyrymattaliaeth. Nis 
gallai ofyn ganddynt hwy i Iwyrymwrth- 
od heb yn gyntaý wneuthur hyny ei hun. 
Arwyddodd yr ardystiad, er ei bod wedi 
arfer casâu y gyfundraeth â'i holl galon; 
a thybiai ar y pryd ei bod drwy hyny 
yn peryglu ei bywyd o herwydd tnawredd 
ei Uésgedd corfforol. Gwnaeth hyn yn 
hysbys i'r bobl. Dilynasant ei hesiampl, 
a*r canlyniad fu i*r diwygîad ail ddechreu 
a pharhau, yn Ile bod *'fel gwlith 
boreuol." Ac yn lle ei ** mynych wen- 
did " blaenorol, cafodd hithau nerth ac 
iechyd anarferol, fel y gallai lafurio yn 
mhlith y bobl o'r bore hyd yr hwyr ar 
hyd y blynyddoedd. Pwy bynag sydd 
am eangu ei ddefoyddioldeb, darllened 
Haste to the Rescue, gan y foneddiges hon. 

6. Er mwyn bod yn ddefnyddiol, goreu po 
Jwyaft^ffeithiot ac anffaeledig fyddo y modd- 
ion a ddefnyddiom. Dylera nid yn unig 
arfer rhyw foddion i gyrhaedd ein ham- 
can, ond y moddion goreu^ tebycafi ateb y 
dyben mewn golwg. 

Tra bo yfed cymedrol, fe fydd meddwi; 
a thra byddo meddwdod, pa drueni na 
cheir yn nglŷn âg ef? Gellir gwneud 
Uawer o ddaioni trwy daro yn union- 
gyrchol yn erbyn meddwdod, tlodi, tros- 
eddau, &c ; ond trwy daro yn erbyn yr 



yfed sydd yn y wlad, beth fyddai y can- 
lyniad? Dilëid naw rhan o ddeg o*r 
tlodi, hanner yr afíechyd, un ran o dair 
o'r gwallgofrwydd, an ran o dair o'r 
hunan-Iaddiadau, un ran o dair o'r llong- 
ddrylliadau, a thair rhan o bedair o'r 
troseddau. Bhyw arloesiad gogonedduf 
fyddai cael yr holl ddrain, a'r mieri, a*r 
prenau diffrwyth yma oddiar ffordd cer- 
hyd iachawdwriaeth i fyned yn mlaen 
trwy y byd. Yn Ile rhuthro ar gangher- 
au, a thori cangen ar ol cangen, gosoder 
y f wyell ar ei wreiddyn, ac i lawr a'r 
cwbl ar unwaith. 

Ac o berthynas i ddyn chwannog i'r 
ddiod feddwol, gwneler a fyner tuag at el 
ddiwygio, — rhodder Ilyfrau, gplud, man- 
teision masnachol, cymdeithasol, a chref- 
yddoI,~ofer yw y cwbl yn gyffredin. Y 
mae y ddiod fel y dylif, yn ysgubo y 
cwbl o'i blaen. Ond perswadier ef i drcl 
y ddiod ymaith, dyna ry wbeth sylweddol 
tuag at ei ddiwygio, i ryw raddau, beth 
bynag. Y mae ei gael at y dwfr yn 
rhy wbeth yn ei gysylltiad â'r byd hwn ; 
ond ei gael at y gwaed y w y peth mawr 
am amser a thragwyddoldeb. Y mae 
cwch bychan yn ddefnyddiol, ond rhaid 
cael y llong fawr i groesi y môr. Y mae 
llawer wedi dechreu gyda chwch bychan 
sobrwydd, ond erbyn heddyw, y maent 
yn perchen llong iachawdwriaeth, yn yr 
hon y bwriadant gyihaedd y wlad well, 
yr ochr draw i fôr marwolaeth. Ond nid 
oes eisieu ymadael â dirwest wedi cael 
crefydd, mwy nag yr ymadawai dyn à'i 
gwch bach wedi c»el Uong! Gyda'u gilydd 
y dylent fod. 

Wedi bod yn ddefnyddiol i raî person- 
au, y mae y rhai hyny yn ddefnyddiol 
drachefn i bersonau eraiU a sefydliadau 
da ein gwlad — y Gyradeithas Feiblaidd, y 
Gymdeithas Genadol, a'r Ysgolion Sab- 
bathol, &c., fel ag y bydd cadwyn defn- 
yddioldeb yn dolenu yn mlaen, fel na 
wyr neb ond yr HoUwybodol yn mha le 
y bydd y pen draw iddil 

7. Po fwyaf ein duwioìdeb, mwyaf ein 
defnyddioldeb. Y mae Uawer yn dduwiol, 
er eu bod yn yfed o'r ddiod feddwol, ond 
a fyddent yr Uawer mwy duwiol pe peid- 
ient. Sut felly ? 01 y nychdod a deimla 
Uawer un o herwydd euogrwydd cyd- 
wybod, pan yn teimlo dan ryw radd o 
ddylanwad y ddiod feddwol, yn enwedig 
pan fyddo galwad arno i ddarlien y Beìbl, 
gweddîo, neu bregethu ar y pryd. **Diod 
y meddwon, a phuteiniaid, a Uadron, 
ydyw hi," meddai cydwybod. ** Diod a 
miloedd yn ei chondi mnio ar y ddaear, a 
myrddiynau yn ei melldithio yn y pydew 
diwaelod, a thithau yn ei hyfèd, ac 1 
raddau, beth bynag, dan ei dylanwad y 
fynyd hon, ac yn bwyta dy gryfder yn 
ngwaganaeth dy Dduw." 



Digitized by 



Google 



216 



ADDTSO. 



Ood wedi gadael y ddiod, dToa y gr^" 
ydd fel planhigyn y nefoedd, jn cael 
chwareu teg i dyfu a fErwytho, ac i waa- 
garu ei pheraroglau. Fel ag y mae yn 
anmhotibl i'r un Ilestr fod yn llawn o 
ddwfr a thân, felly y mae yn anmhosibl 
bod yn llawn o ddìod feddwol ac o*r 
Ysbryd Glan. Am hyny, " Na feddwer 
chwi g^n win, eithr llanwer chwi à*r 
Ysbryd." Po leiaf o'r naill, mwyaf o*r 
Uall. 

8. Po fyoyaf bendithiol fyddo ein hywyd, 
bendiaedicafoUJydd ein coffadtoriaeth wedi 
i ni fyntd iffordd yr hoÜ ddaear, Gan fod 
dydd bywyd mor fyr, onid y w o bwys i 
ni amcanu at ddef nyddioldeb, hyd yn nod 
ar oi iddo ddarfod? Yr oedd gofal Fedr 
am yr eneidiau oedd o'i amgylch, yn cyr- 
haedd tuhwnt i'w fywyd ar y ddaear: 
•* Ac mi a wnaf fy ngoreu hefyd ar allu o 
honoch bob amser, ar olfy ymadawiad t, 
wneuthur coffa am y pethau hyn." Y 
mae yn bosibl i ddefnyddioldeb pob un ei 
oroesl ** Ac ef e, wedi marw, yn llefaru 
etto" Ee\ y teithiwr dyddan a chyfeill- 
gar yn y train. Y mae y teithwyr yn 
Biarad am dano, ac yn adgoflo ei ymad- 
roddion, ar ol iddo ef gyrhaedd ei station, 
a disgyn. Nid oes ar y gwir Gristion 
eisieu i neb siarad am dano er ei f wyn ei 
huD ; ond y mae yn gobeithio weithiau y 
cofia ei oloeswyr rai o'i gynghorion, neu 
rywbeth yn ei fuchedd, trwy ras, ar y 
ddaear, i fod o fendith idd>nt, wedi iddo 
ef ddisgyn yn station ei farwolaeth. 

Ond, pa un bynag ai o'i fodd, ai o'i an- 
fodd, bydd llawer o son am ambell ddir- 
westwr crefyddol ar ol iddo f^ned i 
orphwys oddiwrth ei lafur. Adgoffeir ei 
eiriau. Darllenìr ei areithiau mewn ad- 
roddiadau. Cofir ei hunanymwadiad. 
Efelychir eî esiamplau. M wy nbeir ffrwy th- 
au toreìthiog ei baelfrydedd a'i " lafurus 
gariad." Farha swn ei wcddiau fel 
clychau âur yn nghlustiau Ilaweroedd. 
Ymddengys ei ddagrau fel drychiolaethau 
rhybuddiol i lawer enaid| yn mhell ar ol i 
Dduw eu sychu oddiar ei wyneb. Buasai 
ei goffadwriaeth yn fendigedig heb ei 
ddirwestiaethf ond pa faint mwy wedi 
gwneuthur y fath chwanegiad at ei rin- 
weddau gwerthfawr a thoreithiog? 

Cyn teifynu, goddcfer i mi ddywedyd 
iy mod yn credu yn ddif rifol fod yr oll a 
ddy wedais uchod am ddirwest fel modd- 
ion i eangu def nyddioldeb y Cristion ar y 
ddaear, yn wirionedd anwadadwy. Os 
felly y mae, oni fyddai yn fendigedig o 
beth pe dywedai Uawer wedi gwyhoá 
hyn, îe, pe na ddywedai ond un yn unig, 
" Wel, yr wyf fi yn gweled yn amlwg f od 
dirwett yn fanteisiol i gadarnhau yr 
iechyd, i estyn yr oes, i alluogi y meddwl 
i weithredu yn f wy rheolaidd, i wellhan 
yr amgylchiadau, yn peri bod mwy o 



gysondeb yn yr esiampl, yo chwanegn 
Bicrwydd nad â fy Ilafur i ddiwygio endll 
ddim yn ofer, yn fanteisiol hefyd i gyn- 
nyddu mewn gras a gwybodaeth eiii 
Harglwydd lesu Grist, a thrwy hyny yn 
fanteisiol i eangu defnyddioldeb dyn yn 
ei fy wyd, ac hefyd ar ol ei farwolaeth. 
O herwydd yr argyboeddiad hwn, yr wyt 
yn teimlo fy mod yn rhwym o fod yn 
ddirwestwr o hyn allan, trwy barch ac 
anmharch, clod ac anghlod, hyd y diwedd." 

Y galwadau am y defnyddioldeb mwyaf, 
Onii oes Ileisiau uchel, iel taranau tryst- 
fawr, atom o bob cyfeiriad, yn galw 
amom i fod yn ddelnyddiol, ac nid yn 
nnig i ryw raddau cyffredin, fel hwn neu 
y liall; ond hyd eithaf ein gaüu. ** Yr 
hyn a allodd hon hi a*i gwnaeth." Y mae 
Uef o*r nef atom, Ilef o*r ddaear, a llef o 
ddyfnderoedd diwaelod coUedigaeth! OI 
y myrdd coUedigion a ddywedent, pe 
caentgyfleusdra, *' Defnyddier rhyw fodd- 
ion— pob moddion, rhag dyfod o'n brodyr 
hefyd i'r Ile poenus hwn." Ehaid fod y 
neb sydd a'i enaid yn cysgu yn awr, yn 
cysgu yn drwm ofnadwy, îe, rhaid ei fod 
dan effeithiau cryfaf cÚoroform y gyllell! 
Y mae dihuno i fod cyn hir, er gwaethaf 
pob peth. Mawr yw y fndnt o ddeffroi 
mewn pryd i allu troi ein golygiadau a*n 
teimladau newyddion, i*r dyben o ychwan- 
egu ein gwasanaethgarwch droB ein Duw, 
cyn i'r nos ddyfod. Deffroi î edrych ar 
bethau yn ol eu pwysigrwydd fel yn 
ngoleuni y byd tragwyddoll Y mae y 
pethau %y*nfawrion yn ngolwg eraiU, sef 
" pethau gweledig,** ynfychain yn ngolwg 
y defnyddiol; a*r pethau sy'n Jychainfä 
ser yn ngolwg eraUI, yn wrthddrychan 
mawrion fel heuliau yn ffurfafen y defn- 
yddiol. Y mae amser yn beth mawr, y 
gwaith iV gyflawni yn fawr, enaid yn 
beth mawr, y farn a fydd yn farn fawr, 
&c., yn ngolwg y dyn sydd am wneuthur 
y goreu o'i adeg f er ar y ddaear. Ond y 
mae lesu yn f wy na phuwb yn ei olwg» 
Haul yr henliau ydyw Eíe. Y mae ei 
gariad, ei waed, ei esiaropl, ei raa, ei wobr, 
&c, oU yn wrthddrychau mawrion yn 
ngolwg dewrion y nefoeddl 

Fwy nad amfeanai i'r eithaf at ddefn- 
yddioldeb— y gamp uchel — ^uchaf dan 
haul, ac oddiar yr haal! Dylaiyrhyf- 
■rydwch sydd i*w fwynhau mewn gwneuth- 
ur daioni; yr anrhydedd o ddilyn esiam^ 
lesu, a'r brodyr sydd wedi blaenu; yr 
ystyriaeth o'r holl weddîo sydd dros y 
ffyddloDÌaid, yr hoU fendithio sydd arnynt 
hefyd; yr holl wobrwyon— y coronau 
dysglaer, y gorseddfeinciau nchel oddi- 
amgylch i'r orsedd wen fawr yn nghan(^ 
y nef , y telynau aur — palmwydd bnddug* 
oliaeth; a'r pethau tohwnt i ddychymyg 
calon dyn, sydd yn eu haros;— dylai hyn 
oll, meddaf, wneuthor yr hunanymwad- 



Digitized by 



Google 



Y HAES GENABOL. 



217 



iad llwyraf yn beth rhwydd iV arferyd, 
a*r merthyrdod echryslonaf i natur yn 
beth f w ddyoddef dan ganu. Ond nld 
oes dim mor gynhyrjBol i*r enaîd cywir — 
i*r mîlwr da, ag ydyw y gymeradwyaeth 
a gaiif gan y Meìstr mawr, pao yn ei 
swydd fei Barnwr byw a meirw, yn 



nghanol myrdd myrddiynau y dydd 
diweddaf, o gymeradwyaeth tuhwnt i bob 
dirnadaeth, " Da, was da a ffyddlon, buost 
ffyddlon ar ychydig, mi a'th osodaf ar 
lawer; dos i mewn i lawenydd dy Ar- 
glwydd." 

Ahertawe, J. Thomas. 



ü JÄaeis atcnalioL 

UPOLU— Y CENADWR WRTH EI WAITH. 



Mab ynys Upolu yn gorwedd yn nghanol 
twr Samoaidd. Mae yn cynnwys pum* 
cant a thriugain o filldiroedd ysgwar, a 
phoblogaeth o tua phymtheg mii a chwe* 
chant. Mae porth Apia ar yr ochr 
ogleddol, ac yn mhellach i*r gorllewin 
mae gorsaf genadol Mahra, gyda ei hath- 
rofa fawr ac effeithiol, er dwyn yn mlaen 
-weinidogaeth frodorol, yr hon sydd wedi 
bod yn ffynnon fyw i'r Genadaeth yn y 
Môr Deheuol. Y cenadon yn Upolu ydynt 
7 Parchn. G. Drummond, H. Nisbet, S. J. 
Whitmee, a G. E. Turner, M.D. Mae y 
Parch. Dr. Turner (hen.) yn Lloegr. 
Wedi eu cau allan oddiwrth brysurdeb 
bywyd dinasaidd, mae ein brodyr yn 
dwyn yn nilaen gylch o ddyledswyddau 
dyddioí. Mae pregethu, addysgu mewn 
ac arolygu ysgolion, darlithio mewn sef- 
ydliadau duwinyddol, gweinyddu medd- 
yginiaeth, yn tynu yn drwm ar eu 
hamser, ac yn mynych drethu yn Ilymdost 
y <»)rff a*r meddwL Mae y Parch. S. J. 
Whitmee, yn y llythyr a ganlyn, yn 
rhoddi i gyfeillion pellen g aml lineíl fer 
o drefn gyffredin ei waith:— " Yr ydych 
yn gofyn am fanylion o berthynas i fy 
Dgwaith. Mae y fath gyich yn perthyn 
i*n dyledswyddau cyffredin, fel y mae yn 
anhawdd cael allan lawer ag sydd yn 
werth ysgrifenu yn ei gylch. Ychydig 
yn ramantus sydd yn perthyn i'r Genad- 
aeth Samoaidd yn y dyddiau presenol, 
ac ni byddai dyddlyfr o*r hyn a ddygid 
yn mlaen yn feunyddiol, yn f wy dyddorol 
na dyddlyfr o waith bugail yn gartrefol. 
Er esiampl, gallwn ddweyd wrthych pa 
fodd y mae y dyledswyddau cyhoeddus 
yn dechreu. Am chwe* d.wrnod bob 
bore, am hanner awr wedi wyth, drwv 
weinyddu meddyginiaeth, pan y byda 
genyf, ar gyfartaledd, ddeg ar hugain o 
gleifion i'w meddyginiaethu. Ar ol hyny, 
byddaf yn rhydd i dderbyn negesau oddi- 
wrth ddysgawdwyr brodorol, neu eraiU, 
ac i ateb gofyniadau ysgrythyrol, neu 
fath arall a all fod gan unrhyw un i'w 
gofyn. l^n unig wrth drefn y gallwn 
gael amser at y Iluaws dyledswyddau 
aydd yn dÌBgyn arnom. Nid oet gan y 



brodorion eu hunain ddìm amgyffrediad 
am werth amser, a threulient yr oll o 
amser eu cenadwr, pe canìatái ef iddynt. 
Ond trwy neiUduo adeg benodol at bob 
gwaith, yr ydym yn myned yn mlaen yn 
esmwyth. Mae y brodorion yn fuan yn 
dyfod i wybod y rheoL Tua deg, neu 
hanner awr wedi deg, yn ol rhif y cleifion 
neu yr ymwelwyr, byddaf yn talu ym- 
weliad â*r swyddfa argraffyddol, ac yn 
darllen prawfleni, os byddant yno. Mae 
yr holl amser a fydd genyf o hyny hyd 
un o*r gloch, yn cael ei gysegru at fyfyr- 
dod, ond ar ddydd lau, pan y mae yr 
amser o ddeg hyd un yn cael ei dreulio 
gyda y corff cynnuUedig o athrawon. 
Am ddau y prydnawn, yr wyf drachefn 
yn gweinyddu meddygiaeth, neu yn der- 
byn ymweliadau. Am hanner awr wedi 
tri, y mae naill ai dosbarth neu wasan- 
aeth am bedwar neu bum* dìwrnod o'r 
wythnos. Byddaf yn fynych yn march- 
ogaeth allan i bentref pell un diwrnod o'r 
wythnos. Am hanner awr wedi chwech 
prydnawn, mae genym addoliad yn iaith 
Samoa, i weision ac eraiU a fyddo yn 
ewyllysio dyfod, yr hwn sydd yn uno 
dosbarth Beiblaidd ac addoliad teuluaidd 
gyda eu gilydd. Mae y gweddill o'r 
prydnawn bob amser yn gysegredig i 
fyfyrdod. Hyn, gydag ychydig iawn o 
wahaniaethiad, ydyw y cylch am chwe' 
diwrnod bob wythnos, pan yr ydwyf 
gartref. Dydd Sul, yr wyf yn arfer 
pregethu gartref am hanner awr wedi 
wyth. Ymweled â'r ysgol hanner awr 
wedi deg, ond nid bob amser. Am ddau, 
yr wyf yn arfer cerdded neu farchogaeth 
i bentref arall i bregethu; ac am saith, y 
mae genyf yn wastad wasanaeth Saeson- 
aeg yn fy nhŷ, er budd dyeithriaid sydd 
yn byw yn agos. Byddaf weithiau yn 
darllen pregeth argraffedig, ac weîthiau 
yn rhoddi anerchiad fy hun. Mao y 
gwasanaeth, yr wyf yn meddwl, yn cael 
ei werthfawrogi gan rai na byddai gan- 
ddynt yr un gwasanaeth arall i fyned 
iddo, o herwydd fod y rhan fwyaf o*r 
trigianwyr dyeithrol yn gwybod rhy 
fychan o*r iaith Samoaidd i allu deall y 



Digitized by 



Google 



S18 



COFNODION ENWADOJi. 



fi^asanaeth, pe yr elent iddo. O'r dos- 
barthiadau, y mwyaf pwysig yw yr un a 
gynnelir dydd lau, gyda y bugeiliaid 
brodoroL Ar ol hwn, bydd gwaith 
cyffredinol y dosbarth yn dyfod dan 
sylw, ac achosion yn galw am ddysgybl- 
aeth," &c. 

Gwelir, oddiwrth y llytbyr blaenorol. 



fod y cenadon ffyddlon yn amcana at fod 
yn ddefnyddiol, ac i*r dyben yn ìawn 
drefuu eu hamser, gan ei lenwi à gwaith 
yn wythnosol a Sabbathol; a thr wy raa 
Duw, maent yn cael gwybod yn y Môr 
Tawelog, a Ueoedd eraill, "nad yw eu 
Uafur yn ofer yn yr Arglwydd." 
AnUwcL W. J. 



OtofnoTrton iBntDaìroL 



CTMAITFA MBIRIOir. 

CTNiTALrwrD y gymanfa uchod eleni yn 
LiandriUo, Mawrth a Mercher, Mai 30 a'r 
31. Am un o'r gloch y dydd cyntaf, ym- 
gyfarfu y gynnadiedd yn y capel. Yr 
oedd yn bresenol bron holl weinidogion y 
sir, yn nghyda lluaws o ddiaconiaid y 
gwahanol eglwysL Cawsom yr hyfryd- 
wch hefyd o groesawu amryw weìnidog- 
ion o siroedd eraìU, ac un o wlad beU y 
Gorllewin. 

Yn absenoldeb Mr. Jones, Dolgellau, (y 
cadeirydd am y flwyddyn) o herwydd 
aÜechyd, dewiswyd Mr. Thomas, Liyer- 
pool, yn Uywydd. Gwnaeth Mr. Thomas 
rai sylwadau caredig a chysurlawn ìawn 
ar hanes y weinidogaeth yn sir Feirion- 
ydd; ac yna ymdriniwyd â*r materion 
canlynol.— 

1. Pod y srymanfa y flwyddyn nesaf i fod jm 
Gorris, a'r Cwrdd Ohwarterol nesaf yn Corwen, 
yr adeg arferol. 

2. Rboddwyd derbyniad grwresog i Mr.Howell, 
Four Grosses, i'r cyfundeb. Gan fod yr holi 
frawdoliaeth yn gydnabyddus bersonol â Mr. 
Howell o*r blaen. yr oedd pawb yn barod i selio 
y dystiolaeth anrhydeddua a dderbymwyd iddo 
oddiwrth gyfundeb Morganwg. Wedi i Mr. 
Howell ei hunan ddatgan ei deimlad yn wyneb 
ei symudiad i'n plith,— 

3. Groesawyd yn Uawen iawn y brawd ffydd- 
lon a gwrol, Mr. Grifläths, lowa, (Llanegryn 
^ynt), ar ei ymweliad a hen wlad ei enedigaeth. 
Llawenychai pawb ei weled, ar ol cynnifor o 
flynyddau, yn edrych mor gryf a chadarn; ac 
amlygid dymuniad taer ar iddo aros tymmor 
maith yn ein plith. ac ymweled a'n hoU eglwysi. 
Gwnaeth Mr. Griffiths gyfeiriadau teimladwy at 
yr hen weinidogion oedd yn y sir cyn ei ymad- 
awiad ef i'r Amerig, a datganai ei lawenydd o 
weled eu lle yn cael ei lenwi gan ddosbarth mor^ 
ddiargyhoedd a gobeithiol o weinidogion ieuainc. 

4. Ymddyddanwyd yn frwd yn nghylch y 25 
adran o Fesur Addysg 1870, ac amlygwyd 
gwrthwynebiad cryf i'r gallu a roddir i Fyrddau 
Addysg i dalu am addysg i blant tlodion mewn 
ysgolion enwadol, a hyny o'r trethi lleol. Pen- 
derfynwyd anfon deiseb oddiwrth y gymanfa at 
y Cynghor Addysg ar y mater. Teimlai rhai y 
byddai yn well myned at egwyddor y pwnc, a 
deisebu am dynu yn ol bob rhoddion o'r trethi 
cyöVedinol, yn gystal a lleol, oddiwrth ysgolion 
enwadol- Teimlai eraiU mai doethach fyddai 
ymuno â'r Undeb CynnuUeidfaol. ac ymgeisio 
am yr hyn fÿddai yn debyg o gael ei ganiatâu. 



Plaid y oyfiwydd-deb, fel y mae gwaethafy 
modd, a gariodd y dydd, ac anfonwyd deiseb 
gyfatebol i'r penderfyniad. 

6 Dygwyd i sylw fater y Genadaeth, a chaf- 
wyd ymdriniaeth adeiladol am y dull goren o 
ddwyn yr achos i sylw yr eglwysi. Gan fod 
cynuifer o bynciau eraill i ddyfod gerbron, ac 
nad oedd dim brys neillduol am benderfynu 
hyn, cytunwyd i'w oedi hyd Gwrdd Chwarterol 
Corwen. 

6. Amlygwyd dymuniadan da, a theimladaa 
caredig, tuag at Mr. Wilhams, Trawsfynydd, 
ar ei ymadawiad o'n phth; ac awdurdodwyd yr 
ysgnfenyddion i roddi iddo lythyr o gymerad- 
wyaeth i gyfundeb Mynwy fel brawd anwyl, a 
gweinidog cymeradwy. 

7. Annogwyd yr holl frawdohaeth i ddefi^o 
yn egnîcl o blaid Dirwest. Gofidus iawn yw 
gweled fel y mae tafarudai yn amlhan, meddw- 
dod yn cynnyddu, yr eglwyei yn cael eu deg- 
ymu o'u haelodau, ac etto mor lleied oymdrech 
yn cael ei wnend o bl lid Dirwest,— prif feddyg- 
iniaeth y drwg ofnadwy hwn. Anhawdd yw 
gwybod ar unwaith beth i'w wnenthnr er gwrth- 
sefyll y drwg cyflredinol yma; ond y mae yn 
hawdd i bob crefyddwr yn bersonol wybod ei 
ddyledswydd ef, ac efallai ar ol ychwaneg o 
gydymgynghori, y deuir o hyd i ryw gynllun 
etto er codi sylw at üdirwest a sobrwydd. Nid 
oes dim ammbeuaeth nad yw ein nerth mewn 
gafael yn yr ieuenctyd, a fitirflo Gobeith-luoedd 
yn mhob ardal. 

8. Annogwyd yr eglwysi i dalu sylw neiUduol 
i ganu cynnuUeidfaol. Yr oedd rhai yn selog 
dros roddi yr emynau allan bob yn ddwy linell, 
yn ol yr hen ddull, ac eraiU yn cymeradwyo y 
duU newydd o roddi allan yremyn oU, a'i chann 
yn ddidor o'r dechreu i'r diwedd. Gymeradwy- 
wyd y duU hefyd o ganu Salmau Dafydd, fel y 
maent yn y Beibl. ac awgrymwyd mai dyna yr 

_ unig lyfr emynau ysbrydoledig a feddwn. Toimlai 
■ rhai fod canu â'r galon yn fwy pwysig na deaU y 
gelfyddyd, ac mai yn hyn y mae ein cynnull- 
eidfaoedd yn fwyaf difiygiol yn y dyddiau hyn. 

9. Yna daeth achos Cymdeithas Heddwch 
gerbron. Teimlai pawb fod cyflwr teyrnasoedd 
y byd yn dra gwahanol i egwyddorion tangnef- 
eddus teyrnas lesu Grist yn y pwno hwn. Nid 
oedd pawb yn gallu myned mor bell a rhai o 
aelodau y Gymdeithas, ond yr oedd pawb yr 
un farn íod ysbryd rhyfel yn ddrwg digymysg, 
ac fod hoU ly wodraethau y byd yn Uawcr rhy 
barod i fyned i ryfel â'u gilydd, ac mai dyled- 
swydd pob erefyddwr yw gwneud ei oreu i 
feithrin ysbryd heddychlon a chyfeillgar tuag 
at bawb. 

10. Buwyd yn ymgynghori yn nghyloh y 
dull mwyaf eôeithiol ì gael y casgliadau i law 
at y Genadaeth Gartrefol. Oynnygiwyd amryw 
gynlluniau. ond gan mai yr nn a brofwyd yn 
fwyaf effeithiol oedd i genad alw gyä&'r eglwysi, 
erfyniwyd ar Mr. Jones, Abermaw, i ymgymeiyd 
&*r gwaith, a dymonwyd ar y gweinidogion, y 



Digitized by 



Google 



OOFNODION BNWADOL. 



219 



diaooniaid, a'r eglwysi, /wyddhan y fibrdd iddo» 
a Obyfrana yn haelionns at yr aohos. 

11. Datganwyd ilawenydd y gymanfa yn 
wyneb fod ein cynnrychiolydd seneddol, Mr. 
Holland. wedi sefyll dros ein hegwyddorion, a 
phleidleisio droe ddadsefydln yr Eglwys Wladol 
yn Mhrydain. Penderfynwyd hefyd aufon llyth- 
yr o gydnabyddiaeth iddo am ei wasanaeth 
drosom, a'i fiyddlondeb i ni. 

12. Cafwyd anercbiad dyddorol iawn hefyd 
gan Mr. Griífiths, America, ar sefyllfa orefydd 
yn ngWlad y Gorllewin, a dull y gwahanol 
enwaaau o gario y gwaith yn mlaen. Llawen- 
yohai pawb fod golwgmorobeithiol ar y gwaith 
mawr yn y nlad fawr hòno, ac fod egwyddor- 
ion gogoneddus yr Annibynwyr yn cario y fath 
ddylan^ad ar ei holl Befydliadan. 

Yn y cjfarfodydd cyhoeddus, mwyn- 
hawyd hin ddymunol, eafwyd cynnuUeid- 
faoedd lluosog ac astud, a phregethu 
gwresog a dylnnwadol. Y brodyr a neill- 
duwyd i bregethu ar yr achlysur oedd 
Mr. Thomaa, Liverpool; Mr. Evan8, Caer- 
narfon; Mr. Perfcins, Pennal? Mr. Wii- 
liams, Trawsfynydd; Mr. Jones, Aber- 
maw; Mr. Grifflth», lowa; Mr. Boberts, 
Liverpool; a Mr. Howell, Four Crosses. 
Drwg iawn oedd gan bawb ddeall Dad 
oedd Dr. Rees, Liverpool, yn alluog i fod 
yn bresenol o herwy dd aflechyd. Gobeithio 
y cryfha yn fuan, fel ag i allu ymweled 
ft lleoedd eraiil fydd yr un mor hoff o'i 
weled. 

Anfonwyd cyfraniadau haelionus gan 
yr eglwysi at gynoal y gy manfa, a chaf- 
wyd casgliadau da yn yr oedfaon. Nid 
oes genym wrth derfynu ond gobeithio y 
bydd i*r gymanfa hon, a holl gymanfa- 
oedd Cymru, ateb eu dyben i ddychweiyd 
pechaduriaid, ac adeiladu y saint.— John 
Fbteb. Yêg, 



CTMANFA ABFON. 

Cynnaliwyd y gymanfa hon eleni yn 
Llanberis, Mehefin 7fed a'r 8fed. Yr 
oedd y lle yn gyfleus iawn, oblegid agor- 
iad y rheilfFordd cyn belled ag yno, ar 
gyfer cynnulliad mor faŵr. Cynnaliwyd 
y cyfarfod cyntaf am 10 bore dydd Mer- 
cher, Mr. Thomas, Bangor, yn Uywydd; 
pan y darllenwyd papyr gan Mr. Jen- 
kin8, Penmaenmawr, ar y pwnc o *'Gyf- 
iawnhad;" ac y bu cryn ymddyddan ar 
y sylwadau. Cytunwyd ar fod i Mr. 
Edmunds, Penmaenmawr, ysgrifenu nod- 
iadau pellach ar ganghenau pertbynol i'r 
testun erbyn y cyfarfod nesaf. Am 2 o'r 
gloch, cynnaliwyd y gynnadledd, yn yr 
hbn y Uywyddai Mr. Ambroee, Porth- 
madog. Yroedd hefyd y gweinidogion 
canlynol yn bresenol:— Parchn.D.Grifflth, 
Bethel; W. Parry, Colwyn; D. Oliver, 
Llanberis; D.Grifflth,Moriah; T.Roberts, 
Fentir; B.W. Grifflth.Bethel; W.Nichol- 
Bon, Treflys; E. W. Jones, Talsarn; Dr. 
Bees, Abertawe; £. Edmunds, Dwygyf- 
ylchi; W. Griffith, Amana; D. M. Jen- 



kins, Penmaenmawr; R Stephen, Tany- 
jnarian ; E. Evan8, Caernarfon ; O. Jones, 
Ebenezer; J.Roberts, Conwy; R. Thomas, 
Bangor; Dr. Rees, LiverpooI; J. Thomas, 
LiverpooI; G. Thomas, Llanrug; R. M. 
Jones, Dolyddelen; O. Jones, Benglog; 
T. Jones, Tabor; J. Williams, Bont- 
newydd; H. 01iver, Newport; J. Lewis, 
Henllan; J. James, Llanhaiarn; W. 
Grifflth, Trefriw; a T. Evan8, Penygroes. 
Ymddyddanwyd yn bwyllus, ystyriol, 
trwyadl, unol, a brawdol, ar y pynciau 
canlynoí: — 

1. Cydunwyd ar y penderfyniadau can- 
lynol, gyda golwg ar ystadegaeth yr 
enwad, sef, "Fod y gynnadledd hon yn 
Uawenhau wrth weled yn adroddiad 
Colegdy Coffadwriaethol Aberhonddu, 
fod yr Annibynwyr Cymreig, yn ystod 
y saith mlynedd, o lonawr 1862 hyd 
Awst 1869, wedi casglu at, a thalu, o ddy- 
ledion capeli, y swm diríawr o £134,605 
lls. 6c., heb gyfrif miloedd lawer o bun- 
nau a gasglwyd gan fwy na 250 o 
eglwysl, y rhai na anfonasant eu cyfrif 
i mewn." **Fod y gynnadledd oddiar 
wybodaeth helaethach a chyflawnach am 
weithrediadau yr enwad yn sir Gaernar- 
fon, yn alluog i sicrhau fod eglwysi y sir, 
yn ystod y deng mlynedd a derfynodd yn 
niwedd 1870, wedi casglu dros £18,000 
at dalu dyledion capeli, heb gyfrif yr 
hyn a dalwyd mewn llogau, yn nghyda 
chasgliadau rheolaidd yr eglwysi at gyn- 
naliad y weinidogaeth, ac acbosion cy- 
hoeddus yr enwad.*' "Fod boddlonrwydd 
mawr i'r gynnadledd ddeall fod y fath 
ymdrechiadau egnîol wedi eu gwneud i 
dalu dyledion capeli y Sir, fel y mae 
lluaws mawr o honynt yn gwbl allan o 
ddyled ; ac am y gweddiU sydd yn aros, 
na theimlir mewn un modd ei fod yn 
faich ar neb." 

2. Fod y gynnadledd hon yn argymhell 
ar fod i bob eglwys drwy y Sir ddarparu 
ystadegaeth gy wir o nifer aelodau, gwran- 
dawyr, Ysgol Sabbathol, &c., a sefyllfa yr 
achos yn y gwahanol fanau yn gyffredin- 
ol, gyda bwriad iV gyhoeddi mewn 
adroddiad erbyn y Cyfarfodydd Chwar- 
terol nesaf; Mr. Parry, Bethesda; a Mr. 
01iver, i wneud ymofyniad am y cyf- 
rifon. 

3. Fod y gynuadiedd hon yn cymerad- 
wyo y cais a wnaed ar ran cyfarfod Hyd- 
refol yr Undeb Cynnulleidfaol yn Aber- 
tawe, am gasgliad o bob eglwys tuag at 
ddwyn y draui. 

4. Fod y cyfarfod hwn yn cymeradwyo 
yr amcan o godi capel yn nghymydog- 
aeth Bettws, Abergele; ac yn addaw 
cymeryd achos y weinìdogaeth yno daa 
Sylw, yr un modd a'r Ueoedd gweinion 
erailL 

5. Fod Mr. Edmundfl, Penmaenmawr 



Digitized by 



Google 



220 



COFNODION SNWADOL. 



i gymer/d gofal cwblhad j casgliadau 
yn y dosbarth at gapel liaDÍairfechan, 
o'r manau sydd etto heb gjflawni eu 
haddewidion. 

6. Fod cais yn cael ei wnead at y Pr«rch. 
Newman Hall, am iddo gyflawni ei 
addewid o bregethu a chasglu ar ran yr 
achosioD gweinion yn y dosbarth. 

7. Fod Mr. Grífflth, Moriah, i drefnu 
y mesurau angenrheidiol er dewis Trys- 
orydd i'r Oymdeithaa Genadol, a'r trefn- 
iadau gofynol eraill. 

8. Fod y gynnadledd hon yn mawr 
gymeradwyo y dymuniad sydd wedi 
cael ei amlygu yn ddiweddar am fwy 

undeb ymarferol rhwng y gwahanol 
tnwadau yu ein gwlad. 

9. Eod y gynnadledd hon yn Uawen- 
hau wrth ddeall fod Dr. Rees, o LÌTer- 
pool, wedi ysgrifeou ail gyfres o lythyr- 
au, cyfeiriedig at y Prif-weinidog, Mr. 
Gladstone, ar sefyllfa crefydd yn Nghy- 
mru, ac yn ei annog iV cyhoeddi, gan 
addaw ei gefnogi yn yr anturiaeth. 

10. **Gan fod y Parch. E. W. Jones, 
Talysarn, yn bwriadu ymweled â*r Amer- 
ig, y mae y gy nnadledd hon yn dymuno 
dwyn tystiolaeth i ragoroldeb ei gymer- 
iad fel dyn a gweinidog, ac yn gweddîo 
am iddo gael pob cysur a llwyddiant yn 
ei absenoldeb oddiwrth yr eglwysi ydynt 
dan ei ofal." 

11. Fod y gynnadledd hon yn gofldio 
am fod IlywodraethauCristionogoIEwrop, 
yn yr adeg hon, pan y mae gwawr y mü- 
flwyddiant yn ymagor, yn trymhau o 
hyd dreuliau gorthrymus eu sefydliadau 
milwraidd, pan y byddai yn hawdd idd- 
ynt gydymgynghori fel cymydogion er 
aefydiu uchel-Iys o gyflafareddiad i der- 
fynu eu dadleuon drwy bwyll a rheswm, 
yn Ue drwy gyfryngiaeth dall a drud- 
fawr a barbaraidd y cleddyf. A bod 
y cyfarfod hwn yn gwresog obeithio y 
bydd i holl weinidogion efcDgyl hedd- 
wch, holl genadau Tywysog tangnefedd, 
a hoU eglwysi y saint o bob enwad. roddi 
eu llais a*u dylanwad a*u gweddi o blaid 
amcanion dyngarol, a chynlIuDÌau ym- 
arferol Cymdeithas Heddwch. 

12. Fod y gymanfa nesaf i fod yn 
Dolyddelen; a Chyfarfod Chwarterol 
nesaf y dosbarth i fod yn Trefriw; yr 
amser i'w hysbysu etto. 

13. "Fod y gynnadledd hon ynllawen- 
hau wrth weled ein hanwyl frawd, Mr. 
Ambrose, wedi ei adferu fr fath raddau 
ag i*w alluogi i fod yn ein plith; ac yn 
dymuno ar i'w oes a'i ddefnyddioldeb 
gael eu hestyn am flynyddoedd lawer etto 
i wasanaethu crefydd.'* 

Hysbyswyd y gynnadledd gan Mr. 
01iver, dros Bwyllgor Cymanfa Ddirwest- 

01 Glynnedd, y bwriedir cynoal y gy- 
manfa flynyddol yn Nghaernarfon, yr 



llega*r 12fedoOrphenaf nesaf. Dymiin- 
ir ar fod i bob eglwys anfon ychydig' 
gymhorth arianol tuag at ei threuliau. 

Cynnaliwyd y cyfarfod perthynol i'r 
dosbarth yn Dghapel y Methodistiaid« am 
5 o'r gloch, pryd yr ymdriniwyd â'r 
pynciau Ueol yn helaeth. Yr oedd preg- 
ethu yn y gwahanol gapeli am 6| yn yr 
hwyr, ac yn y capel bore dranoeth. a.m 
saith, ac ar y maes, yn agos i*r orsaf , am 
10, 2, a 6 ddydd lau. Yn mysg y pregreth- 
wyr cyhoeddus yr oedd Mr. 01iver, New- 
port; Mr. Lewis, Henllan; Dr. Reea, 
Abertawe; Dr. Rees, Liverpool; J. Tho- 
maa, Liverpool, &c Ystyrid y gymanfa 
drwyddi yn dra rhagorol. Y mae yr 
addoldy newydd ar gynllun gwych iawn, 
teilwng o'r enwad a'r gy mydogaeth. 
Hyderwn y bydd yr ymweliad hwn yn 
adnewyddiad i ysbryd crefydd yn y gym- 
ydogaeth yn gy ffredinol, ac i'r achos 
a'r gweinidog llafurus yn y lie yn arbenig, 
dan fendith yr Arglwydd lor. 

CTMANFA MALDWTir. 

Cynnaliwyd cymanfa yr Annibynwyr 
yn y sir hon eleni yn Maehynlleth, lau a 
Gwener, Meh. 8 a*r 9. Cafwyd cynnadl- 
eddau am ddeg ac am bump dydd lau, ac 
am naw bore dranoeth. a chyfeillach 
gyffredinol am ddau prydnawn y dydd 
cyntaf. Yr oedd yn bresenol weinidogion 
y sir agos heb eithriad, a nifer luosog o 
leygwyr, yn nghydag amryw weioidogion 
alleygwyr o siroedd eraiU. Llywyddid 
yn y gynnadledd bore dydd lau gan y 
Parch. D. Rowlands, B. A., yn awr o 
Gaerfyrddin, cadeirydd y cyfundeb am y 
flwyddyn ddiweddaf. Wedi i*r Parch. 
H James, Llansantffraid, ddechreu trwy 
weddi, darllenodd yr ysgrifenydd (y Parch. 
Owen Evan8, Llanbrynmair) benderfyn- 
iadau cymanfa 1870 yn Llanfyllin; ac 
ymdriniwyd i ddechreu â'r materion a 
gyfodent yn naturiol o'r penderfyniadau 
hyny, sef— 1. Y drysorfa sirol. 2. Undeb 
Cynnulleidfaol i Gymru. 3. Darlun 
WiUiam Jones, y Cenadwr. 4. Hanes 
Eglwysi Annibynol Cymru. Yn nghylch 
y pwnc cyntaf, sef , 

Y Drysorja Sirol^ 

penderfyowyd yn y gymanfa y Uynedd 
ar fod i ymdrech i gael ei wneud i ffarflo 
trysorfa tuag at gynnorthwyo achosion 
gweiniaid yn y sir, ac ymddiriedasid y 
gorchwyl i*r Parch. J. Morris. Llanrhai- 
adr; a Mr. C. B. Jones, Llanfyllin. 
Bhoddodd Mr. C. B. Jones adroddìad 
manwl a chryno o'r hyn a wnaethid yn 
ystod y flwyddyn tuag at yr amcan hwn, 
a chytunodd y gynnadledd ar y pender- 
fyniad canlynol: — 
"Fod yr adroddiad a ddarllenwyd yn 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWABOL. 



221 



cael eî dderbyn, ei gymeradwyo, a*i ar- 
grafEu; fod dioíchgarwch gwresog y gyn- 
nadledd yn cael ei gyflwyno i'r brodyr 
am eu llafur; ac ail etholwyd y personau 
a benodasid o*r blaen i barhau yn bwyll- 
gor »m y flwyddyn ddyfodol." 

Cydsyniwyd âg annogaeth y pwyllgor 
i gynnorthwyo Eglwys Penybontfawr o*r 
drysorfa. 

Yr ail fater oedd y cynnygiad yn 
nghylch sefydlu 

Ündeh Cynnulleidfaol i Gymru, 

Bu y mater hwn dan sylw cynnadledd 
cymanfa y sir, a gynnelid yn y Dref- 
newydd, yn y flwyddyn 1863; ac yn y 
gymanfay llynedd yn Llanfyllin, dygwyd 
y mater dan ystyriaeth drachefn, a chyd- 
unwyd fel y canlyn:— 

" Fod y gynnadledd hon, yn unol â*r 
penderfyniad a foasiwyd yn nghymanfa 
y Drefnewydd, yn y flwyddyn 1863, yn 
gwresog gymeradwyo yr amcan o sefydlu 
Undeb Cynnulleidfaol i Gymru, ac yn 
penodi y Parcbn. D. Bowlands, B. A., 
cadeirydd y cyfundeb am y fl wy ddyn; 
Owen Eyans, Llanbrynmair; a'r Goheb- 
ydd, i fyned i'r gymanfa bedair-sirol yn 
Abertawe, i alw sylw at y mater, ac i 
ymgynghori yn mhellach yn ei gy lch." 

Cafwyd adroddiad gan y Gobebydá ar 
y penderfyniad uchod. Hysbysodd idd- 
ynt iil tri, yn unol à'u cais, fyned i Aber- 
tawe, ac iddynt gael derbyniad cynhes. 
Bu yno ymgynghoriad maith ar y pwnc 
mewn dwy gynnadiedd, pryd yr oedd 
uwchlaw cant o weinìdogion, a nifer o 
leygwyr yn bresenol. Y penderfyniad y 
daethpwyd iddo oedd : — Fod y gy nnadledd 
yn barnu y byddai yn ddoeth galw cyfar- 
fod cyffredinol mewn rhyw le canolog i 
ymgynghori ar y pwnc, wedi i gyfun- 
debau' y gwahanol siroedd gael amser i 
gymeryd y mater dan eu hyetyriaeth yn 
eu gwahanol Gyfarfodydd Chwarterol. 
Hysbysodd yn mhellach, i gyfarfod o'r 
fath gael ei gynnal yn y Drefnewydd, ar 
yr 2 o Tachwedd, pryd y daeth nifer 
mawr yn nghyd o Dde a Gosrledd. Yr 
oedd y teimlad yn y cyfarfod hwnw yn y 
Drefnewydd yn ffafriol i'r symudiad; oiid 
yn gymaînt a bod amryw frodyr yn ab- 

' senol — brodyr ag y teìmlid parch uchel 
iV barn— y gwyddid nad oeddynt yn 
gweled eu ffordd yn glir hyd yn hyn i 
uno yn yr amcan, barnwyd mai doethach 
fyddai peidio gwneud dim yn derfynol 
hyd gyfarfodydd Hydrefol yr Undeb 

» Cynnulleidfaol, y rhai sydd i gael eu cyn- 
nal eleni yn Abeitawe. Annogwyd ar 
fod i'r Cymry i gael un diwrnod o gyf ar- 

\ fod iddynt eu hunain * yn Abertawe, yn 
ystod dyddiau yr wyl. Etholwyd y Parch. 
W. Rees, D.D., Liverpool, i fod yn gadeir- 
ydd y gynnadledd y diwrnod hwnw, ac 



enwyd pwyllgor o bump i wneud y trefn- 
iadau angenrheidiol. 

Hysbysodd y Gohebydd fod y trefniad- 
au bcUach bron wedi eu cwblhau, a'i fod 
yn deall— I. Y bydd cyfarfodydd yr Un- 
deb yn cael eu cyunal ar y 9 o Hydref, 
a'r tri diwrnod canlynol. 2. Y bwriedir 
i'r gynnadledd Gymreig i gael ei chynnal 
ddydd Mercher, yr 11, pryd y dysgwylir 
anerchiad gan y cadeirydd— Dr. W. Bees; 
papyr gan J. Lewis, Henllan, ar, ** Aw- 
grymiadau ar gydweithrediad ;" papyr gan 
y Parch. S. R., ar " Adgoflon am gych- 
wyniad Uadeb Cynnulleidfaol Lloegr a 
Chymru;'* ac yna ceir cyfleusdra i ym- 
ddvddun ar gynnwysiad y papyrau, yn 
nghyda materion eraill. 3. Bwriedircael 
cyfarfod cyhoeddus Cymreîg yn yr hwyr, 
pryd y cymerir y gadair gan Mr. Henry 
Richard, A.S. ; ac yr anerchir y cyf arfod 
ar byncîau gosodedig gan y Parchn. R. 
Thomas, Bangor; Proffeswr Morgan, 
Caerfyrddin ; a J. Thotnas, Liverpool. 

Ar ol gwrando yr adroddiad uchod gan 
y Gohebydd, penderfynwyd~Fod y gyn- 
nadledd yn dymuno datgan ei chymerad- 
wyaeth o'r hyn a wnaed gan y brodyr a 
enwyd yn Llanfyllin i fyned i Abertawe, 
ac yn diolch yn wresog iddynt am eu 
ffyddlondeb. 

Y mater nesaf oedd 

Darlun Jones y Cenadwr. 

Yn nghymanfa Llanfyllin, cymeradwy- 
wyd yr awgrymiad o gael Oil Painting o'r 
diweddar William Jones, y Cenadwr, i'w 
osod i fyny yn llyfrgelí Coleg Aberhon- 
ddu, ac ymddiriedwyd y mater i ofal tri 
o gyfeiUion. Hyabyswyd fod Mr. Ap 
Caledfryn yn awr ar waìth yn parotoi y 
painting^ ac y bwriedir iddo fo i yn barod 
i'w ddangos yn nghyfarfod Hydrefol yr 
Undeb yn Abertawe. Bydd y painting^ 
•yn nghyda'r frame, yn debyg o gostio 
tuag ugain gini. 

Hanes Eglwysi Annibynol Cymru, 

Cymeradwy wyd y gwaith uchod yn nghy- 
manfa Llanfyllin i sylw y cynhulleidfa- 
oedd, fel y gwnaed hefyd yn hoU gyman- 
faoedd yr haf diweddaf ; ac yn gymaint 
a bod y rhifynau diweddaf a gyhoeddwyd 
o'r " Hanes " yn dal cysylltiad neillduol 
â'r sir hon, penderfynwyd— 

" Fod y gynnadledd hon yn cydnabod 
Uafur ac ymdrech awdwyr Hanes Eglwysi 
Cymru, ac yn neillduol yn Ilawenhau fod 
Hanes Eglwysi y sir hon wedi ei grynhoi 
mor fanwl, cyflawn, a theg; ac yn dy- 
muno yn galonog i'r gwaith dderbyniad 
helaeth gan gynnulleidfaoedd y aivf* 

Griffith John, o China, 

Y mae yn hysbys i'r rhan fwyaf fod y 
cenadwr anturiaethus, Uafarus, a defû- 



Digitized by 



Google 



222 



COFNODION ENWADOL. 



yddiol, Griffith John, ar ol treulio tua 
phjmtheg mlynedd yn China, yn awr ar 
ymweliad â'i wlad ensdigol } a*i f od jn 
cartref u, jn ystod ei arosiad. gydal fam- 
yn-nghyfraith yn Machynlleth, sef yr hen 
batriarches, Mrs. Griffiths o Fadagas- 
car. Yr oedd Mr. John yn bresenol yn y 
gynnadledd, lle y rhoddwyd iddo dder- 
byniad brwdfrydig, a phasiwyd y pender- 
fyniad canlynol: — 

**Fod y gynnadledd hon yn dymuno 
rhoddi y croesawiad mwyaf calonog i*r 
Parch. Griffith John o Han Kow, ar ei 
ymweliad ä gwlad ei enedigaeth; ac yn 
datgan ei gobaith y bydd ei ymweliad âg 
Eglwysi Cymru yn foddion i ennyn yn- 
ddynt f wy o sel o blaid yr achos cenadol. 
Fod y gynnadledd, yn mhellach, yn 
penodi y Parchn. Josiah Jones, Machyn- 
lleth; ac Owen Eyans, Llanbrynmair, i 
drefnu ei ymweliadau â chj; nnulleidfa- 
oedd y sir hon. 

Yr Undeh CynnuUeidfaol yn Abertawe. 

Darllenwyd Uythyr oddiwrth ysgrifen- 
yddion lleol cyfarfodydd Hydrefol yr 
Undeb CynnuUeidfaol, yn dymuno am 
gasgliad bychan oddiwrth yr eglwysi 
tuag at gy nnorthwyo y brodyr yn Aber- 
tawe i ddwyn treuliau'r cyfnrfodydd. 
ÎPenderfynwyd:— Fod y gynnadledd yn 
dymuno datgan ei Ilawenydd fod cyfar- 
fodydd Hydrefol yr Undeb i gael eu 
cynnal eleoi yn Nghymru, ac yn taer 
annog eglwysi y cyfundeb hwn^i wneud 
casgliad, yn unol â chais y llythyr, pan 
appeiir atynt am hyny. 

Ystadegau yr Enwad, 

Bu cryn lawer o ymddyddan ar y mater 
pwysig hwn, a phenderfynwyd:— Fod y 
gynnadledd hon yn ystyried bod amgvlch- 
iadau yr amserau presenol yn ei gwneud 
yn dra phwysig ar fod i ystadegau cywìr 
o sefyllfa yr enwad yn Nghymru i gael 
eu casglu, a'i bod yn penodi y cadeirydd 
am y fl wyddyn ddyf odpl (Mr. C. B. Jones), 
a'r ysgrifenydd, i gymeryd gofal y gor- 
chwyl yn y sir hon. 

Bu cryn dipyn o siarad yn nghylch 
rhai o'r prif bynciau politicaidd ag ydynt 
yn dal cysylltiad unìongyrchol â obref- 
ydd ac Ymneillduaeth, sef, yn gyntaf, 
pwnc mawr y Dadsefydliad ; hefyd, Agor 
y Mynwentydd; a Heddwch. Gyda 
golwg ar bwnc 

Y Dadgysyütiady 

penderfynwyd:— Fod y gynnadledd yn 
dymuno cyflwyno ei diolchgarwch i Mr. 
Edward Miall am ddwyn y pwnc o ddad- 
gefydliad Eglwysi Sefydledig Lloegr ac 
Tsgotland o flaen y Senedd; yn ei lon- 
gyfarch am el dduU gaUuog, cymedrol, a 
doeth, yn trin y pwnc; ac yn Uawenhaa 



am y mesur o Iwyddiant «ydd wedi âilyn 
ei ymdrech; ac yn mheUach, yn datgan 
ei gofld am na ddarfu yr aelcd anrhyd- 
eddus dros fwrdeisdrefl Maldwyn weled 
yn briodol i'w gefnogi. 

Tn nghylch 

Agor y Mynwentydd, 
pendeifynwyd: — Fod deiaeb i gael ei 
hanfon o'r gynnadledd i ddau Dy j 
Senedd o blaid niesur Mr. Osborne Mor- 
gan. Cytunwyd ar ddeiseb yn y ffurf 
ganlynol, i'w harwyddo gan gadeirydd ac 
ysgrifenydd y gypnadledd:— 

'* That your Petitioners regard it as a 
hardship and injustice that they, aa Non- 
conformists, are excluded from the right 
of burial by their own Ministers and with 
their own seryices, in the parochial charch 
yards which are the common propertj o£ 
all the parishioners. 

** Tonr Petitioners, therefore, pray your 
honourable house to pass the Bül dow 
before Pariiament intending to remedy 
this wrong. And your Petitionera wiU 
erer pray." 



Bu tipyn o ymddyddan ar y mater 
hwn, a phasiwyd penderfyniad i'r perwyl 
canlynol. gyda'r bwriad iddo gael ei an- 
fon at Arglwyddi y Cynghor Addysg: — 
" Fod y gynnadledd hon, tra yn dymuno 
arolygu yn deUwng ei theimkd o werth 
Deddf Addysg Mr. Forster, yn teimlo, er 
hyny, ei bod yn sathru ar iawnd^au cyd- 
wybod, a*n hegwyddorion fel TmneiUdu- 
wyr, drwy y gallu a roddir ganddi i 
Fyrddau Tsgol i godi tretheedd er cynnal 
ysgolion sectol, y rhai nad oea gan y 
trethdalwyr reolaeth drostynt." 

Prydain ac America» 
Cyfeiriwyd gyda llawenydd at y gobaìth 
ag oedd yn awr am symudiad buan bell- 
ach, a hyny drwy ymgynghoriad hedd- 
ychlon, o achosion yr oerfelgarwc.h a*r 
camddealltwriaeth ag oedd er's blynydd- 
au yn hongian rhwng Prydain ac America, 
ac oedd yn peryglu heddwch y ddwy 
genedi. Ac ar ol i amryw draethu eu 
teimlad af y mater hwn, penderfynwyd: — 

" Fod y gynnadledd yn Uawenhau fod 
yr hyn a beryglai heddwch rhwng y wlad 
hon ag America o*r diwedd ar gaei ei 
symud drwy ymgynghoriad, yn dymuno 
amlygu ei diolchgarwch i weinidogion ei 
Mawrhydi am y rhan arbenig a gymeras- 
ant yn nygiad hyn oddiamgylch; ac yn 
hyderu y bydd i'r dull rhesymol ac efeng- 
ylaidd hwn o derfynu cwerylon gael ei 
fabwyiiadu gan deyrnasoedd y byd yn 
gyffredinol rhaglaw. 

Bwriedid i'r penderfyniad uchod gael 
ei anfon, yn enw a thros y gynnadledd, at 
y Gwir Anrhydeddus larll OranTÌlle, yr 
Tsgrif enydd Tramor. 



Digitized by 



Google 



GOFHODION ENWADOL. 



223 



Trysorfa yr Hen Weinìdogien, 

Cwyna swyddogion pwyllgor y drysoría 
fod Cymru yn cael Uawer mwy na'i rhan 
o gyllid y drysorfa, yn ol cyfartaiedd ei 
cfayfraniadau tuag ati. Dy munai y gyn- 
nadledd roddi annogaeth i'r eglwysi hyny 
a allant, wneud eu gweinidogion yn Lije 
JHemberSt trwy gyfranu deg gini tuag at 
y drysorfa, gan y rhoddid y flaenoriaeth 
i geisiadau y gweinidogion hyny; a 
gobeithid y bydd i'r eglwysi nad ydynt 
yn alluog i wneud hyny, gasglu rhyw 
gynìtÁnt tuag ati. 

Penderfynwyd fod y gymanfa y flwydd- 
yn nesaf i gaei eí chynnal yn Nghroesos- 
wallt, a*r Cyfarfod Chwarterol nesaf i fod 
yn j Main; a bod y Farch. S. Edwards, 
Machynlletb, i bregethu yn y cyfarfod 
liwnw ar " Ragluniaeth," a'r Parch. 
H. James, Llansantifraid, ar " Ddirwest." 

Etholwyd Mr. C. B. Jones, Llanfyllin, 
yn gadeirydd y cyfundeb am y flwyddyn 
nesaf. 

Pod y Parch. Owen Eyans, Llanbryn- 
mair; ac R. Jones, Ysw., Machynlleth, yn 
cael eu dewis i gynnrychioli y cyfundeb 
hwn ar bwyllgor Coleg Aberhonddu am 
y flwyddyn ddyfodol. 

Fod y Parch. J. R. Roberts, Aberhosan, 
yn cael ei benodi i ymweled âg eglwysi y 
'sir hon ar ran y (jienadaeth eleni. 

Dau o'r gloch y prydnawn, caf wyd 

Cyfeülach Gyffredinol, 

pryd y llywyddwyd gan y cadeirydd 
newydd, a thraddododd y Parch. D. 
Bowlands, B.A., ei anerchiad ymadawol. 

Anerchwyd y gyfeillach wedi hyny yn 
fyr gan y Paichn. Jones ac Edwards, 
Machynlleth; Jones, Llanìdloes ; yr hen 
batriarch parchus o Sammah, yr hwn yr 
oedd yn llawen gan bawb ei weled wedi 
cael adferiad iechyd, fel ag i*w alluogi i 
gyfaríod ei frodyr yn eu cymanfa eleni; 
gan E. WiUiams, Dinas; James, Llan- 
aantffraid; Evans, lowa, America, yr 
hwn sydd yn bresenol ar ymweliad â'l 
hen ardalenedigoi; Gohebydd; acEyans, 
Dowlais. Diolchwyd yn gynhes i'r brawd 
Bowlands am ei anerchiad cynnwysfawr 
a phwrpasol, ac am ei wasanaeth fel cad- 
. eirydd y cyfundeb am y flwyddyn. 

Pregethwyd nos lau gan y Parchn. J, 
Eyans, Dowlais, loan ziy. 9; ac Owen 
Eyans, Llanbrynmair, 1 loan iy. 16, 17. 
Hanner awr wedi chwech dydd Gwener, 
gan R. EIIis, Carno, Luc xiii. 16. Am 
ddeg, ar y maes, Griffith John, Dat. zi. 
15; ac E. Eyans, Caernarfon, Gen. yiii. 
20 — 22. Am ddau, J. Eyans, Dowlais, 2 
Cor. üi. 10; a J. Thomas, Liyerpool, 
Ezra yiii. 21 — 23. Am chwech, E. Eyans, 
Caernarfon, lago ii. 23; a J. Thomas, 
Liyerpool, Deut. xxxii. 29. 



Nîs gallal fod ond on farn am y gy- 
manfa hon, sef ei bod yn un o'r rhai 
mwyaf dedwydd a Uewyrchus a gafwyd 
yn nghof braidd neb sydd yn fyw. An< 
fynych iawn y gwelwyd torf yn ymddwyn 
yn f wy gweddaidd, ac yn gwrando yn 
f wy astud, nac y cly wyd pregethu mwy 
grymus a gafaelgar. DangoBwyd cared- 
igrwydd neillduol gan y cyfeillion yn 
Machynlleth, o bob enwad, mewn croes- 
awu a Ilettya dyeithriaid. Credwn yn 
gryf y bydd adgof dymunol am gymanfa 
Machynlleth yn aros ar feddyiiau can- 
noedd am flynyddau lawer; ac nid ydym 
heb seilìau i hyderu fod llaweroedd wedi 
derbyn Ilesàd ysbrydol trwyddi. — Owen 
EyANs, Ysg. 



ÜBDDIAD GWBINIDOG. 

Mehefin 7 a'r 8, neUlduwyd Mr. EUis 
Jones, Llanuwchllyn, diweddar o Beny- 
stryd, Trawsfynydd, i gyflawn waith y 
weinidogaeth yn Gellicedd, Llangwm, a 
Pentrellyncymer, sir Ddinbych, yn gyd- 
weinidog â'r Parch. J. Edwardi. Cynnal- 
iwyd y cyfarfod yn GeUioadd. Pregeth- 
wyd nos Fercher gan y Parchn. J. 
Rowlands, Rhos; a D. Roberts, Gwreo- 
sam. Am 9, boreu lau, ar Natur Eglwys, 
gan J. Peter, Bala. Tn absenoldeb yt 
bybarch dad, E. Dayies, Trawsfynydd, yr 
hwn oedd wedi ei ddal gan afiechyd, hol- 
wyd y gweioidog ieuanc gan y Parch. H. 
EUii; yr urdd-weddi gan y Parch. J. 
Edwards, y cynweinidog. Da oedd ges- 
ym ei weled yn bresenol, er ei lesgedd. 
Pregethwyd dyledswydd (îe, dyUdswydd 
nad anghofir yn fuan) y gweinidog, gan 
y Parch. R. M. Thomas, Llanuwchllyn; 
ac i*r eglwys, gan y Parch. D. RobertSi 
Gwrecsam (i bwrpas). Am 2, Mri. Tho- 
mas a Rowlands; a*r noi, Mri. Rowlands 
a Roberts. Tr oedd yn gyfarfod gwir 
dda trwyddo. Pa bryd y gallwn ddys- 
gwyl *' Peter ar Natur Eglwys ** alian o'r 
wasg, tybed? Nl ddylai y fath syniadaa 
mewn un modd gael eu cyfyngu i ambell 
gyfarfod lleol; dylai pob YmneiUduwr 
eu cly wed neu eu gweled. Tr oedd ateb- 
iad y brawd ieuanc yn wreiddiol a hynod 
foddhaol. Tmddengys fod Mr. E. Jonea 
yn gymeradwy iawn yn ei hen gartref. 
Anrhegwyd ef gan ei fam-eglwys Peny- 
stryd, yn ngbyda chynnorthwy Jera- 
salem, ft gwerth oddeutu deuddeg punt o 
lyfrau gwerthfawr. Cynnrychiolwyd 
Eglwys Penystryd ar yr achlysur hwn, 
mewn cysylltiad ft'r anrheg, gan Mr. MT. 
WUIiams (GwUym Eden), Dolymynach, 
un ddiaconiaid y Ue. Mae Mr. E. Jonea 
yn wynebu i faes eang, dan amgylchiad* 
au tra ffafriol. Bendithion fyrdd fyddo 
arno ef a'r eglwyii 



Digitized by 



Google 



224 



COFKODIOK ENWADOL. 



Mehefin 7 a'r 8, 1871, c^mnaliwyd cyf- 
arfod yn Bethlehem, addoldy jr Anni- 
bynwyr Cymreig yn Blaenafon, gwydd 
Fynwy, mewn cysylltiad ä neiUdnad Mr. 
J. Edwardt, o Goleg Aberhonddn, i gyf- 
lawn waith y weinidogaeth ar yr eglwys 
a*r gynnuUeidfa a gyf erfydd yn yr addol- 
dy nchod. Y noson âaenaf, dechrenwyd 
y cyfarfod drwy ddarllen a gweddio gan 
y Parch. R. Thomas, HanoYer; a phreg- 
ethodd y Parch. T. L. Jones, Machen ; a'r 
Parch. E. Hughet, Penmain. Am 10, yr 
ail ddydd, dechreowyd y cyfarfod trwy 
ddarllen a gweddîo, gan y Parch. Mr. 
Hughes, gweinidog y Bedyddwyr yn 
Mlaénafon. Traddodwyd y gynaraeth, 
ar Natur Eglwys Gristionogol, gan y 
Parch. R. Hughes, Cendl. Derbyniwyd 
cyffet y gweinidog ieuanc, &c, gan yr 
hybarch Proffetwr Morrit, Prifathraw 
Ck>leg Aberhonddu. Dyrchafwyd yr 
nrddweddi gan y Parch. D. DaTÌes, New 
Inn. Traddodwyd siars i'r gweinidog 
gan y Parch. W. Edwards, Aberdar; ac 
i'r eglwys gan y Parch. D. Hnghes, B.A., 
Tredegar. Am 2, dechreuwyd y cyfar- 
fod gan y Parch. W. Jaosen Dayies, Cas*- 
newydd; wedi hyny pregetbodd ef; y 
Parch. D. E. Jones, M.A., Sirhowy; a'r 
Parch. /r. Jeffreys, Penycae. Am 6, 
presrethodd y Parch. W. J. DaTÌes, Cat'- 
newydd, yn Saesonaeg; y Parch. R. 
Hughes, Ebenezer, Pontypool; a*r Parch. 
W. Wilíiams, Abercarn. Heblaw y brod- 
yr a gymerasant ran yn y gwatanaeth 
cyhoeddas, yr oedd Ilawer eraill o waban- 
ol fanau yn brÉsenol ar y pryd. Tair 
blynedd ar ddegar hugain i*r nn dîwrnod, 
yr oedd cyfarfod urddiad y Parch. T. 
Griffitbs, rhagflaenydd uniongyrchol Mr. 
Edwards, fel gweinidog yn y lle, yn cael 
ei gynnal; a golygfa darawiadol dros ben, 
a diammheuol dra dwys a drylliog i*w 
■ deimladau ef ei hun, oedd gweled yr hen 
weinidog hybarch, ymroddgar, a llwydd- 
iannus, wedi treulio y maith dymmor 
uchod yn weinidog ar yr un eglwys, 
megys yn ymddyosg ei wisgoedd gwein- 
idogaethol iV olynydd yn gyhoeddus, 
wedi paUu d nerth a*i iechyd yn ngwin- 
llan ei Arglwydd. 



LLÁNSILIN. 

Mae yr Annibynwyr yn y gymydog- 
aeth hon wedi adgyweirio a helaethu eu 
capel, fel y mae yn awr yn addoldy 
prydferth, a thra chysurus i ddweyd a 
gwrando. CynnaUwyd cyfarfod ei ail 
agoriad Mai 15 a*r 16, pryd y pregethwyd 
gan y Parchn. J. Morris, Llanrhaiadr; 
Owen Eyans, Llanbrynmair; J. Roberts, 
Brymbo; a J. DaTÌson, Quinta, yn Saet- 



onaeg. Cafwyd cyfarfod dedwydd, cyn- 
nuUeidfaoedd lluosog, a chasgliadau. da 
tuag at draul yr adgyweiriad. T mae yr 
eglwys o dan ofal gweínidogaethol j 
Parch. H. James, Llansantffraid, yr hwn 
sydd wedi Uafurio yn y cylchoedd hyn 
gyda diwydrwydd a ffyddlondeb mawr 
er*s deng mlynedd ar hugain bellach. 
Hyderwn y bydd mwy gogoniant yn y tŷ 
diweddaf hwn na'r cyntaf.— Gohsbti^d. 



(ÿmerodd ordeiniad Mr. DaTÌd DaTÌea 
le mewn cysylltiad â*r Cyfarfod Chwar- 
terol yn Hebrou; ond gan nad allaiyr 
ysgrifeoydd fod yn bresenol, nid oea 
ganddo ond cofnodi trefn yr ordeiniad fel 
yr anfonwyd ef iddo. Nos Lun, yn Heb- 
ron, darllenwyd a gweddîwyd gan y 
Parch. E. Jones, Llwyncelyn; a phreg- 
ethwyd gan y Parchn. Jones, Ca|^ 
Helyg; a Morris, Penrhyndeudraeth. Ar 
yr un adeg ya Nebo, pregethwyd gan y 
Parchn. Roberts, Borth; ac ETans, Peny- 
groes. Tn Aberdaron, pregethwyd gan 
y Parchn. Wüliams, lianiestyn ; a Ro- 
berts, Nefyn. Dydd Mawrth, yn Hebron, 
darllenwyd a gweddîwyd gan y Parch. 
E. J. ETans, Penygroes; a phregethodd y 
Parch. E. Jones, Llwyncelyn, ar Nator 
Eglwys. Gofynwyd y gofyniadau arferol 
i Mr. DaTÌes gan y Parch. W. Ambrose» 
Porthmadog. Gofynwyd am yr arwydd- 
ion o foddlonrwydd Mr. DaTÌes a*r eg- 
Iwysi i*r undeb a ffurfid rhyngddynt gan 
y Parch. E. Morris, Penrhyn. Dyrchaf- 
wyd yr urddweddi gan y Parch. D. Jones, 
Capel Helyg. Traddodwyd siars i*r 
gweinidog gan y Parch. T. Jones, Cilcen- 
in; etto i*r eglwysî, gan y Parch. T. 
Jones, Tabor. Am 2, pregethwyd gan y 
Parchn. £. James, Llanaelhaiaru; ac E. 
J. ETans, Penygroes. Am 6, pregethwyd 
gan y Parchn. Ll. B. Roberts, Borth; H. 
Jones, Bryngwran, Mon; ac E. Jones, 
Llwyncelyn. Creda y gweinidog iddynt 
gael cyfarfodydd gwir dda o*r dechreu i*r 
diwedd, a gobeithia y bydd effeithiau da 
i*w gweled ar ol hyn. Gobeithia yr ys- 
grifenydd yr un modd, ac y bydd i*r 
gweinidog a*r eglwysi hefyd gael cyfran 
helaeth o ddoethineb oddiuchod i gyd- 
weithio â'u gilydd gyda sel ac ymroad yn 
ngwinllan eu Hargl wy dd.—C. Jonbs, Ysg, 

CWRDD JÜBILI GAHMBL, GBNDL. 

Cynnaliwyd y cwrdd hwn ar y Sul a*r 
Llun, EbriU 30, a Mai 1, 1871. Gelwid 
hwn yn gwrdd jubiU, o herwydd fod yr 
oU o'r ddyled oedd ar y capel hwn wedi 
ei thalu er dydd Calan diweddaf, a bod 
eleni yn ddegfed flwyddyn a deugain er 
ei agoriad ar ol ei adeiladiad y waith 



Digitized by 



Google 



COFNODION ENWADOL. 



225 



fi^jntaf. Y gweioiclogion a bregethasant \ 

y n yr agoriad hwnw hanner can* mljnedd 

yn ol oeddynt j Parchn B. Moses, New 

Inn; J. Jones, Talgarth; T. Powell, 

^berhonddu; D. DaTies, Peny waun ; D. 

]L*ewis, Aber; S. Evang, Soar, Merthyr; a 

Sdethusalem Jones, Merthyr. T maent 

b.wy oU er*8 Uawer o amser wedi myned 

a.T hyd y Uwybr na ddychwelir ar hyd- 

ddo, Bf^rhan fawr o'r genedlaeth bresenol 

lieb fod yn gwybod dim am danynt oddi- 

eithr trwy glywed a darllen. Y gweinid- 

ogion a bregethasant yn y cwrdd jubili 

>iwn oeddynt y Parchn. T. John, Llanelli; 

S. Eyans, Caernarfon; J. Daries, Caer- 

dydd; J. Erans, Bethania, Dowlais; H. 

01iver,'B.A., Cas'newydd; J. Matthews, 

Castellneddd : a Dr. Bees, Abertawe. A 

pha le y bydcJant hwythau, ac ysgrifenydd 

y Ilinellau hyn, a nifer fawr, o leiaf , o'r 

ymgynnuUedigion ar yr achl^sur hwn, 

yn mhen hanner canrif etto? lë, pa le? 

Diau mai o ran y cyrff yn y *«bedd 

anghofus dir,'* ac o ran yr ysbrydoedd yn 

yr anweledig fydl Ar y papyrleni yn 

rhaghysbysu y cwrdd hwn, y rhai a welid 

yn ffenestri masnachdai, ar y muriau, a 

lleoedd cyhoeddus yn y cylchoedd hyn, 

yr oedd dau air mewn llythyrenau mawr- 

ion, y rhai a dynent sylw llawer, a dyna 

oeddynt, "Dim casgliadl" Nid rhyfedd 

fod rhyfeddnod ar eu hol, yn neiilduol 

pan y coflr, fel y gwyr pawb sydd yn 

gwybod hanes y cyrddau a gynnaliwyd 

yma y blynyddau diweddaf . mai casglwyr 

bron heb eu hail yw pobl Carmel, Cendl. 

Ond ddechreu i ddiwedd y cyfarfod 

hwn, ni bu cymaînt ag un casgliad. 

Mewn gwirionedd, dyma gwrdd yn hyn o 

beth, bid a fyner, wrth fodd calon 

cybyddion. Gan fod y ddyled oU wedi ei 

thalu er*s misoedd, teimlai yr eglwys a*r 

gynnuUeidfa yn y Ue awydd i gael y 

cwrdd hwn i fod fel gwledd fawr iddynt 

hwy a*u cymydogion i gydlawenhau a 

chydfwynhau, heb gymaint ag un casgliad 

i fod yn ddeilen sur i neb. I ddynodi 

peth fel hyn, buasai crefyddwyr Seisnig 

yn mynu gwledd o dê, neu ryw soiree 

fawreddog, yn cynnwys cyflawnder o 

ddanteithiol fwydydd a diodydd. Nis 

gall y Saeson wneud dim heb fod rhyw 

fwyta ac yfed mawr gydag ef. Ond y 

wledd oreu gan grefyddwyr Cymreig y w 

cael casgliad da o*h hoff bregethwyr i 

bregethu iddynt am ddeuddydd,— i dra- 

ddodi iddynt rhyw ddwsin o oreuon eu 

pregethau ar y petbau yn penhyn 1 

deymat Dduw, ac yn neiUduol y pethau 

yn nghylch lesu o Nazareth. Hir y 

parhao felly. Dichon fod darllenwyr y 

Dtsobdtdd wedi hen ddiflasu ar y dy- 

wediadau gorganmoliaethus a ddefnyd(Ur 

yn gyffredin wrth adrodd hanes cyfarfod- 

ydd o bob math, megys y pregethwyr, neu 



y darlithwyr, nen y cantorion, yn ea 
hwyliau goreu, y dyrfa fawr wedi ei 
gwefreiddio am hyn a hyn o amser, ae 
felly yn y blaen Ond geilid dweyd yn 
hyf mai nid yn aml y bu cyfarfod o'r un 
natur a hwn a*r cyfryw ddywediadau yn 
fwy priodol am dano nag oeddynt am 
hwn. 0*r oedfa gyntaf foreu y Sul, hyd 
y ddiweddaf nos Lun, yr oedd y capel 
mawr hardd yn drylawn o bobl. Os bern- 
ir hwn wrth yr un safon ag yr arferir 
barnu cyfarfodydd yn y dyddiau hyn, 
rhaid dweyd, Yn wir, cyfarfod gogoneddus 
ydoedd. I Dduw y byddo*r clod. 

GTFABFOD CHWARTEBOL LLBTN AG 
EIFIONTDD. 

Cynnaliwyd y cyfarfod uchod yn 
Hebron, Mehefin 12 a*r 13, 1871. Daeth 
yn nghyd i*r gynnadledd 19 o weinidogion 
a phregethwyr, ac oddeutu 20 o ddiacon- 
iaid a chenadon yr eglwysi. Dechreuwyd 
y gynnadledd trwy ddarllen rhan o air 
I)uw, a gweddîo. Darllenwyd cofnodion 
y cyfarfod blaenorol gan yr ysgrifenydd, 
y rhai a arwyddwyd gan y cadeirydd, 
Penderfynwyd — 

1. Fod llythjrr o {irynaerad'wyaeth i*w roddi 
gan yr Undeb i'r Parch. B. W. Jonea, Talsam, 
ar ei ymweliad flg Eglwysi Gynnulleìâfaol 
Amerìca, i*w arwyddo ar ran y gynnadledd gan 
y cadeirydd a*r yBgrifenydd. 

2. Fod 600 daflenaa ystadegol i'w hargraflh. 
8. Fod y cyfarfod neeaf i'w gynnal yn PwU- 

heU, MedilSa'r 19. 

é. Fod y Paroh. D. Jones, Abersoch, i ysgrif- 
ena papyr ar " Yr Tsgol Sabbathol, y manteis- 
ion o fedda Undebaa YsgoUon, a'r modd goreu 
i*w dwyn yn mlaen," erbyn y cyfarfod nesaf. 

Darllenwyd papyr yn y gynnadledd 
boreu dranoeth, gan y Parch. Lloyd B. 
Roberts; ond gan nad oedd yr ysgrifen- 
ydd yn bresenol, a chan na ddarfu i'r un 
o*r brodyr yn Hebron anfon ato, nis gall 
ddweyd dim yn mherthynas iddo. 

Yn gymaint a bod y cyfarfod uchod yn 
gyfarfod ordeiniad Mr. Dayid Dayies, 
Ty'nygwndwn, Aberteifl, i weinidogaethu 
yn Eglwysi Hebron, Ne bo, ac Aberdaron, 
gofynwyd i'r brodyr a ddaethai yno o 
Aberteifi i gynnorthwyo yn yr ordeiniad, 
ì adrodd eu golygiadau am Mr. Dayies. 
Gwnaethant hyny, gan roddi'iddo gymer- 
adwyaeth uchel yn y cylch y troai yno 
gyda hwy, a hyderent y byddai iddo 
deilyngu yr unrhyw gymeradwyaeth yn 
y cylch pwysig yr o€|dd ar gael ei osod 
ynddo. 

Swm y casgliad oedd £5 8s. 5^0., yr 
hyn, yn nghyda'r swm ydoedd yn Uaw y 
trysorydd, a wnai £25 6s. 7^0. O'r swm 
uchod, talwyd i Eglwys Llanllyfni £20. 
Gweddill yn Uaw y trysorydd, £6 6s. 7^0. 
Er y cyfarfod blaenorol, talwyd £10 o 
ddyled Nazareth. Yn Ilaw y trysorydd, 
£1 108. lèc.—C. JoifBS, Y»g, 



Digitized by 



Google 



Mttì^üliùn, 



TONTDDIAETH. 

Cefais lawer o f udd oddiwrth ddarlithiau 
Mr. True ar Donyddiaeth ÇElocution.) 
Yr oedd ef yn foneddwr mewn ymddang- 
osiad ac ymddygiad, a hwriedid ef at y 
chwareudy; ond yr oedd ei fychander, a 
diffygion eraill, yn ei angbymhwyso i*r 
Bwydd hòno, a dysgai donyddiaeth ac 
acceniad 1 ddosbarthiadau dewisedìg. 
Meddai lygaid treiddgar, a gwyneb sobr, 
ond sirioi. Eilais ydoedd yn dradymunol 
yn ei donau, ac o gy lchedd ac amryw- 
iaeth mawr. Dymunai i ni sefyll- hyd yr 
ystafell oddiwrtbo, ac yna gwnai i ni ad% 
rudd ac ailadrodd iddo ef. Sylwai ar ein 
hacceniad, a diwygiai ef , yn benodol gyda 
golwg ar y llafarisid, yn nghyda chyng- 
haneddiad, newidiadau, a gorphwysiadau 
eîn Ueisiau. Wedi i ni ddarllen iddo ef, 
dy wedai, " Gallai mai gwell i mi ddarllen 
y dam fy hun." Yna cymerai y liyír, ac 
heb gyfodi o'i gadair, a chyda holl es- 
mwythder dyn ymwybodol o*i allu, dar- 
Uenai drosodd yr araetb neu y darn a 
adroddasem ni mor fynych. Byddai y 
gwahaniaeth oddiwrth yr hyn a wnaeth- 
em ni yn hynod o darawiadol. Ymddang- 
osai yn ddarn newydd, neu fel ardal a 
orweddai dan niwl a chymylau yn cael ei 
goleuo yn ddisymwth gan ffrwd o oleuni 
yr haul. Yna gofynai i ni adrodd y darn 
drachefn, ond byddem ni yn gyffredin yn 
teimlo y fath gywilydd o honom ein hun- 
ain, feL na wuaem gy dsynio, a thaflem y 
mater draw hyd y ddarlith nesaf. 

Deffrowyd awydd ynof fi am feistroli 
y gelfyddyd o lefaru yn briodol. Gan 
hyny, ymroddais i wrando darlithiau Mr. 
True, ac i astudio Tonyddiaeth. Trysor- 
ais yn fy nghof ffyddlon yr hoU ddaraau 
o wahanol awdwyr a gymhellid i'm sylw. 
Cefais fod Mr. True yn ceisio ein dýsgu 
yn fwy drwy esiampl na thrwy reol, fel na 
fyddem yn anhyblyg a choeg-ddysgedig. 
Ymdrechais ddal ei don al symudiadau, 
ac addefld i mi Iwyddo yn hyny. Yr oedd 
hyn yn f wy anhawdd, am nad oedd dim 
yn ei don na'i ddull ond oedd yn berffaith 
naturiol. Nid oedd dim ymdrech, dim 
ymddangosiad o gelfyddyd, dim yn 
chwareufaoL Teimlech wedi eich swyno 



a'ch trydanu, megys gan chwaretiwr pení' 
gamp ar offeryn, ac ni allech ddosrana y 
swyn, na gwybod yr achosion o hono. 
Anghofiech y llefarwr yn y teimladan a 
gynbyrfai 

Unwaith, yr wyf yn cofio, pan oedd Mr. 
True yn adrodd araeth larll Strafford, ar 
ei brawf gerbron yr Arglwyd(ii, daeth at 
y rhan lle y ffrwyoai yr làrll'Êi hun, gan 
ddy wedyd, " Fy Arglwyddi, blinais chwi 
yn hŵy nag y gwnaethwn, oni b*ai obl^d 
cysur y rhai anwyl hyn, y gwystlon a 
adawodd sant sydd yn y nefoedd i mi." 
Llefarodd Mr. True y geiriau hyn gyáa. 
y fath dynerwch, nes yr effeithiwyd ar- 
nom oU, ac i lawr ar hyd ruddiau caied a 
sobr yr hen Ddoctor Simpson, rhedai cyf- 
lawnder o ddagrau, a*i ocheneidiau a 
glywid yn eglur. Yn ofni iddo fyned yn 
rhy bell yn y teimladol, y darlithydd a 
ddechreuai ar John Gilpin Cowper, a 
chyda y fath effaith disymwth, fel yr 
oedd gwênau i V gweled yn awr ar wyneb 
yr hen Ddoctor, tra yr oedd y dajgran 
etto yn treiglo i lawr drosto. 

♦ « « # 

Gellir crybwyllun amgylchiad chwerth- 
inus. Wrth adrodd araeth Satan, pan 
anerchai yr ysbrydion drwg, o OoU 
Gwynfa^ gorchymynid i fyfyriwr cryf- 
gorffol seinio y geiriau, ** Dy w) sogion, 
Benaduriaid, Rtfelwtr,'* mewn Uais 
uwch bob un o honynt na'r un blaenorol, 
ac i'w seinio allan yn hyf a gwrol. Prin 
yr oedd arno angen y cynghor hwn, 
oblegid daeth y gair cyntaf allan fel taran 
bellenig, yr ail fel taran yn agosau, a*r 
trydydd fel taran ofnadwy o agos ac 
ucbel. Wrth swn y gair olaf, y ci mawr 
perthynol i'r tŷ, Pompey, yr hwn ar y 
pryd a orweddai dan gadair Mr. True, a 
neidiodd i fyny, ac a ruthrod i allan drwy 
y ffenestr i'r ardd. " Mae y ci yn feirniad 
da, Syr," meddai Mr. True yn dawcL 
Gallai y bydd yn anhawdd credu y ffaith, 
— ond yr oedd iddi lawer o dystion— fod 
Pompey ar goil bob dydd Tonyddiaeth ar 
ol hyny. Ni allai neb gael hyd iddo yn 
unlle ddyddiau Mawrtb a Gwener— dydd- 
iau darlithiau Mr. True. — Bytoyd Dr, 
Liefchildpan oeddyn Ngholeg Hoxtm, 



l^anesston. 



T 8SNEDD. 

Er hoddlonrwydd a Uawenydd i hoíl 
bleidwyr cydraddoldeb crefyddol, y mae 
mesur y Prawflwon wedi myned yn 
llwyddiannus drwy Dy yr Arglwyddi fel 
y daethaî o Dy y Cyffredin. Ceisiodd 
Ardalydd Salisbury ei anafu, ond meth- 
odd, a chollodd ei welliant drwy fwyafrif 



a brofai yn eglur iddo ef a*i bleidwyr na 
fynai y Ty barhau i ymryson yn mhellacb 
ar y mater hwn ft Thy y cynnrychiolwyr, 
a bod pob gobaith y gellid cadw y Prif- 
ysgolion yn hŵy i wasanaethu amcanion 
plaid, wedi darfod. Oes ryfedd yw hon. 
Mae rhyddid a chydraddoldeb crefyddol 
yn enniU tir, yn raddol, ond yn berffaith 



Digiti 



zedbyG00gle 



HANESIOK. 



227 



Bicr a diogel, er gwaethaf rhagíarnati 
anffaeledigion. Daw pethau mwy etto 
3ni Uwyddiannus oddiamgylch, drwy 
ddyfalharhau ac ymdrechion egnîol o du 
pleidwyr rhyddid gwladol a chrefyddol. 
Mae yr ymdrechion a wnaed, a'r llwydd 
a. fu arnynt, yn annogaethol iawn iddynt 
î ymarfogi tuag at ymladd brwydr der« 
f ynol er cyflawn ryddhad crefydd o gad- 
-wynau y llywodraeth yn y wlad hon. 
Mae cofio y pethau a wnaed yn ystod y 
deugain mlynedd diweddaf, yn ein gallu- 
ogi i edrych i'r dyfodol gyda gobaith cryf , 
& hyder diysgog. 

Y mesur arall y mawr ddymunem iddo 
basio y ddau Dy, a chael ei wneuthur yn 
gyfraíth eleni, yw y Ballot. Nid ydym 
yn ammheu gallu y Uywodraeth iV 
ddwyn yn fuddugoliaethus drwy Dy y 
Cjffredin. Ufni yr ydym y rhwystrir ef 
yn y Ty arall. Diau y dadleuir Uawer 
yn ei erbyn gau bleidwyr gorfodaeth, gor- 
mes, a dialedd. Dywedir ei fod yn un- 
JSngliêh, yn llechwraidd, yn arwain i 
dwyll a chelwydd, yn groes i natur ein 
cyfansoddiad gwladol, yn anffafriol 1 
lywodraeth frenhinol, yn werinol, a'i fod 
yn fethiant hollol yn America, a Uawer o 
bethau cyffelyb. Y mae y Ballot yn 
llawer mwy angenrheidiol yn y wlad hon 
nag yn America, oblegid gallu mawr y 
bendefigaeth, a'r ffyrdd dirif sydd gan 
berchenogion tiroedd yma i ddrygu pleid- 
leiewyr cydwybodol na fynant gydym- 
ffurfio â'u mympwyon hwy eu hunain. 
Ceir gweled yn fuan ddatguddiad o fedd- 
yliau llawer o galonau ar y mater hwn, a 
pha beth a ddaw o'r mesur. Pe gellid ei 
gario yn llwyddiannus drwy y d lau Dy, 
byddai hyny yn anrhydedd parhaol i'r 
senedd-dymmor presenol, ac ni ddylid 
wynebu etholiad cyffredinol arall heb- 
ddo. Nid oes genym ond gobeithio y 
goreu, tra yn of ni y gwaethaf oddiwrth 
Dy y pendefigion. 

Mae larll Russell wedi methu rhoddi 
rhwystr yn ffordd derbyniad cytundeb 
Washington gan y wlad hon. Dim diolch 
iddo ef, er hyny. Mae ef yn Mhrydain, 
a Mr. Sumner yn America, wedi gẃyro o 
ganol y ffordd yn y mater hwn. 

Yr oedd haerìadau larll Denbigh nos 
liun diweddaf, yn Nhy yr Arglwyddi, 
gyda golwg ar gytundeb Paris, sef, nad 
ydym ni yn rhwym i sefyll ato yn amser 
rhyfel, er mwyn i ni allu gwneud rawy o 
alanastra ar eiddo pobl heddychol, yn 
warlh i'r larll, debygem ni, ac yn sarhad 
arnom fel cenedl. Os myn pobl ryfela, 
rhyfelant â rhyfelwyr, ac nid â chludwyr 
nwyddau o'r naiU wlad i'r Uall. Y rhy- 
felwyr yma, er maint a werir arnynt bob 
blwyddyn, yw y bobl anhawddaf eu trin 
o bawb, a mesur y Fyddin y w diflaidod 
y saiedd-dymmor presenol. 



ITRAINa 

Darostyngwyd y gwrthryfel yn Paris, 
wedi brwydrau gwaedlyd iawn, gan Mac 
Mahon a milwyr y lly wodraeth. CoUodd 
miloedd o bob tu eu bywydau yn yr ym- 
drech; ond y gwrthryfelwyr a goUasant 
fwyaf o lawer. Syrthiodd Uawer o'u 
blaenoriaid 'milwraidd, a'u cynghorwyr 
hefyd, yn aberth i'r d^ddyf a'r dryll. 
Mae amryw o'r blaenoriaid yn garcharor- 
ion, ac yn aros eu prawf , a thyrfa fawr 
o'r milwyr cyffredin. Methiant trwyadl 
a f u y gwrthryf el. Beth fydd etto, pwy 
a wyr? Tebygol yw y rhoddir cynnyg, o 
ry w fath, ar Iywodraethu y wlad drwy 
Weriniaeth, am dymmor, o leiaf. Os 
metha y cynnyg, y mae digon o dywys- 
ogion gwancus o deuluoedd y Bonapart- 
iaid, yr Orleaniaid, a'r Bourboniaid, yn 
barod i grafangu yr awdurdod i'w dwy- 
law eu hunain, cam neu gymhwys. 
Rhwng dinystr y cleddyf, áyìeäi drom, a 
diffyg ymddiriedaeth, mae iTfrainc yn 
eithaf truenus. 



OERMANT. 

Llawenychu a gorfoleddu am eu budd- 
ugoliaeth ar y Ffrancod y mae y German- 
iaid, a'u Hymerawdwr Protestanaidd a 
chrefyddol, y dyddiau hyn. Y Sabbath 
diweddaf a hynodid yn Berlin fel dydd o 
ddiolchgarwch i Dduw am ei wyneb, ei 
ras, a'i fendith ar bylor, a phelau, a mag- 
nelau, a thân-belau. Pregethwyd y 
rhyfel yn y pulpudau, a gwrandawyd 
efengyl y dinystr a'r celanedd yn astud 
iawn, meddir. Bostiwyd llwyddiant yr 
ymladdfeydd; gweddîwyd am i Dduw 
gymeradwyo gwaith y flwyddyn ddi- 
weddaf; nid oedd nemawr iddo i'w 
faddeu, mae yn debyg, am fod y cwbl 
wedi ei wneuthur mor dda; a chanwyd 
mawl nes oedd y brifddinas yn adseinio. 
Wedi bod yn addoli yn y boreu, treuliwyd 
gweddiU y dydd mewn pob difyrwch, 
mewn Ueoedd cyhoeddus, ac ar hyd yr 
heolydd. Mae Gorph. 18 i fod yn ddydd 
diolchgarwch drwy yr holl ymerodraeth. 
01 Luther a Melancthon, beth feddyüech 
chwi am y pethau hyn? 



MANION. 

Ar yr 20 o Mehefin, cyflawnwyd y 34ain 
o flynyddoedd teyrnasiad ein tirionaf 
Frenhines, yr hon a esgynodd i'r orsedd 
Mehefin 20, 1837. Hir iawn etto y parhao 
yn addurn i deyrngadair ac ymerodraeth 
Prydain Fawr. 

Mae larU de Grey a Bîpon, yr hwn a 
gymerodd ran mor bwysîg yn y gynnadl- 
edd ddiweddar yn Washìngton, wedi cael 
ei ddyrchafu i fod yn Ardalydd, fel cyd- 
nabyddiaeth o'i lafur buddiol allwydd- 



Digitized by 



Google 



228 



HANESION. 



iannus. Dyna daln parch i'r hwn y mae 
parch yn ddjledus, am unwaith, o leiaf. 
Ni fydd ond un fam yn j wlad ar y 
mater. 

Yn y mwyafrif o hUid mesnr y Prawf- 
Iwon, yn Nhy yr Arglwyddi, ac yn erbyn 
cynnygiad Ardalydd Salisbury,ceir enwau 
Archesgob York; leirll Derby, Deyon, 
Grey, a Nelson; Esgobion Batb a Wells, 
CarUsie, Exeter, Henffordd, Rhydychain, 
Ripon, a Salisbury. Pleidleisiodd Duc 
Richmond; Arglwydd Cairns, ac Ësgobion 
Caerloew, Lichfield, a Lincoln, yn y 
Ueiafrif yn erbyn y mesur. Gwnaethant 
€U gwaethaf, ond yn aflwyddianDus. 

Mae trigolion Paris, meddir, wediyr 
holl newyn a*r Uadd fu yn eu dinas, mor 
anffyddol a masweddol ag o'r blaen— yn 
ymroddi i bob difyrwch— yn Ilenwi y 
chwareudai — fel pe na chymerasai yr un 
o ddygwyddiadau ofoadwy y flwyddyn 
ddiweddaf le. Y maent mor wageddus, 
fel na allant prin aros i waed eu cymyd- 
ogion Bychu ar heolydd eu dinas, cyn 
dechreu cydredeg i bob rhyw ormod 
rhysedd drachefn. 

Ymddeogys oddiwrth dalfyriad o'r cyf- 
rifiad o*r boblogaeth drwy y Deyrnas 
Gyfunol, yr hwn a gymerodd le yr ail 
ddydd o Ebrill diweddaf , mai y cyfanswm 
ydyw 31,465,480. Ceir fod y gwahanol 
ranau o'r deyrnas fel y canlyn:— Lloegr a 
Chymru, 22,704,108; Iwerddon, 6,402,739; 
Scotland, 3,358,613. Mae hyn yn ychwan- 
egiad ar gyfrif 1861, am Loegr a Chymru, 
2,637,884; sef 1,264,144 o wrrywiaid, a 
1,373,740 o fenywod. Rhenîr poblogaeth 
Lloegr a Chymru i 11,040,403 o wrryw- 
iaid, ac 11,663,705 o fenywod. Mae cyf- 
rif crefyddol Iwerddon fel y canlyn: — 
Paby däion , 4, 1 4 ! ,933 ; Esgobaeth wy r Pro- 
testanaidd, 683,295; y Presbyteriaid, 
558,238; ac enwadau crefyddol eràiU, 
19,283.— O'r DaUy News, Mehefln 22. 

Bü FARW. 

Mai 23, ar ol byr gystudd, Mr. Edward 
Moss, Penyffrith, Llanarmon yn lal, yn 
62 mlwydd oed. Yr oedd yn frawd i Mr. 
Enoch Moss, Wigan. Bu yn aelod gyda'r 
Annibynwyr yn y Graianrhyd am lawer 
o fiynyddoedd. Claddwyd ef yn y fyn- 
went sydd wrth addoldy yr Annibynwyr 
yn Llandegla, y prydoawn Sadwrn can- 
lynol, yn ngwydd tyrfa luosog, pryd y 
gweinyddwyd ar yr achlysur gan y 
Parch. S. Eyans, gweinidog y Ue. Y nef- 
oedd a amddiffyno ei briod a*i blant am- 
ddifaid. 

Mai 24, y Parch. Jonathan DaYÌes, 
Abergelc, yn 68 mlwydd oed. Yr oedd 
Mr. DaYÌes yn enedigol o ardal Neuadd- 
Iwyd, yn Ngheredigion, a bu yn aelod 
dros fiynyddoedd ei ieuenctyd yn Eglwys 



Annibynol y Neuaddlwyd, a threnliodd 
fiynyddoedd lawer yn Athrofa Neuadd- 
Iwyd, dan ofal y diweddar Dr. Phillips. 
Yn 1828, ymsefydlodd yn y weinidogaeth 
yn Penuel, Hope, swydd Fflint, Ue y bu 
yn llafurio yn ddiwyd, ymroddol, a gonest 
yn y weinidogaeth, dros yr yapaid maith 
o 32 o flynyddoedd. Oddiar eî fod yn 
teimlo pwys hen ddyddiau, aflechyd a 
gwendid yn ei luddias i gyflawni ei 
orchwylion gweinidogaethol yn Penuel, 
rhoddodd ofal yr eglwyg i fyny yn 1860. 
Symudodd ef a'r teulu— ei briod a dau o 
blant, y rhai sydd etto yn fyw— i Aber- 
gele, íle y bu yn trígiannu hyd ei farwol- 
aeth. Claddwyd ef Mai 27, yn nghladdfa 
newydd Abergele. 

Mai 27, ar ol hir gystudd, Mrs. Ann 
Jones, Bryu'rogo, Llanarmon, yn 73 
mlwydd oed. Priodol yw dweyd am 
dani, "Ti a ddeuaist mewn henaint i'r 
bedd, fel y cyfyd yggafn o ŷd yn ei 
amser." Bu yn aelod ffyddlon a chyson 
yn Philadelphia am flynyddau. Fe'i 
hamddifadwyd hi o'i golwg yn Uwyr 
flynyddau olaf ei hoes; ond, er hyny, ba 
yn dra diwyd yn dilyn moddion gras, tra 
parhaodd ei nerth i fyned a dyfod. Pryd 
nawn dydd lau canlynol, ymgasglodd ei 
pherthjnasau a*i chyfeillion i amlygu eu 
parch a'u serch at y fam yn Israel. drwy 
hebrwng ei rhan farwol i fynwent Eglwy» 
y plwyf. Claddwyd hi mewn gwir 
ddiogel obaith am adgyfodiad i fuchedd 
dragwyddol. 

Mai 29, ar ol 5 mlynedd o gystudd 
trwm, o*r darfodedigaeth, Mr. Noah 
Robert8,Blaenau, yn 24 ml. oed. Claddwyd 
ef y dydd lau canlynol. yn y fynwent 
sydd wrth gapel yr Annibynwyr yn 
Llandegla. Gweinyddwyd wrth y tŷ gau 
y Parch. E. Robertg, Coedpoetb; ac ar 
làn y bedd gan y Parch. S. Evans, Llan- 
degla. Heddwch i'w Iwch, a pharod- 
rwydd i ninnau, y rhai ydym yn myned 
yn fuan fuan ar ei ol.— T. D. Jonbs. 

Mehefin 6, claddwyd yn Mangor yr 
hynafgwr Mr. Timmins, yr hwn oedd yn 
adnabyddus i lawcr fel aelod eglwysig. a 
phregethwr achlysurol yn Beulah. Cyr- 
Ìiaeddasai yr oedran patriarchaidd o 94, a 
chafodd wasanaeth ei gynneddfau eneid- 
iol hyd y diwedd. Sais ydoedd ef ; ond 
dysgodd y Gymraeg yn weddol, a gallai 
arfer moddion gras yn dda ynddi. Nid 
oedd Mr. Timmins yn hynod mewn deaU 
na medrusrwydd; ond yr oedd yn wr da 
a ffyddlon, ac yn dra haelionus yn ol ei 
sefyUfa. Gweinyddwyd yn ei gladdedig- 
aeth gau y brodyr D. Oliyer, Llanberis; 
ac R. Thomas, Bangor. Yr oedd tri yn 
by w yn y tŷ Ue y bu farw Mr. Timmins, 
— un yn 94, y Uall yn 86, a*r drydedd yn 
81. Oedran cyfunol y tri, 261; a dyna 
yr hoU deulu. — CTMrDoo. 



Digitized by 



Google 



YR AREITHFA GYMREIG. 

Ctnnwtsa 43 Bregethau ein prif weÌDÌdogion, iV cael oll am Is. 6c., trwy y Post 
am 28. 4c. Saith rhan yn cynnwjs 88 o Bregethau am 1»., trwy y Post am Is. 4c.; a 
rhanau gwahanol am 2|c., trwy y Post am 3c. y rhan. Y mae pob rhan yn cynnwys 
5 pregeth gyflawn, a rhai 8. Golygwyd hwy gan y diweddar athrylithfawr Tegai, a 
gwerthid hwy y pryd hyny am 6c. y rhan, yr oU am 48. IV cael yn awr am Is. 6c., 
gan Robert Evan8y Bethelf Aberdaret South Wales, 

" Gwn ya dda am danynt, ac y maent yn deilwng o'u hawdwyr a*u golygwr. Yn 
sicr, y mae gwerthu y fath gasgliad o drysorau am y fath bris, yn ddireswm. Y 
rheswm a roddir yw, fod yr anwyl Tegai wedi marw, ac ychydig o honynt ar lawy 
— J R. 



Cyhoeddir yn fuan, 

"ABERTH MOLIANT," 

SEF 

DETHOLION HYMNAU A THONAU, AT WASANAETH ADDOUAD 
CYNNULLEIDFAOL. 



Yb Htmnàu dán Aboltgiaeth 
Y Parch. W. REES, a'r Pabch. W. AMBROSE; 

A'b Tonau dan Aboltgiabth 
Meistri J. AMBROSE LLOYD, ac EBENEZER REES. 



Rhoddir hysbysrwydd pellach etto yn nghylch y manylion. 
Allan oV Wasgy pris 1«. 6c., mewn lUan, 2«., 

ADRODDIÄD COLEGDY COFFADWRIÄETHOL ABERHONDDU. 



Ctnnwtsa yr hoU bapyrau a ddarllenwyd, a*r areithiau a draddodwyd ar Agoriad y 
Colegdy, yn yr iaith y Uefarwyd hwynt; gy da rhestr o'r holl gasgliadau a dderbyn- 
iwyd at y Colegdy, ac enwau y tanysgrifwyr o ddeg swUt ac uchod, a chyfanswm yr 
hyn a wnaed gan bob eglwys at ei dyled gartrefol yn ystod saith mlynedd yr ymdrech 
goífadwriaethol. 

Mae ynddo Bagdraiih, yn cynnwys hanes cyflawn o'r symudiad o'r dechreuad— y 
Pwyllgorau a gy nnaliwyd yn yr achos, a'r penderfyniadau y cytunwyd arnynt o bryd 
1 bryd. At hyn ychwanegîr— yn ol y penderfyniad a wnaed mewn cyfarfod oyffred- 
inol o'r tanysgrifwyr, a gy nnaUwyd yn Aberhonddu, Medi 14 a'r 15— gopi cywir o'r 
Trust Deed y cytunwyd arni. 

Mae yn llyfr o fwy na 150 o dudalenau (wythplyg), ac yn ísynnwys mwy o fater 
Bag a geir yn aml mewn cyfrolau a werthir am 7s. 6c. Pris Deunaw Ceiniog mmon 
thriau papyr ; pris Dau Swüt mewn Üian, 

Anfoner yr archebion 1 Mr, Thomas WiUiams, Goitre, Merthyr 7)/dfil; nOtt i Rêv. 
J, Thom€u, Thê WilhwSf LiverpooL Ni antonir yr un copi heb ragdal. 



Digitized by 



Google 



Allan o*r Wasg, Cyfrol L, prú 1a, yn itAanait, neu 8«. 6e. wtdi ei rhwymo 
mewn byrddau hardd^ 

BAlSEGLWYSIAiraOLCYMRÜ 

GAN 

T. REES, D.D., ABERTAWE, a J. TITCÎMAS, LIYERPOOL. 

• 
CTNNwrsA y Gyfrol gyntaf Ragdraeth helaeth ar Sefyllfa Crefydd yn Nghymru o 
ddyddiau Harri yiii. hyd gyfodiad TmneUldoaeth, ac o gyfodiad Ymneilldaaeth hyd 
gyhocddiad Deddf Unífuríiaeth yn 1662. Tna ceir hanes cyflawn a manwl am bob 
Eglwys Annibynol yn sir Fynwy, 8ir Drefaldwyn, a sir Feirionydd. 

Anfonir y Gyfrol gyntaf yn ddidraul 1 unrhyw fan ar dderbyniad P. O. Order am 
Wyth SwUt a Chwe* cheiniog am dani mewn byrddau; neu Saith Swllt am dani yn 
Rhanau. Pob archebion iV hanfon, a phob arian iV talu i Mr. O. Thomas, 11, Tbe 
WiUows, Liverpool; y Post Office Orders yn daledig^yn Breck Road Post Office. 

Daw Rhan YIIL, yn dechreu yr Ail Gyfrol, allan yn Awst. Dechreuir ar Hanet 
Eglwysi sir Forganwg yn y Rhan nesaf. 

Yn barod Gorph. y \afyyr Ail JRan o 

COFIANT A GWEITHIÄU lEUAN GWTNEDD, 

Yn cynnwys y gweddill o*r Adgyfodiad; Adgyfodíad Crist, Golygfa Moses o ben 
Pisgah, buddugol yn Eisteddfodau Merthyr a Le'rpwl; Awdí ar Heddwch, yr ail orea 
yn Eisteddfod Tremadoc; Pryddest ar Ddoethineb Duw, testun arall yn yr un 
Eisteddfod; Marwnad Mrs. Hemans; Cân y Glowr, ei waith olaf, dri diwrnod cyn ei 
farwolaeth; a Ilaaws o ddarnau dyddorol eraill, buddugol a chyffredinol. Gwnaed y 
Rhan hon yr hanner yn fwy na'r gyntaf, er mwyn cynnwys yn y ddwy yroll o'r 
Gweithiau Barddonol. Tn unol â deisyôadau lluaws o feibion yr awen, gellir cael y 
ddwy Ran hyn eu hunain, heb ymrwymo i gymeryd y Rhanau rhyddieithol dilynol o*r 
Gyf rol. Aiyrt für y rhai hyny yn hollol uníf urf â*r rhai hỳn, fel y galler rhwymo yr 
oll ynan G trcl ^vflawn. 

Pris yi Ai. l\an Is. 6c., trwy y Post, Is. 7^0.; y ddwy Ban yn nn, 2s. 6., trwy y Poat, 
28. 8c.; oiewn ííì^lì hardd, yn/ree trw y Post, 38. 6c. 

D. S. Dysewyiii y Cyhoeddwr däl am bob Rhan cyn anfon y Rhan ddilynol, fel y 
gallo gyfarfod à hir ddymuniad y wlad am y Gweìthiau dyddorol hyn yn ddibrofed- 
igaeth iddo ei hun. 

Cyfarfod Chwarterol Mon. — Cynnelir y cjfarfod 

nesaf mewn cysylltiad â'r Gymanfa, yn Hermon. Y gynnadledd sirol i ddechreu am 
10 o'r gloch y dydd cyntaf.— T. Williams, Ysg., Manaw, 

Cymanfa Mon — A gynnelir eleni yn Hermon, 

ar y Mawrth a*r Mercher, Gorphenaf 25ain a*r 26ain. T gyunadledd am 2 o'r gloch 
y dyda cyntaf.— Datid Rees. 

Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd.— 

Cynnelir y cyfarfod nesaf yn PwIIheîi, Medi 18 a'r 19. T gynnadledd am ddan j 
dydd cyntaf.— C. Jones, Ysg. 

Cymanfa Liverpool a Birkenhead. — Cynnelir 

hon eleni líledi 8, 9, 10, a*r 11.— Gborob Owen. 

! __ , , .^ 

Coleg Caerfjrddin.— Cynnelir arholiad blyn- 

yddol yr Athrofa uchod ar y 3, 4, 5, a'r 6, o Orphenal Bydd y PwyU|sor Annibynol 
yn cyfarfod dydd lau, am 11, yn y Colegdy,— W. Mosgan. 

Digitized by VjOOQ lC 



mmmmi^ 



RMf. 596. 






Y DYSGEDYDD: 

gyda'e hwn tr ünwtd 

YR ANNIB YN WR. 



AAYST, 1871. 



Y CYNNWYSIAD, 

Duwinyddiaeth: — Edrych ar ol y Galon 229 

Sylwadau ar Luc xvii. 10 233 

Bywgeaffi AETH : — Martin Luther 237 

y Parch. Henry Davies, Bethania 242 

Babddoniaeth: — Y Perdonydd ieuanc, Wiliiam Arthur 248 

Adolygiadau: — Pregethan y diweddar Barchedig Henry Rees'249 
Addysg: — Yr Angenrheidrwydd i Addysgu Annibynwyr yr oes 

hon i ymddwyn yn gyson â'u Hegwyddorion 250 

Y Maes Cenadol: — China — Addysg Fenywaidd yn Amoy.... 254 

CoFNODiON Enwadol: — Cyfarfod Chwarterol Bryeheiniog 255 

Cymanfa Swyddi Dinbych a Fflint 255 

Rehoboth, Five Roads, Llanelli 256 

Trewyddel— Sefydliad Mr. W. G. Jones 256 

Sefydliad 257 

Marwolaeth Mr. Thomas Price, Trawslwyndu, ger Trecastell 257 

Catherine Hughes, Rhosymeirch, Mon 258 

Hanesion: — Y Senedd 258 

Ffrainc... 259 

YPab 259 

Spaen. : 260 

America. 260 

Esgorodd, Priodwyd, Bu Farw 260 



Yr Elw 

at 
gynnorthwyo 




Gweinidogion 

a Phregethwyr 

oedranus. 



DOLGELLAUî 

ARGRAFFEDIG GAN W 1 L L I A ÄjCigi^i 



m eín ^oòttíìom* 



Y MAB yr yBgrifau canlynol yn y swyddfa:— Dau Gartref Credadyn; Egwyddoríon 
Pennilliaeth— y Mesiir Diodl; Ffyddlondeb î Gyfarfodydd Eglwysig Ẅythnosol; 
Mrg. Williams. diweddar briod y Parch. J. P. Williamg, Pomeroy, Ohio; Detholion — 
Na chyfartliwch hyd oni wyddoch am ba beth; Barddoniaeth—Awáì Henaint; Galar- 
gan ar ol fy Mhriod Elizabeth, gan E. G., New York; Yr Ystradwen, Yr Ysgol Sab- 
bathol, le&u wrth fedd Lazaru8; Peroriaeth— Corvren (Tonic Sol-fa), Light Brigade, 
Coverdale, Bozrah, Cefnyrowen, Judgment, Bethsaida, Damascus, St. David, TruB- 
cott, Llanystumdwy. 



HoLWTnDORi iJN o'r Goltowte. — Ceigia Gohebydd deallug, o'r enw " Ymofyn- 

ydd," genym ateb y gofynion canlynol. Ni allwn hyflforddio Ue i'r Uythyr a 

ddaeth gyda hwynt. 
G, Dywed Gol. y Cronicl mai y Parch. R. Thomag, Bangor, yw awdwr y traeth- 

awd ar " Gadwedigaeth yn ol Arfaeth," a ymddangosodd yn ddiweddar yn y 

Dtsgbdtdd, A ydyw yr haeriad hwnw yn gywir? 
Á. Nac ydy w. Nid R. Thomas y w awdwr y traethawd hwnw, ond un o Ohebwyr 

galluocaf y Dtsoedtdd. 

0. Og nad y Parch. R. Thomas a*i hysgrifenodd, paham y dywed Grol. y Cronicz« 
mai ef yw yr awdwr? 

A, Am fod y Gol. hwnw yn ehud a byrhwyll, ac mor anwybodug am arddolliaa 

gwahanol ysgrifenwyr Cymreig, ag oedd Sionyn Droi gynt. 
G. Paham y mae sylwadau y Gol. ar y mater mor bigog a bryntion? 
A. Gwyddom yn burîon. Gwell genym beidio dywedyd. Dyfaled Ymofjnydd. 

Mae un esgusawd a ellir roddi drosto. " Nid y w yn edrych wrth ei fodd," chwedl 

yntau, wrth esgusodi Cynddelw am ryfygu myned î orsedd farddol Dolgellau. 
G, Ai ni ddylid ateb ei sylwadau? 
A. Nid oes galwad am hyny, feddyliem ni. Nid ydynt yn dyfod o fewn miildìr- 

oedd i wreiddyn a bywyd y ddadl; ond os bydd awdwr y traethawd yn barnu yn 

wahanol, mae croesaw iddo ef wneud. 

CYFARFOD BLYNYDDOL Y DYSGEDYDD. 

Dtdd Sadwrn, Mehefln 10, çynnaliwyd cyfarfod blynyddol y Dtsgbdtdd yn y vestry 
gysylltiedig ä chapel yr Annibynwyr yn Nolgellau. Y Parch. J. Thomas, LÌTerpool, 
yn y gadair. Penderfynwyd — 

1. Fod y cyfarfod hwn yn cael ei ohirio hyd ddydd Mawrth, Awst 15, i'w gynnal 
yn Nolgellau. 

2. Fod y cyfarfod hwn yn ystyried, gan fod y flwyddyn eleni yn flwyddyn jnbìli, 
hanner canfed flwydd y Dtsobdtdd, y dylid gwneud ymdrech anarferol i helaethii eî 
gylchdaeniad; ac yn penodi y Parch. J. Thomas, a Mr. C. R. Jones, Ì ymgynghori â'p 
Golygwyr o hyn i*r cyfarfod yn Awst, am y cynÚun goreu i sicrhau hyny. 

C. R. J0NB8, Ysç, 

Yn barod Gorph. y laf^ yr Ail Ran 

GOFIANT A GWEiTHIAU lEUAN GWYNEDD, 

Yk cynnwys y gweddiU o*r Adgyfodiad; Adgyfodiad Crist, Golygfa Moses o ben 
Pisgah, buddugol yn Eisteddfodau Merthyr a Le'rpwl; Awdl ar Heddwch, yr ail oreu 
yn Eisteddfod Tremadoc; Pryddest ar Ddoethineb Duw, testun aralí yn yr un 
Eisteddfod; Marwnad Mrs. Hemans; Cân y Glowr, ei waith olaf, dri diwmod cyn ei 
farwolaeth; a llaaws o ddarnau dyddorol eraill, buddugol a chyffredinol. Gwnaed y 
Rhan hon yr hanner yn fwy na'r gyntaf, er mwyn cynnwys yn y ddwy yr oll oV 
Gweithiau Barddonol. Yn unol â deisyfiadau Uuaws o feibion yr awen, gellir cad y 
ddwy Ran hyn eu hunain, heb ymrwymo i gymeryd y Rhanau rhyddieithol dilynol o'p 
Gyfrol. Argrefflr y rhai hyny yn hoUol unffurf â'r rhai hyn, M y galler rhwymo yp 
oll ynun Gi'frcl p-\flawn. 

Pris yi Ai Ran Is. 6c., trwy y Post, Is. 7^c ;,y ddwy Ran yn un, 28. 6c, tpwy y Post. 
28. 8c.; ojewn iliaii hardd, ynfree trwy y Post, 3s. 6c. 

D. S. Dysgwyü i y Cyhoeddwr dâl am bob Rhan cyn anfon y Rhan ddil^mol, fel y 
gallo gyfarfod à hip ddymuniad y wlad am y Gweithiau dyddorol hyn yn ddibrofied- 
igaeth iddo ei hun. 

Digitized by VjOOQ1C 



Y DYSGEDYDD 



OYBa'b HWN Y MAB Y» "AirmBYIfWE" wbdi ei uno. 



üutDmstilitapti). 



'EDRYCH AR OL Y GALON. 

*<Cadw áy galon yn dra diesgeulus; canys allan o honi y mae bywyd yn dyfod.*'— 

SOLOMON. 

Mae byd y meddwl yn un hynod o ddyeithr i ni, er ei fod yn agos ìawn 
atom; ac y mae ein gwybodaeth am enaid yn gyfyog iawn, er fod enaid yn 
meddiant pob dyn. Beth y w yr hyn a elwir yn galon ì Faint o ystafelloedd 
sydd yn y meddwl dynol ì Yn mha le y mae cynneddfau yr enaid yn cydio 
yn eu gilydd ] Dyna ofyniadau anhawdd, os nad anmhosibl, eu hateb yn 
benderfynol a chlir. Bu yn ddadl frwd amser yn ol yn nghylch y weithred 
o gredu yn ei pherthynas â gwahanol gynneddfau yr enaid. Dadleuai un 
dosbarth yn gryf mai gweithred ydy w sydd yn perthyn yn bena/ i'r pen neu 
j deallj tra y dywed dosbarth arall mai perthyn i'r galon yn bena/ y mae 
credu. Cyn y gellir penderfynu y cwestiwn yna, ymddengys i ni fod eisieu 
penderfynu, i ddechreu, pa alluoedd sydd yn perthyn fr pen, a pha alluoedd 
hefyd sydd yn perthyn i*r galon. Ac nid yn unig hyny, ond y mae yn 
angenrheidiol gwybod pa gysylltiad sydd rhwng galluoedd y naill a'r llall. 
Ond nid oes neb etto, hyd y gwyddom, wedi llwyddo i ddwyn y pwnc yna 
i eglurder; a thra yr erys tywyílwch o amgylch hwnyna, ofer i ni ddysgwyl 
caei Uawer o oleuni ar y Uall. Mae yr enaid yn llawn o ddirgeledigaethau; 
ac felly, y mae'n rhaid i ni foddloni ar wybod ychydig am yr hyn a elwir 
genym yn galon. 

Mae i'r gair calon yn yr ysgrythyrau ystyr eangach nag a roddir iddo 
mewn ymddyddanion cyffredin, — eangach hefyd nag a roddir iddo gan 
athronwyr a dysgedigion duwinyddol. Yn y Beibl, y mae'r gair weithiau 
yn dynodi y deall, megys, " Calon anneallus." Bryd arall, golyga'r ewyliys, 
megys, ** Calon gyndyn." Ac, mewn manau eraill, dynoda'r gydwybod, 
megys, "Dwysbigiad yn eu calon.*' Fe ddichon na chamgymerem wrth 
ddweyd fod y gair yn y Êeibl, y rhan fynychaf, yn dynodi cartrejle yr 
ewyllys, y gydwybod, a*r serchiadau, — y ffynnonell fawr, o'r hon j tardd 

AwsT, 1871. p 

Digitized by VjOOQ1C 



230 DUWINTDDIAETH. 

bywyd dyn fel creadur moesoL Ac nid oes eisîeu dweyd fod gofalu am j 
galon — edrych ar ol y ffynnonell bwysig hon — o'r pwys mwyaf i bob dyn. 
" Cîadw dy galon yn dra diesgeulos," ydyw cynghor anffaeledig y Beibl; 
" canys allan o honi y mae bywyd yn dyfod," 

Nid y pwysicaf ynddo ei hunan ydy w y pwysicaf yn ngolwg dynion bob 
amser, ac nid yr hyn sydd yn teilyngu y gofal mwyaf ydyw yr hyn a ga ein 
gofal manylaf ni ar bob adeg. I rai, y mae'r dillad yn fwy na'r corff; i 
eraill, y mae'r bwyd yn fwy na'r bywyd; ac i lawer îawn, y mae'r dyn 
allanol yn bwysicach na'r mewnol. Mewn canlyniad i ymddygiad o'r fatb, 
y mae'r pwysicaf yn cael cam ar draul gwneud gormod o bethau llai pwysig. 
Mae corff un yn dyoddef anwyd, am fod ei berchenog yn gosod mwy o bwy» 
ar dlysni y wisg nag ar ei chynhesrwydd. Mae bywyd y llall yn gruddfan 
am ei fod yn cael ei arwain at fwrdd rhy ddanteithiol a moethus. Ac y 
mae calon y trydydd yn cael ei hesgeuluse yn hollol, am fod ymddangosiad 
allanol y corff yn cymeryd i fyny holl sylw y dyn. Mae seigîau breision, 
a gwisgoedd heirdd, yn burion yn eu lle; ond y mae corff iacb, lluniaidd, a 
hardd, yn well. Mae corff' hardd a chydnerth yn beth y dylid diolch í 
Dduw am dano; ond y mae " calon hawddgar a da " yn jjfan' mil gwell. 
Edrych ar ol y galon, ddarllenydd, a gwylia rhag i'r mwyaf gael ei golli yn 
y Ueiaf; a phethau pwysig mewn pethau bychain a dibwys. Y galon ydyw 
yr etifeddiaeth bwysicaf a feddwn, ac am dani hi y dylem ofalu yn benaf. 

Edrych wr ol y gáíon^ oblegid nodwedd a chymeriad y galon sydd yn 
penderfynu nodwedd a chymeríad y by wyd allanol. Nid yw yr allanol ond 
dadblygiad o'r mewnol, ac nid yw gweithredoedd cyhoeddus dyn yn ddim 
ond ffrwyth uniongyi'chol el egwyddorion mewnol. Ein hymofyniad blaenaf 
gyda golwg ar fywyd cyhoeddus dyn ddylai fod, nid vn gymaint beth y mae 
yn ei wneuthur, ond oddiar ba egwyddor y gweithreda. Fe all gweithred 
fod yn dda ynddi ei hunan, yn ddymunol ei dylanwad, ac yn ganmoladwy i 
olwg cymdeithas; ac etto fod yn ddrwg yn ei pherthynas â'r hwn a'i gwnaeth. 
Mae estyn elusen i dlawd yn weithred dda ynddi ei hun, yn ddymunol ei 
dylanwad ar y derbynydd, ac yn dra sicr o enniU cymeradwyaeth y cyhoedd; 
ond os mai calon falch, hunangeisiol, roddodd yr elusen, nid da na rhinweddol 
mo'r weithred yn ei pherthynas â'r hwn a gyfranodd. Mae'r egwyddoi yn 
ddrwg, ac mewn canlyniad, y mae'r weithred, pa mor brydferth bynag i 
lygaid cymdeithas, yn amddifad o rinwedd a phrydferthwch moesol. Mae 
codi capel yn weithred dda; ond os mai balchder a chenfigen gynhyrfodd y 
bobl at y gwaith, nid y w y cyfry w adeilad yn ngolwg y nefoedd yn ddim 
amgen na chofgolofn o hunanoldeb, cuíni, a balchder y sawl a'i cyfododd. 
Cofier nad yw fod dyn yn cyflawni ambell i weithred dda a chanmoladwy, 
yn ei wneud ef yn ddyn da, os nad oes yna egwyddor onest wrth wraidd y 
cwbl. Edrych ar ol y galon. 

, . Pe b'ai dynion yn onestach i'w hegwyddorion, byddai yn Uawer hawddach 
nodi^ allan y da a'r drwg mewn cymdeithas; ond y mae yn ngallu dyn i 
gamgynnrychioli y galon. Mae bleiddiaid yn ymddangos yn nillad defaid, 
bradwyr yn gwisgo wynebau brodyr, a gelynion yn ymrithio yn ngwisgoedd 
cyfeiUion. Nid yw yr allaüol hoh amser yn esboniad teg ar y mewnol; ond 
y mae'r mewnol yn esboniad cywir o'r allanol. Mae i'r naiU ei eithriadau; 
ond nid oea eitkriad i'r llall. Pan y byddys yn myned i farnu cymeriad 
dyn oddiwrth yr allanol, y mae'n angenrheidiol cymeryd i ystyriaeth holl 
ýyyyyd y dyn, ac nid rhyw weithred neu ddwy yn awr a phryd arall; ond, 
pe gallem ganfod yr egwyddor yna sydd yn y galon, hawdd fyddai pender- 
fynu cymeriad pob dyn. Both bynag y w cymerìad y mewnol, dyna ydyw 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH. ' 231 

cymeriad yr allanol. Gan byny, edryched pob un am gy wirdeb a gonestr 
rwydd oddimewn. ' 

Edrych ar ol y galon, oblegid y mae edrych ar ol y by wyd wedi esgeuluso 
y galon, yn waith ofer a diles. Mawr fu ymdrech dynion yn mhob oes a' 
gwlad i / geisio gwella a phuro bywyd cymdeithasol dynolry w. Mae ein 
seneddwyr wedi bod yn gosod eu penau yn nghyd i dynu allan ddeddfau er 
perffeithio bywyd cymdeithasol y wlad hon. Mae addysg wedi Uwyddo i 
gaboli a phrydferthu by wyd allanol ein gwlad, i raddau hela<ìth; ac yr ydym 
yn dysgwyl ychwaneg oddiwrth addysg yn y dyfodoh Ond, er cymaint a 
wnaed gan y pethau yna mewn ffordd o wella allanoHon cymdeithas, 
hwyrach y goddefir i ni ddweyd nad yw en gallu a'u dylanwad ond cyfyng 
ac arwynebol iawn. I wella bywyd cymdeithasoi dyn yn drwyadl, y mae'n 
rhaid gwella ei galon ef. Os gall deddf wladol attal y dyn rhag agor ei 
fasnach ar y Sabbath, nid oes ond parch dwfn i ddeddf Duw yn y galon 
fedr ei atial rhag hyw yn ei fasnach ar ddydd yr Arglwydd. Mae addysg 
yn coethi ac yn pertìeithio yr allanol, i ryw fesur; ond nid yw addysg o'r 
i-add uchaf i ddyn â chalon ddrwg, yn ddim amgen na phren pwdr wedi ei 
oreuro âg aur. Os ydys am wella'r allanol yn di'wya.dl, rhaid dechreu yn 
mhellach yn ol. Rhaid gwella a phuro y galon, a gofalu am fod yr 
egwyddor iywodraethol yn dda. I bureiddio*r ffrwyth, rhaid pureiddio'r 
pren; ac i gael y ffrydiau yn risialaidd, rhaid glanhau y ffynnon. Felly 
hefyd, mewn trefn i wella moesau cymdeithas, y mae'n rhaid gwella ei 
chalon. Ni byddai trafferth dynion am yr allanoi ddim hanner cymaint, 
pe y cymerent ychydig o drafferth gyda*r méwnol. Edryched y morwr ar 
oi y llyw, ac fe ofala'r llyw am y llong. Edryched y ffermwr ar ol ei fferm, 
ac fe edrych y fferm ar ei ol yntau. Edrychwn ar ol y galon, ac fe edrych 
y galon ar ol ein hymddygiadau. Gwastraffu nerth ac amser ydyw ceisio 
gwella'r allanol tra yn esgeuluso'r mownol. 'Does neb mor drafferthus yn 
ei waith a*r rhagrithiwr, a 'does neb yn gwneud can lleied. Golwg boenus 
oedd ar y Phariseaid yn ymlusgo dan eu beichiau seremonîol, a mawr y 
twrw a gadwent yn nghonglau yr heolydd wrtb hir-weddîo ac estyn eu 
helusenau; ond am wneud gwaith, nid oeddynt yn gwneud dim. Edryched 
pob un ar ol ei galon, a gadawed iV galon edrych ar ei ol yntau; a chofier 
mai ofer a ffol ydyw ceisio gwella bywyd cymdeithasol, os na welleir y 
galon. Gwneler y pren yn dda, ac yna gellir dysgwyl y ffrwyth yn dda. 

Edrych ar ol y galon, oblegid y mae iechyd a bywyd dyn yn dibynu ar 
iachusrwydd y galon. Nid ámgylchiadau allanol ydynt hanfodion cysur a 
dedwyddwch dyn, ond sefyllfa iachusol y mewnol. Nid yw llawer o gyf- 
oeth yn sicrhau llawer o gysuron; ao nid yw fod pawb yn gwenu ar y dyn, 
yn un prawf ei fod ef yn mwynhau iechyd a dedwyddwch bywyd CaÌon 
foesol iach yn unig fedr wneud y bywyd yn ddedwydd. Mae*r galon foesol 
i fywyd y dyn, rywbeth yn debyg i'r hyn ydy w y galon naturiol i'r corff. 
Hanfod nerth ac iechyd corfforol ydyw calon iach; a phan ymosodir ar y 
cyfansoddiad gan afiechyd, pwnc mawr y meddyg ydyw ei gadw rhag 
cyffwrdd â'r galon; oblegid unwaith yr ymeifl y dolur ynddi hi, y mae'r 
iechyd yn anobeithiol, a'r bywyd mewn perygl. Wel, os ydyw calon iach 
mor hanfodol i iechyd a chysur corfforol, yn sic, ddarllenydd, y mae calon 
foesol iach yr un mor hanfodol i ddedwyddwch a chysur moesol. " Cadw 
dy galon yn dra diesgeulus; canys allan o honi y mae bywyd yn dyfod." 
Bywyd» Yr hyn a olygir genym ni yn fynych wrth son am fywyd ydyw, 
yr elfen hòno sydd yn achosi symudiad, cynnydd, &c.; neu y peth hwnw, 
pa enw bynag roddir amo, sydd yn gwahaniaethu yr aniíaìl oddiwith y 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH. 

gareg. Ond yn yr ysgrythyrau, y mae'r gair mewn amiyw fanau yn sefyíl 
am ddedwyddwch a mwynha^^. Mae'r annuwiol yn byw yn uffern; ond yn 
y Beibl, gelwir ei fy wyd yn farwolaeth. O'r oehr aralJ, gelwir dedwyddwch 
y saint yn y nefoedd yn ^^Jywyd tragwyddol." Dichon y goddefa'r gair 
bywyd yn y cysylltiad hwn yr un esboniad. " Allan o honi y mae bywyd 
yn dyfod;" h. y., allan o honi y mae cysur, dedwyddwch, mwyDhad, ac 
iechyd bodolaeth dyn yn dyfod allan. Mae calon ddrwg a dioruchwyliaeth 
yn wenwyn i iechyd a chysur moesol y sawl sydd yn ei meddu. Waeth 
mo'r Uawer beth fo amgylchiadau allanol, os bydd yna afiechyd oddimewn. 
Mae calon ddrwg yn ddigon i droi y mêl yn wermod, cyfoeth yn boenus, 
anrhydedd yn wawd, ac esmwythfeinciau y palas yn fwy annyoddefol na 
chlustogau o ddrain. Calon ddrwg y brenin Belsassar drodd y wledd yn 
dristwch, a'r llawenydd yn ddychrynfeydd marwolaeth ac anobaith. Calon 
ddrwg ydyw yr achos mawr o dristwch, galar, ocheneidiau, a gruddfanaa 
ein byd ni. Byd iach, cysurus, a dedwydd iawn fyddai y byd hwn oni Vai 
am yr afiechyd andwyol hwn sydd wedi ffynnonellu yn nghalonau ei bres- 
wylwyr. Calon ddrwg hefyd ydyw y tfynnonell fawr o'r hon y tardd 
gwaeau a thrueni ofnadwy y clamnedigion yn uffern. Mor bwysig, gan 
hyny, ydyw edrych ar ol y galonl Y galon ydyw hanfod iechyd a chysur 
y presenol. Y galon gaiff ei darllen a' i harholi yn y farn. Wrth y galon 
y byddwn yn sefyll neu yn syrthio yn y diwedd. Ac o'r galon y dylifa 
nefoedd y naill, ac uffern y Uall, am dragwyddoldeb. Edrych ar ol y galon! 

Edrych ar ol y galon, trwy gadw'r drwg allan o honi. Mae ynddi lawer 
o ddrwg eisoes, a'r peth cyntaf ydyw bwrw hwnw allao. Nid yw yn ddigon 
i ni fedru cadw y drwg sydd allan rhag dyfod i mewn, heb i ni hefyd fedru 
troi y drwg sydd i mewn allan. Nid yw yn orchest o gwbl i'r cybydd gadw 
y pechod o wastraff rhag dyfod i mewn; ond y çnae'n rhaid iddo wrth 
ymdrech, dyfalbarhad, a gweddi, cyn y llwydda i fwrw allan y pechod o 
gybydd-dod sydd wedi hen ymgartrefu yn ei galon. Gocheler y gelynion 
sydd wedi dyfod i mewn, a myner gwaredigaeth Iwyr oddiwrth y rhai hyny 
yn gyntaf, ac yna byddys mewn gwell mantais i wrthsefyll yr ymosodwyr 
oddiallan. Cadw dy gaion fel dinas warch'^eedig. Sut yr oeddynt yn cadw 
Paris yn y misoedd aeth heibio î Cau y pyrth, cyfodi gwrthgloddiau, 
cadarnhau yr amddiffynfeydd, a gosod milwyr i wylio ysgogiadau y gelyn- 
ion, onide î Gwnawn ninnau yn gyffelyb gyda'r galon. Cauwn y pyrth, 
cyfodwn wrthgloddiau yn erbyn ymosodiadau y gelynion, a safwn ar y tŵr 
i wylio ysgogiadau yr ymosodwyr sydd yn llengoedd o'n cwmpas. Gresyn 
meddwl fod calon Uawer un fel dystryw — heb dô arni — yn rhydd ac yn 
agored i bob aflwydd ddisgyn iddi. lë, gwaeth na hyny, y mae llawer un 
yn gwahodd y gelynion i mewn, gan eu derbyn yn groesawgar. Cadwer y 
drwg allan o'r dychymyg, rhag, wedi y llwyddo i gyrhaedd yno, y methir 
a'i gadw oV galon. Pan Iwyddodd y Germaniaid i gyrhaedd y tumewn i 
amddiffynfeydd Paris, nid oeddynt yn ystyried fod myned i mewn i'r ddinas 
wed'yn'ond gorchwyl bychan, mewn cymhariaeth. Felly, os llwydda'r 
drwg i gael gafael ar y dychymyg, nid yw y galon yn ddiberygl. Ŷsgyd- 
wer y meddyliau ofer, eJr d/chymygion tfol, allan o'rystafell yna. " Ac na 
roddwch le i ddiafol " mewn dychymyg. Gwrthwynebwch ef, ac efe a ffy 
oddiwrthych. Edrych ar ol y galon, trwy gadw'r drwg allan. 

Edrych a/r ol y galon, trwy ei llanw â'r da. Nid yw bwrw y drwg allan, 
heb gael y da i mewn, yn ateb uu dyben. Mewn gwirionedd, yr unig 
ffordd i fwrw allan y drwg ydyw sicrhau y da. Nid llestr gwag ydyw calon 
dyn i fod, ac nid absenoldeb petbau sydd yn rhoddi cymeriad iddo. Ms^ 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH. 233 

\}WTW allan y drwg yn gam pwysig at gael y galon i drefn; ond os gadewir 
y gwaith yn y fan yna, nid ydys yn gwneud dim amgen na rhoddi mantaia 
i'r drwg i gael gafael dyfnach yn y galon. Mae'r galon wag yn temtio'r 
diafol i'w meddiannu. Wedi cael y tý yn lan, gofaler am ei ddodrefnu ar 
unwaith, onide, y mae'r ysbryd aflan a fwriwyd allan yn sicr o ddychwelyd 
gyda saith ysbryd eraiU gwaeth nag ef ei hun; a " diwedd y dyn hwnw 
sydd waeth na'i ddechreuad." Edrych ar ol y galon, fel yr edrych y gardd- 
wr ar ol ei ardd. Ffolineb ynddo fyddai gwastraffu amser a nerth i arloesi 
a glanhau yr ardd, ac yna ei gadael heb fwrw hadau ynddi. Ffolineb mwy 
mewn pechadur ydyw ceisio bwrw allan y drwg heb sicrhau y da. " Cudd- 
iais dy ymadroddion yn fy nghalon," meddai'r Salmydd, " fel na phechwn 
i'th erbyn." Ymadroddion Duw, wedi eu cuddio yn y galon, y<:íynt y 
gwrthgloddiau cadarnaf yn erbyn pecbod. Myner y da i mewn. 

Edrych wr ol y galon hefyd, trwy ei chyflwyno i Dduw. Mae tpÂ y drwg 
allan, cadw*r gelynion rhag dyfod i niewn, a sicrhau y da yn y galon, yn 
fwy nag y medr pechadur ei wneuthur trwy ei nerth a'i ddoethineb ei hun- 
an, Ac yn hytrach na chyrnyg at y gwaith ein hunain, gwell ydyw i ni 
ar unwaith roi gofal y galon i un fedr ei dwyn i drefn. Yr hwn fu yn 
bwrw allan gythreuliaid o Mair Magdalen ydyw yr unig un fedr fwrw allan 
yr ysbrydion aflan sydd yn lleng yn nghalon llawer un etto. Nid oes dim 
ond preswybad yr Ysbryd Glan yn y galon yn unig fedr ei chadw rhag bod 
yn nythle i bob aderyn aflan. Gwnawn â'r galon fel y mae'r morwr 
yn gwneud â'r Uong pan fyrddir hi gan y pilot Mae'r llywyddiaeth yn 
cael ei throsglwyddo i'r pilot pan y daw i mewn, ac y mae y morwyr o hyny 
allan i fod at ei alwad a'i orchymyn ef. Felly y dylem ninnau wneud â'r 
galon. Rhodder y llywodraeth iddo Ef, a bydded pob un yn ufudd ac 
ewyllysgar i wneud ei air Ef. Duw yn unig sydd yn deilwng o'r llywodr- 
aeth. Efe yn unig fedr lanw yr orsedd, ac nis gall neb ond efe adfer trefn 
yn y galon. Ei leferydd atom ydyw, ** Dychwelwch ataf fi â'ch holl galon** 
&c. " Fy mab, moes i mi dy galon." Edryched pob un at yr adeg, rhag 
iddi fyned trosodd; a gweddîwn lawer yn y geiriau hyny, " Crëa galon lan 
ynof, O Dduw; ac adnewydda ysbryd uniawn o'm mewn." 

Llanelltyd. R. Thomas. 



SYLWADAU AR LUC XYIL 10. 

** Felly chwithau hefyd, wedi i chwi wneuthur y cwbl oU ag a orchymynwyd i chwi, 
dywedwch, Gweisìoa aofuddiol ydym; oblegid yr hyn a ddyiasem ei wneuthur a 
wnaethom.'* 

Mae y geiriau uchod yn gosod allan na ali un dyn, drwy unrhy w ufudd dod 
a roddo i orchymynion yr Arglwydd, neu unrhy w wasanaeth a wnel drosto, 
deilyngu gwobrwy oddiar ei law ef am hyny. 

Mae yr hyn a ddywed lesu Grist yma, mewn cysondeb perffaith â dysg- 
eidiaeth yr ysgrythyrau mewn lleoedd eraill. Yn llyfr Job, (pen xxii.) ni 
a gawn Eliphas, y Temaniad, wedi cly wed Job yn cyfiawnhau ei hun, ac 
yn dadleu ei ddiniweidrwydd, yn ei ateb; " A wna gwr lesâd i Dduw, fel y 
gwna y synwyrol lesâd iddo ei hun ? Ai digrifwch ydyw i'r Hollalluog dy 
fod di yn gy fiawn 1 neu ai elw dy fod yn perfl*eithio dy ffyrdd î '' A gadael 
áj fod yn berfíaith, fel yr wyt yn hòni dy fod, ni a!l hyny beri i ti deilyngu 
dim oddiar law yr Arglwydd, a'i wneud ef yn ddyledwr i ti, i'th gadw rhag 



Digitized by 



Google 



234 DÜWINYDDIAETH. 

y profedîgaethau a'th oddiweddodd, mewn un modd; oblegid nid yw dy 
berflfeithrwydd o elw yn y byd iddo ef. 

Yn pen. xxxv. o*r un llyfr, ni a gawn Elihu, wedi gwrando ar Job yn 
dadleu ei uniondeb a'i ddiniweidrwydd, yn dywedyd: "Os pechi, pa niwaid 
a wnai di iddo ef ) Os aml fydd dy anwireddau, pa beth yr wyt yn ei 
wneuthur iddo ef î Os cyfiawn fyddi, pa beth yr wyt yn ei roddi iddo efì 
neu pa beth y mae efe yn ei gael ar dy law di í I wr fel tydi, dy annuw- 
ioldeb, ac i fal) dyn, dy gyfiawnder, a all rywbeth." Mae Ëliphas ac Elihu 
yn cytuno na all daioni dynion wneuthur Duw yn ddyledwr iddynt, mewn 
un modd. 

Cy^elyb hefyd yw synîad Dafydd yn yr unfed Salm ar bymtheg. Dywed 
wrth yr Arglwydd, " Fy nâ nid yw ddim i ti: ond i'r saint sydd ar y 
ddaoar, a*r rhai rhagorol, yn y rhai y mae fy hoU hyfrydwch." Cydnabyddai 
felly, pa ddaioni bynag a wnelai, er y gallai fod yn fantais iddo ef ei hunan, 
ac i'r saint ar y ddaear, nas gallai fod yn ddim i Dduw, i haeddu unrhy w 
gydnabyddiaeth am dano oddiar ei law ef. 

Yn Rhuf xL 35, dy wed Paul: ** Pwy a roddes iddo ef yn gyntaf, ac fe a 
delir iddo drachefn ì Mae dynion yn rhoddi yn gyntaf i ddynion eraill, a'r 
rhai hyny yn talu iddynt hwythau drachetn, yn gyfiawn hefyd, am eu 
cymwynasau; ond nid oes gan âdynion ddim o*u heiddynt eu hunain i'w 
roddi feily yn gyntaf i Dduw, fel y gallant drachefn hawlio ad-daliad 
ganddo ef: " Canys o hono ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef, y mae pob peth." 

Er mor lafurus oedd Paul yn y gwaith o bregethu yr efengyl, etto, 
gwelwn yn 1 Cor. ix., nad oedd yn ystyried yr Arglwydd yn ddyledwr iddo 
am hyny. Dywed, " Canys os pregethaf yr efengyl, nid oes orfoledd i mi: 
canys angenrhaid a osodwyd arnaf; a gwae fydd i mi oni phregethaf yr 
efengy]. Pa wobr sydd i mi, gan hyuy 1 " Cydnebydd yr apostol fod 
gwobr wedi ei haddaw gan yr Arglwydd i'r hwn a gyflawno y weinidogaeth 
yn flyddlawn; ar yr un pryd, cydnabyddai nad oedd ganddo ef Äate?^ ar 
Dduw am unrhyw daledigaeth neu gydnabyddiaeth; oblegid nad oedd yn y 
cyflawniad o'i ddyledswyddau gweinidogaethol yn gwneud dim ond yr hyn 
yr oedd ,y rhwymau cryfaf arno i'w gyflawni Ystyriai ei hun, wedi y 
cwbl, yn " was anfuddiol," yn ol geiriau y Gwaredwr; "oblegid yr hyn a 
ddylasai ei wneuthur ** oedd y cyêin. , 

Wedi nodi beth yw cyd-dystiolaeth y Beibl ar y mater hwn, ceisîr dan^os 
fod y syniad sydd yn ngeiriau yr Arglwydd lesu yn rhesymol a theg ynddo 
ei hun. 

Mae yn eglur nas gall y Duwdod fod dan unrhyw ddyled î ddyn yn 
wreiddiol, nac i un creadur arall. Addefir yn rhwydd gan bawb, pa wasan- 
aeth bynag a gyflawnir gan elfenau, a bydoedd, a'r cyfíelyb, nas gall y fatb 
wasanaeth, gan y fath fôdau, gael ei wí)brwyo o gwbl. Addefir hefyd, pa 
wasanaeth bynag a gyflawnir yn nheymas gyffredinol y Goruchaf, gan bysg 
ao adar, anifeiliaîd a bwystfilod, a chreaduriaid afresymol yn gyflredinol, 
nad yw eu gwaith yn wobrwyadwy. Cytunir mai creaduriaid rhesymol yn 
nnig a ellir wobrwyo am eu gweithredoedd. Ond nid oedd yn bosibl fod 
Duw dan unrhyw rwymau, yn wreiddiol, i ddyn nac angel; oblegid nid 
oedd yr un o honynt yn bodoli ychydig o amser yn ol; a pha fodd y gallai 
fod ganddynt hawliau cyn eu bod ì Fod un wedi ei grëu gan Dduw yn 
angel, i wasanaethu yn y nef, oedd yn ymddibynu yn hoUol ar ewyllys y 
Oreawdwr; a bod y llall wedi ei grëu yn ddyn, i wasanaethu ar y ddaear, a 
ymddibyna yn hollol ar ewyllys benarglwyddiaethol Duw. Y mae pob 
hawl ar Dduw, yn wreiddiol, allan o'r cwestiwn. " Oblegid o'i ewyllys ef j 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 235 

inaent ac y crëwyd hwynt " Nid oedd gynt ond y Duwdod ei hunan yn 
bodoli, beb un creadur mewn bod i feddu unrhyw hawliau ar Dduw o fath 
yn y byd. 

Etto, fel y mae bodolaeth creadur rhesymol wedi dyfod o ewyllys da a 
phenarglwyddiaeth Duw, felly hefyd y mae parhad ei fodolaeth yn ymddi- 
bynu ar yr un daioni penarglwyddiaethol, a*r un ewyllys ddwyfol, ac nid 
yw yn seiliedig, yn y mcsur lleiaf, ar hawl o du y croadur. Os nad oedd 
av Dduw rwymau Tr creadur i roddi bodolaeth iddo, pa fodd y gall fod 
rhwymau arno iV creadur i barliau iddo y fodolaeth a dderbyniodd, heb un 
bawl am dani ol du efî Osoes rhwymau yn bod yn y materhwn, rhwymau 
o eiddo Duw iddo ei hun ydynt yn gyfangwbl. Pe goUyngai Duw ddyn, 
ac angel hefyd, allan o fodolaeth, iV diddymdra dechreuol, ni byddai gan- 
ddynt hwy unrhyw ddadl deg yn erbyn hyny. Nid ydym yn gweled y 
difoda Duw y pethau a wnaeth; ond y raae hyny hefyd yn troi ar ei ewyllys 
a*i benderfyniad ef ei hun, Clywsom ddywedyd gan y rhai gynt, a'r rhai 
diweddar hefyd, fod eisieu yr un gallu i ddifodi peth, wedi iddo unwaith 
gael ei grëu, ag oedd yn angenrheidiol iV ddwyn i fodolaeth ar y dechreu. 
Nis galiwn gytuno â golygiadau felly. Yr oedd eisieu gallu anfeìdrol i 
ddwyn y creadur i fod, ac y mae yr un gallu yn angenrheidiol i'w gynnal 
mewn bodj ond, debygem ni, nid oes eisieu unrhyw allu i derfynu ei fodoU 
aeth, — dim ond ei adael arno ei hun — peidio a'i gynnal; "yna darfyddai am 
dano mewn amrantiad. E.haid fod daioni a gras Duw yn ddiderfyn, pan y 
dygai i fod y fath aneirif luoedd o greaduriaid, yn unig o'i ewyllys da, ac y 
parhai iV cynnal a'u hymgeleddu, heb ei fod, yn y mesur Ueiaf, yn ddyled- 
wr iddynt am hyny! 

Drachefn; mae y dyn a greodd yr Arglwydd fel hyn o'i ras, a'r hwn a 
gynnelir ganddo trwy yr unrhyw ras, yn rhwym o wasanaethu Duw hyd 
eithaf y cyfleusderau a'r galluoedd â pha y cynnysgaeddodd ei Grëwr a*i 
Ly wydd cyfiawn ef â hwynt. Dywedir weithiau, os yw Duw yn gofyn i 
ddyn gyflawni gorchwylion mewn ufudd-dod iV ewyllys ef, fod gan ddyn 
hawl ar Dduw am alluoedd eneidiol, a moddion cyfaddas, i gyflawni y cyf- 
ryw orchwylion. Nid oes genym wrthwynebiad i'r gosodiad yna, mewn 
ystyr arddansoddol a thybosodiadol; hyny yw, pè gofynai y Brenin mawr i 
ddyn wneud peth heb ei gynnysgaeddu â galluoedd eneidiol, ao â moddion 
addas, a chyfleusderau priodol i wneud y peth hwnw, byddai hyny yn an- 
nhegwch tuag at y gweithredydd fel deiJiad Uywodraeth foesol. Ond y 
flíaith eglur yw, na ofynodd yr Arglwydd erioed i ddyn wneud dim, ac na 
ofyna byth chwflith, heb ei gynnysgaeddu, yn gyntaf, â galluoedd- priodol, 
moddion addas, cyfleusderau cymhwys, a rhyddid perflaith i gyflawni ei 
ddyledswydd. Perthynas creadur rhesymol â Duw, ei ymddibyniaeth 
trwyadl amo, y galluoedd, y moddion, y cyfleusderau, a'r rhyddid, y breint- 
iodd Duw «f â hwynt, ydyw meini sylfaen ei ddyledswydd i ufuddhau yn 
mhob peth iV Grëwr. £iddo Duw ydyw, ar Dduw yr ymddibyna, ganddo 
ef y cafodd yr hoU fanteision a feddianna, gogoneddu Duw ydyw ei amcan, 
a mwynhau Duw y w ei fraint; a dylai wasanaethu Duw hyd eithaf ei allu- 
oedd a'i fanteîsion tra y parhao iV meddu. 

Yn mhellach; os felly, ni all neb gyflawni yn ngwasanaeth Duw ond yr 
hyn a ddylai wneud. Ni all dyn, ac ni all angel, byth wneud i Dduw ond 
yr hyn sydd yn ddyled amo ei gyflawni. Y mae cyflawniadau dros ben yr 
hyn sydd yn ddyledus oddiwrth greadur rhesymol, yn anmhosibl. Mae yr 
holl galon, yr holl enaid, a'r hoU nerth, am hoíl dymmor bodolaeth dyn, 
yn ddjiedus oddiwrtho i*r Llywydd mawr. Beth bynag mewn dyn a syrthio 



Digitized by 



Google 



236 DUWINYDDIAETH. 

yn fjr o hyny, neu a fyddo yn groes i hyny, pecbod ynddo ydyw. Mae 
ffydd yn yr Arglwydd îesu yn dìogelu by wyd pechadur, am ei bod yn eí 
ddwyn i afael cyfiawnder sydd yn llonaid hoU ofynion cyfraith Duw, a'i 
bod yn puro y galon, ac yn gweithio drwy gariad, er gogoniant Duw, a lle» 
dynion; ond nid yw ffydd yn gwneud y ddeddf yn ddirym, nac yn lliniara 
ei gofynion. Mae yr holl galon yn ddyledus i Dduw dan ddeddf ffydd, yn 
gystal a than ddeddf gweithredoedd, cyn y cwymp. 

Yn awr, os yw yr oU a all dyn wneuthur yn ngwasanaeth yr Arglwydd 
yn ddyledus oddiwrtho i'r Arglwydd, pa fodd y gall ef, trwy ddim a wnelo, 
wneud Duw yn ddyledwr iddo ì Pa fodd y gall ef byth ennill hawl ar 
Dduw am wobrwyon am ei wasauaeth ì Neu, pa fodd y gall angel, mwy 
nag yntau, gan fod yr oU a ddichon hwnw hefyd wneud dros Dduw i dra- 
gwyddoldeb, yn ddyledus oddiwrtho iV Greawdwr a'i Gynnaliwr ì Ni all 
dyn nac angel wneud dim mewn ufudd-dod perffaith, ond talu eu dyledion 
iV cyfiawn Lywydd. A ydyw dyn yn edifarhau am ei bechodauî Ei 
ddyled yw edifarhau, ac nid yw ei edifeirwch, ond odid, ond bychan wrth 
a ddylai fod. A ydy w ef yn credu yr efengyl ì Talu ei ddyled y mae wrth 
gredu, ac ond odid fawr, gwan yw ei ffydd wrth a ddylai fod. A ydyw ef 
yn ufuddhau i orchymynion cyfraith Duw î Bydded felly: y mae yn sefyll 
mewn angen am faddeuant bob dydd. Fe byddai ei ufudd-dod i ddeddf ac 
efengyl yn berffaith a chyflawn, talu ei ddyled y byddai o hyd. Ni roddai 
peth felly iddo un hawl ar Dduw. 

Unwaith ettoj gan hyny, pa wobrau bynag a gysylltodd Duw â chyf- 
lawniad dyledswyddau, rhaid fod hyny yn tarddu, nid o hawliau dynion i 
gael eu gwobrwyo, ond o ddaioni a gras anfeidrol Duw i greaduriaid hollol 
anhaeddiannol. Mae addewidion mawr iawn a gwerthfawr wedi eu cysylltu 
gan Dduw â chyflawniad dyledswyddau; ond gras i gyd yw hyny. Cysyîlt- 
wyd edifeirwch a maddeuant pechodau â'u gilydd; ond nid oes dim haedd- 
iant mewn edifeirwch am bechod i ddemandio maddeuant am dano. Fe 
ddýlasai dyn edifarhau am ei bechodàu yn erbyn yr Arglwydd, pe na fUasaì 
maddeuant mewn bod. Yn ol.cyfoeth ei ras y maé Duw yn maddeu, ac 
nid yn ol rhy w haeddiant a ddychymygir fod mewn edifeirwch. 

Mae cyfiawnhad bywyd wedi ei gysylltu â ffydd, yn ngair Duw; ond nid 
oes dim haeddiant mewn ffydd i deilyngu y fath fendith a chyfiawnhad. 
Mae ffydd yn cael ei gosod yn y mater hwn yii wrthgyferbyniol i weithio. 
" O ffydd y mae, fel y byddai yn ol^ras. — A hwy wedi eu cyfiawnhau yn 
rhad, trwy ei ras ef, trwy y prynedigaetti sydd yn Nghrist lesu." 

Mae Duw wedi cysylltu bendithion gwerthfawr â chyflawniad y ddyled- 
swydd ò weddîo; ond pwy byth a ddychymygai fod y gweddîau hyny yn 
teilyngu y bendithion hyn, a bod gan y gweddîwr hawl iddynt oblegid ei 
fod yn eu deisyf î Mae y ffaith mai gweddîo am danynt y mae, ac nid eu 
hawlio, yn dângos nad yw Duw yn ddyleawr am ddim olL Mae bywyd 
tragwyddol wedi ei gysylltu yn y Beibl â bywyd crefyddol: "I'r rhai trwy 
barhau yn gwneuthur daioni, a geisiant ogoniant, ac anrhydedd, ac anllygr- 
edigaeth; by wyd tragwyddol." Er hyny, nid oes dim mewn bywyd cref- 
yddol, nac yn y dyn a fyddo byw felly, yn haeddu bywyd tragwyddol; gras 
i gyd ydyw. " Dawn Duw ydy w bywyd tragwyddol, trwy lesu Grist ein 
Harglwydd." Nid oes fodd i angylion na dynion ennill hawl ar Dduw, ar 
un llaw; ac nid ydym, ar y llaw arall, yn gweled fod dim a wnaeth y Duw- 
dod chwaith, nac yn ei arfaethau, ei gyfammodau, aberth ei Fab, na'i 
addewidion, yn rhoddi i ddynion hawliau amo, fel y byddent hwy fel hawl- 
wyr, ar uwch tir na Duw, fel talwr ei ddyledion, Yn y pethau y tybia 



Digitized by 



Google 



BYWGRAFFIAETH, 237 

dynion yn gyffredin fod Duw yn ddyledwr iddynt, dyledwr iddo ei hun ÿw 
ef, ac nid iddynt hwy. Nid yw ef yn ddyledwr i neb drwy yr hoU gread- 
igaeth. Nid settlo biliau y mae Duw wrth wobrwyo ei weision; ond 
dangos rhagorol olud ei ras. Bydd pawb a gedwir yn gweled yn eglur yn 
y diwedd y bydd y gwobrau yn annhraethol fwy na gwerth y gwaith a 
gyflawnasant. " Iddo Ef '' fydd eu hiaith i gyd. 

Awgrymiadau-yr athrawiaeth fu dan ein sylw. 

Tuedda i gadw dynion da yn y llwch. Faint bynag fu eu llafur gydag 
achos yr Arglwydd, ni allant ymffrostio dim. Buont bob amser yn 
annhraethol fyr o gyfarfod goíynion deddf ac efengyl oddiwrtbynt; ac y mae 
yn eglur na allant hawlio dim oddiar law Duw, a bod eu holl obaith yn ei 
ddaioni diderfyn ef, a'i ras maddeuol. 

Tuedda hefyd i ddangos i'r annuwiol ddrygedd ei ymddygiadau. Dywed 
Crist yn y paragraph y bu rhan o hono dan ein sylw, nad oes gan feistr 
ddiolch i'w was am wasanaethu arno yn ffyddlon. Yr un modd, ni byddai 
ar Dduw rwymau i gymaint a diolch i ddyn, y>e cyflawnai efe holl ewyllys 
ei Feistr nefol; oblegid. joe gwnelai hyny, "gwas acfuddiol" fyddai wedi y 
cwbl; a'r hyn a ddylasai ei wncîuthur a wnaethai. Ond beth am y bobl na 
wnaethant ddim erioed ond gwrthryfela yn erbyn eu Creawdwr, eu Cyn- 
naliwr, eu Llywodraethwr cyfiawn, a'u Gwaredwr? Beth am y gweision 
sydd wedi gwrthwynebu ewyllys Duw erioed, a hyny wrth fyw ar ei rodd- 
ion, a mwynhau manteision dirif oddiar ei lawî Nid yw Duw dan rwymau 
i*r goreu, pa faint llai iddynt hwy iV harbed a*u hymgeleddu % Ond bydded 
i'r cyfry w gofio ei fod dan rwymau, iddo ei hunan, i'w cosbi am eu pechodau, 
oni ddychwelant ar fyrder oddiwrth eu ffyrdd drygionus. 

Dengys yr athrawiaeth hon mor anchwiliadwy ydyw daioni a gras Duw. 
Mae cyfoeth diderfyn ynddo. Nid yw efe ddyledwr i neb, ac etto y mae ei 
roddion rhad yn llifeirio yn afonydd drwy y greadigaeth. Ar ei ddaioni a'i 
ras ef y mae daear a nefpedd yn by w. Nid yw yn blino cyfranu. Y mae 
mor dda, fel na flina yn dragywydd. 

Gwelir yn mhellach, mai dynion sydd yn cael yr holl enniU oddiwrth eu 
vcydymffurfiad âg ewyllys Duw. Eu da nid yw ddim iddo ef. Beth y mae 
ef yn gael ar eu dwylaw hwynt ] Hwy eu hunain gaiff yr holl fantais. 
O'r ochr arall hefyd, ni all yr annuwiol wneud niwaid yn y byd i Dduw. 
Amynt hwy eu hunain y disgyn holl ganlyniadau eu pechodau yn y pen 
draw. 

Yn olaf olL Os nad yw Duw yn ddyledwr i neb, yn ngweinyddiad ei 
ddaioni a'i roddion rhad, y mae yr hoU wrthddadleuon a godir.yn erbyn 
gweithrediadau penarglwyddiaeth Duw, yn iachawdwaiaeth dynion, yn tori 
i lawr; ac y mae gobaith i'r penaf o bechaduriaid yn y ffaith, fod Duw yn 
achub heb fod dan rwymau i ddynio'n i wneuthur hyny. 



MARTIN HJTHER. 

Yn mhlith hoU ddiwyfçwyr moesol a chrefyddol y byd, o ddyddiau yr apostolion i lawr 
i*n dyddiau ni, meddylíwn y saif Martin Luther ar ben y rhestr, oddieithr Paul, f el y 
cymeriad mwyaf beiddgar, penderfynol, egnîol, a chwbl-roddedig i*r gwaith mawr a 



Digitized by 



Google 



238 BYWORAFFIAETH. « 

phwysig a gymerodd mewn llaw. Nid seren sefydlog jn ffurfaíen jr Eglwys Grìstion- 
ogol oedd ef ; nage, yn hytrach gwib-seren fawr, danllyd, wreichionog, }*n gwibîo 
trwy Gyfandir Ewrop, ac yn crëu tyndod a dychryn trwy hoU wertylloedd ffiaidd ac 
aflan y Babaeth. Pan yn meddwl am y cyfnod tywyll a choelgrefyddol yr ymddangr- 
osodd y diwygiwr yi>ddi, nis gallwn lai na chanfod cyfryngiad neillfiuol rhagluniaeth 
ar ei ran, a'i dywysiad i gyífyrddiad ág achosion dadblygiadau deallol a chrefyddol. 
Nid dygwyddiad cyffredìn oedd yr un a fu yn achos i gyfeirio ei feddwl i*r cyfeiriad 
ag y Uafuriodd mor ddyfal ac egoîol flynyddau ar ol hyny. Na, gallwn fyned gam yn 
mlaen, ac ysgrifenu, nad oes dim cyffredin yn y Uwybr yr arweiniwyd ef ar hyd-ddo o 
feddiant Satan i ryddid gogoneddus yr efengyl. Yr oedd y cyfnod hwn ar grefydd yn 
nodedig o isel a llygredig.^yr etgobion a'r offeiriaid wedi myned yn felldith a rhcg i*r 
bobl gyffredin. Nid yn unig yr oedd crefydd yn isei yn mysg y dosbarth a hònent eu 
hunain yn ddysgawdwyr ysbrydol a thymmorol; ond yr oeddynt hwy eu hunain mor 
anwybodus ac anilytbyrenog, fel ag y goifodid hwy i gyflogi ysgrifenyddion i ysgrif- 
enu drostynt yr hyn nit gallent hwy eu hunain. Arweiniai y dysgawdwyr ysbrydol 
hyn (?) fywydau mor annheilwng o'r efengyl ag yr ewyllysiai, ac hyd yn nod y gall- 
aaai, y diafol ei hunan wneud. Yr oedd y mynachod a'r abbadau wedi llwyr ymroddi 
i Iythineb, anlladrwydd, a diogi. Mewn gair, yr oedd Eglwytwyr o bob dosbarth wedi 
myned i'r fath eitbafion pechadurua, fel ag i gael eu casâu yn gyffredinol gan y byd« 
Yr oedd yr addoliad dwyfol wedi dael ei halogi ft'r fath dywyllwch ofergoelus, fel nad 
oedd raid myned i ymresymu er argyhoeddi pob perchen rheswm fod yr Ëglwys yn 
sefyll mewn angen neiUduol am ddiwygiad mawr a chyffredinol er ei phuro o'í halog- 
rwydd blaenorol. Ymledodd y grediniaeth o hyn yn fwy cyffredinol pan ddechreuwyd 
dai'IIen " Gweithiau y Tadau.'' Gwelent y fath ddirywiad oedd wedi cymcryd ile yn 
yr Eglwys,— llygredigaeth ac of ergoeled J dybryd wedi diorseddu yr hoU rinweddau a'r 
grasusau y bu yr Eglwys Gristionogol mor nodedig ynddynt ganrífau cyn hyny. 
Yr oedd Pabau Rhufain, er yn eu hanwybodaeth, yn parotoi y ffordd. Yr oedd en 
gormes a'u traha, nid yn unig wedi caethìwoy dosbarth gwerinol, ond gruddfanai penan 
coronog am eu hannibyniaeth a*u rhyddid o dan iau haiarnaidd a gorthrymus y Paban 
uchelgeisiol. O radd i radd, digaregid y ffordd. Ba Huss, Jerome o Prague, Wic^- 
liffe, ac eraill, yn hau hadau diwygiad, y rhai a faethwyd gyda mawr sel gan Luther. 
Fel y dywed un o fyẅgraffwyr Luther, " Yr ydym feî Protestaniaid yn ddyledus i 
Erasmus;'* etto, yr ydym yn Ilawer mwy dyledus i Luther, Zainglitt8, Oecolampadiua, 
Bucer, Melancthon, Granraer, ac eraill, fel offerynau neiUduol, trwy ddylanwad 
Ysbryd Duw, yn ngoruchwyliaeth chwyldroad teyrnas Anghrist. Nis gall gelynion 
penaf Lutber wadu nad oedd wedi ei gynnysgaeddu â galluoedd anghyffredin, ac nid 
oes ar ddalenau dirif hanesiaeth ddim a grëa fwy o syndod na'r hyn a wnaeth efe. 
Mynach tlawd wedi bod yn offeryn i roddi y fath ysgydwad i*r Bahaeth, nad oes eisieu 
ond ei gyffeiyb na byddai yn bendramwnwgl! Fe ddywedwyd fod Erasmus trwy ei 
wawdiaeth wedi parotoi y ffordd i Luther, a chwynai Simon Fontame, yr hanesydd 
Pabaidd, fod Erasmus wedi gwneud mwy o ddrwg ytì. achlysurol na Luther; oblegid, 
meddai, '* ni wnaeth Luther ond agor y ddôr yn helaethach, ar ol i Erasmus ddadgioi 
y do, a chilagor y ddôr." 

Granwyd y diwygiwr enwog ar y 10 o Tachwedd, 1483, am naw yn yr hwyr, ar noa 
wyl St Martin, yr hyn a dueddodd ei rìaint i enwi eu mab yn Martin, o anrhydedd i'r 
hen Sant. Enw ei dad oedd John Luther, neu Luder. Fe gydunir ei fod yn rhyw 
swyddog yn nghloddfeydd meteloedd Mansfleld, a'i fod yn brif hedd-ynad y ddinas. 
Enw ei fam oedd Margaret Lundeman, yr hon oedd yn nodedig am ei duwioldeb. 
Pan yn 14 oed, anfonwyd Luther i'r ysgol yn Magdeburg, Ile yr arosodd flwyddyn; a 
symudwyd ef oddiyno i yigol Cosenach, lle bu yn astudio am fiynyddau. Fe ddywedir 
fod amgylchiadau ei riaint wedi myned yn isel iawn yn y cyfnod hwn, yn gymaint 
feUy, fel nad allent roddi cynnorthwy digonol i'w mab; a gorfodwyd ef i fyned oddi- 
amgylch er cardota ei angenrheidiau cyffredin, yr hon ffaith a deifl oleuni ar ei gyd- 
ymdeimlad dwfn, a*r cynnorthwy sylweddol a estynai ef i bob efrydydd tlawd a 



Digitized by 



Google 



BYWGRAPPIAETH. 239 

^eîsîai ganddo. Pan orphenodd ei efrydiaeth ramadegol, anfonwyd ef i ysgol enwog 
lEysenach, yn Thuringia, er mwyn bod gyda thylwyth ei fam, lle yr ymgyflwynodd 
STorff ac enaîd i efrydu am bedair blynedd ; ac yma y dechreuodd ei alluoedd dysglaer 
y mddadblygu, a'r areithyddiaeth drydanol hôno oedd yn gynhenid ynddo, ymloewi. 
Tn 1501, ca'dd fynediad i Brifysgol Erfurt, Ue yr aeth yn Ilwyddiannus trwy gyfres o 
astudiaeth athronyddol, ac yr anrhydeddwyd ef â'r gradd p Athraw yn y Celfau. 
irmroddodd o'r pryd hyn i efrydu y gyfraith wladol, gan feddwl parotoi ei hun i*r 
swydd o farnydd; ond sîomwyd e£ yn ei amcan gan y dygwyddiad canlynol. Un 
diwrnod, pan yn rhodio gyda chydymaith yn y maes, goddiweddwyd hwy gan ystorm. 
Tarawyd ef i*r Uawr gan daranfollt, a Uaddwyd ei gyfaill yn ei ymyl; ac o> awr 
bòno allan, penderfynodd ymneiUduo o'r byd, ac ymunodd âg urdd feudwyaidd St. 
Augustine. Yn 1612, anfonwyd i Rufain i ymdrin âg achosion o anghydwelediad a 
gymerodd le yn mhlith ei urdd; a bu ei ymarweddiad y fath, fel ag yr ennillodd y 
cymeriad o ddyn deallus a phwyllog; a phan ddychwelodd, anrhydeddwyd eí â'r 
gradd o D. D. am ei wasanaeth. Uu o nodweddìon amlycaf ei gymeria t ydoedd 
cydwybodolrtoydd, Beth bynag yr ymaflai ynddo, cyflawnai ef yn y modd manylaf. 
Yr oedd ei onestrwydd, ei benderfynolrwydd, a'i sel dros fanylion crefydd, yn wybydd- 
U8; a rhesymol dysgwyl i'r dull ysgafn, arwynebol, ac anrasol, y gweinyddid y sere- 
montau crefyddol gan glerigwyr Rhufain, i gyfeirio ei feddwl i ffleiJdio eu bucheddau. 
Sylwai unwaith, "Gweinyddais wasanaeth yr offeren," meddaî, a "gwelais eraiU yn 
gweínyddu, ond yn y fath fodd, fel nas gallaf feddwl am yr amgylchiad ond gydag 
arswyd eithafol.'* 

Yr ydym yn awr wedi dyfod i gyfnod anniddig a thymhestlog cydrhwng y diwyg- 
wyr a'r Pabyddion. Yn 1613, dilynwyd Julius ii. gan Leo x., o dylwyth ucliel a 
balch Medices o Florence; ac er syndod nid bychan, fe ychwanegir yr ansoddair da ar 
ol ei enw. ** Pab dal " Ei ragflaenydd osododd sylfaen Eglwys fawreddog St. Pedr; 
ond bu farw cyn ei chwblhau, a phenderfynodd Leo wneud enw ìddo ei hun trwy ei 
gorphen. Ond er gweithio y syniad allan, yr oedd yn angenrheidiol cael swm mawr 
o ariau. Yn awr, í)a beth a wiieir? Er cymaint o wyrthiau a gyflawnir gan olynwyr 
Pedr y pysgotwr, nid oedd yr olynydd corynfoel hwn yn alluog i orchymyn i'r un 
pysgodyn i dd'od a daru o arian at y fath orchwyl cysegredîgl Ond er yr anallu 
hwü,— yr anallu i Iy wodraethu y byd anianyddol^ penderfynasant fyned i gyflawni 
ywyrthiau yn y byd moesol. Ac un bore, dyma Cardinal Pucci yn myned yn brysur- 
ach nag arferol i ystafell Leo, a'r cynllun arfaethedig gydag ef, a chyflwynodd y 
cynllun i sylw ei Santeiddrwy dd ; a beth feddyliet ti oedd ef, ddarllenydd? Wel, 
mewn geiriau syml, anfon dynion i werthu maddeuant ar hyd y gwledyddl— cael 
maddeuant llawn am bechodau a throseddau, a rhyddhad o boenau y purdan, am y 
8wm anrhydeddus o ddeg swUtî ac nid oedd dim da i'w ddysgwyl am unrhyw swm 
islaw deg swllt. Anfonwyd piersonau cymhwys, wrth reswm, i wahanol wledydd, 
megys Germany, Lloegr, Ffrainc, &c , i bregethu y maddeuebau hyn am arian. Ar 
yr achlysur hwn, darfu i Luther, ac efe y pryd hwn yn Brifathraw Duwinyddol 
ysgol Wittenburg, wneud ymchwiliad beirniadol i gynnwysiad athrawiaeth y maddeu- 
ebau; a chanfu eu bod yn Ilawn o gyfeiliornadau dinystriol; ac yn 1517, cyhoeddodd 
ffrwyth ei ymchwilîad i'r byd. Credwn mai hon ydoedd y weithred gy hoeddus gyntaf 
o'i eiddo yn erbyn y Babaeth. Gan nas gellir dilyn ei hanes yn fanwl mewn ysgrif 
fer, rhaid gadael yr holl fanylion, a sylwi ei fod mewn dadleuaeth barhaus ft phrif 
ddysgedigion yr athrofau a*r mynachdai o berthynas i faddeuebau, cyfiawnhad trwy 
ffydd, &c. 

Yr oedd yr athrawiaeth a gyhoeddaî Luther yn cael derbynîad calonagored gan 
ddegau a channoedd yn ngwahanol wledydd Ewrop. Ac un diwrnod, teimlodd Harri 
viii., o Loegr, wres uchelgais yn tanio ei galon, ac eiddigedd duwioI-Babaidd yn 
dwysbigo ei enaid, dros achos y wir grefydd Babyddol. Ymofldiai yn ei enaid na 
fnasai yn bosibl gwrthweithio dylanwad grymus ac effeithiol gweinidogaeth Luther, a 
phenderfynodd ef wneud ei ran tuag at hyny, a chyhoeddodd lyfr yn erbyn Luther, 



Digitized by 



Google 



240 BYWGRA.FFIAETH. 

gan ei gondemiiio a'í alw yn heretic. Y gwirionedd am Harri ydyw hyn, nid ydoedd 
ef amgen nag offeryn yn llaw Edward Lee, wedi hyny Archesgob Yorlc. y prelad 
hwn ydoedd awdwr y Uyfr amddiffynol, fel y tybia Uawer. Erbyn hyn, yr oedd 
Luther mewn rhyfel cyhoeddus â holl lengau y Babaeth, a chymeryd ei eiriau ef ei 
hun, â llengau y dìafol hefyd. Ymgynghorai y Fab a*i gardinaliaid, y brenhinoedd 
a*u tywysogion, y flceriaid a'r offeiriadon, yn ei erbyn pa fodd y rhwymeDt ef ; a 
diammheu genym y buasai ei fywyà yn cael ei aberthu arallor cynddaredd nwydwyllt 
ei wrthwynebwyr, oni buasai am amddiffyniad Fredericfc, etholydd Saxony. Fodd 
bynag, nid hir y Ilafuriodd cyn i*r athrawiaeth a ddysgai gael llawer i*w choleddu. 
Yn mysg eraill, cawn y Bohemiaid yn anfon llyfr yr enwog John Hubs, yr hwn a 
eyrthiodd yn ferthyr yn nghyfnod y chwyldroad blaenorol, yn nghyda llythyrau i'w 
annog i fyned yn mlaen } n wrol, gan ddysgu y dduwinyddiaeth bur ac uniongred a 
ddechreuodd. Llawer o ddynion gwir alluog a dysgedig hefyd a ymunasant âg ef, yn 
mhlith eraill, cawn FhiUip Melancthon, Andrew Carolostadius, yr eithydd enwog, 
Archddeon Wittenburg, ac Erasmus. Yr oedd Ewrop fel crochan berwedig, ac enw 
Martin Luther ar wefus pob genau. Agorwyd Ilygaid miloedd i weled llygredîgaeth 
ac ofergoeledd y grefydd Babaidd. Cynnaliwyd llawer cynnadledd er ffurfio mesurau 
er attal Ilifeiriant nerthol y gyfundrefn newydd, ac y mae cynnadledd Worms, a 
phenderfyniad gwrol y diwygiwr i fyned yno, *' pe buasai diafliaid annwn mor luosog 
a'r tiies oedd ar benau y tai," ar lafar gwlad. Ymddengys mai cyfiawnhad, a*r sacra- 
mentau, oedd prif bynciau dadleuaeth cydrhwng y pleidiau; ac y mae credo Luther o 
berthynas i gyflawnhad yn deilwng o'i gofnodi yma; — " Yr wyf fi, Martin Luther, 
annheilwng bregethwr eíengyllesu Grist, fel hyn yn proffesu, ac fel hyn yn credu, mai 
ffydd yn unig, ac heb weithredoedd, all gyfiawnhau ge'bron Duw; ac na ddiorseddír 
hyn gan nag Ymerawdwr. na chan y Turk, na'r Tartar, na'r Pereian, na'r Pab a*i 
holl gardinaliaid, esgobion, offrymwyr, mynachod, mynachesau, brenhinoedd, tywys- 
ogion, galluoedd y byd hwn, na holl gythreuliaid annwn. 

"Fe saif y gyffes hon yn ddiysgog, pa fodd hynag y gwnant hwy. Hon ydyw y wir 
efengyl. Mae lesu Grist wedi ein rhyddhau ni oddiwrth ein pechodau, ac efe yn 
unig. Y gwirionedd mwyaf diysgog a s^icr ydy w lleferydd yr ysgrythyr, er fod y byd 
a'r diafiiaid yn rhuo a chynddeiriogi. Os ydy w Crist ei hun yn tynu ymaith ein 
pechodau, nis gallwn ni wneuthur hyn â gweithredoedd ; ac fel y mae yn anmhosibl 
derbyn Crist ond trwy ffydd, am hyny y mae yn gymaint o anmhosiblrwydd ei 
amgyffred trwy weithredoedd. Os felly, ffydd yn unig all amgyffred Crist. Cyn y 
gall gweithredoedd ganlyn, y canlyniad annadleuadwy ydyw mai ffydd yn unig all ei 
amgyffred ef, cyn ac heb yr ystyriaetho weithredoedd; ahyn ydyw ein cyfiawnhad a'n 
hachubìaeth oddiwrth bechod. Y pryd hyn, ac nid cyn hyn, y canlyna gweithredoedd 
da ffydd, fel ffrwyth angenrheidiol ac anwahanadwy. Dyma yr athrawiaeth a ddysg- 
ais, yr hon hefyd a ddysgwyd gan yr ÎTsbryd Glan, ac eglwys y ffyddloniaid. Amea." 

Amlwg yw mai ffydd, a ffydd yn unig, ydoedd ammod cyfiawnhad yn nghredo 
Luther. Yr ocdd efe yn amcanu mwy at ysbrydolrwydd crefydd. Nj fynai son am 
weithredoedd fel ammod (os priodol y gair) cyfiawnhad gerbron Duw, ac o herwydd 
y syniad hwn, gwrthodai Epistol lago, gan y credai fod ymresymiad yr epistol hwn 
yn gwrth-haeru epistolau Paul. Yn 1 524, canodd y n iach i'r arf eriad mynachaidd, a 
phriododd â mynaches o waedoliaeth uchel, o'r enw Catherine-de-Bore. Yn ei ddyddiau 
olaf, yr oedd yn hynod amyneddgar a hyderus am wlad Ile nad oedd gelyn o'i mewn. 
Un noswaith, deffrodd mewn poenau dirfawr, a gweddîodd.— "O Dad nefol, fy Nuw 
graslawn, a Thad ein Harglwydd lesu Grist; ti Dduw pob dyddanwch, yr wyf yn 
rhoddi i ti ddiolch calonog am dy fod wedi datguddio i mi dy Fab, lesu Grist, yn yr 
hwn y credaf, y proffesaf, y caraf, y gogoneddaf, a'r hwn y maey Pab, a chynnulleidfa 
y drygionus, yn ei erlid a'i ddianrhydeddu. Yr wyf yn attolwg, Arglwydd lesu Grist, 
derbyn fy enaid. O! fy Nhad nefol, er fy mod ar gael fy nwyn allan o*r bywyd hwn, 
ac i*m corff brau gael ei roddi i orwedd; etto, yr wyf yn berffaith sicr y byddaf fyw 
gyda thi am dragwyddoldeb, ac nas gellir fy nwyn allan o'th ddwylaw di. ' FeUy 



Digitized by 



Google 



BYWGRAPFIAETH. 241 

carodd Duw byd,' &c. Arglwydd, yr wyf yn rhoddi i fyny fy ysbryd i*th ddwylaw. 
* Arglwydd, i'th ddwylaw di y gorchymynaf fy ysbryd.* Ti, Dduw y gwirionedd, a'm 
hachubaist i/' Yr oedd ei gyfeiUion, Melancthon, larll Mansfield, Justus Jonas, ac 
eraill, yn ei hebrwng at làn yr lorddonen; ac ar y 18 o Chwefror, 1546, aeth trwodd 
yn ddiangol, ni gredwn, i " wlad yr aur delynau.*', Do, bu farw yn 64 mlwydd oed. 
Gadawodd weddw a phump o blant i alaru am dano. 

Edrychir ar Luther fel dyn Duw, wedi ei gyfodi gan Dduw i wneud gwaith mawr 
a phwysig drosto. Creodd gyf nod newydd ar Gristionogaeth ar Gyfandir Ewrop. 
Yr oedd yn sefyll yn uchel iawn ei barch yn marn pnf ddynion ei oes. Dywedai 
Melancthon ara dano:— " Mae Pomeranus yn ramadegwr, yr wyf innau yn rhesymwr, 
mae Justus Jonas yn areithydd; ond am Luther, mae ef yn gyflawn yn mhobpeth. 
Syndod y ddynoliaeth! oblegid pa beth bynag a ysgrifeno neu a ddywedo ef, mae yn 
trywanu y galon, ac yn gwneud argraff barhaus." Claddwyd ef yn nghladdfa Prif- 
ysgol Wittenburg, ac ar ei feddfaen mae penniil Lladinaidd o gyfansoddiad yr enwog 
Beza:— 

Bome tamëd the world; yet Kome the Pope hath awed; 

She rose by force, but he by holy fraud. 

Greater than both how much was Luther, when 

He vanquish'd both with nothing but a pen! 

Go, fablmg Greece, and bid Alcides know, 

His club, as Luther's pen, gaye so much blow. 

Hwyrach y gall gair o berthynas i'w lafur llenyddol fod yn briodol yn y fan hon. 
Diammheu na lafuriodd neb yu ddyfalach nag ef am yr ugain mlynedd diweddaf o*i 
oes yn y cylch hwn. Gellir cymhwyso geiriau Paul ato gyda phriodoldeb: "Llafur- 
iodd yn ddyfal mewn amser, ac allan o amser, nos a dydd." Pan y meddyliwn fod 
rhifedi ei holl weithiau yn 1,1371 rhydd ryw syniad gwan am y gwaith aruthrol yr 
aeth trwyddo. Yr oedd helaethrwydd ac amrywiaeth ei ddoniau yn syndod. Ar ei 
fynediad i'r fyDachlog Augustinaîdd, ca'dd afael ar hen Iyfr Ilychlyd, a'i gloriau wedi 
llwydo dan deyrnasiad difäol esgeulusdod. Agorodd ef, a chafodd mai Beibl Lladin- 
aidd ydoedd. Darllenodd ef yn fanwl, a daeth yn fuan yn bur gyfarwydd ynddo. 
Yr oedd gweithiau yr hen dadau eglwysig yn hollol adnabyddus iddo, oddìgerth yr 
eiddo Augustine. Ond ymddengys mai gwybodaeth pur anmherlíaith a feddai o'r 
iaith Roeg, a llawer liai yr Hebraeg; ond cymaint oedd ei awydd am wybodaeth, a'i 
allu anghyffredin i wneud yspail o bob dysgeidiaeth, fel nad yw yn llawer o syndod i 
ddarllen am dano ar ol ei ddychweliad o Rufain, yn dechreu cyfansoddi esboniad ar y 
Rhufeiniaid, a Ilyfr y Salmau, yn y rhai y dengys gydnabyddiaeth helaeth â'r ieith- 
oedd yr ysgrifenwyd y ddau Iyfr. Ar ol cynnadledd fawr Leipsic, yr hon a barhaodd 
am bedwar diwrnod ar ddeg, cyhoeddodd draethodyn yn cynnwys *' testunau a phen- 
derfyniadau y gynnadledd." Yn fuan ar ol hyn, cyhoeddodd gyfrol ar " Ryddîd 
Cristionogol," yr hwn a gyflwynodd i'r Pab. Hefyd, un arali, yr hwn a gyflwynodd i 
uwchraddoliaid Germany, yn yr hwn yt yagydwai dair prif wrthglawdd y Babaeth^ 
trwy wrthwynebu yr athrawiaeth — " Fod Uywodraethwyr tymmorol yn agored i ddy- 
lanwadau ysbrydol; mai y Pab ydyw unig farnwr yr ysgrythyr; ac mai ef yn unig 
rU alw cynnadledd." Yn un o'i epistolau at y Pab, dywedai **fod llys Rhufain yn 
fwy Ilygredig nag hyd yn nod Babilon, neu Sodom; ond nad oedd ei Santeiddrwydd 
ond oen yn nghanol bleiddiaid, Daniel yn nghanol Ilewod, neu Ezeciel yn mysg 
ysgorpionau; nad oedd mwy na thri neu bedwar o benaethiaid y Ilys yn feddiannol ar 
ddysg a duwioldeb." Yn fuan ar ol cynnadledd Worms, cawn ef yn cyfieithu y 
Testament Newydd i'r Germanaeg; ac yn fuan ar ol hyn, cyfirithodd yr oll o'r Hen 
Destament. Cyhoeddodd esboniadau ar Genesis, Zechariah, a nodiadau ymarferol ar 
yr Efeng>lau. Hefyd, esboniadau ar Jonah, Habacuc, a'r Epistol at y Galatiaid, yr 
hwn a ystyriai y goreu o'i holl gynnyrchion. 

Ei STLWADAU. Cwynai un o'i gyfeillion unwaith o herwydd ei ymadroddion plaen 
a didderbynwyneb, ac atebai, "Mae braidd bawb dynion yn fy nghondemnio o her- 



Digitized by 



Google 



242 BVWGBAFFIAETH. 

wydd llymd^r fy ymadroddìon; ond yr wyf fi o*r un ■yniad a chwi/' meddai wrthè 
gyfeillion, " mai fel hyn y myn Duw i ffaUedd a thwyll dynion gael ei ddynoethi; 
oblegid gwelaf f od y pethau yr ymdrinir â hwy yn dyner yn yr oes lygrredig^ hoo, yn 
cynnyrchu dyddordeb ysgafn, ac yn cael eu hanghoflo yn fuan. Os wyf weáì mjmeë 
dros derfynau hynawsedd, gwarthusrwydd arswydus yr amseroedd a'm gjrodd felly. 
Neu, a ydwyf fi yn rhagori ar esiampl Crist, yr hwn, yn ei ymwnend â djnion o 
gyffelyb gymeriad, a*u galwodd yn llym wrth eu henwau priodol: *0 fir^e^^A^b 
odinebus a throfaus, hiliogaeth gwiberod, rhagrithwyr, plant y diafol, y rhai ni ellwch 
ddianc damnedigaeth uffern.' " O berthynaa i'r cyfiawnderau, dywedai, '• Tydi, 
Arglwydd lesu, wyt yn gyfiawnder i mi; yr ydwyf fi oU yn bechod. Cymeraistdí 
yr hyn oedd eiddof fi, a rhodilaist i mi yr eiddot tL Cymeraist yr hyn nid oeddit o> 
blaen, a rhoddaist i mi yr hyn nid oeddwn cynt." Am wybodaeth syiwai, •• Yr wyf 
wedi fy ennill i gredu nad ellir amddiffyn duwinyddiaeth wir heb wybodaeth o len- 
yddiaeth. O hyn mae genym brofion trist; oblegid p<tn oedd dysgeidiaeth yn isel s 
dadfeiliedig, syrthioad duwinyddiaeth hefyd, a gorweddai yn y sefylifa fwyaf anhy- 
ddallt a gresynus. Yr wyf yn gwbl sicr na buasai At tguddiad o air Duw by th mor 
eang a gogoneddus ag yáyw, oni b*ai i eraill yn flaenorol, megys loan Fedyddiwr, &a^ 
lyfnhau y ffordd. Nid yn ein plith ni yn gyntaf y meithrinwyd gwybodaeth o ieith- 
oedd a dysg, a phwy bynag nmmheua nad yw gwybodaeth o natur ac athroniaeth yn 
gymhorth i*r duwinydd, sydd yn camsynied yn ddirfawr." Arferni ddweyd "y dylai 
pregethwr ochelyd rhag d*od a thri o gwn byrhain i'w alwedigaeth, nid amgen àaich- 
der, trachwant, a chenfigen. Tri pheth a wna dduwinydd, myfyrdod, gwedui, a phrof- 
edigaeth. Ac y mae tri pheth i'w goflo bob amser gan weinidog lesu Grist, sef 
cydnabyddiaeth helaeth à*r Beibl, gweddlo yn ddefosìynol, a phob aroser i ddjheu am 
wybodaeth." Tr oedd Luther o natur hynod garuaidd a taeimladwy. Gofynodd 
student tlawd unwaith iddo am ychydig arian. Dymunodd yntau ar ei wraig raddi 
ychydig iddo. Hithau ymesgusodai, gan ddadleu ei thlodi. Yntau a gymerodd gwpan 
arian, uc a*i rhoddodd i*r efrydydd, gan beri iddo fyned a hi at y geroydd a*i gwerthn, 
a chadw yr arian at ei angenrheidiau. Pan anfonodd cyfaiU ddau gant o ddarnan 
aur iddo, rhanodd y cyfan cydrhwng myfyrwyr tlodion. Anfonodd etholydd 8axony 
laeswisg oewydd iddn. Ysgrifenodd yntau '* fod gormod wedi ei wneud. Os derbyo- 
iwn y cyfan yn y byd hwn, am ba beth y gobeithiwn yn y nesaf? " Ni byddai byth 
yn cymeryd dim gan argraffwyr am ei weithiau! " Mae yn wir,*' meddai. «* nad ces 
genyf arian, ac fy mod yn wir dlawd; etto, byddaf yn ymwneud Ag argraffwyr yn y 
dull cymedrol hwn, ac ni byddaf yn cymeryd dim ganddynt ara fy llafur ond copi 
neu ddau. Yr wyf yn credu fod hyn yn ddyledns i rai, pan mae awduron, îe, cyfieitfa- 
wyr, yn cacl eu pris ammodol." Pan ofynwyd iddo unwaith, tyhed yr adwaenwn eio 
gilydd yn y nefoedd? Atebai> ** Pa fodd y bu hi gydag Adda? Ni welodd Efa erioed; 
oblegid yr oedd mewn trwmgwsg pan greodd Duw hî; etto, pan ddeffrodd a'i gweled, 
ni ofynodd pwy oedd hi, neu o ba le y daeth; ond dywedodd yn uniongyrchol ei bod 
yn *a8gwrn o'i asgwrn ef, ac yn gnawd^'i gnawd ef.' Pa fodd, ynte, y gwybu hyn? 
Wedi cael ei lenwi â*r Ysbryd Glan, a'i gynnysgieddu â gwir wybodaeth o Dduw, yr 
oedd yn alluog i benderfynu ar natur pethau. Yn y cyffelyb ystyr, fe*n hadnabyddir 
ninnau ar ol hyn trwy Grist; a deuwn i adnabyddiaeth liawer perffeithiach nag y 
gallwn gael yma o'n hanwyliaid perthynasol; ac yn wir, pobpeth a fodola» mewn 
modd llawér rhagorach nag Adda yn Mharadwys." 

Athroja y Bala. j j;. 0. 



Y PARCH. HENRY DAVrES, BETHANIA. 



T MAB ein cyfaill o Fethania yn huno, ac 
weitbian yn ei fedd er's misoedd. Y mae 
•* llef yr Arglwydd wedi bod yn dryilio y 



cedrwydd" yn ein gv lad yn ddîweddar. 
Prin y ceir odid i sir yn Nghymru heb 
aiar, a chwyno, ac ochain mawr, o hei^ 



Digitized by 



Google 



BYWGRAFFIABTH. 



243 



wydd y difrod a wnaeth angeuo'iharwTr 
bíaeDaf. Nid yw swydd Gaerfyrddin yn 
eithriad. uall hithau yn briodol ddweyd, 
** Y mae wedi fy rhwygo ä rhwygìad ar 
rwygiad; y mae efe wedi rhedeg arnaf 
fel cawr.'* Rhwygodd ein Samuel Tho- 
nias, o 8aint Clears; ein poblogaidd 
William'< Castellnewydd; ein Eyans, 
Pembr^; ein Joseph ETans, o Gapel 
Seion; ein bydenwog D. Bees, Llanelii; 
ac yn ddiweddaf, ein hanwyl Daries, 
liethania. Gallem fel Dafydd wylo ein 
galarnad am dauynt, a dweyd, ** Pa fodd 
y cwympodd y cedyrn yn nghanol y 
rhytel?" 

Yn Bwlchygwynt, ger Carmel, yn 
mhlwyf Llansadwrn, y ganwyd Mr. 
Dayies, ar yr 20 o Fai, 1820. Bu y Parch. 
J. Stephens, o Frychgoed, yn cadw ysgol 
yn Carmel, a chafodd Henry Dayies y 
fraint o fod yn ddysgybl iddo dros dym- 
mor. Yr oedd y pryd hyny yn laslanc 
tua 13 oed. Dywed Mr. S. iddo gael 
manteÌBÌon addyeg yn foreu yn rhywle, 
gan ei fod *'yn ddarllenwr ac yn ysgrif- 
enydd gryn ìew '* pan ddaeth ato ef. Pa 
fodd y cafodd y ma!iteision hyn, nis 
gwyddom; oblegid nid yw yn debyg fod 
ysgolfeistri digon anturiaethus eu hys- 
bryd i wynebu ar gymydogaeth fynyddig 
Carmel o flaen Mr. S. Clywsom ein 
cyfaiU ymadawcdig yn dweyd ei fod yn 
dra sicr mai yn Gwernogle neu yn Car- 
mel y byddai y Gymraeg yn tynu ei 
thraed i*r gwely i farw; na wyddai yn 
iawn pa un o'r ddwy gymydogaeth oedd 
y fwyaf gwyllt a mynyddig; ac er mor 
lew oedd y Sais am furreta pob twll a 
diomel, y byddai dro hir yn d'od o hyd 
i'r ddau le uchod. 

Ni raid i neb sydd yn adnabod Mr. 
Stephen synu o herwydd iddo ef feddu 
digon o wroldeb i wynebu ar y Ile. Pe 
codai y gwr yma ei bahell ar gopa Plim- 
limo», fe dynai y bobl ato o Dde a Dwy^ 
raid, Gogledd a Gorllewin. Er mai o r 
braidd y credwn, rywlodd, fod ymenyn 
rhy dew ar ei fara yntau yno, gan na 
cheir ìddo dabernaclu yn hir yn y Ile. 
Ond bu yno yn ddigün liir i roddi argrafli 
ar feddwl yr hogyn o Fwlchygwynt. 

Yt oedd yr ardal, er uiiiged ydoedd, yn 
cael ei breintio ä doniau Williams, Llaii- 
dilo; ac Ëdward Jones. o Bentretygwyn, 
yn awr ac eilwaith. Y mae yn rbyw t'an 
cydiol i'r ddwy esgobaeth y llaf uriai y 
gwŷr uchod ynddynt. Ymddengys iddynt 
wneud argraffiadau dyfnion ar ftddwl H. 
Dayies; a phan oedd ei athraw yn preg- 
ethu ar y geiiâau, *<Cofla yn awr dy 
Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctyd," 
&c., penderfynodd yntau y ddadl,— ym- 
unodd â'r eglwys yn Carmel. Ý mae 
ycbydig o anghydgordiad yn y tystiol- 
aethau yn nghylch y pryd y derbyuiwyd 



ef. Dywed Mr. John Dayies, ei frawd, 
mai yn mis Mai, yn y flwyddyn 1886; 
ond myn y Parch. W. R. Dayìes, gwein- 
idog presenol y Ue, ei bod flwyddyn yn 
gynt nag uchod ; â'r hyn hefyd y cyduna 
Mrs. Dayies, priod anwyl yr ymadawedig. 
Bid a f yno, cydunant oìl i ddweyd mai yr 
hen garictor hynod. Griffith Griffiths, a'i 
derbyniodd ef— dyweder, ynte, pan o 
gylch 15 mlwydd oed. 

Yr oedd ei athraw o hyd yn llygadu 
amo, ac yn meddwl yn uchel am ei alln- 
oedd; ac fel yr oedd ei wybodaeth yn 
cynnyddu, a'i feddwl yn ymeangu, can- 
fyddodd yr o^Iwys a*i gweinidog gy- 
mhwysder at y weinidogaeth ynddo, ac 
annogwyd ef i arfer ei ddoniau yn 
gyhoeddus. Gwnaeth hyny y tro cyntaf 
mewn ffermdy o*r enw Cors-yr-hwch, ger 
y capel, yn mis Mal, 1838, tair blynedd 
wedi ei dderbyn yn aelod. Aeth i finio 
ei gryman i'r hen sefydlìad sydd wedi 
rhoi cychwyniad i brif gewri yr oes brea- 
enol— Ffrwdyyal— o dan ofal yr hen 
athraw llygadgraff, y Dr. Dayies. Y 
dydd mawr a ddengys faint o rwymau 
sydd ar Gymru i hen sefydliadau anwyl 
Neuaddlwyd, Llanuwchllyn, Ystradmeur- 
ig, Castellhowel, Ffrwdyyal, a'u cyffelyb. 
O'r hen sefydliad diweddaf yr hanodd 
Williams, Castelinewydd; Dr. Dayies, o 
Abertawe; y Parch. T. Jonns, Walter 
Road, Abertawe; gwrthddrych ein cofiant, 
yn nghyda lluaws mawr eraill sydd â*u 
tafod a*u hysgrifell wedi rhoi tônyre«Ä i 
feddyliau ein cenedl. Byddai athrofa 
Ffrwdyyal yn destun ffrwythlawn i 
ysgrifell ein hen gyfaill doniol Eilsby. 
Y mae llawer o ehwedlau digrifol, dy- 
ddorol, ac adeiladol, am yr hen athraw a'i 
ysgolurion, y rhai. o dan law y paentiwr 
o Glenyiew, a ddangosai deithi meddwl y 
naill a'r Uall. 

Ni wyddom yn gywir dros ba hyd y bu 
Mr. Dayies yn yr athrofa. Os cymhar- 
wn ffigyrau â*u gilydd, dichon y bydd 
genyni amcan am hyn. Dechreuodd 
bregethuyn 1838; urddwyd ef yn wein- 
idog yn 1842; hc os nad oes rhyw fwlch 
yn y gadwen, bu yn yr athrofa o dair i 
bedair o flynyddau. 

Aeth yn nechreu y flwyddyn Î842 am 
daith trwy ranau o sir Gaerfyrddin. 
Dygwyddodd iddo ddyfod o dan lygad 
tad y pregethwyr— y diweddar D. Rees o 
LRnelli. Danfònodd Mr. R. ei gyhoedd- 
iad ef i Bethania, Llanon, yn nghyda 
nodyn i beri iddynt graffu ar y Uanc. Er 
fod pregethwr doniol arall «r y carpet yno 
ar y pryd, craffwyd ar Mr, D., a syrth- 
iodd y goelbren yn esmwyth arno, ac ni 
chafodd y gweinidog na*r eglwys byth le 
i feddwl nad '* oddiwrth yr Arglwydd yr 
oedd ei lywodraethiad ef.'* 

Y mae Eglwys Bethania wedi ei ben- 



Digitized by 



'Google 



244 



BYWGEAFPIAETH. 



dítbio ä galla yn y pulpud er*8 deng 
mlynedd ar thriugain. Ba oddiar ei 
chychwyniad hyd yn awr chwech o wein- 
idogion 8efydlog iddL Sefydlwyd yr 
eglwys tua*r flwyddyn 1799 — 1800 Un 
Mr. Evan8, Cilcarw, ger Pontyberem, 
oedd ei bugail cyntaf. Bu dros ychydig 
wed'yn o dan ofal Mr. DaTÌes o Fethle- 
hem, St Clears; yna cymerodd T. Dayies. 
Cwmllynfell, ei gofal; ac ar ei ol yr hen 
Price o Lanedi; ac wedi hyny Joseph 
Eyans, Capel Seion; ac yn ddiweddaf, ein 
cyfaill Mr. DaYÌes. Hanodd yr eglwys 
allan o Gppel Seion. Yr oedd Armin- 
iaeth yn flodeuog yn Nghapel Seion tua 
diwedd y ganrif o*r blaen, a dechreu hon. 
Arferai yr eglwys dros flynyddau ddewis 
gwcinidog Arminaidd a Chalflnaìdd, fel 
y gelwid hwynt, bob yn ail. Oud oddiar 
fynediad y Parch. J. Evan8 yno hyd yn 
awr, y mae mwyafrif mawryr eglwys, os 
nid yr oli o honynt, yn Annibyuwyr o'r 
iawn gred. 

Credir yn gyffredin mai y ff^dd oedd 
wrth wraidd de(;hreuad yr achos yn 
Bethania, — fod rhyw nifer fechan o r 
blaid iachus wedi myned i chwilio am 
well hinsawdd, ac iddynt ymsefydlu yn 
Bethania. Y mae genym ni yn y sir hon, 
a thebyg y w mewn siroedd eraili, eglwysi 
cryflon fel hyn,— rhyfel cartrefol yn yr 
hen gwch, a haid fach yn tori allan, ac 
yn ymbingad wrth frigyn, a rhyw law 
gyfarwydd wedi eu llestru, fel y maent 
erbyn heddyw yn galiu dangos i ni dor- 
aeth o fêl gwerthfawr — melusach na 
diliau mêl gwlad yr addewid. Y mae yr 
hen batriarch Dafydd Jones o Fethania, 
mewn hanes manwl a chyflawn o Eglwy» 
Bethania, sydd genyf o dan ei law, yn 
arwybyddu v ffaith uchod; a íheg yw 
dweyd hefyd fod ein hen gyfaiU cywir, 
Siencyn o r Bryncoch,ynammheugwiredd 
hyn. Ond yr wyf yn meddwl fod > tra- 
ddodiad am hyn wedi disgyn trwy linell- 
au sydd ateu gilydd yn weddol gredadwy. 

Urddwyd Mr. Davies yn fugail yn 
Bethania Chwef. 1 a*r 2, 1842, pryd y 
pregethodd ac y gweinyddodd y gwŷr 
isod — J. Thomas, Bwlchnewydd; D. 
Evans, Nazareth; J. WiUiams, Llangad- 
og; Evans, Penygraig; l)avie8, Pantteg; 
Jones,Gwynfa; WiIliams.LIandilo; Evan8, 
CarmeU Penibre; a Davie8, Mynyddbach. 
Dau o'r gwŷr uchod sydd yn fy w. " Eb 
rwydd y derfydd, a ni a ehedwn ymaith.** 

Yn ystod y naw mlynedd ar hugain y 
bu Mr. Davie8 yn Bethania, yr wyf yn 
meddwl na bu gwell cyd-ddealltwriaeth 
rhwng eglwys a gweinidoar erioed nag a 
fu rhyngddynt hwy. Wedi bod ychydig 
yn y life, meddyliodd am eangu terfyuau 
yr achos; felly, tua'r flwyddyn 1845, 
adeiladodd Llwynteg, ger Llanon. Ffurf- 
iwyd yno eglwye, a bu hon hefyd o dan | 



ei ofal hyd ei farw. Yn y flwyddyn 1850, 
ymbriododd â merch Mr. Thomas o Ys- 
tlysycoed, gwr cyfrifol, ac un ol brif 
ddiaconiaid. Bu ì Mr. a Mrs. Davie8 nii 
plentyn— Lewiea, yn yr hon yr oedd 
serchiadau y rhìeni yn canoli. Gwelodd 
y nefoedd hi yn berl rhy brydferth iV 
gadael yma yn hir,— cymerwyd lii ym- 
aith O'u gafael pan oddeutu 12 mlwydd 
oed. Bu symudiad yr un anwyl yma yn 
foddion dadfeiliad iechyd y tad. Yr oedd 
y gwahaniaeth yn hoUol weladwy ynddo 
— yr ysbryd yn Ilai bywiour, y gwmnî- 
aeth heb fod mor Ilawen, prudd-deryu 
gwasgu ocheneidiau trymion o fynwes na 
wyddai cyn hon am ofid. Dechreuad 
cyfnod yn oes ein cyfaiU oedd y flwydd- 
yn 1863, pan y claddodd ei anwyl " Lu " 
Cythryblwyd ei holl feddwl, cyfyngwyd 
ar ei gysuron teuluol, dyryswyd un o'i 
brif linellau yn amcanion ei fywyd, a 
dattodwyd rhwymau un o'r cyfansodd- 
iadau mwyaf cadarn. 

Yr oedd pangfeydd o grampiau yn ei 
gymeryd yn y misoedd diweddaf, yn codi 
yn dJiddadl oddiwrth ystumog anmharus. 
ParhaoJd i gael y rhai'n bob tair wythnos 
yn rheolaidd oddiar Hydref, 1870, hyd 
Chwef. 1, 1871, pan y terfynodd eieinioes 
yn 51 mlwydd oed. Yn miìen yr wythnos 
i'r dydd y bu farw, cyfarf u tyrfa aruthrol 
fawr i hebrwng ei weddillion tua chladd- 
fft'r teulu yn Bethania. Gweinyddwyd 
ar yr achlysur yn y tŷ a'r capel gan Mri. 
Evan8, Philadelphia; Thomas, Bryn; 
Davies, Llandilo; Johns a Davies, Llan- 
elli; Davies, Cwmaman; ac Evans, Naza- 
reth. ('afodd yr olaf y fraint o weinydda 
yn ei urddiad ac yn ei angladd. Ar y 
Sabbath cymundeb dilynol, pregethodd 
yr ysgrifenydd bregeth angladdol yn 
Bethania, i dyrfa oedd a'u " llygaid yn 
ffynnonau o ddagrau." Dyna fanylion 
yr hanes mor gyflawn ag y goddef ham- 
dden i ni i'w diiyn. 

Nid oedd ein cyfaill mor adnabyddus a 
llawer y tuallan i gylch ei sir ei hun. 
Yr oedd ef fel yr hen dduwinydd o Gwm- 
liynfell, mor dywysogaidd a dedwydd yn 
ei gylch ei hun, fel nad oedd o un brof- 
edigaeth iddo fyned yn mhellach nag y 
gallai ddychwelyd i'w annedd glyd a ded- 
wydd yr un dydd. O herwydd hyn, 
dichon y goddeflr i ni roddi darlun o houo, 
er mwyn y rhai nad adwaenent ef, mor 
gywír ag y medrom. 

Dyn bychan o gorffolaeth ydoedd— 
cydnerth, cryno— wedi ei fwriadu gan 
natur i oloesi y rhan f wyaf o'i gyfoedion. 
Talcen uchH, a llygaid bychain yn 
chwareu mewn bywiogrwydd, ac yn 
ddigon treiddgar i ebillio eu ffordd trwy 
astell fodfedd o hen dderw Cymreig.- 
Gwefusau tewion, bob amser a gwén 
siriol a hamddeuol ar ei wynebpryd. 



Digitized by 



Google 



BYWGRAFPIAETH. 



245 



oddieithr pan yn ei bulpud. Yoo yr oedd 
dwysder a difrifwch yn ei olygiad. Digon 
prin, yn wir, y gallem gredu mai yr un 
dyn fyddai genym yn y pulpud ac yn y 
gadair, aM bibell hir yn ei enau, ac yn ei 
ddull gwreiddiol yn tynu'r mwg, ac yn ei 
yru yn ol drachefn trwy yr un ffordd ag 
y daethai — byth yn ei boeri alliin fel 
ysmocwyr eraill. Anaml y ceid neb a 
fedrai y ffordd yn well nag ef at Iwybrau 
llaith llygaid ei wrandawyr yn y capel; 
a Uawn mor anaml a hyny y ceid neb a 
driniai ein galluoedd chwerthìngar yn 
fwy meistrolgar nag ef ar yr aelwyd. 
Fel yna yr oedd ynddo y cydgyfarfydd- 
iad hapusaf o'r difrifol a'r Ilawen. 

Mae*n gof genyf fy mod yn mhlìth 
amrai eraill o*r brodyr yn y weinidogaeth 
gydag ef yn nhŷ ein hen gyfaill, y 
diweddar Barch. D. Rees, Llanelli, iV 
gysuro yn ei alar trwm wedi i'w ddau 
fab foddi yn mreichiau eu gilydd wrth 
ymdrochi. Aeth Mr. R. i sefyllfa mor 
isel o ran ei feddwl, nes peri i'w gyfeillion 
fod yn bryderus yn ei gylch. Yr oedd 
yr arwyddion fod ei ddefnyddioldeb ar 
ben, ac yr oedd ef ei hun yn credu hyn. 
** Gwnewch yn fawr o'ch amser, y mae 
fy nhymmor i ar ben." Y brodyr yn 
ymdrechu ei gy suro, ond gwaeth waeth 
yr âi ef. " Nac ydych, nac ydych ddim 
yn marw," ebe'r cysurwyr. " Pa un ai 
myfi, ai chwi, ddylai wybod oreu?" 
meddai'r claf. Wedi hir ymgom, ** Yn 
enw dyn," ebe Mr. Davies, ** os yw y dyn 
am farw, gadewch iddo. Y mae wedi 
gwneud cymaint o dda a hanner dwsin o 
honom, ac wedi gwneud cymaint o ddrwg 
a dwsin. Y mae bellach wedi by w digon, 
gadewch iddo farw." Ar hyn, neidiodd y 
claf ar ei draed, gan edrych yn wyllt yn 
llygaid Mr. D. ** Marw," eb efe, ** na 
fyddaf i ddim marw yn union. Mi bopnaf 
dipyn arnat ti etto." Ymfywiogodd ei 
ysbryd, fel yr oedd y gwahaniaeth yn 
eglur ynddo cyn i ni ymadael. Yr oedd 
Mr. D. yn gyfaili ffyddlon,~dichon ei 
fod ychydig yn wagelog yn newisiad ei 
gyfeillion ; ond unwaith y dewisid hwynt, 
yr oedd elfenau parhaol yn y cyfeillgar- 
wch. Adnabyddai y natur ddynol mor 
gywir, fel mai anaml yr oedd yn cael ei 
siomi mewn dynion. Yr oedd yn garedig 
i bawb, ond yn caru ei gyfeillion âg 
anwyldeb mawr; ac 08 na byddai un yn 
gyfaill ganddo, yr oedd y bai ar y dyn, ac 
nid arno ef. 

Cyfeiriasom eisoes fod cylch ei ddefn- 
yddioldeb yn gyfyngedig, gan mwyaf, 
i'w gymydogaeth ei hun ; ond dy n gwerth- 
fawr i'w ardal ydoedd, a cha cymydog- 
aethau Llanon deimlo colled drom ar ei 
ol. Yr cedd yn anhawdd cael dyn cyf- 
lawnach — math o oracl i'r ardal oedd 
— gwneuthurwr a phrofwr Ewyllysiau 



cyffredînol. Yr oedd ei enw yn eithaf 
adnabyddus yn Nghwrt yr Esgobj ac yn 
Somerset House, Blinid ef yn fawr 
oblegid fod y clybiau yn cael eu cadw yn 
y tafarndai. Yr oedd yn gweled fod y 
lles a geid trwyddynt yn ormod iddo 
gyfodi ei lais yn wholesaie yn eu herbyn. 
Pa fodd i gael gwelliant ynddynt, heb 
leihau eu defnyddioldeb, oedd yn nôd ei 
fyfyrdod. O'r diwedd, penderfynodd 
sefydlu Cymdeithas Ddarbodawl yn ei 
gapel ei hun. Tynodd allan reolau 
newyddion. ac yn fuan, gwelodd ei fod 
wedi llwyddo yn ei amcanion. Yr oedd 
y gymdeithas bob blwyddyn yn casglu 
ychwaneg o nerth, ac yn ennill mwyfwy 
o hyder y wlad. Cafodd y fraint o weled 
hon mewn sefyllfa flodeuog, a'i liwydd- 
iant wedi ei sicrhau y tuhwnt i bryder y 
mwyaf ofnus, ac yn mhell uwchlaw i'w 
ddysgwyliadau mwyaf gobeithiol ef ei 
hun. 

Gwnaeth fwy na'r mwyaf o honom yn 
yr etholiad diweddaf i sicrhau dychwel- 
iad yr aelod Rhyddfrydig dros y sir. 
Ymddangosodd erthygl yn y Tt/$t am 
Chwef. 17, sydd, debygem ni, yn tynu 
allan brif lineliau ei gymeriad yn fí.nwl 
a medrus. Y mae yno un f rawddeg nad 
wyf yn sicr am ei chywirdeb. '*Nid 
oedd yn meddu ar lawer o ysbryd cy- 
hoeddus." Debygwn i na buasai dim yn 
fwy effeithiol i argjhoeddi yr ysgrifen- 
ydd talentog i'r gwrthwyneb, na'i weled 
yn blaenori câd i Lanellì ar ddydd yr 
etholiad— digon mewn rhif ac angerddol- 
rwydd ysbryd i stormio Castell y cedyrn. 
Y mae ei ddyddlyfr am y flwy ddyn hòna 
yn dangos ei fod yn teimlo peth dyddor- 
deb mewn mudiadau cyhoedd. Nid oes 
odid i wythnos o ddechreu Awst hyd fis 
Tachwedd na cheir ei dudalenau yn 
llawn o—** Mewn coramìttee; mewn cwrdd 
cyhoeddus; cwrddâ Sartoris; yn Middle- 
ton Hall yn nghylch yr etholiad," &c. 
Ar y 24 o Tachwedd, ceir mewn Uythyr- 
enau mawrion, **State of the Poll: — 
Sartoris, 3,280; Jones, 2,942; Pux, 2,828; 
Pugh, 1,340." Teimlo! oedd i'r byw. Bu 
lawer grwaith bob cam, 8 milldir o ffordd, 
yn nhŷ yr ysgrifenydd, heb un neges ond 
*'ffordd y bydd yn debyg o droi." 
Llythyrau yn cael eu danfon, " O! na 
chawn dy weled bob dydd." Clywais 
Mrs. Davies yn dweyd ei fod, po nesaf yr 
âi at ddydd y frwydr, mor gyffrous, fel 
yr oedd yn ofni yr effeithiai ar ei iechyd. 
Mewn un goleu, y mae y frawddeg yn 
wir. Anaml, os byth, yr anfonai linell 
i un swyddfa, pa faint bynag fyddai 
angerddolrwydd ei deimlad. Yr oedd 
raid i un fod yn gyfarwydd â'i fudiadau 
cartrefol, cyn ei ddeall yn iawn. Po nesaf 
Fw gartref yr elid, enwocaf i gyd yV âi 
ein cyfaiU. Yn ngolwg trigolion plwyf 
Q 



Digitized by 



Google 



246 



BTWOBAFFUSTH. 



Llanon, Mr. Daries oedd yr enwocaf o*r 
enwogion. 

Yr oedd yn hregethwr da. Y pwrpasol 
a*r buddiol oedd ganddo fynychaf, heb 
lawer o'r hyn a elwir popuiar, Clywais 
ef yn dweyd wrth weinidog ieuanc, " Yr 
ydych yn pregethu yn »^hy dda, — nid 
ewch chwi byth yn boblogaidd heb 
ddweyd peth dwlni*' Dro arall, " 'Does 
dim eisieu i bregeth fo<i fel coes caib, yr 
un ffy rfder benbwygilydd. Y mae cymalau 
gweíniaid ynddi yn peri i'r rhai cryfìon 
yniddangos yn gryfach, fel y mae tlysni 
y blodeuyn yn chwanegu yn mysg y 
drain. Secret pregeth boblogaidd yw ei 
chlima^."* Gclìir dwcyd am dano ef, os 
felly, na ddarfu iddo ef ei hun erioed 
ymgeisio am boblogrwydd, o herwydd 
pregeth gref, a*r peth byw yn symud yn 
nghanol ei holwynion o'i dechreu iV 
diwedd, oedd ganddo ef. Nid oedd byth 
yn goUwng ei wrandawyr o'i afael i gael 
eu hanadl, mwy na'ì hen gymydog, Jen- 
fcins o Benygroes, o'i ragymadrodd i'w 
ddiweddglo. Yr oedd dau gymeriad 
gwahanol iawn i'w gilydd ar ei dde a'i 
aswy — Thomas Jenkins o Benygroes, o*i 
ochr d.iwyreiniol; a Joseph Eyans, Capel 
Seioo, ar ei ochr orllewinol; ac yntau yn 
y canol,— raor agos l'r naill ag oedd i'r 
llall— pob un o'r ddau o h^d cyrhaedd 
galw iddo. Yr oedd Capel Seio:i weithiau 
yn pregethu mor ddiafael, nes peri i'r 
gwanaf o honom ddweyd, *' Yr wyf finnau 
yn bregethwr.'* Brydiau eraiU, yr oedd 
yn esgyn i'r ucheldermor oruwch-ddynol, 
nes peri i ni gilio yn ol iV cysgod, a 
dweyd, *'Nid wy£ fl brophwyd, na mab i 
brophwyd, namyn but^ail a chasglydd 
fligys gwylltion.'* Ond am y gwr o Ben- 
ygroes. chwi gaetíh beunydd fêr duwin- 
yddiaeth iachus ganddo ef. Yr o^'dd bob 
amser yn f wy na hani er y ffordd i ben y 
mynydd; ond byth yn cyrhaedd ei goryn 
uchaf, nac ychwaith yn cripian ar hyd y 
gwaelodion ; by th y n y niwl ar y gwaelod, 
nac ychwaith yn hofran yn y cwmwí 
uwch ein pen. Ni bu neb erioed yn f wy o 
edmygydd o'r hen bregethwr tywysog- 
aidd o Bryngwenin na Mr. Dayies; ac 
etto, fel pe buasai yr haul yn gryfach yn 
ei dywyniad rag yn ei fachludiad, yr 
oedd mwy o ddelw ac argraíf Thomas 
Jenkin8 arno yn ei bulpud na'i gymyd(»g 
gorllewinol. Yr oedd pregethau Mr. D., 
fel ei dad o Benygroes, yn debyg i wê y 
pryf copyn— bob aniser o'i wëad ei hun. 
Yr oedd y wybodaeth gy ffredinol oedd 
yn ei meddu, yn ein rhwymo i gredu ei 
fod wedi Ilafurio yn galed rywfodd, yn 
rhywle. Nid opdd yn greadur mawr 
mewn Uyfrau. Yr oedd pob ystafell yn 
ei dŷ yn gymaint o fyfyrgell iddo a'u 
gilydd. Clywsom Mr. Powell, Caerdydd, 
yn ei brcgeth yn Dyfynog, swydd Fry- 



cheÌBÌOflT, yn dweyd ei fod pan yn fachgen 
ieuanc wedi penderfynu d*od yn bregeth- 
wr mawr, a chyn d'od yn bregethwr 
mawr, fod yn rhaid cael pregeth fawr 
allan o yolume fawr. " Ac 'rwy'n sup- 
poso fy mod wedi chwilio am y bregeth 
f wyaf yn raysg y pregethnu mawr, aUan 
o'r yolume fawr. Do*n shiwr, a fe aeth- 
um a*r bregeth fawr, allan oV yolume 
fawr. i'r pulpud. Dyma fi yn awr yn 
bregethwr mawr. Ond erbyn i û ddech- 
reu pregethu y bregcth fawr, aUan o'r / 
yolume fawr, i gael d'od yn bregethwr 
mawr, fe aeth i bant o mlaeu i fei 
Bcwarnog; ft weiais i byth mo boni. Wel, 
ebe fl, pregcthwr mawr neu fach, thrust- 
ai i ddim i'r yplumes mawr yn rhagor, na 
na*n shiwr ddim yn rhagor; a ddarfu i 
mi byth wneud chwaith.*' Nid oedd Mr. 
D. chwaith yn gredwr yn y yolumes 
mawr. Dîchon fod y "scwarnog" wedi 
dianc arno yntau rywbryd. Pe buasai y 
gwerthwyr papyr gwyn yn dibynu arno 
ef am eu cynnaliaeth, buasai yn fain 
arnynt yn fuan. Prin y credai fod y 
fath iidnoddau ynddo ag oedd. Trueni 
na buasai yn taflu rawy o hono ei hun i 
bapyr. Y mae yr ychydig sydd genym 
o hono yn emau gwerthfawr. 

Yr oedd Brutus yn aríer dweyd am 
WiUiam Williams, A.S., Coyentry, ei fod 
ar y copîau oedd yn cyunwyg ei symiau 
mewn rhifyddeg, yn llenwi y lîeoedd 
gweigion â llunîau creadurÌRÌd. Sum yn 
y Rule of Three â Uun ceiliog ar y papyr 
ddygwyddai fod heb filgyrau arno. 

Yr oedd Mr. Davies liefyd, fel ei Feistr 
mawr, yn hynod fanwl i gasglu y brîw- 
fwyd gweddiU, fel na chollid dim. Pe 
dygwyddasaî i*r argraffydi, o ddiffyg 
stwff, neu ryw anffawd arall, adael dalen. 
wen ar ryw Report neu Bamphlet. buasai 
arni sheltton pregeth erbyn y Sabbath 
dilynol ; a phe cawsai yr argraffydd ei 
lyfryn yn ol, buasai yr ochr weii o hono 
yn f wy gwerthfawr ganddo ac iddo na'r 
holl Iyfr. Bu Uythyrau masnachwyr ato 
i gymhcll eu winter neu ru summer good», 
circulars, rhesi y Uytliyrau i ofyn ei gyf- 
ran at dystebau, yn nghyda'u bath, yn 
dra defnTddioI iddo Yr oedd ganddo 
allu tuhwnt i'r cyffreiin i wneud defnydd 
o bethau fyddai ouí ofdate. Cawsom ar 
bapyr ffrwyth yr India fraslun pregethaa 
na feìr Uawer o fawrion y brifddinas, 
sydd yn edrych i lawr gyda diystyrwch 
tosturiol ar country pastors, ddim dangos 
eu cyffelyb ar eu doable refined satin^eM. 
superfine^ a*u extra cream laid paper. Yr 
oedd y trysorau hyn ganddo ar bapyr 
gwael, "fel y byddai godidogrwydd y 
gallu o Dduw, ac nid o hono ef.** 

Nid oes berygl i neb oedd yn adnabod 
Mr. Dayies i d^nu camgasgliadau oddi- 
wrth y UineUau uchod, a dweyd mai 



Digitized by 



Google 



BYWORAFFIASTH. 



247 



gefal gorinodol at y geìniog a*i hachosai. 
Na, dyn rhj'dd-galon oedd ein cyfaiU. 
Nid oedd raid iddo gynnilo felly, er mwyn 
cynnilo; oblegid yr oedd rhaglaniaeth 
wedi rhoddi mwy o dorth iddo na Uawer 
o honom. Cefais yr hyfrydwch o gyd- 
deithio llawer gydag ef, ac yr oeddwn yn 
wastad yn cael yndtio y boneddwr. Gall 
ei hen gydymaith, Mr, Henry, Penygroes, 
ddweyd am dano yn hyn o beth. Pob 
taith, Mr. D. oedd yn gofalu am y cerbyd 
a*r anifail. Gofalu am v watch a'r matchea 
yn unig yr oedd Mr. Henry. Pan y bydd- 
ai Mr. H. yn cynnyg talu y toUbyrth, 
neu y gwesty, neu y march-weìs, dyna 
oedd ei ateb, " Gofala di am y watch a*r 
wiaícÄCÄ,— dyna dy boundary line di." 
Byddai yn dreat gwerthfawr pe ceid 
rhywun dîgon anturiaethus i gyhoeddi 
cyfrol o*r sheietons a geir yn wasgaredig 
dr ochrau dail o*r fath a noda?om ; ond ei 
wrando yn eu pregethu ei hun fuasai yn 
wled I! Nid oedd uf ei hun yn ymwybodol 
o'r gallu oedd ynddo. Ymgilio oV golwg 
y byddai yn wastad yn ein cyfarfodydd 
cyhoeddus; ac os ceid ganddo i addaw, 
gwnai hyny ar y telerau iddo gael rhyw 
gongl ddÌDod o*r cwrdd, ac nid moni o 
eisieu cael y front Yr oedd yn ym- 
ddangos.fel dyn ag arswyd cyhoeddus- 
rwydd arno, a phob tro y ceid ganddo i 
bregethu, creai fwy a aw vdd ynom am ei 
glyw^d drachefn. Gwella yr oedd hyd y 
diwedd. Nid â eífeithiau y bregeth gy- 
hoeddus ddiwnddaf iddo ef, yu Pontar- 
gothi, byth yn anghof gan y gwrandawyr. 
Yr oedd ei gyfeillion er*8 tro yn casglu 
oddiwrth ei ddull gafaelgar, ei deimlad 
a*i brofiad, ei fod fel jffrwyth addfed yn 
parotoi i gwympo. 

Yr oedd ganddo brofiad personol am werth 
«» 9^^fy<í<í* Byddai yr hen dad Parchedig 
o l*faldvbrenin yn arfer dweyd am ei fab 
digrif Eilsby, *' Bum yn ofni yn hir nad 
oedd James, fy mab, erioed wedi cael 
gras; ond yr wyf wedi newid fy marn 
am dano.** Y mae rhyw adegau a manau 
ar ddynion pan y ceir manteision i*w 
gweîed a'u deall yn iawn, ac y mae perygl 
barnu ambell un yn rhy ehud, yn enwedig 
08 bydd o dymher lawen. Yr oedd ein 
hanwyl gyfaìU Mr. D. mewn perygl 
oblegid hyn. Yr oedd y digrifol a'r 
difyrus mor naturiol iddo, fel yr oedd yn 
gallu fforddio hamdden at hyn yn mhres- 
enoldeb angeu. Yr oedd Mr. JarTÌs, 
Penygraig, wedi bod y Sabbath blaenorol 
yn pregethu yn ei le. Cysgodd gydag ef 
uos Sadwrn, ond gomeddodd a gwneud 
hyny nos Sul. Dydd Mawrth dilynol, 
galwodd ar ei briod at ei wely. Yr oedd 
cwrlid newydd ychydiír yn anystwyth 
arno. "Gwasgwch y guilt yna yn nes 
ataf, Mary," meddai. ** Y mae hwna fel 
Jaryis, Penygraig, ni ddaw e' ddim yn 



agos ataf." Ond ob mynid ei ddeall yvL 
iawn, rhaid ei ddilyn i*r gyfciUach gref- 
yddol, néu at fwrdd y cymnndeb, neu 
wrando arno yn gweddîo neu bregethu. 
Ni byddai neb mewn perygl o emmheu ei 
ras yn y Ueoedd hyn. Yr oedd yn an- 
mhosibl iddo dywallt allan brofiad mor 
nefolaidd, mewn teimlad mor angerddol, 
heb fod y peth ynddo o*r blaen. O bob 
man i ffugio profiad crefyddol, ystafeU 
wely y marw y w^y mwyaf anfanteisiol at 
hyn. 

Yr oedd Mr D. yn ymwybodol fod 
dydd ei ddattodiad gerllaw. Mynodd 
newid ystafell ei wely ychydig ddyddiau 
cyn ymadael. " Mary," meddai, *• y room 
jma yw y fwyaf cysurus i chwi gysgu 
ynddi; ond pe bäwn i yn marw ynddi, 
hwyrach na charech chwi g^sguyoddi 
wed'yn ; ac am hyny, rhaid i ni ei newid." 
A mynodd ei newid. 

Yr oedd yn teimlo rhagarwyddion fod 
yr hen attachs ar ei gymeryd, ac yn eu 
hof ni yn ddiau, onide. pabam y gwnai y 
fath barotoadau? Ondnidoedd ei gyf- 
eiUion mor bryderus, hyd yn nod wedi i*r 
crampiau ei gymeryd, gan ei fod wedi 
bod yn debycach i*w gadael ychydig fia- 
oedd cyn hyny nag oedd yn eu golwg 
hwy y pryd hwnw. Yr oedd yn edrych 
yn weddol lewyrchus, ac wedi bod ddiwr- 
nod neu ddau cyn ei farw dros fiUdir o 
ffordd yn ysgrifenu Ewyllys, a daeth yn 
ol o*r siwrnai heb deimlo anfantais oddi- 
wrthi. Ond y nos hòno, cymerwyd ef 
ga»! ei hen elynion gyda ffyrnigrwydd 
mawr. Ei anwyl briod yì\ tybied mai 
myned heibio a wnaent fcl arfer, yn ym- 
drechu ei gysuro. Ond yr oedd ef yn 
gweìed yn wahanol. 

Wedi cael ychydîg o hamdden, pan 
oedd chwys oer angeu ar ei wyneb, dy- 
wedodd wrth gyfaiU fu yn ffyddlon iawn 
iddo yn ei hoU gystuddiau, *' Teimlwch 
fy nhalcen i.*' " Oes," ebe'r cyfaiU, " y 
mae yna chwys. **Ië, Dafydd, dyuja 
Ddoctor newydd.** Ei briod hoff yn tori 
allan i wylo. ** Mary, peidiwch a wylo. 
Nid oes yma achos wylo, a oes Dafydd? " 
gan droi ei ben at ei gyfaiU. Nac oedd 
yno yn sicr i chwi ddini achos i wylo, ac 
y niae hyn yn un o*r prif gy mhellion i'w 
briod a'i gyfeiUion Uuosog i ymgysuro 
nad oedd yno achos i wylo. ** Mercfaed 
Jerusalem," ebe Crist, •* na wylwch o'm 
plegid i,'* — nid oes yma achos i ehwi 
wylo; ond os mynwch wylo, **wylwch 
o*ch plegid eich hun, ac oblegid eich 
plant." Ond i wneud hyn yn sicrach ar 
feddwl ei briod anwyl a mwynaidd, 
galwodd arni wed'yn mewn moment o 
dawelwch. *' De'wch yn nes Mary. Nid 
^yf y^ gallu gwneud Uawer o bethau 
heddyw,— alla'i ddim codi o'm gwely, 
alla'i ddim bwyta bwyd, aUa'i ddim 



Digitized by 



Google 



248 



BÂRBBONIAETH. 



ysgriíeiia, alla'i ddim pregethu, alla'i ddim 
Biarad ond jchydig; ond," eb efe, mewn 
tôn benderfynol lawer gwaith drosodd,— 
** ond yr wyf yn gallu creda, yr wyf yn 
gallu credu, &c ; * a*r hwn sydd yn credu 
ynddo ef, ni ddemnir.*" 

Hunodd yn dawel yn yr Arglwydd 
boreu dydd Mercher» Chwef. 1, 1871. 
Dyma ffîgyrau hynodion ei hanes: — 
Geni Mai 15, 1820; derbyn yn aelod Mai, 
1835; dechreu pregethu Mai« 1838; urddo 
yn weinidog Chwef. 1 a'r 2, 1842; sefydlu 
Eglwys Llwynteg, 1845; priodi Gorph. 
10, 1850; geni eu hunig blentyn Awst 
21, 1851; ei chladdu Gorph. 28, 1863; 
marw Chwef. 1, 1871 ; claddu Chwef. 8, 
1871. 

Dyna y Parch. Henry DavieB, Bethania. 
Gwyddom fod iddo, fel pawb o honom, ei 



ífaeleddau. «Heb ei £ai, heb d eni.'' 
Nid wyf wedi barnu yn fuddiol rhoddi fy 
mys ar y rhai'n. Ond yr wyf yn dra 
sicr na orliwiwyd ei rinweddau, ac oa 
gwnaed hyny, nid yn fwriadol y 'i gwnaed. 
Yr wyf yn barod i gy faddef fod anwyl- 
deb mawr rhyngwyf â Mr. DaTÌes. Yr 
oeddwn oblegid hyn ar fy ngwyliadwr- 
iaeth rhag i*m teimlad ddianc ar fy marn 
a'm rheswm, ac i hyny fy nghamarwain 
i dir gormodiaeth. Nid oes genyf weith- 
ian ond cyflwyno i'r cyhoedd fy nheyrn- 
ged o barch i*w goffadwriaeth, gan 
ddymuno am i'r Arglwydd fod yn dyner 
iawn o'i eglwys, a gofalu am wr wrth 
fodd ei galon i fugeilio yr eglwys aydd 
yn Hadadrimmon ar ol ei hathraw anwyL 
Abergwüi, Cadtan Jonss. 



iSarUtiontatti)* 



Y PERDONYDD lEUANC, WILLIAM 
ARTHUR, 

Yr hvm a fufarto yn hynod o syâyn Ohwef. 20, 1870, 
yn bum* mlwydd ae wyth mia oed, 

MwT ei werth William Arthur 

Na*r gemau neu'r perlaa pur; 

Hanes ni cheir gan henoed 

Ail i*w ddawn. Yn bum* mlwydd oed 

Eiliai dôn â'i ddwy law deg 

Ar dannau y berdoneg; 

Ac wrth ddeddf y lleddf a'r Uon 

Arlwyai ber alawon 

" Hen wlad ein tadau," yn wledd 

O flwsig íryda'i fyaedd. 

Bron fel gwnaì Handel ei hun 

Ar alaw- a gwir eilun 

hono. oedd ei anìan 
A'i fryd i gyd yn y gSn. 

Yr aelwyd a siriolai, 
Ac yn Uon yn union wnai 
Bob wyneb S*i hiam. 
A thân ei athrylith o 

1 awel oer oedd fel haul, 
Neu seraph hynaws araul: 
Gwnai auaf yn haf o hin 
Mwy hafaidd na Mehefln. 

A thônau "y peth anwyl'* 
Greai hedd heb lygru hwyl 
Y fynwes, at wir twjmiant; 
Ond canai nes swynai sant; 
Ei gartref wnai fel nef oedd, 
Ac un iawn am ganu oedd. 

Ond yn awr dwys ddystawrwydd— sy trwy'r U^ 

Gai wir anrheg. o'i fawr gywreinrwydd; 

A*r Jÿw gân ddarfu i gyd 

Yn WiUiam ein hanwylyd; 

Ao ar ei ol, y prif olud 

I ni mwy— ei piano mud. 

Nid wylwn, gweU ymdawelu— mae*n awr 

Yn mwynhau gweU canu; 
Bi ddawn a'i sain fydd yn synu— miloedd 
Mwy yn oes oesoedd yn mynwes leeu. 

Ohwarae'n weU ambyth bellach 
Gwn y bydd fy maobgen baoh. 



ÄryB hen delynorion 
Byw y Ue ft gwyneb Uon 
I wrandaw y gywreindon, 
Oreu, aeth trwy'r awyr hon, 
I'r nefoedd; a chrea nwyfiant, 
Ar hofíVi8 wedd, seraph a sant. 
Ac engyl drefnant gyngherdd 
Er ei gael i roi rhyw gerdd, 
A'i rhoddi'n gywir iddynt, 
Dan gamp fel un Eden gynt. 

Ond difyr fai'i wel'd hefyd 
Yn y gamp y pena' i gyd. 

Dacw ef yn nodi cân, 
A thdn o'i iaith ei hunan; 
BiUa'n deg â'i law yn dýn 
Yr hndolaidd aur delyn, 
A threm hofT, fel athraw mae 
A cherub yn cydchwareu. 

A'r engyl a ymddringant— yn un Uu 
Ato i fyny, a chydglustfeiniant 
Ar ei alaw, a siriolant— trwyddynt, 

A'i ruddiau gusanant; 
Yna coron gogoniant— ddyry'r Uyn 
Iddo'n ddilys; a'r Duw-ddyn addolant, 
Am ei ddwyn mewn modd anwyl 
A'i fỳw lais i'w nefol wyl; 
A chwareu mor dra chywrain, 
Na fu gwell yn y nef gain; 
Ei ddylanwad Iwyr foddlonodd— threnaa 
Drwy ei dônau, a'r hoU nef drydanodd. 

YmbwyUwn— ni ddylem bellach 
Wylo mwy byth, am WilUam bach, 
Ac yntau yn ben cantor 
O fawr werth, yn ngherddfa*r lor: 
Ei lais, Uawn o felusion— berfieithia 
Haleluia y nefol alawon; 
A'i emynau dymunol - a melus, 
Yn y nef erys, mewn cof anfarwol. 

Wel cân. fÿ WiUiam anwyl, 

A mwynha dy hun mewn hwyl; 

Daw i ran dy rieni 

Yr un daith. ddaeth i*th ran di; 

Ar frys, ymdeithio i'r fro 

Yna, atat gawn etto. 

Ar amnaid o*r Uaid a'r Uwch, 

A niwloedd yr aniaJwch, 

Deuwn trwy*r afon dyweU 

rth weled di a'th wlad weU,— 



Digitized by 



Google 



ADOLYOIADAU. 



249 



Gwlad yr haf,— a*i fftarfafen 
Gain heb nos; ond gwyneb nen, 
A erys byth yn araul; 
Duw a'r Oen ydyw yr haul. 

Ao yn y mawr ogoniant— telynau 
Yr holl flliynau trwy'r lle folianant. 



Am i'r Om trwy rym ei ras 
A'i ddawn, ein dwyn i'w ddinas 
^rbenig, er cael derbyniad 
I'w lyi a'i deml— palas ei Dad. 

0! bry^ied y dydd, cawn breswyl— yno, 
I ail ymuno ft'n WiÚiam anwyl. 

*' Ti.irYMABIÁV.* 



^liolSStaìiau. 



Pbegethau y diweddar Barchedig Hbnrt 
Rbes, Liverpool. O dan olygiad y Parch. 
R. Edwards oV Wyddgrug. Treffynnon : 
P. M. Eyans, Argraffydd a Cbyhoedd- 
ydd. 

Edrychasom dros y rhifynau cyntaf o'r 
pregethau gwerthfawr hyn, a chawsom y 
boddlonrwydd a ddysgwyliem gael yn y 
gwaith. Fel Mr. Henry Rees o*r Am- 
wythig, yr ydym yn cofio gyntaf am y 
pregethwr hwnw. Cawsom gyfieosderau 
i'w wrando yn awr ac eilwaith, ar rai 
achlysuron, am ychwaneg na deugain 
mlynedd. Cly wsom ef mewn capeli, ac 
ar y meusydd. Gwrandawsom ef ar 
esgynloriau cyfarfodydd dirwestol a 
chenadol. Cawsom yr hyfrydwch a'r 
budd o fod gydag ef yn pregethu ac yn 
areithio amryw weithìau, ar adegau Ued 
gyhoeddus; a pho fwyaf a welem o*r dyn 
a'r pregethwr, mwyaf yn y byd y parch- 
em ef. Gallem brofi, pe byddai raid, ei 
fod yn Grìstion rhydd a diragfarn tuag at 
enwadau eraill, yn fwy felly na*í frodyr 
yn gyffredin, er fod Uawer o honynt yn 
agos iddo yn hyny. 

Mae pawb yn cytuno fod y diweddar 
Barch. Henry Rees yn bregethwr rhagorol 
dros beu. Bu am hanner canrif yn 
sefyll beunydd o flaen ei gydgenedl fel 
pregethwr, ac ni chollodd ddim o'i safie 
uchel yn ngolwg y wlad hyd y diwedd. 
Yr oedd pob peth pregethwr yn cydgyf- 
arfod ynddo, — nodweddiad difwlch, ym- 
ddangosiad boneddigaidd ac anrhydeddus, 
agwedd sobr, gwybodaeth ysgrythyrol a 
duwinyddol eang a manwl, teimlad cryf, 
llais soniarus, iaith bur, syniadau coeth a 
liednais dros ben, gallu i ymsuddo i 
ddyfnderoedd, ac i esgyn hyd ucheledd y 
materion fyddaî ganddo mewn llaw. a 
gallu i ddifyru cynnuUeidfa, yn gystal a'i 
haddysgu a'i hargyhoeddi, pan fyddaî 
lloni tipyn arni yn angenrheidiol. Yr 
oedd ei brofiad personol o wirionedd a 
dylanwad gwir grefydd yn ddwfn a 
threiddiol, a'i ysbryd yn iraidd ac yn 
efengylaidd dros ben. Fel pregethwr, 
nid ydym yn meddwl y safai neb, o un- 
rhyw enwad crefyddol, un fodfedd o'i 
flaen. Yn wir„ yr yáym yn " rhyw ddir- 



gel gredu." yn ddystaw bach, mai efe 
oedd ty wysog y pregethwyr Cymreig yn 
y deng mlynedd ar hugain diweddaf hyn. 
Yr oedd amry w, efallai, yn rhagori arno 
mewn rhai pethau. Meddai un well 
llais, un arall fwy o ddysg, a'r cyffelyb; 
ond, a chymeryd y pethau angenrheidioí 
i bregethu yr efengyl dan ystyriaeth, 
sicr y w genym nad oedd neb o'i flaen ef. 
Yr oedd Mr. Rees yn weinidog mwy 
sefydlog na Ilawer o'i frodyr. Pregethodd 
fwy na hwynt Vr un cynnulleidfaoedd ar 
hyd ei oes,— yn yr Amwythig am flyn- 
yddau, ac yn IáverpooI am dymmor 
meithach drachefn. Yr oedd hyny yn 
natnriol yn peri ei fod yn rhagori mewn 
llafur ac ymroddiad; a chan na allai ef 
byth gyflwyno dim gwael a dìwerth i 
allor crefydd, daeth o angenrheidrwydd 
yn gyfoethog fel meddyliwr, ac yn berch- 
enog Iluaws mawr o bregethau rhagorol 
ar bob peth perthynol i grefydd, a*r rhai 
hyny oU wedi tyfu yn iraidd allan o*i 
feddwl toreithiog ei hunan, ac yn dwyn 
ei ddelw yn annileadwy. Heblaw 
hyny, trodd ef nerth ei feddwl yn llwyr- 
ach na Ilawer o ddynion galluog i breg- 
ethu yr efengyl, a bu rhaglunîaeth mor 
dirion wrtho a rhoddi iddo nerth ac 
iechyd, yn gystal a galluoedd eneidiol 
cryfion, ac amgylchiadau tymmorol oedd- 
ynt yn ei godi uwchlaw angenrheidrwydd 
i ymrwystro gyda negeseuau y bywyd 
hwn, er sicrbau iddo ei hun a'i deulu 
" ymborth a dUlad." Felly cafodd ef , yn 
ol tueddfryd naturìol ei ysbryd, Iwyr 
ymroddi i waith y weinidogaeth, a chyf- 
lawnodd ef mor ddif wlch a neb yn ei oes 
ond odid. Pregethau y dyn duwiolfrydig, 
goleuedig, a Uafurus hwn, y w y rhai a 
argymhellwn yn awr i sylw ein cydwlad- 
wyr. Y maent yn teilyngu derbyniad 
cyffredinol, darlleniad manwl ac astud- 
gar, a'u trysori yn y cof ac yn y galon. 
Ni ymddangosodd etto yn yr iaith Gym- 
raeg ragorach pregethau na*r rhai hyn, 
yn ol ein barn fechan ni. Maent yn 
boddloni ein deaU, ac yn Ilenwi ein hoU 
galon, ry wfodd. Goddeÿr i ni roddi dwy 
enghraifft o*r bregeth gyntaf oU, heb 
fyned ddim yn mhellach i'r rhan sydd 
gereinbron. Ypwncydyw, "Cyflawn- 



Digitized by 



Google 



250 AD 

âcr y Duwdod yn preawylîo yn gorfforol 
yn Ie8u Grist," oddiwrth C 1. il 9. Medd 
yr awdwr parchedig:— 



ADDTSO. 



"Ond yr ydym yn prysnro at yr «moan oedd 
genym mewn golwg, ao ni a ddymunem eich 
galw i ystyried pa beth, yn mhob ystyr. a raid 
i gyflawnder y fath un a hwn fod. • • • 

•* Dychymygwch yn awr, dros fynydyn, fod y 
greadigaeth wedi diflanu a darfod, a bod yr hoU 
eangderau difesur heb neb na dim yn prt'swylic 
ynddynt ond Duw; a meddyliwch am y Duw 
hwn fel hyn er trairwyddoldeb, yn hanfodi 
ynddo ei hun, jm yr anghyfannedd-Ura arswyd- 
lawn, a'r unigrwydd anamgyffredadwy, heb 
berthynae rhyngddo ft neb, na chymundeb Sg 
un meddwl, ond fi'i feddwl goruehel ei hunl 
Ol pa fodd yna yr oedd y Jehofah yn bywP 
Yr ydym ni, wrth feddwl am dano, o dan y 
fath olygiad arswydol, yn teimlo aetbao^oerion 
yn ein meddiannu. A brofai ef ddim gwall nac 
amddifadrwydd ? Na! ond yn ngeiriau y Salm- 
ydd, gallem ddywedyd, ' Digonohwydd llawen- 
ydd oedd ger ei fron, ao ar ei ddeheulaw yr 
oedd digrifwch yn dragywydd.* Yr ydoedd yn 
hunan-ddigouol. ao felly yn fendigedig ynddo 
ei hnn yn oes ooBoedd: y Personao goruohel yn 
ymbyfrydu yn cn gilydd, fel cyfhmogion o'r un 
natur a rha^oriaetbatt dwyfol„ ac yn cydymhyf* 
rydu yn y cyaghor hedd, a'r arfaethan tra- 
gwyddol— actau gwreiddiol a diddeohreu an- 
feidrel gariad, doetbineb, a daioni y natur 
bdno! Gwir yw fod Dnw yn ymhyftydu yn ei 
weithredoedd, ond nid fel pethau yn yohwanegu 
dim at ei ddedwyddwch, eithr yn hytrach fel 
fflrwyth ei gynghor tragwyddol, ac amlygiad 
o'r hyn ydyw ef ynddo ei hnn. Am gyfeiUach 
neu wasanaetb ei greadur, nid rhaid iddo wrth- 
ynt. A ydyw ef yn Fôddeallus? Maeynddo 
ddigon berffeithrwydù i'w ddeall ei hun? A 
ydyw yn Fdd oymdeithasgar ? Maedigoniddo 
i gymdeithaBu fig ef ynddo ei bnn? Ao ob 
cariad yw, mae tegwch a daioni y Duwdod yn 
ddigon i'w gariad ei hunan. Mae y Meddwl 
mawr yn amgyfiVed. ao felly yn gallu mwynhau 
yGwrthddrych mawr, a'r Gwrthddrych mawr 
yn llenwi y Meddwl mawr, fel nas gall fod arno 
eÌBÌeu mwy. Wel, gregyn mfin y llawr, beth 
meddwch chwi ? 0.*id y w y môr yma yn ddigon 
i'oh cyflawni ? Betb, meddi di, gredadyn, am y 
fÿnyd pan y dywedodd y Duw hwn wrth dy 
enaid, * Myfi a fyddaf yn Dduw i tí?' A pha 
beth etto am y tynunor sydd etto o dy fiaen, pan 



y bydd ei gyflawnder Dwyfol yn ymagor yn fwy 
eglur gerbron dy ddimadaeth, ac yn Ilenwi dy 
serchiadaa ? Oni byddi yn ddigon hyfryd ? " 

Terfyna yr awdwr ei bregeth gyd& y 
dernyn prydferth a gaolyn: — 

" Pan y byddom yn rhodio weithiau ar fln y 
m6r, wedi enciliad y llanw, yr ydym yn oanfod 
ei geulanau. a godre y mynyddoedd oddiam- 
gylch iddo, yn llawn ogofeydd a thyllau cilfach- 
og, oll â'u Bafnau yn agored a gwag o ddwfr, a*r 
yml Bgydd atgas jm troi yn y cwterydd lleidiosf . 
Ond yn y man drachefn, yr ydym yn gweled y 
llanw yn dychwelyd, yn nawsio i mewn, yn 
wylaidd megys ar y cyntaf, drwy y rhigolaa 
dirgel, ac yn Uenwi y naiU aflren ar ol y Uáll; ac 
yn ebrwydd bydd pob gwrthuni wedi ei gaddio, 
a phob cilfach yn Uawn, y cyfan wedi oi ordoi ft 
cbyflawnder dyfiroedd. Yn gyffelyb i hyn y mae 
y OriBtion wedi profi. Heb Dduw, yr oedd ei 
galon yii wag ac afreolaidd; ac mor annigonol 
ydoedd pethau y b>d hwn i aUu Uenwi ei ddy- 
muniadau ag vdyw yr aberig fechan, jr hon 
eydd yn coUi yn y tywod, i lenwi gwely yr 
eigion. Ond bondigedig a fyddo Dnwl mae'r 
tide megys wedi troi,— y cyflawnder Dwyfol 
erbyn byn yn treiddio trwy ysbryd y oredadyn. 
Beth oedd ei aileni ef, debygech chwì, ond y 
Uanw yma yn deohreu dyfod i mewn? Beth 
ydyw ei gyfiawni ef o lawenydd ac o*r YBbrytl 
Qlan o ffrwythau cyfiawnder, ac o wybodaeth 
ewyUye Duw yn mhob doethineb a deall ya- 
brydol? Beth hefyd. ond y Uanw yn dyfodi 
mewn, y dyfroedd bywiol megys yn chwyddo 
fwyfwy, ao yn dychwelyd gyda nerth i'w hen 
Bianel? O'r diwedd daw yn ben Uanw. Bydd 
hoU anghenion a dymuniadau y credadyn wedi 
eu cyfiawDÌ byth; ei enaid yn Uawn o wybodaeth. 
yr Arglwydd, megys y mae y dyfroedd yn tôi y 
môr. Yn yr hanes olaf Bydd genym am dano 
yn y Beibl, mae wedi cyrhaeddyd hwnt i angea 
a'r bedd, ac yn cael ei adael yn y oyflwr hwnw 
ag y bydd Duw iddo mwyach oü yn oü** 

Nichwanegwn; nid oes eisieu. Bydd 
i'r Pregethau hyn ddarllenwyr astud tra 
bo crefydd bur mewn bri yn Ngwyllt 
Walia, a'r Gymraeg ar lafar ac arferiad. 
Mae y Golygydd yn hoUol gymhwys iV 
Bwydd. Gwyr beth i'w wneuthur. Mae 
yr argraflfwaith yn lan a chywir. Caiff y 
pregethwr hyawdl drwy y pregethau hyn 
•' wedi marw, lefaru etto." 



YR ANGENRHEIDRWYDD ~ ADDYSGU ANNIBYNWYR 
YB OES HON I YMDDWYN YN GYSON A'U HBGWYDDORION. 

Papyr a ddarllemoyd yn Nghyfarjod Chwarterol LUyn ac Eifionydd, a 
gynnaliwyd yn Hehrony Lleyn, Mehejm 12 aV 13. 

Y MAB yr oea yr ydym yn by w ynddi yn i ' amlhau, darganfyddiadau a phethaa 
oet gynoydd. Y mae gwyhodaeth yn newyddion yn cael eu dwyn i arferiad» & 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 



251 



cbjfnewidîadau a chwyldroadau rhyfedd 
yn cymeryd Ue. Y mae ysbryd yr oes 
y n peri braw a dychryn i rai, ac yn ennyn 
llawenydd ac edmygedd rhai eraiJi. Y 
mae rhai yn brawychu wrth weled hen 
sefydliadau a chyfreithiau yn cael chwilio 
i mewn ^ddynt, ac yn cael eu taflu o*r 
neilldu; ac eraill, drachefn, yn edrych ar 
hyn feí prawf o gynnydd a rhagoroldeb 
yr oes. Yn ngolwg rhyw ddosbarth, y 
mae yr oes hon yn rhedeg yn brysur i 
ddinystr, a bydd ynddoyn fuan, oni ddaw 
rhywbeth rhyfedd; ac yn ngolwg dos- 
barth arall, y mae yr oeá yn bur agos i'w 
lle, ac ar yr iawn ffordd i ddwyn y byd i 
iawn drcfn. Y mae rhywrai, efallai, yn 
edrych yn gyfangwbl ar ddiffygion yr oes, 
ac eraill, yn liawn mor seiog, a'n cyfeir- 
iant ya wastdd at gynnydd yr oes, fel y 
mae yn rhagorì ar bob un a fu o'i blaen. 

Mae yn debyg iawn cin bod ni sydd 
yuia heddyw yn barod iawn i gy dnabod 
rhagoroldeb yr oes yr ydym yn byw 
ynddi— ei bod yn un o gynnydd neiUduol 
niewn gwahanol ganghenau gwybodaeth. 
Wedi y cwbl, hwyrach nad ydym heb 
weled a theimlo fod ynddi ddiffygion, er 
yn amrywio ac yn walianol, efallai, i'r 
oesau o'i blaen. Y perygl mawr ydyw, 
i*r hyn a ystyrir genym yn ddiífygion yr 
oes adael eu dylanwad ar broffeswyr 
crefydd; a dylai pob proffeewr wylio yn 
ddyfal yn erbyn hyn. üylai crefyddwyr 
argraífu eu dylanwad ar yr oes y maent 
yn byw ynddi, ac nid yr oes arnynt hwy. 
Y mae genym esiamplau ardderchog.o 
hyn; ac y mae dylanwad rhywrai a fuont 
yn selog droH eu hegwyddorion, ac a'u 
barddelasant yu ddiofn, yn aros etto yn 
ein byd, yn ein teyrnas, ac yn ein gwlad. 
Gofynir yr un peth etto oddiar ein dwy- 
law ninnau; a'r modd y gállwn gyflawni 
hyn ydyw, trwy.esiampl ac addysg. Ar 
ein llaw ni y mae rhoddi eBìampl, ac 
addysgu yr egwyddorîon gredir genym, 
i'r tô sydd yn co«U, yn gystal a phawb y 
delom i gyffyrddiad â hwy. 

Ni hoffwn gael fy rhestru yn nosbarth 
y rhai hyny sydd yn dweyd byth a hefyd 
fod y byd yn myned yn waeth; na, cred- 
wyf mai gwell yw y byd nag y bu erioed, 
ac yr â yn well o lawer iawn etto; er 
hyny, y mae arnaf ofn mai nid heb sail y 
cwynir, nad oes cymaint o egwyddori yn 
athrawiaethau Cristionogaeth yn ein plith 
fel enwad ag a fu, — mai crefyddwyr ar- 
wynebol ydym — arwynebol yn ein gwyb- 
odaeth ysgrythyrol, ac heb ond ychydig 
o wybodaeth genym ar brif athrawiaeth- 
au crefydd. Y mae hyn yn feius iawn 
ynora, os yw yn wirionedd, a dyiem 
ddeffroi o ddifrif i addysgu ac egwyddori 
ein gilydd yn ngwirioneddau y gair. Y 
mae mwy o duedd yn yr oes, efaUai, at y 
difyr a*r ysgafn— at y papyrau newyddian 



a'r ffug-chwedlau, nag sydd i chwìlio i 
mewn i air Duw, ac i fyfyrio yn bwyllog 
uwchben dyfnion bethau crefydd. Yr 
oedd ein tadau yn bur ofalus ara egwydd- 
ori eu plant yn mhynciau y ffydd, ac y 
mae yr un peth mor angenrheidiol etto. 
Yr ydym yn gweled enwadau eraill yn 
effro ac ymdrechgar iawn yn y peth hwn, 
i addysgu eu hegwyddorion i*r rhai a 
ddygir i fyuy yn eu plith. A gaiff yr 
Annibynwyr fod yn ol yn y peth hwn? 
Yr ydym yn credu fod ein hegwyddorioa 
fel enwad yn gyson â'r Beibl, ac yn hoUol 
unol â chrefydd Mab Duw. Yn awr, os 
ydym yn credu hyn, y mae yn fuddiol i 
ni eu dysgu i eraiU, ac nid yn unig yn 
fuddiol, ond y mae yn ddyledswydd 
orphwysedig nrnom. 

Y mae yr Ysgol Sabbathol yn gyfleus- 
dra addas i wneud hyn— i egwyddori yn 
mhethau crefydd, ac i'n cynnorthwyo i 
ffurfio golygiadau cywir, yn unol â gair 
Duw, ar brif bynciau Cristionogaeth. Oé ' 
ydym yn credu fod ein hegwyddorion yn 
hollol unol â theyrnas Crist, ac yn gor- 
wedd yn esmwyth ar air Duw, dylem eu 
dysgu i bob aelod yn ein plith, a'u dal yn 
ddiysgog yn wyneb y byd. Rhaid i ni 
gael ein dysgu a'n trwytho yn mhethau 
crefydd, cyn y gallwn fod o fawr o was- 
anaeth yn nheyrnas Crist. Rhaid i ddyn 
gredu mewn peth, cyn y gweithia yn 
egnîol dros y peth hwnw. Mae yn 
bwysig i athrawìaethau Cristionogaeth 
gael eu dysgu a'u deall gan y rhai sydd 
yn ei phroffi su. Hen ddy wediad a gly w- 
ir yn fynych yn ein gwlad ydyw,— »* Nad 
yw o bwys pa olygiadau a fyddo genym, 
neu a fydd genym ryw olygiadau f i 
peidio,— byw yn dduwiol ydyw y pwnc." 
Mae y dywediad yna, fel y dywedai y 
diweddar Barch. H. Pugh, Mostyn, yr un 
fath a phe dywedid, " Nid yw o bwys a 
fydd genym lygaid yn ein penau ai peidio 
— cérdded ydyw y pwnc." Gwir iawn; 
ond y mae dau Iygad iach mewn pen yn 
fwy manteisiol i gerdded na bod heb- 
ddynt. Felly, er mai *' by w yn dduwiol 
ydy w y pwnc," y mae syniadau cy wir am 
y gwirione<1d yn f wy manteisiol i fyw yn 
dduwiol. Mae yn sicr ei fod yn beth o 
bwyg, ac o bwys mawr i ni, i ffurfìo 
golygiadau cywir am natur teyrnas Crist. 
Ond nid ydyw fod genym wybodaeth 
belaeth chwaith, ac egwyddorion efeng- 
ylttidd, yn ddigon; rhaid i ni ymddwyn 
yn unol â'n hegwyddorion— yn ddiysgog 
a didroi yn ol. Beth bynag f ydd yn ein 
herbyn, a pha faii t bynag fydd yr an- 
bawsderau, os yw yr egwyddorion sydd 
genym yn werth eu credu, y maent yn 
sicr o fod yn werth eu harddelhefyd. Ni 
bu erioed f wy o angen am ddynion wedi 
eu haddysgu yn dda yn mhethau crefydd, 
ac i sefyll at eu begwyddorion, nag sydd 



Digiti^ed by 



Google 



252 



AliDYSa. 



yn awr. Y mae gelyn 711 ein gwlad, a 
dylem ei wylio— hen elyn a fu yn an- 
rheitliio rhai o'r egiwysi cyntefig, ac y 
mae wedi anrheithio Eglwys Sefydledig 
ein gwlad yn arswydus y blynyddau 
diweddaf; ac y mae eiaieu i'r eglwysi 
Tmneillduol wylied rhagddo, a bod yn 
barod i'w wrthsefyll yn gadarn. 

Y mae eia manteision a*n sefyllfa 
wladol hefyd yn bwysig iawn, a dylai 
gwleidyddiaeth gael sylw neillduol genym 
y dyddiau hyn. Dylem astudio deddfau 
a chyfreithiau ein gwlad, ac ymdrechu 
jlurfio barn am danynt, ac, hyd y mae 
ynom, i ymddwyn yn gy son â'n hegwydd- 
orion bob amser yn y materion hyn, fel 
mewn pethau crefydd. Y mae Ilais y 
bobl yn awr yn dechreu cael clust o ym- 
wrandawiad gan y rhai hyny sydd mewn 
awdurdod, ac yn ffurfio deddfdu ein 
gwlad. Ychydig amser yn ol, ni adwaen- 
ìd y bobl, }^ werin, fel yn meddu gallu 
yn y deyrnas; ond yn awr, y mae pob 
gallu yn cael ei róddi yn eu dwylaw. Y 
mae cylch y cyffredin yn eangu, a'u 
dylanwad yn ymestyn, fel y mae addysg 
a gw^^bodaeth yn amlhau. Y fodrwy 
aur ddyrchefíd unwaith, beth byoag fydd- 
ai y cymbwysder; ond yn awr, y mae 
hyny i radduu yn darfod, tra y dyrchefir 
talent, ac yr anrhydeddir dysg a gwyb- 
odaeth yn annibyool ar gyfoeth. Y mae 
brenhinoedd a mawrion daear yn dyfod i 
lenwi llai o le mewn hanesiaeth, ac enwau 
eraiU o sefyllfaoedd is yn ymgodi i sylw 
ac enwogrwydd. Ni thelid un sylw 
unwaith i'r lluaws, mwy na phe buasent 
heb fod, ond yn unìg pan fyddai galwad 
am danynt i ymddangos ar faes y frwydr 
iV lladd a'u dyfetha, i foddhau nwydau 
ac uchelgais ychydig o fawrion daear; 
ond yn awr, y mae pethau wedi newid i 
raddau pell. Y mae gwir amcan a dyled- 
swydd ein haelodau Seneddol yn bwnc 
sydd yn dechreu cael ei ddeall gan y 
werin, a'i deimlo hefyd, i raddau mwy 
neu lai, gan ein Seneddwyr. Y mae wedi 
d*od yn ddigon o'r dydd iddynt i weltd 
nad ydynt i Iywodraethu ac i wneud 
deddfau mwy er anrhydedd a lles iddynt 
eu hunain, ac ychydig o'r rhai agosaf 
atynt; ond mai er daioni a diogelwch y 
lluaws. Y mae ein manteision gwleid- 
yddòl wedi newid yn ddirfawr o'u cy- 
mharu â'r hyn a fuont; a'r peth ddylem 
ninnau gofio bellach ydyw, mai yn ein 
llaw ni y mae'r awdurdod yn y pen draw 
— "Trech gwlad nag arglwydd;" ac y 
mae o bwys neillduol i ni wybod pa fodd 
i iawn ddefnyddio ac i werthfawrogi y 
manteision gwleidyddol sydd yn ein 
meddiant. Y mae ein gallu yn awr yn 
fawr, ond bod yn unol a ffyddlon i'n 
hegwyddorion. Y werin sydd yn dewis 
rhai i gynorychioli eu syniadau yn y 



Senedd, ac i ffurfio eu deddfao, ac 7 mae 
hawl genym i alw y cyfryw i gyfrif , os 
ua wasanaethant y rhai fyddont yn gyn- 
nrychioli yn deg a diduedd. Rhaid i ni 
wylio eu hysgogiadau. 

Wedi taflu golwg fel hyn dros rai o*r 
cyfnewidiadaua'r mantcision sydd yn eîn 
meddiant, y mae ya hawdd gweled bell- 
ach fod yn ofynol iawn i ni fod yn effro, 
ac i gadw yn ffyüdlon at ein begwyddor- 
ion— fodbrwydrauetto i'w hymladd — fod 
yn ofynol i bob un o honom gymeryd 
rhan yn yr ymdrech, a diysgog sefyll 
o blaid ein hen egwyddorion. Y mae 
liawer o guro wedi bod arnynt; ond 7 
maent yn dal; y mae eu pleidwyr yn 
fyw etto— yn gryfion agwnl— yn lluosog 
ac yn amlhau o hyd. l5ylai pob dyn yn 
ein plith fel YmneiIIduwyr deimlo fod 
ganddo ep rywbeth i'w wneud— fod yn 
dro angharedig ynddo edrych ar ei frodyr 
yn mhoethder y frwydr, ac yntau yn 
sefyll ü'r neilldu i edrych ar yr ymdrech. 
Y mae dosbarth o bobl yn ein gwlad na 
wnant weithredu gyda dim ond gyda'r 
Iluaws; pa ffordd bynag y ceir y Iluaws, 
yno y ceir hwythau hefyd. Mae yn 
rhaid addef nad oes gan rai o'r dosbarth 
hwn un math o egwyddor— dim byd. 
Nid cabledd, yr wyf yn meddwl, fyddai 
gweddîo am i'r nefoedd ein gwaredu rhag 
i lawer o'r dosbarth yma fod gyda'n 
henwad. Y mae yn rhaid cael dynion i 
sefyll at eu hegwyddorion, cyn y daw y 
byd i'w le— dynion, nid yn plygu o flaen 
pob awel dysgeidiaeth— dynion yn gallu 
gweled trwy ddichellion y frawdoliaeth 
bòno sydd yn ein gwlad yn ymwisgo â 
gwên deg ac ymadroddion denu, ac yn 
ceisio hudo trwy dwyll-ymresymu. I'r ' 
dynion hyny a safasant dros eu hegwydd- 
orion yr ydym i ddiolch am y pethau 
sydd yn ein meddiant yn awr. Ni ddaeth 
nemawr diaioni i ni, na neb arall, trwy 
" ddysgyblion y torthau," ac y mae yn 
bur debyg na ddaw chwaith. Y mae y 
breintiau yr ydym ni yn eu mwynhau 
wedi costio yn ddrud iawn i rywrai. Y 
mae ein rhyddid crefyddol yn werth 
gwaed rhai o ragorolion y ddaear, a 
dilynwyr ffyddlonaf lesu. Mae yr eg- 
wyddorion yr ydym ni yn eu proffesu 
wedi eu cyflwyno i ni trwy lechres faith 
o ferthyron, y rhai a safasant yn ffyddlon 
o du y gwirionedd hyd nes i angeu roddi 
terfyn ar eu bywyd; ac os na safwn 
ninnau i amddiffyn yr egwyddorion hyny 
p«n yr ymosodir arnynt, yr ydym yn 
dweyd mewn ymddygiad mai ynfydioa 
penboethlyd oedd y rhai a ddyoddefasant 
nep marw o blaid yr egwyddorion broffes- 
ir genym. Y mae cyfrifoldeb eio hoes 
yn fawr a phwysig. Mae y tadau a hun- 
asant fel cwmwl o dystion yn galw am 
ein hymdrech, ac yn dweyd wrthym am 



Digitized by 



Google 



▲DDYSO. 



253 



sefyll, ac y mae hawliau yr oes sydd yn 
codi, a'r oesau dilynol, yo galw am i ni 
beìdio coUi tir, yr hwn a eonillodd ein 
tadau mor ddrud. Nyni ydyw ymddir- 
iedolwyr yr egwyddorion hyny, o blaid y 
rhai y bu cenedlaethau yn brwydro am 
danyot. Y mae lledaeoiad gwareiddiad, 
a llwyddiant rhyddid a chrefydd, i radd- 
au helaeth, yn ymddibynu ar y mo id y 
pleidiwn ac y safwn ni o blaid ein heg- 
wyddorion. Y mae ar em llaw ni i attal 
neu hyrwydílo cerbyd yr efengyl yn 
mlaen— i attai neu hyrwyddo rhyddid 
gwladol, addysg gyffredinol, a chydradd- 
oldeb crefyddoi. Mae y cenedlaethau a 
aethant heibio wedi cyflwyno pobpeth i'n 
dwylaw, ac i'n gofal ni, a byddwn ninnau 
yn fuan iawn yn eu cyflwyno i eraiU. Y 
mae em tadau yn dysgwyi y cyflwynwn 
hwy yn ddilwgr, ac y mae yr oesau 
dyfodol yn hawlio hyny oddiar ein llaw. 
Y mae ymddwyn yn gyson â'r egwyddor- 
ion broffesir genym o bwys i ni, ac yn 
Deillduol feliy yr oes bresenol, a hyny yn 
un peth, am fod y bobl— y werin — yn 
dechreu dyfod yn allu yn y wladwriaeth. 
Yr ydym newydd ddyfod i allu siarad yn 
bur groew yn Senedd-dŷ ein gwlad, ac y 
mae gwŷr mawr ein teyrnas yn dechreu 
d'od i'n deall yn bur dda; buont ddigon 
o hyd, a rhaid iddynt ein deall yn well 
etto. 

Yr ydym yn credu na raid i ni ond 
sefyll yn ffyddlon am ychydig, na bydd 
genym obaith y gallwn adael y byd yn 
well nag y cawsom ef — y byddwn wedi 
enníll mwy o ryddid nag a gawsom— y 
bydd mwy o ryddid ar ddydd yr etholiad 
nag y sydd— y byddwn wedi gyru ofu y 
meistr tir a'i oruchwyliwr, pan yn rhoddi 
ein pleidlais, i ffwrdd yn ddigon pell— y 
byddwn wedi dryllio pob ysgriw yn 
chwilfriw mân; yn rhy fàn, fel na all 
neb gasglu ei darnau at eu gilydd i 
ysgriwio neb o'r oes sydd yn codi. 

Yr ydym fcl enwad o Yraneillduwyr 
yn cael ein cyhuddo o fod yn rhai 
"anwybodus ac anesmwyth." Y mae 
rhai go " wybodus " wedi bod gyda ni, 
megys, Dr. John Owen, Dr. Thomas 
Goodwin, Gale, Chr-rnock, John Howe, 
PhiUip Nye, Joseph Caryl, William 
GreenhiII, &c., ac yr ydym yn eredu fod 
dynion gwybodus yn ein mysg etto, er yn 
ddiau y bydd agoriad yr ünẁersities yn 
fantais i ni gael ychwaneg. Am ein 
" banesmwythdra,'* cyfaddefwn ein bod 
felly. Yr ydym wedi bod am genedlaeth- 
au yn ymladd am gyfiawnder a thegwch 
gwladol a chrefyddol, ac nid y w yn edifar 



genym; ond yr ydym yn bwriadu bod yn 
bur anesmwyth, ac i frwydro etto hyd 
nes yr ennillwn yr hyn a gredir genym 
sydd iawn. 

Y mae o bwys i ni goflo fod gyda ni 
waith mawr i'w wneud etto, ac y bydd 
galwad arnom yn fuan i ddangos ein 
hochr. Bydd yn bwysig i ni sefyU yn 
ffyddlon i'n hegwyddorion. Y mae 
Dadgysylltiad yr Eglwys oddiwrth y 
Llywodraeth yn beth angenrheidiol yn 
ein golwg. Nid ydym ni yn credu mewn 
crefydd wladol, am ei bod yn drawshon- 
iad o awdurdod Crist, ac yn anghyfiawn- 
der holiol â dynion fel bodau rhesymol a 
chyfrifol i Dduw. Mae y pwnc mawr 
hwn wedi cael ei ddwyn i sylw, ac y mae 
dadleu wedi bodarno yn ein Senedd eleui, 
ac y mae yn debyg iawn yr appelir atom 
nfnnau rywbryd i roddi ein barn arno 
mewn rhyw ddull neu gilydd. Ymbarot- 
own at yr adeg, a byddwn ofalus i sefyU 
yn ddiysgog o du ein hegwyddorion. 

Y niae aroom eisieu mwy o ryddid 
crefyddol; peth gwrthun yn ein golwg 
yw ein gorfodi i dalu am grefydd pobl 
eraill, yr hon nad ydym ni yn credu dim 
byd ynddi. Ond rhaid i ni gofio, os ydym 
am gael gwared o bob gorthrwm a thrais 
— o bob annhegwch ac anghyfiawnder 
— mai trwy ymobbch yr enniUwn hwy. 
Bhaid i ni alw ein byddinocdd i'r maes 
drachefn a thrachefn, efallai, cyn y car- 
iwn y dydd, yr enniílwn y goncwest, ac 
y gallwn chwífio baner buddugoliaeth. 
Bydd galwad arnom i sefyll yn ffyddlon, 
ac i ymdrechu o blaid ein hegwyddorion, 
neu fod yn anffyddlawn i'r hyn broffes- 
wn, yn anffyddlawn i'r tadau a hunasant, 
ac yn anffyddlawn iawn i'r oesau dyfod- 
ol. Ehaid sefyll ac ymdrechu! Trwy 
ymdrech a ffyddlondeb mawr y cafwyd 
yr hyn sydd yn ein meddiant— trwy ym- 
drech y cawsom amddiffyniad y gyfraith 
wladol— trwy ymdrech y cawsom ddilëu 
y deddfau prawf a bwrdeisiol — trwy ym- 
drech y cawsom ddeddf gweinyddiad 
priodas yn ein capeli — a thrwy ymdrech 
mawr a choUed drom y cafwyd gwared 
o'r Dreth Eglwys. Y mae genym dir 
lawer etto i*w feddiannu, ac ni ennillwn 
byth mo hono heb ymdrechu, a bod yn 
ffyddlon bob amser i'r egwyddorion gred- 
ir genym. Yr ydym yn credu ein bod ar 
yr iawn, gan hyny, safwn. Y mae ein 
Duw gyda ni. Mae y fuddugoliaeth yn 
Bicr o droi o'n tu, a choronir ein hym- 
drechion â Uwyddiant. 

Borth, Lloyd B. Robbrts. 



AiTGBL Yw BHBDBG.— Y mae gwynt ei esgryU yn bwrw dyohymygion i lawr, ac yn ohwalu oestyll 
i'w sylfeini; ft yn ei flaen, er fod niwl a thywyllwch pasraniaeth ju UaBW yr awyr, a gwynt yBtormas 
crefyddaa gaa yn ei wrthwyneba. 7 mae nerth a gallu Duw yn mhob moddion o ras, le, dyma Ue 
y mae rhagorol fawredd ei nerth ef .— Y Paboh. S. Bswabdb. 



Digitized by 



Google 



W maess atrnalioL 



CHINA— ADDYSG FENYWAIDD YN AMOY. 



Mab Ynys Amoy ar y rhan isaf o derfyn 
China, a*i phoblogaeth yn dri chan* mil. 
Mae yr Ynys hon wedi bod er y flwyddyn 
1843 yn sefyllfa un o'r cenadaethaa mwy- 
af blodeuog a berthyna i*r Gymdeithas. 
Cafodd y genadaeth ei bendithio yn 
helaeth yn y blynyddoedd diweddaf. 
Mae eiluDaddoliaeth a'ì gymdeithioo wedi 
bod y n hir wrthsefyll y cenadon Seisnig a*u 
gwragedd; ond, pa íodd byoag, fel y mae 
dylanwad Cristionogaeth yn ymledaenu, 
y mae dyddiau mwy dysglaer yn gwawrio, 
anhawsderau yn cael eu graddol symud, 
a llawer o fenywod ieuainc a hêa yn 
dyfod yn mlaen yn awyddus i geisio 
addysg. Mae y Parch. J. Macgowan 
wedi rhoddi darhiniad diweddar o*r gwaith 
a ddygiryn miaen g^n ei * Wraig.' 

1. Dosbeirth wythnoaol. Pan yr ymad* 
awodd Mrs. Stronach am Loegr, cafodd 
dau ddosbarth meny waidd oedd wedi bod 
dan ei gofal hi eu troi drosodd i Mrs. 
Macgowan, ac y mae hi wedi parhau i*w 
haddysgu er y pryd hyny. Nid yw 
dosbarth dydd Mercher ond bychan, ond 
y dosbarth dydd Gwener yn fwy lluosog, 
yn cyfartalu o bump i ddeg ar hugain o 
rifedi. Mae yr olwg ar hwn yn liynod 
ddyddorol, fel y mae yn cynnwys amryw- 
iaeth oedran ac amgylchiadau. Mae 
rhai yn hên wragedd yn crynu fel ar fin 
y bedd, ac etto mewn awydd am ychwan- 
eg o adnabyddiaeth o'r Hwn y maent yn 
gobeithio yn fuan ei gyfarfod. Eraill 
mewn canoi oed, ac eraill yn wragedd 
ieuaincyn gorfod dwyn eu babanod gyda 
líwy, os mynant ddyfod i'r dosbarth. 
Maeypr>dera ddengys rhai o*r gwrag- 
edd hyu am addysg yn syndod. Gan nas 
gallant ddarlleo, gorfodir hwynt i ddi- 
bynu yn gwbl ar yr hyn a ddarllenir 
iddynt. Nid dull Mrs. Macgowan yw 
pregethu iddynt, ond siarad á hwynt, a*u 
holi ar hanesion ysgrythyrol. Mae yn 
gofyn, o angenrheidrwydd, lawer o amyn- 
edd wrth ymwneud â hwynt, gan eu bod 
wedi eu dwyn i íyny mewn hollol ddy- 
eithrwch i*r fath bethau; ond, y mae yn 
syndod y modd y mae mynych fyned 
dros yr un pethau â phenderfyniad mewn 
parhad wedi galluogi y rhai mwyaf deall- 
us i gyrhaedd swm o wybodaeth ysgryth- 
yrol ag sydd yn nodedig 

2. Ÿmdrech er ejèngyhiddio menÿwod 
brodoroi Fel ag yr ydym yn credu, nad 
yw cyrhaedd gwybodaeth yn unig yn 
ffrwyth digonol am yr holl amser a'r 
llafur a dreulir ar y cyfarfodydd hyn, ond 
y dylai gynnyrchu y fath ddadblygiad 
o*r bywyd Cristionogol, ag a arwain 
y gwragedd hyn i awydd gwneud rhyw- 
beth er Ues eu cydwladydde8au,**mae 



Mrs. Macgowan wedi gosod cynlluD, fel j 
gobeithiwn, a ddilynir ft daioni mawr. 
Mae hi wedi denu amrai o*r gwragedd i 
ddy fodyn FeiM-wrageid didâl yn eu rhan- 
diroedd eu hunain. Eu gwaith yw ym- 
weled â*r gwragedd, dy wedir, yn eu heol 
eu hunain, ac i adrodd eu Uwyddiant yn 
eu cyfarfod wythnosoL Os yn alluadwy, 
y mae ganddynt i ddwyn y rhai a gyfar- 
fyddant fel liyn i*r dosbarth, Ue y gallant 
gly wed yr efengyl yn fwy helaeth. Mae 
rhai wedi ymosod ar y gwaith hwn yn j 
modd mwyaf calonog, ac y mae i*w obeith- 
io y bydd i bob aelod o*r dosbarth ymuno 
yn y duU hwn o weithio, yr hwn sydd yn 
sicr o ateb dyben gwerthfawr mewn dwyn 
Uawer at yr efengyl, o rai na chawsent 
heb hyn byth gyfleusdra i* w chly wed. Yt 
jáym yn credu y bydd hyn er Iles i'r 
gwragedd eu huoain, ac y bydd iddo 
adael effaith daionus ar yr eglwys yn gjft," 
redinol. Mae yr aelodau wedi myned jn 
rhy beU i'r dyb y dylent gael eu talu am 
bob peth a wnant. Yr ydym yn gobeithio, 
y bydd i esiampl nifer o wragedd, yn 
rhydd ymgymeryd â gwaith neillduol, 
heb ddysgwyl gwobr arianaidd i ddysgu 
eraill, mai nid gwaith y cenadwr yn unjg 
yw pregethu yr efengyl, a chynnorthẃy- 
wyr brodorol. 

3. Hen GristioHoges. Mae hanes rhat o 
aelodau y dosbarth yn nodedig ddyddor- 
ol. Byddai yn dda genyf eich hysbysi 
am rai o honynt; ond, cyfyngaf fy hun i 
ychydig eiriau am un a fu farw ychydig 
fisoedd a aeth heibio. Yr oedd yn unar- 
bymtheg a thriugain mlwydd oed pan j 
bu farw, Yr oedd wedi by w mewn tlodi 
eithafol, ac etto yr oedd crefydd wedi 
treiddio trwy ei hoU fywyd yn y fath 
fodd, fel mai braidd y gallai neb weled 
oddiwrth ei hymddangosiad fod ganddî 
ofid o fath yn y byd i ymdrechu âg ef. 
Yr oedd ganddi ferch mewn amgylchiad 
da iawn yn byw tua deng mUldir a 
deugain o Amoy, yr hon a*i cymheUai yn 
barhaus i ddyfod i orphen ei dyddiau 
gyda hi, ac y buasai pob cysur yn eiddo 
iddi, ond yn uoig iddi fyned. Pan j 
gofynodd Mrs. Macgowan iddi, paham 
na buasai yn myned at ei merch, dywed- 
odd, os gadawaf Amoy, nis gaUaf fyned 
i'r eglwys ar y Sul; ni bydd genyf ddim 
cyfarfodydd i fyned iddynt. Mae arnaf 
of n i f y nghalon fyn*d y n oer, ac y cawn fy 
nhemtio i anghofio lesn. Fel hyn, 
parhaodd i oddef tlodi ac unigedd, er 
mwyn bod yn agos i gy feiUion Cristionog- 
ol, ac fel y caffai y fraint o gly wed yn 
barhaus am y Gwaredwr yr hwn a garai. 
Pan o'r diwedd, wedi ei tharo i Uwr gany 
parlysy dangosodd yr un flydd nerthol ag 



Digitized by 



Google 



COFNODIOir ENWADOL. 



255 



oedd wedi bod yn nodweddu ei holl fy wyd. 
Pan yr oedd rhai o'i chyfeülesau yn 
gweddîo am i'w by wyd gael ^ei estyn, 



dymunodd arnynt befdfo, am ei bod yn 
ewyllysio bod gyda*r lesu. . 

Amlwch, W. J. 



OTofnolrion iEnbialrbL 



CTFARPOD CHWARTBROL BRYCHBINIOG, 

A oTNNALiwTD yn Llaofair, Salem, a 
Chefnbedd, Mehefin 29 a'r 30. Y dydd 
cyntaf, ar ol dewis y Parch. D. P. Dayies, 
gweioidog y lle, yn gadeiryJd, pender- 
fynwyJ — 

1. Fod y Gyfarfod Chwarterol nesaf i fod 301 
Ty'nycoed. 

2. EiQ bod yn llawenhan yn ^yfodiad Undeb 
Oyniialleidfaol Lloegrr a Cbymra i gynnal ei 
gyfarfodydd Hydrefol yn Abertawe yr Hydref 
nesaf, ac yn cymhell yr eglwysi i gasglu ychydig 
er dwyn y draul o'i gynnaliad. 

3. Fod y gynnadledd hoa yn llawenhan fod y 
PaTOh. G. Johi), Cenadwr o Cbina, yn ein mysç; 
ac yn taer ddymuno amo daln ymweliad â'r Bir 
ar yr adcg fwyaf oyfleus iddo 

4. Fod y Parch. R. James, Llanwrtyd, i breg- 
ethn ar *' Gtosbedigaeth Dragwvddol,** yn y cyf- 
arfod nesaf; a'r Parcb. D. M. Uayies, Ceryg- 
cadara, ar •* Gyfarfodydd yr Wythnos." 

Pregethodd y Parchn. R. James, Llan- 
wrtyd; Evan8, Talgarth; Prosser, Aber; 
Dayies, Cerygcadam; Eyans, Cana; 
Stephens, Brychgoed; Thomas, Llangyn- 
idr; Williama, Troedrhiwdalar; Jones, 
Gore; a Griffîths, AberhoBddu. Gweddî- 
odd y Parchn. D. A. Griffiths, Trocdrhiw- 
dalar; Prosser, Rhaiadr; ac erailL 

Cafwyd cyfarfodydd dymunol yn y 
ddwy iaith. Mae yr achos goreu â golwg 
obeithiol arno yn y lle.— J. S., Ysg. 



CTMANFA 8WTDDI DINBYCH A FFLINT. 

Cynnaliwyd y gymanfa hon eleni yn 
Nhreffynnon, ar y 24, 25, 26, a*r 27ain o'r 
mis diweddaf. Yn y gynnadledd am 2 
oV gloch ddydd Llun, yr oedd y gwein- 
idogion canlynol yn brefienol:— Y Parch. 
W. Rees, D.D., (Cadeirydd); y Parchn. 
J. Thomaa, Liyerpoòl; S. EvanB, Llan- 
degle; E. Eyans, Caernarfon; A. Francis, 
Bhyl; J. Rowlands, Rhos; W. Powell, 
Dinbych; R. Thomas, Rhyl; J. Jones, 
Rhos; W. Grifflths, New Market; E. T. 
DaTÌes, Abergele; Dr. Pan JoneS) Mos- 
tyn; J. Prìtchard, Graig; D. Ll. Jones, 
Buthin; J. Roberts, Brymbo; J. M. Tho- 
mag, Wyddgrug; J. Thomas, Wern; J. 
Dayies, Rhiw; Morris, Llangeler; E. 
Jones, Fentrellyn-y-cymer, yn nghyda 
lluaws o ddiaconiaid yr nndeb a phreg- 
ethwyr cynnorthwyol. Ar ol iV Parch. 
J. Thomas, Liyerpool, ddechreu trwy 
ddarlleo a gweddîo, ac i bendeifyniadaa 



Cyfaffod Chwarterol y Wem gael eu 
cadarrihau, penderfynwyd — 

1. Fod y gymanfa hon yn ystyried 
yn briodol iawn cael ystadegaeth mor 
gyilawn a diwall ag y bydilo modd o 
sefyllfa yr enwad yu Nghymru, ac yn 
penodi y Parchn. J. M. Thomas, o'r 
Wyddgrug, a J. Thomas. o'r Wern, i 
gasglu y cyfrifon yn siroedd Dinbych a 
Fflint. 

2. Ein hod yn datgan efn cyraeradwy- 
aeth o amcan yr eglwys yn y Rliiw î 
adgyweirio ei haddoldy, ac yn hyderu y 
caiff y gweÌDÌdog dderbyniad croesawus 
a chefnogaeth ar ei ymwçliad â gwa- 
hanol gjfeillion yr achos yn yr undeb 
i*r dyben o gael cynnorthwy at y gwaith. 

3. Fod y gymanfa hon yn cydnabod 
tegwch yr uehel-ddirprwywyr a gyfar- 
fuant yn ddiweddar yn Washington i 
ystyried "cweryl yt Alabama,*' ac yn 
llawenhau eu bod wedi p> tuno ar drefn i 
derfynu y ddadl annedwydd hôno trwy 
gjffafareddiad; ac yn llawenychu hefyd 
fod yr anghydwelediad a fu rhwng 
Lloegr a Rwssia wedi cael ei symud yii 
yr un ysbryd heddychol gan obeithio 
fod yr amser yn ymyl pan y bydd í holi 
deyrnasoedd crêd derfynu eu dadleuoü 
trwy gydymresymiad mewn Uys rheol- 
aidd wedi ei gyfansoddi i'r dyben hyny. 

4. Ein bod yn awdurdodi y cadeirydd 
a'r ysgrifenydd i roddi llythyr o gymer- 
adwyaeth galonog i'r Parch. W. Powell, 
(gynt o Lansanan), ar ei symudiad i'r 
America. 

5. Ein boî yn gwrosog annog yr eg- 
Iwysi yn yr undeb Ì roddi ateb hael a 
phrydlon i gais y pwyllgor gweithiol yn 
Abertawe, mewn perthynas i gyfarfod 
Hydrefol Undeb CyDnulleidfaol Lloegr a 
Cliymru, yr hwn sydd i gael ei gynnal 
yno y flwyddyn hon. 

6. Ein bod yn cymeradwyo, ac yn 
bwriadu cynnorthwyo y cyfeillion yn y 
Bettws, (Abergele) i adeiladu ad(^oIdy 
newydd ar y tîr sydd eisoes wedi eî 
Bicrhau. 

Ein bod yn rhoddi derbyniad croesaw- 
gar i*r brawd ieuanc Jones o Bentrellyn- 
y-cymer i*r nndeb. 

(ìalwodd yr ysgrifenydd sylw cyn- 
nrychiolwyr yr eglwysi at y genadaeth 
gartrefol yn y ddwy sir, ei bod o bẁys nid 
bychan i bawb ymdrecha cyfranu yn 



Digitized by 



Google 



256 



COFNODION ENWADOL. 



fwy cyson ac yn f wy hael i drysorfa yr 
IJDdeb, gan mai dyna yr unig gyfrwng 
nniougyrchol a feddwn i gynnorthwyo 
achosion gweiniaid, &c. üafaelodd yr 
hybarch gadeirydd yn y geiriau ^^achosion 
gweiniaid** a gwasgodd yn y modd 
difrifoiaf a mwyaf elfeithiol (hyderwn 
y bydd yr eíf»ith yn barhaol^ nes ** dwyn 
ffrwyth lawer") yr angeu i eglwysi 
cryfion gynnorthwyo rbai gweiniaid, ac 
i'r cryf yn mhob ystyr, ac ar bob^adeg, 
gynnorthwyo y gwan, — fod y ddyled- 
swydd hon fei yr oii o ddyiedswyddau 
crefydd, yn fraint fawr, ac yn dwyn 
cysur i*r hwn a'i cyflawno,— " gwell 
rhoddi na derbyn,'* ac y byddai mwy 
o lewyrch i'w weled ar eglwyi»i a chyf- 
undebau, yn gystal a phersonau unigol, pe 
cynnyddent yn y gras hwn. Ac ar ol i'r 
Parch. J. Thomas, Liverpool, roddi an- 
erchiad gwresog ar ragolygon yr enwad, 
ac achos y Gwaredwr yn gyffredinol yn 
ein gwlad— gan ein hannog i tod yn f wỳ 
sicr a diymmod a heiaetliioa yn y gwaith 
da, nad oes dim ynom fel enwad, fel 
gweinidogion, nac fel egiwysi, er cdrych 
yn ol ac yn mlaen, ac ar bob iîaw, a 
duedda i beri i ni mewn un modd lacsu 
dwylaw, ond, yn bytrach o lawer dylem 
ddiolch i Dduw, a chymeryd cysur cryf — 
fod yr achos yn lluosocach ei gyfarfod- 
ydd a'i ganghenau o ddefnyddioideb yn 
mhob duÜ a modd nag y bu erioed, &c. 
Teimlai pawb yn llawen ac yn adnew- 
yddol awyddus i dreuiio ac i ymdreulio 
yn fwy ffyddlon nag erioed yn ngwasan- 
aeth Arglwydd Dduw eu tadau. Terfyn- 
odd y Parch. S. £yans trwy weddi. 

Trefn y moddion cyhoeddus fel y 
canlyn:— Nos Sadwrn, am 7, yn nghapel 
Chapei Street, pregethodd y Parch. W. 
Jeniins, Fentre, oddiar Esa. x. 8. Bore 
Sabbath, yn yr un Ile, y Parch. J. Row- 
lands, oddiar Gen. xxxii. 24—30; a*r 
Parch. W. Jenkin8, oddiar Math. xi. 5. 
Am 2, yn yr un lle, y Parch. J. Rowlands, 
oddiar Khuf. viii. 17; ac ar yr un adeg yn 
addoldy y Wesleyaid, y Parch. W. Jen- 
kin8, oddiar Job xix. 25. Am 6, ar y 
maes, gan y Parch. J. Rowlands, I Tim. 
iii. 16; a'r Parch. W. Jenkins, Luc xv. 
10, i gynnulieidfa tros 2000 o nifer. Am 
7, nos Lun, pregethodd y Parch. E. T. 
Dayies (yn Saesonaeg) yn y Tabernacl, 
oddiar loan x. 10; ac ar y maes, y Parch. 
E. Evans, oddiar Gen. viii. 21—23; a'r 
Farch. E. Stephen, oddiar Dat. xxiì. 20. 
Am 7, bore dranoeth, pregethodd y Farch. 
R. Thomas, Bangor, yn nghapel Heol y 
Capel, oddiar Dat. i. 8. Am 10, ar y 
maes, y Farch. J. Thomas, Liverpooi, 
oddiar Ezra viii. 21—23; a'r Dr. W. 
Rees. oddiar fieb. vii. 21, un o'r oedfaon 
grymusaf a gawsom er's blynyddoedd. 
Am 2, y Farch. W. Jenkin8, oddiar 



Math. V. 14, ac Eph. v. 8; a'r Parch. 
E. Stephen, oddiar Galarnad iii. 31 — 
33. Am 6, y Parch. £. Evans, oddiar 
Fhil. ii. 4, 5; ar Parch. R. Thomas, 
oddiar Heb. vi. 35. 

Yr oedd y gymanfa o'r dechreu i'r 
diwedd yn anrhydedd i'r eglwys a'i cyn- 
naliai, i*r dref, i*r enwad, i'r genedl, i'r 
oes; ac yr ydym yn hyderus obeithio yn 
Ues i luaws o eneidiau, ac yn ogon- 
iant i'r Brenin mawr.— E. T. Da^ieb, Ysg. 

BBHOBOTH, F1VB B0AD8, LLANBI.LI. 

Cynnaliwyd cyfarfod blynyddol, a 
chyfarfod sefydliad y Parch. J. IiL 
Hughes, diweddar o Ddowlais, yn yr 
eglwys uchod, ar y Sul, Llun, a Mawrth, 
Gorph. 9, 10, a'r 11. Fregethwyd am 10, 
2, a 6 o'r gloch y 3ul, gan y Parchn. J. 
M. Bowen, Pendaren, Merthyr; ac R. 
Rowlands, Llansamlet. Pregethwyd noa 
Lun, ar ddechreu y cyfarfod sefydliad, 
gan y Parchn. W. E. Evans, Fontyberem; 
a J. Evan8, Bethania, Dowlals. Preg- 
ethwyd am 10 o*r gloch dydd Mawrth, ar 
Natur Eglwys, gan y Parch. Rowlands, 
Aberaman ; gofynwyd am arwyddion o'r 
undeb o du yr eglwys a'u gweinidog, gan 
y Parch. J. Rogers, Pembre; a dychwel- 
wyd y weddi am fendith yr Arglwydd ar 
yr undeb, gan y Parch. T. Johns, Llan- 
elli; pregethwyd i'r gweinidog gan y 
Parchedig T. Davie8, Siloah, Lianelli; ac 
i'r eglwys gan y Parch. J. Thomas, Bryn, 
Llanelli. Am 2 o'r gloch, pregethwyd 
gan y Parchn. W. C. Jenkins, Cydweli; a 
T. Johns, Capel Als. Ac am 7 o'r goloch, 
pregethwyd gan y Parchn. W. H. Tho- 
mas, Cadle, Abertawe; ac R. Rowlands, 
Aberaman. Dechreuwyd y gwahanol 
oedfaon gan Rowlands, Llansamlet; 
Bowen; Davies, (B.), Horeb; Thomas, 
Cadle; Evan8, Pontyberem; a Jones, 
Pentre. Cafwjd cyfarfodydd hyfryd a 
bendithiol, cynnuUiadau lluosog, ac ar- 
wyddion fod Duw yn y Ue. Dangoswyd 
caredigrwydd mawr i'r pregethwyr a'r 
dyeithriaid yn gyflfredinoL , 

TBEWTDDBL— 8EFYDLIAD MB. W. O. J0NB8. 

Dechreuwyd am ddau dydd Mercher, 
pryd y pregethwyd gan y Parchn. B. 
Thomas, (B.), Castellnewydd Emlyn ; a 
J. Ferkîns, Maencloehog. Pregethwyd 
yn yr hwyr gan y Parchn. J. Davies, 
Glynartlien; ac L Williams, Trelech. 
Dydd lau, decnreuwyd y cyfarfod boreu- 
ol gan y Parch. J. DaTÌes, Gideon. Hol- 
wyd y gofyniadau arferol i'r gweinidog 
ieuanc gan Proff. Morgan, Caerfyrddin; 
pregethwyd ar Natur Eglwys gan y 
Parch. L. James, Carfan; a rhoddwyd y 
siars iddi gan y Parch. S. £van8, Hebroa. 



Digitized by 



Google 



COFNODION WSrWADOJj, 



257 



Am ddau, pregethwyd gan y Parchn. D. 
Thomas, Glandwr; a J. M. Dayies, Ty- 
rhos. Yn yr hwyr, gan y Parchn. D. 
Johns, Berea; a W. Rees, Llechryd. An- 
rhegwyd y gweinidog ieuanc â Geiriadur 
Tsgrythyrol ysplenydd gan Mr. J. D. 
Jones, oddiwrth Eglwysi Glynarthen a 
Hawen, fel arwydd o'u parch tuag ato. 
Yr oedd cynnuUeidfaoedd lluosog, a Uawer 
o ddyeithriaid wedi d'od yn nghyd, ac y 
mae y cyfeiUion yo deilwng o air da am 
eu parch i'r dyeithriaid, ac am y croesaw- 
ìad siriol a roddasant iddynt. T mae 
gair da i'r Ceredigion yn wastad am eu 
caredigiwydd. Mae y gweinidog yn 
ddyn ieuanc gobeithiol iawn, ac yn ol pob 
rhagolygon, fe ddaw yn bregethwr pobl- 
ogaidd, 08 caiff fy wyd ac iechyd. Gobeith- 
io y rhydd Duw nerth iddo fwrw cestyU 
o annuwioldeh i'r Uawr, ac i droi Uawer 
o hen bechaduriaìd o deyrnas y ty wyUwch 
i deymas yr Emmanuel bendigedig. ac o 
dan ei weicidogaeth y delo Uawer o 
ddewr-filwyr i listio yn myddin yr Ar- 

glwydd.— GOHEB YDD. 

SBFYDLIAD. 

Dydd Mawrth a dydd Mercher, y 6 a'r 
7 o Fehefln, cynnaliwyd cyfarfod sefydl- 
iad y Parch. R. O. Evans, Glynhafren 
gynt, i fod yn gydweinidog â'r Parch. H. 
Morgans, Saramah. Pregethwyd y noson 
gyntaf gan Morris, Llanrhaiadr; a Uo- 
berts, Aberhosan. Am 10 o'r gloch dydd 
Mercher, traddodwyd anerohiad i'r gwein- 
idog ieuanc gan WiUiams, Dinas; ac wedi 
i Mr. Morgans roddi adroddiad o'i aDalIu- 
ogrwydd o herwydd afiechyd i ddwyn 
pwys Uafur y weinidogaeth, a'r modd 
unfrydol a chynhes yr oedd ef a'r eglwys 
wedi dewis Mr. Evans fel cydweinidog, a 
chael arwydd cyhoe.idus o'r ddau tu o'r 
undeb, gweddîodd y Parch. James, Llan- 
tantifraid, am fendith yr Arglwydd arno; 
a rhüddodd Mr. Morgans anerchiad i'r 
eglwys yn nghylch ei dyledswydd tuag at 
ei gweinidog newydd. Tr oedd yn 
ddyddorol iawn clywed Mr. Morgans 
gyda'i ffraethder a'i hyfdra tadol arferol 
yn rhoi hanes yr acbos, hanes dyfodiad 
Mr. Evans yno, ac yu anerch yr eglwysi, 
Sammah a Nebo, i wneud yn f awr o hono. 
Mae Mr. E. yn dechreu ei weinidogaeth 
yn Sammah mewn amgylchiadau addawol 
ìawn. Mae yn anrhydedd i'r eglwysi, ac 
iddo yntau, ei fod wedi ei ddewis i'r 
weinidogaeth mor agos i'w hen gartref. 
Gwnaed Duw ddefnydd mawr o hono er 
adeiladu ei eglwys, ac achub eneidiau yn 
yr ardaloedd hyn. 

MABWOLAETIl MB. TH0MA8 PBICB, TBAWS- 
LWYNDU, QBR TBBCASTELL. 

Mab rhai pethau yn nglŷn a marwolaeth 



dy n ag y geUîr dweyd am danynt, " Cladd- 
wch y marw allan o'm golwg," — claddu 
y corff, — claddu dolenau bachau serch, a 
chladdu dagrau hiraeth a galar, yn y 
graian, er mwyn ymdrechu byw gyda y 
byw, a pheidio aros gormod ar y lir sydd 
yn cael ei doi â chysgod angeu. Ond y 
mae pethau eraiU, yn nglŷn ft marwol- 
aeth dyn, ag y teimlir awydd, ac y gwneir 
ymdrech i'w gwneud yn gyhoeddus a'u 
cadw yn fyw ar glawr; a hyny er mwyn 
cael arllwys chwerwder hiraeth, cael cyd- 
ymdeimlad yn y trallod, a chadw y dyn, 
** er wedi marw, i lefaru etto." 

Rhywbeth cymysgedig felly, am gladdu 
ac anghofio, am gyfodi a chadw yn fyw — 
yw ein teimlad ninnau mewn cysyUtiad ft 
marwolaeth ein brawd anwyl Mr. Price. 
Gorphenodd ei yrfa ddaearol nos Wener, 
y 7fed cyfisol, yn 46ain ml. oed; ac erbyn 
boreu dydd Sadwrn yr ydoedd y newydd 
trwm a galarus wedi cyrhaedd drwy yr 
holl gymydogaeth mor gyflym a phe bae 
rhyw genadwr wedi gyru ar geffyl â'r 
newydd annymunol ac annysgwyliadwy 
o dý i dŷ. Tr ydoedd ei safle a'i gymer- 
iad urhel, yn nghyda'i farwolaeth di- 
symwth, yn gwneud y newydd fel rhyw 
ysgwydfa frawychus drwy yr ardal nes 
oedd pawb yn bruddglwyfus a thrist. Tr 
oedd Mr. Price yn edrych yn ddyn lled 
iach a chryf, fel y gallesid meddwl fod 
Uawer o'i oes heb ei threuUo: ond dim 
ond rhyw wythoos o amser y bu yn glaf 
cyn canu yn iach i'r ddaear a'i gofidiau. 
Mor frau ac ansicr yw bywyd dynl 

Yr ydoedd yn ddiacon gy da'r An- 
nibynwyr yn Nghwmwysger ys blynydd- 
au; a gellir dweyd yn ddibetrub ei fod 
yn cyflawni ei swydd bwysig yn wir 
anrhydeddus a chymeradwy. 

Yr oedd yr ymadawedig yn haelionus 
at grefydd a chynnorthwyol i'r anghenog; 
ondnidoedd yn cymeryd mantais oddi- 
wrth hyn i ymddyrchafu a thraarglwydd- 
iaethu ar neb. Yr oedd ei hunan-jnn- 
wadiad a'i ostyngeiddrwydd y fath fel 
nas gallasai neb feddwl, wrth ei ysbryd 
diymhongar, nad rhyw weithiwr tlawd 
ydoedd. Mewn gwirionedd, yr oedd efe 
yn fwy gofalus i gadw eraill i gerdded 
heb gael tramgwydd nag oedd ei îs i'w 
gadw ef. 

Troedd yn ddynofuchedd ddiargyhoedd 
fel crefyddwr yn mhob cylch y troai. 
Nid oedd eisieu ofni cwrdd âg ef ar nog 
ffair, ar farchnad, na dweyd dim annheil- 
wng am dano mewn un man araU. Tr 
ydoedd yn grefyddwr round. Mewn byd 
mor anmherffaith a Uygredig a hwn, ac 
ar adeg mor oer gyda chrefydd, gaUwn 
feddwl fod y rhinweddau yna yn werth 
eu coffau a'u harddangos i'r byd. Cofio 
ame i rinweddau sydd yn peri i Seion 
ruddfan ac wylo ar ei ol, ac yn peri i'r 



Digitized by 



Google 



25d 



HAHBglON. 



wlad fod mewn trístwch o herwydd ei 
golli. GoTchwyl caled ÌÄwn yw gorfod 
cladda dyn duwiol a gwir ddefoyddiol yn 
nghanol ei ddefnyddioldeb ; ond, fel 
y djrwedodd Mr. Williams, Pantygwin, 
dydd yr angladd—** Peth da wrth gladdn 
dyn crefyddol yw teimlo colled ar ei ol." 
Ac wrth edrych ar ei betha« mewn golen 
priodol, mae y dywediad yn wiriooedd 
pwysig, a chysnrlawn hefyd, wrth feddwl 
am ein hanwyl frawd sydd wedi ein 
blaenu; oblegid y mae gcnym y seilian 
cryfaf i gredu ei fod wedi marw yn yr 
Arglwydd, ac wedi roarw yn y goleu— 
cael mynediad helaeth i mewn. 

Claddwyd ef yr llegcyfisol, yn myn- 
went Cwmwyag, pryd y pregethwyd ar 
yr achlysur gan Mr. Eyans, y gweinidog, 
a chynnorthwywyd mewn gwasaoaeth 
crefyddol gan Mr. Williams, Pantygwin. 

Yr oedd yr aogladd yn fawr anghy- 
flredio, ac yn drwm a dwys ei galar. 
Dymnnwn nodded rhagluniaeth. ac ym- 
geledd gras i*r weddw filarus a*r ddau 
blentyn amddif ad sydd ar ei oL 

CATHBRINB HUOHBS, RHOSTMBISCH, MON. 

Hunodd ar y 12fed o Ragfyr, 1870, yn 
96 mlwydd oed. O! mor dlws ae add> 
urnol yw y darlun a dynodd yr Ysbryd 
Glan o farwolaeth y saintl Pwy na 
synai wrth edrych arno?— "Y rhai a 
hunasant yn yr lesu." Y mae y sant pan 
yn marw, yn ol y darluo, yn mreichiau 
ac yn mynwes lesu yn cymeryd hûn, yn 
debyg i'r baban yn cysgu yn myowes ei 
fam, tra y mae hi yn caou iddo. Un felly 
oedd yr hen ddysgybles hon i'r lesu ag y 
mae ei henw ucho'l. Bu wrth draed yr 
Athraw am uwchlaw 60 mlynedd, a hoff- 
ai yn ddirfawr y gwersi a ddysgodd 
ganddo ef . 

Craffer ar ei thaith drwy*r anial dir. 
Hanodd o deulu crefyddol. Gelwid ei 
rhiaint yn Hugh a Margaret Willìams. 
Yr oeddynt yn aelodau yn Bhosymeirch, 
yn yr eglwys oedd yn ymgynDull rhyw 
112mlyneddyn ol yno. Cathorine, ein 



gwrthddrych, oedd ea plentyn cyntaf- 
anedig, a bu ganddynt 14 drachefn — y 
cwbl yn 15 o nifer. Pan oedd CatherÌDe 
yn nghylch 20 ml. oed, ymsymudodd i 
Le'rpwl; ac wedi myned yno. ymgymer- 
odd Â'r gwaith o wasanaetbu boneddigion. 
Hoffid hi yn fawr gan ei meìstriaid, 
oblegid ei bod yn un hynod o fy wiog yn 
naturiol. Fe ddysgodd Saesonaeg y 
gegin mewn blwyddyn yn bur dda. Nid 
oedd ar ol myned i dref y Saeson heb 
fyned at y Cymry i addoli. Arferai 
fyned i'r tŷ Ue yr ymgynnnllai yr Anni- 
bynwyr. Nid oedd ganddynt yr un capel 
yn y dref y pryd hwnw. Yn ebrwydd 
iawn wedi ìddi sefydlu ys y Ue hwn, 
dechreuodd ymwasgu â'r dysgyblion, a 
derbyniwyd hi yn gyflawnaelod eglwysig 
gan y Parch. J. Jones, yr hwn a symud- 
asai yn ddiweddar o Geirchiog, Mon, i 
gy raeryd gofal yr eglwys yn Llynlleifiad. 

Yn mhen ychydig ar ol hyn, ymbriod- 
odd Catherine â Chymro, genedigol o*r 
un ardal ag y ganesid hithau. Gelwid ef 
Rowland Hughes. Dyn tawel ei ysbryd, 
yn un a gerid ac a berchìd gan bawb. 
Yr oedd yntau yn broffeswr gloyw, ac o 
ymarweddiad diargyhoedd. Tybiem mai 
tna'r adeg y symudwyd o'r tŷ i*r Taber- 
nacl, Great Crosshall Street, y derbyn- 
iwyd ef i gyflawn aelodaeth eglwysig. 
Pa fodd bynag, trwy ras, daliodd ei ffordd 
a chwan(godd gryfder. 

Yr oedd yr hen chwaer hon yn fanwl 
iawn am ymarfer â duwioldeb gartref , ac 
yn ddiwyd iawn i ddilyn rooddion gras. 
Ni esgeulusai ei chydgynnuUiad. Byddai 
yn wresog yn yr ysbryd pan yn addoli yn 
gyhoeddus. Nid oedd waeth gauddi pwy 
na pha nifer a'i clywai yn datgan, 
" Bendigedig fyddo enw yr Arglwydd," 
pan yn ei hwyliau goreu. Dyna'r olaf o 
deulu yr hwyl wedi tewiî 

Y dydd Gwener canlynol i'w marwol- 
aeth» yrogynnullodd tyrfa o'i hen gyfeili- 
ion iV hebrwng i gladdfa Rhosymeirch. 
Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y 
Parch. J. R. Dayies.— G. Hüghbs. 



I^anession. 



Y 8BNBDD. 

Mab y senedd-dymmor am eleni yn tynu 
tua*r tprfyn. Llindagwyd mesur y fyddin 
yn Nhy yr Arglwyddi. Bwriwyd ef dros 
y bwrdd drwy benderfyniad gwelliannol 
o eiddo y Duc o Richmond yn erbyn yr 
ail ddarlleniad, nes y byddai ychwaneg o 
hysbysiaeth o fwriadau y llywodraeth 
gyda golwg arno, o flaen y Ty. Ond nid 



yw ystyfnigrwydd yr Arglwyddi yn 
debyg o ateb nemawr o ddyben iddynt. 
Cawsant 25 o fwyafrif dros y gwelliant, 
mae yn wir. Daeth holl bleidwyr prynu 
a gwerthu swyddau yn y fyddin allan fel 
un gwr i wrthwynebu y mesur, ac i 
bleidio y gwelliant. Costiasaì y mesur 
hwn laf ur mawr i Dy y Cyffredin. Cost- 
iodd ormod, yn ol barn y Uywodraeth, i*w 



Digitized by 



Google 



HAK£8I0]r. 



259 



«berthn yn boeth-offrwm ar allor an- 
nhrefn a masaach mewn swyddau. Oan 
hyny, caf wyd gwarant frenhìnol i roidi 
terfyn ar brynu a gwerthu swyddau yn y 
fyddin, cyn diwedd y flwyddyn hon. 
Hysbyswyd l'yny yn y dduu Dy no» lau 
diweddaf. iHrll Grdnyille a hysbyBodd 
yr Arglwydli o r peth, a derbyniwyd ei 
hysbysiad ganddynt dipyn yn fyfyrgar 
ae ystyriol. Teimlüi larll Treyersbam 
foJ yn ddyledswyd<i arno ef brotestio yn 
erbyn y llwybr a gymerid gan y llywodr- 
aeth. JFelly niHe yn gysur i ni feddwl 
f od, o ]eiaf, un Protestant selog yn y ** Ue 
arull.*' Mr. Gladstone a eglurodd y 
mater i Dy y Cyffredin. Yr oedd Disraeli 
a'i blaid yn gynddeiriog oblegid eofndra 
y Prifweinidog a'i bJaid. Er hoU wrth- 
wynebiad pleidwyr yr hen dáull o ddwyn 
pethau yn mlaen yn y fyddin, ymddengys 
fod y waraiit freniiinol i roi terfyn ar 
jffair y swyddau, yn hoilol gyfansod liadol. 
Ni wnaed ond yr hyn oedd yn berffaith 
gyfreithlon i'w Muwrbydi i'w wneud. 
Ceir gweled yn awr beth a wna yr Ar- 
glwyddi gyda golwg ar y mesur yn 
mhellach. Wedi ei oedi y mae y mesur, 
yn hytrach nag wedi ei fwrw aílan, gan 
eu Harglwydoiaethau. A ánt hwy yn 
mlaen yn awr gy da yr ail ddarlleniad, 
neu heidio, yw y pwnc. Y maent wedi 
gweled yn awr na waeth iddynt basio y 
tnesur na pheidîo. Y mae murchnad 
Fwyddau wedi ei chau i fyny. gwnelont 
liwy a fynont. Mae amryw o gyfeillion 
goreu y llywodraeth yn barnu y buasai 
yn well iddynt ddwyn ymddygiad yr 
Arglwyddi yn rheolaidd o flaen Ty y 
Cyffredin, cyn ceisio y warant frtinhinoí. 
Barnant fod Gladstone a'i gyfeillion 
wedi gweithredu hraidd yn fyrbwyll. 
Ceir gweled. Y mae lluaws yn barnu, 
o'r ochr arall, eu bod wedi gwöeuthur yn 
llygad eu lle, ac wedi dwyn bywyd 
newydd, a nerth ychwunegol. i'r blaid 
Ryd'Ifrydol, yn ngolwg eu gwrthwyneb- 
wyr Torîaidd yn y Ty, acynngolwgy 
wlad yn gyffredinol. 

Am y Ballot y mae y wlad yn aychedu. 
Dyna angen mawr etholwyr Prydain 
Fawr. Gallai America wneud heb y 
Ballot yn llawer gwell na ni, oblegid nad 
oes yno y fath dirfeddiannwyr mawiion 
ag sydd yma. Mae y mesur yn ymwingo 
yn ei flaen yn Nhy y Cyffredin, fel pryf 
geowair, yn araf, mae yn wir; ond, mae 
y Uywodraeth vn benderfynol iV ddwyn 
allan i fuddugoliaeth. ** Drwy anialwch 
drain a hoelion," y mae yn gorfod gweith- 
io ei ffordd bob cam. Y mae y tirfedd- 
iannwyr Torîaidd yn greulon yn ei erbyn, 
yr hyn sydd yn un o'r profion goreu a 
ellir gael o*i werthfawredd. Y mae 
gwelliant ar ol gwelliant yn cael ei gyn- 
nyg ganddynt, ac yn cacl ei golli hefyd 



ar raniad y Ty. Ni ddylai y Senedd ym- 
wasgaru nes pasio y mesur hwn. 

Owelsoro nad yw y Uywodraeth yn 
bwriadu eleni ddwyn achos Prifysgol 
Cymru gerbron y Ty, ond y mae yn dra 
fticr y dygir yr achos hwnw yu mlaen y 
flwyddyn nesaf. A phaham na cheir un 
Brifysgol yma, pan y mae cynniíer o 
honynt yn Scotland? 



FFaAINC. 

Mae y wlad hon yn dyfod, yn raddol, i 
drefn. Aeth yn ìsel iawn; ond y mae 
gobaith y daw i drefn etto. Y mae cryn 
blwc yn y Ffrancod. Nid oes fawr o 
ammheuHeth yn awr oas gallant dalu yr 
iawn i Oerraany. Y maent yn lleihau 
traul y wladwriaeth o*r swm o 124 o 
flliynau o francs, rhagor yr hyn oedd dan 
yr ymerodraeth; ond gwelwn fod y swm 
oedd y pryd hwnw at wasanaeth rhyfel 
yn parhau o hyd yr un, sef 371,557,177 f. 

Y fath aberthau sydd raid i'r wlad ddar- 
ostyngol hon wneud i Mars a Moloch! 
Ornir mai nid y rhyfel diweddaf fydd yr 
olaf rhwpg Ffrainc a Germany. Y mae 
Ffrainc yn ceisio yn egnîol i adffurflo ei 
bvddin «r gynllun mwy effeithiol nag y 
bu o'r blaen. A pha bcth sydd mewn 
golwg yn hyn oll? Nid oes yr un wlad 
ar y ddaear yn debyg o gyhoeddi rhyfel 
yo erbyn y Ffrancod, os ceir llonydd 
ganddynt hwy. Y taleithiau fu raid 
iddynt roddi i fyny i Germany; colli 
tiriogaeth sydd yn surni yn nghylla 
Ffrainc; colli tìriogaethau, a thalu iawn 
raawr i'w gorchfygwyr mewn arian, heb- 
law hyny. TebvgoI y dechreua prawf y 
carcharorion dydd Llun nesaf, Gorph. 24, 
o flaen liysoedd milwraidd yn Vers4ÌlIe8. 

Y mae llawer i gael eu profl am y rhan a 
gymerasant yn y rhyfel sydd newydd 
derfynu rhwng y Ffrancod â'u gilydd, 
Gwell i*r Ffraucod yn awr droi eu golwg 
tua'r Unol Daleithiau, i gael gweled pa 
foid yr ymddygodd Gweriniaeth fawr 
America at y gwrthryfelwyr yno, ar 
ddiwedd y rhyfel hirfaith ac ofnadwy 
hwnw. Ni chollodd na Lee, na Johnston, 
na Jefferson Dayis ci hun, mo'u bywyd 
oblegid eu gwrthryfel. Dysged Ffrainc 
gymedroldeb. Y mae digon o waed wedi 
ei dywallt eisoes. 



Y PAB. 

Nid oea un dyn yn Gwrop yn awr ag y 
mae cymaint o betrusder yn meddyliau 
dynion yn nghylch pa beth a wneir ag 
ef, a pha heth a ddaw o hono, a*i Sant- 
eiddrwydd o Rufain. Ni bu ei anffaeled- 
igrwydd ef erioed morffaeledig ag j dyw 
yn bresenol. Ni wyr yn y byd beth a 
wna âg ef ei hun. Mae yn ddiflas ganddo 



Digitized by 



Google 



260 



HANSSIOK. 



aros 3ni Rhufain, a*r lle yn meddìant 
YictorEmanuel; ac os gedy y Yatican, 
bydd íel SamBon wedi tori ei wallt, wedi 
gwanychu a myned fel gwr «rall. Mae 
efe ei hun oddeutu 80 oed, ac nis gall fod 
yn hir yn nghadair Pedr; ond tebygol 
mai teimlo, yn benaf, y mae ef al gyf- 
eillion dros Babau eraiU sydd i ddyfod ar 
ei ol ef, drwy yr oesoedd, hyd ddiwedd 
amser. Druan o hono a*i syniadau rha- 
mantusl Mae cadwen y Pabau wedi 
cyrhaeddyd yr hŷd a oddeflr iddi gan 
Ragluniaeth. Mae y byd a chrefydd wedi 
alaru ar y Tadau hyn. 

SPABN. 

Mae y wlad hon, er cael brenin i*w 
llywodraethu, heb gael ei haileni .etto. 
Yr oedd y gweinidogion i ymgynnull 
ddoe, meddir, i gydgynnyg eu swyddau 
i fyny i ddwylaw ei Fawrhydi, y brenin. 
*• Rhyddid " y w llais y wlad hon er ys 
hanner can* mlynedd bellach; ond y mae 
pob cais o eiddo pleidwyr rhyddid yno i 
ryddfreinio y trigolion, wedi troi yn 
fethiant, hyd yn hyn; a hyny, yn benaf, 
oblegid mai mewn anwyboJaeth y mae yn 
gorwedd, ac nad y w ei chrefydd ond defod- 
aeth a thwyll. Ni all Spaen f wynhau yn 
ei sefyilfa bresenol ond rhyddid bendra- 
mwnwíil— rhyddid jr hunan-benderfyn- 
wyr, na all ddygymod â deddf yn y byd. 
Eisieu y Beibl, yr efengyl, a raoadion 
gwybodaeth sydd ar y Spaeniaid. Fe 
oreurwyd digon arnynt gan fwnau Peru, 
amser yn ol; ond ni wnaeth aur ac arian 
mo honynt ddim gwell. 



Cymerodd cryn derfyag le yn ddiwedd- 
ar yn New York, oblegid gwrthwynebiad 
un blaid i orymdaith o eid'io plaid wrth- 
wynebol iddynt, a choUwyd amryw fyw- 
ydau ar yr acblysur. Lle Gwyddelig 
iawn yw New York. Mae cyfnewidiad 
mawr yn cymeryd lie, meddir, yn nghyn- 
Uunìau y blaid Ddemocrataidd yn y wlad 
hòno. Mae pleidio Caethiwed allan o 
ddyddiad yn awr. Mae Caethwasiaeth 
wedi myned i*r Gulf of Mexico. Y 
mae y dyn du yn rhydd. Mae etholiad 
Llywydd yn agosâu. Wrth gwrs, rhaid 
i'r blaid gael gwrthwynebwr i'r Cadfrid- 
og Grant; ond y cwestiwn ydyw, Pwy a 
geir, a pha broífes a wna gerbron y wlad? 
Nid yw o un dyben iddo, pwy bynag a 
fydd, sefyll ar hen diroedd y Democrat- 
ìaid. Mae y diluw dan reolaeth Grant a 
Sherman, Mead a Sheridan, wedi boddi y 
rhai hyny. Rhaid symud yn mlaen tua 
yr Alleghany Mountains, neu rywle. 
Rhaid cael tir newydd. Mae gwrthwyn- 
ebu gwelliannau y cyfansoddiadyn mysg 



y pethan ^ fn. Beth a geir gwerth son 
am dano? Masnach rtdd, meddwn ni. 
gan nad beth a dybia Democratiaid 
America. Mae tebygrwydd yn awr 
fod pleidiau gwladoí America yn 
nesâu« o angenrheidrwydd^ at eu gilydd. 
Gobeithio y nesánt y naill at y liall o 
gariad, yn y pendraw. Gallai fod Grant 
yn Ilawn mor alluog ar y maes ag ydyw 
yn y Tygwyn. Pa fodd bynag am hynj, 
yr oedd yn drugaredd i*r Unol Daleithiau 
ei gael yn Arly wydd, i godi y wlad i safle 
o barch yn mysg gwiedydd, wedi i'r 
teiliwr a ddaeth i'r gadair ar ol Lincolo 
fethu yn lan a mesur ei hyd na'i Ued, i 
gael gwÌBg iddi i guddio ei noethni, 
druan. 



ESGORODD. 

Gorphenaf 12, priod y Parch. Joseph 
Farr, Caerdydd, ar ferch. 

Daw etto a'ch amlhao ohwi, 
Bi wobr ef y w flPirwyth y bni; 
Boed cynnydd hon yn gyflawn iawn, 
Mewn corff, a meddwl, a phob dawn. 
Croesoswallt. Joseph Etaits. 

PRIODWYD. 

Gorphenaf 11, yn Bryn £yan, gan y 
Parch. W. M. Davies, Mr. James Anthony, 
Cwmgest, âg EIizabeth, merch ieuangaf 
Thomas Davies, Ysw., Bryn ViIIa. 

BU FARW. 

Gorphenaf 6, Mrs. Hannah Evans,. 
Penrherber. Bydd yn ddrwg gan gan- 
noedd o hen gyfeillion weled ei henw 
wedi dyfod i'r golofn hon; ond gwir yw, 
bu hitbau farw, wedi cyrhatdd yr oedran 
teg o 78 o flynyddoedd. Yr oedd yn un 
o'r rhai caredicaf a fu yn byw mewn 
ffermdy erioed. Teimla Uuaws mawr 
golled ar ol ei rhoddioii hael a'i chydym- 
deimlad diball. Bu yn aelod ffyddlon yn 
Nghastellnewydd am faith flynyddoedd. 
Cerddodd y tair milldir o'i chartref i'r 
capel filoedd o weithiau. Magodd lawer 
ar ei hŵyrion, y Parch E. Evan8, Caer- 
narfon, a Mr. W. J. Evans, o Goleg 
Aberhonddu; ac yr oedd yn dda genym 
weled eu parch i'w hen fam-gu ar ddydd 
yr angladd. Claddwyd y corff yn myn- 
went Capel Iwan, lle y pregethwyd gan y 
Parch. Isaac WiUiams, Trelech. Arosed 
ffydd y fam hon yn larael yn ei phlaiìt, 
a'r nain hon yn ei hŵyrion, 'a bydded yr 
Arglwydd yn dyner wrth yr hen bereria 
Jonah, pan ar ddiffygio gan brofediga^th- 
au 83 o flynyddoedd, a chan hiraeth trwm 
ar ol cymhar ei hir bererindod. 

Gorphenaf 25, Mrs. Morgan, priod Mr. 
Thomas Morgan, goruchwyliwr Black 
Park Colliery, Chirk, yn 31 oed. 



Digitized by 



Google 



YR AREITHFA GYMREIG. 

Ctnnwtsa 43 o Bregethaa ein prif weÌDÌáogion, i'w cael oll ara Is. 6c., trwy y Post 
am 28. 4c. Saith rhan yn cynnwys S8 o Bregethau am Is., trwy y Fost am Is. 4c.; a 
rhanan gwahanol am 2|c., trwy y Post am 3c. y rhan. T mae pob rhan yn cynnwys 
5 pregeth gyflawn, a rhai 8. Golygwyd hwy gan y diweddar athrylithfawr Tegai, a 
gwerthid hwy y pryd hyny am 6c. y rhan, yr oU am 48. IV cael yn awr am l8. 6c., 
gan Robert Evans^ Bethelf Aherdare, South Wales, 

" Gwn yn dda am danynt, ac y maent yn deilwng o'u hawdwyr a'n golygwr. Yn 
fiicr, y mae gwerthu y fath gasglîad o.drysorau ara y fath bris, yn ddireswm. Y 
rheswm a roddir yw, fod yr anwyl Tegai wedi marw, ac ychydig o honynt ar /aw." 
— J. B. 

Just published, in one Volume, crown octaüo^ hanUaomely bound in cioth, 
price 5ff. 6</., 

SERMONS ON HISTORICAL SUBJECTS, 

BY THB 

REV. D. ROWLANDS, B.A., WELSHPOOL. 

London: Hodder & Stoughton, 27, Paternoster Bow. 



Opinions of the Press. 

** These subjects are amongst the most înteresting found in Sacred History. They 
are here treated in no common-place fashion ; each discourse has the f reshness of a 
new life. The author thinks for himself — thinks with clearness, profundity, and 
force, and presents the results of his thought in language strong and elegant.**— 
Homilist, 

'<HÌ8 style is clear and simple, his diyisions of the different discoursea are polnted 
and his language is inyariably the polished, well chosen language of the highly 
educated man. ín none of the disoourses is there anything approaching to rant, or to 
an abundance of words with little meaning, but all throughout is the calm, dignified, 

weighty and eIoquent teaching of a master There aro in the yolume gems which 

we do not fear to put alongside any of Bobertson's or Eer's.*'— iVeu7tou7n and Wäsh- 
pooi Expre8s, 

AUan o*r Wasg, pris ìs, 6c., mewn lHan, 2«., 

ADRODDIAD GOLEGOY GOFFAOWMA ETHOl ABERHONODU. 

CrNWwrsA yr holl bapyrau a ddarllenwyd, a'r areithiau a draddodwyd ar Agoriad y 
Colegdy, yn yr iaith y liefarwyd hwynt; gyda rhestr o'r hoU gasgliadau a dderbyn- 
iwyd at y Colegdy, ac enwau y tanysgrifwyr o ddeg swUt ac uchod, a chyfanswm yr 
hyn a wnaed gan bob eglwys at ei dyled gartrefol yn ystod saith mlynedd yr ymdrech 
goffadwriaethol. 

Mae ynddo Ragdraiih, yn cynnwys hanes cyflawn o'r symudiad o'r dechreuad— y 
Pwyllgorau a gynnaliwyd yn yr achos, a'r penderfynîadau y cytunwyd arnynt o bryd 
i bryd. At hyn ychwanegir— yn ol y penderfyniad a wnaed mewn cyfarfod cyffred- 
ióol o*r tanysgrifwyr, a gy nnaliwyd yn Aberhonddu, Medi 14 a*r 15— gopi cywir o*r 
Trust Deed y cytunwyd arnî. 

Hae yn Uyfr o fwy na 150 o dudalenau (trythplyg), ac yn cynnwys rawy o fater 
nag a geir yn aml mewn cyfrolau a werthîr am 78. 6c. Pris Deunaw Ceiniog mewn 
cloriau papyr ; pris Dau SwUí mewn Uian. 

Anfoner yr archebion i Mr, Thomas WiUiams, Goitre, Merthyr Tydfil; nott i Rev, 
J, Thomas, The WiUows, Literpool, Ni anfonir yr un copi heb ragdaL 



Digitized by 



Google 



AUan o*f Wasg, Cyft'ol I., prU 7*. yn Rhanau, neu 8#. 6c. wedi «í rhwymo 
mewn byrddau hardd, 

HAlSEfiLWYSIAlIBYlLCYMRÜ 

OAN 

T. REES, D.D., ABERTAWE, jl J. THOMAS, LIVERP00L. 

CTNNwrsA y Gyfrol gyntaf Ragdraeth hÄaeth ar Sefyllfa Crefydd yn Nghymru o 
ddyddiau Harri riii. hyd gy fodiad Ytnneillduaeth, ac o gy fodiad Ymueillduaeth hyd 
gyhoeddiad Deddf Uníîurfiaeth yn 1662. Ynâ ceir hanes cyflawn a manwl am bob 
Êglwys Annibynol yn sir Fynẃy, sir Drefaldwyn, a BÌr Feirionydd. 

Anfonir y Gyfrol gyntaf yn ddidraul i unrhyw fan ar dderbyniad P. 0. Order «m 
Wyth Swllt a Chwe' cheiniog am dani mewn byrddau; neu Saith Swllt am dani ya 
Rhanau. Pob archebion i'w haofon, a phob arian i'w talu i Mr. O. Thomas, U, The 
WiUows, Liverpool; y Post Office Orders yn daledig yn Breck Road Post Office. 

Daw Rhan VIII., yn dechreu yr Ail Gyfrol, allan yn Awgt. Dechreuir ar Hanes 
Eglwysi Bir Forganwg yn y Rhan nesaf. 

AUan o'r Wasg^ y Rhan 1, pris SwUt, yn ddidraul trwy y Poêt, 

P R E G E T H A ü , 

GAN Y PARCH. W. ROBERTS, LIVERPOOL. 

Ctnnwtba y Rhan bon ddeg Bregethau. Pob archebion i'w hanfon i*r awdi^, 1 
Albion Street, Liuerpool, 

Cyhoeddir yn fuan, 

"ABERTH MOLIANT," 

SEP 

DETHOLION HYMNAU A THONAU, AT WASANAETH AOBOIIAD 
CYNNÜUEiDFAOL. 



Yr Htmnau dan Aroltgiabth 
y Parch. W. REES, a'r Parch. W. AMBROSE; 

A'r Tonau DAir Aroltgiaeth 
Meistri J. AMBROSE LLOYD, ac EBENEZER REES. 



Rhoddir hysbysrwydd pellach etto yn nghylch y manylion. 

('yfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd. — 

Cynnelir y cyfarfod nesaf yn Pwllheli, Medì 18 a'r 19. Y gynnadledd am ddaa y 
dydd cyntaf.—C. Jones, Ysg. 

Cymanfa Liverpool a Birkenheafl. — Cynnelir 

hon eleni Medi 8, 9, 10, a*r U.— Gborgb Owbn. 

Athiofa y Bala. — Cyonelir Pwyllgor Athrofa 

Annibynol y Bala ar ddydd Mercher, y 6 o Fedi nesaf,— E. Williams, Ysg. . 



Digitized by 



Google 



EMf. 508. 



Pris 4e. 



,C7f. L. 



Y DYSGEDYDD: 



gtda'b hwn tb unwtd 



YR- ANÌíIBYIsrWR. 



HYDREF, 1871. 



Y OYNNWYSIAD. 

Düwinyddiaeth:— Gras 293 

Y Croeshoeliedig lesu fel Canolbwynt y Drefn Gyfryngol... 295 

Gwersi yn Hanes Crist 300 

Y Mabs Cenadol: — Araeth y Parch. Robert Moffat o Affrica 306 

Addysg: — Y Pabyddion aV Bedyddwyr yn New Yorlc 308 

Egwy ddorion PenniUiaeth— Y Mesur Diodl 309 

Ein Tadau Ymneillduol yn Adeiladu Addoldai 311 

BARDDONiAETH:-*-Yr Ystrad-wen 313 

Englynion Anerchiadol 314 

Yr lesu wrth fedd Lazarus S14 

Galargan ar ol f y Mhriod Elizabeth...í 315 

Bywgbaffiaeth : — Mary Jones, Llanf achreth 317 

Adolyöiadau:— Pregethau gany Parch. W.Kobert8jLiverpool 318 

Dbtholion: — Cymeriad • 318 

CoFNODiON Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Dosbarth Isaf 

Swydd Gaerfyrddin 320 

Cyfarfod Jnbili 321 

Elim, Mynydd Cynffig .-.. 321 

Pwyllgor Blynyddol y Dysgedydd 321 

Tramor— Gosod conglfaen Addoldy newydd CynnuUeidfawyr 

Cymreigütica 322 

Hanesion :— Tramor — Y Rhagolygon yn New York 324 

Esgorodd, Bu Farw 324 



Yr Elw 
at 

grynnorthwyo 




Gweinidogion 

a Phregethwyr 

oedranus. 



DOLGELLAU: 

ABGRAFFEDIG GAN WILLIAM » ffBafeŵíglc 



m eín 49o|ief)iDttt. 



Y ujlM jt yBgrifau caDlyiiol yn y iwyddfa:— Pethau mawrion Cjfrailh Daw; Gjrfar- 
íod Chwarterol Swjrddi Dinbych a Fflint (rhy ddiweddar i'r rhifjn hwn); Barddoniamth 
Yr Ysgol Sabbathol; P«ror taeíA—Corwen (Tonic 8ol-£a), lâght Brigade, CoTer^ 
dale, Bozrah, CefnTTOwen, Jndgmenti Bethaaida, Damascna, St. Darid, Traaoott» 

Llanystumdwy. 

CASGLIADAU AT OAPEL Y PENRHYN YN PORTMADOC, 

AWST, 187L 



i6. 8. D. 

E. Jonet. Plattertr 3 

Samnel BoberU, Clerk 3 

Ebeneser Roberti...... ^ S ê 

Mra. Hnghes. '. S 6 

Richard WUliams, SUte Woiln S 6 

Mn. Eyffin S 6 

Capt. J. Roberta (Isabela) S 6 

Ca^t. G. Williams, Borth S 6 

M. Erani, Ship & Caitle. S 6 

Capt. £. Lloyd, Garth Terraoe... S 6 

Capt Morrii Owen, Borth. S 6 

W. M. DaYÌes, Draper S 6 

O. W. Erani, Draper S 6 

Parch.LL B. Roberta, Borth...... S 6 

B. Thomai... S 6 

Capt J. Timothj. S 6 

Parch.W.Bobert&,Broagwynedd S 

J. EyaDi. Brithdir S 

Rachel Williama, Penjbwlch.... S 

Capt T. Richardi S 

Jamei Willìami S 

Hn. Jonei, Ship S 

Capt. E. Lewis-. S 

Mr.LIo7d,M.Work8,Talftamaa S O 

Rhoddion dan Si 10« 



£\% 13 



^ iS. ■. D. 

Parch. W. Ambroie.. 10 

Mr. O. Morrii l 

Capt. T. Jonei l 

Capt. D. Jonea (Ellz. Thomai) 1 

W. B. Morria 10 

O. Hughes, Grocer 10 

Cipt. D. Bicharda 10 

Capt. D. Richardi (Jan.) 10 

Dr. Roberti ., 10 

Capt. E. Hughei 10 

T. Jonei, £8q , Solicitor 10 

W. Lloyd, Draper 10 

Capt W. Jonei (Alice) 10 

David Jonei, Auctioneer 10 

Richard Otren, Ynyi Goch. 10 

D. Roberta, Grocer 7 

Mri. Ambroie 5 

Capt. W. WatWni 5 

£. Jones, Poit Office 5 

M. E. Morris, Chemìbt 5 

Capt. D. Roberts (Francii Henry) 5 

J. P. Jonei, Draper. 5 

R. Jonei, Blue Anchor. 5 

W. Timothy 5 

Lowii Jones, Cigydd 5 

Capt. Morrii Jonei 5 

Mrs Jones, Borough, Llundain.. 5 

Mri. Jonei, Tregunter..... 3 6 

Trwy y cyfraniadan anrhydeddni uchod, a> rhoddion teilwng a gydnabyddwyd ar 
amlen y Dtsordtdd diweddaf, yn nghydag ymdrech egnlol oyfeillion yr achoi ^m y 
lle, galluogwyd yr eglwyi yn y Fenrhyn i daln £10 o ddyled yr addddy. Oall y rhai 
a gynnorthwyodd deimlo yn dawel mai rhoi help i rai ffyddlon a wnaethant, a bydd 
symud hanner caa' punt o*r ddyled yn galondid i i^Ded yn mlaen yn ddiorphwyi, naa 
taluswm cyífelyb yn fuan etto. Derbynied ein cyfeillion caredig yn Portmadoca'r 
amgylcboedd ein diolcbgarwch diífuant.— E. Mobriì, J. Pabbt, Ctuglj/ädion, 

Äíian oV Wcug, pris U. 6C., mewn Uian, S«., 

ADRODDIAD CDLEGDT COFFADWftlAETHllL ABERHDNDDU. 

CTN19WT8A yr holl bapyrau a ddarllenwyd, a'r areithian a draddodwyd ar Agoriad y 
Colegdy, yn yr iaith y llefarwyd hwynt; gyda rheitr o*r holl gaigliadau a dderbyn- 
iwyd at y Colegdy, ac enwau y tanyigrifwyr o ddeg swllt ac uchod, a chyfanswm yr 
hyn a wnaed gan bob eglwys at ei dyled gartrefol yn ystoi saith mlynedd yr ymdrech 
goífadwriaethoL 

Mae ynddo Bagdraiih, yn cynnwys hanes cyflawn o'r symndiid o*r dechreuad->y 
PwyUgorau a gynnaliwyd yn yr achos, a*r penderfyniadau y cytunwyd arnynt o bryd 
i bryd. At hyn ychwanegir— yn ol y penderfyniad a wnaed mewn cyfarfod cylfred- 
ÌDoI o'r tanysgrif wyr, a gynnaliwyd yn Aberhondda, Medi U a'r 15— gopi cywir o'r 
Trust Deed y cytunwyd arni. 

Mae yiL Uyfr o fwy na 150 o dndalenau (wythplyg), ac yn cjmnwys mwy o fater 
nag a geir yn aml mewn cyfrolau a werthir am 7s. 6c. Pris Deunaw Ceiniog mewn 
etoriau papyr ; priê Dau Swüi mewn tiian. 

Anfoner yr archebion i Mr, Thomas WiUiams, Goiírs, Merthyr Tydfili nott i ün. 
•/. ThomoÊ, Thê Wilhwsj Liverpaoi Ni antonir yr un copi heb ragdai. 



Digitized by 



Google 



Y DYSGEDYDD: 



eYDA'R HWN Y MAB YB "AKNIBYNWb" WBDI BI UNO. 



BtttDinsìiliiaetl). 



GRAS. 

Yk mhlith y termau a arferir yn ein mysg, nid oes yr un yn fwy adna- 
byddus i bob dosbarth o wrandawyr yr ofengyl na'r gair gras, Ceir ef yn 
yr ysgrythyrau, mewn emynau, gweddîau, pregethau, ac ymddyddanion 
cyffredin. Mae Paul yn dechreu ei hoU epistolau, oddigerth yr un at yr 
Hebreaid, gyda • gweddi am ras i'r rhai yr ysgrifenai atynt; a diwedda ei 
hoU epistolau, a'r epistol at yr Hebreaid yn gystal a'r lleill, gyda gweddi 
am yr unrhyw fendith. Alpha ac Omega ei y&grìfeniadau ef ydyw dymun- 
iad am ras Duw i ddynion. Mor deilwng o apostol lesu Grist yw y fath 
ddymuniad! 

Ond, er mor arferedig yn ein plith ydyw y gair grasj gallai mai ychydig 
yw nifer y rhai sydd wedi astudio ei gynnwysiad. Nic^yr ûn peth a olygir 
wrtho yn mhob man y cyfarfyddir âg ef yn yr ysgrifeniadau santaidd. 
Mae iddo amrywiol ystyron, a byddai yn fuddiol i ddarllenwyr y Beibl fod 
yn gydnabyddus â'r gwahanol ystyron hyny, wrth fyfyrio yn ngair yr 
Arglwydd. Mae cyfyngu y gair i un ystyr, yn dyrysu meddwl yr astud- 
iwr, ac yn tywyllu goleuni yr oraclau dwyfoL Mae y gair graa weithiau 
yn golygu cariad, daioni, ac ewyllys da yr Arglwydd tuag at ddynion 
syrthiedig, — y carìad tragwyddol hwnw sydd yn Uenwi bodolaeth anfeidrol 
Jehofah, o ba un y tardd hoU drefn yr iachawdwrìaeth fawr sydd trwy 
lesu Grist. Dyna yw meddwl y gair yn Heb. íi. 9, Ue y dangosir fod 
Crist trwy ras Duw — trwy gariad a daioni anfeidrol y Goruchaf — wedi 
profi marwolaeth dros bob dyn. Mae y gair yn dwyn yr un ystyr pan 
gymhwysir ef at lesu Grist yn 2 Cor. viiL 9: "Canys chwi a adwaenoch 
ras ein Harglwydd leau Grist, iddo ef, ac yntau yn gyfoethog, fyned er 
eich mwyn chwi yn dlawd, fel y cyfoethogid chwi drwy ei dlodi ef." Car- 
iad, daioni, ac ewyllys da y Gwaredwr, a olygir gan yr apostoL Mae y 
gair ^rew, yn yr unrhy w ystyr, mewn amrywiol fanau yn yr ysgrythyrau. 

Mewn lleoedd eraiU, wrth y gair gras y meddylir yr efengyl, yn hoU 
luosogrwydd a chyflawnder ei bendithion i bechaduriaid. Mae y bendithion 

Hyjuref, 1871. T 

Digitized by VjOOQ1C 



294 D U W I N Y DD I A ETII . 

hyny oU wedi eii darparu gan Ddnw, yn ei gariad a'i ddaioni tuag at ddyn- 
olryw. Rhoddion rhad ydynt, heb eu haeddu gan neb o drigolion daear; a 
datguddir a chyhoeddir hwy yn yr efengyl, a chynnygir hwynt i ddeall, 
cydwybodau, serchiadau, ac ewyllysiau dynion, gyda thaerineb a thiriondeb 
mawr, ar un llaw, ac awdurdod gorsedd yr Aníeidrol, ar y llaw arall, ar j 
telerau esmwŷth o edifeirwch tuag at I>duw, a ôydd tuag at ein Harglwydd 
lesu Grist. Benditbion ydynt wedi eu darpaiu gan Dduw yn ei ras, — 
gras ydynt yn eu natur, — mae gras mawr yn cael ei amlygu yn y cyhoedd- 
iad a'r cynnygiad o honynt; a cheir hwyiit, dim ond eu derbyn yn nhrefiL 
osodedig yr Arglwydd. Gwelir, gan l»yny, y priodoldeb o alw yr efengjrl 
yn ra« Duw, yn air ei ras ef, ac ymadroddion cyíi'elyb. Yr efengyl a olygir 
yn Tit. ii. 11, 12: ** Canys ymddangosodd gras Duw, yr hon sydd yn dwyn 
iachawdwriaeth i bob dyu; gan ein dysgu ni i wadu annimioldeb a 
chwantau bydol, a hyw yn sobr, ac yn gyfiawn, ac yn dduwiol, yn y byd 
sydd yr awr hon." Pan ddywed yr a[)ostol fod y Galatiaid, y rhai oeddynt 
yn ymgyfiawnhau yn y ddeddf, wedi syrthio ymaith oddiwrth ras, (Gal. v. 
4) yr efengyl a olygir ganddo, yn benaf, wrth y gair gras. Wedi syrthio 
oddiwrth yr efengyl yr oedd y Galatiaid, — wedi gŵyro oddiwrth y symledd 
sydd yn Nghrist at seremonîau gweigion deddf Moses yr oeddynt hwy, fel 
y mae yn eglur yn yr epistol a ysgrifenwyd atynt. Yr nn syniad sydd gan 
yr apostol pan ddywed wrth yr Hebreaid, " Gan edrych yn ddyfal na bo 
neb yn pallu oddiwrth ras Duw;" hyny yw, na bo neb yn syrthio yn fyr o 
hono, heb gofleidio y bendithion a gynnygir yn yr efengyl, — yn troi oddi- 
wrtho at ddefodau deddf Moses, ac yn gwrthod yr unig drefn i gadw pech- 
aduriaid yn mysg luddewon a chenedloedd. Dyna brif teddwl y geiriau, ac 
y mae y nieddwl yna mewn perífaith gysondeb âg amcan Paul yn yr holl 
epistol. " Geiriau (jrasusoV^ oedd y geiriau a ddyferent o enau y Gwaredwr 
yn Nazareth ac yn y synagog — " Y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy lesu 
Gríst.' Gallesid nodi amryw o fanau eraiU lle y mae yr efengyl yn cael ei 
gosod allan fel gras Duw; ond, ar yr un pryd, dylai ei darllenwyr a*i 
gwrandawyr gofio fod perthynas rhyngddi â lìywodraeth foesol, — fod cyf- 
iawnder yn arolygu y gweinyddiad o honi, a'u bod hwy yn gyfrifol i'r 
orsedd am eu hoJl ymddygiadau tuag ati. 

Bryd arall, mae y gair gras yn golygu dylanẁad Ysbryd Duw ar ysbryd 
dyn, yr hwn ddylanwad sydd yn goleuo y deall, yn puro y galon, ac yn 
ysgogi ' .* ewyllys yn yr iawn gyftiriad; mewn gair, y dylanwad sydd, mewn 
cysylltiad â moddion moesol, yn acliub pechadur i fywyd tragwyddol. Y 
dylanwad dwyfol hwnw sydd mewn golwg yn y^ geiriau canlynol: **Yr 
Arglwydd a rydd ras a gogoniant. — A mi a dywalltaf ar dŷ Dafydd, ac ar 
breswylwyr Jerusalem, ysbryd gras a gwed ìi'au. — Ac o'i gyflawnder ef y 
derbyniasom ni oll, a gras am ras. — Digon i ti fy ngras i. — Eithr rhoddi 
gras mwy y mae;" a lluaws o ymadroddion cyflTelyb, y rhai aydd yn cyfeirio 
yn amlwg at ddylanwad yr Ysbryd Glan yn cyfnewid calonau dynion, ac 
yn eu dwyn yn mlaen, ar ol eu cyfnewid, ar gynnydd yn mhob rhinwedd, 
Y dylanwad ysbrydol hwn o eiddo yr Arglwydd ar galonau dynion, sydd 
gan Paul mewn golwg, wrth weddîo am ras i'r rhai yr ysgrifeiiai atynt, yn 
nechreu a diwedd ei epistolau. Yr un peth a feddylia Pedr pan y dymuna 
ras yn ei ddau epistol i'r dyeithriaid gwasgaredig; a chan loan, yn ei weddi 
am ras i'w gymdeithion mewn cystudd, yn necbreu a diwedd llyfr y Dat- 
guddiad Mae y syniad am ras fel dylanwad dwyfol yn goleuo y deall, yn 
puro y gydwybod, yn ymgeleddu y galon, ac yn ysgogi yr ewyllys at yr hyn 
sydd dda, ŷn rhedeg fel gwythîen euraidd drwy yr hoU ysgrythyrau; ac y 



Digitized by 



Gòogle 



DUWlNYDb- ^TiL 295 

mae taflu y fath syniad dros y bwrdd, yn farwol i rinwedd a duw- 
ioldeb. 

Ond y mae meddwl pwysig arall i*r gair gras yn y Beibl. Golyga yn 
fynych y rhinweddau a elwir yn gyffredin ^'grasau Cristionogol." Ceir 
rhestr o honynt dan yr enw '* Ffrwyth yr Ysbryd," yn Gal. v. 22. Gelwir 
hwynt yn rasau, am eu bod yn cael en cynnyrchu trwy ras a chariad Duw 
at ddynion, trwy yr efengyl fel gair ei ras ef, a thrwy ddylanwad personol 
yi- Ysbryd Glan ar galonau dynion. Dywed Paul wrth y Corinthiaid, 
" Eithr fel yr ydych yn ìnhob peth yn helaeth, mewn ffydd, a ffair, a 
gwybodaeth, a phob astudrwydd, ac yn eich cariad tuag atora ni; edrych- 
wch ar fod o honoch yn y gras hwn hefyd yn helaeth." Y *^ gras hwn" 
oedd haelfrydedd Cristionogol. Pan ddywed Pedr yn niwedíei ail epistoi, 
" Eithr cynnyddwch nîewn gras, a gwybodaeth ein Harglwydd a*n Hachub- 
WT lesu Grist," ei feddwl yw, ar fod i'r rhai yr ysgrifenai atynt gynnyddu 
mewn ffydd, gobaith, cariad, hunanymwadiad, amynedd, a phob rhinwedd 
a argymhellir yn ei epistolau ef, ac yn yr ysgrythyrau eraill. Felly mae y 
gair gras, yn ei wahanol gysylUiadau, yn golygu cariad a daioni Duw, ben- 
dithion cynnygiedig yr efengyl, dylanwad dwyfol ar y galon, a ffrwyth y 
cyfan mewn rhinwedd a gweithredoedd da, er lles i ddynion, ac er gogon- 
iant i Dduw. 

Heblaw y pethau a nodwyd, mae cyflwr o gymmod a heddwch â Duw yn 
cael ei alw yn ras yn yr ysgrythyrau (Rhuf v. 2). Y mae Duw yn cael ei 
alw yn " Dduw pob gras." Mae lesu Grist " yn llàwn gras." " Ysbryd y 
gras " yw yr Ysbryd Glan. Mae gras yn Nuw yn gyfoeth diderfyn, yn 
olud rhagorol ac anfesurol byth. Mae yr Arglwydd am ddangos i'r oesoedd 
a ddeuant, ac i dywysogaethau tragwyddoldeb, ragorol olud ei ras; ac yn 
î^ysg yr holl ryfeddodau a welsant eisoes, neu a welant rhagllaw, gwaith 
godidog gras Duw ar eneidiau dynion fydd y gogoneddusaf o'r cyfan oll; a 
phan ddelo torf y cystudd mawr i fyny o byrth angeu, yn y dydd a ddaw, 
â gwaith gras wedi ei berffeithio ar eu cyrff a'u heneidiau, bydd yr olygfa 
yn taro yr holl greadigaeth gyda syndod goríoleddus, a bydd gwaeddi mawr, 
" Rhad, rhad iddo," yn diaspedain drwy holl gymoedd a mynyddoedd 
tragwyddoldeb, er mawl gogoniant ei ras ef, 

Mae gras wedi cael gorsedd yn Nghalfaria, ac yn teyrnasu trwy gyfiawn- 
der i fywyd tragwyddol, trwy lesu Grist ein Harglwydd. Y mae ffordd 
newydd a bywiol i fyned at yr orsedd hòno, wedi ei chysegru i ni trwy y 
Uen, sef ei gnawd ef; a phob annogaeth i holl blant angeu i dywallt eu 
calonau yn amlder eu myfyrdod, eu blinder, a'u hangen, gerbron yr orsedd; 
ac ni wrthodir neb a ddaw ar hyd y ffordd appwyntiedig i draethu ei gŵyn- 
ion. "Am hyny, awn yn hyderus at orseddfain'c y gras, fel y derbyniom 
drugaredd, ac y caffom ras yn gymhorth cyfamserol." Mae yn briodol 
hefyd i ni oll gofio, fod y fàth beth yn bod a throi gras ein Duw ni i dry- 
thyllwch, a derbyn gras Duw yn ofer. 



Y CROESHOELIEDIG lESU FEL CANOLBWYNT Y DREFN 

GYFRYNGOL. 

"lesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoelio." "Beth a debygwch chwi am Grist?"— 
1 CoR. ii. 2; Mat. xxii. 24. 

Mer a brasder, swm a sylwedd, y gyfundrefn Gristionogol ydy w " lesu 
Grist, a hwnw wedi ei groeshoelio." Hynyma ydoedd prif ymffrost yr 



Digitized by 



Google 



296 DUWINYDDIAETH. 

apostol Paul pan yn garcharor gynt yn Rhufain. Nid ei wyhodaeth eang, 
ei ath/roniaeth ddofn, nac ychwaith ei âchyddiaeth gyfiifol; ond " lesu Grist, 
a hw^w wedi ei groeahoelio." Hyn ydyw ein prif ymffrost ninnau hefyd, 
os ydym yn meddu yr unrhyw egwyddorion cywir, ac os ydym wedi teimlo 
yr unrhyw ddylanwad oddiwrth Grist a'i groes ag a deimlodd Paul oddiar 
yr adeg yr argyhoeddwyd ef gan Ysbryd Duw; oblegid ystordy pob Crist- 
ion, o*r hon y derbynia neith i wrthsefyll hoU gynllwynion y diafol; y 
ffynnonell ddihysbydd o ba un y dylifa ei fwynianò ysbrýdol yn y byd hwn; 
a'r graig ddiysgog ar ba un y sylfaena ei holl obeithion am ddedwyddwch a 
gwyûfyd yn yr hwn a ddaw, ydyw " lesu Grist, a hwnw,'* <fec. Fel y 
dibyna y gangen ar y pren am nôdd tyfiannol er iddi wisgo gwyrddlesni, a 
blaguro yn y gwanwyn; neu y dibyna y blodeuyn bach ar y ddaear am 
faeth, er bod yn alluog i berarogli awyrgylch gardd ei berchenog; felly y 
dibyna y Gristion ar Grist a'i groes am bob bendith a fwynha o borthladd 
yr adenedigaeth, drwy afon marwolaeth, ac ar hyd llenyrch breision y tra- 
gwyddolíyd draw. 

Drwy oeeaa fyrdd— rhifedi liwch y byd, 
Ei folawd ef a gân i Grist a*i groes o hyd. 

Crist ydyw y drysorgell ddwyfol hòno, yn mha un y mae holl fendithion y 
cyfammod gras, neu gyÜawnder difcÄur Duw ar gyfer dyn syrthiedig, yn 
drysoredig ganddo. A'r g(Oes ydyw yr agoriad hòno osodwyd gan law 
haelionus trugaredd megys yn llaw y pechadur, er ei alluogi i fyned i mewn 
i'r drysorgell ddwyfol, i wledda yn heìaeth ar y danteithfwyd bras, i gasglu 
iddo (ìi hun yr anchwiliadwy olud, ac i ddrachtio i'w enaid o ffrydiau 
gloewon afon iaohawdwriaeth Duw. 

Crist a'i groes ydyw canolbwynt mawr y drefn ordeiniodd Duw i gadw 
ein byd ni oedd wedi syrthio i afael condemniad. Dyma'r pencongl-faen 
gwerthfawr yn yr adeilad cyfryngol. Pe heb Grist, ni fuasai yr efengyl 
byth iV chael; pe heb y groes, ni allasem gyfranogi o'i bendithion hi, — 
buasai y cwbl yn ddiwerth i bechadur peheb y groes, ni fuasai y "pasgedig- 
ion breision" yn ddim amgen na dail surion yr anialwch hebddi. Buasai'r 
" gloew win puredig " fel chwerwon ddyfroedd Mara i bechadur heb y 
groes. Crist a'i groes " sydd bob peth, ac yn mhob peth," i bechadur, 
wedi unwaith yr argyhoeddir ef gan Ysbryd Duw. Dyma goron ei ogon- 
iant tra yn y byd hwn, a hyn fydd gogoniant eigoron dros byth yn yr hwn a 
ddaw. Crist ydyw y g^^aig ysbrydol hòno darawyd gan gyfiawnder dwyfol, 
a'r groes ydyW y bibell drwy ba un y dylifa rhinweddau ei waed i fyd euog 
a thruenus. Trwy waradwydd y groes y rhed allan uìddas penaf y ddyn- 
oliaeth; trwy ddolefiadau y groes y daw allan ei gorjoledd mwyaf; a thrwy 
farwolaeth lawnol Crist, mewn ufudd-dod i ddeddf ei Dad, ar y groes, yr 
agorwyd i ni ddrws gobaith i gael mwynhau y bywyd perffeithiaf. Y 
gioes, o herwydd ei chysylltiad â Christ, ydyw y rhyfeddaf o bob peth fu 
yn ein byd ni. Y mae'r ddaear yn ymorfoleddu ynddi, y nefoedd yn treblu 
ei diolchgarwch i Dduw am dani, ac uffern, er ei gwae, yn gorfod teimlo ei 
bod hi. Y groes ydyw'r llusern oleuwych sydd wedi ei chrogi gan Dduw 
yn nenfwd ffurfafen y byd moesol, yr hon deifl ei llewyrch dros lenyrch y 
ddau — yr amserol a'r tragwyddol. Crist a'i groes ydyw prif syndod y 
ddaear, prif foliant y nef, a phrif dramgwydd uffern. Yn y groes y mae 
elfenau ymffrost y Cristion, diogelwch y sant, ac elfenau damnedigaeth y 
coUedigion. Fedr y pechadur lai nag anwylo'r groes o herwydd ei chysyJlt- 



Digitized by 



Google 



DÜWINYDDIAETH. 297 

iad â Christ. Fedr Crist lai nag anwylo'i pechadur o herwydd ei gysyllt- 
iad â'r groes; a pha ryfedd fod Paul yn y mflírostio cymaint ynddi ì 

Hynaws ddarllenwyr, peidiwn ofni yr anghofir ein natur byth gan Fab 
Duw. Na, tra byddo'r adgofion annileadwy am Galfaria a'r groes yn aros 
yn meddwl y Gwaredwr, íe fydd eich natur chwi a minnau, er mor halogedig 
ydyw trwy bechod, yn anwyl gan ei galon ef; oblegid Crùt croeshoeliedig y 
pechadur ydoedd Crist ** dyrcha/edig Duw goruwch yr hoU nefoedd," ac y 
mae efe yn aros yr un ddoe, heddyw, ac yn dragywydd. O ganlyniad, 
peidiwn ofni rhoddi ein hachos iddo. Trwyddo ef, medd y gwirionedd, y 
crëwyd y byd ar y cyntaf gan Dduw. Trwyddo ef y prynwyd ef, wedi hyny, 
i Dduw; a thrwyddo ef y gwaredir pob darn o hono cyn hir o " gaethiwed 
llygredigaeth *' i ryddid gogoniant plant Duw. Tyred gyda mi yn awr, 
ddarllenydd, tra yn ceisio'th arwain i edrych ar y gosodiad canlynol, sef 
"Ar y croeshoeliedig lesu fel canolbwynt mawr y drefn gyfryngol." 
Gweddia dithau am gael gweled ei ogoniant a*i ragoriaethau; oblegid efe 
yw gwraidd ein crefydd ni — ffynnonell ein hiaohawdwriaeth — prif wrth- 
ddrych ein fíydd; ac os byth y'n cedwir i fywyd tragwyddol, byrdwn ein 
moliant am dragwyddoldeb, a hyny 

* ar uchaf dant, 
Ilen delyn aur gogoniant/* 

fydd " lesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoelìo." Fel ag y mae tarddiad 
pob pelydryn o oleuni naturiol yn canolbwyntio yn yr haul, felly y mae 
lioll egwyddorion trefn gras yn canolbwyntio yn Nghrist, " Canys o'i gyf- 
lawnder ef y derbyniasom ni oll, a gras am ras." 

Cawn ymdrin â'r mater dan sylw trwy geisio nodi allan rai pethau 
cysylltiedig âg ef ydynt, i'n golwg ni, yn dangos gwirionedd y gosodiad a 
nodasom, sef " Mai y croeshoeliedig lesu ydyw canolbwynt mawr y drefn 
gyfryngol." Dywedwn — 

I. FOD Y RHAGFYNEGIADAU AM DANO CYN EI YMGNAWDOLIAD YN 
DANGOS HYNY. 

Y rhagfynegiad cyntaf am Grist sydd genym hanes am dano ydyw yr 
addewid roddodd Duw i Adda gynt yn Mharadwys am " hâd y wraig," <fec. 
Dyma'r darlun cyntaf gafodd ein byd ni o drefn gras, ac o Grist fel ei 
chanolbwynt dwyfol hi. Tra aneglur oedd ef y pryd hwnw, mae'n wir; 
ond fel yr oedd y rhagfynegiadau am dano yn d'od yn amlach, yr oedd y 
darlun hefyd yn d'od yn eglurach. Edrycher ar yr ailiwydd (painter) am 
foment. Pan y mae ef yn arliwio darlun o unrhyw wrthddrych, nid yw yn 
ei orphen wrth yr operation cyntaf, na, defnyddia wrychell ar ol gwrychell, 
lliw ar ol lliw, a phob gwrychell a lliw yn d'od a'r darlun yn berffeithiach 
yn barhaus. Rhywbeth tebyg i hyna y gwnaeth Duw yn ei ragfynegiadau 
am Waredwr i fyd euog, y rhai oeddynt megys gwahanol arluniadau gan y 
yr Arlunydd dwyfol o'r croeshoeliedig lesu, oedd a hoU egwyddorion y drefn 
gyfryngol yn canolbwyntio ynddo. * * * 

II. FOD YR ABERTHAU a'i CYSGODENT YN DANGOS HYNY. 

Oes y cysgodau ydoedd pob oes dan yr hen oruchwyliaeth. Pan aeth 
Paul er's llawer dydd i symio i fyny y gwahanol gyfryrifrau oeddynt rhwng 
Duw a dyn yn eu dealings â'u gilydd, — beth oedd y cyfanswm 1 " Cysgod 
o'r daionus bethau a fyddent." Beth oedd yr allor'î Cysgod o*i waed 
santaidd ef, " sydd yn ein glanhau ni oddiwrth bob pechod." Beth oedd y 
gwahanol aberthau osodid ar yr allor? Cysgod o groes ein Harglwydd 
lesu Grist. Beth oedd y gwaed 1 Cysgod o'i waed santaidd ef, sydd yn ein 



Digitized by 



Google 



298 DUWINYDDIAETH. 

glanhaa ni oddiwrth bob pechod. Beth oedd y gwahanol aberthaii osodid 
ar yr allor î Beth oedd yr oen ì Cysgod o Oen dianaf Duw, yr hwn sydd 
yn tynu yraaith bechodau y byd. Beth oedd y durtnr, a'r ddau gy w 
colomen? C^nnrychiolwyr gwanaidd o aberth dyhuddol y Gwaredwr. 
Beth oedd y tân oedd yn dyfod oddi gerbron yr Arglwydd, nes ysu y poeth- 
oflErwm, i arwyddo boddlonrwydd Duw i offrwm yr aberthwr ? Arwyddlun 
cysgodol o gymeradwyaeth ei Dad i offrwm Crist, *'pan dywalltodd efe ei 
enaid yn aberth dros bechod." " Yn yr hwn y*m boddlonwyd." Nid oedd 
holl aberthau yr hen oruchwyliaeth ond mesrys rhyw fynegbyst (os goddefir 
y gymhariaeth) er cjfeirio meddwl yr aberthwr at Grist, yr Aberth mawr, 
yr hwn oedd i sylweddoli y cwbl ynddo ei hun. 

Er fod pob un o honynt yn ífwasanaethu fel cysgod gwauaidd o hono, 
etto i gyd, yr oedd pob dafad a phob oen fel pe!n sibrwd yn eu hiaith eiriau 
loan, " Nid myfi yw efe, eithr fy mod wedi fy anfon o'i flaen ef.'* Fel ag 
yr oedd y ddeddf foesol i Paul gynt yn athraw i'w arwain at Grist, felly yr 
oedd y seremoníol i'r aberthwr yn fynegbost megys wedi ei chodi gan Dduw 
ar linell yr hen oruchwyliaeth, i arwain ei feddwl i edrych trwy ffydd ar 
Grist. Dyna'r modd y gallodd yr hen Abraham gynt orfoleddu wrth weled 
ei ddjdd ef, " ac efe a'i gwelodd befyd," medd y gwirionedd, " ac a lawen- 
ychodd.'' Dyma fel y gíìllodd yr hen Zechariah dduwiol er's llawer dydd 
sylldremio drwy dywyllwch caddugawl y cyfnodau oeddynt rhyngddo â 
Ohrist i ddy wedyd, " Edrychant ar yr hwn a wânasant," &c. A gaf fî 
ddweyd, ddarllenydd? — cymaint o ogoniant berthynai i'r hen oruchwyliaetb, 
gogoniant yn adlewyrchu oddiwrth ogoniant Mab Duw ydoedd — gogoniant 
yn yraddysgleirio gan danbeidrwydd eiddo **]esu Grist, a hwnw wedi ei 
groeshoelio." * • » 

III. FOD NEILLDUOLRWYDD EI GYMERIAD AR Y DDAEAR YN EI DDANGOS. 

Ni fu bywyd neb erioed yr im fath a'i fywyd ef, na chyraeriad neb pwy 
bynag mor ddichlynaidd ag eiddo lesu Grist. B3 wyd llawn o rinweddau 
ac o ffrwythau da; by wyd oedd yn perarogli i'r fath raddau, nos crëu sawyr 
santaidd b'le bynag yr elai; bywyd llawn o burdeb heb ddim anmhurdeb 
ynddo; bywyd o dynerwch heb ddim trawsder, o gariad heb ddim atgasedd, 
oddigerth at bechod; bywyd y clywyd cyíìawnder dwyfol yn dweyd am 
dano, wedi yr arolygiaeth fanylaf iddo, " Cyfiawn, dihalog, didoledig oddi 
wrth bechaduriaid;" bywyd oedd yn cael ei addurno gan y rhinweddau 
prydferthaf oedd a'i gyfeiriad bob amser íit y nod uchaf; bywyd o'r ym- 
gyflwyniad llwyraf i gytìawni ewyllys ei Dad; by wyd ag y mae adgof am 
dano yn crëa awydd yn fy enaid i ddymuno, **0! Dduw, dyro dy nerth i 
fyw yn dobycach i'th Fab." Yn iy myfyrdod ar fywyd Crist, gwelaf fwy o 
ogoniant yn ymddadlenu o flaen íy meddwl yn barliaus, nes y darbwyllir 
fi braidd i gredu ein bod fel ciefyddwyr yn y dyddiau hyn yn rhy dueddol 
wrth osod cymaint pwys ar ei farwolaeth, a'n bod yn gosod rhy fach o 
bwys ar ei fy wyd ef. Peidier fy nghamddeall, nid wyf yn tybied ei fod yn 
bosibl i neb byth osod gormod, nac ychwaith ddigon, o bwys ar farwolaeth 
y Gwaredwr mawr; na, Duw a'n gwaredo rhag byth ddychymygu y fath 
beth. Ond liyn yr wyf ani ddweyd, fod hywìjii Mab Duw mor hanfodol, — 
llawn morhanfodo], meddaf, ersicrhauiachawdwriaeth y byd, a'i farwolaeth 
ef; oblegid yr oedd purdeb ei fywyd yn gwneuthur i fyny ran o effeithiol- 
rwydd ei lawn ef. * * * 

IV. FOD YR HYNODION CYSYLLTIEDIG a'i FARWOLAETH, YN DANGOS 
MAI EFE YDOEDD CANOLBWYNT Y DREFN GYFRYNGOL. 

Nid yn unig fu neb hyii) fel lesu Grist, ond fu nobýarw fel efe chwaith; 

Digitized by VjOOQ1C 



DUWINTDDIAETH. 299 

ac am y rheswm na fu neb byw fel efe, dyna'r rheswm na allodd n^hjarw 
fel efe. * • * 

Marwolaeth hynod iawn ydoedd marwolaeth Crist. Yn adeg ei farwol- 
aeth ef y rhwygwyd llen y deml oddifyny hyd i waered, y crynodd y ddaear, 
yr holltodd y meini, yr agorodd y beddau, ac y cyfododd, medd yr hanes, 
llawer o gyrff y saint, y rhai a hunasent. Yn gydfynedol â'i farwolaeth ef 
y tynwyd lleni tywyllion megys dros holl ffenestii anian, — yr attaliodd yr 
haul, brenin y dydd, fel ei gelwir, roddi ei lewyrch wrth ganfod " Haul 
cyfiawnder, Breniii brenhinoedd," yn trengu. Pan y bu ef farw y gwelwyd 
pob peth oedd o'i gwmpas braidd, oddigerth calon anghrediniol yr luddew 
rhagfarnllyd, yn barod i dystio yn iaith y canwriad hwnw, pan ddyyedodd, 
" Yn wir, Mab Duw oedd y dyn hwn." * * * 

Pan ddechreuodd y rhyfel Ewropaidd dori allah, tua blwyddyn yn ol, 
rhwng PfraÌDC a Germany, rhyfedd y fath ddyddordeb deimlid yn symud- 
iadau y frwydr drwy bob rhan o'r Cyfandir Americanaidd, — pawb yn 
sychedu am wel'd y newyddiadur ar ben pob bwrdd, er cael gwybod beth 
oedd y latest neios Jrom Europe, Tehyg i hynyna yr oedd hi yn adeg 
marwolaeth y Gwaredwr hefyd, pan oedd holl gatrodau uffern wedi ym- 
fyddino yn erbyn ein Hiesu ni. Teimlid y dyddordeb dwysaf ^an deulu'r 
nefoedd yn hoU symudiadau y frwydr. Hiraethent bob moment am wybod 
beth oedd y latest news Jrom Calvary, er cael allan a oedd y drefn rasol y 
daeth Crist i'r byd i'w dwyn oddiamgylch yn ateb y dyben, ai peidio. Ond 
tua chymydogaeth y nawfed awr, dacw'r croeshoeliedig lesu yn gwaeddi,. 
" Gorphenwyd! " Ac er rhoddi prawf fod y drefn yn ateb y dyben priodol, 
dacw'r lleidr oedd wedi ei andwyo gan bechod — oedd wedi ymdrybaeddu 
mewn anwiredd — oedd a sawyr fflamau uÛ'ern megys yn arogli ar ei wisg — ^ 
dacw fe'n cael ei lanhau oddiwrth bob aflendid, ei buro oddiwrth bob halog- 
rwydd, a'i gaboli'n brydferth gan ras Duw; a dychymygaf weled yr lesu 
yn ei ddwyn adref i ogoniant yn berlyn dysglaer ac addurnedig, fel esiarapl 
i deulu'r nef o ffrwyth ei lafur «cyfryngol — i roddi prawf iddynt fod y 
drefn yn ateb ei dyben. 

Yn marwolaeth Crist y cafwyd digon i foddloni deddf doredig Duw, a 
digon i gyfiawnhau yr annuwiol; digon o ras i godi y tîawd o'r llwch, ac i 
ddyrchafu yr anghenus o'r domen; digon. er gwneud pob pechadur a gredo 
ynddo yn frenin ac offeiriad i Dduw a'i Dad ef, trwy lesu Grist, a hwnw 
wedi ei groeshoelio. 

V. Fod ei ddyrchafiad i'w orsedd yn y nef, yn dangos hyn. 
" Yr hwn a ddisgynodd, yw yr hwn hefyd a esgynodd goruwch yr hoU 
nefoedd." "Hwn a ddyrchafodd Duw â'i ddeheulaw i fod yn Dywysog ac 
yn lachawdwr, i roddi edifeirwch i Israel, a maddeuant pechodau.'' 

Ddarllenydd hynaws, os fel gwas y daeth dy Waredwr i'r ddaear, fel 
Tywysog yr aeth i ogoniant. Os mai gan ddynion maleisus y croeshoeliwyd 
ef, gan Dduw ei hun y dyrchafwyd ef. Os mai trwy ddwylaw anwir y 
Uaddwyd ef, trwy ddeheulaw ei Dad y gogoneddwyd ef. Os mai trwy 
waradwydd yr aeth i'r groe?, trwy anrhydedd yr aeth i'r oi-sedd. Os mai 
marw fu'r dynged gafodd ef, byw yn dragwyddol mwy. Marw yn aberth, 
byw yn Archoffeiriad; marw trwy wendid, byw trwy nerth Diiw; marw i 
brynu, byw i eiriol; marw i bechod, byw i Dduw; marw unwaith, byw yn 
oes oesoedd. " Yr hwn wyf fyw, ac a íum farw; ac wele byw ydwyf yn 
oes oesoedd. Amen." Byw i wneud y darpariadau angenrheidiol er cael , 
ei bobl i fyw ato; byw i wylio, i gyfarwyddo, ac i santeiddio trwy ddylan- 
wadau ei Ysbryd ei holl eglwys yn y byd yma; byw i ddanfon pob benditli 



Digitized by 



Google 



300 DUWINYDDIAETH. 

»ydd angen amom, ond gofyn mewn ffydd am dani; byw i dderbyn pob 
archeb am drugaredd oddiwrch becbaduriaid ar ddarfod am danynt; a byw 
i ddanfon y parcel yn ol gyda'r brys mwyaf ar hen delegraph dwyfol rhad 
ras, aydd yn cyrhaedd o galon fawr Duw i galon y pechadur sydd yn 
teimlo'r angen am Waredwr. 

"Delynorion Owynfa t'rewch eich tant, 
Fob sant yn y nef, adnewyddwch eich moliant.'' 

Treblwch hyd dragwyddoldeb ogoniant i lesu Grist, a hwnw wedi ei 
groeshoelio. 

Goddefer i mi yn awr wrth ddystewi, neu derfynu yn hytrach, appelìo 
yr adran arall o'm testun at eich cydwybodau fel cyson ddarllenwyr y 
Dtsgedydd, — " Beth debygwch chwi am Gristî" Broffeswyr, aelodau yn 
eglwys Dduw, beth debygwch chwi am dano î Yr ydych chwi wedi bod 
yn mhlith y rhai a'i carant, a byny er's dros ddeg, ugain, îe, deugain o 
ffynyddoedd. Ydy w eich bam yn uwch am dano nag y bu ? A ydyw yn 
anwylach gan eich calon heddy w nag ydoedd ì JJtl o ddau beth am dani 
hi — ^naill ai y mae eich cariad ato yn oeri, neu yn gwresogi. Yr ydych yn 
d'od JTL fwy tebyg iddo, neu, ynte, yn fwy annhebyg. Mae genym ni fam 
uwch neu is am dano heddyw nag a fu genym erioed. 

Wrandawyr siriol — dynion digrefydd — chwychwi sydd wedi gwrando 
am dano drwy eich oes — wedi gwrando am ei gariad, ond heb ddechreu ei 
gam hyd etto — mae gyda chwitbau farn, fel pawb eraill, am y Gwaredwr; 
ac y mae Duw am i chwi ei hamlygu. Gofyna drwy enau ei weision i chwi 
Sabbath ar ol Sabbath, Wrandawyr, beth debygwch chtüi am Grist ì 

Ond y mae dosbarth arall y dymunwn eu hanerch drwy gyfrwng fy 
ysgrifbin — Wrthgilwyr anwyl, beth debygwch chun am Gristî Buoch 
chwi yn ei arddel unwaith, ond yr ydych wedi ei wadu. Gwelwyd chwi yn 
ei dŷ rywdro, ond yr ydych wedi cefnu amo. Buoch yn ymddangos fel 
loan gynt, 'â'ch pwys ar fynwes lesu; ond aethoch fel Judas, gan " fradychu 
gwaed gwirion," ail groeshoeliwjd genych Arglwydd y bywyd. " Bamwyd 
yn aflan genych waed y cyfammod." GyfeiUion anwyl, peidiwn mentro i 
dragwyddoldeb â gwaed Crist dan wadnau ein traed, — mae'r antur yn 
ormod, yn wir. Peidiwn rhuthro i fyd arall â geirìau Crist yn ein geneuau 
— â bygythion Duw yn taranu yn ein clustiau — ac â digofaint dialeddol 
Duw yn grogedig uwch ein penau. Ni fydd uffem neb 'can boethed, bam- 
edigaeth neb can drymed, nac ofnadwyaeth yr un sefyllfa mor oÉaadwy ag 
eiddo'r gwrthgiliwr. Dyged Duw holl ddarllenwyr y Dtsgedydd i 
ffurfio bam uchel cun. a theilwng o*i Fab; i ymffrostio yn ei groes, ac i 
ymorphwys byth dan gysgod ei aberth dyhuddol ef. 

TheoL Sem., JBcmgor, Me. T. M. Davies. 



GWERSI YN HANES CRIST. 

ANOENRHEIDRWTDD DYODDEFIADAU Y CYFRYNGWR.— Hkb. n. 10. 

Mab yr apostol yn arfer yr ymadroddion cryfaf fedd iaith i osod allan fawredd a 
gogOBÌant yr Arglwydd lesu Grist, f el ag i berswadio yr Hebreaid iV dderbyn. •' Duw, 
yn y dyddiau díweddaf hyn a lefarodd wrthym ni yn ei Fab. Yr hwa a wnaeth efe 
yn etifedd pob peth. trwy yr hwn hefyd y gwnaeth efe y bydoedd; yr Jiwn oedd yn 
ddysgleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun el berson ef, yn cynnal pob peth trwy air 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 301 

ei nerth, wedi puro ein pechodau ní trwjddo e£ eî hun, a eisteddoâd ar ddeheulaw 7 
Mawredd yn y goruwchleoedd. Wedi ei wneuthur o hyny yn well na'r angylion, o 
gymsáDt ag yr etifeddodd efe enw mwy rhagorol na hwynthwy. Wrtho ef dywedodd 
Iduw, Fy Mah ydwyt ti, myfi heddy w a'th genedlais. A thrachefn. pan yw yn dwyn 
ei Gyntafanedig i*r byd, y mae yn dywedyd, Ac addoled hoU angylion Duw ef. Wrth 
y Mah y mae yn dywedyd, Dy orseddfainc di, O Dduw, sydd yn oes oesoedd: teyrn- 
wialen uniondeh yw teyrnwialen dy deyrnas di...Ac, Tydi yn y dechreuad, Arglwydd, 
a sylfaenaÌBt y ddaear, a gwaith dy ddwylaw di yw y nefoedd. Hwynthwy a ddar- 
fyddant; nnd tydi sydd yn parhau: a hwy oU fel dilledyn a heneiddiant; ac megys 
gwisg y piygi di hwynt, a hwy a newidir: ond tydi yr un ydwyt, a'th flynyddoedd ni 
phallant. 

** Am hyny, y mae yn rhaid i ni ddal yn well ar y pethau a glywsom." Rhaid i ni 
ddal yn well nag y daliodd y tadau. Clywsant hwy bethau rhagorol, clywsom ninnau 
bethau gwell. Clywsant hwy trwy gyfryngau, clywsom ninnau trwy gyfryngau mwy 
anrhydeddus. Disgynodd cosb drom iawn arnynt hwy am esgeuluso, ond disgyn 
cosh lawer trymach arnom ni os esgeuluswn iachawdwriaeth gymaint, yr hon sydd yn 
dyfod atom â'r profion cryfaf o'i gwirionedd ag sydd yn bosihl gael,— ** Tr hon wedi 
dechreu ei Ihraethu trwy yr Arglwydd, a sicrhawyd i ni gan y rhai a'i clywsant ef ; 
a Duw hefyd yn cyd-dystiolaethu trwy arwyddion a rhyfeddodau, ac amry w nerthoedd 
a doniau yr Ysbryd Glan, yn ol ei ewyllys ei hun." Ond yn awr, fy nghydgenedl, y 
mae yn hawdd genyf gydymdeimlo â chwi am beidio adnabod lesu pan yn ei sefyllfa 
ddarostyngol; *'Oblegid nid ydym ni yn gweled pob peth wedi ei ddarostwng iddo, 
eithr yr ydym ni yn gweled lesu wedi ei wneuthur ychydig yn is na*r aogylion, o 
herwydd dyoddef marwolaeth.*' Yn y fan, tybiwyf fod Faul yn dychymygu cly wed 
un o'r Hebreaid yn gofyn iddo, Paul, os yw yr lesu yma mor fawr, galluog, a gogon- 
eddus, ag yr wyt ti yn dweyd, pahum y bu farw? Wel, medd Paul, yr oedd yn rhaid 
iddo farw cyn y gallasai neb fod yn gadwedig. Beth, Paul, a wyt ti ddim yn credu 
f od Abraham," Isaac, a Jacob, yn gadwedig? Ai nid wyt yn credu fod Moses a*r 
prophwydi wedi myned i'r nefoedd? Ydwyf, yn credu hyn oll, medd Paul. Gwyddost, 
ynte, eù bod wedi myned yuo yn liir cyn i Grist ddyoddef ; ac os aethant hwy yno heb 
i Grist ddyoddef drostynt, oni allasai pawb fyned yno yr un fath? Gwir, medd Faul. 
iddynt fyned i'r nefoedd cyn 1 Grist ddyoddef, ond nid heb i Grist ddyoddef ; oblegîd 
yr oedd y gweithredoedd wedi eu gwneuthur er y dechreuad, a*r Oen wedi ei ladd er 
cyn seiliad y byd. Er mwyn, neu yn y rhagolwg ar ei ddyoddefiadau ef , y cafodd 
pawb a aethant i'r nefoedd fyned yno. 

Ond yn awr, i osod y mater yn fwy eglur o'ch blaen, yr ydych chwi oll yn cyd- 
weled fod Duw y Tad, sef Duw Abraliam, Isaac, a Jacob, yn ddoeth. yn fawr, ac yn 
hoUalluog. Yr wyf finnau yn dywedyd, mai gweddus oedd iddo ef, sef Duw eich 
tadau chwi, wedi iddo eisoes ddwyn meibion lawer i ogoniant, berffeithio Tywysog eu 
hiachawdwriaeth hwy trwy ddyoddefiadau. Ni buaaai ei waith ef yn dref nus, nac 
wedi ei orphen yn weddaidd, wrth achub dynion, heb i Grist ddyoddef drostynt. 
Tybiwyf mai tebyg i hyn yw ymresymiad yr apostol, mor bell ag y medraf ei ddeall 
a'i osod allan. Felly, prif bwnc y testun yw, angenrheidrwydd dyoddefiadau y 
Cyfryngwr. 

I. RhAID OEDD IDDO DDYODDEF ER 0A|5L HAWL I WAREDU Y TEÜLU DYNOL. 

■ Yr oedd digon o drugaredd a chariad yn Nuw i waredu yr holl f yd ar unwaith ; 
ond yr oedd rhwystrau yn ei Iywodraeth foesol, yn gystal ag yn nghalon dyn, a'i 
gwnaent yn anmhosibl i achub y byd, heb i rywun ddyoddef yn ei le; ac y niae yn 
amlwg na thalai i neb ond Crist ddyoddef. Pan gofiom fod ei ddyoddefiadau i fod yn 
.lawn dròs ein pechodau ni, rhywbeth dros ben yr hyn oedd ddyledus oddiwrth y 
dyoddefydd i'r lly wodraeth ddwyfol oedd ufudd-dod a dyoddefaint Crist. Yr oedd 
hoU ufudd-dod pob creadur yn ddyledus eisoes i'r llywodraeth,— buasai gwaith creadur 
yn marw yn wirfoddol, yn yspeüio y llywodraeth yn Ue rhoddi lawn iddi. 

1. Mae deddf yn gofyn lawn. Nis gall un ly wodraeth sefyll os goddefir i'w chyf- 



Digitized by 



Google 



302 DUWINYDDIAETH. 

reithiau gacl eu troseddu bcl) gosb. Nis gall y gyfraith gymeryd dim iV hystjriaeth. 
Nis gall ofyn ond un cwestiwn— A yw y dyn yna yn euog? Yna rhaid ei gosbi. Nid 
yw o un pwys pwy yw y troseddwr — pa un ai mah brenin, ai cardotyn. 3>ymay 
drychfeddwl cywir o gyfraith— cosbi am bob trosedd. Gwir fod dynion yn gwneud 
eithriaduu; ond nid yw hyny amgen na chyfaddeôad na fedr dyn wneud deddf ber- 
ffaith. Mae deddf Duw yn berffaith ac anghyfnewidiol. Nid oedd dim lle canol; ond, 
Gwna hyn, a byw fyddi; neu, Gan farw, ti a fyddi farw. Os yw y Llywydd mawr, 
gan hyny, yn ewyllysio arbed y troseddwr, rhaid trefnu rhy w ffordd i gadw urddas y 
gyfraith; canys can gynted ag yr arUedir trostddwr heb anrhydeddu y gyfraith, dyna 
y drws wcdi ei agor i bob drwg. Mae y lly wydd yn myned yn ddireol, a*r bobl at eu 
rhyddid i bechu. 

2. Mae cyfiawnder yn gofyn i'r lawn fod yn unol â dedfryd y gyfraith. Os maí 
dirwy fydd y bygythiad, byddai yn anghyfiawn carcharu y troseddwr. Ond os mai 
bygythiad y gyfraith fydd carchar neu angeu, ni byddai holl gyfoeth ei dŷ, na holl 
gyfoeth gwlad, yn ddigon o iawn yn ei le. Y ddedfryd neu y bygythiad ar Adda 
oedd, " Yn y dydd y bwytai o hono, gan farw ti a fyddi farw." Ni wnai dim arall, 
ynte, foddloni cjfiawnder. Ni fuasai gwaith y dyn yn cadw y gyfraith o'r mynyd 
hwnw allan yn berffaith, am oesoedd lawer, yn ddigon. Nid oedd yn ddigon i Grist 
waghan ei hun o'i gyfoeth, ac amddifadu ei hun o hoU gysuron ei gartref tragwyddol 
er mwyn dyn. Nid digon oedd i'r Deddfroddwr gael ei wneuthur o wraig, dyfod dan 
y ddeddf, cymeryd arno agwedd gwas, a rhoddi ufudd dod perffaith am ddegau o 
flynyddau. Ic, nid digon iddo ddyfod yn wr gofidus a chynnefin â dolur— myned 
drwy hoU drafferthion a thywydd dynion yn y byd hwn— cael ei gyfrif gyda*r tros- 
eddwyr— myned dan wawd a gwaradwyddiadau, a dyoddef y cyfan yn dawel a 
dirwgnach. Yr oedd yn rhaid iddo farw cyn bod yn lawn. laith cyfiawnder o hyd, 
gan hyny, oedd, " Heb oUwng gwaed. nid oes maddeuant;" ond can gynted ag* y bu 
lesu farw, gwaeddodd cyfiawnder, " GoUwng ef yn rhydd, myfi a gefais lawnl " 

3. Rhaid iddo ddyoddef, er profi fid yn anmhosibl i beclod ddianc heb gosb yn 
Uywodraeth Duw. Clywais rai yn dweyd y gallasai Duw fyned at Adda, a dweyd, 
Yr wyt wedi pechu yn fy erbyn, ac am hyny yn teilyngu cosb; ond íy rahlentyn i 
wyt ti, ac am hyn}' mi faddeuaf i ti y tro hwn; dos, ac na phecha mwyach. Nid wyf 
fl yn gwybod digon am natur Duw i ddweyd yn benderfynol nas gallasai wneud hyn, 
a thebyg na wyr neb arall yn sicr y gallasai wneud byn, pe na buasai ond Duw ac 
Adda yn bodoU, neu i fodoli byth. Ond yr wyf fi yn metliu amgyffred pa fodd y 
gallasai Duw wneud hyny, a rh.igflaenu y canlyniadau drwg yn ei Iywodraeth. Pc 
buasai yn maddeu i Adda heb lawn, gallasai yr angylion santaidd ddweyd, Yr oedd- 
ym ni yn arfer meddwl fod yn anmhosibl i neb bechu yn erbyn Duw, a dianc rhag 
cosb. Cawsom enghraifft ddychrynUyd o ddrwg pechod yn nghosbedigaeth yr angyl- 
ion hyny ni chadwasant eu dechreuad. Ond dyna Adda wedi pechu, a dianc heb 
gosb. Pwy wyr na allcm ninnau hefyd gael maddeuant, pe dygwyddai i ni bechu. 

Gallasai y diafol edrych i fyny, a dweyd, Y mae yn dda genyf fy mod wedi pcchu 
yn erbyn Duw. Ymffrostiai bob amser mai cyfiawnder a harn yw trigfa ei orsedd- 
fainc. Pan ddarfu i'r angyUon bechu yn ei eibyn, cauodd ni mewn cadwynau 
tywyllwch tragwyddol hyd farn y dydd mawr. Ond pan bechodd dyn yr un fath a 
ninnau, aeth heibio iddo, a maddeuodd ei bechod; ac y mae efe mor ddedwydd ag y 
bu erioed. Dengys hyn mai gormesdeyrn, heb un reol uniawn yn Uywodraethu ei 
weitlirediadau. ydyw, ac nid Daw cyfiawn. 

Ond pan mae angyUon yn gweled nad arbedodd Duw ei briod Fab, pan oedd wedi 
myned i'n deddfle ni, dyna brawf unwaith am byth iddynt nad oes gobaith dianc heb 
gosb ar ol pechu yn llywodraeth Duw. O'r tu arall, pan wel y diafol Fab Duw wedi 
rhoddi ei hun yn wirfoddol yn ein Ue ni, gwel fod gan Dduw ddigon o reswm drcs 
faddcu i bechadur ediftiriol, er iddo adael cythraul i ddyoddef cosb am byth. Mae 
yn amlwg mai un cynllun o weithredu sydd gan Dduw, oddiwrth yr hwn nid yw yn 
«íẃyro ar un cyfrif. Os gorfu i'r hwn oedd yn garu fwyaf ddyoddef Uymder y gyf- 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETII. 303 

s-aith, pan oedd yn feichnîydd dros eraiU, nid oes un gobaith y caiff ei elynion ddianc 
rhag cosb. 

Ymddengys i ni hefyd fod angen osgoi canlyniadau pwysig yn meddwl dyn. Pe 
liuasai Duw yn maddeu i ddyn heb lawn, ac yn ei gymeryd ato i*r nefoedd i fyw, 
fceth sydd iV attal i feddwl rhywbeth fel hyn? Darfu i Dduw fygwth fy nghosbi; 
ond cyfnewidiodd ei feddwl— mae wedi maddeu— wedi peidio fy nghosbi, ac wedi fy 
Ti^hodi i ddedwyddwch. Ond beth os cyfnewidia ei feddwl etto, a'm bwrw allan o'r 
lle dedwydd hwn, i ddyoddef rywdro y gosb oedd wedi fygwth arnaf. Byddai yn 
-werth i adferwyr yr oes hon ystyried y cwestiwn yma. Ond yn yr lawn, mae Dnw 
yn parbau yn anghyfnewidiol; ac wrth faddeu yn yr Ia«n yn gallu dweyd, "Myíì, 
yr Arglwydd, ni'm newidir; ara hyny, ni ddyfethwyd chwi meibion Israel." 

4. Rhaid oedd i Grist ddyoddef, er profi i ddyn fod Duw am faddeu iddo. Pe 
g^ellid profi nad oedd eisieu lawn ar Dduw er galhi maddeu, y mae yn amlwg fod 
eisien lawn ar ddyn cyn y gall dderbyn maddeuant. Prin y mae digon o sylw wrth 
ymdrin â'r pwnc yma, yn cael ei dalu i'r íîaith fod dylanwad neillduol gan y teimlad 
ar y farn. Pan mae dyn yn pechu yn erbyn arall, roae yn myned yu euog, ac y mae 
-eoogrwydd yn cynnyrchu casioeb, a chasineb yn rhoddi golwg anmhriodol ar y 
gwrthddrych. 

Pan fyddo dau ddyn yn gyfeillion mawr iawn, gofyner i un o honynt, Pa fath ddyn 
y w eich cymydog? Ateba, Y dyn goreu yn y wlad. Dyn call iawn ydyw,— y mae 
wedi d'od yn berchen cyfoeth mawr. Mae y mwyaf caredig, haelfrydig, a ffyddlon, a 
adnabum erioed. Yr ydym ni yn gyfeiUìon er's blynyddoedd lawer. Ond tybier fod 
y ddau yn cwerylu. Gofyncr yr un gofyniad we'ìi hyny i'r un dyn. Ateba, Dyn 
gwael iawn ydyw— creadur ffol, digòn tlawd. Ni wnaiff dda i neb. Beth .sydd wedi 
achosi y cyfnewidiad yn y farn fel yna? Dim ond cyfnewidiad yn y teimlad. 

Pe buasid yn gofyn i Adda pan yn berffaith yn Eden, Fa fath un yw Duw? Buasai 
yn ateb, — Mae yn hollwybcdol, hollbresenol,— gwel y cyfan ar unwaith. Un daionus 
a llawn o gariad yw^ efe. Ond ryw brydn^wngwaith, clywat ef yn dweyd, " Dy lais a 
glywais yn yr ardd, ac mi a ofnais; oblegid noeth oeddwn, ac ymgudáiais." Beth, 
Adda, ofni y Duw da yna sydd yn llawn o gariad? Ymguddio rhag yr hwn sydd yn 
hollbreíenoll Beth sydd wedi achosi y cyfnewidiad? Mae wedi pechu a mynéd yn 
euog gerbron Duw; ac y mae Paul yn dilyn dylanwad yr euogrwydd yna ar y meddwl 
dynol; ** Oblegid a hwy yn adnabod Duw,nis gogoneddüsant ef megys Duw, ac ni buont 
ddiolchgar iddo; eithr ofer fuont } n eu rhesymau, a'u calon anneallus a dywyllwyd. 
Pan dybient eu bod yn ddoethion, hwy a aethant yn ffyliaid; ac a newidiasant ogon- 
iant yr anllygredîg Dduw i gyffelybiaeth llun dyn llygredig, ac ehediaid,ac anifeiliaid 
pedwar cariiol, ac ymlusgiaid." Beth pe buasai Duw yn anfon i cynnyg heddwch i 
ddyn yn y teimlad yna, heb son am lawn, buasai ar unwaith yn barod i ddweyd naill 
ai y mae Duw yn gweled nas gall fy ngorchfygu, am hyny y mae am ddyfod i gym- 
mod; neu, ynte, y mae yn ceisio esgus i'm cael yn fwy i'w afael, er fy nystrywio. 
Ond pan ddy wedir wrth ddyn yn ei gynddarcdd. " Felly y carodd Duw y byd, fel 
y rhoddodd efe ei uniganedig Fab, fel na chollcr pwy bynag a gredo ynddo ef, ond 
caffael o hono fy wyd tragwyddol," mae yn ddigon amlwg iddo nad ywDuw am wneud 
dim cam âg ef. Y mae yn anhawdd iawn argyhoeddi pechadur anghrediniol ei fod 
mor ddrwg ag ydy w. Man llawn mor anhawdd argyhoeddi pechadur ar dir ammbeu- 
aeth fod Duw yn barod i faddeu. Gwnaeth Dafydd, Micah, Hezeciah, ac Esaiah, 
uuwaith orchest fawr i argyhoeddi dynion o fawredd maddeuant Duw. " Cyn belled 
ag yw y dwyrain oddiwrth y gorllewin, y pelihaodd efe ein camweddau oddiwrtbym," 
meddai Dafydd, (Salm ciii. 12.) Da iawn, nieddai yr enaid ammheus. Ond beth os 
069 rhyw angel ysgafn aden all rywbryd, yn yr oesoedd a ddaw, gymeryd taith i'r 
pellder mawr, lle y bydd fy mhechodau wedi eu symud, a dychwelyd yn ol, a dweyd, 
Gwela's i dy bechodau, ond ni raid i ti eu hofni,— maent can belled oddiwrthyt ag yw 
y dwyiain oddiwrth y gorllewin. Ai ni fedr Duw wneud yn well na hyny? Gall 
me<1d Micah (vii. 19): " A thi a defli eu holl bechodau i ddyfnderoedd y môr." D 



D'giti^ed by 



Google 



304 DUWINYDDIAETH. 

iawn, medd yr enaid ammheus. Er hyny, y mae darnau o lestri, a phethau fjddant 
yn Buddo i ddyfnderoedd yr Atlantic, yn cael eu gweithio i fyny weithiau ar draethan 
Ewrop neu Amcrica; a beth wn na bydd i ymweithiad y tònau tragwyddol daâu fy 
mhechodau innau ryw amser ar draethau tragwyddoldeb. Ai ni fe^r Duw wneud yn 
well na hyna? Medr, medd Hezeciah, " Canya ti a deflaiät fy holl bechodau o'r tu oi 
i'th gefn/* Esa. Kxxviii. 17. Da iawn» medd yr enaid ammheua. Ni welaf fi byth nao 
honynt mwyach. Ond beth pe edrychai Duw dracu ei gefn, a gweled fy mhechodau, 
ai nid oes perygl iddo edrych yn wgus arnaf yn nghanol y gogoniant pur? Ai ni 
fedr Duw wneud yn well na hyna? Gall, medd Esaiah (xliii. 25): '* Myfi, myfi yw yr 
hwn a ddileaf dy gamweddau er fy mwyn fy hun, ac ni chofiaf dy bechodau." Dyoa 
ddigon, medd yr enaid ammheus, caf waredigaeth byth oddiwrthynt. Ond hoffwu 
weled pa fodd y medr Duw fod yn santaidd, a raaddeu fy mhechodau i? Mae loan 
yn ateb, " Ac efe yw yr lawn dros ein pechodau ni." K, medd loan drachefn, 
" Gwaed lesu Grist ei Fab ef sydd yn ein glanhan ni oddiwrth bob pechod.'* Hhaid i 
bob ammheuaeth bellach gilio, am fod pob tir wedi ei symud am byth, a thref ii fawr 
Duw i faddeu mor oleu a haul ganol dydd. 

II. Rhaid oëdo iddo ddyoüdbf, er bod tn addas Waredwr i'r teulu i>ynoi.. 

1. Rhaid oedd iddo ddyfod yn ddyn, fel y gallai dcimlo dyddordeb yn ein hamgylch- 
iadau ni. Ar y dybiaetb mai Crist a olygir wrth ddoethineb yn Diar. viii., nis gallwn 
lai na Uawenychu ei glywed yn dweyd, **Pan roddes efe ei ddeddf i'r môr, ae i'r 
dyfroedd, na thorent ei orchymyn: pan osododd efe syifeini y ddaear: yna yr oeddwn 
i gydag ef megys un wedi ei feithrin gydag ef : ac yr oeddwn yn hyfrydwch iddo 
bcunydd, yn ymlawenhau ger ei fron ef bob amser; ac yn llawenychu yn nghyfan* 
neddle ci ddaear ef ; a'm hyfrydwch oedd gyda meibion dynion." Teimlwn yn barod 
i ddweyd, Diolch iddo byth am gofio llwcíi y llawr. Ond, er hyny, yr oedd yn mhell 
iawn oddiwrth ddyn y pryd hwnw. Creawdwr yn ymhyfrydu yn ei greadur ydoedd. 
Pe buasai yn cymeryd natur angylîon, daethai yn nes atom. Buasai felly yn greadnr 
yn cydymdeimlo â chreadur. Ond buasaì hyny yn rhy bell, gan mai creadur ysbrydol 
íuasai, yn ymhyfrydu mewn un â choríf o glai. " Ond nid naturiaeth angylion a 
gymerodd efe; eithr hàd Abraham a gy merodd efe. Oblegid hyny, gan fod y plant 
yn gyfranogion o gig a gwaed, yntau hefyd yr un modd a fu gyfranog o'r un pethau. 
Am ba achos y dylai efe yn mhob peth fod yn gyffelyb i'w frodyr, fel y byddai 
drugarog ac Archoifeiriad ífyddlon, mewn pethau yn perthyn i Dduw, i wneuthur 
cymmod dros bechodau y bobl." Mae hyn yn ddigonol i roddi hyder i ni bob amser, 
gan ei fod ef yn byw bob amser i eiriol drosom. Ei brif a'i hoff waith yn y nefoedd 
y w gofalu am y teulu sydd gartref ar y ddaear. 

2. Rbaid oedd iddo ddyfod yn ddarostyngedig i wendidau y natur ddynol, fel y 
gallai gydymdeìmlo â ni yn ein gwendid. Y mae Ilawer o wendidau dibechod yn 
perthyn i ni ydynt yn aml yn rhwystr i ni wneud cymaint ag a ddymunem gyda 
gwaith Duw; ac y mae hyn yn peri gofid yn aml. 

Weithiau, bydd y Cristion yn teimlo yn rhy flinedig i fyned i foddion gras, ar ol 
llafur caled y dydd, ac yn ofni ei fod yn pechu wrth roddi ffordd i'r corff mewn 
amgylchiadau felly. Ond gwyr lesu yn eithaf beth ydyw llafurio am ei fara beu- 
nyddiol; canys bu ef ei hun yn gwneud. Gwyr hefyd beth yw blinder corff ; canys 
bu yn newynog a lluddedig gan y daith; ac efe a eisteddodd felly ar y ffynnon, pan 
oedd pobl Sichar yn barod i'w wrando yn pregethu, y raeusydd yn wynion i*r cyn- 
hauaf, ac yntau yn rhy flin i fedi. Nid yw ef yn dysgwyl ein holl amser gyda'i waith 
yn y byd hwn; canys gwyr fod arnom eisieu bwyd a dillad, ac nas gall yr hwn na 
weithio f wyta chwaith. 

Brydiau eraìll, bydd y Cristion uwchben bedd perthynas neu gyfaill yn wylo 
dagrau heilltioh, a bron yn teimlo yn galed at Dduw am ei weinyddiadau. Wedi 
hyny, bydd yn ofni ei fod wedi pechu wrth wylo ar ol y rhai mae Duw yn gymeryd 
ato ei huQ. Ond y mae lesu yn cydymdeimlo, — bu ef ei hun yn wylo uwchben bedd 
Lazaru8. 



Digitized by 



Google 



DUWINYDDIAETH. 305 

3. Yr oedd yn rhaid iddo gael ei demtio, fel y gallai gynnorthwyo y rhai a demtir. 
Alae y duU cyffredin o esbonio hanes temtiad Crist, yn gwneud yr amgylchiad yn 
rhywbeth hollol wahanol i ddim sydd yn ein cyfarfod ni yn y byd. Ond dywed 
Faul ei fod wedi ei demtio yn mhob peth yr un ffunud a ninnau. YmJdengys, gan 
^y^y* y dylid esbonio yr hanes f el ag i gael rhy w les oddiwrtho i nL Yr wyf fl yn 
credu fod y diafol yn bersonol yn temtio Crist; ond nid wyf yn meddwl ei fod yn 
i^eledig iddo ef mwy nag i ninnau. Dylanwadu ar ei feddwl yr oedd, yr un fath ag 
y mae yn dylanwadu ar ein meddyliau ninnau. Nid yw yr hanes sydd genym ni ond 
adroddiad allanol o*r hyn a gymerodd le yn fewnol. Ẁrth edrych ar y t^mtiad yn y 
goleu yna, mae yn dyfod yr un ffunud a ninnau. 

Dyma ddyn ieuanc yn cael cymhelliad i bregethu. Mae yn dechreu meddwl yn 
ddifriíol, a dywed ynddo ei hun, Y mae yr eglwys a*r gweinidog yn fy nghymhell i 
bregethu, — yr wyf yn teimlo awydd gwneud; ond beth a wnaf am gynnaliaeth? Yr 
wyf yn bresenol yn ennill bywoliaeth gysurus wrth ddilyn fy ngalwedigaeth. Pe 
dechreuwn bregethu, ai tebyg fod rhywun hoffai fy ngwrando? A roddai rhyw 
eglwys alwad i mi.' A fedrwn enniU bwyd a diUad wrth y wemidogaeth? Dym» yn 
gy wir oedd y brofedigaeth gyntaf i Grist. Dywedai y diafol wrtho, Yr wyt yn enniU 
dy fywoliseth yn bresenol fel saer. Ond yr wyt yn meddwl am bregethu — peth fydd 
yn bur anghymeradwy gan y byd. Pa le yr wyt yn meddwl cael bwyd? Y peth goreu 
i ti yw treio a elli droi y ceryg hyn yn fara, acyna wedi i ti fod yn sicr o ddigon o fara, 
gelli fentro dweyd y peth a fynot wrth y byd, heb ofni y canlyniadau. Nage, meddai 
lesu, '* Canys ysgrifenedig yw, Nid trwy fara yn unig y bydd by w dyn, ond trwy bob 
gair a ddaw allao o enau Duw." Nid oes arnaf eisieu bod yn sicr am fara— y cyfan 
sydd eisieu yw gwybod fod Duw wedi gorchymyn; oblegid y mae pob gorchymyn o 
eiddo Duw yn cynnwys digon o fwyd i'r gweithiwr ffyddlon. Gofala Duw na bydd 
cisìeu ar y rhai a ufuddhant iddo. 

Y brofedigaeth arall oedd eisieu rhywbeth i dynu eylw at y pregethwr ar ddechreu 
eî weinidogaeth. Gwelaf, meddai y diafol, dy fod yn benderfynol i ddechreu; ond 
8ut yr wyt yn meddwl tynu sylw? Pan elot i Jerusalem, bydd pawb yno a'u gwisg- 
oedd swyddogol, ac arwyddion amlwg eu bod yn ddysgawdwyr awdurdodedig. Ond 
yr wyt ti yn ymddangos yn wladaidd a chyffredin, â gwisg saer am danat, — ni chrcd 
neb dy fod yn ddysgawdwr. Y peth goreu i ti wueud yw myned i ben pinacl y deml, 
a neidio i lawr oddiyno. Hwy dybiant wed'yn dy fod wedi dyfod o'r nefoedd, ac a'th 
dderbyniant yn galonog; a gelli feotro §^wneud, oblegid ysgrifenedig yw, •• Efe a 
rydd orchymyn i'w angylion am danat; a hwy a'th ddygant yn eu dwylaw, rhag taro 
o honot ua amser dy droed wrth gareg." Ond atebodd yr lesu, " Na themtia yr 
Arglwydd dy Dduw." Nid oes arnaf eisieu gwneud dim i demtio Duw er tynu sylw 
y byd,— gadawaf i'r gwirionedd ennill ei ffordd yn y byd. Gadawodd y diafol un 
adran bwysig yn fwriadol yn ddiau — ** Dy gadw yn dy holl ffyrdd'* Nid yw lawr 
^îwys ganddo pa un a fyddom yn peidio gwneud dim, ai ynte yn gwneud rhywbeth 
nad oes yoora un cymhwysder ato. Mae llawer pregethwr yn cwyno nad yw y byd 
yn eí gydnabod,— nad yw mor boblogaidd ag y dylai fod; pan, mewn gwirîonedd, nad 
oes un cymhwysder ynddo at bregethu— nid yw yn ei ffordd o gwbl. Dylai droi at 
ryw orchwyl arall, yna gallai ddysgwyl bendith a gwênau Duw, a pharch gan 
ddynion. 

Profedigaeth arall mae yr eglwys wedi syrthio îdJi yn aml yw, ofninas gall crefydd 
fyned yn mlaen heb gymhorth braich y llywodrfteth,--fod yn rhaid cael gallu milwrol 
eyn d'od a'r byd i drefn. Tebyg mai hyn oedd y drydedd brofedigaeth. Cynnygîodd 
y diafol hoU deyrnasoedd y byd a'u gogoniant i'r lesu, os syrthiai i lawr, a'i addoli. 
Yr wyf yn deall mai dy amcan yw enniU y byd. Yn awr, myfi bia y byd; ond ni 
waeth genyf i ti ei gael, ond i ti gasglu milwyr yn nghyd, a'i orchfygu fel y gwnaeth 
Alexander, Cesar, ac eraill. Byddi felly yn cymeradwyo a chydnabod fy hawl i i'r 
byd, a'm dull o'i enniU. Na, meddai lesu, âf fi at y byd, ac cnnillaf ef drwy gariad, — 
dysgaf mai dyledswydd pob dyn yw addoli yr Arglwydd Dduw yn unig. Fel hyn y 



Digitized by 



Google 



306 



Y MAëS C£NAD0L. 



mae lesa wedi gorchf/gu pob ffurf o brofedígaethau allant ein cjfarfod ni yu y byd, 
a phrofl fod y Beibl yn cynnwys digon i ateb i holl ymosodiadau y gelyn. 

4. Ehaid oedd iddo farw, fel y gallai waredu oiidiwrth ofn marwolaeth y rhai sydí 
ílrwy eu holl fywyd dan gaethiwed. Y mae rhywrai yn y byd yn cael eu blÌDoyn 
wABtadol gaii ofn marwolaeth. lihywbeth rhyfedd yw ofn. Nid y w yn bosibl ei ym 
ffwrdd wrth ymresymu; ac o bob ofn, tebyg mai ofo marw yw yr anhawddaf i'w yrfl 
ymaith. 

Pe meddyliem am ddyn ofnus ar gymeryd taith i ardal bell, drwy ifordd ddycithra 
dyryslyd, rhyfedd nior ofnus y mae yn tcimlo. Mae rhywun yn ceísio ei gysuro, 
trwy ddweyd, Yn y cyfeiriad yna maent yn myned,— gwelais lawer yn cychwyn. 
Ond, medd yntau, a fuoch chwi yno eich hun? Naddo. Felly, nid y w eich holl 
gynghorion yn symud fy of n. Wel, medd un arall, deuaf fi gyda chwí ran fawr o'r 
daith. A fuoch erioed o'r blaen? medd yntau. Naddo. Felly, nid yw cich cwmni, 
er mor garedig ydych, yn symud fy ofn. 

Ond mae y trydydd^yn dyfod yu mlaen, ac yn dweyd, Deuwch, yr wyf fi y n hollol 
gyfarwydd â'r daith — wedi myned drwyddi lawer gwaith— ac arweiniaf chwi yu 
ddiogel. Dyna ddigon,— y mae yn myned yn hollol dawel a diofn drwy yr holi daith. 

Tebyg i hyn yw y Cristion sydd yn ofni marw. Beth, medd rhywun.^chwi yn ofni 
marw? Mae i)awb yn credu eicb bod chwi yn dduwiol. Nid ocs amniheuaeth ar 
feddwl neb am eich crefydd. Mae i chwi air da gan bawb, a chan y gwirionedd ei 
hun. Wedi cael help gan Dduw, medd yntau, yr wyf yn aros hyd y pryd hwn, ac 
wedi cadw fy hun heb dynu gwaradwydd ar grefydd; ond, er hyny, y mae ofn marw 
arnaf j n fawr iawn. 0*r diwedd, wele ef yn glaf. Daw y meddyg i fewn, a dealla y 
claf wrth ei wedd fod perygl. A ydwyf bron marw, Doctor? Yr wyf yn ofni eich 
bod, " 0! yr hyn a fawr ofnais a ddaeth arnaf, a'r hyn a arswydais a ddygwyddodd 
i mi-." Paid a dychryn, medd y wraig, arosaf gyda thi o hyd,~cei bob cysur a fedraf 
tra byddot byw. Nid oes neb gwell na thi,— yr wyt wc'ii bod yn gydymaith fîydd- 
lon ani ugeiniau o flynyddau; ond ni wyddost ddim am farw,— mae arnaf ofo. Ond 
yn fuan, clyw hiis yn gwaeddi, *• Nac ofna, myfi yw yr hwn wyf fyw, ac a fum farw, 
ac wele byw ydwyf yn oes oesoedd.'* At hyn, dyma yr ofn yn cilio. ac ynt^u wedi 
cael gafacl ar Arweinydd cyfarwydd, yn tori allan mewn gorfoledd, gan waeddì, **Ië, 
pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angeu, nid ofnaf niwaid; cpnys yr wyt ti gyda mi, dy 
wialen a'th flPon a'm cysurant.— O angeu, pa le mae dy golyn? O uffern, pa le mae 
dy fuddugoliaeth?— I Dduw byddo y diolch, yr hwn sydd yn rhoddi i ni y fuddugol 
iaeth drwy ein Harglwydd lesu Grist." 

Utica. R. GWESYN JONES. 



W Míit^ €(mììol. 

« — — 

ARAETH Y PARCH. EOBERT MOFFAT .0 AFFRICA, 

YN NEUADD EXBTER, YN NGWYL FLYNYDDGL CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 

MAI, 1871. 



Derbyniwyd y gwron parchedig gyda 
bloddest uchel,— y gynnulleidfa yn sefyll 
i'w gyfarch. Dywedai:-— "Nis gallaf 
gyfodi ar yr achlysur presenol heb deiml- 
adau neillduol. Mae yn agos i ddeg ar 
hugain o fiynyddau wedi myned heibio er 
pan sefais ar yr esgynlawr hwn i ddadleu 
achos Cymdeithas Genadol Llundain, — 
llawer o*r rhai oedd yn fy ngwrando y 



pryd hyny ar yr esgynlawr, ac yn nghorff 
y Neuadd, nid ydynt mwyach. Llawer 
gwaith, pan yn Affrica, mewn gradd o 
neillduaeth, yn crwydró drwy yr anial- 
wch,--weithiau yn clywed rhuad y llew, 
neu udlef yr hyena,— nis gallwn lai na 
meddwl am yr amserau yr ydych yn eu 
mwynhau yma. Nid yw yr adegau hyn 
genym ni yno; ond y mae yn adfywiol i 



Digitized by 



Google 



Y MAE8 CENADOL. 



307 



i. ni i gofio pa Difer sydd yn dyfod at eu 

^ilydd o amser i amser i wedd'ío drosom 

ni, er dal i fyny ein dwylaw tra yr ydym 

yn ngaíael a r gwaith mawr a gogoncdd- 

118, — gwaith ag y mae y meddyliau 

strdderchocaf wedi bod yn jmwneud âg 

ef , ac a fydaant yn ymwneud âg ef. hyd 

oni ddel yr amser y bydd holl eithafoedd 

y ddaear w^edi dyfod i weled iachawdwr- 

Itteth ein Duw ni. Vr wyf wedi gweled 

yn Affrica gyfne«idiadau raawrion. Ar 

ctchlysur blaenorol, pan yr oeddwn yn 

llefaru yn y lle hwn, nid oeddym ond 

dechreu gobeithio y buasem yn cael 

efengylwyr ac athrawuii brodorol. Ar 

fy nychweliad, y rhai ag oedd yn ym- 

rwymedig a ddechreuasant ar eu llafur. 

Ynyr amrywiol orsafau alianol, y rhai y 

byddem yn arferol o ymweleu â hwy, (er 

fod ein hymweliadau. oherwydd y iluaws 

rhwy medigaethau oedd arnom, yn ychydig 

ac ananil) yr ydyra wedi bod yn dystion 

o ryfediiol allu Duw ar waith drwy y 

moddion mwyaf synil. Mae gcuym, nid 

yn unig yn ngorsaf y Kuruman, yr hon 

yw yr orsaf ganoibarthol, ond yn ein 

^orsafau oddiallan, y rhai ydynt gan- 

noedd o fillairoedd oddiwrthym, ein 

beglwy«»i; ac y mae yno ddyuioo o'r 

cymeriad mwyaf syml. Nid ydym wedi 

bod yn alluo^ i gael athrofa, er codi 

efengylwyr brodorol; ond lle nad ydym 

ni wedi bod yn alluog i anfon brodur i 

fod yn ysgolfeistr neu yn athraw, hwy a 

wuant un ìddynt eu nunain. Weitliiau, 

y mae dyn yn ei wneud ei hun yn athraw 

brodorol neu ysgolfeistr. Mae y:i yrir 

syndod i weled y pethau a wneir gan y 

dynion hyn. Maent yn ymgynnull ar y 

dydd Sabbath, ac y mae gHndd.yut eu 

horiau rheolaidd i addoli. Cynuaíiaut eu 

cyfarfodydd gweddi; darllenaut ac ym- 

ddyddanant â'u giiydd, ac y mae yr ath- 

raw yn cynnyg, hyd eithaf ei allu, i 

eglurhau yr h> n y niae yn ei wybcd o 

feddwl yr ysgrythyrau. Clywais fwy 

nag unwaith athraw brodorol syml yn 

dewis testun, heb feddwl ei csbonio, oud 

yn ei wneud .yn fath o fâch er crogi arno 

e8gu.%awd am araeth, ac yna gwHSga ar ei 

wrandawyr gyda gwres a dif rifoideb yr 

angenrheidrwydd o edifeirwch tuag at 

Dduw, a ffydd tuag at ein Ilarglwydd 

lesu Grist. Gwelais y dynion hyn gyda 

thwymias o deimlad yn perswadio eu 

gwrandawyr i brofi a gweled íod yr 

Arglwydd yn dirion. Gwelais ddagrau 

yn treiglo o'u llygaid pan y byddai ath- 

' raw brodorol syml wedi bod yn dal y 

groes i fyny iddynt, ac yn gosod ailan 

harddwch a chariad yr Arglwydd lesu 

Grist, a'i ddaioni ef yn dyfod i'r byd 

drwg, budr, fläaîdd, fel y cly wais hwy yn 

ei alw ef. Mae effaith yr cfengyl yn 

Neheudir Affrica, oddifewn i'r wlad, yn 



mysg y Bechuaniai J, wedi bod yn wir 
nodedig. Mae yno gyfnewidiad cyffred- 
inol wedi ei ddwyn oddiamgylch yn 
mhlith y llwythau. Adwaenwn hwynt 
pan yr oeildynt yn byw mewn casineb 
anghymnioda<iwy tuag at eu gilydd, yn 
llüsgi mewn .diuledd, fel na allai yr iin 
llwyth ymweled âr llall, Iieb foi mewn 
enbydrwydd am cu tori ymaith. Gwn 
am gynieriadan gwych. nid Cristionogion, 
ood brodorion gwych, galluog, a hyfryd, 
y rhîii a aethant i ymwcled à llwyth arall, 
ac ni ddychwelasuut mwyach. Byddai 
bob amser rywbeth y byddent am ym- 
ddial ü'i herwydd; yn awr, nid oes dim o 
hyny, mae yr efongyl wedi ysgubo ym- 
aith yr ysbryd hwuw. Gall un llwyth 
yn ddiofn fyned at Iwyth arall. Mac 
masnach yn cael ei gario yn mlaen 
rhyngddynt. Mae gan bob Ilwyth ei 
alwad neillduol ei hun. Mae un yn 
gwneud gwisgoedd, y Ilall yn toddi a 
malu haiurn, y Iliill yn gwneud addurn- 
iadau, un aralIarÍHU; ac y maecyfnewid- 
fa feunyddiol rhyn^ddynt, yr hyn nid 
oedd o'r bUen. O! nii a welais olygfeydd 
pruddaidd— ymwelwyrtruaiu wedi dyfod 
a rhedcg yr antur o bryuu a chyfnewid 
pethau, a'r cwbl yn cacl eu dwyn oddiar- 
nynt. Yr wyf yn cofio unwaith gael dau 
ufu dri o'r fath, gweddill o ddeuddeg ag 
oedd wedi eu Uadd. Nid oedd dim allasai 
fyned tuhwnt i syndod y brodorion, pan 
y cymerais ofal o hnnyiit, y dygais hwy 
i'ni tý, ac y rhoddais f wyd iddynt. Nis 
gallent ddirnad pa fodd yr oeddym yn 
gofalu am ddyeithriaid, ac yn rhoddi 
iddyut ein hymborth ein hunaiu. Nié 
gweisent y fath beth yn eu bywyd, ac nis 
gallent ddychymygu pa fath o grcadur- 
iaid annarluuiadwy oeddym. Ergwaeledd 
Uawer o'u dysgawdwyr a'u hysgolfeistri, 
mae y gwaith yn cael ei fendithio. Mi a 
ryfeddais weled rhai oedd wedi eu dwyn 
o'u gorsfifau oddiallan, y rhai ni chaw- 
sent ddim addysg ond yr hyn a gawsent 
gan y dyuion syml hyn. Synwyd fi wrth 
sylwi mor giir oedd eu golygiadau ar yr 
athrawiaeth Gristionogol, flyfnder en 
ffydd pan yn ymadroddi, y modd yr 
oeddynt yn Cîiel eu harwAÌu i alaru am 
eu pechoJau, a'r modd yn y diwedd drwy 
ffydd y gailuogid hwy i edrych at yr 
Arglwydd lesu Grist, yr hwn, yn ei gorff 
ei hun, a ddwg eu pechodau ar y pren 
melldigedig, yn gwneud i un feddwl 
'mai nid trwy nerth, na thrwy allu; ond 
trwy fy Ysbryd i, medd yr Arglwydd.* 
Bu am.-er ag yr wyf yn ei gofio. pan na 
allasai dim berswadio na boueddigion na 
boneddigesau i roddi eu coesau mewn 
sachau; ood wedi eu traweuewid, de«'i- 
reuasant deimlo eu bod yn greadurûiid 
newydd, ac oddiyna y dechreuasant 
deimlo awydd igael gwisgoedd gweddaidd. 



Digitized by 



Google 



308 



ADDYSO. 



Yr wyf yn sicr 7 teimlai pawb o honoch 
hjfrjdwch wrth weled glanweithdra a 
gweddeidd-dra y bobl hyn, y rhai sydd 
yn gwisgo dillad o wneathoriad Prydein- 
aidd. Nid oes llai yn awr yn myned 
drwy ein gorsaf na gwerth deng mil a 
thriugaìn o bunnoedd (£70 000) o law- 
weithian Prydeinaidd i'r llwythau o am- 
gylch. Gwybum am amser pan y byddai 
masnachwr yn aros wythnos nen ddwy 
heb werthn un cadach. Etto, bu amser 
yn ein gorsaf pan nad oedd yno ond un 
aradr yn unig, a hòno oedd yr aradr 
genadol. Un Ellmynaidd ocdd, a thra 
chyffredin ei gwneuthuriad. Yn awr, y 
mae gan y brodorion eu herydr wrth y 
cannoedd. Bu amser pan y byddai y 
gwr, arglwydd y greadigaeth, yn dewis 
iddo ei hun y gwaith o eistedd dan 
gysgod coeden, tra byddai ei wraig yn 
gweithio mewn maes o*r bore hyd y nos 
gyda chaib drom. Tn awr, mae ganddi 
hi y cysur o'i weled ef yn aredig ei ardd. 
a'i gardd hithau. Nid oes ganddi hìthau 
wrthwynebiad i chwỳnu a chynhauafu. 
Yn awr, y mae yr un bobl, y rhai gynt a 
gurent amryw ogleddwr am gymeryd 
gofal am ei ddimeìau, yn dangos haelder 
rhyffddol, yr byn y mae yr efengyl wedi 
ei ddadblygu yn eu mysg. Mae y Bechu- 
aniaid yn dra gofalus am yr ychydig y 
maent yn ei feddiannu. Gynt, ni feddent 
wybodaeth am arian yn rhedeg yn eu 
mysg. cyfnewidfa oedd y cwbl, ond yn 
awr, gwyddant y cwbl am y punnoedd, y 
sylltau, a'r chwe'cheiniogau. Dywenydd 
yw meddwl fod pobl a ystyrient gynt yn 



afresymol i roi dim o*a harian am Iyfr, 
nen at unrhyw achos, yn awr yn prynu 
Uyfrau, ac yn eu darllen. Mae hyn yn 
fy arwain at bethau tra phwysig. Yr 
wyf yn awr yn dal yn fy llaw ran o'r 
Beìbl Sechuanaidd, yr hwn y mae anffen 
mawr am dano. Peth tra phoenus yw 
anfon ymaith yn waglaw rai wedi dyfod 
o bellder ffordd i geisio yr ysgrythyran; 
on(i bydd cyflenwad cyn bo hir o*r gair 
dwyfol yn eu mysg. Yr wyf yn ddiolch- 
gar am gael unwaith etto ddwyn tystîol- 
aeth Vt gwaith cenadol gogoneddns yn 
mysg y paganiaid. Yr wyf yn rhyfeddu, 
ac wedi rhyfeddu mwy nag o*r blaen, er 
y daethum i*r wlad hon, fod y Bod mawr 
a gogoneddus, îe, o anfeidrol fawredd a 
gallu, yr hwn sydd yn dal awenaa yr 
ymerodraeth gyffredinol, yn ymostwng i 
ddef nyddio y fath bryfaid gweiniaid fel 
nyni 1 fod yn offerynau er darostwng y 
byd; oblegid ni a wyjdom fod y byd i 
gael ei orchfygu drwy efengyl ein Har- 
glwydd lesu Grist. Yr ydym yn gwybod 
pa beth yr ydym yn ei wneuthur tra yr 
ydym yn Ilafurio, ac ni a wyddom na 
allwn lafurio gormod. Mae yr amser yn 
nesáu pan y cawn ni amgyffred yn well 
nag erioed fawredd a gogoniant y gwaith, 
yr hwn y caniateir i ní gymeryd rhan 
ynddo. Bydded i ni, O! bydded i ni, tra 
mae genym amser, lafurio dros y pagan- 
ìaid colledig. Gwnawn yr oll sydd ynom 
er lledaenu gwybodaethyr Arglwydd, yr 
hwn a ddywedodd, 'Ewch i'r holl fyd;* 
ac, * Yr wyf fi gyda chwi hyd y diwedd.' ** 
Amlwch, W, J. 



aîJîJgsg* 



Y PABYDDION A'R BEDYDDWYR YN NEW YORK. 



Ma£*r Pabyddion wedi dyfod yn allu 
mawr mewn gwahanol ranau o'r Unol 
Daleithiau, drwy ymfudiaeth y Gwyddel- 
od, a'r rhanau Pabyddol o'r Ellmyniaid. 
Dwy blaid wleidyddol fawr sydd yn y 
Taleithiau— y Democratiaid a*r Gwerin- 
wyr. Cyfeillion y caethfeistri oedd y 
Democratiaid, ac y mae eu teimladau yn 
erbyn y dyn du hyd heddy w. Nid oes 
neb yn greulonach yn erbyn y Negro na'r 
Gwyddel, ac yn y terfysg diweddar yn 
New York, crogwyd amryw o ddynion 
duon wrth goed a lamp-pyst gan Ẅydd- 
elod, yn unig am eu bod yn dduon. 
Mae'r Pabyddion yn gyffredin yn Ddemo- 
cratiaid, ac y mae mwyafrif dinas New 
York yn Ellmyniaid a Gwyddelod Pab- 



yddol, ac y mae Talaeth New York yn 
Ddemocratiaid yn bresenol.' Yn Senedd 
Talaeth New York. raae'r seneddwyr 
wedi rhoddi tiroedd, ac yn nghorfforaeth 
New York, mae arian a thiroedd lawer 
wedi eu rhoddi i'r Pabyddion at eglwysi 
ac amcanion crefyddol, ac ychydig i en- 
wadau Protestanaidd. 

Tua blwyddyn yn ol, argraffwyd taflen 
o*r gwahanol arit'n a tbiroedd a bleidleis- 
iwyd i ddybenion crefyddol.adangoswyd 
nad oedd yr ychydig arian a roddwyd i 
Brotestaniaid ond esgus dros roddi mwy 
o ganwaith i Babyddion, er mwyn i*r 
Democratiaid brynu pleidlais y Pabydd- 
ion, Cafodd y mater sylw cyffredinol y 
gwahanol enwadau, a phenderfynasant 



Digitized by 



Google 



ADDTSG. 



309 



beidio cymeryd jchwaneg gan Ijwodr- 
aetb leol na chyffredinol y Dalaeth, er 
mwyn attal rhoddi ychwaneg o arian j 
cjhoedd i'r Pabyddion. 

Yn ddiweddar, darfu lljwodraeth dinas 
Kew Tork roddi tir am gant ond nn o 
flynyddoedd i ymddiriedolwyr i wneud 
elusendy i hen wragedd o Fedyddwyr. 
Derbyniwyd y tir gan yr ymddiriedolwyr 
Bedyddiol am ddolar yn y flwyddyn o 
ardretb am y tymmor a nodwyd, ac y mae 
hyn wedi peri cynhwrf mawr yn mhlith 
y Bedyddwyr, ac cnwadau eraiU. Mae 
amryw Fedyddwyr yn selog dros y rhodd, 
ond y rhan f wyaf yn ei chondemDio. T 
ddadl sydd gan yr amddiffynwyr y w, fod 
eraili wedi cael yr un peth. Tu quoqu€f 
meddant wrth enwadau eraiU, ac y mae'n 
rhaid addef fod nerth yn y ddadl fod 
eraiU yn euog o*r un drwg. Hen eg- 
gwyddor uoiad Eglwys a Uywodraeth 
ydyw hon, a Bedyddwyr ac erailL yn 
cymeryd eu taln, a thrwy hyny yn ei 
ehydnabod. 

Yn y Rhifyn am Mawrth 15 o*r CAru- 
tian ünion^ mae ertbygl yn cael ei rhoddi 
ar y pwnc gan Henry Ward Beecher, yn 
condemnio y rhodd a*r derbyniad. Mewn 



cyfarfod o lywyddion yr eluaendy, pleid- 
leÌ8Ìodd 55 dros dderby n y /ea«e, yn erbyn 
5 ag oedd am beidio. Bu pwyllgor ymgy- 
nghorol, ac annogodd 14 yn erbyn un yr 
ymddiriedolwyr i gymeryd y leoêe. Bu 
pedwar cyfarfod wed*y n i ddadleu y pwnc, 
a bu 15 awr o siarad ar y mater.a chy- 
meradwy wyd derbyniad y leíue gan 125 o 
Fedyddwyr, yn erbyn S6 ag oedd yn 
wrthwynebol. Mae y rhan fwyaf o Fed- 
yddwyr tuallan i'r cylch wedi condemnio 
y rhodd a'r derbyniad, am mai dichell 
yw y rhodd i roddi mil mwy i Babyddion, 
y rhai a reolant ddinas New Tork. Mae 
golwg wgus ar bethau rhwng yr Americ- 
iaid Protestanaidd, a Gwyddelod ac £11- 
myni&id Pabyddol dinas a Thalaeth New 
York, ac ofnir dìwedd annymunol. Bu 
y rhyfel yn erbyn caethiwed yn hir ddar- 
llaw, cyn iddo dori allan yn rhyfel. Ni 
ryfeddem oa bydd rywbryd derfysg Ueol 
rhwng Pabyddion diuas New York a*r 
Frotestanìaid, a thywallt gwaed, i ba 
raddau, nis gallwn brophwydo.— M. D. J. 

O. Y. Ysgrifenwyd y Uinellau hyn ar 
y môr, cyn y terfysg diweddar yn New 
York. 



EGWYDDOÄION PENNILLIAETH— Y MESÜR DIODL. 

PEN. I. 



O BOB mesur barddonol, y mesur diodl 
yn ddiau yw y penaf oll, o gymaint mai 
ef yw mesur naturioi pob iaìth lafar i 
wisgo meddyliau barddonol yn y geiriau 
neu y seiniau prydferthaf, heb un caeth- 
iwed iddo gan hualau celf-fesurau ffurf- 
iol, y rhai a rwymant y bardd i'w dilyn 
yn gyson ac unffurflol braidd drwy bob 
llinell, megys mesur yr awdl neu y 
bryddest Mesur rhydd yw, nid yn unig 
oddiwrth odliadau o gyffeiyb seiniau, ond 
oddiwrth gorfanau unrhywìol a gor- 
phwysiadau pendant, megys ar ol y pum- 
med neu y chweched sill, fel y myn rhai 
iddo fod. Ond geUid amrywio pob corfan 
yn mhob llinell, jn ol fel bydd y bardd 
yn dewis cyflëu synwyr a théimlad ei 
feddyliau. A'r un modd, gellid symud y 
gorphwysìad, a'i ddodi ar ol pob bìU yn y 
lUneU, 08 bydd y bardd yn gweled hyny 
yn oreu. Nìd celf-fesur yw, megys y 
mesurau rhyddion eraill, a*r pedwar mesur 
ar hugain, y rhai y mae rheolau a deddfau 
pendant a ffurfioliddynt y gellid en dysgu 
drwy ychydig o lafur,— ond nid felly y 
mae y mesur diodl, fel y tybia beirdd 
Cymrn. Eu tyb hwy ydyw mai mesur 
deg 8Ü1 y w, bob yn aii ysgafn a thrwm, 
neu fel y dy wed y Saeson, iambie verse 
<corfan talgrwn), megys— 



:.d|d:-.d|d:-.djd:-.d|d:-.d|d:-. 

Oyf-am-mod rhad, qri-am-mod cad-arn Daw. 
Gwelir fod yn y Uinell hon chwe* chor- 
fan, yn cael eu llenwi i fyny gan ddeg 
Bill, dau yn mhob corfan, namyn y cyntaf 
a'r olaf, yn mha rai y mae gorphwysiad 
yn Uenwi Ue sill yn nghuriad yr amser, 
fel y dengys y nodau cerddoroi. Mae y 
ddau orphwysiad hyn mor aohebgorol i 
gerddedìad amser y mesur ag ydy w y sill 
fwyaf pwysig yn y llinell; ac os na ched- 
wir amier y gorphwysiadau hyn« bydd 
cerddediad yr amser yn gloff a chlogyrn- 
aidd o'r naiìl linell i*r Uall, ac yn taro yn 
chwithig ac yn af reolaidd ar y glust drwy 
bob Uinell. 

Nid mesur fel y mesur a nodwyd yw y 
gwir fesur diodl, ond rhyddiaith farddon- 
ol berffaith wedi ei chyfyngu yn llinellau, 
>n cynnwys chwe' chorfan, a'r corfanau 
hyny yn cael eu lienwi gan siUau a gor- 
phwysiadau, chwe* tarawiad i lawr, a 
chwech i fyny, yn yr un modd ag y ced- 
wir chwe* har mewn cerddoriaeth, y tar- 
awiadau i lawr yn drwm neu accenol, a'r 
rhai i fyny yn ysgafn a diaccen. Gall 
pob corfan o*r mesur hwn amrywio i 
gynnwys o un sill hyd at bedwar siU; ac 
w amrywio y corfanau, rhaid i*r naUl 
gorfan gadw amser cyfartal i*r Uall, 



Dìgìtized byCjOOÇlC 



310 



ADDYSG. 



bydded ei ^ynnwjs yn nn, dau, tri, neu i 
bedwar o sillau. 

Prif gampwaith y bardd wrth becniUio, 
wedi iddo gael ei feddylddrychau at y 
gwaith, yw cael geiriau cyfaddas î*w 
gwiflgo, a seiniau barddonol cydweddol i'r 
synwyr a*r teimlad y dymunai efe ei gyn- 
nyrchu yn metidwL a tbeimlad y dariien- 
wr. Tuag at hyny, rbaid i'r gfiriau gael 
eu cyfresu, a'u cyfrwymo, a'u plethu y 
naill yn y llall, fel yr ymlîthront neu yr 
ymdoddont yn eu gilydd, i redeg mewn 
amser rheolaidd a chyfartalf gyda cby- 
nghanedd a soniarus saín o*r naiii gorfan 
i*r Uall, ac o'r naiil iinell i*r IlalL 

Yr achos nad yw y niesur hwn, fel y 
cyfansoddir ef gan feirdd Cymru, moç 
foddhaol i'f glust ag ydyw y Saesooaeg 
gan Shakespeare, Milton, ac eraill, sydd 
amlwg ddigon i'r neb a sylwa yn graffus 
ar y naiU a'r llall. Tra y mae y beirdd 
hyn yn amrywio eu corfanau a'u gor- 
phwysiadau yn y duU y crybìiryllwyd yn 
flae'«orol— ac hefyd yn ngiriyda hyny, yn 
amrywio eu brawddegau yn mhob dult a 
modd y caniatâ iaith, synwyr, a theimlad, 
y mae beirdd Cymru yn cadw corfánau 
y mesnr a*r gorpbwysiadau yn unfforflol 
drwy eu hoU bennillion. Siomir a blinir 
y glust yn y dull yma, gan ei fod yn ei 
harwain i ddysgwyl am odl mewn rhyw 
fan oeu gilydd yn y Uinell; a blinir bi 
hefyd gan undonrwydd parhaus. Heb- 
law y pethau hyn, nid ydynt yn amrywio 
dull cyfansoddiad eu brawddegau wrth 
flurflo eu Uineilau, ond gadawant hwy 
braidd bob am er yn y modd mynegiadol, 
megys cynnwysiad neu index Uyfr, nes y 
mte eu holl linellau yn gwbl oìl fel index 
llyfr, yr hyn nid yw yn gofyn unrhyw 
newidiad tônyddoi yn y Uais i'w leíaru. 
Dyma unffurflaeth yr ail yn cael ei 
chwanegu at y cyntaf, i beri diflasdod 
mwy i'r glust; a pha beth bynag a wna 
hyny, nid yw gymeradwy ganddi, ac nid 
hir y bydd hi cyn ei daüa ymaith fel peth 
gwrthodedig ac atgas. 

Trwy fod y beirdd Seisnig a enwyd 
yn newid ffurf eu brawddegau— weithiau 
yn fynegiadol ac uniongyrch i hysbyêu 
eu meddwl, bryd arall yn negyddol, hol- 
iadol, yn ebychiadol mewn syndod a 
rhyfeddod, yn ammodol neu yn gymhes- 
urol— y maent hwy yn tynu peroriaeth 
amry wiol o'u llineliau, drwy fod pob un o'r 
ffurflau hyny yn gofyn toniadau amry w- 
iol a newidiadol o'r ilais i osod allan y 
synwyr a'r teimlad yn gywir. Hefyd, 
hwy a dynant beroriaeth drwy attal neu 
chwanegu Uythyren neu sill mewn llÌBelI. 
Gwnaent yr un modd gydag amrywiad y 
gorphwysiadau a'r attaiiadau a roddent 
yn eu Ilinellau. Cerddediad eu Uinellau 
sydd yn debyg fel y rhed ffrwd afon fawr, 
wéithiau yn Ilyfn a gwaatad, bryd arall 



yn ffrochiog, anwaatad, ac amrywiol, gan 
y gwahaool greìgiau a cheryg fydd yn ei 
hattal ar y ffordd, nes y bydd raid iddi 
fforchi allan mewn amry wiol ddull i redeit' 
yn llwyddiannns hyd ddiwedd ei thaith. 
Und mesur unffurfiol fel index^ sydd 
debycach i ffrwd swrth yn rhedcg drwy 
lyn dwfn, heb amrywio dim yn ei myn- 
ediad. ond cerdded yn farwaidd a gwas- 
tad, fel f)ad oes raond gwahaniaethu y 
ffrwd oddiwrth y llyn. 

Y mae yn hawddach eglnro pa beth 
nad ydyw y mcsur na beth ydyw; ond ni 
welais neb yn ceisio egluro rheolau a 
deddfau y mesur i*w ddarostwng dan' 
ddeddfau gwyddoniaeth, ond yn unig D. 
J. SylTfster. LL.D., a ymddangosodd yu 
ddiweddar iawn yn y flwyddyn 1870, ac 
y mae hwnw yn fyr ac yn Iled wasgarog, 
er ei fod yn annelu yn yr iawn ffordd i*w 
ddwyn i'r amlwg. Y mae Miltoo hefyd 
yn rboddi rhy w gipolwg beth yw y meaur 
yn ol ei feddwl ef. Ond y duU goren i 
dd'od o hyd i natur a theithi y mesnr 
ydyw taflu ymaith y dyb sydd gan feirdd 
Cymru, mai iambic /eet o ddeg siU ydyw 
y mesur, a myned i astudio llinellatt 
Milton ei huu; ac yna bydd gobaith y 
cânt hyd i'r gwirionedd am y mesnr 
rhyfedd hwn. 

Crybwyllais eisoes maì mesnr naturiol 
iaith lafar pob iaith, ac nîd celf-fesur yw, 
ond rhyddiaith farddonol, wedi ei chyf- 
yngu o fewn Uinellau yn cynnwys chwe' 
chorfan; ac ni phetrusaf ddywedyd mai 
rhyddiaith ddwyfol ydyw, ara mai 
yn y mesur yma y cyfansoddwyd y 
farddoniaeth arddercliog sydd yn y 
Beibl, ac hefyd y farddoniaeth oreu a 
godidocaf yn mhob iaith. 

Er mai mesur naturiol iaith lafar yw, a 
phob iaith yn ddiwahaniaeth; etto, níd 
yn yr un modd y cynnyrchir y mesur yn 
mhob iaith fel ei gilydd. Tybiaeth am 
hyo sydd yn peri i feirdd Cymru gyfeii- 
iorni yn ei gylch. Yn ol cynllun y mesur 
Saesonaeg, hwy a i ffarfiant yn Gymrae^y 
heb ystyried íod dirfawr wahaniaeth yn 
nheithi y ddwy iaith. Yn y Saesonaeg, 
ceir Ilawer o'r geiriau cryfaf yn unsiUaa, 
tra nad oes ond ychydig, mewn cymhar- 
iaeth, yn y Gymraeg. Gellid ffurflo 
Ilinell berffaith o ddeg sill yn Saesonaeg, 
tra nas gellid ffurflo braidd yr un yn 
Oymraeg heb unarddeg neu ddeuddeg o 
sillau, a hyny yn unig o herwydd amlder 
geiriau deusiU a thrisill; ac os chwüir 
Milton, ceir ei fod ef yn arfer y nifer 
hyny yn ei linellau pan fyddo angen, ac, 
mewn gwirionedd, triarddeg. FeUy, os 
ydyw efe yn cymeryd y ihyddid hwuw, 
paham nad aU beirdd Cyraru ffurfio eu 
mesur ar unarddeg neu ddeuddeg siU, gan 
y gofyna yr iaith y nifer hyny? Heblaw 
hyny, nid yw MUton yn dechreu ei 



) 



Digiti 



zedbyG00gIe 



I 



ADDYSO. 



311 



linellAU gydftg un sill ysgafn bob amser, 
nac yn ea g«rphen gydag nn sill drom. 
Mynych y dechreua gy dag un drom, ac y 
gorphena gydag un yigafn, fel j deusUl 
Gymraeg. Un peth sydd yn sicr am y 
naesur, fel y cyfansoddir ef gan hollfeirdd 
Cymru, mai gwallus a diffygiol ydyw; 
fod pawb ag sydd yn deall y meeur yn ei 
gonderonio., tra y canmolant ef yn 7 
Saefionaeg. 

Cjn rboddi esiamplau o*r mesur, fel y 
tybiwyf y dylai fod yn Gymraeg, sylwaf 
ar beth a ganfyddais yn accenyddiaeth yr 
iaîth nad yw ein Gramadegwyr, hyd y 
gwelais i, wedi sjlwi arno. Dywedant 
fod yr accen yn disgyn ar y sill olaf ond 
un, ac yn myned yn ol felly bob yn ddau 
aUl, hyd y sill hiraf yn yr iaith. Hyn 
aydd gywir byd at bedair sill, ond dim yn 
mhellach, fel y dangosaf drwy esiampl- 
au; ac hefyd dangosaf, ar yr un pryd, 
bob math o gorfan a geir yn yr iaith 
Gymraeg a*r Saesonaeg, er mwyn eu 
hegluro i*r darlltnydd: — 

I :d I d:-. d | :. d | d:-.d|| 
Cyf. cyf - new. cyf - new - id. 

|d:-.d|d:-.d|d:d.d|d:-.d|| 

Cyf-new-id • ioL anghyfnewid - iol. 



I d : d . d . d I d : d . II 

Anghyfnew • id - iol - deb. 
Gwelir, yn ol yr esiampl, pan elo y silli 
bump, fod y rhan gyntaf yn cerddedyn yr 
amser triphlyg, a'r rhan olaf yn yr amser 
cyflredin, neu amser cortan trisill a deu- 
BÜI. Pan elo yn chwe'sül, gwelirfody. 
rhan gyntaf yn gorfan bedair siU, yn 
cerdded yn yr amser trisill, yr hyn sydd 
yn oddefol, gan nad y w y glust yn ei 
ganfod yn amgen na thri yn yr amser 
triphlyg. Os gwna y darllenydd olrhoin 
hyn iddo ei hun, gan guro yr amser fel 
mewn cerddorìaeth, fe wel mai felly y 
mae pob pum aill a chwe*sill yn cerdded. 
Heblaw hyo. fe rydd iddo idea am y modd 
y dylai geiriau gwahanol ac amrywiol i 
hyd siUau gael eu cyfrwyroo a'u plethu, 
fel yr ymblethant yn eu gilydd, i ddangos 
gwahanol ac amrywiol seiniau, yn yr un 
medd ag yr ymbletha y gwahanol liwiau 
yn yr enfys, fel nas gellir amgyffred y 
modd y mae goleu y naili yn ymdoddi i*r 
Ilall. 

Yn awr, carwn pe deuai rhywun 
deallus mewn pennilliaeth allan i ddangos 
paham nad all beirdd Cymru arfer yr un 
rhyddid gyda'r mesur hwn ag a ganiateir 
i*r beirdd Seisnig. 

Dydd Gwyl St. Patrich, 1871. Sid Huwb. 



BIN TADAU YMNEILLDUOL YN ADEILADU ADDOLDAI. 



Drwo fu genym yn fynych oblegid 
bprchaDder ein gwybodaeth am helyDtion 
ein tadau gycUi y gorchwyl o adeiladu 
addoldai. Mae yn ddiau fod yn dra an- 
hawdd cael lleoedd i adeiladu tai addoliad 
amynt, am fod peirchenogion tiroedd agos 
oU jn wrthwynebwyr penderfynol i*r 
Tmneillduwyr. Buont mewn llawer o 
bryder a cbyfyngder yn aml wrth geisio 
sicrhau meddiant o ychydig latheni o dir, 
yma a thraw, i adeiladu arno. Tr oedd 
raid iddynt ymostwng i*r Ilwch, yn isel 
iawn, wrth draed Ysweiniaid uchelfrydig 
ac anwybodus, er cyrhaeddyd eu hamcan, 
mae yn debyg, ambell dro. Tr oedd yn 
goleno ac yn tywyllu arnynt bob yn ail; 
ond nid oeddynt yn digaloni, er hyny; 
dalient ati nes dwyn bam i fuddugoliaetb; 
ao yr oedd dwyfol ragluniaeth o*u plaid. 
Cawsant leoedd gweddol gyfleus, ar y 
cyfan, i osod eu pebyll i lawr mewn am- 
ryw fanau, fel y deogys safleoedd ein 
capeli yn Mhwllheli, Oaernarfon. Bangor, 
Beaumaris, Dinbych, Newmarket, Tre- 
ffynnon, Bala, Llanuwchllyn, Llanfyllin, 
a Ilawer o fanau eraiU. 

Mae yn debyg fod yr hen gapeli wedi 
cael eu cynllunio gan ryw seiri coed a 
seiii meini cyffredin, yn y gwahanol 



gymydogaethau, y rhai na wyddent 
nemawr f wy am adeiladu capeli nag a 
wyddent am wneud agerbeiriannau. Tyll- 
au myglyd, diaddarn, à gwaith garw a 
bras iawn arnynt, oedd Ilawer o*r hen 
gapeli; ond buont yn fanteisiol, er hyny, 
i oBod traed torfeydd o ddynion ar y 
ffordd i*r nefoedd. T mater mawr oedd 
talu am daoynt wedi eu hadeiladu. 
Rhaid fod haelioni yn mysg y tadau. yn 
gystal ag yn mhlith eu holynwyr. Tr 
oedd pwys y talu yn disgyn, yn benaf, ar 
y gweinidogion, yn ddiammheuol. Bydd- 
ent hwy yn myned i gasglu trwy Gymru, 
a rhanau Loegr, tuag at y dyledion; 
ond prawf byny hefyd fod haelfrydedd 
yn y cynnulleidfaoedd, onide, ni fuasai 
wiw myned allan i gasglu. Tchydig 
iawn o gofnodion a gadwodd yr hen 
eglwysi gyda golwg. ar y mater hwn, 
(trueni yw hyny) pe amgen, cawsem 
wybod am lawer o helyntion dyddorol, 
yn mysg gweinidogìòn a diaconiaid, o 
berthynas i gael arian i dalu llogau a 
hawliau. Nid y w y tô presenol yn gwybod 
nemawr ddim am y modd y talwyd am yr 
hen addoldai. Mae y materion yn gor- 
wedd dan leni tewion a niwliog ebar- 
gofiant. 



Digitized by 



Google 



312 



ADDYSG. 



Tuahr flwyddjn 1746 jt adeiladwyd 
Hen Oapel LlanawcbUyn. Pa fodd 7 
talwyd am dano, nis gwyddom. Pa hel- 
aethiad ac adnewyddiad fa arno wedi 
liyny, hyd ddechren y ganrif bresenol, 
sydd hefyd yn aohysbyg i ni. Ond pan 
oedd y diweddar Dr. Lewis yn gweinid- 
ogaethu yn yr Hen Oapel. ba diwygiad 
crefyddol gryfnus iawn yno. Bu hyny 
tua'r flwyddyn 1809. Tr ychwanegiadau 
mawrion i^ wnaed at yr eglwys y pryd 
hwnw, a lluoflogiad y gwrandawyr «r y 
pryd, mae yn debygol, a tymbylodd y 
I>octor a> gynnuUeidfa i adeiladu y capel 
o*r newydd. Gwnaed ef yn gapel helaeth 
y tro hwn, ac oriel eang iddo, a grisian 
ceryg i fyned iddi oddiallan. Nid oedd 
ond dwy o eisteddleoedd ynddo nad oedd- 
ynt yn feddiant cyifredinol. sef un ar yr 
orîel, a'r Ilall ar y llawr. Yr oedd y rhai 
hyny, mae yn debyg, at waianaeth teulu 
y gweinidog. Yr oedd yr hoU adeilad, 
gyda yr eithriad o*r ddwy eîiteddle a 
nodwyd wedi eu Ilenwi á meinciau cryf- 
ion i> bobl eistedd arnyut, ac nid oedd 
neb yn talu am ei eisteddle. Tr oedd y 
Uawr o briJd, neu o brìddgalch, ac yn oer 
iawn yn y gaual Adeiiadodd y Doctor 
a*r egiwyg hefyd dŷ cyfleus Tr gweioidog 
fyw ynddo wrth dalcen y capel. a drws o 
un o'i lofftydd i*r teulu fyned i*w heis- 
teddle yn yr oriel, heb fyned trwy y 
gynnulleidfa. Yr oedd y trawstiau. a*r 
cyplau, a*r llathau oll yn y golwg, ac ni 
chymerasid Uawer o drafferth i'w Uyfn- 
hau. Yr oedd yr oriel yn rhy agoe at y 
tô yn y cefn. a'r cyplau yn croesi llwybr 
y rhai a eisteddent draw yn mhell ar y 
fainc uchaf, a llawer ergyd caled a gaf- 
wyd, mewn talceo a choryn, wrth fyned 
yn anyttyriol yn erbyn y cyplau; ond 
beth, er hyny, yr oedd eio penau ni yn 
ddigon tewion a chryflon i ddyoddef eu 
curo, fel y mae y rhai eydd o honynt 
uwchlaw pridd y ddaear hyd heddyw. 
Oof o*r Llan a wnaeth y canwyllbreni 
haiarn oedd ar yr areithfa. £i enw oedd 
Lewis Jones, a gwaith glan iawn oedd 
arnynt, oe ydym yn coflo yn dda. Pul- 
pud bychan, cul, oedd yn yr Hen Oapel; 
ac yr ydym yn coflo gweled yr hybarch 
Benjamin Jones, PwUheli, yr hwo oedd 
yn wr tew, wedi myned yn êound, fel y 
dywedai yr ardalwyr, yn y drws, ac yn 
raethu yn lan, <ro8 hir amser, a myned i 
mewn i*r areithfa drwy ei phorth cyfyng. 

Ond pa fodd y talwyd am y capel a*r 
tỳ? Nid ydym, er cael ein magu yn yr 
ardal, yn coflo nemawr o son erioed am y 
ddyled. Talwyd hi rywfodd; ond pa 
fodd, ychydig yn bresenol sydd yn 
gwybod. Y mae yr Hen Oapel hwnw 
wfdi cael ei wneud o newydd unwaith 



etto, a dydd ei agoriad gerllaw. Maged 
y capel newydd hwn gynnifer o blant i 
Dduw ag a fagodd yr hen adeilad, a mwy 
o iiiwer iawn. 

Yn ddiweddar, cawsom hyd i fynegiad 
o sefyllfa arianol pethau yn fuan wedi 
gorphen yr addoldy diweddaf gan Dr. 
Lewis; ac ypgrifenwyd y mynegiad gan 
yr hybarch Michael Jones. yn fuan wedi 
ei sefydliad yn y Ue. Wele gyfieithiad o 
hono. a gwyddom y bydd yn ddyddorol i 
drigolion Penliyn, a llawer eraill:— 

**Aty rhai tydd ìfn ewyllÿsio yn dda i aeho9 
jf Ouaredwr. 

** Mae yr Eglwys Oynnulleidfaol a yaa- 
gyferfydd i addoli yn Llanuwehllyn, yn 
cyroeryd ei rhyddid i fynegu ddarfod 
iddi, yn y flwyddyn 1810, weled fod yn 
angenrheidiol tynu yr Hen Oapel i lawr, 
ac adeiladu un arall mwy yn ei le. Mae 
hoU goet yr adeilad newydd yn cyrhaedd- 
yd y Bwm o £748 188. 4c. Çyfraoodd 
cyfeiUion yn y gymydogaeth y swm o 
£198 15b. 8c. Casglodd Dr. Lewis, ein 
gweinidog y pryd hwnw, yn Llundaio, ac 
ychydifr o fanau eraiU yn Lloegr a Chyro^ 
m, y swm o £354 16s. lOc. £in dyled yn 
brcsenol ydyw £198 lls. 6c Oalwyd 
Dr. Lewisoddiwrthym i addysguy myfyr- 
^JT yn yr athrofa yn Ngwrexham, a 
gadawyd ni yn amddifad o weioidog am 
ychwaneg na dwy flynedd. Yn yr amser 
hwnw. nid oeddym yn allnog i leibau 
dim ar y ddyled, ac yr ydym yn cael ein 
hunain yn bresenol dan yr.angenrheid- ^ 
rwydd o appelio at gyfeiUion Cristionogol 
i*n galluogi i dalu y gweddUI sydd ddy* 
leduB arnom, gao obeithio na chyo^erant 
yn angharedig ein bod fel hyn yn deisyf 
eu cynnorthwy." 

Mae y mynegiad uchod wedi ei wneuth- 
ur oddeutu 55 o flynyddoedd yn ol. Pft. 
mor Iwyddiannus y bu yr appeliad? Mae 
y bobl a allaseot em hysbysu agos oll yn 
y bedd. a phwy a ddy wed i ni yn awr? 
Byddai cael hanesion profedigaethaucyn- 
nnlleidfaoedd gyda dyledion en haddoldai» 
yn dra addysgiadol i ni yn yr oeshon; 
ood y maeot. gan mwyaf, o*n cyrhaedd. 

Yn roha bethau bynag yr oedd yr hen 
YmneiUduwyr yn rhagori arnom ni, y 
mae eu holyowyr yn mhell o*u blaenaa 
yn eu henFnîon i dalu am eu haddoldat Y 
mae profion o hyny i*w cael drWy Oymra 
benbaladr, a Doegr hefyd. Diolchwn i 
Dduw, a chymerwn gysur; acymdrechwn 
ragori hefyd yn mhob peth ajall a argy- 
mheUir arnom yn ngair yr Arglwydd, fél 
y byddom berffaith, a chyfan, heb ddi- 
ffygio mewn dim. Digon am heddyw. 

PSRNANTLLlWTDOw 



Digitized by 



Google 



ISarliìroniarti^. 



YR YSTRAD-WEN. 

'Caoys yr yáwyt yn llawn geiriau: y 
mae yr ysbryd iydd jnof yn fy nghy- 
mheli i/*— Elihu. 

Dah yr allt wrth lyn y felin 

Saif yr efail wledig, Iwyd, 
Yutau'r gof o'i mewn yn ddiwyd 

Oyfyd fraich, fel pe mewn nwyd; 
Swn ei forthwyl ar yr eingíon 

Glywir trwy yr Ystrad-weo, 
A gwreichionen tftn ei bentan 

Oyflym heda tua'r nen. 

Llawer cronfa, er pan glywais 

Swn ei forthwyl gynta' erioed, 
Dan y bont a thrwy y cafn 

A ollyngwyd ar y rhod ; 
Hithau, Uawer tro a roddodd 

I faen y felin falu'r ŷd; 
Haf a gauaf yn y pentref 

Gwelwyd llawer tro ar fyd. 

Swn yr ordd sydd ar yr eingion, 

Try, fel cynt, yr olwyn ddw'r,^ 
Hwy nid ydynt lai*u grymusder, 

Ac Did ydynt lai eu stwr; 
Llawer o'r hen drigianyddion 

Mwy nid ydynt yn y fan, 
Darfu ilaf nr, maent yn cysgu 

Heddyw'n mynwent oer y Llan. 

Daw ail ddiwrnod ar wyliedydd 

Llyn y felin, yn ei dro, 
£r prysurdeb traed a dwylaw, 

Ni fydd yntau yn y fro; 
Arall law fydd ar y peiriant, 

Arall Iygad ar y llyn, 
A melinydd arall welir 

Yn y felin dan y bryn. 

Owenol gwehydd hanner canrif, 

Yn y tŷ wrth fin y dôn, 
Sydd yn symud 'nawr mor gyflym 

A phan wyliwn hi yn Ilon; 
Ond yn fuan gorwedd hithau 

Ar ei hystlys, heb i*r llaw 
Heddyw sy'n ei gyru i'w llwybr 

Byr a cbul, fod byth gerllaw. 

Bydd y gw*ydd yn chwith heb hwnw 

Yrr y wenol oddiar y bys, 
Hìthau'n Uonydd ar ei hystlys 

Deimla'n rhyfedd yn ei llys; 
Meddwl ani y diwrnod tywyli« 

A*i roi'n y fynwent sy gerllawl 
Fy nychymyg, mlth dynghedaf, 

Paid à'th eiriau, ymaith, taw. 

Megys eiddew am y dderwen, 
Megys gwyddfld am y bertb, 

Megys maban am ei fami, 
(Suriad a lly wethau*i nerth 

A afaela am y rhei'ny, 

£r ein gwaethaf ftnt yn h6n, 



Cyo gollynga*i afael, cerdda 
Yr lorddonen at yr ên. 

Myn*d yn hen, ac yna marw, 

Maent er cariad, ac er cur; 
Rhuthra'r angeu creulon arnynt 

Megys tymhestl ar y mur: 
Wedi eu dryllio. eu hadfail ddygir' 

Draw o'u genedìgol fro, 
Hithan drwyddi gy fanneidir 

Gaii eu plant ac arall dô. 

Gwelais ddail yr Hydre'n disgyn, 

Wedi gwywo, ar y llyn, 
GwelaÌB ddyfroedd Uwỳau'r olwyn 

Yn ymarllwys yn eu gwyn ; 
Gwelais rai o bobl y pentref, 

Oeddynt gryf flynyddau'n ol, 
Yn cael eu cario i'w hir gartref 

I'r hen fynwent ar y ddol. 

Yr hyn fu tynged y rhai hyny 

Fydd y rhai sy'n fyw yn awr, 
£r mai gormod braidd i'n hysgwydd 

Fydd trwm faich y greulon awr; 
Pan y caua'r Uygaid hyny 

A'n croeaawent o un fryd 
Ar y diwrnod hynod hwnw 

Pan y ganwyd ni i'r byd. 

Rhaid i'n meddwl gael ymsymud 

Mewn myfyrdod at yr awr, 
Bydded bell neu bydded agos, 

Pan y daw y wŷs i lawr, 
Ac y cludir at eu helor 

Hen wrthddrychau hoff ein serch, 
Ninnau'n canlyn à rhwygedig 

Galon, gan yr angeu erch. 

I raw mi wela'r oriau hyny 

Tra y rhed yr afon lach 
Heibio i'w dŷ, a si ei dwndwr 

Megys cynt, pan oedd yn iach; 
Saif y wenol megys gweddw 

Yn ei gyrfa yn y gw'ydd, 
Yntau'n farw ar ei elor 

Garir tua'i wely pridd. 

Nid yn mhell, mi wela'r efail 

Heb fod ynddi godi gordd, 
Yntau'r gof yn orchfygedig 

Wedi ei yru draw i'w ffordd; 
Pentan du heb un wreichionen 

Ar ei baden am y nen, 
Gordd a morthwyl yn galaru, 

Ar yr eioglun plygant ben. 

Daw, fe ddaw y diwrnod niwliot^ 

Pan y saif yr olwyn ddw*r, 
£r arwyddo ei pharch i eow 

A choffadwriaeth bur y gwr 
Fu*n llywyddu ei hysgogiadaa 

I'w wasanaeth ef a*i waith, 
Ar yr oriau pan y cludir 

£f i*w feddrod tul a Uaith. 



Digitized by 



Google 



314 



BASDDONIAETH. 



Mae delwedda y gym'dogaeth 

Wedi eu noswyl hwy yn chwith, 
' Bydd fel maenol, nìd heh goedydd, 

Ond heh dderw yn ea plith; 
Nid yr nn fydd yr hen ardal, 

Dyeithr fydd y liais a*r llaw 
Lywodraethant amgylchiadaa 

PeDtre*m ie*nctyd, yma a thraw. 

Nid yr nnl rhyw Iwydach afon 

Fydd yn ngwely'r afon fach; 
Ofer iawn fydd i hysgotwr 

Fwrw ynddil rwyd a'i fâch, 
Tlotach cnu fydd ar y ddafad, 

Tlotach campan'r oenyn gwao ; 
Ifynydd arall fydd y mynydd, 

Na, nid mynydd yr hen fan. 

Cyfgod tragwydJoIdeh gyrhaedd 

Dros y derfynedig awr 
A'n cyferfydd, er anhawdded 

Gorchwyl ydyw gadaw*r Uawr; 
Duw oBododd awr marwolaeth, 

Ond datguddiodd in* y ffydd — 
Colofn gadam ein cynnaliaeth 

Gydol no8 fel canol dydd. 

Fohpeth imi fydd yn ddyeithr, 

Trydar c'Iomen, swn y ffrwd; 
Graig y llyn, troadau'r olwyn, 

A'r hen eingion frych gan rwd; 
Llais aderyn, nyth y wenol, 

Swn yr awel yn Iscoed; 
Gwell a fyddai y pryd hwnw 

Heb adnabod rhai'n erioed. 

Mtsddin. 

ENGLYNION ANERCHIADOL 

A ddarllenwyd gan yr awdwr^Jlynyddau yn 
ol^ mewn Cyfarfod Llenyddoiyn Ebenezer, 
Deiniolen, Arfon, 

Chwi, wrolíon chwarelwyr,-— y Manod, 
Mvnwch fod yn gampwyr; 
Ac lel esgud astudwyr, 
Beiddiwch waith, a byddwch wŷr. 

Trwy weithîo, aed eich traethodwyr— yn 
Yn nawn ysgrifenwyr, [uwch, 

Yn goethach, Uawnach llenwyr, 
Yn gan' gwell nag enwog wỳr. 

Y Beîrddîon,meibion Barddas— ynaddurn 
I'ch mynyddig ddinas 
A fyddont, yn dorf addas, 
Llenwyr oil yn Ilawn o ras. 

Barddoniaeth goeth beirdd anian — a wna 
Yn y wlad, yn mhobman; [les 

Chwaethus fo'ch beirdd chwi weithian, 
O urdd a dysg beirdd o dän. 

Yn dân byw dawn y bo awen— eres 
Llenorion Deiniolen; 
Etto, IIu ro*nt aml bluen 
Yn nghopa y Wyddfa wen. 



j Y beirdd unwaith fa*n barddoni— am íîr, 
Ymferwent mewn gwegi; 
Tan warth, ein talentau nì 
A ddygwyd drwy ddiogt 

Mae etto rai*n llymeitian,— cwn ydynt 
T n cynudo allan 
Faawedd, gwagedd, a gogan, 
I yru torf fawr i'r tàn. 

Dirwestwr nid yw drwstan—yn eî ffordd, 
Nid â'n ffwl penchwiban 
Wrth yfed dw'r. gloew-ddw'r glan, 
' Dw'r oer o reieidr arian. 

Chwi wragedd, pan gewch ryw egwyl — 
Ar dddi derfyn gorchwyl; [ddidwrf 
A chyda gwaith, ferched gwyl, 
Ennynwch y ddawn anwyi. 

Yr aelwyd a sirioloch^rhagori 

Ar y gwŷr y byddoch; 

A phob glan rian ddi roch, 

Cyohes bob dydd y cauocb. 

Oesoedd fo'n Ebenezer — o wŷr da, 
O rai doeth, bob amser; 
A doniau pob mûn dyner 
£io*n un i foli Ner. 

Yr wyl hon bär eleni. — i dalent 

Deilwng ymfywiogi; 
Ac yn awr yma cawn ni— hyfiyd wledd, 
Fel un y Ilynedd fu'n fael i'n Iloni. 
1866. Ap Vychan. 

YR lESU WRTH FEDD LAZARUS. 

Buddugol yn Nghystadieuaeth SaUm, Port- 

matloc, nos Calan^ 1871. 

GwNBüo daioni byddai'r lesu • 

Yn y byd i ddynoIrvw, 
Rhoi i'r afiach gyflawn iechyd, 

Adgyfodi'r marw'n fyw; 
Gwoai yn rhwydd yr hyn erfyniai 

Ei gre'duriaid arno ef, 
Fel y byddai iddynt gredu 

Mai efe oedd T'wysog nel 

Yn Bethania trigai teulu 

Hoffid gan yr lesu'n fawr, 
£u cymdeithas ydoedd felus 

Iddo ef ar lawer awr; 
Mair a Martha gyda Lazaru8, 

Dyna'u henwau hwy yn llawn; 
Dysgai ddyben ei anfoniad 

Iddynt hwy yn fynych iawn. 

O! mor ddedwydd y cyd-drigent 

Gyda'u gilydd yn y dref, 
Eu hymddyddan hoff a fyddai 

Am yr lesu ac am y nef ; 
Ond yn nghaool eu hyfrydwch, 

Brawd y ddwy-chwaer aeth yn glaf, 
A'r chwiorydd yn eu trallod 

Rhoddent ef da^ ofal Naf. 



Digitized by 



Google 



BARDDONIAETH. 



315 



Pan yn nghanol eu cyfyngder, 

Giüwent am 7 Meddyg mawr, 
Gan ddweyd wrtho fod ei gyfaill 

Bron a gadael daear lawr; 
Taer erfynient arno ddyfod 

I Bethania atynt hwy, 
A iacháu yr hwn a garai 

Oedd yn dyoddef dan ei glwy'. 

Oedi wnaeth ea Hathraw ffyddlon 

Nes bu farw eu brawd cu, 
Gan eu gadael yn amddìfaid, — 

Dyma gwmwi mawr a du! 
Aeth ei ysbryd i ogoniant, 

Rhoed ei gorff yn mhridd y llawr 
Tno i orwedd, fel y tybient. 

Hyd yr adgyfodiad mawr. 

Ond *rol pedwar diwrnod cyfan 

Daeth yr lesu at y bedd, 
Hefyd Mair a Martha ddaethant— 

Tristwch dwys oedd ar eu gwedd; 
Gweled galar y chwiorydd 

Bron a*u llethu hyd y Ilawr, 
A gynhyrfai i'r dyfnderoedd 

Ysbryd ítisur, Ceidwad mawr, 

Daeth luddewon yno hefyd 

Gyda'r teulu at y bedd, 
Gan amlygu eu cydymdeimlad, 

Eel y gwelid ar eu gwedd; 
Ac wrth weled pawb yn wylo, 

Wylo wnaeth yr lesu'o awr, 
Gan roi prawf o*i wir ddynoliacth, 

Ac o'i.gydymdeimlad^mawr. 

Gofyn wnaeth, " Pa le mae*n gorwedd?" 

*Roedd ei eiriau fel y mel; 
Ac atebodd un o honynt, 

" Arglwydd, tyred yma, gweh" 
Ei ruddfanau 'nawr oedd drymach, 

CodaiM olwg tua*r nef ; 
O! mor nerthol yr erfyniai 

Am i'w Dad ei wrandaw ef ! 

Bu dystawrwydd am eiliadau, 

Yna llefai lesu mawr, 
Gan ddweyd, ** Laz*ru8, tyred allan," 

Fel y gwelo'r dyrfa 'nawr: 
Yna'r marw ar ei alwad 

Ddeuai'n awr ò'i fedd yn fyw, 
Yn dystiolaeth fod yr lesu 

(Neb oedd lai) yn ddwyfol Dduw. 

Ni8 gall neb ddarlunio'r f yndod 

Deimlai'r dyrfa 'nawr i gyd,- 
Annysgrifiol oedd llawenydd 

Y chwiorydd ar y pryd; 
0! mor llawen yr aent adref 

Unwaith etto gyda'u brawd, 
Penderfynent Iynu'n ffyddlo» 

Byth wrth Grist, er gwaethaf gwawd. 

Pertmadoc. Mabt Dayies. 



GALARGAN AR OL FY MHRIOD 
ELIZABETH, 

Yr hon a fu farw yn Racine, Wisconsin, 
Hydref I8é7. 

*• Y cyflawn a fydd byth roewn coffadwr- 
iaeth."— Salm, 

GoFiDiAU a chroesau sy'n blino 

HoU dealu ein duear i gyd, 
Mae miloedd yn wylo yn waelaidd 

Tan feichiau gorthrymder y byd; 
Yr icuanc yn dysgwyl am hawddfyd, 

Llawenydd a Ilwyddiant yn n^chyd; 
Heb gofio mai gwagedd y w golud, 

Yn twyilo ei filoedd o hyd. 

Mi dybiaîs yn moreu fy mywyd 

Y cawswn rwydd hawddfyd i fyw, 
PriodaÌB y fenyw fwyneiddiaf — 

'Un anwyl rinweddol ei rhyw; 
Addewais in' lawer o ddyddiau 

I deithio yn hyfryd o hyd, 
A llwyddiant diaflwydd i'r terfyn, 

Nes cyrhaedd y Ganaan sydd glyd. 

Fe'm siomwyd yn fuan yn hyny, 

Daeth cystudd a gofld i'n tŷ ; 
Bu Betti yn agos i angeu, 

A minnau'n drallodus a fu: 
Arbedwyd fy Metti i'm etto, 

Ailgydiaìs yn ngwrthddrych fy serch; 
Hyderwn i drallod ymgilio, 

A'm gadael yn mwyniant fy merch. 

Ond buan y cagglodd cymylau, 

Gan dduo hoU awyr ein nen; 
Cawodydd o drallod ddisgynodd, 

A chuddiwyd pob seren uwchben: 
Ein cynfab, un arab, a glwyfwyd 

Yn farwol gan angeu â'i g>edd, 
Ein Joseph, mal rhosyn, a wywodd, 

Yn foreu fe'i dygwyd i'w fedd. 

Cyn gwella hen glwyfau y pelyn 

Daeth brenin y dychryn i'n bro, 
A nododd trwy ingau angeuol 

Un etto o'n teulu i'r gro; 
Mal rhosyn agorai ein Gweno 

Oedd decach na Uygad y dydd, 
Ond gwaelodd a gwywodd ein geneth, 

A chiliodd hoU degwch ei grudd. 

Wel, bellach hyderwn na ddeuai 

Un gelyn i glwyfo fy mron, 
Dysgwyliwn gael IIon>dd i dreulio 

Y gweddill o'm dyddiau yn Uon; 
Ond breuddwyd diseiliau a'm siomodd, 

A'r gelyn ddaeth etto'n ddirith; 
Ein Lewis anwylaf a glwyfodd, 

A marwol fe'i cludodd o'n plith. 

Pwy bellach eiU beidio a chwyno, 
A suddo tan dònau mor fawr? 

Heb gymhorth y nefoedd, yn ddiau, 
Llethasai ein croetau ni'n awr: 



Digitized by 



Google 



316 



BABDDONIAETH. 



Fjr mhriod jn dawel a dewai, 
Mal Aaron goddefai y groet ; 

Hi nerthwyd trwy radau y nefoedd 
I ypddwyn yn weddus ei moes. 

Yn foreu decbreuodd fy mhriod 

I arddel Achubwr y byd, 
Cymeriad rhagorol oedd iddi 

Fel benyw rinweddol ei bryd; 
Hi deithiodd yn foddlon i foddion 

Trwy lawer o rwystrau yn hir, 
A*i hamcan yo benaf, gwn beunydd, 

Oedd 'nabod a gwybod y gwir. 

Siomedig yn ddiau yw tegwch, 

A gleodid a wywa ryw ddydd; 
Ond eDW y fenyw f wyneiddiaf 

A bery, a pheraidd y bydd: 
Ei cheraint a godant i'w chanmol, 

Cym*dogion a unant ä hwy; 
Ond leiu grasusol wobrwya 

Ei chrefydd a'i rhinwedd yn fwy. 

Ewyllysgar y gweithiai â'i dwylaw 

I gynnal ei tbeulu yn Uon, 
Ymddiried ei phriod a gafodd, 

Serchiadau ei theulu ga'dd hon ; 
Beodithion y tlodion anghenuè 

IV mynwes drugarog a ddaeth, 
Dedwyddwch y nefoedd fydd iddi, 

0*r gofid Vt gwynfyd yr aeth. 

Callineb oedd cyfraith ei genau, 

Trugaredd a lanwai ei bron; 
Amynedd a feddai i oddef, 

Boddlonrwydd a ddysgodd yn llon: 
Gair lesu a chwiliai yn chwannog 

Am gysur tan groesau y byd, 
Gweddîo oedd anian ei henaid, 

A moli ei Phrynwr o hyd. 

Llwyngwril. Llanegryn, »*u Uuoedd, 

Sydd dy«tion o wiredd fy nghftn, 
Mai duwiol ymddygai fy mhriod, 

A*ì llwybrau a gadwai yn lan; 
Goganau a chlebrau Uechwraidd 

I anian ei henaid oedd gas, 
Enllibiau a chablau gwrachlaidd, - 

Mal gwres gwrthsafai eu tras. 

Ei phroflad oedd felus yn Seion, 

Llawn addysg a chysur i'r gwan; 
Ffrwyth llafur a myfyr géid ganddi, 

A tlieimlad wrth adrodd ei rhan: 
Nid dethol rht/w adnod i'w hadrodd, 

Heb deimlo na meddu ei gras; 
Ond chwiliai yn fanwl i*w meddwl, 

Nes teimlo a phrofl ei blas. 

Hyfrydweh ei chalon oedd crefydd, 
Annogái ei cheraiot a'i phlant 

IV cheisio yn moreu eu bywyd, 
A gochel darfoddio drwg-chwant; 

Addoliad teuluaidd gyonaliai 
Pan byddai absenol ei gwr, 



A gofal ei theulu a roddai 
I Geidwad ei henaid al Thwr. 

Ymfudo a wnaethom o Walia 

Yn bedwar o deulu mewn rhif, 
Gan adael perth'naiau prydems 

I wylo y dagrau yn Ilif ; 
Llwyddìannus diriaiom drot Werydd, 

Mewn dinas urddaaol yn rhwydd, 
Yn Newydd Gaerefrog Gorllewin, 

Glaniasom yn Uawen ein Ilwydd. 

Prif ddinas Oneida fu'n preswyl, 

A Ilanerch ein llafur a*n llwydd; 
Ond buan y gwaek>dd fy mhríoid, 

A chyflym ddihoen«dd Vm gwydd; 
A minnau gan bryder a bruddwyd 

Rhag ctdli y gallaf ddigwyn; 
Ond tyner*drugaredd y nefoedd 

Arbedodd ei bywyd yn fwyn. 

Anrhydedd a gafodd trwy grefydd 

Yn mh: bman y buom yn by w, 
Yn benaf a beunydd y byddai 

Yn canmol trugaredd ei Duw; 
Hi gerid yn anwyl gan henaiot, 

A'r ieuaÌDc a*i molai fel mam; 
£i henw yn b( raidd a bery 

Fel beny w rinweddol ddinam. 

Gadawtom Oneida 'nol oedi 

Chwe* blynedd o*n bywyd yn glaii, 
Bacine a fu bellach ein preswyl, 

Nes dryllio ein hundeb oedd f ran ; 
Dwy flynedd yn fanwl a dreuliwyd 

Mewn llafnr a lludded y Ile, 
Cyn gaîw anwylyd fy mynwes 

0*i hadfyd i wynfyd y ne'. 

Ffarwelio ft phriod mor anwyl 

Yn angeu oedd galed yn wir, 
Ei choUi o*i hannedd a*ì heglwys 

Gynnyrchodd y dagrau yn hir; 
Y fendith fenthyciwyd gymerwyd 

Heb genad ei phriod ai phlant, 
Diangodd o'i hingoedd yn hoew 

I chware ei thelyn a*i thant. 

Wel, bellach rhaid peidio a chwyno, 

Er dyf ned doluriau y fron ; 
Mae Llywydd y nefoedd yn uniawn 

Wrth arfer ei wialen a*i ffon: 
Bu colled yr eglwys a'i theulu 

Yn ennill tragwydJol i hon, 4 
Mae heddyw mewn gwynfyd digwynfan, 

Heb ofid yn blino ei bron. 

Yn barod gwna'r gweddill o*i theulu, 

O Arglwydd, l*w dilyn i*r nef ; 
Gwna Joseph a Lisi yn rasol 

Trwy ddoniau ei Ysbryd Glan Ef : 
Cawn felly gy farfod fel teulu 

Mewn dedwydd Baradwys i fyw, 
Heb gystudd na gelyn i*n blino, 

Byth bythoedd yn ngbwmni ein Duw. 

: New York. Ei Phriod, S. Griffith. 



Digitized by 



Google 



ISstDgtaSíaetf). 



MARY JONES, LLANFACHRETH. 



líiD yw eglwys Crist, mewn unrhyw 
^yfnod yn ei hanes, er dyddiau y gwrag- 
edd ffyddlon a'i canlynasant eí gynt o 
Oalilea, gan weini iddo, ac a safent o hir- 
"beU i edrych drwy eu dagrau arno yn 
cael ei groeshoelio, wedi bod heb fod yn 
perthyn iddi wragedd rhinweddol nid 
ychydig,— gwragedd ag oeddynt drwy eu 
ífyddlondeb a'u gofal yn addurn i'r 
eglwys, ac yn aorhydedd i Ben jr 
eglwys. "Dydd datguddiad meibion 
Duw ** yn unig a ddengys faint o ies i 
achos crefydd a rhinwedd a wnaed drwy 
ddiwydrwydd a ifyddlondeb diymhongar 
y chwiorydd dystaw a dirodres hyn. Yr 
oedd yn perthyn i*r eglwys gynt ei 11 air 
dyner yn eistedd wrth draed yr lesu; ei 
Dorcas, yn Uawn o weithredoedd da ac 
elusenau; ei Fhebe, y weinidoges £fydd> 
lon, yr hon a fu gymhorth i lawer, ac i 
Paul ei hun; a*i L^iagaredig igroesawu 
ei gweinidogîon, yr hon yr agorodd yr 
Arglwydd ei chalon i ddaí ar y pethau a 
leferid gan Paul. A byth na wawried y 
djdd ar yr egiwys ac y bydd y gwragedd 
da a chrefyddol hyn wedi darfod o hooi. 

Gwyr gweinidogion a phregethwyr yr 
Annibynwyr yn Mon, allawer o*r cyfryw 
o siroedd eraill Cymru, mai rhyw Lydia 
gyda*r achos, yn y gangen o eglwys Crist 
perthynol i'r Annibynwyr yn Llanfach- 
reth, oedd y chwaer anwyl Mary Jones. 
Tr oedd ei thŷ a*i chalon bob amser yn 
agored i'w croesawu. Gwelsom anibell i 
dŷ—ond nid yn aml—yn agored i dder- 
byn pregethwyr, ond wedi myned yno, 
byddai rhywbeth yn peri i ni deimlo na 
byddai yno galon agored; ac nid yw tŷ 
agored, er iddo fod y Uawnaf yn y wlad, 
fawr o beth heb galon agored. Ond nid 
oedd perygl i neb dyeithr byth deimlo 
felly yn nhŷ y chwaer hon.—croesaw 
calon oedd yno bob amser. Yr oedd ei 
thŷ bob amser yn agored, yn llawn, ac 
yn lan fel glanweithdra ei hunan; ac yn 
hyn yr oedd yn ddangosiad teg o*i chalon. 
Yr oedd yn meddu y ddawn werthfawr 
hòno i ddyn dyeithr ag y mae gwragedd 
call yn gyffredìn yn ei meddu, sydd yn 
gwneud i bawb deimlo yn hollol gartrefol 
yn uiiion wedi myned i'r tŷ. Yn ddiam- 
mbeu, yr oedd hi yn un o*r rhai hynotaf 
a welsom yn hyn. Yr oedd sirioldeb 
bywiog ei gwedd, ei chwerthiniad llawen 
a chalonog, a*i charedigrwydd rhydd a 
dirodres,— y cwbl gyda*u gilydd, yn peri 
i'r mwyaf prudd a lluddedig gan ei daith, 
pan yn mhell oddicartref, deimlo yn ber- 
flaith at home^ ac anghofio eí ludded a'i 
hiraeth yn hoilol. A phwy all ddweyd, 
ond sydd yn brofiadol o hono, werth 
croesaw a Iletty fei hyn pan oddicartref. 



Yr oedd llawer o elfenau cymeriad 
Phebe, y weinidoges, hefyd yn y chwaer 
hon. Gellir dweyd am dani fel am hòno, 
*<Canys hithau hefyd a fu gymhorth i 
lawer;*' a gall ysgrifenydd hyn o linell- 
au, yn gystal a*r diweddar Barch. J. 
Hughes, ychwanegu, '*Ac i minnau fy 
hun hefyd." Cynnorthwyodd lawer i 
gasglu at symud y ddyled fu yn aros yn 
hir ar y capel. Pan oedd yr eglwys a'r 
gynnnlleidfa» a*u diweddar weinidog, yn 
gwneud ymdrech i symnd y baich hwow, 
bu hi yn un o*r rhai mwyaf gweitbgar. 
Elai drwy yr ysgol bob Sul i gasglu, a 
chyfaill arall ffyddlon i'r achos yn ei 
chynnorthwyo.— efe yn ysgrifenydd, a 
hithau yn drysorydd. Fel hyn, drwy 
gydymdrech a dyfalbarhad gartref ac 
oddigartref, talwyd y ddyled yn Uwyr. 

Ood hi a fu farw. Do, do, er mor 
anhawdd, rhaid credu; oblegid *'ei lle 
nid edwyn ddim o honi mwy." Mae ei 
Ile yno etto heb fawr, os dim cyfnewid- 
iad, ond ei fod yn Ile gwagf nid yw yn ei 
hadwaen hi mwy fel ei berchenog. Bu 
farw, neu, yn hytrach, yn d iaith y 
Testan>ent Newydd, hunodd yn ieuanc ac 
yn nghanol ei dyidiau, bore Sabbath, 
Mai38, 1871, yn38mlwydd oed. Cladd- 
wyd hi mewn inodd parchus yn mynwent 
y plwyf, Llanfachreth, y dydd Gwener 
canlynol, sef Meh. 2, pryd y daeth tyrfa 
luosog a pharchus o'i pherthynasau, ao 
amry w weinidogion a phregethwyr y sir, 
i dalu y gymwynas olaf iddi. Oadawodd 
briod caredig, sef Mr. J. Jones, Melinydd, 
Machreth Miíl, i*r hwn y bu yn ymgeledd 
gymhwys am flynyddoedd, yn weddw ac 
amddifad i alaru ei golled am un o*r rhai 
hawddgaraf o ferched Efa. Yr achos ol 
marwolaeth oedd y darfodedigaeth. Ba 
yn nychu yn ei ewinedd marwol am tua 
phedwar mis. Dyoddefodd ei chystudd 
trwm gydallawer o dawelwch acamynedd. 

Tachwedd 3, 1869, o'r tŷ agosaf ati, 
hebryngwyd gweddillion chwaer ieuanc 
arall, Miss Jane Jones, hynod o grefydd- 
ol, ac un o aelodau ffyddlonaf yt Eglwys 
Annibynol yn Llanfachreth, i dŷ ei hir 
gartref. Yr un peth oedd yr achos o*i 
marwolaeth hithau,~yr hen elyn sydd 
yn gwywo miloedd i*w beddau yn Mon. 
Ehyw Dorcas oedd y chwaer hon, yn 
gwneuthur dilladau. Yr oedd colli dwy 
chwaer mor hynod o ffyddlon, yn golled 
iawr i'r eglwys yn Llanfachreth; a 
theimlir oddiwrth y golled nes i Ben' 
mawr yr eglwys weled yn dda godi 
rhywrai o gyffelyb ysbryd a sel i lanw 
eu lle. Heddwch i*w liwch hy 1 y dydd y 
bydd lesu yn d*od i gasglu ei jewels i 
wneud y briodoledd.*-T. R., LlanddeuêanU 



Digitized by 



Google 



âHoIsgioìiatt. 



Pbbosthaü, gan y Ptrch. Williaii 
RoBKKTS, LiTerpooL T h . T. Lirer- 
pool: argraffwyd jn Sw^ z \U y TyU 

Ctbitwtsa 7 Bban hon ddeg o Br^thao. 
T pjncían j traethir arnynt jdynt j 
rhai canljnol:— Enw da; Djn ienanc heb 
ddeall ganddo; Crjfder gwýr ienainc; 
TrjBoría trngaredd; YmgeUdd enaid; 
Tewi; PJant j dejmas; Plant i Abra- 
ham; Gwrthod Criat jn erbjn argj- 
hoeddiad; Y cariad mwjaf. Gwelir fod 
jr awdwr wedi jmgadw o fewn cjlch jt 
jmarferol. gan mwjal Nid o angen- 

' rheidrwjdd j gwnaeth efe hjnj, ond o 
ddewÌBÌad. Gw jddom ei fod jn alluog i 
drin nnrhjw bwnc jsgrjtl^rol jn gadam 
a goleu, jn gjstal ag i wasgu eu djled- 
Bwjddau ar ddjnion. Mae j Pregethan 
hjn jn tglur iawn. Mae jr iaith jn 
eglur a choeth, ac j mae j meddjliau jn 
eglnr. Nid oes cjmjlau a thjwjliwch 
jn en hamgjlchjnu. Gall j gwanaf ei 
amgjffredion eu deall, os cjmer j dra- 
íferth iV darllen. Er hjnj, nid jw jr 
awdwr jn gorfod jmostwng i fod jn 
blentjnaidd, mewn trefn i fod.yn eglur. 
Nid chwareu marbles cref jddol a wna, a 
tbjbied mai hjnj jw eglurdeb; ond 
traetba eì feddwl jn rhjdd a dif oesgni 
BT j petbau jr jmdrínia â hwjnt Ni 
fjdd neb jn methu dirnad beth sjdd 
ganddo dan ei jstjriaetb. 

Mae jr awdwr jn jmgadw jn fanwl, 
gan mwjaf, o fewn cylch gwirioneudau a 
addefir jn gyfCredinoL Tr jdjm jn 
hoffi gweled pregethwr a tbraethodwr jn 
anturio tipyn i dir j dadleuir jn ei 
gjlch; ac er cael ei ffonodio oblegid hjnj, 
j mae ef jn enniU crjn lawer jn jr jm- 
gjrchoedd dadleuol hjnj. Caiff weled 

. gwendid gewjnau twjU-resjmwjr, a'r 
modd jr csgoant bob peth, jo lle eu 
cjfarfod jn onest a tbeg. Mae mor gjn- 
nefln o*r diwedd ft tbafoJ drwg, a cham- 
ddarluniadau, nes j mae jn gallu gwenu 
jn dawel wrth sjllu arnjnt, a chjsgu jn 
etmwjtb dan drjmlwjtb o honjnt. Daw 
Ì ddeall j bjd, ac i ddeall pa fodd j mae 
rhai djnion jn cario bùsiness mawr jn 
mlaen, am amser maith, heb ddim capital, 
Caiff íawer o fanteision ac addjFgiadau 
wrth Bjlwi fel j roae dynion dwl jn jm- 
ddedwjddu jn eu dylni, a rhai beilehion 
jn gwledda ar gecraeth; athjn ef addjeg 



oddiwrth j cwbL Er hjnj, ^iiìonedda 
egl«r j Beibl jw j rhaì pwjraicaf i 
gwerthfawTOcaL Mae gmir fel hwnw, 
**Cr«l jn jr Arglwjdd lesa Grisi, i 
chadwedig f jddì," jo annhraethol wertìh 
fawr. Mor arddercbog jw gair eglnr fd 
hwnw, **Qwnewch dda i bawb;" nen 
hwnw, " Ofna Dduw, a chadw ci oróhjm- 
jnion.*' 

Ceir íod j PregetluMi hjn jm rhodio 
canol j ffordd rhwng pob eithailoa. 
Maent féllj o ran j sjniadao a geir 
jnddjnt. Maent felij hefjd o ran jr 
ieithwedd a red drw jddjnt. Nid jw jr 
awdwT ond anfjnjch iawn jn cjrrhaedd- 
jd jr amchel, ac nid jw bjrth yn diagm 
at jr isel-a'r gwirioolljd; Thodda i niy 
bnddioU JT adeiladol, a'r diberj^L Gellir 
ei ganljn jn ddibetnu i bob man jt ft» ac 
j mae ei ddnll o drin ei faterion. ar jr un 
prjd, jn ddifjrus jn gjstal ag jn adeil- 
adol. CeÌT tjnwjr cjffredin yn rhedeg 
drwj bob pregeth. Mae gwir ddelw j 
pregetl- wr ei hunan arnjnt. 

Credwn j caiff torf o'n çjâwladwjr 
lesâd mawr drwjddjnt wrth en darlìeB a 
mjfjTÌo jnddjnt jn eu horian ham- 
ddenol. Dymunem i> awdwr g^ael cefn- 
ogaeth heiaeth jn- ei antoriaeth, fel ag 
iV galonogi i ddwjn allan y rhanaa 
eraiU sjdd mewn golwg guiddo i'w 
cjhoeddi; a gallai j bjdd rhai o'r preg- 
ethau hjnj o deithi mwj dnwinjddol 
na'r rhai hjn. Bjdd bjnj jn jchwanegn 
eu gwertb. 

Mae jr argraff waith jn lan, a'r pljgîad 
jn ein boddbau jo fawr. Mae j Iljfr jn 
llawn o jmborth iachus, wedi ei osod o'ta 
blaen ar ddjsglau glan. Meddjliaaom 
unwaith am ddif jnu rhanau o'r bregetb 
ar **BlaDt i Abraham," ac o*r nn ar 
**BIant j dejrnas,'- fel enghreilftian o 
ddull teg a goleu jr awdwr o drin ei 
faterion. Mae ei reejmeg jn hollol an- 
orchfjgol. Gallai mai gwell ì ni àlw 
sylw j darllenwyr at j Pregethan fel 
cjfanwaith, na difynu rbanan o honjnt. 
Prin y gallem wneud cyflawnder â hwjnt, 
ac á rhai eraill sydd yn y Rban hon, heb 
i*r difyniadau fod yn rhai meithlon. 
Deuwcb, ddarllenwyr hawddgar, prjn wch 
y Ilyfr, darllenwch ef yn fanwl, a bemwch 
drosoch eich huoain, ac nid jdjm jn 
petruso dim na f jdd eich dedfrjd jn 
ffafriol i'r awdwr a*i gjnnjrchion. 



2ieti)Olion« 



OTMBBIAD. 

NiD oei dim a adwaenir jn gjnt mewn 
djDtawd na chjmeriad, ac nid jdjm jn 



gwjbod braidd am ddîm sjdd mor deiml- 
adwj ac eglur i'n ajnwjian, ac sjdd, ar 
jr QB prjd, mor anhawdd rhoddi darnod* 



Digitized by 



Google 



DETHOLION. 



319 



'iad o hono. T mae*n Uawer hawddach i 

'ddy wedyd pwy sydd feddiannol arno, a 

'phwy sydd amddifad o hono, na dy wedyd 

betli ydyw. Nid yw deall mawr yn ei 

'ifynnwys, ac nid y w y deall hwnw wedi 

ei uno â gwerth meesol mawr, yn gyfystyr 

'âg ef chwaith. ** Yr oedd Goldsmith yn 

ag08 a hod yn amddifad o hooo. Nid 

oedd gan Bacon, Bosseau, â Sheridan, 

ond ychydig o hono. Yr oedd gan 

' Solingbroke, Burke, a Pitt, gryn lawer. 

Yr oedd gan Chesterfield, y boneddwr 

perffaith, a Dr. Johnson, yr Hottentetiad 

' parchus, gyfran dda o hpno. Meddiannai 

' B'>naparte ar lawer mwy o athrylith na 

Frederick Fawr; ond llai o gy meriad. 

Tr oedd gan y Duc Marlborough ran dda 

o gymeTÍB.á, ond nemawr mewn cymhar* 

iaeth i'w wraig hynod a rhagorol. Yr 

oedd gan deulu Tudor lawer o hono; ond 

yr oedd y Stuarts yn brin iawn. Medd- 

iannai Gesar gymeriad tuhwnt i*r cyífred- 

ÌD ; ond nid oedd gan BrntuB a Cicero ond 

yehydig, yn enwedig yr olaf. Wellington 

biai gymeriad, ac Omar Pasha, un o gad- 

fridogion mwyaf yr oes.*' 

Cymeriad ydy w yr hyn sydd, megys o 
aììfodd, yn hawlio |>arch ac edmygedd. 
Y inae yn rhagdybiéd rhywbeth mwy a 
gwell na chymhwygder mawr, a dysgeid- 
iaeth fawr. Gwna ei hun yn eglur a 
theimlcuiwì/f pa un bynag' ai mewn bratiau, 
ai mewn porphor a Uian main y gwisgir 
et. 

y mae cymeriad weithiau yn ymgy- 
weithas â gwagedd, ond fynychaf ar 
, wahaa oddiwrtho. Y mae balchder a 
hunanymddibyniad, neu hunanoglud, bron 
bob amser yn cydymdeithio âg ef. Nid 
hawdd cyffroi ei berchenoggan gymerad- 
wyaeth, nac ychwaith gan gerydd a sèn. 
Nid y w efe yn ymchwyddo á if loen uchel 
pan delir iddo fân-gyfarchiadau, ac ni 
theimla goUed hebddynt. Y mae cymer- 
iad i'w ddosbarthu gyda diysgogrwydd 
a phenderfyniad meddwl, ac ni throir ei 
berchen oddiar ei Iwybr gan anfri, gwat- 
war, neu fwledau papyr yr vmenydd. 
**Daeth fy mhobl a minnau," meddai 
Freder2ck Fawr, "i gytundeb sydd yn 
boddloni y ddwy blaid. Y maent hwy i 
ddìceyd à fynont, a minnau i wneud a 
fynwyf." A dyoddefodd iddynt ysgrifenu 
pob gogan yn ei erbyn; hyd yn nod wedi 
y cweryl f u rhyngddo ft Voltaire, goddef- 
odd i*w ddarnau ofnadwy duchanol gael 
eu faargraffu a'u gwerthu gan lyfrwerth- 
wyr yn ei ddinas ei hun yn ddìgerydd. 
Anafwyd Bonaparte, o'r ochr arali, i 
fywyn ei galon gan ymosodiadau y wasg 
Seitoig arno, ac ni oddefai i gymaint a 
gwawdair ymddasgos ar ei draul ef drwy 
ei holl diriogaetbau. 

Bhaid i*r dyn sydd ganddo gymeriad 
fod yn annibynol, diofn, a doeth yn ei 



farn. Ni ddylanwadir arno ef gan y 
sefyllfa y mae dyn ynddi— gan y diilad a 
wisga, nac arall, yn ei gyfrifiad o hono. 
Edrycha ef drwy weddeiddrwyàd lUan, 
neu drwy yr angen am danynt, at y dyn 
ei hunan. 

Hysbysa hanesiaeth si, gyda pha ry w 
fam neiUduol a hynod y mae gwladwein- 
wyr wedi dewiá dynion at orchwylion, ac 
i sefyllfaoedd pw «'sig, o biith catcharorion 
euog. Yr ydym ni yn cael ein tueddu i 
gredu mai dynion o gymeriadau oedd y 
gwladweinwyr hyn. Yr oedd dewisiad 
Napoleon o'i gadfridogion yn arddangos 
hyn. Gall y dyn sydd wedi ei gynnysg- 
aeddu âg ef íod yn gyfoethoir neu yn 
dlawd, yn gynnil neu wastrafflyd, diog 
neu weithgar, yn synwyrol neu yn an- 
synwyrol; ond nis gall unrhyw neilldaol- 
rwydd amgylchiadau, neu gyfnewidiad 
ynddynt, byth ddwyn oddiamgyleb effaith 
gweladwy arno ef. Yr oedd John Quincy 
Adams yn gy foethog, cynnil, gweìtligar, 
pwyllog, a synwyrgall. Yr oedd Dr. 
Johnson yn dlawd, gwastrafflyd, diog, 
byrbwyll, a diofal; etto, yr oedd gan yr 
oíaí gymaint o gymeriad a*r cyntaf. Yr 
oedd Dr. Johnson yn afrosgo ei gorff, yn 
ansyber ei arferion, lled chwith ac an- 
foesog; ond teimlai efe mor ymwybodol 
o*i ragoriaeth, fel nad ymfiinai efe am y 
pethau bychain hyny; mewn gair, nid 
ymddengys ei fod yn teîmlo eu presenol- 
deb. £r hyn oU, yr oedd yn ddiarhebol 
am ei gBaffder ar feiau pawb a phobpeth 
y tuallan iddo ei hun. Yr oedd gyda'r 
galluocaf , os nad y galluocaf o bawb, am 
watwar a gwawd. £i eiriau a IymgnÖent, 
nes y tasgaî y gwaed o galon ei ddyodd- 
efydd; ond pe dychwelid y cyfryw eiriau 
ato ef, ni chaffent fwy o effaith na dwfr 
ar gefn hwyaid. 

Nis gallai ef , meddai, ganfod pa fodd y 
gallasai oeb fod yn waeth o gael trioiaeth 
aamharchus; ac nis gwelai, o'i ran ef, pa 
ddrwg oedd llysenwi dynion. Chester- 
field, eilwaith, fel y mae yn wybyddus, 
yr oedd efe yn hollol wrthgyferbyniol i'r 
Dr. yn > pethauhyn; etto, yr oedd gan- 
ddo gymaint, os nad mwy, o gymeriad. 
Mae ei ymddygiad tuag at lythyr y geir- 
iadurwr enwog, yn ddigon ynddo ei hun i 
brófi hyny. Galwer ei ymddygiad y pryd 
hwnw yn fursendod, os mynir; dyw^wn 
ninnau mai mursendod wedi ei argymhell 
gan gymeriad oedd. •* Paentiwch fi fel 
yr wyf," meddai Cromweli wrth yrarlun- 
ydd, yr hwn a ddangosai awydd i guddio 
ychydígar y ereitliiatt, y dwfn-ryehau, 
a'r pimpies oedd ar ei wyneb. Yr oedd 
cymeriad yn y Ileferydd yna. Ond pa 
ry w dystiolaeth oedd ei eiriau i gymerìad 
De Retz pan y dy wedodd, ** De Retz yw 
yr unig ddyn yn Ewrop sydd yn fy 
nghasâu." Nid dyn mawr cyffredin a 



Digitized by 



Google 



320 



COFNODION ENWADOL. 



WDMihai i Cromwell deimlo ei fod jn ei 
gM&a. 7 mM cyraeriad jn arwyddocáu 
hunanfeddiant mawr.ac aid ywy Ìyn syáá 
yn medda Uawer o hono, yn debjrg o fod 

În anamyneddgar ac anDÌddig; ond yn 
jtrach yn dawel a siriol ; etto, y mae iV 
gael raewn djnion prudd a llawen, dys- 
taw a liaradua, cymdeithasgar a digym- 
delthas. T mae geiriau £merson yn 
odidog. a chan eu bod yn dal cysylltiad 
â'r pwnc, ni a'u gosodwn yn y fan hon: -- 
** T mae djrn yn mjned am yr hjrn yw 
werth. Segur iawn yw pob cywreiB- 
rwydd a amljgwn ni am wybod barn 
endU am danom, ac 7 mae ofn bod yn 
anadnabyddus a dinod yn ffolineb. Os 
gw}r dyn y gall efe gyflawni peth— y 
gaU el wneud yn well na neb araU — mae 
ganddo sicrwydd y cyf addefir y ffaith gan 
bawb. T mae y byd yn Uawn o ddyddìau 
bam, ac i ba gy mdeithas bynag yr êl ac 
yn mhob gweithred a gyonygia, mesnrir 
a nodir ef &g argraff. T mae y newydd- 
ddyfodiad yn mhob tẁr o blant a floedd- 
iaut ac a redant yo mhob cwrt a phetryal, 
yn cael ei bwyso mor gywlr mewn 
ychydig ddyddiau, a*i nodl ar iawn rif , a 
pte yr aethai dan brawf flurflol am ei 
nerth, ei fuandra, al dymher." Dyna 
^boniad rhagorol ar gymeriad. 



Ond, onid edrychid ar Cessur 
Rhttfeiniaid yn gyffredin 711 llanc|i 
rydd ac afnîdlon, ag ydoedd yn myi 
yn gyflym i ddinystr? A gymerid Sbil 
speare am yr hyn oedd werth, 711 nhyb 
dyn by w, j n yr un oes ag et? Dywe 
i ni mai John Hampden yn unigr feddi 
meddylddrych Ueiaf am 7 metcl oedd 
Cromweii, cyn iddo ddechrea hjnod 
hun. Bu CromweU fy w dros 40 mly» 
mewn dinodedd cymharol. Dywed Alì 
mai Dr. Johnson oedd dyn blaenaf 
ddeunawfed canrif ; er hyny, ba efe bj 
dros hanner can' mlynedd mewn iM 
mawr, ae anenwogrwydd. ÌAynych M 
oddefai chwant bwyd, ac yn absenoM 
Uetty gwell, gorfuwyd ef i chwilio 1 
orphwysdra i'w gorff, a hûo i* w amraDti 
ar ludw gwydr-dy (jgiass- housé). 'Faìn 
y tarawyd pawb megys & tharanfolit g 
gynnygiad John Adams i wneud Ws» 
hington yn gadlywydd y byddirn 
Americanaidd, os oedd yn m^ned 
hyn oedd werth? Mesur cyflafa 
oedd ei ddewÌBÌad ef i'r swydd b( 
Toeddwyd twysged o ddynion 
enwog, a'r rhai hyny a chanddynt n 
liawiiau fr penodiad nag ef e, i g^tuno 
un nad ystyrid yn ddigon galiuog^ 
ofni fel cydymgeisydd.— P. o*r C. 



CofnoDíion IBntDaìroL 



ottábfod chwábtbsol dosbabth isaf 
swtdd oabbftbddin, 

A gynnaliwyd yn Fenybont, Trelecb, 
Awst 16 a 16. Cynnadledd am 2| pryd- 
nawB. Cadeirydd— Parch. W. M. Dayies. 
Penderfyniadau>- 

1. Y cyfarfod nesaf yn Owemogle yn 
gyfarfod cenadol. Y Parch. W. M. Daries, 
Biaenycoed, i bregethu ar ** Ddyledswydd 
yr eglwysi tuag at addysg grefyddol yr 
ieuenctyd." 

2. Dymunir ar bob eglwys yn y eyfun- 
deb anfon ei barn i*r cyfarfod nesaf 
mewn perthynas i*r gymanfa dair-sirol— 
ei chynnal yn y blaen, neu ei gollwng i 
lawr. 

3. Oofaled yr eglwysi anfon eu hystad- 
egau yn ddioed, fei y byddo iddynt fod 
yn nwylaw ysgrifenwyr yr Undeb Cyn- 
nuUeidfaol yn brydlawn. 

4. Penderfynwyd anfon deiseb at gyf- 
arwyddwyr Cymdeithas Genadol Uun- 
dain, i ganiatau i'r Parch. G. John dalu 
ymweliad cenadol âg eglwysi y cyfundeb. 

Cafwyd ymddyddan hynod o adeiladol 
«r Ysbrydolrwydd teyrnas Crist (t.) 
Natury deymas ynddi ei hun. (2.) Ei 
pherthynas â chalon y credadyn. 



Y noson gyntaf, am 7, pregethodd^ 
Parchn. Proffeswr Morgan, Caerfyrddli 
Jaryis, Penygraig. 10, Mercher, Morgaa^ 
Bethlehem; a Lewis, HenUan. Am % 
Richards, St. Clears (B.); a Thoma|| 
Whitland. 6« DaYÌes, LlaDybri ; Jenkim 
Gibeon. Gweddîodd yn y gwahanol gyi 
arfodydd y Parchn. E. Jones, FfynnoBí 
bedr; L Williams, Trelech; W. Thoma^ 
Bwlchnewydd; D. Dayies, I/Ian^bn. 
Cyfarfod rhagorol. Yn fendith 7 b^ddo 
i'r eglwys a'r ardal.— J. Lbwu, Ysg, 

CTFUNDBB OOOLBDOOL MOBOANWO. 

Cynnaliwyd cyfarfod chwarterol 7 c^f- 
undeb hwn ^n Abercanaid, ar y dyddiaB 
Llun a Mawrth, Bledi is a 19. Cymer- 
wyd y gadair yn y gynnadiedd gan y 
Parch. J. Morgan, Cwmbach, a darUenodd 
bapyr gwerthfawr, yn cynnwys s^iwadau 
craffus, ac awgrymiadau, o*u cario allan, 
yn neiUduol mewn cysyUtiad à*r Yagol 
Sabbathol, a fyddent yn debyg o wneud 
Iles mawr. Wedi cyflwyno iddo y diolch- 
garwch gwresocaf, penderfynwyd— 

1. Fod y cyfárfod nesaf, yn ol y gylch- 
res, i*w gynnal yn £benezer, Aberdar. 

2. Fod y Parch. W, J. Bich»rds, i*eny- 



Digitized by 



Google 



COFNODION EMWÁDOL. 



321 



rern, i bregethu yn y cyfarfod nesaf ar 
'Gyflawnhâd trwy flydd." 

3. Fod y Parch. W. Dayies, Llwydcoed, 
'n cael ei dderbyn yo llawen yn aelod o*r 
yfuDdeb. 

4. Fod y Parchn. W. Edwarda, Aber- 
ar; W. WìUianis, Hirwaun; J. Dayies, 
Lberdar; J. Bliles, Bethesda; a J. Eyans, 
lethania. yn nghyda Bwyddogion y cyf- 
ndeb, i fod yn bwyllgor 1 dref nu y mater- 
m a ystyriant hwy yn angenrheidiol i'w 
wyn dan sylw y gynnadledd. 

5. Fod yr ysgrifcnydd i ohebu ftg awd- 
rdodau y Gymdeithas Genadol yn Llun- 
uo, er licrhau gwasaaaeth y Parch. T. 
T. ThemaB, Affrica, i ymweled ftg eg- 
rysi y cyfundeb eleoi dros y geaadaeth. 

6. Fod y Parch. U. Jones, Nelson, i 
iarllen papyr yn y gynnadledd neiaf ar 
r Tagol Sabbathol. 

y Moddion Cyhoeäduê. 
NoB Lun, am 7 o*r gloch, dechreuwyd 
'wy ddarllen a gwedáío gan y Parcb. J. 
iTÌeB, Coly, a phregethwyd gan y 
irchn. W. Edwards, Aberdar, a Wm. 
üIíamB, Hirwaun. Trauoeth, am 10, 
chrenodd y Parch. R. Orif&tha, Cefn, a 
iregethodd y Parchn. W. Dayies, Llwyd- 
ed, a J. Morgans, Cwmbach. Am 2, 
chreuodd y Farch. J. Eyana, Gellideg, 
phregethodd y Parchn. J. Eyana, Beth- 
ía, ac E. lí^ Eyans, Penderyn. Am 7, 
chrtuodd y Parch. W. Dayiea (M.C.), 
phregethodd y Parchn. D. R. Dayies, 
»ercwmboy, a J. Thomaa, Salem, Aber- 
p. 

Er fod yr eglwya yn amddifad o wein- 
g, yr oedd yn dda genym ei gweled 
T Biriol, UBol, ac ymdrechgar i roesawu 
hen sefydliad—y cwrdd chwarter, yr 
n Bydd wedi bod am lawer o flynydd- 
Id o wasanaeth mawr fr enwad ac i 
ifydd yn y wlad. Ar ol cymaint o 
gethu Crist yn y cyfarfol, hyderwn y 
id canlyniadau daionus.— D. Jonsb, 



OTFARirOD JDBILI. 

ÿnnaliwyd y cyfarfod uchod yn 
lapel yr Annibynwyr yn Llanidloea, 
Fawrth a dydd Mercher. Medi 12 a 13, 
1, yn gofladwriaeth am, ac i gyd- 
enhan fod y ddyled ar gapel y dref 
lapel Olynbrochan wedi ci tlialu. 
M Fawrth, am 7 o*r gloch, dechreuwyd 
^farfod drwy ddarllen a gweddîo gan 
i*arch. O. Eyana. Llanbrynmair. a 
îgethwyd gan y Parchn. E. Eyana, 
rnarfon, a John Thomas. LiyerpooL 
9 o*r gloch bort dydd Mercher, caed 
illach, í*r hon y gwahoddwyd yn 
log aelodmu eglwyai y gwahanol enw- 
I CTefyááoì yn y dref . Daeth Uuaws 



mawr yn nghyd. Llywyddwýd y cyfar- 
fod gan y gweinidog. T materion yr 
ymdriniwyd ft hwy yn benaf oedd yr 
angenrheidrwydd o gael tywalltiad hel- 
aeth o'r Yibryd Glan, i adnewyddu yr 
eglwysi, a chynnyrchu undeb a chyd- 
weithrediad pob aelod yn yr ymdrech o 
blaid y flydd. Cawsom areithiau grymus 
aphwrpaBol iawn ar y materion gan y 
Parch. J. Edwards (B.); Mr. Richard 
MUIs (T.C.); y Parchn. B. EyauB, Caer- 
narfon; O. Eyans, Llanbrynmair; a J. 
Thomas, Liyerpool. Teimlai pawb ag 
oedd yn brcsenol fod yr Arglwydd yn eu 
plith, ac yn eu bendithio. Am 10 o'r 
gloch, decbreuwyd y cyfarfod cyhoeddus 
gan y Parch. £. Eyana, Caemarfon. a 
phregethodd y Parchn. O. Eyans a John 
Thomas. Am 2 o*r gloch, dechreuwyd 
drwy ddarllen a gweddlo gan y Parch. J. 
Edwards (B.), a phregethodd y Parchn. 
O. Eyans, J. P. Jones, Drefnewydd (yii 
Saesoneg), a*r Parch. Eyan Eyans yn 
Gymraeg. Am 6 o*r gloch yn yr hwyr, 
o herwydd lluosawgrwydd y dyrfa, gorfu 
arnom fenthyca capel y Trefnyddion 
Calflnaidd yn Bethel Street, yr hwn a 
ganiatawyd gyda*r parodrwydd mwyaf. 
Dechreuwyd y cyfarfod drwy ddarllen a 
gweddîo gan y Parch. 0. Owens, gwein- 
idog y Wealeyaid, a phregethoddy Parch. 
John Thomas, a'r Parch. E. Eyans. 

Yr oedd y gwrandawyr yn lluosog iawn 
o*r dechreu i'r diwedd, y pregethau bob 
un yn rhagorol dda ac effeithiol, a'r caBgl- 
iadau yn haelionus. Hyderwn y ceir 
gweled effeithiau dymunol yn ol llaw, ac 
y bydd llawer yn gallu edrych ar gyfar- 
fod Jubili ein capelau fel y cyfnod y 
cawsant eu rhyddhau o dan ddedfryd 
condemniad, a'u dwyn i deyrnaa ei anwyl 
Fab Ef.-.R. J. 



ELIM, MTNTDD CTNPFIG. 

Cynnaliodd yr eglwys uchod ei chyfar- 
f od bly nyddol ar Awst 29 a 30. Dechren- 
wyd yr oedfaon gan y Parchn. MorrÌB, 
Brynmenyn; Thoma8,PÌBcah(B.); Jones, 
Drefnewydd; a Mr. WatBon (T.C.), a 
phregethwyd gan y Parchn. Morris, Bryn; 
Morgans, Saron, Maesteg; WilliamB, 
Canaan ; a Matthews, Castellnedd. Caf- 
wyd hin hyfryd a dymunol, cynnuUiadau 
lluosog, a pbregethu daragorol,yn nghyd 
a lle cryf i gredu fod Duw yn ymddys- 
gleirio oddirhwng y cerubiaid ar y cyâir- 

fod.— G. JONES. 



PWTLLGOE BLTHTDSOL ** T DTBGBDTOD." 

Cynnaliwyd y pwyllgor uchod yn 
yestry capeljrr Annibynwyr yn Nolgeliau, 
AwBt 15. 1871, gohiriedig o Mehefin 10, 
1871. J[t oedd yn bresenol y Parchn. W. 



Digitized by 



Google 



322 



COFNODION ENWABOL. 



Ambrose, Portraadoc; R. TbomM, Bsa- 
gofj Jobn Tbomai, Liyerpool. R. ElliB, 
Brithdir» Mri. Rowlaod Hugbes, Wm. 
Hugbes, C. R. Jones, &c. Wedi etbol j 
Parcb. Wm. Ambrose yn gadeirydd, dar- 
Uenodd y Trysorydd gyf riflen o*r drysorfa 
am 1870, yn n^byda cbyfrifon yr argraff- 
ydd am y flwyddyn bono. Penderfyn- 
wyd — 

l. Fod y cyfarfod bwn yn derbyn acjm 
cymeradwyo y Baiance Sheet, a bod y 
Trysorydd iarchwilìo cyfrifon yr argrafC- 
ydd. 

U. Fod yr argraffydd yn cael ei awdur- 
dodi i ddefnyddio y moddion a famo yn 
oreu er aicrbaa yr ol-ddyledion. 

Trueni fod cymaint o ddìofalwch yn 
perthyn i rai dosbarthwyr y dysgwyiid 
pethau gwell oddiwrtbynt. Oobeitbir y 
bydd iddynt dalu sylw dioed i gaîs yr 
argraffydd i wastadhau eu cyfrifon, fel 
na orfoder ef i arfer unrbyw foddion 
pellach. 

3. Fod y swm • chwe* phunt ì gael eu 
rbanu cydrbwng yr ymgeiswyr yn mhlith 
" gweinidogion hen a methedig*' am y 
flwyddyn ddiweddaf. 

4. Fud y pwyllgor gweithîol í barbau 
yn ei swydd am y flwyddyn ddyfodoL 

y *' Dyagedydd'* am 1872. 

5. Fod diolcbgarwch gwresog y pwyll- 
gor yn cael ei gyflwyno i'r Goìygwyr am 
eu llafor a*u ffyddlondeb mawr, gyda 
dymuniad ar iddynt barhau yn eu swydd 
am y flwyddyn ddyfodol (1872). 

6. Fod cyfrei newydd o'r Dysgbotdd i 
gael ei cbychwyn yn nechreu 1872, ar 
ben ei hanner canfed flwyddyn, ac enwyd 
nifer o beisonau i gynnortbwyo y golyg- 
wyr i wneud ei gynnwysiad yn deilwng o 
dderbyniad cyffredinol yn mhlith yr eg- 
Iwysi. 

7. Fod y pwyllgor gweithîol i ymgyfar- 
fod yn Portmadoc ddydd Mercber, Hyd. 
18fed, er cwblhau y trefniadau, gan fod 
yr hen " gyhoeddiad clodwiw " wedi cyr- 
haedd ei Juhilee. Teimlai y pwyllgor yn 
awyddos i hynodi yr amgylchiad à rhyw 
drefniadau ag a sicrha ei Iwyddiant dy- 
fodol, yn gystal ac adgoffa yr hyn a 
wnaed trwyddo yn ystod cyfnod mor 
f Aith. — AUan o*r Ìítnute Book. 



TRAMOR. 

OOSODIAD 0OKOLFABN ADDOLDT WBWTDD 
CTNHDLLEIDFAWTS OTMRBIO DTICA. 

Prydnawn dydd Mawrth, Awst 22, 
gosodwyd i lawr gareg sylfaen yr eglwys- 
dy newydd ag y mae cynnuUeidfa y 
Parch. R. Gwesyn Jones yn myned i*w 
adeiladu ar heol Washingtoh, ychydig 
uwchlaw Pearl, yn ngwydd tyrfa Inosog 
a pharchus. 



Darllenodd y Parch. R. Gwesyn Jonci 
ranau priodol o'r Tsgrytbyrau, a gweddl- 
odd am fenditb ddwyfol ar yr antarmetii. 
Yna yn fyr amlygodd amcan y cy nnulliad, 
yn Gymraeg a Saesoneg, a darllenodd j 
rhestr aganlyn fel cynnwysiad y confclfaeii 
sylfaenol i^Temperance Patriot, Y JDryf^ 
Baner America, ÌJtica Daily Herald^ Utíea 
Daily Observer, Y Ceno</w>,(Aw8t 1871), 
Tyst a*r Dydd, Y Fellten, JEareei^ior, 
damau arian bychaîn, rbodd Mr. John 
Richards,yn nghydag ysgrif en yn cj'nnwys 
banes yr egiwya ac enwau ei swyddogion 
presenoL 

Tna galwodd Mr. Jonet yr Anrh. Ellii 
H. Roberts yn mlaen, yr bwn a draddod- 
odd araetb ddyddorol iawn, difTnìadaa 
Iled helaeth o ba un a roddwn isod.* — 

*'Trydych wedi ymgynnnlli osod congl- 
faen i Addoldy newydd Eglwys Gynnnll- 
eidfaol Gymreig Utica. A wna rhy w nn 
ofyn pabam yr adeiladwcb addold j Cym- 
rdg ? Gellwch ateb eich bod yn mhlith 
eglwysi Utica yn meddu yr hawlf raint o 
flaenoriaetb genedigaeth. Gwŷr a gwrag- 
edd yn llefaru yr iaith Gymraeg oeddynt 
yn mysg sefydlwyr boreuaf yr ardaì a 
brydferthiryn awr gan ein tref gynnyddoL 
Dygasant gyda bwynt o*r ben wiad eu 
cariad at y Beibl, eu hymlyniad wrth 
grefydd, a'u gwresogrwydd yn ngwasan- 
aeth y cysegr. £u rhwymedigaethaa 
cyntaf wedi diogelu dydd^sfa iddynt en, 
hunain a*u plant, ydoedd gosod i fynj 
dabernacl i'r Arglwydd a*u harweîniodd 
dros y môr, a ca osododd eu llinellau yn j 
Ileoedd byfryd yma. Tr oedd Jonathan 
Edwards wedi sefydlu eglwysi CynBalleîd- 
íaol yn New Hartford a Clinton mor for- 
eua 1791. Ffurfiwydy corffoliad eglwys- 
ig cyntaf yn Utica gan y Bedyddwyr 
Cymreig, Medi 12, 1801. Dygid gwasan- 
aeth crefyddol yn mlaen cyn hyn, ya 
benaf mewn cysylltiad â Cbymdeithsa 
Bresbyteraidd Unedig Whitestown ae 
Old Fort Scbuyler, yr hon a sefydlwyd yji 
1793. Deng mlynedd yn ddiweddaraeh 
sef yn 1803, y ffurfiwyd Eglwys Bresby- 
teraidd gyntaf Utica; ond am ddeng 
mlynedd wedi hyny parhaodd i fodi ys 
gysylltiol, os nid yn ganghenol, i Eglwjŵ 
Whitestown Tn 1802 y sefydlwyd 
Eglwys GynnuIIeidfaoI Gymreig, a daei 
y Parcb. Daniel Morris ar unwaith i fi 
yn fugail iddi, sef y cyntaf erioed a si 
ydlwyd yn Utica. Tn 1804 cyfododd , 
Eglwys Gymreig hon dỳ addolìad ar goBj 
heolydd Washington a Wbite8boro',y cyi 
taf a adeiladwyd erioed ar y tir 7 saif Jfi 
ddinas hardd hon arno yn awr. Tn yfl 
un flwyddyn adeiladwyd ty o addoliad yi 
Whitestown. T capel cyntaf yn orllewùi 
ol i Herkimer a adeiladwyd yn New Hart 
fordyn 1793. Tn 1806 yr Episcopalial 
Seisnig a addolent mewn adeila4 newyè 



Digitized by 



Google 



COPNODION ENWADOL. 



323 



e'b ei orphen ar y pryd. Tn yr un 
. wyddyn j Bedyddwyr Cymreig a adeil* 
âctsant addoldy yma. Yn 1807 y Gym- 
eit^ìiaB Bresbytoraid 1 gyntat a godasant 
iy i addoli. Mae yr amseriadau hyn yn 
la.xigos fod dwy o eglwysi Cymrelg wedi 
ìjx sefydlu yn Utica o flaen yr un o*r rhai 
^elsnig, a'r eglwys agynnrychiolwch chwi 
I, adeiladodd y capel cyntaf ac a «efydlodd 
T sweinidog cyntaf ar y maes hwn. Saif 
yn. oìysg y tairarddeg ar hugain o eg- 
íwysiein dinas fel y gyntafanedig ar ol ei 
cliwaer, sef Eglwys y Bedyddwyr Cy- 
m & eig, ac nid y w yn barod i werthu na 
g-ildio ei genedigaethtraint. 

'• Arf erir llef aru am Ysgol Sul yr Eg- 

lwx8 Brestyteraidd gyntaf fel sefydliad 

g^wreiddiol o*r fath hòno yn Utica. Nid 

wyf yn ewyllysio codi ammheuon hanes- 

yddol, ond y mae y gwir yn werth eì 

adrodd. Ychydìg wythnosau yn ol, cefais 

y pleser o gyfarfod, ar yr ochr arall i'r 

cyfandir, Mr. John T. Roberts, yr hwn 

oedd yn breswylydd yn Utica un mlynedd 

&r bymthdg a deugaìn yn ol. Y mae ei 

ftdgof ef yn glir ei fod ef ac ychydig o'i 

SryfeUlion cyn 1816 wedi sefydlu Ysgol 

Sal Gymreig, yr hon oedd y sefydliad 

cyntaf o*r fath a if urflwyd yn y rhan hon 

o'r dalaeth. Nid oes ynof dueddfryd i 

gythryblu deilen o'r Ilawryf sydd yn gyf- 

rodeddedig o amgylch coffadwriaeth 

dechreuwyr y gwaith da hwn. Ond y 

mae genych hawl i wybod fod eich eglwys 

chwi, o'r hyn lleiaf, yn y rheng flaeoaf 

> o\\ yn sefydliad Ysgolion Sabbathol ac 

• ef eogyleiddiad y rhan hon o'n Talaeth. 

/ •' Da yr wyf yn coflo yr adeìlad cyntaf 

a gyfodwyd gan eich eglwys chwi— yr 

ben adeilad o goed a ragflaenodd yr un 

priddfeini a ddefnyddir yn awr fel ysgol- 

dy ar gongl heolydd Whitesboro a Wash- 

ingtoD. Mor uchel a chelyd oedd y 

meinciaul Ni chyrhaeddai fy nhraed 

bychain byth mo*r llawr. A gwell yr 

wyf yn cofio pan, yn 1834, yr adeüadwyd 

y capel priddfeini newydd. Rhyfedd 

oedd hyawdledd y pregethwyr, a mawr 

oedd dyddordeb y Gymanfa ! A fu erioed 

y fath ganu er dechreuad y byd? Canai 

yr hen bobl gyda thôn nas gallaf byth ei 

anghofio, a chyda llygaid cauedig ar y 

ddaear, ac eneidiau yn ymgylymu am y 

nef. Canai y bobl ìeuainc hefyd— y fath 

leisiau treiddglir gan y meibion, a*r fath 

wyryfon gwridgoch a dysglaer eu golyg- 

^ onl Ahl yr wyf yn dra sicp y dylaswn 

fwynhan y moddion hyny, canys y mae 

yr adgof yn dra thyner a phrydferth. 

A'r Ysgol Sal a ddaw yn ol ataf, ac fei 

y byddem yn adrodd y 55ain o Esaiah, 

\ a*r modd y cafodd llawer yma ac yn yr 

I Eglwys eu geni o newydd, ac y bendith- 

, iant Dduw íod yr Bglwys hon wedi cael 

ei lefydlu a'i ebynnaL 



*'Owaith pleserus fuasai adgofio fel y 
mae yr Eglwys hon wedi rhoi esìampl o'r 
rhinweddau Cymreig— y nodweddion, yr 
wyf yn feddwl, ag y dysgwyliwch eu cael 
yn mhlith Cymry. Gadawer i ni enwi 
yn unig un— y mae wedi gofalu am ei 
thlodioo. Eî helusen a'i baeliooi ni fu yn 
rhodresgar, ac ni wnaed gerbron dynion. 
Ond y mae fy sylwadaeth i yn fy ngallu- 
ogi i dystio yn sicr bod ei swyddogion 
wedi ymweled â'r amddifaid aV weddw, 
ac wedi gweiui yn dyner i*r anghenus o 
fewn eu cyrhaedd. 

'* Na fydded i mi ymddangos yn sefyll 
yn unig ar yr hyn sydd yn allanol ac o'r 
ddaear. Yr ydych yma yn sylfaenn ad- 
eiladaeth i addoli Duw, i astudio y Beibl, 
addysgu yr elfen grefyddol yn y natur 
ddynol. Nid oes un genedl yn meddu 
mwy o'r eifen hon na*r Cymry, neb yn 
caru ac yn gwerthfawrogi y Beibl yn f wy, 
na neb ag y mae ymarfer ag astudio 
pethau dwyfol yn f wy cynnefln ganddynt. 
Yr hynaddywedodd Paul wrth yr Athen- 
iaid a ellir ei ddweyd, yn ei ystyr oreu, am 
y Cymry; y maent yn dra thueddol i 
fyfyrio ar faterion crefyddol. Y maent 
yn byw lawer uwchlaw y byd. Y mae 
llawer o honynt, ag sydd yn dlawd mewn 
pobpeth arall, yn meddu ac yn gwerth- 
fawrogi trysorau y bywyd tragwyddol. 
Teml newydd i Dduw hoUalIuog yr 
ydych yn ei hadeiladu. Gadawer i mi 
f'euthycìo geiriau Dafydd, a dywedyd, 
Heddwch fyddo o fewn dy ragfur, a 
ffyniaiit yn dy balasau. 

" Wrth adfyfyrio ar yr hen bererînion 
a adwaenwn, a*r gwasanaeth bendithiol 
ag y mae eich eglwys wedl ei wneud i*r 
boblogaeth hon, gadawer i mi eich annog 
i brofl eich hunain yn deilwng o'r hen 
hanes hwnw, ac oV blaenoriaid seintiedig 
hyny. Llafuriasant hwy ac aethant o'r 
blaen, au gweithredoedd sydd yn eu 
canlyn. Bendìth Duw sydd wedi bod 
arnoch, ac ni phalla i chwiyn awr nac ar 
ol hyn tra byddoch yn gwneud ei waith 
ef. Fel yr ydych yn adeiladu tabernacl 
daearol l'w wasanaeth ef, felly bydded 
fod cymeriad a bywyd pawb a ymgyn- 
nuUant yma yn cael eu coroni gan gyf- 
lawnder o'r anian GristìoBOgoI, a blodeuo 
gan holl ffrwythau y grasusau Cristion- 
ogol. Llawer tafodiaith sydd ar y ddaear, 
ac i chwi y perthyn moliaonu Duw yn 
iaith eìch tadau. Yn y nef ni bydd ond 
un iaith, a Th(d'^'<='d Duw i ni oll ddysgu 
deall a Ilefaru geiraubywyd tragwyddol." 

Yna galwyd ar y Harch. Edward D. 
Morris, D.D., o Lane Seminary, yr hwn a 
gyfeirìodd yn delmladwy at ei ymgyfeill- 
ach boreuol yntau gyda'r gynnulleidfa 
hon, a'r adgoflon gwerthfawr sydd ganddo 
am dani. Wedi ychydìg sylwadau gan 
Dr. Hunt, diweddwyd gan Dr. Morris. 



Digitized by 



Google 



356 HANESION. 

gynnygia gwtogi neu reoli eu masnach. Codwyd ganddynt dymlieBÜ 
ddjchrynlljd yn erbyn mesur Mr. Bruce, yr hwn, yn ngolwg pawb arall, 
oedd yn fesur anmherffaith iawn, ac yn caniatâu iddynt lawer mwy 
nag a ddylasent gael. Bu y Weinyddiaetb gryfaf a f u yn Lloegr yn jr oes 
hon, flwyddyn ar ol blwyddyn, yn addaw ymafael o ddifrif yn y íaísnach 
feddwol, gyda'r amcan i reoli rhyw gymalnt ami; a phan y dygodd Mr. 
Bruce ei fesur gerbron, codwyd y fath ystorm yn ei erbyn, fel, cyn pen 
pum' wythnos, tynwyd ef yn ol; ac nid yw yn debyg y cly wir son am dÄno 
mwy. Er nad oedd mewn un modd y peth y dymunasai Ojmghrair y 
Deymas Oyfunol iddo fod; nac, yn wir, y peth y dymunasai cyfeillion 
sobrwydd, nad ydynt yn mjrned mor bell a'r Oyngrair, iddo fod; etto, nid 
oddiwrthynt hwy y cododd y gwrthwynobiad iddo. Dywedodd Syr WiÌfred 
Lawson fwy nag nnwaith yn yr adeg hòno, a dywedodd hyny drachefn yn 
Manchester yn y cyfarfod eleni, y rhoddasai ei bleidlais i'r mesur ar yr ail 
ddarlleniad, er nad oedd yn myned can belledag y dymunaL Ond cynhyTf- 
odd y rhai yr oedd gobaith eu helw mewn perygl yn amthr, a gosodasant eu 
hoU ddylanwad i weithredu ar eu cynnrychiolwyr, a'r rhai hyny dra<;hefii 
ar y Weinyddiaeth, a'r diwedd £u ei dynu yn ol, ac nid yw yn debyg y 
clywir am dano mwy, o leiaf, yn y ffurf y gwnaeth ei ymddangosiad y tro 
cyntaf. 

Ond ymddangosai y Oynghrair eleni yn y cynghor cyffredinol ddydd lau, 
Hydref 17, ac yn y cyfarfod cyhoeddus yr hwyr, yn benderfynol i ymladd 
brwydr â'r fasnach ddinystriol, ac i beidio gadael Uonydd iddi nes ei llwyr 
ddilëu. Yr egwyddor fawr y dadleua y Cynghrair drosti ydyw, mai yn 
llaw y bobl y dylai Uywodraethiad y fasnach fod; a bod ganddjrnt, pan yn 
fwyafiif digonol mewn rhanbarth o'r wlad, awdurdod i'w Uwyr ddilëu. Y 
bobl eu hunain sydd mewn perygl, ac yn cael eu llygru gan y fasnach; y 
bobl a orfodir i dalu trethoedd i gynnal y tlodion, a chosbi y troseddwyr a 
grëir gan y fasnach; y bobl sydd yn gorfod bod yn gyfrifol am ei holl gan- 
lyniadau; — ]>a beth, gan hyny, sydd yn fwy rhesymol na bod ei holl reol- 
iad yn Uaw y bobl î Mae y Cynghrair yn barod i dderbyn llai na'r hyn y 
mae yn ei ofyn; ond wedi derbyn cyfran, â yn mlaen i ofyn am y gweddill^ 
ac ni orphwysa nes y caffo yr hyn, fel y cred, y mae gan y bobl hawl iddo. 

Yr oedd y cyfarfod eleniyn Uuosoga dylanwadol, yn cynnwys cynnrychiol- 
wyr cymdeithasau cryfion yn ngwahanol gyrau y deymas, sydd yn cyd- 
weithio i*r un amcan; ac ni ddangoswyd mwy o frwdfrydedd mewn unrhyw 
gynnuUiad erioed. Yr oedd amry w Aelodau Seneddol yn bresenol, a llawer 
o ynadon y wlad, a llawer o weinidogion o wahanol enwadau Protestanaidd 
a Phabaidd, Ymneillduol ac Eglwysig, er y buasai yn dda genym weled 
rhagor o'n gwŷr enwog ein hunain yn bresenol; ac fel prawf fod y rhai 
oeddynt yn bresenol o ddifrif, penderfynwyd codi trysorfa o grvrC mil o 
hunnau er cario allan amcanion y Cynghrair; ac er dangos nad swp o eiriau 
gweigion oedd y penderfyniad, y mae eisoes dros bum^ mtl a d&ugain o 
bunnau wedi eu tanysgrifio, mewn symiau yn amry wio o bum' mil o bunn'"% 
i lawr i bumí awllt Gan mai trwy nerth arian y mae y tafarnwyr yn atte 
eu masnach, rhaid eu cyfarfod â'r un arfau, a '^ thry wanu pen eu maesdi 
â'u ffyn eu hun." Mae y gwaith sydd gan y Cynghrair yn fiiwr, 
anhawsderau yn ddigon i ddigaloni meddyliau llwfr; ond y mae peth 
mawrion yn cael eu gwneud trwy benderfyniad a dyfalbarhad. Nid ydjî 
yn gweled gobaith y bydd i ymdrechion gwirfoddol Iwyddo i lanhau y wl 
oddiwrth feddwdod, tra y byddo cynnifer o brofedigaethau ar bob lla^ 
hudo dynion gweiniaid i'r fagl. 



Digitized by 



Google 



MwA^ íBaìm €mmím\ k idltÿíút 

S€H««L, 

TRAFALGAR HOUSE, WELSHPOOL. 

THIS School i8 intended to afford the prÌYÌieges without the eipensesof agood 
Londoa School. 
Some of Mr. Martin'a pupils hare taken âret class honours at the Uniyersities. 
Ifoung gentlemen are thoroughly prepared for eommercial or professional pursUits. 
The premises are healthy, spacious, and conyenient. 

Terms for Generai English & Classics, Thirty Guineas per annum. Adyanced Latin, 
Greek & Mathematics, Fìye Ouineas additional. 

IPull particulars and a list of references on application. 



''Hr. Martin receiyed a good early education, and passed through a regular 
collegiate courso.''— «/aiRe« BewgUtas, L.L.D,^ Wahefieid, 

• " I should haye great confidence in his success as a teacher f rom his entensiye and 
Accurate informatioo, and from the quickening and stimulatiye charaoter of his 
mlnd."— Ì>. I)avieê, B.A., Therfield Herts. 

^ I consider him well fitted hy his natural talents and scholastic attainment8« as well 
as hj the amiability of his disposition, to undertake the education of pupils.''» W, 
Nash Woodham, J, P,for Cambridgeshire. 

** Mr. Martio is an accomplished scholar, a 8kilful teacher, and a thorough gentle- 
man."— 1>. Rowlands, B.A., Carmarthen, 

YR AREITHFA GYMREIG 

YN RHANAU. 

CrNînnrs pob Rhan 6 Pregeth gyflawn, a rhai 6. Gwerthir hwy am 3c. y Rhan, trwy 
y Post, 3ic. Gwerthir 7 o Ranau am Is. 6c., trwy y Post, Is. lOc. Gwerthir 5 o 
iianau am li., trwy y Post, Is. 24c. Mae y drydedd Ran yn eisieu. Dewiswyd y 
Pregethau gan yr awdwyr eu hunain, a golygwyd hwy gan y diweddar athrylithfawr 
Tegai. Gwerthid hwy y pryd hyny am Cc. y Rhan. I'w cael yn awr am 2^0. y Rhan, 
ond anfon am 5 neu 7 Rhan, gan y Parch, Robert Evan8y Bethei, Aberdarej S, Wales. 

Cyhoeddir yn fuan, 

"ABERTH MOLIANT," 

8EF 

DfTHOLION HYIMIIAU A THONAU, AT WA8ANAETH AODOLIAD 
CYNNUILEIDFAOL. 

Tr Htmnáü dan Aboltoiabth 
Y Pabch. W. REES, a'r Parch. W. AMBROSE; 

A'S T0VAÜ IUK A&OLTOIABTH 

Mwsi?»^ J. 'AMBROSE LLOYD, ac EBENEZER REES. 



Bhoddhr hysbysrwydd pelUch etto yn nghylch y manyllon. 

Digitized by VjOOQ1C 



Yr Aál Bwymiad, mewn Byrddau, a U^rthirrenaa gareuTeäàg, 
gyáa Darlun, pris 28. 6c., 2s. ôc. trwy y Post, 

COFIANT 

Y DIWEDDAR BARCH. C. JONES, 

HBN OLYGYDP Y DYSGBDYDD. 

DAN OLYGIAETH 

Y PARCH. R. THOxMAS, BANGOR. 

••Wele gyfroî tg y bu cannoedd yn d'Maa o ddarllenwyr j Dtsobdtdd yn dysgwyl 
yn bryderus am ei hymddanROsiad. Tr oedd y ffaith fod y gwrthddrych y traethir 
am dano ynddi yn un o> cymeriadaa dysgleiriaf yn mysg eì genedl fel gweinìdog. 
fel duwinydd, ac fel gwla'lwr, yn ysto'i y triuirain mlynedd (iiweddíif. yn peri fc2 
awydd cyffredinol am i gofgolofn deilwng gael ei chyfodi i'w goflfadwriaeth. Ûa gen- 
ym allu dywedyd na chaiff neb ei siomi. Y mae y Cofiant yn bobpeth a ellld ei 
ddymuno. Ownaeth y Golygydd, yr yssçrifenwyr, a'r cyhoeddwr eu ^oreu: a llwydJ- 
asant i gynnyrchu un o'r cyfrolau tlysaf a mwyaf darllenadwy yn yr iaith Gymraeg, 

* * * Rhenir y gwaith i u^ain o bennodau, chwech o ba rai a ysgrifenwyd gan 
y brawd o Fan?or, a'r gweddill f^nu amryw o brif lenorion yr enwad, nid amgea 
Hiraethog, Caledfryn, Emryg, ac eraill. Ond er fod yma «mryw ddoniau wrth y 
gwaith o ddarlunio, ctto, mor amlwg ydoedd llinellau y cymeriad a ddarlunir, fel ag y 
maent wedi cynnyrchu dariun ag syd-i yn gyfanwaith cyson drwyddo. 

* * * Pennod v»ir ailuog yw yr un yn mha un yr ymdrinir â chymcriad Mr. 
Jones fel Duwinydd. Dengya yr awdwr gymhwysder i ymdrin â'r pynciaa dyrys y 
traethir arnynt yn y bennod, na fedd ond ychydig ei gyffelyb." 



AUan o*r Wcuŷf Cyfrol I., pris 7s. yn Rhanau^ neu 8*. 6c. 'wedi ei rhwymo 
mewn byrddau hardd, 

HÄNESEGLWYSIAliBYlLCYMM 

OAN 

T. REES, D.D., ABERTAWE. a J. THOMAS, LIYERPOOL. 

CTNNWTflA y Gyfrol gyntaf Rapfdraeth helaeth ar Sefyllfa Crefydd yn Nghymm i 
ddyddiau Harri viii. hyd gyfodiad Ymneillduaeth, ac o gyfodiad Ymueillduaeth hyJ 
gyhoeddiad Deddf Unffurfiaeth yn 1662. Yna ceir hanes cyflawn a manwl am bo ) 
Eglwys Annibynol yn sir Fynwy, sir Drefaldwyn, a sir Feirionydd. 

Antonir y Gyfrol gyntaf yn ddidraul i unrhyw fan ar dderbyniad P. 0. Order am 
Wyth SwUt a Chwe' cheiniog ara dani mewn byrddau; neu Saith Swlit am dani yn 
Rharau. Pob archebion i'w hanfon, a phob arian iV talu i Mr. O Thomas, U,The 
Willows, Liverpool; y Post Oflaoe Orders yn daledig yn Breck Road Post Offlce. 

Daw Rhan Vni., yn dechreu yr Ail Gyfrol, allan yn Awst. Dechreuir ar Hanes 
Eglwysi sir Forganwg yn y Rhan nesaf. 



Cyfarfod Chwarterol Lle^n ac_ Eifionydd,- 

'--'--— inadleddam2; 

yGoogle 



Cynnelir y cyfarfod uchod yn Criccieth, Tach. 27 a*r 28. Y gynnadledd am 2 y dyd I 
cyntaf. — C. Jonbb, Ysg. 



Digitized by ' 



Bhif: 600. 



rris ie. 



i-ÜJ — ^ 



CTf. L. 



:;-;r-r.S /■■■< *• 



Y DYSGEDYDD: 



otda'b hytn tb unwyd 



YR ANNIBYNWR, 



EHAGFYR, 1871. 



Y OYNNWYSIAD. 

Addtsg: — ^Egwyddorion Anghydffurfiaeth 357 

Dyledswydd Enwad at ei Lenyddiaeth 360 

Oredo yr Apostolion 362 

Bugeiliaid Dwyreiniol 364 

Y Ffordd i Anrhydedd 366 

BjlBddoniaeth: — Efelychiad o Ganig. 371 

Cydymdeimlad Eglwys Salem âg "Emrys" yn ei gystudd 371 

Ffynnon Penegoes 371 

Hir a Thoddaid am y diweddar C. E. Jones, Machynlleth 371 

Trydaniaeth 372 

Yt YsgubeU 372 

Y Wenynen 372 

Y Mabs Cenadol: — Parhad o Araeth y Parch. Griffith John 373 
Adolygiadau: — Cofiant a Phregethauy Parch. D. M. Dayies, 

LlanfyUin 374 

Duwinyddiaeth: — Beibl Addoliaeth 375 

CoFNODiON Enwadol: — Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol 

Morganwg 377 

Cyfarfod Chwarterol Mon 378 

Dosbarth GorUewinol Sir Gaerfyrddin 378 

Mynyddislwyn 379 

Crynodeb y Mis 379 

Yr Blw Cf ^s " " ~~ yö Gweinidogion 

^^ ^Jj ^S^ Ì^^Hi y^ ^ Phreffethwyr 

gynnorthwyo \ ^^^^^^H F' oedrajius. 




DOLGELLAU: 

ARORAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES. 

Digitized by VjOOQ1C 



m ein (SoDrtíüîsr, 



MÁB yr yBprifau canlynol yn y swyddfa: — Barddoniaeth—Ar gyflwyniad Tysteb, 
Ffynnon y Llynlioedd, Ar Feddfaen pedwar o blant, Y Wraig Ddiog, Ofergoeledd, 
Kr cof am Tliomas, Y Fuwch Laethog:, Er cof am Ferch ieuanc, Gallt y Gog, Y dyn 
hunanol, Y Cysegr, Dedwyddwch y Teulu sy'n byw ar fin y mynydd, Pennillion 
Coffadwriaethol am Morris Jones, Trtniíidog, Y Rbyfelfarch, Eüglynion a ddarllen- 
wyd yn Nghyfarfod Llenyddol Ys^ml Sabbatbol Bangor, 1864, Yr Ysgol Sabbathol; 
Peroria^íA— Corwen (Tonic Sol-fa). Ligl.t Brigade, Coverdale, Bozrah, Cefnyrowen, 
Judgment, Bethsaida, Damascus, St. l)avid, Truscott, Llanystumdwy. 

CYMANFA MACHYNLLETH. 

CTDNABrDDiB yn ddiolchgar y symiaucanlynol oddiwrth Eglwysi Maldwyn at dreulian 
y Gymanfa uchod:— 



Llamdloes 

Aberhosai 

Llanfyllin... 

Carno „, 

Llanwnog 

Jerusalem 

Canaan 

Byrwydd . .. 

Penarth ,...,..... 

Llanfair 

Siloh 

Penygroes 

Bwlchyffridd 

Llansantffraid aV Canifhenau. 
Llanrhaiadr 



£ 8. c. 
1 
l 8 6 
1 

10 

7 
4 
2 

2 
7 

15 8 
6 8 

14 3 

17 5 

16 2 

10 



£ 8. C. 

Sammah a Nebo 15 

Dylife 10 

Meîfod 10 

Llanbrynmaîr 1 18 S4 

Foel a LlaTierfyl 18 9 

Glanhafren 4 

Sardis a Braichywaun ., 8 9 

Drefnewydd 5 

Beulah 5 

Derwenlas 17 3 

Penybontfawr 7 5 

CroesoawaUt 10 



16 11 7i 
JosiAH JoHSS, Machÿnlleth. 



AT WASANABTH YR YSGOL SABBATHOL. 



■ ESBONIAÜ CYFLAWN 

AR Y 

TESTAMENT NEWYDD: 

Yîí CYîíNWYS 

Sylwadau Eglurhaol, Manwl a Chryno, ar BOB ADNOD. 

I ddyfod allan ddeclireu y flwyddyn, yn fisol, mewn pymtheg o Ilifynau 
6ch., Crown Octavo, gan 

Y PAECH. T. ROBERTS, LLANRWST, 

Awdwr *'Y Testament Daearyddol." 



Hefyd, g-an yr un, 

Y TESTAMENT DAEARYDDOL 

Mewn Plyg mwy a Llythyren frasach, gyda channoedd o Sylwadau 
Newydd. Pris 3s. 6c. 

Yr Enwau iw hanýon iW awdwr i LanrwsL 



Y DYSGEDYDD: 



aYDA'R HWN Y MAB YE "aNIÍIBYNWR" WBDI BI UNO. 



EGWyöDORION ANGHYDFPÜRFIABTH. 

Mae yn aDmhosibl gorbrisio egwyddorion. Mewn Seryddîaeth, Daeareg, 
a'r gwyddonau anianyddol, ni wasanaethai yr hynodion a ganfydda yr hwn 
a'u myfyrio, fel ffeithiau gwahanedig oddiwrth eu gilydd, ond i lanw y 
meddwl â phetrusder a dyryswch; ond wrth eu manwl ystyried, gwelir nad 
y w y ffeithiau hyny, er Uuosoced, ac er mor amrywiol ydynt, ond gwahanol 
gymhwysiadau o ychydig egwyddorion. Feily mewn moesau a chrefydd, 
canfyddwn ychydig o egwyddorion sydd bob amser yn gymhwysiadol; 
ac yn oi y graddau y deallom yr egwyddorion hyny, y gallwn gyrhaeddyd 
amgyffredion cy wir am wir natur moesoldeb a chrefydd. 

Nid oes un cylch o fyfyriaeth y gall dyn fyned iddo, lle y mae golygiadau 
mor amrywiol a chroes iV gilydd^ ag ydyw cylch crefydd; a gwneir rhan 
helaeth o hanesyddiaeth ì fyny gan y dadleuon diderfyn a chynhyrfus a fìi 
yn mysg dynion gyda golwg ar faterion crefyddol. Mae hanes Oristionogaeth 
yn arbenigol yn llawn o enghreifftiau o'r gwahanol opiniynau a goleddid, 
y rhai, yn fynych, a fuont yn achos o rwygiadau, o fwy neu lai o bwysig- 
rwydd, Y mae ymddidoliad yr Anghydffurfwyr o Eglwys Wladol y 
deymas hon yn esiampl nodedig o olygiadau gwrthdarawiadol yn diweddu 
mewn ymraniad, ac mae yn fater neUlduol o deilwng o fyfyriaeth ac ym- 
chwiliad i mewn iddo. Gan ein bod yn proffesu ein hunain yn Anghyd- 
ffurfwyr, y mae o*r pwys mwyaf i ni ddeall, a gallu damodi yr egwyddorion 
sydd yn rhoddi y fath bwys neillduol ar y symudiad hwnw; a'r egwyddorion 
hyny, wedi eu heangu fel y maent gan dyfiant meddyliol am ychwaneg na 
dau gant o flynyddau, yw testun y papyryn hwn. 

Ymddengys mai un o ddeddfau cyfansoddiad meddwl dyn ydyw fod y 
meddwl i gynnyddu mewn adnabyddiaeth o wirioneddau pwysig. Yn y 
dechreu, maa y cyfry w wirioneddau yn tywynu ar y meddwl yn wanaidd, a 
chyda Uawer o gysgodion; ond yn raddol, cymerant ffurf fwy arbenig, fel 
braslinellau, a daw y dyn bob yn dipyn i feddu gwell dirhadaeth am eu 
natur a*u tu^ddiadau. Mae h^m yn drefniad doeth, a daionus, a thrugarog 
befyd o eiddo y Creawdwr; oblegid pe buasai gwirioneddau yn ymruthro 
ar unwaith i'r meddwl gyda thanbeidrwydd, ac yn gwneud eu hargraffiadau 

Rhagftb, 1871. z 



Digitized by 



Google 



ä58 ABDTgO. 

yn orphenol arno ar 7 cyntaf, baasai cynneddfau dynion yn cael eu braw jclra 
a'u syfrdanu, yn hytrach na'u cynhyifu i ymchwiîiadau pellach a Uawnach. 
Gan hyny, mewn canlyniad i'r ddeddf hon o gynnydd meddyliol, yr oedd 
golygìadau Anghydffurfwyr yr eilfed ganrif ar bymtheg, gyda golwg ar yr 
egwyddorion a ddalient ac a gyhoeddeot, o angenrheidrwydd yn fwy cyíÿng 
na'r eiddo Anghydffurfwyr y dyddiau presenol. Er fod egwyddorion y 
naill a'r llall, i raddau helaetb, yr un, mae y diweddaf wedi myned yn 
mhellach na'r cyntaf yn en golygiadau arnynt, trwy gario allan i'w gwir 
ganljrniadau yr egwyddorion a ddelid gan eu hynaâaid. Byddai yn 
ddyddorol, pe caniatâi amser, i ni ddilyn dadblygiad graddol y golygiadau 
hyn, ac adolygu yr ymchwiliadau a'r dadleuon a ddeilliasant o'r cynnydd 
meddyliol hwn. Fel y mae, pa lodd bynag, rhaid i mi gyfyngu fy hunan 
at nodi allan ychydig o'r egwyddorioa eglur, y rhai a ddelir gan Angfayd- 
ffurfwyr y dyddiau hyn, a'r rhai sydd ^n dal perthynas â'u barn am yr 
Eglwys, o ba un yr ymneillduodd eu tadau. Cymerant i mewo gyfansoddiad 
Eglwys Loegr, ei defodau, ei cbredo, ei llywodraethiad, a moddion ei chyn- 
n^iaeth. Wrth gwrs, y mae -egwyddorion a ddelir gan Anghydffurfwyr, 
ac a ddelir hefyd gan Eglwyswyr; ond fy amcan presenol i ydy w yatyried 
yn fyr y rhai sydd yn gwahaniaethn y pleidiau oddiwrth eu gUydd. 

Yr egwyddor gyntaf a ddelir gan Anghydffurfwyr ydyw ysbrydolrwjdd 
teymas Crist. 

Mae cysylltiad Cristionogaeth â dyn, yn ei natur, yn un personol, medd- 
yUol, ao ysbrydol. Yr amcan mawr ydyw adenedigaeth a pherffeithîad 
dynion fel personau. Y ffordd y ceisia effeithio hyny yw drwy offerynol- 
iaeth y gwirionedd dwyfol, yn cael ei arddel gan ddylanwad erfeithiol yr 
Ysbryd Glan. Ymdrecha i gy nhyrfu dyn i ymwybodolrwydd o'i gyflwr 
ayrthiedig, ac i grëu ynddo deimlad o'i gyfrifoldèb. Cymhella amo yr 
angenrheidrwydd o ffydd, edifeirwch, a buchedd santaidd, fel yr unig fodd- 
ion trwy ba rai y gall ddianc rhag y gosbedigaeth y gwnaeth ei bechodau 
ef yn agored iddi. Cymhella ef yn daer i wneuthur derbyniad calonog o 
dystiolaeth Duw am lesu Grist. Y ffydd y gofyna Crislionogaeth i ddyn 
ei meddu a'i hymarfer, nid hygoeliaeth ydyw, ond effaith argyhoeddiad. 
0an fod Cristionogaeth yn drefniant i gael ei deall gan feddwl dyn, hi a 
ymwna âg ef fel creadur yn meddu galluoedd meddyliol a rhesymol. Dwg 
yn mlaen dystiolaethau i gadarnhau ei ffeìthiau, a rhesymau i argymhell ei 
dysgeidiaeth, a chymhellion i gyâawni ei dyledswyddau. Am grefydd 
Orist, gellir dy wedyd ei bod, mewn ystyr arbenigol, yn " rhesymol wasan- 
aetb." Mae yn oleuni yn y deall, yn argyhoeddiad yn y fam; ac fel can- 
lyniad, yn rhesymol, gwirfoddol, a phenderfynol gysegriad y galon i 
"Wrthddrychau ysbrydol. Mae teymas Crist, gan hyny, yn un fewnol, ac y 
mae yn gynnwysedig yn ei ly wodraeth ef dros y deall, y galon, yr ewyllys, 
a'r gydwybod. Gan fod yr Anghydffurfwyr yn dal fod y grefydd Gristion- 
ogol o natur bersonol, nis gallant lai na barnu mai gwatwariaeth ryfygua 
ydyw ei gosod i fyny fel fiydd genedlaethol. Gan eu bod yn credu mai 
gallu yw Cristionogaeth sydd yn ymwneud â dynion yn unig trwy y galon, 
nis gallant weled o gwbl ei bod yn dyfod o fewn cylch rheola^th lly wodraeth 
wladol, na bod yn, angenrheidiol iddi gael unrhy w gyfnerthiad oddiwrthi. 
Ond o berthynas i Eglwys Loegr, mae y Uywodraeth, drwy ei sefydliad hi, 
■^edi cyhoeddi bam derfynol ar "pa beth yw gwirionedd," a pha beth yn 
Tjnig sydd yn cynnwys meddwl yr Arglwydd; a thrwy hyny hònodd iddi 
c^ híu^n awdui^od sydd yn hollol anghyson â natur a nodwedd Cristion^ 
ogaethy âc ŷn hollol wrthwynebol iddi. Y mae felly yn edrych dros, àc yn 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 359 

dirmygu y peraonolrwydd perffaith sjdd yn neiUduol yn nodwedda crefydd 
Crist; ac nid yw ei dylanwad yn hyn yn Uai gwrth-Gristiojiogol nag yn ei 
gwaith yn hòni hawl ac awdurdod i weithredu yn lle y deiliaid, a throstynt 
mewn materion o ffydd. Mae y naill a'r llall yn anghyfiawn. Trwy lunio 
credo, a'i gosod ar y ẁladwriaeth, fel gwir feddwl yr hyn a gynnwysir yn y 
Beibl, y mae yn ymyraeth â'r elfenau gwreiddiol sydd yn anhebgorol angen- 
rheidiol er cynnyrchu ffydd gadwedigol. Y mae yn ceìsio diddymu hawl 
wreiddiol ac anwahanol dyn i farnu drosto ei hun, yr hon hawl sydd yn 
fleiliedig ar alluoedd meddyliol a rhesymol creadur cyfrifol, ac yn gynnwys- 
edig yn mhob prawf o wirionedd geiriau Duw a roddir o flaen y meddwl, 
ac y mae yr ysgrythyrau yn dangos yn eglur fod yn ddyledswydd ar ddyn 
ddefnyddio ei hawl a'i gymhwysder i farnu drosto ei hun mewn materion 
crefyddol; ond gwada y lly wodraeth a fyn osod credo a chrefydd ar ei deil- 
ÌAÌd drwy gyfraith, hyn olL Pan ystyriom yn fanwl y dylanwadau cryfion 
ac amrywiol a all sefydliad gwladol o grefydd ddwyn i ymwneud â dynion 
i'r dyl)en o ŵyrdroi golygiadau crefyddol y personau unigol a wnant i fyny 
yr hyn a elwir y genedî, ni a welwn yn eglur ac ar unwaith fod bodolaeth 
yr hyn a elwir yn *^ gredo wladwriaethol/' yn hoUol anghyson â hawliau 
dynion i fama a gweithreda drostynt ea hanain. 

Mae gwaith llywodraeth wladol yn dewis credo grefyddol, yr hon a 
arddelir ganddi fel yr unig ffordd awdurdodol i iachawdwrìaeth; mäe 
gosodiad yr Eglwysy a dderbynio y gredo ddewisedig, yn ftenaf o sefydliadau 
j whid; mae rhoddiad yr holl ddeiliaid dan lywodraeth ac arwoiniad clerig- 
^wyr yr Eglwys hòno; gwaddoliad y cîerigwyr â'r meddiannau gwladwr- 
iaethol; hòniad y penadur y rhaid i'r deüiaid gredu a phroffesu y ffydd 
wladol; yr anfBinteision dan ba rai y gosodir y rhai a broffesant ffydd 
wahanol; — mae yr holl bethau hyn yn crëu canolbwynt, o angenrheidrwydd, 
tuag at yr hwn y tuedda goly^adau dynion; ac felly y mae bam bersonol 
yn cael ei gwanychu, fel rheol, a bam y Uywodraeth wladol yn trawsfedd- 
iannu ei hawliau. Gyda y fath ddylanwadau a'r rhai hyn yn gweithredu 
ar ddynion^ ni all eu bam grefyddol fod yn annibjrnol tra yr ymostyngant 
iddynt, ac ni fodola yr ymofyniaeth, yr hon sydd mor angenrheidiol ep 
ffurfio bam gywir mewn materion crefyddol, dan effeithiau y fath ddylan* 
wadau. Ceir y deall yn cael ei ogwyddo gan gredo awdurdodol y llywodr- 
aeth; Uywodraethir y fem, nid trwy appelio at y rheswm ar dir rhesymeg, 
ond trwy appelio at dueddiadau bydol a chnawdol dynìon. Y mae sefy<U- 
iad crefydd whidol, gan hyny, yn mhell o fod yn gynnorthwy i ddwyn yn 
mlaen achos gwir grefydd; ond, o'r ochr arall, yn dwyn dynion dan ddylan- 
wadau parlysol a Uygredig, a hoUol groes yn eu natur i Gristionogaeth 
bur, ac felly yn attalfa effeithiol i gynnydd gwir grefydd. Peth personol 
yw crefydd, ac ar y personolrwydd hwn a berthyn iddi y mae ysbrydol- 
rwydd teymas Crist yn ymddibynu. I'r graddau yr elo crefydd yn wladol, 
y mae yn colli ei phersonolrwydd; ac, o ganlyniad, ei hj sbrydolrwydd. Ni 
all crefydd wladol a chrefydd ysbrydol gydfodoli, ac ni all y naül gael ei 
dal i fyny ond ar gost y llall. Dan argyhoeddiad llawn a thrwyadl mai 
felly y mae pethau yn sefyll, mae yr Anghydffurfwyr yn teimlo eu bod yn 
cael eu cyfiawnhau yn hoUol yn eu gwaith yn sefyll ar wahan oddiwrth y 
sefydliad gwladol sydd yn y deymas hon, — ^yr hwn sefydliad, yn eu bam 
hwy, sydd yn gamddarluniad gwarthus o deymas lesu Grist. Dan yr 
argyhoeddiad hwn, ac yn teimlo ea bod yn gyfrifol i Ben yr eglwys am eu 
hjmàáy^MásMf j mae Anghydfiurfiaeth yn ddyledswydd amynt; ac ni 
aÛant o gydwybod lai na ffieiddio sefydliad gwladol o grefydd y Testament 
Iíewydd,~/'v orphen meum Bhifyn dyfodol. 



Digitized by 



Google 



360 

DYLEDSWYDD ENWAD AT EI LENYDDIAETH. 

Rhanwn lenyddiaeth yn dri dosbarth, sef, cyffredinoly cyýnodol^ a meddtannoL 
Wrtli lenyddiaeth gyffredinol enwad y deallwn, holl ysgrifeniadau yr awd- 
wyr a berthynant iddo yn mhob oes a gwlad. Wrth lenyddiaeth gjfnodol 
enwad y deallwn, y llyfrau blynyddol, chwarterol, misol, wythnosol, a 
dyddiol, a gyhoeddir ganddo yn nihob man, ac yn mhob iaith. Wrth 
lenyddiaeth feddiacnol enwad y deallwn, y rhan hòno a gyhoeddir dan 
nawdd yr enwad ag y byddo ganddo lais yn netholiad yr awdwyr a*r 
golygyddion, ac yn nhrefniad yr elw a ddeillia oddiwrth y cyfry w lyfrao. 
Mae gan yr holl enwadau yn mron rywbeth o'r natur yma, a dysgwylir i'r 
hoU aelodau dalu mwy o sylw i lenyddiaeth eu henwad eu hunain na^ eiddo 
nn enwad arall; ond ni chyfynga un dyn call ei hun i hyn, eithr darllena 
lyfrau poU enwad, mor bell ag y gall, gan gasglu mêl, yr un fath a'r 
wenynen, o bob blodeuyn, heb edrych ar faes pwy y byddo yn tyfu. 

Mae a fynom yn yr ysgrif hon, yn benaf, â dyledswydd yr enwad 
Annibynol at ei îenyddiaeth ^yfnodol a meddiannoî yn Nghymru. Cy- 
■hoeddir yn iaith y bryniau y cyfnodolion canlynol: — Y Beimictd — trimisol; 
y Dysoedydd, a Dysgeüydd y Plant; y Diwygiwr; y Tywysydd aV 
Gymratè; y Cronicl Bach; y Llusern — yn fisol; a'r Tyst a'k Dydd yn 
wythnosol. Mae. y rhai uchod yn perthyn i'r enwad yn hollol, — mae rhaî 
o honynt yn feddiant personol, rhai yn feddiant cwmnîol, a rhai yn feddiant 
enwadol. Y Dysgedydd a'r Diwygiwr, mor bell ag y gwyddom ni, sydd 
yn perthyn i'r dosbarth olaf. Wrth draethu gair ar ddyledswydd yr enwad 
at ei lenyddiaeth, nid ydym yn meddwl cadw yn fanwl at y dosbarthiad 
uchod, nac ychwaith ddweyd ein bam ar deilyngdod cymharo! y naiU a*r 
llall o'r llyfrau a enwyd; ond yn hytrach, amcanwn at dynu sylw ein 
haelodau at lyfrau yr enwad, gan adael i bawb famu drostynt eu hunain. 

L Dyledswydd yr enwad yw gwneud ei lenyddiaeth ìnor dda ag y hyddo 
Tnodd, Hawddach gweled difíygion, na gwneud pethau perffaith. Ychydig 
a wyr y cyffredin am y Uafur sydd yn nglŷn â dwyn allan lyfrau, cyhoedd- 
iadau misol, a phapyrau newyddion; ac nid oes amgyffred gan nemawr pa 
faint a weithiodd yr hen weinidogion yn y cyfeiriad yma am ddim, nae yn 
wir, faint a wneir etto am ddim; ac nid y w yr hyn a dderbynia y rhai a 
delir ond ychydig, mewn cymhariaeth, i werth eu llafur. Gwir nad oedd 
jrr hen weinidogion at eu gilydd yn pregethu ddwywaith y Sabbath i'r nn 
pobl, am fod ganddynt lawer o gapeli dan eu gofal; felly yr oeddynt yn 
gallu rhoddi mwy o amser nag a all gwèinidogion mwy sefydlog yr oes 
bresenol at lenyddiaeth. Ond y mae mwy o lawer yn yr oes hon o wein- 
idogion a lleygwyr yn yr enwad yn alluog at y gwaith, ac ni byddai cael 
gan y rhai hyn i ysgrifenu damau teilwng yn awr ac yn y man, yn an-: 
mhosibl, feddyliwn, ond cael rhywbeth i'w denu allan. Mantaìs fawr yw 
cael Golygwyr cymhwys, helaeth eu hadnabyddiaeth^ a serchus eu tymher, 
fel y tynont eraill i'w cynnorthwyo. Nid ydym yn ol i enwadau eraill yn 
Nghymru mewn Golygwyr, beirdd, traethodwyr, &e.; ond, er hyny, mae 
genym fel enwad lawer o allu cuddlêdig eisieu ei gael allan. Gwna appel 
yn awr ae eilwaith ddaioni i luosogi derbynwyr y cyfnodolîon, ond yn y 
pen draw, eu gwneud mor dda, nes y byddo syched am eu gweled, a rydd 
iddynt safle uchel ac arosol, — cael ysgrifau a fyddo yn gwefreiddio yabryd 
y darllenydd wrth fyned yn mlaen, ac nid yn ei demtio i gysgu ar hanner 
y ffordd, — ysbryd y peth byw ynddynt, fel yr anghofíer blinder corff, orìau. 
gofíd, îe, ein hymborth angenrheidiol, wrth eu darllen. 



Digitized by 



Google 



ADDYSQ. S61 

2. Dîfledswydd enwad yw edrych am gynllun ejffeühiol i werthu ei 
lyfrau, Bu amser pan oedd gweinidogioii goreu yr enwad yn mjned o 
gjlch yr eglwysi iV cymhellj ond bob yn dipyn, aeth hyny i law rhai nad 
oedd yr eglwysi yn hoffi eu gweled; felly ychydig ddelai iV gwrando, a llai 
gelai eu dylanwadu ganddynt i dderbyn y cyhoeddiadau. O'n rhan ein 
hunain, nid ydym yn gweled hyn allan o le etto gyda llyfrau crefyddol yr 
enwad, — gwasgerid mwy o honynt, a gwnelai pregethau y fath ddynion les 
«nnhraetbol. Wrth dalu gormod o sylw i wawd gelynion, yr ydys wedi 
rhedeg i eithafion arall yn y blynyddau hyn. NiJ oes neb yn ei synwyr 
yn peidio cysgu, nac yn gomedd bwyta, am fod eraill gwanach eü synwyr, 
a gwaeth eu cymeriad yn gwneiid hyny; a phaham y rhaid i weinidogion 
goreu yr enwad fod mor brin ar eu doniau wrth basio drwy y wlad, nac 
ychwaith wrthod yn ea tro fyned i gymhell Uenyddiaeth gref ac iachus i'r 
eglwysi, fel y gwnelai yr hen dadau gynt ì 

Dylai gweinidogion yr efengyl, arolygwyr ac athrawon yr Ysgol Sul, 
gymhell liyfrau crefyddol yr enwad i sylw y bobJ. Efallai mai y rheswm 
fod can lleied yn gwneud hyn yn bresenol y w, fod yr hen drefn heb gael ei 
hanghofío. Pan fyddai rhai yn myned yn swyddogol o gwmpas i*w cynnyg, 
ni feddyliai neb arall am wneud. Fel y mae yn awr, dylid eu dwyn i sylw 
gan bersonau cartrefol, yn neillduol yn yr Ysgol Sabbathol. 

Buddiol hefyd fyddai edrych allan am ddosbarthwyr priodol. Mae 
talent neillduoL at hyn, ac ni ddylai personau cyfoethog, dylanwadol, 
ystyried fod y gwaith hwn yn ddiraddiol iddynt hwy iV wneud. Chwilier, 
gan hyny, am ddynion cyineradwy yn mhob ardal, — cymeriadau goncst, â 
tbrefn a phrydlondeb yn elfenau eu natur. Ai nid manteisiol fod gan bob 
eglwys ei swyddog neiUduol i ofalu am bethau o'r fath — yn ddiacon 
llenyddol yr eglwys ì 

3. Dylai yr aelodau yn gyffredinol ddeiibyn llenyddiaeih yr enwad, Nis 
gwyddom i sicrwydd faint sydd yn cael eu gweitbu o bob un o'r cyhoedd- 
iadau a nodwyd; ond dylai llawer iawn mwy o honynt gael eu Uedaenu. 
Ychydig amser yn ol, yr oedd o'r Christian WitnesSj 360,000; ac o'r 
Christian Penny Magazine, 1,108,000, dau o gyhoeddiadau yr enwad yn 
liloegr, yn cael eu gwerthu yn flynyddol; a'r elw a ddeilliai oddiwrth y 
Christian \Vitnes8 ei hunan yn agos i £800 y flwyddyn, yr hyn a renid 
rhwng hen weÌDÌdogion yr Annibynwyr; ac yr oedd y ffaith hon ynddi ei 
hun yn annogaeth gref i bersonau teimladwy i'w dderbyn. Er nad ellir 
dysgwyl i un o'r cyhoeddiadau Cymreig gael y fath gylchrediad a*r rhai 
uchod; etto, gallesid, gyda chydweithrediad cytìredinol, godi y Dysgedydd 
i sylw mwy; felly ranu llawer iawn yn rhagor rhwng hen frodyr anghenus, 
sydd wedi cael eu troi o'r neilldu, naill ai gan gystudd neu henaint. Beth 
fyddai i aelodau cyfoethog yr enwad ranu rhy w nifer o honynt yn flynyddol 
rhwng tlodion yr eglwysi? Gwyddom am rai yn gwneud hyn er*s blyn- 
yddoedd, ac felly y maent yn gwneud cyfeillion o'r mammon anghyfiawn 
a'u derbyniant yn llawen i'r tragwyddol bebyll. Tebyg mai yn mhlith y 
Methodistiaid y gwerthir mwyaf o'r cyhoeddiadau yn Nghymru, a hyny, 
yn benaf, am nad oes ganddynt lenyddiaeth Seisnig o fath yn y byd; ond 
am yr Annibynwyr, y Wesleyaid, y Bedyddwyr, <fec., mae eu ilenyddiaeth 
hwy yn llawer mwy toreithiog yn Lloegr nag yn Nghymru, a gwyddom fod 
miloedd o gyhoeddiadau misol, a phapyrau newyddion yr enwad Annibyn- 
ol, yn çael eu gwasgar yn y Dywysogaeth; etto, ni ddylid esgeuluso y rhai 
Cymreig, ac y mae yn lîaith fod llawer o bersonau gwladgarol yn eu prynu 
er mwyn cefnogi llenyddiaeth eu gwlad a'u hiaith. Os nad yw ein gwein- 



Digitized by 



Google 



362 ADDT8G. 

ìdogion i gyd yn derbyn yr hoU rai Cymreig, y rheswm yw, nas gailant 
fforddio; canys y maent yn rhwym o brynu rhai Seiaonig, er cadw yn 
gyfochrog â gofynion y dydd. 

Ond am bersonan nad ydynt yn derbyn y cyfry w, nac unrhyw rai eraîll, 
nis gwyddom sut y maent yn by w. Maent ar yr un tir a'r anifiûl yn hyn, 
nid yw yntau yn derbyn yr un. Nid Uawer o deuluoedd sydd yn rhy 
dlawd, — dim ond i benau teuluoedd, dynion ieuainc, a phlant, i ymwada 
â'r cwrw, y myglys, a'r melusion, gallent gael llyfrgelloedd gwerthfawr 
mewn ychydig amser. Ni ddylai yr un teulu fod heb lyfrau cymhwya i'w 
rhoddi yn nwylaw y plant, fel y dysger iddynt egwyddorion crefydd bur, a 
hanes gweithrediadau yr enwad y perthynant iddo. Mae yn ddyledswjdd 
ar yr eglwysi i wneud eu goreu i roddi yn Uaw j genedl sydd yn codi lyfrau 
priodol er gwrthweithio dylanwad Uenyddiaeth arwynebol, ysga&i, a hanner 
anÔyddol yr oes; a phan mae egwyddorion y dyn pechod yn cael eu dysgu 
yn ein gwlad, dylai yr enwad wasgaru ei lyfrau yn fwy egniol nag erioed, 
er dysgu i*r plant yr egwyddorion y collodd ein tadau eu gwaed drostynt^ 

Frodyr yn y weinidogaeth, diaconiaid yr eglwysi, penau teuluoedd, rhieni 
tynergalon, gadewch i ni gymeryd hyn yn fwy at ein calon, a chodi ati fel 
un gwr i ledaenu ein cylchgronau wrth y miloedd drwy ein mamwlftd hoiL 
Gellid wed'yn dalu ein Golygyddion . a'n gohebwyr yn well, a sicrhai 
hyny welliant yn y llyfrau, a h^laethiad yn y cylchrediad; ac felly ceid 
medi cynhauaf toreithiog, drwy fod ein merched yn famau deallus, a'n 
meibion yn dywysogion yn y tir. Gwirionedd tragwyddol y w y wireb— 



" Gwybodaeth sydd nerih." 



E. A. JoNSS. 



CREDO YR APOSTOLION, 



Mae yn Eglwys Loegr dri chredo neu gyffes ffydd, a elwir Credo yr 
Apostolion, Credo St. Athanasius, a Chredo Nicea Mae y credoau yn 
hen, îe, gannoedd o flynyddoedd jrn hynach nag Eglwys Loegr; er hyny, 
y mae yn sicr mai yn mhen llawer o oesoedd ar ol marwolaeth yr oladF o'r 
apostolion y cyfansoddwyd hwynt, gan rywun nas gwyddys erbyn hyn. Yn 
awr, ymdrechwn wneud ycbydig sylwadau amynt; ac yn — 

I. Craffwn ychydig ar yr hyn a gamenwir yn Gredo yr Apostolion. 
Mae RuflGinus, yr hwn oedd yn ei flodau yn y drydedd ganrif, braidd yn 
golygu ei fod wedi ei gyfansoddi gan yr apostolion, yn ystoÌ eu harosiad yn 
Jerusalem, yn fuan ar ol esgyniad Cribt. Mae Baronius, ac eraill, yn 
meddwl mai yn yr ail flwyddyn i Claudius, cyn eu gwasgäiiad, y cyfanpodd- 
wyd ef. Ond y mae amryw resymau yn ein tueddu i gredu na chyfansodd- 
odd yr apostolion erioed y cyfry w gredo unrhyw amser. Yn — 

1. Nid yw Luc, nac un ysgrifenydd arall cyn y bummed ganrif, yn 
crybwyll fod un cyfarfod gan yr apostolion gyda eu gilydd i gyfansoddi 
credo. 

2. Yr oedd y tadau, yn ystod y tri chanrif cyntaf^ wrth ymresymu 
â'r hereticiaid, yn taeru fod yr atlu^wiaeth a gynnwysir ynddo yn gyson 
â'r hyn a draddodai yr apostolion; ond nid oeddynt byth yn dywedyd mai 
yr apostolion a'i cyfansoddodd. 

3. Fe buasai yr apostolion. wedi ei gyfansoddi, buasai yr t«n yn yr holl 
eglwysi ac yn mhob oes, a buasai pob awdwr yn ei osod i lawr yr un íath 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 363 

«?u gilydd; ond nîd felljr yr oedd. Yn yr ail a'r drydedd o oesau yr 
Eglwys, yr oedd cymaint o gredoau ac p awdwyr, ac yr oedd yr awdwyr yn 
gosod i lawr eu credoau mewn gwahanol ddulliau yn eu bysgrifau, yr hyn a 
tldengys yn amlwg nad oedd y pryd hyny unrhy w gredo yn cael ei briodoli 
i*r apostolior, Yn y bedwaredd ganrif, y mae Ruffinus yn cymharu y tri 
chredo hynafol, sef yr eiddo Aqailia, Bhufain, a'r Dwyrain, y rhai sydd yn 
gwahanìaethu yn fawr oddiwrth eu gilydd. Heblaw fod y credoau hyn yn 
amrywio yn eu gosodiadau, yr oeddynt hefyd yn gwahaniaethu yn eu 
herthyglau. Yr oedd rhai pethau yn cael eu cynnwys yn rhai o honynt, 
yn cael eu gadael allan yn y lieill; felly y mae yn amlwg nad oes dim o'r 
fath bedi a elwir Credo yr Apostolion wedi ei gyfansoddi ganddynt; ac y 
ma^ yn amlwg nad ydoedd yr apostolion €kiim yn credu yr hyn a briodjlir 
iddynt. Trwy drugaredd, y mae credo yr apostolion genym yn y Testa- 
ment Newydd, wedi cael ei drosglwyddo i ni yn ddilwgr; ac nid oes yp 
awgrymiad lieiaf yn hwnw am amryw o*r pethau a gynnwysir yn y dywed- 
«dig gredo. Yn awr, ymdrechwn wneud ychydig o sylwadau ar rai o'r 
pethau a gynnwysir ynddo. Yn — 

1. T disgyniad i uŷem, Mae rhai yn haera mai y bedd a feddylir yma. 
Mae yn debygol fod y bedd yn catl ei alw yn uffern; ond paham y dywedir 
ei fod wedi disgyn i uffern, pan y dywedir yn y geiriau o flaen hyny ei fod 
"wedi cael ei gladdu î Onid ydy w y gair eladdu yn air digon goleu ac 
amlwg, fel nad oes dim perygl i neb ei gamddeall; a phaham y mae yn 
rhaid rhoddi dau air yn arwyddo yr un peth am hyn, mwy nag am ei waith 
yn dyoddef ac yn marw î Dy wedodd lésu Grist wrth y lleidr, " Heddyw 
y byddi gyda lui yn Mharadwys." Nid ydyw yn bosibl fod lesu Grist wedi 
galw uffern yn Baradwys, ac felly dwyllo y lleidr, druan. Y geiriau olaf a 
ddywedodd lesu Grist cyn marw, "I'th ddwylaw di, O Dad, y gorchymynaf 
fy ysbrydf^ a geUir bod yn sicr na weddîodd lesu Grist erioed yn aneffeith- 
icl. Cyn ei farw y mae yn fwyaf tebygol y bu lesu Grist yn uffem, pan 
yn chwysu y gwaed, ac y dy wedodd, ** Fy Nuw, fy Nuw, paham y'm 
gadewaistr' Ar ol marw, ni theimlodd na phoen na gofìd, mewn coríf 
na meddwl, mwyach. Mae y syrthio i utfern yn arogli yn drwm o sawyr 
Pabyddiaeth, er mwyn profi foJ purdan yn bod. Peth rhyfed^^, os oes y 
fath beth yn lod, na buasai . rhy w grybwylliad am dano yn rhywle yu J 
Beibl; ond y mae hwnw yn berffaith ddystaw am y fath beth; ac nid yn 
unig hyny, mae yn amlwg yn y Beibl fod pawb, mewn canlyniad i farw, 
yn uniongyrchol yn myned iV le priodol, naill ai i ddedwyddwch neu i 
drueni. Gwel ddammeg y goludog a La^arus. Mae y Pabyddion ya 
golygu íod rhyw feiau bychain yn y rhai sydd yn myned iV purdan; ond y 
mae yn ymddangos yn anghyson i ddweyd fod lesu Grist, " yr hwn ni 
wnaeth bechod, ac ni chaed twyll yn ei enau," wedi gorfod myned yno. 

2. Credcfif yn yr Eglwys Lan Gatholic» Yr Eglwys yn y deymas hon 
ydyw y Penìlywydd gwladol a'r Senedd. Gwel Canon 139. Mae yn 
debygol nad oes y fath beth yn bod ag " Eglwys Lan," neu santaidd 
** Gatholic," neu gyffredinol, yn un man yn y byd, ac na fu y fath beth 
erioed. Pelly, credu mewn peth nad ydyw mewn bodolaeth, ydyw peth 
fel hyn. Mae y credo hwn wedi ei gymeryd allan o lyfr crefycúl y Pab, aç 
felly mae yn ddiammheuol mai credu fod yr Eglwys Babaidd yn wir 
Bglwys i Dduw, ac nad ydy w pawb eraill ond her^iciaid, a feddylir. 

3. Cymun y JSain^, Os tybir mai yr ordinhad o Swper yr Arglwydd a 
feddylir, gellir meddwl na fu y fath beth a hyn erioed. Pan osododd Crist 
yr ordinhad hon i fyny y noswaith cyn iddo farw, yr oedd yno «n diafol yn 



Digitized by 



Google 



364 ADDTSG. 

eu plith, sef Judas Iscariot. Da iawn pe byddai pob cymunwr yn Mnt 
gwirioneddol; ond y mae lle i ofni mai nid felly, ysy waeth, y mae yii bod. 
Nig geUl y saint fod yn cydgymuno gyda eu güydd yn yr un man Ue mae 
Eglwys Wladol yn bod, yn enwedig gan fod pawb— drwg a da— yn aelodau 
o honi. Pe meddyUem, drachefn, fod cymundeb y saint yn cynnwys eu 
bod oU yn cydolygu am bethau crcfydd, gellir dweyd nad yw hyn yn bod 
ychwaith yn y deymas hon, mwy na manau eraill o*r byd. Gan byny, y 
mae yn debygol y rhaid i ni droi etto tua Rhufain er mwyn cael esboniad 
ar gymun y saint. Mae y Pabyddion yn dal fod rhy wbeth y maent yn ei 
alw yn supererogation, neu weithredoedd dros ben yr hyn a orchynoynid; 
hyny ydyw, fbd rhai dynion da yn meddu ar fwy o rinweddau nag sydd yn 
angenrheidiol iddynt er eu hiachawdwriaeth; o ganlyniad, fod ihyw 
drysorfa anferthol o rinweddau yn cael eu cadw yn barod, er mwyn cyn- 
northwyo y rhai fyddo yn fyr o rinweddau; ac y mae y trysorau tybiedig a 
ffuantus, hyn o dan lywodraeth y Pab, i'w cyfranu i'r sawl a fyddo nàewn 
angen, ond iddo gael tâl da am ei nwyddau; a dyma gymundeb y saint! 

4. Jlíaddeuant pechodau, Gan mai credo Pabaidd ydyw yr hyn a gam- 
enwir Credo yr Apostolion, mae yn rhaid mai credu fod gan y Pab, ei ben- 
graddolion, ac oddiyno hyd at yr offeiriad, hawl i faddeu pechodau, a 
feddyhr. Ond, o ran hyny, y mae gan hyd yn nod y curedyn iselaf yn 
Eglwys Loegr awdurdod wedi ei chaniatâu iddo, medd efe, i ollwng dyn o'i 
holl gamweddau. Rhyfcdd y fath dwyU, rhyfyg, a digywilydd-di-a! "Fwy 
a ddichon faddeu pechod ond Duw yn unigî " 

jBj. iy. 



BUGEILIAID DWYREINIOL. 

Y MÂS y cyfeiriadau a wneir yn yr ysgrythyrau eantaidd at fywyd bugeiliol yn 
UuoBog iawn, a defnyddir rhai o'r darlaniadau mwyaf ysplenydd i arddangos y daioni 
a'r tynerwch sydd yn Nuw tuag at ddyn. Yr esiampl mwyaf gogoneddus o'r rhai 
hyn ydyw prophwydoliaeth Esaiah am Grist: "Fel bngail y portha efe ei braidd; â1 
fraich y casgl ei ẃyn, ac a'n dwg yn ei fynwes, ac a goledda y mammogiaid." 

Cyfeiria Paxton at lawer o enghreifftiau hen a diweddar ag sydd yn dal cyaylltiad 
â'r bugeiliaid Dwyreiniol, pa rai roddant eglurhad ar lawtr o ymadroddion y BeibL 
Dywed fod defaid yr Arabiaid Bedonin yn yr Aifft, ac hefyd trwy bob parih o'r 
Dwyrain, yn hynod o dlws, ä chanddynt benau gwynion a duon, wedi eu gwiago â 
thoraeth fawr o gnu Ilwyd ; ac o'r rhy wogaet^ rhagorol yma y mae deadelloedd y 
Syriaìd yn gynnwysedig. Tr oedd y fath gyflawnder o ddefaid gan Abraham a Lot, 
fel y bu yn rhaid iddynt ymwahanu; oblegid nad oedd y tir yn ddigon i'w cynnwys. 
Gallwn ffurÛo rhy w ddrychfeddwl am y rhif mawr o anifeiliaid, bychain a mawrion, 
a ennillodd Jacob wrth w^anacthu Laban, oddiwrth y nifer a roddodd ef Vw frawd 
Esau, sef pum' cant a pbedwar ugain o wahanol fathau. Y mae yn anghredadwy 
braidd pa mor lluosog ydy w deadelloedd y Turcoman, ag sydd yn pori yn ngwastad- 
eddau ffrwythlon Syria. Treuliant weithiau bedwar neu bum' niwrnod i'w tros- 
glwyddo o un rhan i'r liall o'r wlad. Cafodd dyn o'r enw Chardin gyfleusdra un tro 
i weled llwyth o fugeiliaid Turcoman ar eu taith, ychydig bellder o Aleppo. Dywed 
eu Jboá yn cuddio y wlad. Sicrhawyd ef gan rai o'u prif ddynion fod y diwrnod 
hwnw gynnifer a phedair mil o anifeiliaid, sef ceffylau, camelod, ychain, buchod, a 
mulod, a thair mll o ddefaid a geifr, ar eu taith. Y mae Dr. Shaw yn cadarnhau yr 
hanes hýnod hwn, ac yn dweyd fod Ilawer o*r Uwythau Arabaidd, y rhai na allant 
ddangos ychwaneg na thri neu bedwar cant o geffylau; etto, eu bod yn meddu tair 



1 



Digitized by 



Google 



ADDYSO. 365 

nea bedair mil o gamelod, a chjmaint a hjuy deirgwaith o ddefaid. Slarada Russel, 
pan yn rhoddi hanes Aleppo, am rif rhyfedd o ddeadelloedd ag syáá yn myned heibio 
y ddinas hòno bob blwyddyn, a bod Uawer o honynt yn cael eu gwertha at wasanaeth 
y trigolion. Yr oedd y deadelloedd a berthynent i'r patriarchiaid luddewig yn Uuosog 
ÌAwn. 

Y mae y Syriaid, er mwyn cael porfa, yn gorfod gy ru eu hanifeiliaid i'r anialwcb, 
ac i fanau lle nad oes llawer o drigolion. Ârweiniodd Moses ddeadelloedd Jethro i'r 
tncefn i*r anialwch. Crwydrai y patriarchìaid, yn nghyda'u hanifeiliaid, yn mhlith 
trefydd a phentrefydd gwlad Canaan, lle yr ceddynt yn cael eu portbi, heb neb yn 
a.floijyddu arnynt, hyd yn nod yn y lleoedd mwyaf poblogaidd ; ac y mae yn ffaith 
l&ynod fod y Ceneaid aV Rechabiaid yn by w yn Mhalestina mewn pebyli, ac yn gyru 
en hanifeiliaid i bob man y cawsent borfa iddynt, pan yr oedd y wlad yn orlawn o 
drigolion, yn hir wedi iddi gael ei rhanu trwy goelbren rhwng y Uwythau. Y mae 
Arabiaid Bedouin yn hawlio y rhagorfraint hòno yn y gwledydd dwyreiniol hyd y 
âydd heddyw, y rhai, er eu bod wedi eu diboblogi i raddau, a gy nnwysant lawn 
cymaint o drigolion, yn enwedig yn eu pentrefydd a'u dinasoedd, ag yn nyddiau 
Abraham. Ni pherthyn yr arferiad hon yn neillduol i wlad Canaan, — y maent yn 
bjw yr un fath yn Barbary, a lieoedd eraili Daw niferoedd lluosog o f ugeiliaid i'r 
Aifft, o bymtheng miUdir o bellder, yn misoedd Tachwedd, Rhagfyr, a lonawr, i 
borthi eu camelod a*u ceffylau. Wedi iddynt dreulio rhyw gymaint o amseryn 
nghymydogaeth y Nile, ymneiilduant i'r anialdiroedd, o ba fanau, trwy ffyrdd adna- 
byddus iddynt, y deuant, yn ol treulio misoedd yma uc acw, i'r Aifft drachefn, pan 
ddaw y tymmor i ben. At yr arferiad hon o deithio o un diriogaeth ì'r llall y cyfeiria 
y Salmydd yn y fugeilgerdd ysplcnydd hôno: ** Yr Arglwydd yw fy mugail, ni bydd 
eiaieu arnal Efe a wna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog; efe a*m tywys 
g^erllaw y dyfroedd taweL Efe a ddychwel fy enaid; efe a'm harwain ar hyd 
llwybrau cyfiawnder, er mwyn ei enw." Cyfeiria loan yn llyfr y Datguddiad yn 
eglur iawn at waith y bugail dwyreiniol yn arwain ei braidd i'r porfeydd gwelltog, 
a'r dyfroedd tawel: " Oblegid yr Oen, yr hwn sydd yn nghanol yr orseddfainc, a'u 
bugeilia hwynt, ac a'u harwain hwynt at ffynnonau bywiol o ddyfroedd; a Duw a 
Bjch ymaìth bob deigr oddiwrth eu llygaid hwynt." 

Y mae yn ofyool cael y medrusrwydd, y wyliadwriaeth, a'r gofal mwyaf, i drin y 
deadelloedd dirfawr a grwydrant wastadeddau Syria. Gorfoda eu lluosogrwydd i'w 
ceidwaid i symud yn rhy aml ichwilio am borthiant, yr hyn sydd yn peri dystryw 
nid bychan i'r rhai ieuainc ag sydd yn rhy wan i'w dilyn. Rbydd y ffaìth hon nerth 
i'r esgusawd a roddodd Jacob i'w irawd Esau am beìdio c>flawni eì gais: **Fy 
arglwydd a wyr mai tyner y w y plant, a bod y praidd a'r gwartheg bHthion gyda 
myfi. Os gyrir hwynt un diwrnod yn rhy chwym, marw a wna yr hoU braidd." 

Yr oedd amryw fathau o offerynau gan y bugeiliaid dwyreiniol i drin eu deadell- 
oedd. Enwir ychydig o'r rhai hyn yn hanes yr ornest a ymladdodd Dafydd a Goliath: 
" Ac efe a gymerth ei ffon yn ei law, ac a ddewisodd iddo bump o geryg Uyfnion o'r 
afon, ac a'u gosododd hwynt yn nghôd y bugeiliaid, yr hon oedd ganddo, sef yn 
yr ysgreppan; a'i ffon-dafl oedd yn ei law: ac efe a nesâodd at y Philistiad." Ond, 
mewn trefn i esbonio yn fanylach a mwy cy wir offer y b^jgail dwyreiniol, byddai yn 

. briodol dechreu gyda'i wisg ef. Cyfeiria y prophwyd Jeremìah at hon pan yn rbag- 
fynegu y llwyddiant oedd i goroni arfau Nebuchodonozor yn yr Aifft: " Ac efe a 

'ymwisg â gwlad yr Aifft, fel y gwisg bugail ei ddUIad;" neu, fel y mae yr ymadrodd 
yn arwyddo, efe a ymrwyma ei gorff gyda gofal mawr i amddiffyn ei hun rhag yr 
oerfel. Felly y buasai yr ymerawdwr galluog hwnw yn gwneud ei hun yn feistr ar 
yr Aifft, ac yn ymwisgo â'r anrhaith, ac yn mynu ad- daUad iddo ef a'i fyddin am yr 
amser a*r drafferth a gawsant pan yn gwarchae Tyre. Yn y gôd neu ysgreppan a 
grybwyUa Samuel, fel rhan o daclau y bugail, y cludai ei ymbortb, ac angenrheidiau 
eraiU. Dyga yn ei law ffon Ued lem, â'r hon y ceidw ei anifeUiaid mewu trefn pan 
yn eu cyfrif. At hon y cyfeiria y Salmydd yn yr ymadrodd tlw» a theimladwy hwnw, 



Digitized by 



Google 



366 



AODYSO. 



pftn yr anercha y Jehofah fel bngail ei enaid; "lë, pe rhodiwn ar hyd gìyn cyegi^ 
angeu, nid ofnaf niwaid; caoys yr wyt ti gyda mi: dy wialen a'th ffon a'na cysnrant" 
Y mae yr un cyfeiriad yn gynnwysedig yn y gorchymyn a gafodd y prophwyd 
Micah: "P.rtha dy bobl â'th wialen, defaid dy etifeddiaeth, y rhal aydd yn trigoyn 
y coed yn nnig, yn nghanol Carmel." 

Mor gynted ag y torai y wawr, gyrai y bngeiliaid eu praidd i*r borfa, a gwyUeat 
hwy yn ddyfal hyd y bedwaredd awr o'r dydd, neu ddeg o'r gloch, yn ol ein hamser 
Bîs yna arweinieot hwynt tna'r dyfroedd tawel, i gael cyagod rhag y gwres tanbeicU 
iol, a gorphwys hanner dydd. Wedi gwneud hyn, arweiuient hwynt drachef n tua'r 
dyfro«dd, ac yna gwyiient hyd yr hwyr, a nutchludiad hauL Cyfeiria yr jagrifenwyr 
ysbrydoledig rai gweithiau at y duU hwn o ofalu am y praidd : <* Mynega i nii, yr hwn 
a hoffodd fy enaid, pa le yr wyt yn bugeilio, pa le y gwnei iddynt orwedd 
ganol dydd." Pa le ganol dydd yr oedd y deadelloedd yn cŷBgodi?— o dan y graig 
yagythrog, neu y goeden gauadfrig. ** Yr Arglwydd yw fy mugail, ni bydd eÌBÌea 
arnaf; efe a wna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog, efe a*m ty wys gerllaw y 
dyfroedd taweL" Y mae cyfeiriad arall yn mhrophwydoliaethau Esaiah: ''M 
newynant ac ni sychedant; ac nis tery gwres na haul hwynt; o herwydd yr hwn a 
dosturia wrthynt a*u tywys, ac a*u harwain wrth ffynnonau dyfroedd." *' A phoithaf 
hwynt,*' meddai £zeciel, " ar fynyddoedd Israel wrth yr afonydd, ac yn holl drìgfanan 
y wlad." Ond nid oedd eu liafur a*u gofal drosodd ar hyna,<-yr oedd yn ofynd 
iddynt eu gwylio drwy y noB, fel y sylwyd yn barod, i wrthBefyll ymosodiad lleidr 
neu greadur yBglyfaethus. Cwyna Jacob wrth IJiban fod gwres y dydd, ac oerder y 
noa yn ei ddifa, a bod cwsg wedi ymadael oddiwrth ei lygaid ; ac yr oedd y bngeiiiaid, 
i*r rhaî yr ymddangoBodd yr engyl ar adeg genedigaeth Crist, ** yn y maes y n gwylio 
eu praidd liw nos." 

T mae defaid Syria a Phalestina yn adoabod llaÌB eu bugail, ac yn alluog i wahan- 
Ìaethu rhyngddo a UaÌB dyeithr-ddya, a dilynant ef gyda*r parodrwydd mwyaf ; ac 
ttfuddha defaid Cyraon i swn udgyrn eu bugeiliaid. Cymhwysa ein Harglwydd yr 
arferion neillduol Iiyn i oBod allan ei swỳdd al ofal mawr ef fel Bugail a Lly wydd â 
•glwyB: " Ac y mae y defaid yn gwrando ar ei laÌB ef ; ac y mae efe yn galw ei 
ddefaid ei hun erbyn eu henw, ac yn eu harwain hwy allan. Ac wedi iddo yru allan 
ei ddefaid ei hun, y mae efe yn myned o'u blaen hwy; a'r defaijl sydd yn ei ganlyn 
ef, oblfgid y maent yn adnabod ei laÌB ef. Ond y dyeithr nÌB canlynant, eithr ffoant 
oddiwrtho; oblegid nid adwaenant lais dyeithríaid." 

J. H. W. 



Y FFORDD I ANRHYDEDD. 

*The honour acqaired by Beligion ia.honour dÌYÌne and immortal."- Blaib. 



y HAB cariad at anrhydedd yn un o'r 
tueddîadau cryfaf ac effetihiolaf a berth- 
ynant i ddyn. Ymddengys ei fod mor 
naturiol ag ydyw cariad at fodolaeth ei 
hun, ac mewn rhai amgylchiadau, dengys 
ei hun yn egwyddor gryfach ; ond y mae 
Ilygriad cyffredinol wedi achoai y mraniad 
tra eang yn marn dynion o berthynaa 
iddo. Wrth farnu am wir natur anrhyd- 
edd, a'i briod-aaedig ffynnonau, y mae 
ayniadau rhai dynion yn hollol ẃyrgam 
ac anghywir. Y mae ar lawer gywilydd 
o*r ky n aydd anrhydedduaaf, aef duwioldeb, 
ac ymogoneddant yn yr hyn aydd fryntaf, 
le, yn eu hunig warth, tetpechodf neu, a 
^efnyddio iaith rymus yr ysgrythyr, <*eu 



gogoniant sydd yn eu cy wilydd." Y mae 
Uawer yn ymffrostio yn eu debenrwydd 
yn y gelfyddyd o hudo, cyfrwyi-dwyilo, 
ac ymddwyn yn anonest a dichellgar. 
Y meddwon ydynt yn ymogoneddn yn eu 
rhagor-gampau meddwol, fel pe byddai 
yfed llawer o ddiod gadarn yn weithred 
urddasol iawn. Y tyngwyr hefyd ydynt 
yn tywallt allan eu halogrwydd a'u 
cabledd gyda'r fath hunanoìrwydd a phe 
byddent yn dysgwyl i bawb en clpd&ri 
am feiddio dirmygu y Duw hoU-nerthoL 
Yn ddiau, nid oes fodd myned yn mhéU- 
ach na'r difreiniad mewnol a moeaol hwn. 
Wrth sylwi ar y pwnc daa ein bystyr- 
iaeth, dylem wahaniaethn riiwng aniiiyd- 



Digitized by 



Google 



ADDYSG. 



367 



edd rhoddedig, ac anrhydedd haeddedig. 
OeÌBÌr parch gan lawer, ac yn fynych 
rlioddir ef iddynt, pryd nad ydynt jn ei 
liaeddu, nac yn gofalu am hyny. 'Sìá ar 
yr anrhydedd yna y bwriadwn sylwi, ond 
ar yr hwn sydd yn wir beithynasol a 
pbriodol. Beth, gan hyny, ydyw gwir 
jffÿnnon urddas ac anrhydedd yn y cymer- 
ÌAd dynol? £r mwyn ateb yn gywir, y 
mae yn angenrheidiol cael rhy w reol^ wrth 
yr hon j galtwn wybod yn sicr pa weith- 
redoedd ac ymddygiadau jáynt anrhyò- 
eddus\ oblegid os na bydd genym hrawf- 
reol i anrhydedd, ni bydd y gair i ni, o 
acgenrheidrwydd, ond rhyw wagawn 
dilyiua, o'r hwn ni bydd gcLym un 
meddylddrych cywir ac uniawn; ac os 
bydd ef heb brofiedydd, yn ansicr a newid- 
ìadwy, byddwn yn nghanol y caddug a*r 
i^wyll o barthed Mdo; o herwydd ein tyb 
am anrhydedd a gyfnewidia mor fynych 
ag y mae aiferion a mjmpwyau yn cyf- 
newid, a gallai yr un peth fod yn anrhyd- 
eddus mewn uu oes, ac yn warthus mewn 
oes arall. 

7n ein hymofyniad am wir ífynnon 
anrhydedd, rhaid i ni, gan hyny, osod i 
lawr, a chydnabod yn barhaus y gos\)<iiad 
canlynol, sef — Fod gwir anrhydedd unrhyw 
Jtd yn gynnwysedig mewn cymhwysder i 
Jwynhau dedwyddwchf gallu i gyfranu ded- 
wyddwch i traillf yn nghyda thuedd i arferyd 
y cyjryw atiu i'r dyben hwnw. Gan hyny, 
y mae pob gweithred, arferiad, a rhodd- 
iad o'n heiddo ni, yn dwyn i ni anrhydedd 
cyfartal â*r dedwyddwch deilliedig oàdi- 
wrthynt, ac a fwynheir genym ni ein 
hanain, neu gan eraiU. Buddiol hefyd 
ydyw, er mwyn cael allan ifynnon an- 
rhydedd, cadw mewn cof osodiad arall 
tra phwysig, sef , Fel y mae y Bod dwyfol 
yn achos gwreiddiol, rhaid iddo hefyd íod 
yn hrofiêdydd pob anrhydedd; ac, o gan- 
lyniad, fod dyn yn anrhydeddas mewn 
cyfartalrwydd Tw debygoiiaeth i*r Bod 
goruchel. Mae y ddau osodiad uchod yn 
hollol gyson â'u gilydd; oblegid gellir 
golygu fod gogoniant Duw yn gynnwys- 
edig yn nedwyddwch diderfyn ei natur, 
ei allu aníeidrol, a'i ewyllysgarweh per- 
ílaith i gyfranu dedwyddwch i'w gread- 
oriaid. Pan wnaeth Duw ddyo, nid 
ymofynodd am un cynilun y tnallan iddo 
ei hunan ; ond gwnaeth ef ar ei ddelw ei 
hun. Tma, gan hyny, y mae gwir an- 
rbydedd dyn, sef mewn bod yn debyg i'w 
Wneuthurwr, — tebyg iddo mewn union- 
deb moesol, ac mewn dealltwriaeth cy wir. 
Y roae yn ddiammheuol mai uniondeb 
moesol ydyw y briodoledd f wyaf nrddasol 
s berthynai i ddyn. Heb hon, nis gall 
neb fod yn ddedwydd na def nyddiol, — 
hon >ydd yn rhoddi gwerth ar yr hoU 
ragoriaethan eraill, a dylem ei hystyried 
íel syffaen i bob peth sydd yn dyrchafn y 



cymeriad dynol. Uniondeb moesol sydd 
Jewnol ac alíat.oL Y mae yr hyn gydd 
fewnol yn gynnwysedig mewn serchiadau 
cywir a threfnedig, neu mewn purdeb 
caìon. Os ydym yn ddeiliaid y purdeb 
hwn, Duw yw gwrthddrych penaf ein 
serch; yr ydym yn ei garu ef fel y mwyaf 
o*r bodau, ac yn dymuno ei nawdd ef fel 
' ein prij ddaioni. Mae ein serch at fodau 
a phethau iseluch, yn cael ei reoli gan eu 
rhagoriaethau a'u pwysigrwydd gyda 
golwg ar ein Ilesiant; a'n hoU serchiadau 
daearol ydynt o gymeriad israddol, ac y 
maent dan lywyddiaeth ysbryd duwiol- 
deb. T rhai ydynt yn dangos mwyaf o 
gariad at Dduw, ac at y gwirionedd, 
ydynt, yn ein cyfrif, ragorolion y ddaear; 
ond yr ydym yn meithrin teimlad o 
garedigrw>dd at hoU ddynolryw, îe, y 
fath deimlad ag sydd yn sicr o*n tneddu 
i ddymuno eu llesol ;eb a'u dedwyddwch. 
Os ydym yn feddiannol ar yr egwyddor 
hon. yr ydym yn ystyried dedwyddwch 
eraiU yr un mor bwysig a'r eiddom ein 
hunain, ac yn Uawer mwy felly na'n 
pleserau daearol, y rhai ni ddylem byth 
rwgnach rhag eu colli er mwyn helaethu 
dedwyddwch ein cyd-ddynion. Y mae 
tuedd i lesoli eraiU yn beth a ellir ddys- 
gwyl mewn cymeriad urddasol; ac o bob 
Ilesiant, Ilesiant i eneidiau yw y buddiol- 
af : felly, nid oes modd ychwanegu mwy 
at ucheledd cymeriad yn y ífordd hon, na 
thrwy ymdrechu gwneud daiooi i ranau 
anfarwol dynion. Y mae yn ddigon guir 
fod Huward yn deilwng o glod, dy ngarwch 
yr hwn a'i tueddodd i deithio y bedwaredd 
ran o'r belen ddaearol, gan ymdrechu 
gwellhau sefyllfaoeddy gresynolion mewn 
ystyr dymmorol; cnd ni oddefa ei gy- 
mwynasgarwèh ef ei gymharu âg eiddo 
y cenadwr jryddlon, yr hwn sydd yn gad- 
ael gwlatl ei enedigaeth, ac yn myned i 
eithafoedd y ddaear gyda new> ddion da 
yr iachawdwriaeth i'r dynion sydd yn 
marw o eisieu gwybodaeth. 

Y mae purdeb calon yn sicr o effeithio 
ar uniondeb ymarweddiad. Bydd ein ty- 
mher a*n hymarweddiad yn cyduno âg 
egwyddorion gwirionedd,cyâawnder, car- 
edigrwydd, a chymedroldeb, gan fod yn 
ddwfn-deimladol " nad ar law gwr a rodio 
y mae lly wodraethu ei gerddediad;'' bydd i 
ni yn ddiolcbgar dderbyn cyfraith sant- 
aidd lor, ddatguddiedig yn ei air, yn 
"llusern i'n traed, a llewyrch i'n llwybr- 
au," a lUfurio yn ddiwyd i ganlyn ei 
goieuni, a chydymffurfio â'i hyfforddiad- 
au. Yn awr, y dyn sydd a'i gymeriad 
yn cyduno ä*r dysgriflad uchod, pa mor 
isei bynag y dichon ei fod o barth am- 
gylchiadau bydol, sydd yn meddu ar 
g}meriad gwîr anrhydeddns; y maeef 
yn tebygoli i Dduw yn ei berfteithderan 
gogoneddnsaf; y mae ganddo yr urddas- 



Digitized by 



Google 



368 



ADDYSG. 



olrwydd o gael ei gymenáwyo gan Ddaw, 
a'i fynwesu gan bawb doeth a da. 

Nìd yw amrywiaeth amgylchiadau yn 
gwneud dim gwahaniaeth, yn y mesnr 
lleiaf, yn ol y rheol hoo ; oblegid nid oes 
gan ddynion, yn mhob sefyllfa ac am- 
gylchiad, ond yn unig ystyried pa fodd y 
mae i re»ymolwn ymddwyn, a pha beth 
jáyw eu rhwymau a'u uyledswyddau 
neillduol; ac 08 bydd iddyut g> flawni y 
cyfry w rwymedigaethau a dyledswyddau, 
byddant yn deilwng o barclj, a chynnal- 
iant eu hanrhydedd i fyny; ond os yni- 
ddygaot yn y gwrthwyneb, bydd en 
cymeriad yn warthus, ac yn annheilwng 
o syuwyrol-wŷr. HLeswm ydyw prif 
ragorfraint eiu natur, yr hwn sydd yn 
ein codi yn mheli uwchlaw y creadur 
afresymol. Gan hyny, rhaid mai gogon- 
tant dyn yw ymddwyn yn mhob man yn 
rhesymol, a chadw ei hunan dan lywydd- 
iaeth fuddiol synwyr; o herwydd yn ol 
y graddau y byddo rfaeswm yn cael ei 
aberthu, y mae y natur ddynol yn cael 
ei hiselu aM diraddio. Nid oes fodd fod 
dim yn anrhydeddus yn y dyn nad y w yn 
gwrando ar lais rheswm, ond y mae yn 
gaethwas i'w chwantau ei faun. Ac. o'r 
tu arall, y mae yn anmhosibl i ddyn 
beidio bod yn anrhydeddus pan y dilyno 
hyfforddiadau rheswm, yr hwn nid y w yn 
cymeradwyo dim ond yr hyn sydd 
urddasol. 

Yn nesaf at dduwioldcb a rhinwedd, y 
mae d.y8geidiaeth dda yn urddasu y 
cymeriad dynol yn fawr. Wrth hyn y 
golygwn, meddwl wedi ei eangu gan 
wybodaeth fuddiol, a'i gynnyddu trwv 
arferyd ei alluoedd. Y mae y meddwl 
dynoi yn alluog i dderbyn gwelliant dir- 
fawr, yn y fath fodd, fel y mae dysgeid- 
iaeth yn gwneud gwahanîaeth amlwg 
rhwng y naiU ddyn a'r llall, yr un modd 
ag y mae rheswm yn gwneud rhagoriaeth 
rhwng dynion ac anifeiliaid. Gosodwch 
ddyn, yr hwn afwynhaodd ac a dderbyn- 
iodl holl fanteision dysgcidiaeth, yr hwn 
sydd a'i alluoedd rhesymol wedi eu 
hawchlymu, a'i feddwl wedi ei gyfoeth- 
ogi â pbob peth sydd fuddiol o fewn 
cylch gwybodaeth, — gosodwch y fath 
ddyn yn ochr dyn diddysg ac anllythyr- 
enog, a buan yr ymddengys rhagoriaeth 
dirfawr y blaenaf ar yr olaf. Pan y mae 
duwioldeb, galluoedd eneidiol cryfion, a 
meddwl gwrteithiedig, a gwybodaeth les- 
ol. yn cydgyfarfod yn yr un person, 
rhaid fod ei gymeriad yn dra anrhydedd- 
U8; oblegid y maent oll yn cydweithio 
i'w ddyrchafu, Gwybodaeth heb rinwedd 
sydd anfuddiol, îe, aml iawn sydd niweid- 
iol; ac y mae rhinwedd yn ymddibynu ar 
wyhodaeth am ei bodolaeth, ac nis gall 
byth gyrhaeddyd un addfedrwydd mewn 
tneddwl cyfyngedig. Pan y mae dysg- 



eidîaeth yn cydfodoli â dawioldeb, 
ychwanega lawer at ddedwyddwch ei 
pherchenog, a galluoga ef i wneuthur 
mwyoddaioni; ond pan y maeyron- 
rhyw yn cydhanfodi á Uygredd caloa, é. 
llesiant sydd ammheus, o herwyddgall 
fod yn fáaiigell i w meddiaanydd, ac yo 
offeryn i aflonyddu eraiIL Nid yw y 
doniáu dysgleirìaf yn adduraiant ddìm 
pellach nag y maent yn iswitsaaaethgar 
ì rinwedd. Gall yr amgyffredioa cryfaf, 
yr hyawdledd mwyaf, a'r fara unionaf, 
ymddangos mewn dynion; j rhai, er 
meddu y cwbl, nid ydynt ond gwarthoa 
a ffiaidd. Sut felly? Oblegid aid ydynt 
yn meddu ar yr hyn sydd ya sefydia 
gwir anrhydedd, sef purdeb caloa, ac 
uoiondeb bucheddol. Mae rhai dynion 
yn ymffrostio ac yn hawlio anrhydedd 
oddiwrth eu perthynas â phersoaaa cyf- 
rifol, a pharchusder eu hachaa. Perth- 
ynas â phersonau nodedig raewa duwiol- 
deb, dysgeidiaeth, a thalentau, oid ydyw 
yn un anrhydedd, pa fodd bynag, Tr rhtí 
nad oes ganddynt ddim arail i'w cyme^ 
adwyo, y rhai ni wyddant pa fodd i 
ddef nyddio yr amgylchiad er eu baddiant; 
ond i un sydd yn meddu urddasolrwydd 
anymddibynol ar amgylchiadau am ei 
fodolaeth, y mae y fath berthyaaa yn 
anrhydeddus; oblegid gall y cyfryw 
berthynasau fod yn ddefnyddiol iddo 
mewn llawer ffordd, a thrwy ychwanegn 
at ucheledd ei gymeriad, ei alluogi i 
wneud Ilawer o ddaiooi Mae eraill yn 
rhoddi pwys mawr ar deitlaa, gan dybied : 
fod hyny yn gwneuthur i fyny gymeriad ' 
urd iaisol. Ni charem, mewn ua raodd, 
ddiystyru teitlau, ac arwyddioo rhagor- 1 
iaeth, fel gwobrwyon am orc) estîon ' 
rhinweddol; ond yr ydym yn d^ wddyd 
yn ddibetrus, nad yw y rhai hyo eu hun- 
ain yn cyfansoddi gwirfawredd, eithr yn 
y gwrth»-^yneb. Pau y mae y diwerth 
a'r anhaeddianìíol yn cael eu gwisgo á'r 
cyfryw bethau, nid ydynt on<l gwasan- 
aethu r arddangos, mewn goleuni cryfach, 
eu hanhaeddiant a'u gwarthusder. Pan 
y mae teitl yn cael ei roddi tel arwydd o 
ba: c.i cvffredin am weithredoedd haeddoi, 
neu gymhwysder godidog, er nad ydy w o 
wir werth ynddo ei hnn, etto, gall fod yn 
anrhydedd- i'w berchenog, fel arwydd o 
urddaírwydd diffuant; a thrwy yr afael 
sydd ganddo ar urddiant cyffredin, cyn- 
northwya ef i arferyd ei dalentau yn 
fwy cyffrodin ac effeithiol. 

ýn awr, y mae yn amlwg ddigon fod 
yr hoU anrhydedd deillíedig oddiwrth 
gyfoeth perthynasau, teitlau, a dysgeid- 
iaeth, o natur ymddibynol ac israddoi. 
Mae gwir anrhydedd yn anymddibynol ar 
bethau allanol, ac er mwyn canfod ei 
drigle, rhaid edrych nid ar unrhy w am- 
gylchiad damweiniol, neu rinwedd neill- 



Digitized by 



Google 



ADDYSO. 



369 



dnol, ond ar yr oll sydd yn cyfansoddi 

dyn; mewn gair, rhaid edrycli ar yr 

enaid. Mae yr anrhydedd hwn yn 

eífeithìo i wneud dyn yn fawredig, heb 

fod yn falch, yn 08tynge<iig. heb fod yn 

Balw; yn gyflawn, heb fod yn llym; yn 

annichellgar yn ei ymddygiadau. ac yn 

ddynol yn ei deimladau. Yr anrhydedd 

cyrhaeddedig trwy grefydd sydd anrhyd- 

edd nefol ac anfarwol. Mae hwn yn 

urddasolrwydd, nid yn unig yn nghyfrif 

dynion, ond hefyd yn rgolwg Duw, barn 

yr liwn sydd brofiedydd gwirionedd ac 

iawnder. Mae yr anrhydedd a ellir 

enniU yn mhlith dynion yn gyfyngedig a 

therfynol, — nid yw ei gylch ond bychan, 

a'i barhad ond byr. ünd anrhydedd syl- 

faeDedig ar wir jji.refydd a'n canlyna trwy 

lioll gylchdaith ein bywyd, a'n dilyna i'r 

byd dyfodol, ac a barha i lewyrchu trwy 

oesoedd tragwyddoldeb. Dyma anrhyd- 

edd pur a digymysg, — mae hwn yn ddys- 

gleìrdeb tarddedig o'r nefoedd. Dyrchafa, 

dyrchafa 'iy fyfyrdod, ddyn gwir anrhyd- 

eddus; cyfod dy feddwl at fawredd y 

Hod uchelaf. Meddylia am y rhagorol- 

deb gorddysglaer hwnw aydd yn uno yn 

eî faanfod bob peth sydd urddasol ac ar- 

ìichel; sylla ar yr lor mawr yn cael ei 

amgylchu gan fyrdd o engyl, cerubiaid, 

a seraphiaid; gwrandawa arnynt yn 

g^waeddi ddydd a nos, " Sant, sant, sant, 

yw Arglwydd y lluoedd; yr holl ddaear 

sydd lawn o'i ogoniant el— Y fendith, 

a'r gogonìant, a'r doethineb, a'r diolch, 

a*r anrhydedd, a'r gaJlu, a'r nerth, a 

*vddo i'n Duw ni ya oes oesoedd.'* Y Bod 

pe»*ífaith hwn, — y Bod a addolir mor 

deilwng, ac sydd yn ihyglyddu diolch- 

^rwch anfarwol; hwn yw yr un a wna 

ddydd brawd ger gwydd preswylwyr y 

nef lon, a thrigiannwyr y ddaear werdd, 

i roddi canmoliaeth a dyrchafiad i'r dyn 

s^dd a'i galon yn uniawn, a'ì gymeriad 

yn anrhydeddus. 

Wedi dangos beth y w gwir anrhydedd, 
addas yw bwrw golwg ar y Ifordd fwyaf 
tebygol i ddyfod i feddiant o'r.cyfryw 
drysor. 

MaI TRWT DDIWYDEWTDD PBNDER- 
FTNOL T OELLIB BSGTN I BINACL AN- 
BUTDBDD. 

1. Mae diwydrwydd yn angenrheidiol er 
dysgyblu y galon, ac er cadarnhau y meddwi 
tnewn egwyddorion cywir. Y mpe pob dyn 
yn prisio ei gymeriad yn ngolwg dynion. 
Gwell gan luaws farw na cholìi eu 
cymeriad yn ngolwg eu cyd-ddynion. 
Ond beth yw cael ein barnu gan ddynion 
mewn cymhariaeth i gael ein barnu gan 
Dduw? fwy, ag sydd yn credu yn y 
Bod o Dduw, ac yn anfarwolder yrenaid, 
na ddewisai eì gymeradwyaeth ef o flaen 
dim arall yn yr hoU greadigaëth? Ond 
ni cheir byth mo hono heb gydwybod 



glir a goleu. Yn iachusrwydd teimladaa 
moesol y galon y mae sefyllfa uchaf dyn 
yn gynnwysedig fel creadur moesol; ac 
yn. roeìthriniad y rhai hyn y mae yn 
gorwedd, nid yn unig prif urddas ein 
natur, a'n llwyddiant dyfodol fel cread- 
uriaid moesol, ond hefyd ein gwir hhpus- 
rwydd yn bresenol. 

Er galluogi dyn i wneuthur hyny, 
rhaid iddo fod yn ddyfal. Rhaìd iddo 
ddiwygio y galon, yr hon yn naturiol 
sydd ddrwg. Y mae tenitasiynau lawer 
ar ein ffordd. Y maent yn ein cyfarfod 
bob dydd; ac nid oes dim a'n galluoga 
i'w dal a'u gwrthsefyll ond cydwybod 
dyner. Y mae cwmpeini drwg i'ẁ gochel. 
a phleserau cnawdol i'w gwrthod. 

Y mae y Beibl yn llawn o gymhelliadau 
i ddiwydrwydd, ac o hanes rhai a fuont 
byw felly. Tua diwedd ei yrfa, ni a 
gawn Paul yn dywedyd ei fod wedi 
**ymdrechu ymdrech deg." Y mae yn 
annog Timotheus hefyd i "ymdrechu 
hardd-deg ymdrech y ffydd." Ni a gawn 
Crist yn annog yr luddewon i ymdrechu, 
am fod y "porth yn gyfyng," Aml 
iawn yw yr annogiadau i fod yn ddyfal i 
wneuthur yr hyn sydd dda, a gwylio yr 
hyn sydd ddrwg. Ni a gawn restr yn jt 
Hebreaid o enwogion mewn duwioldeb, a 
thrwy weithredu ffydd y dywedir iddynt 
ddyfod jm feddiannol ar hyny. Dy wedìr 
mewn man arall, " 6an roddi cwbl ddi- 
wydrwydd, chwanegwch at eich ffydd.— 
Byddwch ddiwyd i wneuthur eich galw- 
edígaeth a'ch etholedîgaeth yn sicr." 
Gan fod y Beibl yn cymhell cymaint 
arnom i fod yn ddiwyd, ac yn rhoddi 
cymaint o bwys ar hyny, mae yn rhaid ei 
fod yn angenrheidìol er cyrhaedd yr am- 
canion mawr a phwysig y cyfeiriwyd 
atynt. 

2. Y mae diwydrwydd yn ein dyagu i 
wneud y goreu o*n hamser. Y mae amser 
dyn mor fyr ar y ddaear, fel y mae yn 
rhaid iddo fod yn ddiwyd gy da pha beth 
bynag yr ymaflo ei law ynddo. Oni fydd 
felly, fe gaiff ei hun yn niwedd ei oes 
heb wneuthur dim byd o bwys a gwertb. 
Dywed Seneca fod bod yn drachwantus 
gydag amser yn rhinwedd. Cwyna Uawer 
nad oes ganddynt ddim amser igasglu 
gwybodaeth, ac i ddiwyllìo eu meddyl- 
iau. Ond pa faint o amaer y mae y rhai 
hyny yn ei wastraffu? Digon, yn ddiau, 
i drysori cronfa eang o wybodaeth, pe yp 
iawn ddef nyddient yr ädegau a daflant o'r 
neilldu. Fe ddysg diwydrwydd i bawb 
ddefnyddio eu hamser. Os bydd yr, 
egwyddor hon yn eu rheoli, mae yn sicp 
y defnyddiant eu hamser yn y modd 
goreu. Un o'r moddion y rhaid ymarfer 
à hwy er ei iawn ddefnyddio ydy w— ^ ' 

Codi ynforeuach. Y mae yn syndod 
meddwl gymaint o swm yn rhagor o 



Digitized by 



Google 



370 



ADDTSG. 



wMÌth a all dyn gyflawni mewn blwydJ- 
yn, árwy fod awr nen ddwy yn forenach 
ar ei driied na; arferol. Tn y modd 
hwn, gallai djn ieuanc brynu cymaint o 
amser ag a'i dj'gai, ond ei ddefnyddio yn 
briodol, i feddiant o gyrhaeddiadiiu uchel 
mewn gwybodaeth. Treulia rhai pobl 
gryn hanner eu hamser i gyBgu a gorwedd 
ar en gwelyao; etto, cwynant yn enbyd 
am na byddai eu horíau bamddenol yn 
fwy llnoFOg. Dvlai pob dyn ieuanc a 
ewyllytia ddyfod yn ddeallgar, doeth, a 
hapus, benderfynu dysgu codi yn foreu. 

Y mae yr arferìud dan sylw yn hynod 
ffafnol i iechyd a hirhoedledd. Y mae 
yn Uesol i'r galluoedd meddyliol, ac yn 
adfywiol odiaeth i*r teimlad oU. Dengys 
cofiantau nifer roawr o brif enwoffion y 
gwledydd eu bod yn hoff o godi at eu 
gwaith yn foreu. J)ywedai Deon Swift 
na wyddai efe am un dyo a ddaeth i an- 
rhydedd trwy orweddian yn ei wely y 
borc. Priodolai Buffon yagrifeniad deg 
nen ddeuddeg o'i gyfrolan i'r ffaith ei fòd 
wedi gallu trechu y duedd o gysgu yn y 
bore. Rhwng pump a «aith o'r gloch yn 
y bore yr ysgrifenodd Doddridge ei És- 
boniad, a'r rhan fwyaf o'i ysgrifeniadan 
eraill, T miie parhau i wneud fel hyny 
am ddeugain mlynedd, yn ychwanegu 
bron ddeiig mlynedd at hyd oes lafurus 
dyn. Y mae gan bawb, bydded eu sef- 
yílfa y peth y byddo, ryw adegau y gall- 
ant eu neillduo iddynt eu hunain. Defn- 
yddiad yr adegau hyny, y rhai yr ydym 
yn rhy barod i edrych arnynt yn ddiwerth, 
a fyddent yn Ilai^er o help i bawb i godi 
eu hunain. 

3. y p^ae diwydrwydd yn anhthgorol er 
eyrhaedd anrhydedd, oblegid nid oes yr un 
ffordd arall i ddyn ffurfio yr egwyddorion 
hyny ag aydd yn sicr o'i arwain i Iwyddiant. 

Y maey meddwldynolyn debyjgi'r dd^ear. 
Oa llafurir hi yn dda, a rhoddi iddi wr- 
taith cyfaddas, fe ddug ffrwyth toreith- 
iog; ond 08 gadewir hi heb ei thrin a'i 
gwrteithio, fe'i gerchuddir ft chwŷn. Yn 
dra thebyg y mae gyda'r meddwl. Os 
diwyllir ef gyda dyfaiwch mawr, fe geir 
cynhauaf toreithiog o ddoethineb a 
gwybodaeth; ond oseiesgenluso a wneirỳ 
bydd yn fuan yn llawn o chwỳn cyfeil- 
iornadau, y rhai a fyddant yn wenwyn 
i'n meddyliau, nid yn unîg am nad ydynt 
yn dwyn dim ffrwyth, ond am eu bod 
hefyd yn gwanhau ein cynneddfau. Y 
maent yn rhwystro y meddwl i dyfu,— 
yn attalfeydd ar ffordd ei Iwyddiant yn 
mhob modd. Y mae geiriau Solomon 
mor gyfaddas i'w cymhwysoat y meddwl 
sydd fel hyn wedi ei lygru gan arferîon 
dioglyd, ag y dy nt at y dyn diog ei hunan : 



** Bf i a aethnm heibio i faes y djn diog, ae 
heibio i winllan yr anghall, ac irele C7f- 
odaiai drain a mieri ar hyd-ddi." 

£r attal a rhwystro y medâwl rfaaf 
myned i'r sefylifa a nodwyd, rhaid 'Ýt 
dyn gymeryd rhy w waith arno ei hnn,— 
rby w destun neu destnnau *i'w hastoÂi. 
Ac 08 bydd y testun a ddewisir yn werth 
bod yn ddiwyd gydag ef,— os byddya 
destun y gellir niyfyrio arno bob troy 
ceir hamdden i wneuthur hyny, fe fydd 
yn help mawr, ac yn ddigon hefyd i 
ga^iw y meddwl rhag ymollwng: i'r arftr- 
iad o lochesu myfyrdodan gwael ac aa- 
nheilwng o*i sylw. Y mae hoU fjwjáy 
fath rai yn cael ei wneud i fynj o fwr- 
iadau. Ownant gynlluniau gwjcbtoB,a 
phenderfyniadau dewrion. Nid ydyiil 
yn foddlon ar yr hyn y maent yn ei j 
wneuthur, ac nid oes ganddynt amynedd 
i arfer moddion priodol er eyrhaedd an- 
rhydedd; ac o herwydd hyny, jr maent 
yn rhoddí adenydd i'w dychymyg', ac ya 
myned megys mewn breuddwyd ha|râB 
drwy bob aefyllfa ddymunol j gâtíà 
meddwl am dani. Dilyna ar ol ei ffol 
ddychymygion, hyd nea y raae o'r diwcdd 
yn banner meddwl ci fod wedi irwneod 
rhywbeth teilwng o'i gofnodi trwy yr 
oesau. Nid y w hyn ond peth cyffrêdin. 
Y mae y meddwl, os gadewir ef iddo m 
hun. yn tueddu at hyn, — i ganlyn rhyw 
rea o ddychymygion a fyddo wcifi 
dygwydd gweithio ynddo; a boddlona ar 
hyny, heb wneutbnr dim. Y mae y can- 
Iyniad o hyn yn ofnadwy, erbyn j trenlii 
gwaith bywyd heb wneud braîdd ddhn 
ond hyny. Ac nid oes dim a rydd attalfii 
i'r dychymygion hyn ond llenwi j medd* 
wl â rhy w bwnc da, fel naa gallant gad | 
lle ynddo. l 

Ar ol i nì weled a phenderfynn pa 
gangen sydd f wyaf cyfaddas i ni, — wecfi 
cael allan yn mha faea y byddys yn fwy- 
af tebyg o Iwyddo, rhaid bod yn ddiwyd 
gyda'r peth hwnw— rhaid cysegra jr hoU 
feddwl ato. Ond y mae yn anhawdd iawa 
gwnenthnrhyny; ac nis gellir gwnenthnr 
hyny byth heb arfer dysgyblu y meddwL 
Heb hyny, y mae y meddwl yn ehedeg 
oddiwrth y testun at ryw bethau eraitt 
nad ydynt o werth, nac yn dal dini 
cysylltiad â'r pwnc mewn Ilaw, nac yn 
gofyn dim ymdrech na Uafar gyda 
hwynt, pe buasent o werthar y pryd. 
Ond i ddyn ddysgyblu ei feddwl fél y 
nodwyd, bydd wedi gwneuthur gorchw>I 
mawr; ac nid yw ond gwaith ffoi iawn i 
neb feddwl llwyddo ae ymenwogi mewa 
dim heb hyn. 

BLsnnnr, 



Digitized by 



Google 



ISartiíioniart!). 



EFELYCHIAD O GANIG 

> eidâ0 Mr. WiUiam Knox, cydoeswr d Syr Watter 
Seott, Tr oedd y diweddar ÄbraTuim Lineoln 
vedi ei dyaguMr dafod-U/erydd, ac yn ei mawr 
hojgil. 

Pasajc y bydd enaid dyn gwael o falch fryd? 
?el cliwini ornchionen, nen niwl nwch y byd, 
II fflacliiad y fellten, a hyrddiad v ddn, 
í pasia i'w feddiod, i*r ddaear ddn hon. 

)f ae dail y gref dderwen, a*r onen o rym, 
í n cael en oydchwalu gan wynt cryf a llym; 
STr ienanc a'r benwr, y bychan a'r mawr, 
u^jrâfelìr yn y llwch— gydsyrthiant i*r llawr. 

Y baban a garai ei fam hoff mor ^n; 
ST fam dynal galon gwyn fìaban ei bm; 

Y ffwr a fafidithiai y ddan noe a dydd— 
011, 611, aethant ymaith, ao yn y Uwch eydd. 

Y feinir ar mddian—yn llygaid yr hon 

Y seddai hyfrydwch, a harddwch. mor lon; 
A. ohof am y Uancian ddýrchafunt ei chlod, 
Pdilewyd o feddwl yr oee «ydd yn bod. 

Eilaw'r brenin a ddáliai deymwialen mewn nerth, 
A gradd yr offeiriad gafudd feitr o werth, 
A lly-Rad y doethwr, a chalon y glew, 
A goddir yn eigion y pridd a'r clal tew. 

Y gwladwr a hana— a feda y cnwd, 

Y bnorail a esgyn i*r bryn ar ddydd brwd; 

Y tlawd yn taer lefain am gardod a gaed. 
Yn Uwyr y gwywasant fel gwellt o dan draed. 

Y sant a fwynhaodd gymnndeb dt drai 

A'r nef, a*r pechadur sy'n byw yn mhob bai; 

Y doetfa, a*r gwr ynfyd, yr enog di hedd, 
Oymysgir en hesgym yn eigion y bedd. 

Pel byn yi- d*r Uuaws, fel blodau nen gawn, 
I ffẁrdd er cael lleoedd i bobl o*r un ddawn; 
Fel hyn y dau^r UuawB i wneuthnr ber daith 
I adrodd y chwedlau a glywyd, eawl gwaith. 

Nyni, f el ein tadan yr ydym yn by w; 
Yr nn pethau gyíiarch ein gofwg a*n dyw; 
O'r nn «rydiau'r yfwn. 'mn haul rydd wawl drwy 
Yr yrfa a redwn, yn ol eu traed hwy. 

Yr nn oedd meddyliau ein tadau a ni; 
Fel ninnan yr ofnent lyn angan a'r lli'; 

Y bywyd. a garwn ni oU garent hwy; 

Ond cilia oddiwrthym, fel edn llawn o nwy*. 

Hwy garent— ond y chwedl, pwy wyr is y IloerP 
Hwy wgent— ond calon y balch sydd yn oer; 
Gofídient— er hyny, o'r bedd Ilef ni ddaw; 
Ymlonent— ond ar dafod Uawenydd rhoed taw. 

Trongaeant— a ninnau, y pethan sy*n awr, 
By'n rhodio y tyweirch a*u oeidw hwy i lawr; 
Ac yn byw yn eu tai am dymmor byr iawn, 
Ond cwrdd yr nn pethau a hwythau a wnawn. 

Iselder a gobaith, hyfrydwch y byd 
A*i boen, fel yr henldes a'r gawod yn nghyd; 
Y wên deg a'r deigryn, cfln leddf a chfln lon, 
By'n dilyn ea gilydd, fel tòn ar ol tôn. 

Amrantiad y llygad, anadliad byr wedd 
Bydd berffaim ieehyd i'r amdo a'r bedd, 
0*r euirogyBtafeU i*r geU ddu 1 gyd,— 
Paham y bydd enaid dyn gwael o faloh flryd P 
Ar Ytohay^ 



CYDYMDEIMLAD 

EGLWYS SALBM AO "bMRYS" TO EI 
GYSTÜDD. 

TAnwTD EglwTS Salem heddyw, 

Do, i drietwoh mawr a braw; 
Y mae'r wlad yn cydymofyn— 

Holi yma, holi draw. 
Beth yw*r achos o'r cyffroadP 

Hawdd yw ateb i chwi'n awr^ 
•'Bmrys" a gymerwyd heddyw 

Dan arteithiau ** cyBtudd mawr." 

Gydymdeimlo mae yr eglwys. 

Gan daer erfyn ar eich rhan; 
Nid yn uni7 Eglwys Salem — 

Oydymdeimlir yn mhob man. 
Os ywV Arglwydd yn dymuno^ 

Bhoi ich' iechyd etto wna; 
Chwithau ro'wca eich hyder arao, 

G n ddyweyd, •* Pob peth yn dda." 

Gweit.hia pob peth er diüoni 

Vt rhai syda jn cara Dnw. 
Ob tarawyd chwi gan gystudd« 

Br rhyw les yn ddiau y w: 
'Bhwn a gerir gan yr Arglwydd, 
' Mae'n rhoi cerydd iddo ef; 

Fel i'w buro oyn ei dderbyn 

I ddedwyddwch pur y nef. 

Gwag yw'r pulpud gwag yw'r eglwys, 

Heb eich cwmni yno'n wir; 
Ond yr ydym yn hydem 

Nad y w hyn i bara'n hir; 
Ac y cewch eich cyflawn iechyd 

T ymaflyd yn eich gwaith, 
F«l y cawn eich defnyddioldeb 

Etto am flynyddoedd maith. 

Bydded i'ch dylanwad grasol 

I ddwyn Ilawer at y groes, 
Traethu iddynt am yr lesn 

A fu'n dyoddef marwol loes: 
A phsn welo Dnw yn oreu 

I'ch cymeryd ato ef, 
Yna ni ddaw poen na chystiidd 

Byth i'oh blino yn y nef. 
Porthmadog. Hì.by Dàthu. 



FFYNNON PENEGOES. 

As raian addieu, rhinweddol— yw dwfir 
Ffynnon d^'g. iaohusol, 
Penego»*8. -red jn oesol 
Ddw'r i ddyn, oddiar y ddol. 

Y milain grydicymalan— yn nw'r hon 
A'n rhydd o'i afaeliau; 
Ennilla hon wrth wellhau 
Hardd enw gan y myrddiynan. 
Abergynolwyn, Îmüáx Msinia. 



HER A THODDAID 

Er co/ am y diweddar Mr, Oharleê B. Joneê, 
MachynlUth, 

Ow! er ymorol yn nghartre'r meirwon,' 
Bi harddrallu m oheir o'i weddillionl 
Al oer yw gwély Chablbs dyne r gàlon: 
Mae'i ddonian i'n heisteddfodan'n füdioii! 



Nychwyd ei holl ymdreohion-fel ynl 
A'i enwog bethau,— fìib ein gobeithic 



Ya UM, 



Digitized by 



Google 



372 



B4BDD0NIAETH. 



TRYBANIAETH. 

Un o destunau Eisteddfod Machffnüeth, 

Gorphenaf, 187U. 

ALLU mawrl Uyma ol 
A dawn y meddwl dynoll 
Dwyn y trydan troadwyllt, 
A*i fflamol, elfenol fyllt, 
Yn swynol i'w wasanaeth — 
U daa reol nerthol wnaethl 
Dwyn dyrye dân y daran 

1 iawn droi er gwneud ei ranl 
Dwyn estron a dinyntrydd 
Hoewdeg— fu'n rhedeg yn rhydd 
A diwyd, er andwyo 

Holl lawr a brig llawer bro— 
Yn hyfwyn genad ufudd, 
I wneud da lawer bob dyddî 
Aî dcngys hyn nad angel 
Gwyn, hardd, yn unig a wnel 
Gyrhaeddyd teg arwyddion 
£i radd dda o fawredd lon. 
Na, heb os, dangos wnaeth dyn 
Abl antur treiddgraff blentya. 

Trydaniaeth wnaeth i ni, 

Ddynion, ddirfawr ddaioni; 

Dulliau hen y gorphenol 

O'i gwydd ffy, a*u hagwedd ffol; 

Hi rifodd en harafwch 

Hen, gẃyrgam, gyda*i fflam fflwch, 

I fedd y pethau a fu — 

I dir anghof i drengu. 

Trydaniaeth i*p holl aethau, 
A'i ncrth clir, ey'n gymhorth clau, — 
Sy'n rhoddi synwyr iddynt, 
A*i gallu yn gwella'u hynt. 

A bys ei gwefrhyshysydd 
Tn rhatach i fasnach fydd; 
£i heirchion a anfonir 
0*i f wech law, yn deg a chlir, 
I bellder mawr,— heb hylldod 
O anhwyl wrth ddysgwyl dd'od 
Sylwedd y negee wiwlon, 
O dref hwnt adref i hon. 

Ein gwladol lythyr-gludydd, 
Uchaf oll, bellach a fydd. 

Trwy ei ymson try amser 
O fod gyda'i stori fer. 

Y pcll wna'n agos iawn pan 
Yn siarad neges eirian, 
A, dwyn atebiad doniol 
Ó honi i ni yn ol, 
Mor gyflym f el mae'r goflaid 
Bron i V rhoi cyn bo'r un rhaìd. 

Trwy'i gyflymdep fe dery 
Y byd hwn i undeb tŷ; 
A'r gwledydd, ri* goleud^, 
Fel rhyw pydd chwiorydd chweg 
Yn siarad eu cysuron, 
A llawer o brudd-der bpon, 
Yn gwlwm gyda*u gîlydd — 
Wych deulu rhwyBga'uchwe'llrydd, 



Dolena— rhed ei linell 

Hyd eitha* byd, i'w daith beU. 

Drwy y môr daw'r Aroerig, 

Ar fyrder, a dyfnder dig 

Ei chalon,— neu dymchwela 

Newydd ddeil ei thymher dda— > 

I Brydain,— a'i sain y sydd 

I'w gael o ben-bwy gilydd, 

I lunio ei ddylanwad 

Ap y llu trwy yr holl wlad! 

Neu, edwaith, Prydain welwn 
A'i dyrnod trwy dafod hwn 
• Yn morio i'p Amerig 
Effro'i dawn, i gyffroi'i dig; 
Neu roddi geiriau addien 
Arno, ep gwisgo ei gwên. 

Y ddamwain bruddaidd yma, 
Am elyn neu ddyn oedd dda, . 
Yn phwydd a wna gyrhaeddjd 
Yn flocdd i bobloedd y byd; 
A'n hoU hil sy'n liâwenhau, 
Neu awdwyp ocheneidiauî 
Eel hyn, y cyfle yna 
Wna'n ebrwydd hwyl, neu bmddha 
Y teyrnasoedd,— tpy'n iesin 
Gyflc^ glwys gan rwysg a phìn. 

Nodi'n nwch ein cyfnod wnaeth 
Tpoad enwog Tpydanîaeth ; 
Blaenopol Iwydd milflwyddîant 
A phyddid y w,— euraidd dant 
Yn nhelyn y ddynoIiaetU: 
Perseiniau cì ddoniau ddaeth 
I ddwyn y byd yn ddenol 
I uaws pepffeithpwydd yn ol, — 
Yn Uaw lan y Dyddanydd, 
I gario ffawd geipiau ffydd 
Mewn upddas, ì'p teypnasoedd ; 
A'u dawn yn gyflawn ar g'oedd, 
Pan fo'p byd i gyd yn gân, 
A'i puddlawp yn bereiddlan 
Safon uchel gogoniant 
I Dduw o blith ei dda blant. 

Glan Gwbrnoi., 
Abergynolwyn. Sef, Ibuan Mbubio. 

YR YSGUBELL. 
Buddugol yn Mettwsycoed, 

Ablwtd gu i dlawd agwan,-— yw'r jB^nb 
Ddirwysgedd ei hanian, 

Iddo er cysup pup, pan 

Ddaw i'w annedd ei hunan. 
Porthmadog, Y iiweddar J. Wiliaams. 

Y WENYNEN. 

Buddugol yn Soar, Pontardawe, Gofpft- 
enaf, 1870. 

Dabbod yn ddiwyd epbyn— oer iawn hÌB, 
Wna'p Wenynen ddichlyn: 

Ep yn /ìirf, mae'n dysgti tíyn— 

Gocheíer pha^ eî choljn. 
Machyntleth, EiFiONTDD. 



/ ~ 



Digitized by 



Google 



W Üftaeis CenaHoL 



PARHAD O ARAETH Y PARCH. GRIFFITH JOHN. 



Ond, wedi y cjrfan, fy mrodyr, pregetha 
yw ein gwaith mawr yn Cfaina. Dyma 
y gwaith i'r hwn yr ydym yn cyflwyno 
t>riaa o bob dydd; ac y mae yn dd«d- 
wyddwch i mi fod yn aliuog f ch hysbyflu 
€od pregethii yn gwneud ei waith yn 

^ Ohioa, a*i fod yn cael yr an effaith yn 
union ar y Chineaid ag arnoch eich hun- 
«.in. Bhoddwch iddynt iyfr, a hwy a*i 
darllenant gyda gofal, efallai; ond nid 
ymddangosant yn teimlo. Ni welais 
^ioed Chinead yn wyio uwchben Uyfr; 

^ ond gwelaÍB ef yn wylo dan bregeth. 
Gwnaethum fy hun lawer gwaith i 
Chinead wylo drwy y cyhoeddiad o 
efengyl ein Harglwydd lesu Grist. Nid 
wyf yn tybied fod cenadon o ddwyNÛyn- 
edd o arosfa yn Chiiia, heb fod yn alluog 
i bregethu yr efengyl, ac nid wyf yn 
credu fod genym neb o bum' miynedd o 
arosiad, heb fod yn aiiuog i'w phregethu 
yn hyawdl, neu, o leiaf, yn gy wir a 

I ffraeth. Nis gallwn wneud heb hyny, — 
rhaid i ni bregethu. Os na fydd preg- 

i ethu yn cael ei wneud yn brif betb, bydd 
yn Uawn bryd i wneud cbwyldroad ar 
sefyUfa pethau. Dy wed rhai pobl wrth- 
ym nad yw pregethu yn gyfaddas i*r 
meddwl Chineaidd, o leiaf, dy wedaot nad 
jw wedi ei ad'dasu i Chineaid, am fod 
athrylith yr iaith, ac arphwaeth y bobl, 
yn wrthwynebol iddo; a dywedant wrth- 
ych nas gall y cenadon gyrhaedd yr 
eamwythder a*r hyawdledd mewn ymí»d' 
rodd ag «ydd yn angenrheidiol er gosod 
alian yr efengyl yn ddeniadol Vt Cfaineaid. 
Dywedant wrthych fod yr iaith lafaredig 
yn gyfrwng aoniehonadwy i*r meddwl 
Cristionogol, a bod y j*endefigioa (manda- 
rins) a*r ysgolheigion yn gwenu yn ddir- 
oiygus ar ein hymdrechion i ddadsylfaenu 
crefydd y wlad drwy y fath foddion a 
hwn — pregethiad syml o*r efengyL Fy 
atebiad cyotaf yw hyn, fod dcgau o 
^enadon yn Cliina y rhai a lefarant yr 
iaith gy da*r esmwythder a'r cywirdeb 
penaf. Fy aii at«biad yw, fod genym 
«in capelau yn y prìf dramwyfau yn caei 
eu llenwi bob dydd â gwrandawyr astud. 
Fy nhrydydd atebiad y w, fod genym yn 
Ohina f wy na chwe' mil o ddychweledig- 
ion, y rhai a ymhyfrydant mewn oyfarfod 
á'u gilydd Sul ar oi Sul i wrando ar air 
Duw yn cael ei esbonio, a'r efengyl yn 
cael ei phregethu; ae na welais erioed 
gynnuiieidfaoedd yn y wlad hon yn 
gwrando gyda mwy o aylw o'r efengyl 
na'r cynnulieidfaoedd yn China. Fy 
mhedwerydd atebiad yw, fod yn mhlith 
ein dychweledigion nid ychydig. y rhai a 
ddilynant yr argraffiadau cyntaf ar eu 



meddyliau at bregethiad yr efengyL 
Oadewch i mi roddi i chwi enghraifft nea 
ddwy o hyn. Un diwrnod, gwelais yn fy 
nghapel wr gwybodus o ysgolhaig, yr 
hwn a wahoddasid j ddyfod i'r cyfarfod. 
Tmdrechais i addysgu fy mhregeth at ei 
archwaeth neiliduol ef. £fe a wrandaw- 
odd gydag astudrwydd mawr iawn ; ond 
gadewaìs heb ddysgwyl gweled dìm yn 
ychwaneg oddiwrtfao ef. Cefais hytryd- 
wch y dydd Llun canlynol i'w weled ef 
yn dyfod yn mlaen fel ymgeisydd am 
fedydd, ac i'w glywed ef yn dywedyd 
mai y bregeth oedd wedi gadaei yr ar- 
graffiad cyntaf ar ei feddwL Ar ach- 
Iysur araU, daeth meddyg i'r gwaianaeth, 
ac nis galiaf byth anghofio y frwydr a fu 
rhyngddo ft Ynkifang, yr hwn sydd yn 
awr yn y nefoedd. Yr oeddynt dros eu 
penau a'u clustiau mewn dadl boeth. 
Gofynais i'r meddyg pa beth oedd ei 
amcan ef wrth ddyfod ì'r capeL— pa un 
ai dyfod i gecru, neu gyrhaedd at y gwir- 
ion€ddP Dywedodd, "Mi a ddaethum i 
gaei symud ymaìth fy ammheuon." Yna, 
ebe fi, chwi a ellwch roddi unrhyw ofyn- 
iad a weioch yn dda, a bydd yn dda 
genyf eich ateb. Nis gellwch roddi un 
tramgwydd. Yna efe a ddechreuodd, a 
rhoddaf i chwi olwg ar ei ofyniadau. 
" Syr. chwi a ddy wedwch fod genedig- 
aeth Crist yn wyrthiol; a ydyw gwyrth 
yn alluadwy ? A oedd y wyrth hòno yn 
alluadwy? Os yn alluadwy, a oedd yn 
angenrbeidiol? Os angenrheidiol, paham 
yn angenrheidiol yn ei achos ef yn unig? 
Caniatäer ei fod yn altuadwy ac angen- 
rheidioi, a'i fod yn neillduol angenrheid- 
iol, pa brawf sydd genych chwi nad yw 
yr holl hanes ond ffugchwedl yn unig? 
Mi wn eich bod yn darllen ein llyfrau, a 
gwyddoch fod genym ni iawer o*r fath 
chwedlau ynddynt; paham yr ydych yn 
derbyn hon, ae yn gwrthod y UeiU?" 
Rhydd hyn i chwi ry w ddrychfeddwl am 
y dynion y mae genym i ymwneud â hwy 
yn China, a pha fath ddynìon hefyd sydd 
yn angenrheidioi i chwi eu cael i ym- 
wneudâhwy. Ceisiais, fel yr wyf bob 
amser yn ymdrechu, gydymdeimlo â'r 
dyn yn eî ammheuon. Bu genyf fy am- 
mheuon fy hunan, a gaUaf bob amser 
gydymdeimlo à'r dyn sydd yn ammheu; 
gyda pfaagan ammfaeus, hefyd, gallaf 
gydymdeimlo. Dywedais wrtho ef fod 
anhawsderau mawrion, ac ymdrechais ea 
heglurhau goreu y gallwn. Dywedodd 
yntau ei fod wedi ei foddhau yn ber- 
ffaith; ond gadewais heb ddysgwyl 
clywed dim ychwaneg oddiwrtho ef. Pa 
£odd bynag, cyiurwyd fi wrth ei weled 



Digitized by 



Google 



374 



▲DOLTaiAPÁU. 



yn eiii ç^farfod 7 Sabbath nesaf yn an 
o'r djehwdedigion i gann mawl ein Dmr. 
Tn ínan ar ol hjn, eíe a ddaeth yn 
nlaen fel Tmgeisydd am fedydd, ac efe s 
ddy wedodd yn eglar wrthyf mai 7 breg- 
eth hòno a eglnrodd 7 mater iddo ef, a 
aymndodd ei hoU ammhenon, ac a'i har- 

Çrhoeddodd o wirionedd GtÌBtionogaeth. 
r W7f wedi dy wedyd digon i ddangos 
nad 7w pregethn cyhoeddn« yn ordinhad 
ddifndd. Gofyniad arall a roddwyd ataf, 
''A oea genyeh ddyehweledigion yn 
China?" Ifae yn ddedwydd genyf fod 
yn ailnog i ddy wedyd wrthych fod gen- 
ym. Bfae genym wir Oriftionogion yn 
China,— Criationogion a ddyagleirient 
hyd yn nod yn y gynnolleidía fawr hon. 



Oallaf dd^wedyd hyn gyda golw^ ar cûi 
holl ddyehweledigion, fád ffaUn ealia- 
addoliaeth wedi ei iwyr ddilëa. Nid wyf 
ya dywedyd nad oea mymiyii o geel- 
grefydd yn glynn wrthjnt, aiw7 n^y 
dy wedwn nad oea mymryn o geelgr^jdd 
yn glyna wrth lawer o hM dda jn j 
wladhon; ond y mae gweawya eoloD- 
addoliaeth wedi ei ddUëa jn boUeL 
Maent yn eredn yn y modd ca&raaf biìf 
athrawiaethaa yr efengyL Tr wyf ya 
creda ea bod yn fwy aniawngred aa 
Uawer o bobl dda gartref , ac y mae ea 
cymeríad aoeaol gystal ag y gellìr d 
ddysgwyl, a gwnend ychydig o gaiiiatid 
at yr awyrgylch ea dygwjd 1 fymj 
ynddi— W. J. 



flHolSStaliatt. 



CopiAiiT ▲ Phbbgbthau i*b Pabch. D. 
M. Datibb, Uanfyäim: gan y Parch» 
IL WiLLiAMa, Dinoê Mawddwy. Mach- 

• ynUeth: argraffwyd gan J. WiUiama. 
1871. 

Maohludodd hanl y Pareh. D. M. 
Dayiea tra yr oedd hi etto yn ddydd. 
Cymerwyd ef ymaith oddiwrth ei waith 
at ei wobr yn nghanol tymmor ei ddefn- 
yddioldeb, yn ol golwg ddynol ar bethan. 
OaUesid dyagwyl Uawer oddiwrtho mewn 
blynyddaa dyfòdol fel gwladgarwr twym- 
^ gfüon, a gweinidog da i lesn Grist; ond 
* gwy wodd ymaith yn anterth ei ddydd, a 
chyn galla eario allan, yn ddian, lawer 
e'i gynlluniau. 

Mae y Coflant hwn wedi ei ysgrifena 
gan gyfaUl iddo, yr hwn sydd yn gydna- 
byddua â manylion ei hanei o'i faboed 
hyd ddydd ei farwolaeth. Ceir yn y 
CoílaDt bethan dyddorol iawn a gymer- 
asant le yn moreaddydd bywyd Mr. 
l^ayiea, yn enwedig haneB ei ymadawiad 
â'i gartref a'i ymsefydliad yn Mynwy; 
ei gychwyniad gyda chrefydd, a dechrea- 
ad ei yrfa bregethwrol. Mae Uytbyraa y 
Parch. £. A. Jonea, DolgeUao, a'r Parch. 
J. Jones, MachynUeth, yn dra gwerth- 
fawr fel adgoflon am dano pnn oedd yn 
fyfyriwr yn Aberhonddu. Ymddengys 
mai yn Hay yr ymsefydlodd gyntai fel 
gweÌBÌdog. Symudodd oddiyoo i'r Wern 
a Phenycae, swydd Aberteifl. Bu jno 
rai blynyddaa yn gariadue a defnyddiol. 
Mae Uythyr y Parch. W. Eyans, Aber- 
aeron, yn dangos yn eglur mai dyn 
gwerthfawr eedd Mr. Dayies, pan yn 
gweinidogaethu gerllaw iddo ef. 



UanfyUin oedd prif faes Uafor Mr. 
Dayiea. Symadodd yno yn mia Taclh 
wedd, 18*8, a phregethodd ei bregetli 
olaf Awst, 1868. FeUy cafodd UaiifyUin 
f wynhau ei weinidogaeth am jn agos i 
ddeng mlynedd. Fel Uawer o'i 0aen, yr 
oedd ei destnn olaf yn hynod, 

Mae Uythyr C. R. Jonee, Taw., yn 
ddarlaaiad cy'wir • hono yn ei weinidog- 
aeth; ac y mae aylwadau y bywgraffydd 
arno fel dyn a Christion, lel dyn cy- 
hoeddna, f el gweioidog, ac fel pregethwr, 

Ci hoUol deg, feddyliem nL Peanod 
wn o ddyddordeb |>ruddaidd j-w j IY. 
— "Si flwyddyn olat" Anfjnych y 
gafaelodd anrhyw beth yn eln hoU 
deimladaa ^n f W7 Uw^r nag 7 gwnaeth 
7 bennod hòno. DUynir hanea byw^d a 
marwolaeth Mr. Dayies gan bedair ol 
Bregethau. Tra ^r addef wn ^n rhw^dd 
eu bod yn cynnwya rhai o brîf wîrioa- 
eddau yr efengyl; etto, rhaid i ni addef 
mai ein siomi braidd a gawsom ynddyai 
Clywsom eu hawdwr yn pregethn drGÌoa, 
a mawr hoffera rediad cyffredin ei weia- 
idogaeth; ond nid yr un peth yw gwrando 
pregeth yn cael ei thraddodi, a darllen yr 
nnrhyw bregeth mewn ysgrif, neu mewn 
argraff. T mae argrafflad o bregeth ar y 
cof a*r galon trwy y gluet, yn ddyfnach 
na'r un a wneir am^nt trw^ 7 U^gad. 

Fel dadlenydd cryf dros ddadgys^Utia-i 
7r EglwTs Wladol 7 daeth Mr. Dayìea yn 
fwyaf hysbys i'r wlad, a hyny yn agos i 
ddiwedd ei oes. Tn ddiau, yr oedd 
ynddo gymhwysderan lawer i wnead 
dadleuydd da ar yr achos hwn. Yr oedd 
ei wybodaeth o*r pwnc, yn el boll gysyllt- 
iadau, yneang a manwl; a'ifedruarwydd 



Digitized by 



Google 



DÜWINTODIAETH. 



375 



i ddwyii j wybodaeth jiòno i waganttetha 
yr amcan mawr oedd ganddo mewn 
fiTolwg, yn fawr iawn. Ei nerth corfforol 
oedd yn rhy fychan i ateb i'r Uafur oedd 
yn aDgenrheidiol iddo fyned drwyddo 
wrtîi wasanaethu Cymdeithas y Dadgy- 
ajrlltiad. Suddodd i lawr dan bwys ei 
waìth. 

y r ydym yn calonog gymhell eîn cyd- 



wladwyr i brynu y Cofiant tyml a 
dyddorol hwn. Oa nad ydym yn cam- 
gymeryd yn fawr, darllenir ef fwy nag 
unwaith gan lawer o honynt» a byddant 
o'r un farn a ni, fod y Parch. D. M. 
DaTÌes yn olynydd telwng iawn Tp 
Anghydffuíflwr enwog, D. Morgan, fel 
gweinidog yr hen Eglwys Annibynol ytt 
Llanfyliin. 



HutDínsDTiíaetl). 



BEIBL ADDOLIAETH. 



Ibubncttd Hofp,— Baîch y llythyr hwn 
yw Beibl addoliaeth. Nid addoliad Beibl- 
aidd — addoliad yn ol y Beibl— a fedrtylir; 
ond addoli'r Beibl ei hun— gwneud ealun 
o*r Beibl, fel y gwnafr Israeliad o'r sarff 
bree. Y raae gan yr enwadau efengyl- 
aidd barch mawr i'r Beibl fel gair Duw, 
ac am ei fod yn air Duw; a phe na chred- 
ent ei fod yn llyfr Duw, ni chawsai y 
derbyniad a ga ganddynt. Gwelais hen 
Orîstion ar wely angeu yn gwasgu y 
Beibl at ei fynwes, ac yn dywedyd mewn 
UaÌB gwaraidd, â dagrau Ilawenydd yn 
irol hi ei wyneb— 

**DyiDa Feibl anwyl lesu, 
Dyma rodd deheulaw Duw," &c. 

Ond nid oedd wrth hyn yn addoli'r Beibl, 
mwy nag yr oedd y Salmydd pan ddy wed- 
odd, ** (iwell i mi gyfraith dy enau na 
miloedd o aur ac arian.'' Yr oedd y uaill 
fel y llall yn ei anwylo, am ei fod yn 
flrwyth meddwl Duw, acyn datguddio ei 
ddarpariaeth rasol ar gyferbyd coliedig. 

Cyhuddir y Protestaniaid uniawngred 
O fod yn euog o addoli'r Beibl gau Bab- 
yddion, ar un llaw; a chan anffyddwyr a 
rhesymolwyr, ar y Ilaw aralt. Mae dysg- 
yblion dall traddodìadau dynol, a dilyn- 
* wyr goleu lamp rheswm, y o cyfarfod yma 
yn un frawdoliaeth garedig, yn defnyddio 
yr un arf, ac yn dwyn yr un gamdystiol- 
aeth yn erbyn eu cymydogion,~y naill 
blaid er cael gair y Pab yi^ Feibl, a'r 
llhll er cael rheswm i'r orsedd. Pe caw- 
eai y pleidiau hyn eu ffordd, nid bir y 
byddent cyn daros^twng cymdeithaa i 
g^flwr iael a thruenup, fel y dengys cyf- 
íwr Ffrainc, druan, yn y dyddiau diwedd- 
af hyn. Yn awr, nid addoli'r Beibl yw 
ei dderbyn fel rheol anffaeledig ffydd ac 
ymarweddiad; ond addoIiDuw yn ngoleu 
ei lusern ei hun. 

Amlygwyd tuedd i ddihrisio datguddiad 
yigrifenedig, ac i osod pwys gormodol ar 



oleunî natur, yn forf u yn hanes Crlitîon- 
ogaeth. Yn y Byrdraethau Clementaidd» 
cawn yr awdwr yn gwrthod Ilyfrau cyn- 
taf y Beìbl fel gwaith Moses, ac yn trol 
oddiwrth ddatguddiad allanol at ddat- 
guddiad y galon. Dy we( ir mai yr ar^aa 
a ddefnyddir gan Ysbrydwyr yr ocs hon 
addefnyddiai Celsus gynt i wrthsefyll 
Ciistionogaeth, ond eu bod dipyn yn 
arwach, ac yn f wy trwsgl. Yroeddcf 
yn gwawdio y Cristionogion fel hil syn- 
wyr-gadwynol— yn gwadu datguddiad 
alianol i un dosbarth neillduol o bobl, 
ac yn sefyll ar wybodaeth uniongyrchol 
o Ddow trwy welediadau y meddwU 
Deuwn i gyffyrddiad ar ein taith trwy 
feusydd haneByddiaeth eglwysig âg am- 
bell gefnogwr y golenni mewnol, a hyny 
hyd yn nod yn yr oesau tywyll— oesau y 
cysgadrwydd medilyliol. Ond pan ddeffro- 
wyd Ewrop gan swn taranllyd y Diwyg- 
iad Protestanaidd, gwnaethant eu hyrn- 
ddangosiad yn f wy aml ; ac } n y 1 7 canrif, 
cawn rai dy nion mawr a dysgedig yn 
troi'r Beibl o'r neilldu fel un yn cynnwyg 
sjniadau rhy gul, a rheolau rhy gaeth; 
ac yn rhyddfrydigrwydd eu calon, a 
phoí'thder eu sel, yn ymosod o ddifrif ar 
y gwaitli o adeîladu arch yr abtolute 
reUgion—a.Tch digon mawr i dderbyn pob 
anitail dynol— glan ac aflan. Ymgymer- 
wyd gan Arglwydd Herbert o Cherburg 
i wneud pum' drws iddl; ond er iddo 
fyned i gryn drafferth a thraul i wneud 
ei drysau, nid yw ei olynwyr yn hollol 
foddhaol arnvnt, ac y maent mor bell • 
gytuno Iieddyw a'r dydd cyntaf. Myn 
rhai fod y drysau yn rhy gul, a thaera 
eraill eu bod yn rby Iydan, a thaera 
Parker a'i frodyr eu bod yn rhy aml. 
Dy wed ef fod pedwar drws, a'u gwneud 
yn ddigon Ilydan, yn well na phump; 
felly çawn ef a'i ganlynwyr yn ymdrechu 
cau un o'r drysan a wnaed gan ei rag- 
flaenydd o Cherburg. 



Digitized by 



Google 



376 



BUWINYDDIAETfl. 



A ganlyn ydjot y dryflaa a wnaed gan 
Arglwydd Herbert:— l. Bodolaeth un 
Duw gorochaf. «. Fod y Duw hwn î w 
addolT 3. Fod dnwioldeb a rhinwedd yn 
brif raoan ei addoliad. 4. T dylai dyn 
edifarhan am bechod, ac y gwna Duw 
fádden heb iawn. 5. Fod y da i gael ei 
wobrwyo, a'r drwg i gael ei gosbi, yn 
rhanol yn y byd hwn, ac yn rbanol yn y 
■efyllfa ddyfodol. 

Dyraa y drysau a gynnygia Parker:— 

1. Ún Duw hollbrosenol a hollol dda. 

2. Deddf foesol yBgrifenedig yn ymwyb- 
yddiaeth dyn. 3. Anfarwoldebyr eoaid. 
4. Sylweddolrwydd gweddi yebrydoL 

T mae y seiri duwinyddol a f u yn barnu 
gwerth a •theilyngdod y dryaau hyn, yn 
dywedyd fod y rhai a wnaed gan Uerbert, 
er yn cynnwys diffygion pwysig, yn 
rhagori ar eiddo Parker. Mae y cyntaf 
yn cydnabod bodolaeth pechod, a choab 
yn y sefyllfa ddyfodol, tra nad yw yr 
olaf yn aon am danynt; îe, tra nad y w ei 
ayniadau am Dduw yn rhoi lle i uffern. 
Nid yw y prynedigaeth trwy Grist, a 
llyfr ai ffaeledig, yn erthyglau ffydd yr 
absotute religion. DywedaDt y gall wneud 
yn Ilawer gwtll hebddynt. Hysbysir ni 
gan ei phropbwy<ii a*i bapoâtolion fod ei 
rhagolygOD yn ogoneddus, a'i llwyddiaut 
dyfodol yn ddiail. Wel, os ydyut yn 
credu hyn yn ddifrifoì, a'i barnu wrth ei 
phresenol a'i gorphenol, rhaid addef fod 
eu ffydd yn fawr. canyg y mae arafwch 
diarhebol ei chynnydd yn gosod dydd ei 
jubiU yn anfesurol bell. Y perygl mawr 
itldynt íìwy yw, a defnyddio y ffu^ 
uchod, y bydd teulu y ddacar wedi cyr- 
haedd y porthladd dymunol yn llong 
aicr efengyl, cyn y bytld seiri llong fawr 
Parker & Co w^ di cyduno am ei drysau, 
a*i gwneud yn barod i gymeryd teithwyr. 

Ond i ild) chwelyd at y Beibl. Cymer 
y blaîd Ysbrydyddol ei safle gy(îa Spinoza, 
a h;vera fo<l dMtguddiad allanol yn an- 
mhosibl. I ateb yr liaeriad hwD, 
y mae dwy ffordd yn agored i amddi- 
ffynwyr datguddiad,— naiU ai trwy brofi 
dwyfoldeb y Beibl, yn gyntaf; oblegid 
gwna profi hyn symud ymnith yr an- 
mhosiblrwydíi. Neu, trwy ddangos, ar 
dir rheswm ac athroniaeth, fo«i yn bosibl 
i Dduw hysbysu ei fed<iwl i ddyn trwy 
ei synwyrau allanol; cyfeirio at y pethau 
ydynt yn galw am ddatguddiad; nodi 
allan y seUiau sydd genym i ddysgwyl 
datguddiad; ac yna at y proflon mai'r 
Beibl yw*r datguddiad hwnw. Yr olaf 
yw*r effeithiolaf, gan y gelir cyfarfod â'r 
gelyn ar ei dir dewisedig ei hun. Y mae 
gwadu y posiblrwydd i Dduw roddi dat- 
guddiad allanol o'i twyllys i ddyn. yn 
gwneud gallu Duw yn [lai na gallu dyn, 
— gallu y creadur yn fwy na gallu y 
Creawdwr— o herwydd gall dyn bysbysa 



gwirioneddau i'w gyd-ddyn nas galUiii 
byth ddyfod o hyd iddynt trwy ei regwm 
a'i ymwybyddiaeth. Trwy hysbyaad 
atlanol y daeth pobl America i wybod 
am y rhyfel ofnadwy a f n yn ddiweddir 
yn Ewrop. Nia gallaseDt byth ddyfodo 
hyd i'r ffaith yn eu noeddwl cu hunain, 
serch cloddio i waelodion ymwybyddiaeth 
am danL Tn awr, os y w yn boaibl i aii 
meddwl meidrol droaglwyddo gwybod- 
aeth i feddwl meidrol arall trwy ei syn- 
wyrau allanol, ai tebyg nad y w yn boaibl 
i Greawdwr y meddwl wneud hyn? Yr 
ydym yn credu y medr, heb wneud cam ft 
deddfau ei feddwl, hysbysn i ddyn ddir- 
gelion ei ewyllys, ■ na allai ei intuitiont ea 
gweled, na'i ymwybyddiaeth ^ael gafael 
ynddvnt,-->dirgeIion nawelodd llygad, sa 
chly wodd clust, ac na ddaeth i galon dyn 
i*w dychymygu. Barn un ysgrifenydd 
galluog yw, fod y meddylddrych o Ddnw 
persoool yn rheidio datguddiad o ryw 
fath,— fod absenoldeb datguddiad i gred- 
wrmewn Duw personol yn annychymygol, 
îe, yn anmhosibL " T Duw nad y w yo 
llefaru," meddai ef, **nid yw yn bod,nea 
Did yw yn Dduw. Os nad oea gan j^ 
goruwchnatnriol ffordd rydd ae agored i 
dori i mewn at fyd natur, ac at y bywyd 
dynol, nid yw yn bod; o*r h.vn lleiaf, nid 
y w yn bod i ddynoliaeth," a byddai hyny, 
wrth reswm, i ni yn gyfystyr a phe na 
byddai yn bod o gwbl. Tn awr, os yw y 
meddvlddrvch o Dduw personol yu rheid- 
io datguddiad, fel y dy wed yr ysgrifenydd 
hwD, mae yn canlyn mai nid sefyllfa dyn 
fel pechadur yn unig y w ei delerau, ond 
y buasai datgûddiad o ry w fath yn cael 
ei roddi iddo pe na fuasai yn bechador. 
A hyn y cydsaif tystiolaetb Moses, o 
herwydd efe a ddywed fôd y dyn cyntaf 
Adda yn derbyn datgnddiad oddiwrtli 
Dduw, ac yn mwynhau ei gyDìdeitbas, 
cyn iddo estyn ei law, a bwytao'r ffrwyth 
gwaharddcdig. 

Wel, os oedd datguddiad yn angen- 
rbeidiol ar ddyn yn ei gyflwr diddrwga 
dihalog, pa faint mwy yn ei gyflwr 
syrthiedig? Ac os oedd eisieu chwanega 
goleuni datguddiad at oleuni natur, pan 
oedd y goleuni hwnw yn ei nerth, p» 
faint mwy yn awr, pan mae pechod wedi 
ei wanhau? Y mae gorchymynion y 
Ddeddf Foesol, ysgrifenedig yn natur 
foesol dyn, yn rhy aneglur i neb i'w 
darllen heb gymhorth goleuni aìlanol, fel 
y profa bywyd ac arferion y byd pagan- 
aidd. Pe buasai llythyrenau y Ddeddf 
Foesol yn ddigon eglnr yn yr ymwybydd- 
iaeth, fel yr haera Newraan a'i frodyr, a'r 
moral bases yjì sefydlog, ni fnasai y fatb 
Babel o dybiau am Ddnw a dyledswydd 
yn y byd. T mae bwrw golwg dros y 
byd paganaidd,— edrych ar ei ddrych 
moeBoi, a aylwi ar ei dduwiaii amryfatli, 



Digitized by 



Google 



GOFNODION ENWADOL. 



377 



yn àáìgon, fcddylîwn i, i argyhoeddi pob 

clyn teg a diragfarn fod goleuoi natur yn 

annigonol. Y mae y goleuni hwn wedi 

ca.€l pob mantais — mantais Bcfyllfa, a 

mantai9 amgylchiadau— i brofl nerth ei 

oleu; ond yn mhob un wedi dangos 

•.nnigonolrwydd. ìiüe fstichtsm y Uwyth- 

au Affricanaidd yn dangos ei fod yn 

aonigonol yno. Mae lloi a chathod yr 

^ifft yn llefaru ei fod wedi methu yno. 

Idae cannibaliaeth ynysoedd Môr y De 

yn cyhoeddi ei fethiant yno. Ac y mae . 

Groeg fydenwog am nerth rheswm yn 

t jstio fod ei lewyrch yn llawer rhy wan 

yno hefyd. A phan oedd Socrates a 

f*lato, a rh*ii o oreuon y byd paganaìdd, 

yn disgyn i lawr drwy eu natur foesoi i 

cLdyfnderoedd dyfnaf eu hymwybydd- 

iaeth, ä chanwyll rheswm yu eu liaw» i 

^eisio darllen gwirioneddau crefydd 

Datar, a phan yn methu gwneud alian y 

llythyrenau, ocheneidient yn ddwys am 

tagor o oleu. Hhagor o 'o'eu yw llef 

anghenus y byd paganaídd; rhagor o oleu 

i'r weddw ieuanc a daâa eihun ar /unera/ 

pile eì phriod; rhagor o oleu i'r tadau a 

gladdaot ea babanod yn fyw er eu gwar- 

edu o*r byd drwg presenol;*- rhagor o 

olea i'r píant a arweiuiant eu rhieni hen 

a methedig i'r aoialwch i fod yn fwyd i*r 

llew, neu farw o newyn ; rhagor o oleu Tr 

trueiniaid a daflAnt eu hunain dan olwyn- 

ion cerbyd trwm eu duw dychymygol; u, 

rhagor o oleu, medd yr arferiad dywyll a 

chreulon o ladd ar farwolaeth penacth 

luawB o*i ddeiliaid, er gwasanaethu iddo 

yn y byd anweledig. 

Owrandawodd Duw yr ochenaid, ac o'i 
anfeidrol gariad, a thiriondeb ei drugar- 
edd, efe a ymwelodd â ni godìad haul o'r 
uchelder, i lewyrchu i*r rhai sydd yn 
eistedd mewn tywyllwch a chysgod 
ange j, a chyfeirio eu traed yn ffordd 
tangnefedd. Y mae hyn yn eìn harwain 
1 ddweyd fod y goleuni ysbrydol a dwyfol 
Bydd eisieu ar y byd i'w gael yn y Beibl, 
— ei fod yn taflu goleuni ar wirioneddau 



crefydd natur, ac yn cynnwys gwirion- 
eddau nad oes gan grefydd natur ddim 
i ddweyd am danynt. Nid dyfod i gymer- 
yd Ue crefydd natur a wnaeth crefydd 
ddatguddiedig, ond dyfod i gyfiawui ei 
diffygion. 

"Tybier,*' ebe Dr. Angus, "foddysg- 
eidiaeth crefydd natur yn berffaith o 
fewn ei chylch ei hun. Tybier ei bod yn 
llefaru am Dduw, am ddyleiswydd. ac 
am y byd arall yn y modd egluraf ; ynaj 
po ddysgieiriaf y goleunif tywyUaf oll y 
cysgodioH." Y mae egiurdeb mewn perth- 
ynas i'n dyledswydd, yn dwyn tÿwyllwch 
ein heuogrwydd i boenusachcyferbyniad. 
Po fwyaf gogoneddus yn mhurhad ein 
tynged, mwyaf dycbrynllyd ein hanghy- 
mhwysder i wynebu arno. Yr argy- 
hoeddiad hwn a attaliodd lawer o*r 
hynafiaid yn eu hymchwiliad am wirion- 
edd. Yr oeddynt yn ofni eu casgliadau 
eu hunain, nid am eu bod yn ammheu 
eu cywirdeb, ond am yr ymddangosai y 
casgliadau hyn yn mwyhau eu heuog- 
rwydd a'u trueni. Gogoniant yr efengyl 
y w ei bod yn datguddlo yn eglur y cymer- 
iad dwyfol, dyledswyfid ddynol, a bywyd 
tragwyddol ; ac hefyd, ei bod yn mhellach 
yn daogos pa fodd y gall Duw faddeu, 
pa fodd y gall dyledswydd trwy gymhorth 
dwyfol gael ei chyfiawni, a'r dyfodol ofn- 
adwy gael ei wneud yn wrthddrych go- 
baith yn lle dychryn. 

Y mae'r dyfodol yn nos dywell i wrth- 
odwyr dadguddi^^d, ond yn ddydd goleu 
i'w dderbynwyr ffyddiog. Ymddangosai 
yn ddu iawn i'r Ffrancwr Dalembert pan 
ydoedd yn agosàu ato, ond ì Stephan 
ymddangosai yn dra goleu. " Yr wyf ar 
roi Ilam yn y tywyllwch," ebe'r blaenaf. 
** Mi a welaf y nefoedd yn agored,** ebe*r 
olat Yr ydym, oblegid y pethalM!jspSsyn 
parchu y Beibi uwchlaw pob Ilyfr; ond 
nid ydym yn ei addoli. Rheswm, Cyd- 
wybod, a Beibl, yn ein Ilythyr nesaf. 

Dayid Jombs. 

Gomer, 



MnoTiton iSntoiatroI* 



GTFABFOD OHWASTBBOL ÜNDBB DBHEUOL 
MORGANWa. 

Ctrnaliwtd y cyfarfod uchod yn Eben- 
ezer, Tonypandy, ar y Mercher a'r lau 
Hydref 25 a*r 26. Y gynnadledd yr 
amser arferol; a*r Parch. D. Thomas, 
gweinidog y lle, yn y gadair. Dechreu- 
wyd trwy weddi gan y Parch. J. E^ans, 
Maendy, ac yna cytunwyd ar y pethau 
canlynol: — 



1. Fod y cyfarfod nesaf, yn ol y gylch- 
res, i fod yn Brynmenyn, yr wythnos 
gyntaf yn lonawr, 1872 

2. Eia bod yn cymeradwyo y brawd 
Thomas Jenkins, o Eglwys Tongwynlas, 
i sylw Pwyllgor Athrofa y Bala, fel dyn 
ieuanc gobeithiol, a chymhwys i'r wein- 
idogaeth, ac yn hyderu y bydd iddo gael 
derbyniad i'r Athrofa. 

3. Ein bod yn dymuno datgan ein 



Digitized b'y 



Google" 



378 



COFMODIOM lUIWADOt. 



ejdj^n^^ioilftd mwyaf dwys a pbarrhiis 
i*n hanwjl frawd, j Parch. J. DaTÌes, 
Gaerdydd, jn ei gystudd presenol; ein 
hod yn gwir erfyn ar i Ddnw pob grAs 
roddi iddo yn helaeth o*i nertb a*i fodd- 
lonrwydd, ao befyd adferiad buan i 

Jylchoedd eang ei iafur a'i ddefnyddiol- 
eb. 

4. Bin bod yn dymnno ar y Parchn. L. 
Probert, Ystrad. a J. M. EYans, Caer- 
dydd, i gynorycbioli y cyfnndeb hwn yn 
y Oynnadledd Oylfredinol a fwriedir ei 
chynnal yn Mancheatef, Khagfyr 13 a*r 
14. 

5. Ein bod yn llawenhan fod yr eglwya 
3m Nantmoel yn hwriadn adeiUdu capei 
newydd, pc yo dymuno rhoddi iddynt bub 
cefnogaeth o fewn eln galln. 

6. Fod y Parch. T. George, Dioaa i 
bregetho yn y cyfarfod nesaf ar ** Fa Iden- 
garwch;*' a'r Parch. J. Grifflth, Glantaf, 
ar " Ethole ligaetb a Galwedigaeth." 

Diweddwjrd trwy weddi gan y Parch. 
J. Thomaa, Carmel. 

Dranoetb, diolehwyd i'r Parch. D. 
Bichards, Caerphili, am ei bregeth ragor- 
ol ar y ** Ffbrdd i wnend y def nydJ uchaf 
o'r amserau hamddenol." 

Pregethwyd yn y gwahanol gy farfod- 
Tdd gan y Parchn. R. Jones, Treoes; D. 
KichardB, CaerphiH; T. C. Williams, 
Canton; J. Morfran, Cwmbach; J. ETans, 
Maendy; J. Griffiths, Glantaf; J. DaTÌes, 
Taihirion; )). Jones, Cwmogwy; T. 
George, Dinas; J. Rets, Treherbert; a 
Williams, LlwyngwriL 

Dechrenwyd y cyfarfodydd gan y 
Párchn. J ETans, Maendy; J. Thomas, 
Carmel; Williams, Llwyngwril; a Mr. 
B. Jones, Myfyriwr o*r Bala. 

Mae gwedd lewyrchus iawn ar yrachos 
yn Tonypandy a'r gymydogaeth. 

W.LMoÄBis, Yêg, 

OTTABFOD OHWABTBBOL MON. 

Ar y 6 a'r 7 Tachwedd, y eynnaliwyd 
y cyfarfod hwn yn Hebron. Dewiswyd 
y Parch. S. C. DaTÌes, Llanerchymedd, 
i*r gadair, a phenderfynwyd— 

1. Fod y cyfarfod nesaf i'w gynnal yn 
Llanfachreth, Rhagfyr 26 'a'r 27. 

2. Fod y Parch W. Williams, Bean- 
maris, i'w ethol i'n cynnrychioli yn y 
Gynnadle'ìd Anghydffurfiol a gynnelir 
yn Manchester ar y 13 a*r 14 o Rhag- 
fyr. 

«. Fod y cadeirydd dros y cyfarf od î 
gyflwyno ein diolchgarwch gwresocaf i 
— Hughes, Ysw., Küimel Park, am ei 
rodd haelionus o*r tir y saif y capel arno 
i Bglwys Moelfro. 

4. Fod y Parch. T. Roberts, Llan- 
ddensant, yn cael ei ddewis yn ysgrif en- 
yddyiir. 



5. Fod y cyfarfod yn âymuDO dstganai 
galar dwys am en brawd anwyl ymadaw- 
cdig, Mr. R. Roberte, Pandy. Trebao, 
gan gydnabod ei wasanaeth ffyddlon a 
gwerthfawr fel trysorydd y aîr a'r Qyfar- 
fod Chwarterol droe lawer o flynyddoedd; 
a'n cydymdeimlad á'i deulu galams, gan 
ddymuoo ar i*w hybarch frawd i ymgy- 
meryd â'r swydd fel cefnogydd i Mr. 
W. Roberts ienanc. 

6. Fod yr Ysgrifenydd i barotoi tallee 
o weithrediadan blynyddoi y Cyfarfod 
Chwarterol i dd'od dan ystjnaeth y oyf- 
arfod nesal 

7. Fod y cyfárfod yn annog yr eglwyii 
i wnead casgliad tnag at arlun 8 Morìey, 
Yflw.. A S., a'i anfon yn ddioed i'r Parch. 
T. Roberts. Llanddensant. 

8. Fod y cyfarfod yn djmnno datgan 
ei dystiolaeth ffafriol i'r brawd ienanc» 
Robert WiUiams, Seion, fel pregethwryr 
efengyl, a'i gymeradwyo i sylw Pwyllgor 
Athrofa y Bala, fel ymgeisTdd teilwng 
am freìntiau y cyfryw. 

9. Fod y Parch. D. Rees i dynn cynllim 
o Undeb Ysgolion erbyn j cyfarfod 
ncsaf. 

10 Fod y cyfarfod yn dymano ar i 
.holl swyddogion yr Undeb Cerddorol i 
ymgymeryd à'u swydd y flwyddjn ddy- 
fodot etto. 

Yr oedd yn brenenol 1 1 o weÌBÌdogJon, 
3 pregethwr cynnorthwyol, a nif er inosof 
o ymwelwyr yr eglwysL 

T. WlLLlAMB, Tsg.^ MttMO». 



D08BABTH GORLLSWIMOL SI& aAmM' \ 
FYIIDDUI. ^ 

Cyfarfod oenadol y cyfnndeb a gynnal- i 
iwyd yn Owernogle, Tach. 7 a'r 8. C^ 
uadiedd prydnawn dyddMawrth; cadev- 
ydd—Mr. Jones. Dechreuwyd trwy weddi 
gan Mr. Thomas, Bwlchnewydd. Pen- 
Uerfynwyd— 

1. Fod y eyfarfod nesaf i gael si 
gynnal yn Peniel, Mr. Jones, Gwernogie, 
i bregethu ar *" Gosbedígaeth yr annnw- 
iol." 

2. Fod Mr. Eyaas, Llansawel, yn bwr- 
iadn dyf od heibio yr eglwysi i gasgln at 
gapel Llansawel. 

8. Fod Mr. Thomas, Bwlehnewydd, a 
Mr. Lewis, Henllan, i gael en hanfon yn 
genadau dros y eyfundeb i'r Gynnadledd 
Gyffredinol o Anghydffurfwyr yn Maa- 
chestf r, ar y 18 a'r U o Ragfyr, 1871. 

4. Bod y gynnadledd yn dynnno ât 
ysgrifenydd y ^cyfundeb i yegrüenn 
Uythyr o gymeradwyaeth wreoog i'r 
Parch. D. Dayies. Lhtnyhri. ar ei ymad- 
awiad o'r cyfundeb i Hyde Park,AnierJda. 

5. That this meeling desires to erprsM | 
its eordiiU approbation of themoliiMito 
be brought forward by 9. Bìchnrd» Ebi.» 



Digitized by 



Google 



'$oh ba obbitorll^ j fttuiaìtiat. "^0)3 ìrríwg oWẃstiìi j maìwr. 



Y PDEGFED GYFROL A DEÜGAIN 



DYSGEDYDD: 



A*E HWN Y» rNWYD 



YR ANNIBYNWR: 



TO OYNWWTS 



TRAETHODAU, COPIAINT, DETHOLION, BARDDONIAETH, 

A HANESION, 



ÁH FLWTDDTN EIN HABGLWTOD 

1871. 



DAN OLTGIA.BTH 

W. AMBROSE, Poethmadog; ac R. THOMAS, Bangor. 



DOLGELLAU: 
ARGRAFFWYD GAN WILLIAM HUGHES. 

MSOOOUUU. 

Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by 



Google 



AT Y DERBYNWYR. 



Anwtl Gyfeillion, — Yr ydym, ar ddiwedd j flwyddyn bon etto, yn 
ysgrifenu ycbydig o eirîau atocb, i'ch anercb, ac i ddwyn achos y Dysged- 
TDD ger eicb bronaa. 

Mae teimlad o'n mewn^ fod Ebagymadrodd bir yn anfuddiol. Eiddo 
cliwi yw y cyhoeddiad. Nid yw y Pwyllgor a berthyn iddo, na ninnan 
sydd yn awr yn ei olygu, ond rbai yn gweinyddu drosocb cbwi. Yr ydycb 
cliwi, a'ch tadau sydd wedi myned i dawelwch, wedi ei ddal i fyny am naw 
mlynedd a deugain. Gwyddom eich bod yn barnu fod angen am ei wasan- 
aetb yn barbaus yn ein plitb fel enwad. 

Pan yn eich anerch y tro diweddaf, yr oeddym ein dau yn feddiannol ar 
ein cynnefinol iechyd; ond yn nechreu y flwyddyn hon, cyfíyrddodd llaw 
gref, ond tyner a thirîon, dwyfol ragluniaeth âg un o bonom, fel y gwydd- 
och, ac ni allodd eleni wneutbur y gwasanaeth a ddymunasai gyflawni i'r 
cyhoeddiad, ond i raddau bycbain. Mae pethau felly yn eiddo yr Arglwydd, 
ac o gyrbaedd lly wodraethiaid plant dynion. Tewi ger ei fron ef, plygu mor 
amyneddgar ag y gallom iV oruchel awdurdod, ac ymddirîed ynddo, " pe 
lladdai efe ni," yw ein dyledswydd a'n braint mewn cystudd a gwendid. 
Dymuna eich gwasanaetbydd gydnabod daioni yr Arglwydd tuag ato yn y 
cystudd hwn, a bod yn dra diolcbgar iddo am gryn raddau o adferìad nerth 
ac iechyd, mewn cymbarîaeth i'r byn a brofodd yn necbreuad ei waeledd; a 
gobeithia y gall fod o betb gwasanaeth i*r Dysgedydd yn y flwyddyn 
ddyfodol, 

Ar lawer ystyr, buasai yn dda îawn genym gael ymddyosg o'n gofalon 
Golygyddol yn niwedd y flwyddyn bon. Ond ar daer ddymuniad y 
Pwyllgor, yr ydym yn ymgymeryd â gofal y cyboeddiad am un flwyddyn 
aralL Hòno yw blwyddyn y jubili, y ddegfed a deugain o oedran y 
Dysoedydd. Dymunem yn fawr iddo fod yn deilwng o*r cyfnod, yr oes, 
á'r Enwad. Cynnorthwywch ni i gyrbaeddyd ein hamcan yn byn, drwy 
gydweitbredu i eangu ei ledaeniad yn yr eglwysi, a thrwy ysgrîfenu 
petbau buddiol iddo, er gwneud ei gynnwysiad yn amrywiol a gwerthfawr. 



Digitized by 



Google 



IV AT T DUBTNWTR. 

Yn ystod j flwjddjn hon, bu raid i ni fjàed yn nilaçn wrth y rheol o 
wneud " goreu ag j gallem ; " ond yr jáym wedi sicrhau rhestr o y sgrifenwyr 
galluog erbyn j ûwjáájn neaaf, a rhai j gellir ymddiried yn ea fiÿdd- 
londeb, i jrsgrifenu yn rheolaidd i'r Dtsgedtod. Bydd hynj yn ysgafiihan 
beichiau j Golygwyr, ac o fudd a djddordeb ojffredinol i chwithaa fel dei^ 
bjmwyr j cyhoeddiad. 

Mae pynciau pwysig, — rhai gwladyddol, ymarferol, moesol, a dawinyddol 
i ddyfod dan eieh sylw ynystod y flwyddyn ddyfodoL Mae perffaith iydd- 
had crefydd yn ein gwlad, ac addysg genedlaethol, yn bynciau mawrìan y 
dydd. Mae cyflafiureddiad yn lle rhyfeloedd, ae amddiffyniad trwjadl i 
ddynion wrth arfer eu hawlfreintiau gwladol, yn bethau j teimlir en 
pwysigrwydd gan yr boU genedL Mae yr Ysgolion Sabbathoì, cymdeithas- 
au crefyddol, a gweinidogaeth y gair yn yr oll a gynnwysay bob amser yn 
galw am sylw canlynwyr y Owaredwr. Telir sylw dyledus i'r pynciau yna 
olly ac eraill gyda hwynt yn ystod y flwyddyn nesaf. 

Dy wedwn etto, Cynnorthwywch ni, fel y gallom wneuthur " Yr Heni 
Ddysgedtdo " yn deilwng o*i oedran a'i amcanion yn ei ddegfed flwjddyn 
a deugain, 

ŵ. AMBROSE. 
R. THOMAS, 



Digitized by 



Google 



CRYNODEB Y MIS. 



379 



Hi P., in the next session of Parliamant, 
in faToar of international arbitration, as 
^he only rational means of settlinsç dis- 
putea among cÌYÌlized natìons. T pen- 
derfyniad i gael ei anfon i H. Bichhrd, 
Ysw., A.S. 

6. Fod y cyfarfod yn cymera^wyo yr 
Äwifrym o anfon at Gyfarwyddwyr Cym- 
deitbas Genadol Llun<1ain yn nghylch y 
prìodoldeb o gael misolyn cenadolCymreig 
er Ued>«enu gwybodaeth am y Genadaeth 
yn mhlith y Cymry. 

Cafwyd ymddyddan dyddergar ar y 
Thwystrau sydd ar fifordd yr achos 
cenadol, a*r angenrheidrwydd o gael 
ysbryd gweddi am ddylanwadau neillduol 
yp Ysbryd Olan er eu symud. Rhoddwyd 
»wgrym yn nghylch y prìodoldeb o gael 
.misulyn cenadol Cymreig. Sicrhai Mr. 
John, China, y buisai i Gyfarwyddwyr y 
Gymdeìthas Genadol, &Cm gymeradwyo 
y cynllun, a rhoddi pob cynnorthwy a 
fedr er ei ddẃyn yn mlaen. Teimlid 
dyddordeb nid bychan yn y meddyl- 
ddryeh. Ar yrymddyddan y sylfaenwyd 
y 6ed penderfyoiad. Bhoddwyd awgrym 
i^an Mr. Joho hefyd yn nghylch y priod- 
oldeb o gael depututions da i ymweled â*r 
eglwysi. Golygai rhai mai gwell fuasai 
bod hebddynt, rhag y buasai hyny yn 
'foddion i tymud y cyfrifoldeb oddiar yr 
eglwysi a*r gweinidogion. Cymeradwyid 
agenta i bob cyfundeb gan eraill. Aw- 
grymid gan eraiU mai gwell fuasai cael 
nn ymwelwr cyflPredinol— dj n cymhwys 
i*r gwaith, a hollol gyflwynedig iddo. 
Diweddwyd gan Mr. DaTÌes, Cwmaman. 
Am 6, gweddîodd Mr. Jones, Aber- 
gwili; a phregethodd Mr. John, China; a 
Mr. Bowlands, Caerfyrddin. Mercher, 
am 9-30, gweddtodd &Ir. WìUiams, Tre- 
lech; a phregethodd Mr. John, China; a 
Mr. Dayies, Cwmaman. Cymundeb^ 
llywyddwyd gan Mr. Thomas, Bwlch- 
newydd; gweddîodd Mr. Dayies, Blaeny- 
coed, a Mr. Bowlands, Caerfy rddin ; an- 
erchwyd y cymunwyr gan Mr. Dayies, 
Peniel, Mr. Jones, Abergwili, a Mr. 
Lewis, Henllan. Frydnawn, gweddîodd 
Mr. Jones Ffynnonbedr; a phregethodd 
Mr. Thomas, ÌBwlchnewydd; Mr. Lewis* 
Henllan; a Mr. Dayies, Blaenycoed. Am 
6, gweddîodd Mr. Pryddcrch, (T.C.), 



Brechfa; a phregethodd Mr. Dayiei, Llan- 
ybri; a Mr. Dayies, Penìel. 

'Yr oedd ysbryd rhagorol ýn rhedeg 
trwy y cyfarfod. Yr oedd ysbryd 
gweddîo, ysbryd pregethu, ac ysbryd 
gwrando, wedi cael ei gyfranu mewn 
modd neiUduoI. Nid argraffiadau i*w 
dilëu yw y rhai a dderbyniasom oddiwrth 
bresenoldeb Mr. John, China,~ei gyfriü'- 
ach. ei ysbryd, a*i bregethau. Hyderwn 
y bydd iddo gael drws agored i ymweled 
á*r cyfundeb yn fuan.— J. Ljtwis, Ysg, 

MTNTDDI6LWTN. 

Cynnaliwyd cyfarfod urddiad Mr. L. 
Williams, o Athrofa Caerfyrddio, i gyf- 
lawn waith y weinidogaeth yn y lleuchod, 
ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Tach. 
7 a*r 8. Dechreuwyd y eyfarfod nos 
Fawrth gan y Parch. W. Morgan. Beth- 
esda, Brynmawr; a phregethodd y Parchn. 
T. J« Morris, Llangeler; ac R. Hughes, 
Ceodl. Dydd Mercher, am 10, dechreu- 
wyd gan y Parch. D. Eyans, Rehoboth, 
Brynmawr; a phregethodd Proffeswr 
Morgan ar Natnr Eglwys. Holwyd y 
gofyniadau i*r urddedig gan y Parch. D. 
Dayies, New Lin, yn ei dduU doniol a 
tharawiadol ei hun. Dyrchafwyd yr 
urddweddi gan y Parch. E. Hughes. Pfìn- 
main. Traddodwyd siars i*r gweinidog 
gan yr hybarch P. Griffiths, AUtwen, 
aelo'd o eglwys yr hwn yw Mr. WilUams; 
a*r Biars i*r eglwys gan y Parch. J. 
MatthewB, CasteUnedd. Am 2, dechrea- 
wyd gan y Parch. W. WUliams, Aber- 
carn ; a phregethodd y Parchn. D. Daries, 
Ca8*newydd; a D. Hughes, B.A.,Tredeg- 
ar. Am 6, dechreuwyd gan y Parch. T. 
J. /iíorris. Llangeler; a phregethodd y 
Parchn. T. L. Jones, Mochen; a P. 
Griffith, AUtwen. 

Cafwyd cyfarfodydd neiUduol o dda, a 
hiâ ddymuDol. Mae Mynyddislwyn yn 
enwog am ei gweinidogion. Mae rhyw 
swyn ya gysylltiedig ftg enwau Harries 
ac Ellis, ac y mae eu coffadwriaeth yn 
fendigedig. Hyderwn y bydë i*r Parch. 
Mr. WUIiams gael nerth i gyflawni çi 
weinidogaeth, fel y dywedwyd wrtho 
gan ei gynweinidog ffraeth e*r Alltwen, 
mor effeithiol, nes y gwelir ei ôl yntau 
hefyd ar yr ardal hon.— Diswi. 



CRYNODEB Y MIS. 

Yir ein hadolygiad misol, nis gallwn gyraeryd i fyny ond ychydig o lawer o'r 
pethan sydd yn tvnu byIw y cyhoedd; a chyfyngwn ein hunain, yn benaf^ at y 
pethan hyny a daylai fod o ddyddordab mawr gan bob Annibynwr. 

ADDYSO i'e WEINIDOOAETH. 

Tb nn o gyfarf odydd adranol yr Undeb Cynnnlleidfaol yn Ábertawe, darlleiiedd 
Dr. Allon bapyr ar uniad eìn oolegan. Cynnygìai ef yigaru yr addyft glaeurol 
a ehyffredinol yn hollol oddiwrtii jt addysg dduwìnyadol, a bod em oelMau 
preeenol i gael eu troi yn hoUoI i gyfranu addysg dduwinyddol, ac i'n holl 



Digitized by 



Google 



380 CRYNODISB T MIS. 

fyfyrwyr fyned i rai o'r PrifyBgolion i dderbyn eu haddysg glasurol, neti fod 
YBgolion pwrpasol i hyny i gael eu sefydlu. Dadleuai ef y ceid felly well y^ol- 
neigion nag a geir yn ol y drefn gymysg bresenol, ac yn sicr y ceid gwell 
duwinyddion a phregethwyr, am y gallai yr athrawon, jm ol ei gynllan ef, roddi 
eu holl amser i gymhwyso y myfyrwyr at hyny. Nid ydym yn teimlo yn hoUol 
foddhaol fod ei gynllun yn un ymarferol; ac os ydyw, y mae yn sicr y cymer 
amser hir cyn yr addfedir meddylìau dynion iV dderbyn. Wrth gynnyg 
oynllun, rhaid ystyried bob amser beth a orwedda yn esmwyth yn nghanol y 
sefydliaídau y sydd, ac a gymer ei le yn naturiol heb grëu chwyldroad holloL 
Dylid gwneud y goreu o bob peth sydd genym, a chynllanio pa fodd i gael y 
fantais fwyaf oddiwrthynt. Ond teimlir yn gyffredinol fod yn rhaid gwneud 
rhywbeth, a hyuy gyda brys. Dygodd Proff. Green yr un mater dan sylw 
Undeb y Bedyddwyr; ac y mae fod djmion fel Dr. Allon a Proff. Green, sydd 
wedi cael cymaint o brofìad ar sefydliadau athrofaol, yn cymeryd y matar i 
fyny mor ddifrifol, yn brawf eu bod yn teimlo f od rhyw ddiffygion pwysig yn y 
cynllun presenol. Yr oedd Mr. Binney yn nghyfarfod blynyddol coleg y 
Bedyddwyr ^m B«gent Park. Er nad oedd yn gallu gweled c^mllun Dr. AUon 
yn un ymarferol, etto yn teimlo fod yn rhaid gwneud rhjrwbeth; ac yn ei fryd 
ef , yr angen mwyaf oedd dynion cymhwys i ymgysegru i*r gwaith, heb y rhai 
nas gall unrhyw gynllun droi allajiL ddynion a rydd argraff ddwfn a pharhaol ar 
eu hoes. Dadleuai Mr. Binney yn gryf dros waddoU ein colegau, a pha beth 
bynag am y priodoldeb o waddoli eglwysi, ystyriai na bydd ein sefydliadau 
addysgol ar safle ddiogel hyd nes y gosodir yr athrawon a'r pwyllgorau uwch- 
law ymddibynu jm unig ar danysgrifìadau a chasgliadau. 

Tra yr ydym eisoes yn son am y weinidogaeth, a*r parotoadau gofynol ar ei 
chyfer, gallwn gyfeirio at draethawd bud(^ugol sydd newydd ymddangos ar 

AMOAlí Y WSINIDOGAETH. 

Awdwr y traethawd ydyw y Parch. P. C. Barker, M.A., o Rotherham. Pwnc 
y traethawd ydyw dangos mai dychweliad pechaduriaid ydyw amcan mawr y 
weinidogaeth GrÌBtionogol. Nid ydym yn tybied, gyda ni yn Nghymru,- y 
buasai Uawer o ddádl ar y mater; canys ystyrir genym yn gyffredin mai dyna 
brif amcan y weinidogaeth Grìstionogol, er maî nid dyma ei hunig amcan; ond 
nid dyna y Byniad cyffredin yn mysg ein brodyr yn Lloegr, fel y gwelir yn 
eglur oddiwrth yr adolygiadau sydd wedi ymddangos ar y iraethawd dan sylw. 
Ystyriant hwy mai argyhoeddiad a dychweliad pechaduriaid ydoedd prif amcan 
gweinidogaeth yr apostolion, ac mai dyna ydyw prif amcan gweinidogaeth ein 
cenadon mewn gwledydd pagauaidd; ond wedi y sefydlir eglwypi, fod "per- 
ffeithio y saint i waith y weinidogaeth, i adeilad corff Crist," yn amcan mor 
bwysig ag argyhoeddiad a dychweliad y byd. Mae yn ymddangos i ni, wrth 
hoU rediad y Beibl, mai argyhoeddiad a dychweliad pechaduríaid ydy w prif 
amcan pregethiad yr efengyl; ac yn sicr, pregethu yr efengyl ydyw y rhan 
benaf a phwysicaf o waith y weinidogaeth. Nis gellir dysgwyl gweinidogaeth 
Iwyddiannus heb nerth yn y pulpud, a'r nerth hwnw yn cael ei osod i arweddu 
yn gryf ar wrandawyr eyndyn ac anufudd. 
Mae cynllun ar droed er sefydlu 

COLEG I FERCHED GWBINIDOGION. 

Nid awn i ddadleu yma na ellid cael cynUun mwy rhagorol i gynnorthwyo 
gweinidogion tlodion na thrwy godi ysgoHon i addysgu eu plant; ond o dan yr 
amgylchiadau y mae Uuaws o weinidogion yn Uafurio, y mae yn dda genym 
■weled haeUoni yn rhedeg yn y cyfeiriad yma. Yr oedd darparíaeth yn flaenorol 
ar gyfer bechgyn gweinidogion, eithr hyd yn hjn ni wnaed ond ychydig dros 
addysg y genethod; ond yn awr, y mae tir wedi ei sicrhau yn Graves End, ac 
adeUad wedi ei gynUunio, Ue y geUir cynnwys 80 o ferched. Nid cynt yr aeth 
y wybodaeth aUan am y sefydUad, nag y dyUfodd y ceisiadau i mewn am dder- 
byniad, fel yr aeth y nif er yn fwy cyn tori ty warchen nag a aUai yr hoU le 
gynnwys. Mae tair erw o dir wedi eu prynu, a chyfrífid traul pryniad y tir, ac 
adeüadiad y tt, yn £8,600; ac yr oedd mwy na £6,000 wedi eu haddaw. 
Teimlai y pwyllgor ei bod yn gyfyng amo o'r ddeutu. Nis gwyddai pa fodd í 

Digitized by VjOOQ1C 



CBYNODEB Y MIS. 381 

wrthod cai8 y rhai oedd yn curo am dderbyniad; ac, o'r ochr arall, ni fynai 
redeg i ddyled. Cynnygiodd Mr. Samuel Morley, A.S., a Syr Titna Salt, dau 
o'r prif gyfranwyr, ddyblii eu tanysgriliad, os gwneid yr adeilad yn gymhwys i 
150; a derb^miodd y pwyllgor y cynnygiad, ac y maent yn appelio am help i 
gwblhau y gwaith. Dywedai Mr. Morley mewn cyfarfod yn ddiweddar fod ei 
y mlyniad wrth Annibyniaeth mor gryf ag erioed, ond ei f od hefyd yn gallu 
cLymuno Duw yn rhwydd i bawb sydd yn caru yr Arglwydd lesu Grist mewn 
purdeb; ac y mae ei haelioni parhaus yn dangos mai nid ar air ac ar dafod yn 
iiiiig y mae felly, ond mewn gweithred a gwirionedd. 

Nid ar yr un ran o'r maes y mae pawb yn gweithio, er mai yr un amcan sydd 
iddynt oll. Mae y pendeûg urddasol, larU Shaftesbuiy, yn cyflwyno llawer 
iawn o'i amser i achos 

ADDYSa PLANT CARPIGG LLTJNDAIÍí. 

'M.&e yn ymddangos fod yn y Brifddinas dri chant o ysgolion carpiog, ac nid 
gorchwyl hawdd ydyw cadw i fyny drysorfau y rhai hyn; ac yn enwedig ar ol y 
Bwrdd Ysgol, botymodd llawer eu llogellau, gan ddysgwyl o hyny allan y 
disgynai y rhai hyn ar y dreth. Trodd rheolwyr yr ysgol eu hwynebau dan yr 
amgylchiadau at y Bwrdd Ysgol, ac yr oedd y Bwrdd yn ddigon parod i adael 
îddynt bwyso arno; ond erbyn edrych, cafwyd fod lluaws o'r lleoedd lle y cyn- 
nelid yr ysgolion hyn mor anghymhwys, fel nas gallasent, yn ol gofynion m«í§ur 
addysg, eu derbyn. Yn yr aragylchiadau hyn, nid oedd gan larll Shaftesbury 
ddim iV wneud ond appelio fel arfer at ddyngarwyr haelionus y Brifddinas. 
'Nià y w yn proffesu fod y plant yn yr ysgolion hyn wedi gwneud rhyw gynnydd 
mawr mewn addysg, fel ag i basio yn tfafriol gerbron arholwyr y llywodraeth; 
ond teimlai yn hyderus ddarfod iddynt Iwyddo i ddihuno teimladau goreu 
Uawer o blant, a'u cynnorthwyo i roddi y cam cyntaf oddiar eu fíyrdd drygion- 
Tis. Sicrha fod Ündeb yr Ysgolion Carpiog, er ei sefydliad hyd yn awr, wedi 
troi allan mewn gwahanol fíyrdd 100,000 o fechgyn a genethod. Oynnorthwy- 
"wyd Uawer i ymfudo — trodd eraill i'r môr — ymaâodd Uawer mewn galwedig- 
aethau gonest— ^ac y mae lluaws mawr o ferched wedi troi allan i wasanaethu. 
Adeg gyfyng yw y bresenol ar yr ysgolion hyn. Mae ffrwd yr haelioni arferol 
wedi ei attal, ac nid yw y Bwrdd Ysgol mewn sefyllfa i'w cymeryd i fyny. 
Sonir am alw cynnadledd o gyfeillion yr Ysgolion Sabbathol a*r Ysgolion 
Çarpiog i gymeryd i ystyriaeth pa beth i'w wneud yn yr argyfwng presenol. 
Tra yr ydym yn son am yr Ysgol-fyrddau, y mae yn briodol i ni gyfeirio at y 
cyffroadau mai^rion sydd yn mhob cẁr o'r deymas y dyddiau hyn gyda golwgar 

ADDYSa SEOTARAIDD AC ANSECTARAIDD. 

Mae anhawsderau Ysgrif Addysg wrth ei gweithio allan yn fwy nag y dychymyg- 
odd neb o*r rhai a synient isaf am dani. Troir y mesur gan yr Eglwyswyr, y 
Pabyddion, a'r Wesleyaid, yn gwbl i wasanaethu amcanion enwadol; ac y mae 
y cyngreiriau mwyaf halogedig wedi eu ffuríìo rhwng pleidiau nad oeddynt byth 
'yn arfer cytuno. Safpdd Vicar Dewsbury ochr yn ochr â'r offeiriad Pabaidd i 
ddadleu dros ysgolion enwadol, ac i hawlio addysg grefyddol yn yr ysgolionhyny; 
a'r hyn sydd yn f wy cy wilyddus fyth ydy w, fod adran addysg yn ymddangos yn 
benderfynol i attegu yr ysgolion enwadol hyn. Gwnaeth Bwrdd Ysgol Dewsbury 
gyfrif o'r plant oedd yno, ac nad oedd lle iddynt yn yr ysgólion presenol, a 
chawsant eu nifer yn 1,T92. Appeliasant at adran addysg am awdurdod i 
adeiladu tair ysgol yn ychwanegol, ac anfonwyd archwiliwr i lawr, a chafodd y 
cyfrif yn gywir; ond dywedodd fod yr Eglwys Sefydledig wedi anfon cais am 
rodd fel ag i helaethu yr ysgoldy i gynnwys 750 yn ychwaneg o blant, a'r Pab- 
yddion am rodd i helaethu eu hysgoldy i gynnwys 540 yn ychwaneg; a'r Wes- 
leyaid, yn fwy gwancus na'r cwbl, wedi anfon am rodd i helaethiji fel ag i 
gynnwys 770 yn ychwaneg; ^ac na buasai wedi hyny ar ol ond 147 o'r plant 
Ueiaf, ac y rhoddid caniatâd* iddynt i godi ysgoldy i'r rhai hyny. Pa brawf 
amlycach a ellir gael fod y llywodraeth trwy adran addysg yn ffafrio parhad a 
helaethiad yr ysgolion enwadol hyn? Ond y mae yn dda genym ddeall fod Uais 
y bobl wedi cario y dydd, nes gorfodi adran addysg i roddi i fyny, a chaniatâu 



Digitized by 



Google 



382 ciiTNODEB T ms. 

i ysgolion rh^dd ac aneniradol i gael en lefydla. Mae gweiikrediadaa Byrddaa 
Ad^^ig yn Liyerpool, Merthyr, a manaa enùll, wedi profi y gellir>hyd yn nod 
dan gyígod y mesar presenol gario addyag yn miaen ar yr egwyddorion calaf a 
mwyu Bectaraidd. Ond y mae teimlad angerddol wedi ei ddeffi-oi yn erbyn 
hyn, ao y mae yn Bicr o derfynu naill ai yn nilëad adranan gwrthwynebas y 
metnr, nea yn llwyr encìliad y blaid Anghydtfuríiol yn y Senedd oddìwrth y 
weinyddiaeth breseno]; ac y mae ar law Mr. GladBtone a'i gynghor i beaderfyna 
pa nn a ddewÌBÌr. Oaiff Oymru gyfle i roddi ei bam ar y mater yn y gynnadledd 
▼n Aberystwyth cyn diwedd y mis hwn (Tachwedd); a chyn canol y mis nesaf, 
bydd un o'r cynnadleddaa Anghydâurfi ->1 pwysicaf a fa yn y deymas yma eríoed 
wedi ei chynnal yn Manchester; ac oddiyno y bydd y fyddin jrn cychwyn allaa 
i ddwyn ''bam i fuddugoliaeth," nea ynte i '^farw ar achelfanaa y maea." 
Biae yr hen ddolef, 

TR BGI.WT8 MBWir PEBTOL, 

i*w chlywed yn uwch nag erioed; ac y mae ymdrechion anghyffredinol yn cael ea 
gwneud er ei hattegu. Tr ydym yn gweled nifer o foneddigioa a chlerigwyr Deheudir 
Cymru yn dyfod allan o ddifrif i gadarnhau barau pyrth yr Eglwrs Gyroreig. Mae 
oỳnghrair i'r perwyl wedi ei ífurfio yn Esgobaethau Taf a Dewi; a rhyw ddiwmod 
yn ystod y mis hwn, cynDaliwyd un o'i chyfarfodydd yn yr Aasembly Roomg, Oaer- 
fyrddin, dan lywyddiaeth Syr James John Hamilton, a chynnelid ef ar ei dde al 
aswy gan lu mawr o glerigw\r o bob urdd a gradd, a chan nifer fechan o foneddigion 
y wlad. Ni welodd Esgobion yr Eíigobaethau yn werth anrhydeddu y gymdeithaa 
â*u presenoldeb. Gallasem dybied wrth ranau o araeth y cadeirydd ei fod yn hyawdl 
iawn, o íeiaf, ystyriai hi "yn rhagorfraint i dywallt y dyferyn olaf o*i waed droa yr 
Eglwys, ac yr oedd yn barod iV hamddiffyn hyd ei anadliad olaf, ac hjd nes y 
peidiai ei galon a churo.*' Ond, attolwg, beth yw amcan y gymdeithas? Tn sîcr, nî 
buasai y pendefig urddasol yn siarad mor gryf heb fod rhyw amcan teilwng mewn 
golwg, ac ni soniasai am dy wallt ei waed heb fod rhy wbeth pwyaig Vw sicrhan. ( ìná 
pa beth ydyw? I ba beth y mae y gymdeithaa wedi ei ffurfio? Ai i amddiffyn 
•rthyglau Eglwys Loegr, a diogelu ei phulpudau rhag yr athrawiaethau amryw a 
dyeithr a bregethir ynddynt? Dim o*r fath beth, oblegid un o*i rheolau biaenaf ydyw 
nad yw .cwestiynau crefyddol i gael eu dadleu o gwbl. Ai i wrthdystio yn erbyo y 
coeg-ddefodau Pabyddol a ddygir i . n»ewn roor gyffredinol y dyddiau hyn, f el y mae 

Si anmhosibl dweyd pa le y raae y clawdd terfyn rhwng Eglwys Loegr ac Eglwys 
hufain? Nid oes diiu yn mhellach oddiwrth eu meddwl. Ai i ymgynghori pa fodd 
i buro yr Eglwys oddiwrth y dynion Ilygredig sydd wedi ymlusgo idd^, ac i geisio 
daioni ysbrydol y rhai a fynychant ei chynnulliadau? Nid yw yn proffesu cynnyg 
at d'iim o*r fath. Ai i gynilunio pa fodd i ymosod ar y byd, a gwaredn y genedl o 
afaelion y drygau cyhoeddos sydd yn myned o dan seiliau y wladwriaeth. ac yn ysa 
ein holl fawredd cenedlaethol fel cancr? Nid y w yn 5 ngan gair fod y fath ddrygau 
i'w cael o gwbl. Ai ynte i ymosod ar YmneiIIduaeth ac YmneiUdowyr, fel rhai yn 
ceisio rhanu corff Crìst, ac i ddyfeisio pa foddiou a ddefnyddir i gyfanu y rhwyg, a 
dwyn y crwydriaid afradlon adref ? Nid oes neb o honynt wedi dychymygu am y 
fath beth. Dyweaodd mwy nag un o*r siaradwyr yn Nghaerfyrddin, nad cedd dim a 
fynent à sarhau nac anmharchu yr Anghydffurfwyr, nac mewn un modd i geisio 
cyfyngu ar ryddid y rhai oedd yn gydwybodol wedi ymneiilduo oddiwrthynt. Os 
felly, ynte, pa bíth yw amcan y gymdeithas? Nid yw yn amcanu at na bychan na 
mawr, ond "dal gafael yn yr eiddynt,** neu, yn ol iaith mwy nag un o'r aieithwyr, 
♦* to hold their owni* hyny ydyw, mewn iaith eglur, diogelu eu meddiannau, eu bywol- 
iaethau, a*u gwaddoIiadau,~8Ìcrhau y torthau a'r pysgod. Os oea rhywrai yn gofalu 
am yr athrawiaeth iachus, y mae iddynt gyflawn roesaw i wneud liyny. Os ydyw 
defodau Pabyddol yr Eglwys yn boen i ry wrai, raawr dda iddynt i ymosod ar bethau 
plentynaidd felly. Os ydyw anmhuredd yr Eglwys, ac anwiredd y byd, yn boen i 
rywrai, Uwyddiant iddynt i gyhoeddi brwydr yn eu herbyn; ond nid yw cymdeîth/is 
newydd y ddwy Esgobaeth yn raeddwl blino ei hun yn nghyích pethau bychain felly; 
canys y mae ganddihi bethau trymach y gyfruith i ofalu am danynt,— ei negés fawr 
hi ydyw sicrhau yr eiddo i'w meddiannwyr presenol, a diogelu yr Eglwys Sefydledig 
rhag y cysegr yspeiliad sydd yn amlwg yn mryd rhywrai yn y dyddiau hyn. — Dyna 
yr amcan, heb na mwy na llai, yn cael ei psod allan mewn iaîth nas gellir ei cham* 
Bynied. Nis gall cymdeithas fi'r fath amcan goruchel (?) gaoddi, lai na bod yn 
bwysig yn ngolwg y rhai y mae gobaith eu helw mewn perygl; ageUir bod yn sicr 
mai nid heb ymdrech galed y Ilwyddir i droi i wasanaeth cyffredinol yr hoU bobl yr 
hyn sydd hyd yma wcdi ei orfaela gan leiafrif y genedl. 



Digitized by 



Google 



Y CYNNWYSIAD. 



DUWINYDDI iBTH. 

Beibl Aâ4oliaeth 

aadwedigaeth yn ol Arfáeth. ... • . • 

Oyfarfodydd Pregetha 

IHu Gkuttref Oredadyn ^. 

I>awii)7ddiaeth y Oynhaoaf — 

Dyn fel deiUad liywodraeth foesol . . . 

Bdiych ar ol y Galon 

ItèüJt 

€htia 

Gwerai o'r Oynfÿd 

Gwersi yn Haaes Orist 

loan yn bedyddio lesn Gríat. ... 

lCarw yn yr Arglwydd 

Pethau naawrion Oyft»ith Daw 

Siylwadaa ar Luo xTii. 10 

Temtiadaa OriBt 

Tröedigaeth Paul 

Unoliüeth Dyegeidiaeth yr Tsgrythyraa 

170, 197 

Y Oroeehoéliedîg Teaa f el Oanolbwynt y dreíh 

Gyftyngol... ^^ 

Y Cyŵrfodydd Wythnoeol 

Y Qrefydd Ddiflfaant 

Y Gyfeilìach Eglwyaig 

ADDYSG. 

Adgofion am ddau Gyfarfod Pregethu 

Addysg 

Bugeiliaid Dwyreinlol 

Oredo yr Apostolion ...... 

Dirwest 

Dirwest fel Moddlon defayddioldeb 

Dylanwad Amgylohiadau ar Ddyn 

Dyledswydd Bnwad at ei Uenyddiaeth 

Bgwyddorion Anghydff urflaeth 

Bgwyddorion PenniUiaeth 

Xin Tadau Ymneillduol yn adeiladu Addol- 

d»i •••• 

BUaabeth •••••• 

Ffyddlŵdeb i Gyfarfodydd Bglwysig Wyth- 

noBol •••• 

Gweithgarwch Cref yddol . . la ' • 

Ball, Bobert-Nodiadau arno.... 

Prif Bechod ein Gwlad- Meddwdod 

Y Meeur dlodl Oymreig 

Ymgom Gweinidog ar y flfordd i'r Oysegr .... 

Y Ffordd i Anrhydedd 

Y Niwaid i Btoflfeawyr gydymflíurflo â*r byd 

Y Pabyddion a'rBedyddwyr yn New York.. 
Tr Angenrheidrwydd i addysgu Annibynwyr 



. 375 
. 101 
6, 37 
. 266 
. 361 
. 48 
. 8-39 
. 174 
. 293 
. 16S 
. 300 
,. 106 
.• 7« 
. 330 
. 833 
. 201 
. 88 
. 133 



136 
336 
78 



83 
84 
364 
S6-i 
343 
812 
16 
360 
368 
309 

311 
281 

277 
163 
344 
178 
180 

86 
3C6 

79 
3Ü8 

m 



m 



BYWGRAFFIABTH. 
DaTÌee, y Parch Henry, Bethania 

Griflath, y diweddar Barch. T., Wigan 1 43 ' 

Jones. Anne, Bontnewydd, Oaemarfon 206 

... 317 
.... 69 
... 237 
.... 24 
.... Ì44 
.... 111 
... 269 



JoneB, Mary, Llanfachreth 
Jones, Mra., Frondeg, Uandudno 

Lother, Martin.... 

liloyd, Mr John, Penisa'rwaen 
Parry, y diweddar Barch. D. 
ThomaB, Thomas, Towyn ...... 

Williams, Mrs., Pomeroy, Ohio 



326 



83 

147 



YR ACHOS. 
ündeb yr Annibynwyr Oymreig 

YE YSGOL BABBATHOL. 
Yr Angenrheidrwydd a'r Pwyslgrwydd o 

flyddlondeb yn yr Athrawon 

Yr Ysgol Sabbatbol 

YB EGLW7SI CYMRSIG. 

Beddgelerl 18 

Borth 16 

Oriooieth , •• ^^ 

Talsamau l^ 

TalyBam— Deçhreuad a chynnydd Annibyn- 
iaethyn 

Y CYMDBITHASAU OYHOBDDTIS. 
OymdóithaB yr AchoBion Seisnig 



48 



62 



118 
167 
306 
217 



Y MABB CBNADOL. 

Addyeg Fenywaidd yn Amoy.'. . 264 

Oenadon Bnwog - Jobn WiUiams .... 67, 1 14 
Cylchwyl Flynyddol Cymdoithas Genadol 

Llundain »8« 

John, Araeth y Parch. G 841 , 373 

Uoflaon Cenadol 18* 

Madagascar 

Mangaia, Môry Deau 

Moffìit, Araeth y Parch. R 

X Oenadwr wrth ei waith.. ..... 

Ychydig o Hanes Tramor 28- 

Y Genadaeth Fatabelaidd ^ 

Y Gymdeithas er Bfengyleiddio yr Iwerddon 

ADOLYGIADAU. 
Oofiant a Gweithiau leuan Gwynodd 161 
Oofiant a Phregethau y Parch. D. M. Darii 

LlanfylUn 

Pregethau. Darlithìan. a Thraethodau .... 

Pregethau gan y Parch. W. Roberts 318 

Pregethan y diweddar Barchedig Henry 

Rees 249 

Y Beibl Oysegrlan 181 

YBeimiad 182 

DBTHOLION. 

Adnabyddiaeth o Grist 

Bachgen penderfynol 

Bachgea araU— ateb da * 

Beecher ar y Gtosb ddyf odol .... 

Bwydcryf 

Oymeriad 

Darluniau o'r Nefoedd 

Drych yr Areithfa 

Bsgobyddiaeth .... 

Gwisgoedd syml mewn addoldai 

lesD Grist fel oflfeiriad 

Manteision eefyUfan 

Na chyfarthwch oni wyddoch am beth . 
Siarad am eia cyd-ddynion .... 
Tonyddiaeth * ... • 

Y Dyfhder tawel 

Y Fasnach Feddwol at y maen prawf , 

Y flTordd oreu i drin ysbrydion 

Y modd i orohfÿgu peohod .... 



126 

63 

63 

286 

91 

318 

28 

27 

91 

91 

183 

187 

286 

126 

2i>6 

186 

186 

187 

91 



Digitized by 



Google 



384 



T CmWT8lA.D. 



\ 



TNeToedd 12t 

Tr EfcDgyl dngwyddol SM 

BARDDONIÁSTH. 

AwdliHeDftisi .... 174 

BreeM,Sroof«mHaiiiiAh .... S 

Cydymâeímlad Eglwjs gelem Ig " Smryi^ 

Tneigysladd •••. 371 

Dinyitr Sodom a Gomomh .... •••• IfiO 

SfelychiadoOmig S71 

loglyoioa AnerchiAdol ••>• 314 

Bsgljiiion Goflhdwrisethol .... 2tl 

Boglynion i' w rhoddi ar glftwr Beibl .... S 1 1 

Ffjnoii Penegoee .... 371 

OAlaigan ar ol fy IChriod SIS 

Gelergerdd er oof am Maiy .... 89 

Hir a Thoddaid am y di«eddar O. B. Jonea, 

MachynUeth S71 

Jonea, y diweddar Bareh. C^ Dolgéllaa .... M 
Ochenaid awch beddrod Mr. J. Gnffith.... MO 
Peonillian ar fai wolaeth Willi* .... 66 

Rhyddfrydwf r yn cefna ar achos Rhyddid 811 

TeimladMam SS 

Tic DoUKureax .«•• .... SU 

Tiydamaeih .... .... 37S 

YancBarl 86 

Watkin,Qyr 2S 

r lCynyddoedd Tanllyd 120 

r PerdoDjdd ieoano, Wm. Aithnr .... S48 

Y Weoynen.... .... 37S 

Trlesn wrthFeddLaaaros..., ....314 

Yr78gabell .... S7S 

^JrYatná-wm 313 

' \Jafod 81 

\ PBRORIABTH. 

\edda 3« 

COFNODION ENWADOL. 

l \adAdd0Id7 .... 129 

f» .... .... .... 188 

\ \ ^ \7 Newydd y Bala .... .... 29 

«"íÿjíiJubiIlOarmel, Oendl... .... 224 

^yfarfodydd Chwarterol- 

Aberteifl .... .... 187. 349 

Arfon Ogleddol .... 64« 169. 347 

Bryoheiniog .... .... 187. 2fi5. 348 

Caeifyrddin— Dosbarth isaf 1 6. 190. 320 

„ Doflbarth nobaf .... 288 

„ Dosbarth Gorllewinol .... 878 

Pinbych a Fflint ... 160.346 

IJeyn ac Biflonydd .... 1*27. 225 

Maldwyn .... .... 66.187.348 

Meirion .... .... 66, 347 

Mon .... .. 96.188,268,378 

Morganwg Ogleddol .... 64, 189 

„ Ddeheuol .. 65. ì 88. 287, 377 

., Orllewinol .... 96, 289 

Mynwy .... 20. 168, 349 

Pení^o .... ,.,, ,.., 66 

Cyfarfod Jùbili .... ,.,, ,.., 321 

Dyled Capel wedi ei thalu ,.,. .... 161 

Bglwye Newydd Heol Prior, Oaerfyrddin 190 
Blim, Myny dd Cynlfig .... .... 321 



Gairereoram John .... 

GoBod GongUMD Addoldy newydd 
Hnghea. Cathenneb Bhoeymeírcfa 



Marwolaeth a chladdadigaaüi ■. Srua, 

Llanfjllln.... .... .... 183 

Marwolaeth a chìaddedigaeth IGaa I«wis^. ff 
Marwolae(hachladdedigae(hMrB.H..OeBdl M 
MarwolaethMr.T Price .... .... flT 

Marwolaeth a fthladdedigaeth Mra. Morsw 8H 
Marwolaeth Mr. R. Roberta. Trebaa .... SM 

Marwolaath y Parch. J. Saandera .... Ifl 

Marwolaeth y Parch. T. Ii0dwi<^ . ... 8N 

Pwyllgor Blynyddol y DnosDTDB .... 311 

Botydliadan^ 

Birmingham • •••••• 81 

8t. Clears. Oaerfÿrddin. IM 

Wrexham, Dinbyeh ISI 

Dolyddelen, Arfon ISl 

Behoboth,.FiTe Roada, Oaerlÿrddin 851 

Samah, Maldwyn 89 

Tstradgynlaia a Godiwhoe. Morganwff .. 848 
Urddiadan — 

ConBett, Darham 67 

Borth. Arfon ...... 161 

HorebaUwyngwril, Meiiioa ...!.• 181 

Pentrellyncymer, Dinbyoh ...... 88S 

Blaenafon, Mynwy 88i 

Hebron, Lleyn 824 

Trewyddel, Aberteifi 86í 

Henryd,Arfon 290 

Uwydooed, Morganwg .••• 3!90 



MynyddÌBlwyn 
Y Cymanfaoedd 



379 



Arfon 


Slf 


De-orllewin 


889 


DinbyohaFflmt 


256 


Maldwj-n 


880 


Meirion 


818 


HANBSION. 




Ameríoa— Cenadwri yr Arlywydd 


.... 34 


America 


90,168,880 


Cofgolofn Oaledftyn 


.... 164 


CrynodebyMis 


360,379 


Cyfarfodydd Heddwch 


.... 130 


Cyfarfodydd mis Mai 


.... 19S 


Diwedd y Flwyddyn 1870 


.... 3i 


Eagorìadaa 36,131, 


16^ 260, 324 


Germany 


.... 887 


Helyntion Ffraino 99, lt<3» 104, SS7, 259 


Manion 


196,887 


MarAolaethy Parch E. Moi^gan 


.... 196 


Marwolaethau ... 100, 131, 164, 196, 828, 260, 324 


Priodasau 


100,260 


Spaen 


.... 860 


Tremarybyd 


130, n 


Y Glowyr a'u Helbulon 


• •.. $6 


YPab 


..., » 


Y Rhagolygon yn New York .... 


.... Í4 


YRhyfel 


.... Î7 


YSenedd 98,163, 


194,826, » 



1>0L(*ELLAU: ARGRAFFWYD GAN WILLIAM HUGHES, 



Digitized by 



Google 



Jinrtji Wún Cntnmerrial k Cnlleginte 
s € 1 # # L, 

TRAFALGAR HOUSE, WELSHPOOL. 

f^YlHIS School 18 intended to afford the. prÌYÌleges without the expenses of a good 
JL London School. 

Some of Mr. Martin*8 pupils haye taken first class honours at the Uniyersities. 

Young gentlemen are thoroughly prepared for eommercial or professional pursuits. 

The prcmises are healthj, spacious, and conyenient. 

Terms for General English & Ciassics, Thirty Guineas per annum. Adyanced Latin, 
Greék & Mathematics, Fiye Guineas additional. 

FuU particulars and a list of references on application. 

'"'Mr. Martin receiyed a good early educatîon, and passed through a regular 
coUegiate còurse.'' — James Bewglass, L.L.D., Wahefield. 

*' I should haye great confidence in his success as a teacher f rom hìs entensiye and 
accurate information, and from the quickening and stimulatiye character of his 
mind."— 1>. Davie8, B A,, Therfieid Herts. 

**1 consìder him well fitted by his natural talents and scholastic attainments, as well 
as by the amiability of his dispositìon, to undertake the education of pupils."— W. 
JVash Woodham, J, P.for Camhridgeshire. 

** Mr. Martin is an accomplished scholar, a 8kilful teacher, and a thorough gentle- 
man.'* — D. BowlandSf B.A., Carmarthen. 

Yn nechreu lonawr, 1872, cyhoeddir y Bhi/yn ìa/o*r ail Gy/rol o 

DrSGEDYDD Y PLANT: 

DAN OLTttlABTa 

Y PARCH. D. GRIFFITH, PORT DINORWIC. 

nxB csznrzoo Tsr t mcib. 

Btdd 7 Misolyn hwn yn cynnwys darnau cyfaddas er adeiladaeth y dosbarth ieuanc, 
Darlunîau, a Thonau yn y Tonic Sol-fa, er denu y plant i wrteithio y ddawn gerddorol. 
Pob eirchion i'w hanfon i W, Hughes, Argraffi/ddf DolgeUau. 

Cyfarfod Chwarterol Swyddi Fflint a Dinbych. 

— Cynnelir y cyfarfod nesaf yn y Wyddgrug, Rhag. 11 a'r 12: Y gynnadleld am 2 
' o'r gloch y dydd cyntaf.— E. T. D., Ysg. 

Cyfarfod Chwarterol Arfon. — Cynnelir y nesaf 

Mercher a lau, Rhag. 20 a'r 2 1, yn Moriah, Port Dinorwic. Y gynnadledd am 10 dydd 
lau. Erfynir am gyanulliad Uuosog o weìnidogion a diaconiaid. — D. Obiffith. 

Cyfarfod Chwarterol Mon. — Cynnelir y nesaf 

yn Llanfachreth, Rhag. 26 a'r 27.— T. Williámb, Ysg., Manaw. 

Cyfarfod Chwarterol Maldwjn,— Cynnelir hwn 

y tro nesaf yn Aberhosan, ar y dyddiau Mercher a lau, Rhag. 27 a'r 28. Y gynnadledd 
am 2 o*r gloch y dydd cyntaf.— O. Eyans, Ysg. 

Cyfundeb Gogleddol Morganwg. — Cynnelir 

Cyfarfod Chwarterol y eyf nndeb uchod yn Ebenezer, Aberdar, ar y dyddiau Llun a 
Mawrth, lon. 8 a'r 9, 1872. Y gy nnadledd am 2 o*r gloch dydd Llun. — D. Jonbs, Ysg^ 



Digitized by 



Google 



Y DYSGEDYDD 

YN HANNE R CAN' ML WYDD OED. 

DAN OLTGIAETH T 

PARCHN. R. THOMAS, A W. AMBROSE. 



OYNNWYSIAD jttHIFYN lONAWB, 1872: 

Jubüi y "DyBffedydd," 

GAN y PARCH. R THOMAS, BANGOR. 

Sabbath yn Qrove St., Le'rpwl, 
i GAN Y PARCH. W. AMBROSE, PORTHMADOG. 

Yr Achos— Ystadegaeth yr Enwad, 
GAN Y PARCH. J. THOMAS, LIYERPOOL. 

Uwyddiant-Delw fawr yr Oes (Y gr^ntitaf o gryfres), 
GAN Y PARCH. E. EVANS, CAERNARFON. 

Deddf Anrhydedd rhwngr Cristionogion, 
GAN Y PARCH. E. A. JONES, DOLGELLAU. 

Third Tutor i Aberhonddu fJT gryntaf o gryfres), 
GAN Y GOHEBYDD. 

Yr Ysgrol Sabbathol, 
GAN MR. C. R. JONES, LLANFYLLIN. 

Hufen y Mis o Ämerica; Ba/rddoniaeth; Detholion; CrynocUb Enwaàoì; 
Y Wasg; Äd'Olygiad y Mis; Prif Ddynion; a\ Prif Gyffroadau. 

Mae yr yBgrifenwyr uchod wedi ymrwymo i gyflenwi y Dtsgbdydd am y 
ílwyddyn nesaf ; ac y mae bmryw eraill o brif Weinidogion a Llenorion De 
a Gügledd wedi addaw eu cynnorthwyo. 

Anfoner yr Eirchion oU i'r Swyddfa i W. Hufirhes, 

Yn barod yn nechreu Bhagfyr^ pris 6c. mewn llian^ a 1«. 6c. mewn croeriy gyda ÜogeUau^ 

BYDDIADÜR yr ANNIBYNWYRam 1872. 

GAN T 

Parchn. J. Thomaa, Liverpool; a W. Williams, Hirwaim. 

Cynnwybá luaws o bethau newyddion, heblaw Taflen o Ystadegaeth yr Enwad, yr hon 
sydd yn ychwaoegiad mawr at ei weith. I'w gael yn Swyddfa y Dtsoedtdd, Dolgell- 
au, gan W. Hughes. 

Digitized by VjOOQIC 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



cŵ 



fcme^ 

Bookbinding Co., Inc. 
300 Summer Street 
Boston, Mass. 02210 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



